J 



7 




DIPLOMATARIOIII ISLANDICUM. 



ISLENZKT FORNBREFASAFN, 



SEM HEFIR INNI AÐ HALDA 

BREP OG GJÖRNlNGA, DÓMA OG MÁLDAGA, 

OG AÐRAR SKRÁR, 

ER SNERTA 

ÍSLAND EÐA ÍSLENZKA MEIVN. 



GEFIÐ UT 

AF 



HINU ISLENZKA BOKMENTAFÉLAGL 



ANNAÐ BINDI 
1253-1350. 



KAUPMANNAHOFN. 

í FREirrSMIÐJC S. L. MÖLLERS (MÖLLER & THOMSEN) 

1893. 




L 



EiNS og kunnugt er, var útgáfa íslenzks Fornbréfasafns 
hafin litlu eptir raiðbik þessarar aldar og vann að því Jón Sig- 
urðsson. Kom fyrsta hepti þess út 1857, annað hepti 1859 og 
þriðja hepti 1862; varð þá nokkurt hlé á og kom nú fjórða 
heptið ekki út fyrri en 1876 ; var þarmeð fyrsta bindi lokið. 
En þá var líka starfsþol Jóns Sigurðssonar þrotið oghansiðju- 
ríka æfi komin að lotum, og andaðist hann 7. Dec. 1879. 
Eptir það lá útgáfa safnsins í dái um hríð þar til 1886, að 
eg .fór þess á leit, að fá fé til þess að halda útgáfunni áfram, 
og studdu það ýmsir góðir menn og þar á meðal Bókmenta' 
félagið, sem bauðst til að taka að sér prentkostnaðinn; réðst 
þá og svo, að Kenslumálastjórnin danska veitti helming fjários 
(600 kr.) árlega, en stjórnarráð Islands og alþingi hinn helm- 
inginn Eg hefi að vísu séð það síðan, að fé það, er eg bað 
um, er oflítið, en það er samt betra en ekki, og fyrir það hefir 
þó safninu miðað það fram, sem orðið er. 

|>ó að Jón Sigurðsson entist ekki til að gefa meira út af 
safni þessu, liggja þó eptir hann mikil drög til framhalds 
því, og eru þau nú geymd í safni hans í Reykjavík Nr. 363 — 
37.4. 4to og 484. 4to. pað var anðvitað eitt af því fyrsta að 
fá þetta safn Jóns léð og rannsaka það. f*ví er nú svo varið, 
að það er hvergi fullgert, en safnað er þar einhverju nær frá 
öUum tímum niður til 1800. Langfylst er safnið fyrir árin 
1263 — 1300, en úr því fer að strjálast. Af afskriptum er mart 
í safni þessu, sem nota mætti við útgáfu og gætu flýtt mikið 
fyrir, ef maðr hefði leyfi Landsbókasafnsins til að láta þær 
fara í prentsmiðjuua og þar með spara sér að skrifa upp sömu 
skjölin aptr. En þessu hefir nú ekki verið farið fram, og eru 
það því einkum athugasemdir Jóus, sem hafa komið mér að 
haldi og gefið mér margar bendingar. fað getr verið, að eg 



IV 



FORMÁLI. 



hafi í upphafi, á meðan eg var ekki orðinn nögu kunnugr efn- 
inu, trúað þeim nógu vel og ályktað fullmikið út frá þeim, af 
því að hann hefir nær hvergi geingið frá neinu til fulls, svo að 
skoðun hans gat við frekari rannsókn hafa breyzt nokkuð, en getið 
er þess hvervetna þar sem eg hefi bygt á ætlan hans einni. Mart 
af afskriptum hans er og svo lagað, að ekki eru þær hentar til 
prentunar, og kemr það af því, að hann hefir opt ritað eptir 
lélegum handritum, jafnvel þótt betri handrit eða enda frum- 
ritÍD sjálf lægi við hliðina á honum. Er þetta ekki sagt, tii 
þess að gera lítið úr því, sem hann hefir gert, heldr má það 
sýna, að hann hefir ætlað að halda því fram, sem hann haföi 
upptekið, að prenta hvert skjal í öllum þeim afskriptum, sem 
væri til af því, og stóð þá vitanlega á sama, hvaða handrit 
fyrst var afskrifað. Áðferð þessi er og rétt í sjálfu sér þar, sem 
frumritin eða afskiptir, sem eru ígildi þeirra, eru ekki tii, en hafi 
menn frumritin, er það þýðingarlaust og jafnvel skaðlegt að vera 
að prenta misjafnar afskriptir jafnframt. Frara til 1400 hefir Jón 
skrifað upp fiest þau frumbréf, sem til eru í Árna safni, en úr því 
ekki nema einstaka. f>ó er vert að geta afskriptar hans af 
bréfabók Jóns biskups Vilhjálmssonar, sem reyndar hefði naátt 
og átt að láta prenta eptir, þótt eg sé nú sjálfr búinn að af- 
skrifa bókina aptr. En einna mest kveðr að afskriptum Jóns af 
bréfabók Ogmuudar biskups og Gizurar biskups. Að öðru leyti 
er óþarfi að lýsa fornbréfasafni hans frekara hér, því það verðr 
geymt sem ævinlegr vottr um iðjusemi þessa ógleymanlega manns. 

í>ingið tók það þegar fram 1887, að útgáfa safnsins ætti 
framvegis að vera textútgáfa, og hefi eg nú sem framast mátti 
hagað mér eptir því, og ætla eg, að eingum manni, sem vit 
hefir á, þyki vera gerðar athugasemdir ófyrirsynju, og þarf eg 
ekki framar að afsaka það, að eg vona. 

Bindi þetta er nú orðiö nokkuru stærra en búizt var við 
í upphafi. Maðr varaði sig ekki á því að registrið mundi veröa 
svo langt, sem reynd er á orðin. Reyndar er það ekki svo 
langt, að bindið geti ekki fullvel borið sig. En um registr 
þetta get eg sagt hið sama og sagt er ura registrið við I. bindi, 
"að til þess hefir verið varið milli fyrirhöfn, að gera það sem 
fylst og greinilegast*, og þýðir lítið að tjá sig framar um það. 
því aö sá einn skynjar sem reynir, hvaða elju það krefr. f>að 
hefir reynzt mér fult ársverk og hljóp þó um tíma undirbagga 



t 



FORMÁLI. 



V 



með mér að safna til þess, einkum úr biskupastatútunum og 
vmsu fleira, cand. philos. Ólafr Davfðsson,- og er það hverj- 
um óvöldum manni ofraun að ætla sér að jafnast við hann að 
I þoli og fljótvirkni, þegar hann tekr á því, sem hann á til. 

Um registrið við 111. bindi skal þess getið, að séð mun 
verða um að það komi áðr mjög langt um líðr. 

Af því að það hefir nú verið rekið hingað til svo eptir 
útgáfu safnsins, hefir ekki verið hægt að gjörtæma svo það, sem 
til er af bréfum frá þeim tímum, sem bindi þetta nær yfir, að 
ekkert yrði eptir. Enda mætti leiugi bíða þaugað til víst sé, 
að alt sé tæmt. Útgáfa I. bindis stóð yfir í tuttugu ár og 
varð að koma þar með viðbæti af bréfum, sem eptir höfðuorðið. 
J>etta gerir og í sjáifu sér ekkert til, því að það sem eptir 
verðr, getr komið fremst í næsta bindi koll af kolli. 

Ef eg ætlaði að fara að telja þá alla upp, sem hafa greitt 
fyrir mér á ýmsau hátt við það, sem þegar er gefið út af safni 
þessu, yrði hmgr uppi. En geta verð eg nokkurra manna, og er 
þar þá fyrst að greina forstöðumenn safnanna bæði í Kaupmanna- 
höfn og á Ishmdi. sem eru þeir jústizráð dr. Chr. Bruunyfir- 
bókavörðr Konungsbókhlöðunnar mikhi, S. Birket-Smith, yfir- 
bókavörðr háskóians og Haldór yfirkennari Friðriksson, 
formaðr Landsbókasafnsnefndarinnar. sem ásarat nefndinni í 
heild sinni hefir sýnt raér ena mestu velvild og mannúð á allan 
hátt í láni handrita, er eg þurfti á að halda. f>á verð eg og að 
geta nefndar Árna Magnússonar s'afnsins, sem á þann heiðr 
skilinn, að hún hefir gert mér aðganginn að fornbréfum þeim, 
sem undir hennar umsjón eru, svo auðveldan, sem framast má 
verða, og er það henni mjög að þakka, hve safni þessu þó hefir 
miðað fram síðan eg tók við því. I sambandi við þetta fæ eg 
ekki leitt hjá mér að geta nú eins manns, sem eg hefði reyndar 
opt mátt minnazt fyrri. þótt fátt hafi orðið um það hingað til, 
en það er dr. Kristján Kálund, handritavörðr við safn Arna 
Magnússonar. |>eim manni hefi eg þessi tíu ár, sem eg hefi 
dvalið hér, gert meira ónæði en nokkrum öðrum, og alúð hans 
jafnan verið söm. Kunningjnm mínum tveim í Eeykjavík^cand. 
mag. Pálma Pálssyni og cand. theol. og ritstjóra Hannesi 
I>orsteins8yni á eg að þakka margar afskriptir bæði úrBisk- 
upsskjalasafninu og öðrum söínum í Reykjavík. Geta verð eg enn 



VI 



FORMÁLI. 



eins manns að lyktum, sem nú er dáinn, en það er Guð- 
brandr Vigfússon. Ástríki þess manns við mig á eg að þakka 
marga leiðbeiuingu í öndverðu, þegar eg tók fyrst að mér þetta 
safn, og mundu þær þó hafa orðið enn fieiri, ef hans heföi 
leingr að notið og ef vík sú, er var okkar í miJIi, hefði verið 
nokkuru mjórri. 

Kaupmannahöfn 11. Janúar 1893. 



Jön porkelsson 



I 



Röð og eÍDÍ bréíanna. 

Bls. 

1. 1253. Alþingissamþykt um guðs lög og landslög 1 

2. [1263]. Skrá um landamerki Hafralækjar, Garðs, Skriðu 

og fleiri jarða í J>ingeyjarsyslu 1—5 

3. 1265. Alþingissamþyktir um hnífaburð, félausa óskila- 

menn, ósæmdar konur ofl 5—11 

4. 1265. Alþingissamþykt um Ijóstolla, legkaup, líksöngs- 

eyri ofl 11—19 

5. 1267. 16. August. Bréf, er nefnir þorleif biskups- 

efni í Skálholti (= Dipl. Norv. I, 61) 19—21 

6. 1268. 24. Júní. Glemens páfi IV. staðfestir erkibisk- 

Ups kosning Jóns rauða 21—23 

7. [1269]. Skipan Árna biskups þorlákssonar um ýmsa 

hluti 23-37 

8. [1269]. Skriptaboð [Arna biskups porlákssonar] 37—42 

9. [1269]. Skipan [Arna biskups þorlákssonar] um gagn- 

föstur 42-43 

10. [1269]. Formálar, sem eiga við skipanir og skripta- 

boð Árna biskups 43—49 

11. [1269]. Skipan [Árna biskups forlákssonar] um guð- 

sifjar 49—51 

12. [1269]. Skipan [Árna biskups Þorlákssonar] um hold- 

tekju barna 51 — 52 

13. [1269]. Nokkrar kirkjulagagreinir um rétt yfir kirkju- 

um og kirkna eignum 52 — 55 

14. [1269]. Kirkjulög um sektir á okri 56—58 

15. [1269]. Skipan Arna biskups eða samþykt lærðra 
manna um ýmislegt í kirkjulögnnum (ágrip úr Kristin- 

rétti?) 58-61 

16. [1269]. Máidagi Haukadalskirkju ^^"^^ 

17. [1269]. Máldagi Villingaholtskirkju 62-63 

18. [1269]. Máldagi Búrfellskirkju i Árnesþingi 63—64 



I 

1. 



VIII 



RÖÐ OG EFNI BRÉFANNA. 



19. [1269]. Máldagi Mýdalskirkju 64 

20. [1269]. Máldagi ferneyjarkirkju 64-65 

21. [1269]. Máldagi Vatnsleysukirkju 65 

22. [1269]. Máldagi Njarðvíkrkirkju 65-66 

23. [1269], Máldagi Kirkjubæjarkirkju í Vestmannaeyjum 66 

24. [um 1270]. Rekaskrá Skálholtsstaðar 67—76 

25. [um 1270]. Skrá um rekaskipti á Rosmhvalanesi. . . . 76 — 77 

26. [um 1270], Skrá um hvalskipti Rosmhvelinga 78 — 80 

27. [um 1220]. Bréf Runólfs ábóía í Viðey til Snorra 
bónda að Hólmi um hvalreka milli Valagnúpa og 
Esjubergs 80—81 

28. [um 1270]. Landamerki Hvalsness og Starness 81 

29. [um 1270?]. Landamerki Vindáss í Kjós 81—82 

30. [um 1270]. Landamerki Bjarnarhafnar í Helgafells- 

sveit 82 

31. [1270]. Máldagi Viðborðskirkju , 82—83 

32. [1270]. Máldagi Vallaneskirkju 83—84 

33. [um 1270]. Máldagi HoUskirkju undir Eyjafjöllum . . . 84-86 

34. [1270]. Máldagi Oddakirkju 86—88 

35. [1270 eða fyr]. Rekaskrá Munkaþverárklaustrs 88—92 

36. [1271 um vor]. Samningr Arna biskups og Steinvar- 

arsona um Oddastað 92—93 

37. 1271. 2. Júlí. Bréf Adólfs greifa af Bergi og Heinriks 

príors Jóhannesar riddara um Norðrlönd 93 

38. 1272. 9. August. Samþykt Jóns erkibiskups óg Magn- 

úss konungs um kirkjusektir 94 

39. 1273. 24. Júlí. Úrskurðr Jóns erkibiskups í Niðarósi 

um Odda og Vatnsfjörð 94—100 

40. 1273. 1. August. Samningr Jóns erkibiskups og Magn- 
úss konungs um takniörk hins andlega og veraldlega 
valds... 100—106 

41. 1273. 15. August. Bréf Magnúss konungs lagabætis 

til Gregorius páfa X. með áðrnefndum samningi 107 

42. [1274]. Réttarbót Magnúss konungs xtm óbótamál ofl. 108—112 

43. [um 1274]. Máldagi Krossholtskirkju 113 

44. [um 1274]. Máldagi Rauðamelskirkju 113—114 

45. [um 1274]. Máldagi Staðarkirkju á Ölduhrygg 114—115 

46. [um 1274]. Máldagi Maríukirkju á Knerri 115 

47. [um 1274]. Máldagi Saxahvolskirkju 115 

48. [um 1274]. Máldagi Helgafellsklaustrs 115—116 

49. (um 1274]. Máldagi Skarðskirkju á Skarðsströnd 117 

50. [um 1274]. Máldagi Flateyjarkirkju 118 

51. [um 1274]. Máldagi Garpsdalskirkju 118 



RÖÐ OG EFNI BRÉFANNA. IX 

52. [nm 1274]. Máldagi Tröllatungu 119 

53. [um 1274]. Máldagi Reykhólakirkju 120 

54. 1274, 26. Júlí. Gregorius páfi X. samþykkir samning 

þeirra Jóns erkibiskups og Magnúss konungs 121 — 122 

55. [1275]. Skipan Arna biskups um Jórsalatíund ...... 123 

56. [um 1275]. Rekaskrá Strandarkirkju í Selvogi 123—125 

57. [1275]. Bréf höfðingja til Magnús konungs um Krist- 

inrétt 125 

58. [1275]. Skrá um sakir þær. er ármaðr biskups á að 

sækja 125—128 

59. [1275]. Skipan Arna bískups um föstur þær, er eigi 

greinir fullkomlega i Kristinrétti 128—129 

60. [1276]. Bréf Magnúsar konungs lagabætis til alþýðu 

manna á Islandi 130 

61. [1276-13 "/41]. Skriptaboð Jörundar biskups þor- 
steinssonar og Laurentiusar og Egils Hólabiskupa . . . 130 — 138 

62. 1277. Bréf Arna biskups þarlákssonar til þorvarðs 
þórarinssonar á Keldum 138 

63. 1277. Bréf þorvarðs þórarssonar til Magnúsar kon- 

ungs lagabætis 138 -139 

64. 1277. Skipan Indriða bögguls og Nikúláss Oddssonar 139 

65. 1277. 9. August. Sættargerð Magnúsar konungs laga- 
bætis og Jóns erkibiskups um takmörk hins andlega 

og veraldlega valds 138—155 

66. 1277. 13. September. Réttarbót Magnúsar konungs 
lagabætis um rétíindi klerka 155—158 

67. 1277. 22. Septeuiber. Réttarbót Magnúsar konungs 
lagabætis um tíundir {= NgL. II, 483—484) 158-159 

68. 1277. Bréf Arna biskups þorlákssonar til Magnúsar 
konungs lagabætis um ýms landsmál 159 

69. 1279. 31. Janúar. Bréf Nikuláss páfa III. um tíundir 

af Grænlandi oíl 160 

70. 1279. Bréf Magnúss konungs lagabætis til Árna 
biskups þorlákssonar 161 

71. 1279. Bréf Jóns erkibiskups rauða til Árna biskups 

i Skálholti 161 

72. [1280 eða fyr], Réttarbót Magnúss konungs lagabætis 

um forkaupsrétt konungs og fjárskaða 161 — 163 

73. 1280. HoIIustueiðr íslendinga við Magnús konung 
lagabæti, Eirík konung og Hákon hertoga 163—164 

74. [um 1280). Máldagi þórðar Sturlusonar fyrir rekum 
Helgafellsklaustrs fyrir sunnan Heiði 164 

75. [um 1280]. Skrá um landamerki þrándarstaða og 



Ingjaidshóls 165—166 

76. [uin 1280]. Bréf Grímsprests Hólmsteinssonar til Run- 
ólfs ábóta Sigmundarsonar í þykkvabæ í Veri með 

sögu Jóns skírara 166—167 

77. [um 1280], Samþykt um fjárlag manna á meðal á 
íslandi 167—171 

78. [1280. fyrir 9. Mai], BréfMagnúss konungs lagabætis 

til íslendinda með Jónsbók 171 — 174 

79. 1280, 16, Júní-29. JúH. Skipan Jóns erkibiskups 

rauða • 174-188 

80. 1280. 14. Júlí. Syndalausnarbréf Jörundar Hólabisk- 
ups fyrir þá er heimsæki og hjálpi Svíþúnsdómkirkju 

í Stafangri 189 

81. 1280. 24. Júlí. Bréf Árna biskups þorlákssonar um 

hið sama 189-190 

82. 1280. 25. Júlí. Krýningareiðr Eiriks konungs Magnús- 

sonar 190—191 

83. 1280. 31. Júlí. Bréf Arna biskups þorlákssonar, þar 

sem hann gefr Munklifi í Noregi Vestmannaeyjar 191 — 192 

84. [1280]. Skipan Árna biskups þorlákssonar um kirkju- 
tíundir, frillur presta ofl 192—194 

85. [1280]. Bréf Runólfs ábóta í Viöey um osttoll til 
Viðeyjarklaustrs 194 — 195 

86. [1280]. Réttarbót Eiríks konungs Magnússonar hin 
almenna 196—206 

87. 1281. Bréf Árna biskups og klerka til Eiríks konungs 
Magnússonar um Jónsbók 206 — 208 

88. 1281. Bréf bænda til Eiríks konungs um hið sama . , 208—209 

89. 1281. Samþykt landshöfðingja við Loðinn lepp um 
Jónsbók 209—210 

90. [1281]. Skipan [Árna biskups þorlákssonar?] um mein- 

bugi á hjónabandi 210—212 

91. [1281]. Um banns verk 213—214 

92. [1281]. Um hið minna bann 214-216 

93. [1281]. Úr Summa Remundi dePenna forti um bann 216—217 

94. [1281]. Um bann úr ritum Gotfreds frá Angers 217-219 

95. [1281]. KirkjulÖg um það, hverjar þœr konur sé, er 

maðr verðr útlægr af, ef maðr legst með 219 — 221 

96. [1281]. Lög um málaskot 221—222 

97. [1281]. Um sakeyri biskups og konungs 222-225 

98. [1281]. Ákvæði um eiða 225-227 

99. [1281]. Ákvæði um dóma og rannsóknir mála 227—228 

100. [1281]. Ákvæði um málsóknir klerka 229—231 



RÖÐ OG EFNI BRÉFANNA. XI 

101. [1281]. Um bann, hvernig það verðr 231-232 

102. [1281]. Um kirkjuþyrmslur 232—238 

103. [1281]. Ákvæði um guðsifjar 233 

104. [1281]. Ákvæði um Rómaskatt 233—234 

105. [1281]. Ákvæði wm bland við búfé 234 

106. [1281?]. Sakir þær, er faðir getr gert son sinn arf- 

lausan fyrir 234—235 

107. 1282. 4. Marts. BréfMartinus páfa IV. um páfatiundir 

af íslandi, Færeyjum og Grænlandi 235—236 

108. 1282. 15, Mai. Bréf Martnuis IV. páfa um greiðslu 

tíunda frá áðrnefndum löndum 236 — 237 

109. 1282. Bréf Árna biskups til Runólfs ábóta í Veri . . . 237-238 

110. 1282. Bréf Runólfs ábóta í Veri til Árna biskups um 
missætt þeirra biskups og Ásgríms þorsteinssonar . , . 238 

111. 1282. 12. August. Bréf Árna biskups til Eiríks kon- 

ungs með Lopti Helgasyni 238-239 

112. 1283, Bréf Lopts Helgasonar til Árna biskups þor- 
lákssonar 239—240 

113. 1283. Bréf Eiríks konungs Magnússonar og Hákonar 
hertoga bróður hans til sýslumanna og handgeinginna 

manna um staðamál á íslandi 240 — 241 

114. 1283. Samningr Árna biskups í Skálholti og Rafns 
Oddssonar um síaðamál (Brautarholtssamningr) 241 — 242 

115. 1283. Bréf Arna biskups til klerka 242 

116. 1283. Bréf landshöfðingja af alþingi til Eiríks konungs 242-243 

117. 1284. Umburðarbréf Árna biskups þorlákssonar 243—244 

118. [1284]. Gjörð Arna biskups og herra Asgríms þor- 
steinssonar um reka klaustrsins \ Viðey 244—246 

119. [1284]. Máldagi Viðeyjarklaustrs 246—248 

120. [um 1285]. Reka og landamerkjaskrá þingeyraklaustrs 248 — 251 

121. 1285. Áminningarbréf Maríeins og Hónórius páfa tíl 

Eiríks konungs Magnússonar út af staðamálum 251—256 

122. 1285. Bréf Árna biskups til staðamanna 256 

123. [1286]. Máldagi Sethergskirkju 257 

124. [1286]. Máldagi Bjarnarhafnarkirkju 257 

125. [1286]. Máldagi Snóksdalskirkju 257-258 

126. [1286]. Máldagi Fellskirkju i Kollafirði 258 

127. [1286]. Máldagi Hvolskirkju í Saurbæ 259 

128. [1286]. Máldagi Hagakirkju á Barðaströnd 259—260 

129. [1286]. Máldagi Hjaröardaiskirkju 260 

130. [1286]. Máldagi Eyrarkirkju í Skutulsfirði 260 

13L [1286]. Máldagi kirkju í Aðalvik.- 260-261 

132. [1286]. Máldagi Staðarkirkju í Steingrímsfirði 261 



XII RÖÐ OG EFNI BRÉFANNA. 

133. 1286. Bréf Eiríks konungs Magnússonar til Árna bisk- 

ups þorlákssonar um útboð af lsla«di 262 

134. 1286. Bréf Rafns Oddssonar til Árna hiskups um 
staðamál 562 

135. 1286. Bréf lögréttumanna til Árna biskups 262-263 

136. 1286. BréfÁrna biskups til lögréttumanna um staða- 

mál 263—264 

137. 1286, 23. September. Eiðstafr í staðamálum 264 

138. 1287. Bréf Jörundar Hólabiskups til Árna biskups . 264-265 

139. 1288. Bréf Eiriks konungs Magnússonar til Árna Skál- 
holtsbiskups með Ólafi Ragneiðarsyni 265 

140. 1288. 27. Apríl. Bréf Jörundar erkibiskups til alþýðu 

manna á íslandi 265—266 

141. 1288. í Júli. Samningr Árna biskups og Rafns Odds- 

sonar um staðamál 266—267 

142. 1288. Bréf Ólafs Ragneiðarsonar til Árna biskups í 
Skálholti 268 

143. 1289. Bréf JÖrundar erkibiskups og Árna Skálholís- 
biskups til Runólfs ábóta í Veri 268-269 

144. [um 1290]. Skrá nm hvalskipti milli Rifs og Hella í 
Digramúla í Kaldranalandi 269 

145. [um 1290]. Prófentusamningr þorbjarnar prests og 

Bjarna ábóta á þingeyrum 269 — 270 

146. [um 1290]. Alþingisdómr um tveggja missera vinnu- 

menn , 270 

147. 1290. 12—18. Febrúar. Lýsing Jörundar Hólabiskups 

og Árna Skálholtsbissups um Jólagrið í Niðarósi 270 — 272 

148. 1290. 14. Mai. Réttarbót Eiríks konungs Magnús- 

sonar og Hákonar hertoga um Kristinrétt 272 — 275 

149. 1290. 29. August. Skipan Jörundar erkibiskups 275—278 

150. 1291. 9. Marts. Bréf norrænt er getr Jörundar Hóla- 
biskups og Árna Skálholtsbiskups 278 

151. [1292]. Skipan Árna biskups þorlákssonar um hjóna- 
vígslur, helgihöld og kirkjuleiðslur kvenna 279—280 

152. 1292. 13. Júní. Norrænn landamerkjadómr, er nefnir 

.Jón íslending* : 280—281 

153. 1294. 2. Júní. Úrskurðr Víga lögmanns í Skíðu, þar 

sem ísenzkir menn eru vottar 281 — 282 

154. 1294. 11. Júní. Úrskúrðr áörnefndr endrnýjaðr og ís- 

lenzkir menn vottar 282 

155. 1294. 2. Júlí. Réttarbót Eiríks konungs Magnússonar 

til íslands 282— 288 

156. [1294. 2. Júlí], Byggingakapituli 288-289 



RÖÐ OG EFiXI BRÉFANNA. 



XIII 



157. [1295]. Réttarbót Eiríks konungs Magnússonar um 
framfærslu skyldmenna oíl 289—298 

158. [1295]. Alþingissamþykt um melrakkaveiðar 298—300 

159. [1295]. Stofnunarskrá Reynistaðarklaustrs 300—302 

160. 1296. 31. Júlí. Eiríkr konungr Magnússon leyfir Ham- 
borgurum verzlun í' öUu ríki sinu 302 — 304 

161. [1296]. Rekaskrá Hólastaðar og Möðruvallaklaustrs . . 304—314 

162. [1296]. Samrekar Jörundar Hólabiskups og Sigurðar 
lögmanns úr Hlíð.... 315—317 

163. [1266]. Rekar Hólastaðar á Tjörnesi 317—319 

164. [1296]. Rekaskrá Skinnastaðakirkju 320 

165. [1296). Rekaskrá Munkaþverárklaustrs 320—322 

166. 1297. 1. Febrúar. Bréf Bonifacius páfa VIII. um mál 
JÖrundar erkibiskups 322 — 323 

167. 1297. 2. Mai. Sættargerð Eiríks konungs Magnússonar 

og Árna biskups þorlákssonar um staðamál 323 — 325 

168. 1297. 23. Júní. Samningr JÖrundar erkibiskups og 
kórsbræðra í Niðarósi 325—328 

169. [um 1300]. Formáli fyrir hjónavígslu 328—329 

170. [um 1300). Formáli fyrir lögveðslagning 329 

171. [um 1300]. Formáli fyrir minni Ólafs konungs 329 

172. [um 1300]. Skrá um Kristfé í Hvammi í Vatnsdal, er 

Karl hinn auðgi gaf 330 

173. 1300. 22. Maí. Norrænt bréf er getr íslenzkra manna 330—331 

174. [1302]. Vottorð Bárðar lögmanns Högnasonar og Sturlu 
Jónssonar um Höskuldsey 331 — 332 

175. 1302. 28. Janúar. Norrænt bréf, er Haukr Erlendsson 

gefr út , 332 

176. [1302. 11. Júni]. Réttarbót Hákonar konungs háleggs 
um verzlun útlendinga í norörhlula Noregs, á Islandi 

og í Öðrum skattlöndum í.íií!t 332—333 

177. 1302. Sáttmáli íslendinga við Hákon konung hálegg . 323—336 

178. 1302. 23. Nóv. Norrænt bréf, er getr Hauks Erlends- 

sonar 386 

179. 1303. 27. Mai. Réttarbót Hákonar konungs háleggs 

um heitingar 336—339 

180. 1303. 11. Október. Réttarbót Hákonar konungs há- 

leggs um skuldir handgeinginna manna 339 — 341 

181. 1303. 6. December. Norrænt bréf er Haukr Erlends- 

son kemr við 341—342 

182. 1305. 23, Júní. . Réttarbót Hákonar konungs háleggs 
um Kristinrétt, að alþingi sé uppi og um nokkrar 
breytingar á Jónsbók 342—345 



XIV 



RÖÐ OG EFNI BRÉFANNA 



183. [1305], Bréf Hákonar konungs háleggs um tíund og 
afgjafir helgidaga veiða 345—347 

184. [1306]. Réttarbót Hákonar konungs háleggs um fé- 
lagsgerð hjóna , 347—349 

185. 1306. 10. Apríl. Norraent bréf, er getr Hauks Erlends- 

sonar 349-350 

186. 1306. 12. Apríl. Norrænt bréf, er getr Hauks 350 

187. 1306. 30. Maí. Norrænt bréf, er Haukr er við riðinn 350—351 

188. 1306. 6. Júh'. Skipan Jörundar erkibiskups 351—354 

189. [1306]. 20. Júlí [eða 1375]. Árnesingaskrá . . . , 354—357 

190. 1306. 21. Júlí. Norrænt bréf, er Haukr kemr við 357-358 

191. [1306]. Gilsbakkamáldagi 358—359 

192. [1306]. Sæbólsmáldagi 360 

193. [1307]. Krýsuvíkrmáldagi 360—361 

194. [1807]. Vitnisburðr um reka Garðakirkju á Álptanesi 361—362 

195. 1308. 22. Júní. Bréf frá Árna Björgynjarbiskupi tíl 

Árna Skálholtsbiskups . . ; 362—363 

196. [1309]. Réttarbót Hákonar konungs háleggs um skyldur 

og réttindi klerka 363—366 

197. 1809. 5. Apríl. Norrænt bréf. er getr Auðunar Þor- 
bergssonar 366—367 

198. 1309. 18. September. Norrænt bréf, er getr Hauks . . 367 

199. 1309. 26. December. Réttarbót Hákonar konungs há- 

leggs um að sýslumenn og umboðsmenn þeirra geri rétt 367 — 369 

200. [um 1310]. Réttarbót Hákonar konungs háleggs um 
héraðsfleyg mál 369—371 

201. 1310. 23. Júni. Réttarbót um lögþingi (= NgL. in, 
88-90) 371 

202. 1810. 14. Október. Norrænn dómr Hauks 371-372 

203. 1311. 12. Janúar. Norrænt bréf, er getr Hauks 372 

204. ISIL 23. Júní. Vitnaleiðsla Guðmundar lögmanns um 
landamerki Reykja í Tungusveit 372—373 

205. 1311. Skrá um skattbændr á íslandi 373—375 

206. 1312. 20. Júní. Norrænt gjörningsbréf. er getr um 
íslenzkan varning 375 — 376 

207. [1312]. Gtiðmundr lögmaðr úrskurðar Þingeyraklaustri 

alla veiði í Hópsós 376 

208. 1313. Skrá um leigumála á jörðum Viðeyjarklaustrs. 377 

209. [1313]. Máldagi Neskirkju í Selvogi 377—378 

210. 1313. 13. Marts. Norrænt bréf, er getr Hauks og 
Auðunar Þorbergssonar 378—379 

211. 1313. 5. Apríl, Norrænt bréf, er getr Hauks 379 



RÖÐ OG EFNI BKEFANNA. 



XV 



212. 1313. 2. Maí, Réttarbót Hákonar konungs háleggs um 
arftökur 379-386 

213. 1313. 10. Júní. Réttarbót Hákonar konungs háleggs 

um að menn sæki lögþingi 386—387 

214. 1313, 1. December. Skipan Eilífs erkibiskups ofl. um 
páfatíund 387-390 

215. 13U. 14. Júní. Réttarbót Hákonar háleggs til íslands 

um ýmsar breytingar á Jónsbók 390—395 

216. 1314. Réttarbót Hákonar konungs háleggs um félags- 

gerð hjóna 395 

217. [1314. 1. September]. Máldagi Eyjólfstaðakirkju á 
Völlum 396 

218. [1314]. 18. Október. Máldagi Steinsholtskirkju 396-397 

219. 1315. 15. Marts. Norrænt hréf, er getr Auðunar biskups 397 

220. 1315. 2. Apríl. Auðun biskup á Hólum staðfestir 
stofnunarskrá Jörundar Hólabiskups fyrir Reynistaða- 
klaustri 397-399 

221. 1315, 25. Nóvember. Réttarbót Hákonar konungs há- 

leggs um bréfabrot 399—402 

222. [1315]. Máldagi Grjóteyrarkirkju í Andakíl 402-403 

223. [1315]. Máldagi Garðakirkju á Akranesi 403—404 

224. [1315]. Máldagi Eyrarkirkju (í Kjós) 404 

225. 1316. 23. Júní. Norrænt bréf, er getr Hauks 404 

226. 1316. 28. Júlí. Réttarbót Hákonar konungs um Krist- 

inrétt 404—406 

227. 1316. 11. December. Norrænt bréf, er getr Hauks... 406 

228. [1317]. Máldagi Fellskirkju í KoUafirði 406-407 

229. [1317]. 27. Júlí. Máldagi Kaldaðarneskirkju í Bjarn- 

arfirði 407 

230. [1317]. Máldagi Tungukirkju í Steingrímsfirði 407—409 

231. 1317. 6. August. Máldagi Eyrarkirkju í Bitru 409-410 

232. [1317]. 13. Október. Máldagi Ingjaldshólskirkju 410-411 

233. 1318. 28. Marts. Réttarbót Hákonar konungs háleggs 

um ættleiðingu (Herjólfsréttarbót) 411—414 

234. 1318. 14, Júm'. Norrænt bréf, er getr Hauks 414 

235. 1318. 26. Júlí. Norrænt bréf, er getr dóms Hauks ... 414 

236. 1318. 28. Júlí. Norrænt bréf, er getr Hauks 415 

237. 1318. 13. December. Réttarbót Hákonar konungs há- 

leggs um rangindi lénsmanna ofl. 415 — 420 

238. 1318. eptir JóL Norrænt bréf, er getr Hauks 421 

239. [1318]. Réttarbót Hákonar konungs [háleggs] um 
nautnan, lýsing og virðing á hrossum, er koma í haga 421—422 
[240—336. 1318. Auðunarmáldagar 423—489]. 



XVI RÖÐ OG ÉFM BRÉFANNA. 

240. 1318. Sauðanesmáldagi 425 

241. 1318. Svalbarðsmáldagi 425-426 

242. 1318. Presthólamáldagi 426 

248. 1318. Hafrafellstuiigumáldagi 426 

244. 1318. Skinnastaðamáldagi 426—427 

245. 1318. Garösmáldagi 427-428 

246. 1318. Húsavíkrmáldagi ' 428 

247. 1318. Ásmáldagi í Kelduhverfi 428-429 

248. 1318. Reykjahlíöarmáldagi 429—430 

249. 1318. Skútustaðamáldagi 430 

250. 1318. þverármáldagi í Laxárdal. 430-431 

251. 1318. Grenjaðarstaðamáldagi 431—434 

252. 1318. Múlamáldagi 434—435 

253. 1318. Nessmáldagi í Aðaldal 435-436 

254. 1318. Staðarmáldagi í Kinn 436 

255. 1318. Helgastaðamáldagi 436—437 

256. 1318. Einarsstaðamáldagi .437 

257. 1318. Luudarhrekkumáldagi 437—438 

258. 1318. Eyjardalsármáldagi 438 

259. 1318. Ljósavatnsmáldagi 438—439 

260. 1318, Hálsmáldagi í Fnjóskadal 439—440 

261. 1318. niugastaðamáldagi 440 

262. 1318. Draflastaöamáldagi 440-441 

263. 1318. Flaleyjarmáldagi fyrir Flateyjardal 441 

264. 1318. Grlmseyjarmáldagi 441 — 443 

265. 1318. fönglabakkamáldagi 443—445 

266. 1318. Grytubakkamáldagi 445-446 

267. 1318. Höfðamáldagi í Höföahverfi 446—447 

268. 1318. Laufássmáldagi 447—448 

269. 1318. Svalbarðsmáldagi á Svalbarðsströnd 448—449 

270. 1318. Kaupángsmáldagi í Eyjafirði 449 

271. 1318. Möðruvallamáldagi í Eyjafirði 449-450 

272. 1318. Núpufellsmáldagi í Eyjafirði 450 

273. 1318. Hólamáldagi 1 Eyjafirði 450—451 

274. 1318. Saurbæjarmáldagi í Eyjafirði 451 

275. 1318. Djúpadalsmáldagi 452 

276. 1318. Miklagarðsmáldagi í Eyjafiröi 452 

277. 1318. Grundarmáldagi 452—453 

278. 1318. Hrafnagilsmáldagi 453 

279. 1318. Lögmannshlíöarmáldagi 453—454 

280. 1318. Glæsibæjarmáldagi 454 

28L 1318. Árskógsmáldagi ...454-455 

282. 1318. Vallamáldagi í Svarfaðardal 455—456 



RÖÐ OG EFNl BRÉFANNA. 



XVll 



283. 1318. Urðaniáldagi í Svarfaðardal 456—457 

284. 1318. Tjarnarmáldagi í Svarfaðardal 457 

285. 1318. Upsamáldagi á Upsaströnd 457—458 

286. 1318. Hríseyjarmáldagi 458 

287. 1318. Barðsmáldagi í Fljótum 458—459 

288. 1318. Fellsmáldagi í Sléttuhlíð 459 

289. 1318. Málmeyjarmáldagi á Skagafirði 459 

290. 1318. Höfðamáldagi á Höfðaströnd 459—460 

291. 1318. Hofsmáldagi á Höfðaströnd 460 

292. 1318. Miklabæjarmáldagi í Óslandshlíö 460 

293. 1318. þverármáldagi í Skagafxrði 460—461 

294. 1318. Miklabæjarmáldagi i Blöuduhh'ð 461 

295. 1318. Víðivallamáldagi í Skagafirði 461—462 

296. 1328. Silfrastaðamáldagi 462 

297. 1318. Flatatungumáldagi 462—463 

298. 1318. Ábæjarmáldagi 463 

299. 1318. Hofsmáidagi í Skagafjarðardölum 463-464 

^OO. 1318. Goðdalamáldagi 464—465 

^01. 1318. Mælifellsmáldagi 465 

S02, 1318. Reykjamáldagi 465—466 

^03. 1318. Máldagi kirkju í Hólmi í Skagafirði 466 

S04. 1318. Víðimýrarmáldagi 466-467 

305. 1318. Geldingaholtsmáldagi 467 

306. 1318. Ríprmáldagi 467 

307. 1318. Sjáarborgarmáldagi 467-468 

308. 1318. Fagranessmáldagi 468 

309. 1318. Hvamsmáldagi í Laxárdal 468-469 

310. 1318. Hofsmáldagi á Skagaströnd 469 

311. 1318, Spákonufellsmáldagi 469-470 

312. 1318. Höskuldsstaðamáldagi 470—471 

313. 1318. Holtastaðamáldagi 471—472 

314. 1318. Bólstaðarhlíðarmáldagi 472 

315. 1318. Bergstaðamáldagi 473 

316. 1318. Blöndudalshólamáldagi 473-474 

317. 1318. Auðkúlumáldagi 474 

318. 1318. Svínavatnsmáldagi 474 

319. 1318. Hjaltabakkamáldagi 475 

320. 1318. Márstaðamáldagi 475—476 

321. 1318. Hvammsmáldagi í Vatnsdal 476 

322. 1318. Grímstungnamáldagi 476—477 

323. 1318. Uudenfellsmáldagi 477—478 

324. 1318. Breiðabólstaðarmáldagi í Vatnsdal ^78 

325. 1318. Víðidalstungumáldagi ^'^S 



XVIIl 



RÖÐ OG EFNI BRÉFANNA 



326. 1318. Ásgeirsármáldagi 478-479 

327. 1318. Breiðabólstaðarmáldagí í Vestrhópi 479—480 

328. 1318. Hólamáldagi í Vestrhópi 480 

329. 1318. Tjarnarmáldagi á Vatnsnesi 480-481 

330. 1318. Hvamsmáldagi í Miðfirði 481—482 

331. 1318. Melstaðarmáldagi 482 

332. 1318. Staðarbakkamáldagi 482—483 

333. 1318. Gnúpsmáldagi í Miðfirði 483 

334. 1316. Staðarmáldagi í Hrútafirði 483—485 

335. 1318. Gunnsteinsstaðamáldagi 485 

336. 1318. Munkaþverármáldagi 485—487 

337. [1319]. Kærubréf Norðlendinga til Noregs konungs 

yfir Auðuni biskupi , 489 — 491 

338. 1319. 26.-28. Júní. Magnús Eiríksson tekinn til kon- 

ungs í Svíþjóð og Noregi 491 — 492 

339. [um 1320]. Skrá um hvalskipti í Víkum á Skaga. . . 492 

340. [um 1320]. Bréf Árna Laurentíussonar með Dun- 
stanussögu 493 

341. 1320. 20. Maí. Vitnisburðr um tíundir til þingeyra- 
klaustrs 494—495 

342. 1320. 10. Júní. Bréf Magnúss konungs Eiríkssonar 

um yfirgang lærðra manna á íslandi 495—496 

343. [1320]. Bréf íslendinga um sáttmála við Magnús kon- 

ung Eiríksson 496—498 

344. 1320. 9. Júll. Skipan Eilífs erkibiskups hin fyrsta . . 498-502 

345. 1321, 3. Maí. Bréf Eilífs erkibiskups, er býðr Auðfinni 
Björgynjarbiskupi að vígja Grím biskupsefni til Skálholts 502 

346. 1321. 4. Maí. Norrænt bréf, er getr Hauks 502—503 

347. 1321, 16. Maí. Bréf Auðfinns BjÖrgynjarbiskups um að 

hann sé skipaðr til að vigja Grím biskupsefni tilSkálholts 503 

348. 1321. 24. Maí. Bréf Hákonar Stafangrsbiskups, þar 

sem hann kannast við að hafa feingið Nr. 347 .... 503—504 

349. 1321. 24. Júní. Norrænt bréf, er Haukr kemr við . . 504 

350. 1321. 28. Júní. Biskupseiðr Gríms Skútusonar .... 504—505 

351. 1321. 28. Júní. Auðfinnr Björgynjarbiskup tilkynnir 
Eilífi erkibiskupi að hann hafi vígt Grím Skútuson til 
Skálholtsbiskups 505—506 

352. [c. 1321— c. 1400]. Forsagnir (sjö að tölu) er Skál- 
holtsbiskupar hafa haft á 14. Öld 506—510 

353. 1322. 18. Marts. Norrænt bréf, er getr Hauks .... 510 

354. 1323. 20. Febrúar. Eilífr erkibiskup, Jón biskup 1 
Skálholti ofl. skipa um ríkisstjórn í Noregi meðan 
Magnús konungr er ómyndugr . , 510 



RÖÐ OG EFNI BRÉFANNA. XIX 

355. [1323-1348], Skipan þeirra Eilífs erkibiskups og Jóns 
Skálholtsbiskups, eða skipan Eilífs hin mikla 510—574 

356. [1324 eða fyrr]. Bréf Bergs ábóta Sokkasonar með 

Nikulássögu erkibiskups 574—575 

[1324]. Staðarmáldagi í Súgandafirði 575—576 

358. [1324]. Otrardalsmáldagi 576 

359. [1324]. Garpsdalsmáldagi 576-577 

360. [um 1325]. Sygnaskarðsmáldagi 577-578 

361. 1325. 25. Júní. Eiðfestr vitnisburðr um veiði Sygna- 
skarðskirkju í Gljúfrá 578—579 

362. 1326. fyrir 9. Marts. Bréf Jóns biskups Haldórssonar 

til Laurentiuss Hólabiskups 579 

363. 1326. 6. Maí. Samningr Laurentíuss biskups á Hólum 
og Guðmundar ábóta á þingeyrum um tíundamál 
klaustrsins 579—581 

364. 1326. Holtsmáldagi undir Eyjafjöllum 581 

365. 1326. 20. Júlí. Bannsakabréf Jóns biskups Haldórs- 

sonar 582—594 

366. [1326]. Alþingissamþykt um helgihöld 594-595 

367. [1326]. Skriptaboð Jóns biskups Haldórssonar 596—606 

368. 1326. 29. August. Bréf Jóhannes páfa XXH. til bisk- 

upa á Norðrlöndum um hjálp gegn guðleysingjum. . . 606 — 608 

369. 1326. 29. August. Bréf sama páfa samskonar efnis. . 608—609 

370. 1326. 30. August. Bréf sama páfa til meðmæla með 
legátum sínum til Norðrlanda 609—611 

371. [1326]. Skipan [Jóns biskups Haldórssonar] um guð- 

sifjar 611 

372. [1326]. Skipan [Jóns biskups Haldórssonar og Laur- 

entíuss Kálfssonar] um páfatíund 611 — 612 

373. 1326. 27. Október. Skipan Jóns biskups Haldórssonar 

um hvaltíund 612—614 

374. [1327]. Kirkjubólsmáldagi í Langadal 615 

375. [1327]. Ögrsmáldagi 615—616 

376. [1327]. Eyrarmáldagi í Seyðisfirði 616 

377. [1327]. Hólsmáldagi í Bolungarvík 616—617 

378. [1327]. Árnessmáldagi í Trékyllisvík 617 

379. [1327]. Umboðsbréf Jóns biskups Haldórssonar um 

reka Árnesskirkju og Skálholtsstaðar á Ströndum . . . 618 

380. [1327]. Rekaskrá Vatnsfjarðarkirkju 618—621 

381. 1327. 22. August. Rekaskrá Skálholtsstaðar á Horn- 
ströndum 621—623 

382. 1327. 1. September. Skipan Eilífs erkibiskups hin þriðja 623-633 

383. 1327. 27. Septeraber. Sælingsdalstungumáldagi .... 633—634 



XX RÖÐ OG EFNI BRÉFANNA. 

384. [1327]. Skarðsmáldagi á Skarðsströnd 634—636 

385. [1327]. Vitnisburðr um tíundir af Fagrey til Skarðs 

á SkarðsstrÖnd 636 

386. [1327]. Staðarfellsmáldagi 636—637 

387. 1327. Skipanir ýmsra biskupa 637—641 

388. [1329]. Úrskurðarbréf Guðmundar lögmanns Siguröar- 
sonar um rekamörk milli Hornafjarðar og HjÖrleifs- 

höfða 641—642 

389. 1329. 9. Maí. Staðfesting Eilifs erkibiskups á samningi 
þeirra Laurentíuss biskups og Guðmundar ábóta um 
tíundamál þingeyraklaustrs 642 — 644 

390. 1329. 29. Júní. Norrænt gjörningsbréf. er getr um ís- 
lenzkan varning 644 — 645 

391. 1329. 4. Júlí. Réttarbót Magnúss konungs um vað- 
málagerð 645-646 

392. 1329. 2. August. Norrænt bréf, er getr Hauks .... 646 

393. 1329. 25. Nóv. Norrænt bréf, er getr Hauks 646-647 

394. [um 1330]. Bréf, líklega frá biskupi eða ábóta til 
ónafngreinds manns um fjárstyrk til fátækra skyld- 

menna 647—648 

395. 1330. 7. Janúar. Réttarbót Magnúss konungs um skuldir 
íslendinga við austræna kaupmenn 648 — 649 

896. 1330. 2. Júlí. Norrænt bréf, er getr Hauks 649 

397. 1330. 5. Júlí. Bréf að GuÖmundarstaðir eru teknir 

undir Munkaþverárklaustr 649—650 

398. [1330]. Búðardalsmáldagi 550—651 

399. 1330. 12. December. Réttarbót Magnúss konungs 
Eiríkssonar um fals á varningi 651 — 652 

400. [c. 1330—1360]. Forsagnir, sem eiga viö Jónsbók og 

hafa tíðkazt á 14. öld (19 aö tölu) 653—661 

401. [1331]. Villingaholtsmáldagi 661 

402. [1331]. Hofsmáldagi í Gnúpverjahrepp 662 

403. [1331]. Gnúpsmáldagi í Gnúpverjahrepp 662—663 

404. [1331]. Steinsholtsmáldagi 663 

405. [1331]. Hrunamáldagi 664-666 

406. [1331]. Reykjadalsmáldagi 666 

407. [1331]. Tungufellsmáldagi 666-667 

408. [1331]. Haukadalsmáldagi 667—668 

409. [1331]. Bræðratungumáldagi 668—669 

410. [1331]. Torfastaðamáldagi ... 669-670 

411. [1331]. [Austr-]Hlíðarmáldagi 670 

412. [1331]. Gaulverjabæjarmáldagi 671—672 

413. 1332. 2. Apra^ Hrísamáldagi í Helgafellssveit 672—673 



RÖÐ OG EFNI BRÉFANNA. 



XXI 



414. 1332. 11. Sept. Norrænt bréf, er getr Hauks 673 

415. [1332]. Kaupbréf Egils biskups fyrir Skálá og Frosta- 

stöðum 673-674 

416. [1332]. Vitnisburðr Einars prests Hafliðasonar um 
ábyrgð Brands bónda frá HÖfða um lagariptingar á 
Frostastöðum 674—675 

417. [1332]. Samþyktarbréf þórörnu konu Arnórs frosta 

um sölu á Frostastöðum 675 

418. [1332]. Máldagi Skógakirkju undir EyjafjöUum .... 675—677 

419. [1332]. Hólamáldagi undir Eyjafjöllum 677—678 

420. [1332]. Borgarmáldagi undir Eyjafjöllum 678 

421. [1332]. Miðbælismáldagi undir Eyjafjöllum 678-679 

422. [1332]. Steinamáldagi 679—680 

"423. [1332]. Holtsmáldagi 680-682 

424. [1332]. Ásólfsskálamáldagi 682 

425. [1332]. Dalsmáldagi undir Eyjafjöllum 682-683 

426. [1332]. Merkrmáldagi undir Eyjafjöllum 684 

427. [1332], Krossmáldagi í Landeyjum 684-685 

428. [1332]. Ámúlastaðamáldagi 685 

429. [1332]. Eyvindarmúlamáldagi 686 

430. [1332]. Teigs máldagi í Fljótshlíð 686-687 

431. [1332]. Breiðabólstaðarmáldagi í Fljótshlíð 687—689 

432. [1332]. Stórólfshvolsmáldagi 689-690 

433. [1332]. Skúmstaðamáldagi 690 

484. [1332]. Oddamáldagi 690-692 

435. [1332]. Gunnarsholtsmáldagi 692 

436. [1332]. Keldnamáldagi 692-693 

437. [1332]. Eystra-Skarðs máldagi 693 

438. [1332]. Næfrholtsmáldagi 694 

439. [1332]. Leirubakkamáldagi 694 

440. [1332]. Klofamáldagi á Landi 695 

441. [1332]. Ytra-Skarösmáldagi 695-696 

442. [1332]. Stóru-Vallamáldagi 696-697 

443. [1332]. Snjallshöfðamáldagi 697 

444. [1332]. Árbæjarmáldagi í Holtum 697—698 

445. [1332]. Kálholfsmáldagi 698-699 

446. 1333. Máldagi Kirkjubóls í Skutilsfiröi 699-700 

447. 1333. 1. Sept. Eyrarmáldagi í Skutilsfiröi ....... 700 

448. 1334. 15. Maí. Norrænt bréf, er getr Hauks Érlends- 

sonar 701 



449. [1334]. Formáli fyrir umboðsbréfi handa presti að mæta 

fyrir erkibískupi i Niðarósi fyrir hönd Hólabiskups . . 701—702 

450. 1334. 22. Sept. Skipan Páls erkibiskups hin fyrsta. . 702-707 



XXII 



RÖÐ OG EFNI BRÉFANNA 



451. [um 1336]. Vitnisburðr um Lón og Daðastaði 707—708 

452. [um 1336]. Afhending staðarins í Kirkjubæ í Hróars- 

tungu . , 708—709 

453. 1336. 19 Júlí. Skipan Páls erkibiskups hin önaur . , 709—714 

454. [1337]. Bréf fýrir hálfu Akranesi og hálfu Hólalandi, 
jörðum Helgafellsklaustrs 714 

455. [1337]. Kærubréf bræðra af prédikarlifnaði, er getr 

Árna Laurentíussonar 715 — 716 

456. 1337, 10. Júlí. Lögmannsúrskurðr um landamerki Sæl- 
ingsdalstungu og Leysingjastaða 716 — 717 

457. 1337. 27. Júh'. Kvittunarbréf fyrir Pétrspeningum frá 
Skálholtsbiskupsdæmi 717—718 

458. 1337. 30. August. Samningr Magnúss konungs Eiríks- 

sonar og Páls erkibiskups um dómaí andlegum málum 718—720 

459. [1337]. Bréf Hákonar Björgynjarbiskups til Jóns Skál- 
holtsbiskups Haldórssonar 720 — 721 

460. [1338]. Norrænt bréf, er getr Jóns biskups Indriðasonar 721 

461. 1338. 24. Febrúar. Norrænt bréf, er getr íslandsfara 721-722 

462. 1388. 26. Marts. Verndarbréf Magnúss konungsEiríks- 

sonar gefið Jóni biskupi Haldórssyni , 722—723 

463. 1388. 14. Júní. Bréf Hákonar Björgynjarbiskups til 

Jóns biskups Haldórssonar 723 — 724 

464. [1338]. 5. Dec. Bréf Hákonar BjÖrgynjarbiskups um 
veikindi Jóns biskups Haldórssonar 724—725 

465. 1339. Afhending Sauðanesskirkju á Langanesi .... 726 

466. 1339. 24. Júní. Gjafabréf Arngerðar þorgilssdóttur til 

Einars Gilssonar og Arnfríðar dóttur sinnar 726 — 727 

467. [um 1340]. Skuldareikningr nokkur 727 

468. [um 1340]. Skrá um Giljárreka og fleiri reka þing- 
eyraklaustrs 727—728 

469. 1340. 22. Febrúar. Dómr um tíundargjalds skyldu ís- 
landsfara 728-729 

470. 1340. 27. Apríl. Samningr Egils biskups og Glaumbæj- 
ar-Rafns um landamerki þverár og fleiri jarða i 
Skagafirði 729—730 

471. [1840]. 26. Júní. Bréf Hákonar Björgynjarbiskups til 

Jóns biskups Indriðasonar um bróður þorvald frá Viðey 730—731 

472. [1340. 26. Júní]. Bréf hins sama til hins sama um 
þórarinn málara Eiríksson 731 — 732 

473. 1340. 26. Júní. Meðmælabréf Hákonar Björgynjarbisk- 

ups með þórarni málara Eiríkssyni 732 

474. 1340. 3. August. Samningr Árna bónda á Borg og 
Bjarnar ábóta á þingeyrum um Melasand ....... 732—733 



RÖÐ OG EFNI BRÉFANNA. XXIII 

475. 1340. 17. December. Samningr Jóns biskups Indriða- 
sonar og Bjarna bónda Guttormssonar, þar sem Bjarni 

íeggur fjórðung Úskálalands til Skálholtsstaðar 733—734 

^76. [1340"). Reynistaðarklaustrsbréf um tuttugu hundruð 

í rekpörtum á Skaga 734—735 

477. [1340]. Vottorð Bjarnar ábóta áþingeyrum um sama efni 735—736 

478. [1340]. Snóksdalsmáldagi Jóns biskups Indriðassonar 736 

479. 1340. Máldagi þykkvabæjarklaustrs 737—740 

480. [1350]. Höfðabrekkumáldagi - 741 

481. [1340]. Reynismáldagi 741—742 

482. [1340]. Dyrhólmamáldagi -742 

483. [1340]. Sólheimamáldagi 742-743 

484. 1341. 30. Apríl. Úrskurðr um landamerki þverár í 
Skagafirði og fleiri jarða 743—746 

485. 1341. 24. August. Bréf Hákonar Stafangrsbiskups til 
Ivars Ögmundarsonar um útgerð bússu sinnar til ís- 

lands og íl , 746-747 

486. 1342. 18. Jan. Páll erkibiskup stefnir til biskupaþings 

1. August og að þá eigi að vígja Jón Skálholtsbiskup 747—748 

487. [1342. Aug.]. SkipanPáls erkibiskups íNiðarósihinþriðja 748—764 * 

488. 1342. 11. Dec. Réttarbót Magnúss konungs um sýslur ofl. 764—766 

489. 1343. 4. Jan. Rekasölubréf Benedikts Kolbeinssonar og 
Kolbeins sonar hans til Reynistaðarklaustrs 766—767 

490. [1343]. Samþyktarbréf Kristínu abbadísar uppá áðr- 

öefnt rekakaup Reynistaðarklaustrs 767 

491. [1343]. Hofsmáldagi í Álptafirði 768 

492. [1343]^ Stafafellsmáldagi í Lóni 768—769 

493. [1343]^ Hofsfellsmáldagi 769-770 

494. [1343]. Borgarhafnarmáldagi 770—771 

495. [1343]. Máldagi Kálfafellsstaðar í Hornaíirði 771 

496. [1343]. Breiðabólstaðarmáldagi í Fellshverfi 772 

497. [1343]. Breiðármáldagi í Öræfum 772—773 

498. [1343]. Hnappavallamáldagi í Öræfum 773-774 

499. [1343]. Hofsmáldagi í Öræfum 774-775 

^OO. [1343]. Rauðalækjarmáldagi i Litlahéraði 775-777 

^Ql- [1343]. Lómagnúpsmáldagi 777-778 

^^2. [1343]. Kálfafellsmáldagi í Fljótshverfi 778—780 

^03- [1343]. Kirkjubæjarklaustrsmáldagi 780-782 

^04. [1343]. Skálarmáldagi á Síðu 782-783 

505. [1343]^ Búlandsmáldagi 1 Skaptártungu 783 

506. [1343]. Svlnadalsmáldagi í Skaptártungu 784 

507. [1343]. Ásamáldagi í Skaptártungu 784—785 

508. [1344]. Skrá um reka þá. er Jón biskup Sigurðarson 

lagði til Skálholtsstaðar fyrir Hornströndum 785 



XXIV 



RÖÐ OG EFNI BRÉFAKNA. 



509, 1344. Sauðanessmáldagi Orms biskups 785—786 

510, 1344. 5. Sept. Vígslumáldagi Alviðmkirkju 786-787 

511, [um 1345]. Réttarbót Magnúss konungs um skuldir 
landsmanna viö BjÖrgynjarkaupmenn .... 787 — 788 

512, 1345. 21. ApríL Kaupbréf Orms Hólabiskups fyrir Mikla- 

garði í Eyjaíirði af Munkaþverárklaustri 788—789 

613. 1345. 26. Júlí. Skipan Jóns biskups Sigurðarsonar. . . 789 — 831 

514. [1346]. Gjafabréf Grims lögmanns þorsteinssonar til 
Viðeyjarklaustrs fyrir reka fyrir Hraunslandi í Grindavik 831 — 832 

515. [1346]. Sandamáldagi í Dýrafirði 832 

516. [1346]. Hvamsmáldagi í Norðrárdal 833 

517. 1346. 10. Marts. Verndarbréf Magnúss konungs handa 

Ormi biskupi og Hólakirkju 833-834 

518. 1346. 28. Marts. Ormr biskup kaupir Enni í Refasveit 
með veiði í Blöndu af þorsteini Kolbeinssyni fyrir 
Tungunes á Ásum 835 

519. 1346. 7, Okt. GjafabréfOrmsbiskups til þingeyraklaustrs 

fyrir jörðunum Hjaltabakka og Klifum 835 — 836 

520. [1346—1349]. Skipan Arna erkibiskups Einarsonar i 
Niðarósi 836—844 

521. 1347. 15. Júlí. Testamentisbréf Magnúss konungs og 
Blaunku drotningar 845 

522. 1349. 15. 18. eða 20. Febrúar. Réttarbót Magnúss kon- 
ungs, er bannar útlendingum verzlun í skattlöndum 
konungs og norðrhluta Noregs 845—846 

523. 1349. 15. Maí. Vitnisburðr, að Tunga i Blöndudal eigi 
torfskurð í Ytri-Laungumýri 846 — 847 

524. 1349. 18. August. Bréf Clemens páfa VL um jubílár 

í Rómaborg 1350 847—848 

525. 1349. 23. August. Vitnisburðr, að staðrinn á Helga- 

felli eigi alla veiði í Straumfjarðará 848—849 

526. [um 1350]. Samningr Snorraog Hauks um Keflavíkrreka 849—850 

527. [Um 1350]. Landamerki Yztu-Garöa í Staðarsveit ... 850 

528. 1850. 1. Jan. Máldagi þykkvabæjarklaustrs. Falsbréf 851—856 

529. 1350. 2. Júní, Utanstefningarbréf Magnúss konungs 

tíl Norðlendinga , 856—858 

530. 1350. 28. August. Vidimus af Nr. 161 858 

531. 1350. Bréfságrip um Héöara-Lón á Snæfellsnesi , . . 858 

532. [1350]. Fylkjatal undir Noregs fjárhirðslu 859 



533. [1350]. Rétíarbót Magnúss konungs um lausamenn. . 859 — 860 



DIPLOMÁTAEIUM ISLANDICUM. 



1' í JuDÍ 1253. á alþíngi. 

Alþingissamíykt um það, hvort ráða skuli guðs lög eða lands 
*ög þar er þau greinir á. 

f)etta samþykiarágrip er tekið upp í Kristinrétt Arna biskups 
(kap. 9. Thorkelínsútg. bls. 54-56). Hér er prentað eptir hinni 
ágætu skinnbók Brynjólfs biskups, Gl. kgl. s. Nr. 3270. 4to bls. 
13 (skr. um 1320) og borið saman við aðra góða skinnbók í 
sama safni Nr. 3269 A 4to bls. 180 (skr. um 1360). Hafa 
þöer báöar ártalið eins og hér er sett og ber það heim við Flateyj- 
arannál og Árna biskups sögu kap. 29 (Bps. 1, 720) og mun 
þaö því rétt vera. Ánnars telja sura handrit aö samþyktin só 
frá 1243 (IBfél. 215 A 4to fol. 48 b), 1244 (AM. 152. 4to), 
1252 (AM. 153. 4to) eða 1256 (AM. 161 4to). Sumstaðar 
finst þessi klausa í skjalabókum frá 17. öld sem sérstök grein 
(t. a. m. í IBfél. 315. 4to A og B.) 

Guds leg og lands leg Anno 1253*). 
Þat var 3ögliga jatað ok fullkomliga staðfest á jslandi at 
t*ar sem á greindi Guðs Iðg ok landz laug þa skulu Guðs Iðg 
^aða, þa er liðit var fra hingat burð várs herra jeshu christi 
Þ^shundrat vetra ok. cc. 1. ok iij. vetr. 



2- [1263]. 

^KrA landamerki Hafralækjar, Garðs, Skriðu og ýmsra fleiri 
jarða í Jiingeyjarsýslu. 

Þessi skrá er rituð með krappri og ekki vel greinilegri hendi 
^rá 15. öld á fremri hlið skinnblaðs eíns í AMagn. Nr. 276. 4to; 



*) skrifað á spássíu í 3269 A raeð hendi frá 17. öld. 

Dipl. Isl. II. B 1 



2 



LANDAMERKJASKRÁ. 



1263 



á hinni hliðinni byrjar rekaskrá Hölastaðar frá 1374 (frumrit). 
Afskript þaraf er nieðal afskripta Árua V, 23 Nr. 1. Afskript 
finst og í Svartskinnu (MSteph. 27. 4to bls. 457—61) með hendi 
Benedikts lögmanns I>orsteinssonar eptir afskript frá 1705 af Óiafs- 
máldaga; kallast skráin hér: »Maldage og Landanierkia Bref fyrer 
Garde jAdaldal» Aptan við stendr: "Ijetta framann og ofannskrifad 
var samann lesed vid máldaga bÖkHrÖlafs og er henne samhlioda 
til merkefs Hoolum i Hialltadal d. 18, Maij Anno 1705. 

Jon Einarfson. Gudmundur Eirekfson». 

Jón Sigurðsson hefir viljað heimfæra þessa skrá til -c. 1270» 
En sjálf skráin segir til þess að landamerkin væri «tjáð Asgrími 
|>orsteinssyni þá er hann bjó á Grenjaðarstöðum eptir 
pverárfund." pverárfundr varð 1 9. Júlí 1255 og féll þar 
Eyjólfr ofsi bróöir Asgríms fyrir þeim porvarði þórarinssyni, 
porgilsi skarða og Stnrlu þórðarsyni. Hrukku þeir þá vestr á 
sveitir og til Vestfjarða Rafn Oddsson og Asgrímr, því að þá 
var ríki J)eirra þrotið nyrðra. Asgrímr átti bú í Hvammi í 
Vatnsdal og mun hafa setið þar eptir að sætt komst á með |>or- 
gilsi þá er hann eigi var með Rafnit og hefir hann þvi ekki á 
þessu tímabili haft bú á Grenjaðarstöðum. 1261 fer hann utan 
og geingr suðr til Róma, en kemr út aptr 1262 og he§r þá 
bréf Einars erkibiskups fyrir Grenjaðarstöðum, að honum væri 
skipaðr staðrinn, og fdr hann að búa þar um vorið 1263 (Sturl. 
Oxt II, 259-260). Skráin er því ekki eldri en frá þvl ári. 
1280 hefir Ásgrímr sýsiur á Suðrlandi og er þá auðsjáaniega 
bóinn að vera þar um hríð (svo sem fimm eða sex ár), og hefir 
hálfgert flæmst suðr og verið þar fyrst á snærum Arna biskups. 
Skráin er því ekki yngri en c. 1275. Mér þykir líklegast að hún 
sé einmitt frá sumrinu eða haustinu 1263, þvf aö það er harla 
líklegt að Asgrímr strax er hann var seztr að á Grenjaðarstað 
hafi gert gangskör að því að fá skýlaus landamerki þar i daln- 
um og að fá rétt og refjalaust að vita réttindi og itök staðarins, 
Jað virðist reyndar vera tekið nokkuð undarlega til orða þar sem 
í skránui stendr eptir fverárfund, því að af því skyldi maör 
halda, að þetta hefði verið rétt að segja strax eptir fundinn, en 
1263 eru liðin 8 ár frá því hann varð. Manni gæti því dottiÖ i 
hug að hér væri átt við þann Jverárfund, ef þverárfund skyldi 
kalla, er Asgrímr reið viö tíuuda mann til þverár í Laxárdal 
haustið eða öndverðan vetr 1254 og handhjó Jón son Eyjólfs 
prests Svalberðings (Sturl. Oxf. II, 186 — 87), en það mun þó 
ekki eiga svo aö skilja, því Asgrímr settist ekki á Grenjaðarstað, 
eptir þann fund, heldr fór hann til Eyjafjarðar og var meö Rafni 
og Eyjólfi, ýmist á Grund eöa MöðruvöIIum. þessi skrá, sem 
hér fer á eptir virðist einungis vera partr úr þeirri alsherjar 
landamerkjaskrá fyrir Laiárdal, er Ásgrími var tjáð. Seinustu 
grein skrárinnar er seinna viðbætt (svo sem 1270 — 1280 eöa 
þar um bil). 



1263 



LANDAMERKJASKRÁ 



3 



I>esse [eru]*) landa mork^) millum gardz oc hafra lækiar. 
gardr sa er geingur vpp j^) gnupin j þann hinn micla gard 
^r geingur ofan eppter heidi oc fram a 8tein hinn mikla oc 
fra ateininum þeim er vestan stendr vnnder gnupínum liggr 
gardr fram æ, hraunit sva sem gerda^) ma þa eru nidur lagder 
y steinar a einn hamar klett oc enn ij j audrum stad sion- 
hending þadan þa er enn gardr fram j sikit er Raunit þrytur. 

þetta eru landa mercki millum gardz oc skridu 

fra gardi hinum mýkla oc fram j ægisidu sik^) Rædur þa 
lækur ofan til Ruðuholms^) oc þadan ofan til gardzenda þess er 
fram liggur at flioti Rædur þa gardrin medan hann vínzt en 
sionhending þadan vpp j vordu er stendur aa sandinum oc 
^í^ur þa arnar grof er hun tekur til firi austan hakletta vpp 
Qied arnar stig þar til er kemr j helli^) gautu af vordu holi sion- 
hending vpp j uitnis klett þar er Reistur vpp steinn vestan 
under klettinvm oc borit under griot ath ei skuli siga j land- 
nordr a þeim hinum meira klett er lagdr ein[i)] steirn litiU er 
sionhending þadan austur j eingiklett þa Rædur gardr sa er 
liggr firi austan eingiar heim at tungardi er þadan tungardr 
^llt til gerdis tiarnar manna^) þadan sami gardr austur at dal 
gotu Raða þa gotur med vordum sudr til motz vid hafra iæk 
þar sem furr var til marcks sakt. 

Ellifu eru vordr firi ofan arnar grof[en. v. firi nedan^) oc 
er hrisvarda fýrst. 

í^esse er[u] jarda mork millum gardz oc hellu. 

sa gardr er liggr firi vestan eingiar vpp med gotum allt at 
tiarnargardi hier aa gardr firi vestan en tiorn fyrer austan. þo at 
þat se sumt tungardr [nu er vatnagardr^^) afaustur^*) tungardi oc 
gengur^2^ fram j hafra læk en fra lækinum stefner vppj nup oc 
skulu tiarnar menn hurder fa juatzhlid jafn fram gardzmonnum 
þuiat þeir þurfa ei sidr vatna en gardz menn aa eingiar sinar 

gardz menn skulu Raða vpptekt^^) vatnanna 

aungua eiga tiarnar menn beit [sudur [firi]'*) gard þann er 
geingur af dalgotum 



') 8l. 276, V 23; b. v. 27. merke, 27. a. 27. *) girda, 27. 
') s^ke, 27. RaudnholmB, 27. ') heUn. 27. «) nfi má(!) 27. ') [sl. 
^'^- '°) [sl. 27. ") þannig, skbl. »*) liggnr, 27. '^) apptekiu, 27. 
'*) [vidur þar j, 27. 1* 



4 



landamerkjaskrá. 



1263 



sambeit er millum gardz oc hafralækiar vpp á dalín 

gardz menn eiga lamba Regstur a huams heidi at atta- 
tigum^) edr meir ef þatf 

gardr a .iij. tolf fedminga skurd j botar^) land oc fae sa 
skip til flutnings lombum oc torfinu er j bot byr 

gardz menn eiga oc torfskurd j bruar land oc gelldfiar 
Rextur i kalfagrufur^) j vikur sem þarf 

þesse eru jtok j gardz land 

hrishogg vr kinn til nichuias kirkiu j stadarholit 

iiaruar menu eiga viij vikna verk vpp á vollu ef alslægt 
er marck tak þeirra oc aungua jord under 

ecki skulu tiarnar meun leingra sudr uinna en dælld þa er 
kaullut er flautu^) ker 

gardz meun skulu hallda vatoa gard huorum tueggia megin 
lækiarins en tiarnar menn oc gardz menn merkigardinum fra 
tiarnar gardi svo lanjít sem gengr ofan at kerinu^) 

tiarnar menn skulu hallda garda^) j millum gnups valla oc 
eingia sinna. 

gardr á gnups wollu. alla 

eingi klettur skal Rada eingia marcki oc varda su sem 
stendr vppi a gnupi oc sa klet[t]ur er þar stendr at sionhend- 
ingu millum hornteigs [oc kletta teigs oc hagslægiur^) oc 
steckiar mo eiga gardz menn 

tiarnar menn eiga at byrgia vailar hlid oc hafa giort garda 
vollu at fardogum oc grafa j sínu eingi torf til. 

þetta eiga tiarnar menu fyrst at uinna af eingium sinum 
utan heima tun furR.^) 

oheilagt skal heý þat er ei er slegit at fiorum vikum oc 
hurd [j hlidum^) firi fe gardz manna. eru gardz menn skyllder 
at veria eingiar ef sva er giort en ei elligar. 

í>esse landa merki voru tiad asgrimi þorsteinssyni^**) þa er 
hann bío a grennadar^*) stodum eppter þuerár fund oc aull 
auunr j dalnum 



attatyn, 27. ~ Árbótar. ^)kalfa | g'F^ sýnist vera s?o í skb. og 
8V0 les afskript Árna; MSt. 27 les: Kálfagrafer. *) flauta, 27. *) k'iu 
skb., k*^ni, afskr. Árna; kiereBQ, 27. upp garde 27. [og kietateigs(!) 
og hardsJœgiu, 27, **) fyrst, 27. ') [sl. 27. herra Asgrimr þorsteins- 
fion d. 1285. '^) þannig, skb.. Greniadar, 27. 



1265. ALWNGISSAM1>TKT UM HNÍFABtJKi). 



Iðngu sidar kærdi ofeigr^) [á berg gudriksson'') oc lagdi 
stefnu til sa merkigardinum hia eingi klett oc vard sekr firi 
tilkallit firi þa fornu skra er eyiulfur prestur^) las. 



3. i JíiDÍ 1265. á alþÍQgi. 

ALtiNGisSAMiÞYKT um hnífaburð, félausa óskilamenn, konur, 
8em ósæmdar eru af lausum mönnum og ýmislegt fleira. 

pessi samþykt kemr optast í liandritunum fram eins húQ 
er hér prentuð sem A. En stundum er hún líka bútuð í sundr 
í smáklausur, og þá opt ýmsu bætt við, som ekki finst í Á, ell- 
egar henni er sleingt saman við alþingissamþykt um Ijóstolla frá 
sama ári og sera kemr næst hér á eptir. Eg gæti ímyndað mér 
að upphaflega hafi báðar þessar samþyktir og allar þær klausur, 
sem þeim til heyra, staðið á einni skrá og veriö sem ein als- 
herjar samþykt frá lögréttunni á því ári; en seinna hafi lög- 
fræðingar og lagasafnarar bútað hana og kubbað í sundr eptir 
því, sem þeim þótti hentast fyrir safn sitt og því fáist hún ná 
ekki öðruvísi en svona sundrkurluð. Á þetta bendir texti sá, 

. sem er í Heynesbók og hér verðr prentaðr næst á undan Ijóstolla 
samþyktinni, þar sem báðar samþyktirnar eru gerðar að einni 
skrá og hin sérstöku fyrirmæli skoðuð sem greinar 1 skránni. 
Þötta gæti ennfremur styrkst við það, að ákvæðin um hverjir 
megi vinna eiða eru ýmist sett við þessa samþykt eða Ijóstolia- 
samþyktina. En á hinn bóginn getr þeim og verið ranglega rugl- 
að saman, og af því hér er ekki hægt úr að skera er hér fylgt 
því sem flestar afskriptir hal'a. En hvernig svo sem þessu kanu 
að hafa verið varið, þá er hitt víst að báðar samþyktirnar eru 
nú svo margvíslega blandaðar og brenglaðar í handritunum, að 
ekki verðr hjá því komist að prenta hér hina helstu mismunandi 
texta sérstaka. A spássíu í eieniplari sínu af Espólíns Árbókum 
hefir Finnur Magnússon heimfært þessa samþykt til 1321, svo að 
Hákon kórónaði yrði þá Hákon háleggr, en Jón Sigurðsson heldr það 

. muni «varla rétt vera,n og þá mundi því síðr vera rétt að heim- 
faera hana til Hákonar yngra eða tii 1382. Eg fylgi hér því. 



Óvíst hver Ófeigr muni vera. [sig Guðmundj?on{!), 27; Becgr 
mun Yera sonur Guöríks á Helgastöðnm, sem 1262 er einn af þeim 
nr þíngeyjarþingi, sera vinnr Hákoní konungi eið að skattgjaldi á alþingí, 
og hefir því verið i heldri röð (Sbr. Sturl. Oxf. II, 280). Eyjólfr 
Prestr er án efa sá hinn sami, sem í Sturlungu (Sturl. Oíf. 11» 187} 
«r nefndr árið 1254, þar sera talað er uni ófrið Ásgríms á þverá í Laxár- 
og er kallaður Eyjólfr svalberðiugr. 



6 alþingissamþykt um hnífaburð. 1265. 

að heimfæra samþyktina til Hákonar gamla, enda sýnist hún vera 
eldri enn Landslög Magnúsar lagbætis. því að í Mannh. XIV er 
kveÖið svo að orði:. t<í)at er fiestum mönnum kunnigt, at ritningar 
eru fyrir boðnir at bera,» en í Frostuþingslögum Hákonar gamla 
vantar ákvæðiu um hnífaburð, og ættu því þau að liggja á 
milli þessara laga. I Jónsbók, Landslögum nýju og alþingis 
samþyktinni eru sektirnar ákveðnar til þriggja aura en til sex 
aura í Járnsíðu (Mannh. XXXXL), en þar fyrir þarf samþyktin 
ekki að vera yngri en Járnaíða. 



Prentað hér eptir skinnb. AM. 458. 12mo bls. 70 c. 1570; 
en borið saman við AM. 55. 4to bls. 59 — 60 skb. c. 1590; Thott 
2100. 4to bls. 136. skb. c. 1580; Stockh, C 8 bl. 231-132 skb. 
1608 (1548?); AM. 151. 4to bls. 278 (að eins §3) skb. c. 1490; 
Uldals safn Nr. 320. 4to pappírsb. skr. af Birni Grímssyni málara 1603; 
GL kgl. saml. 3274 A 4to bl. C 73 b pappírsb. c. 1620 (lögbók 
Gísla lögm. Hákonarsonar); IBfél. 122. Svo skr. c. 1650—60 (lög- 
bók Björns sýslumanns Tómassonar) ; IBfél. 125 A 4to bl. 66a— b 
pappírsb. skr- c. 1670 (Melsteðsbók) ; IBfél. 214. 4to bl. 18 b 
pappírsb. skr. c. 1680—90; AM. 60. 8vo pappírskver skr. c. 1690 
bl. 102 b. Eins og samþyktio er hér er hún prentuð aptan við 
útgáfurnar af Jónsbók 1578, 1580, 1582, 1707,1709 og 1858, og 
á dönsku er hún prentuð aptan við dönsku Jónsbók 1763 bls. 378. 

Sattmal. logínaiina og allrar logriettvna[r] a alþingi.^) 
petta var samtekit j lognet[t]u a alþinge oc dæmtt af 

logRiet[t]u monnum [a audru ari epter frafall virdvlegs herra.^) 

hakonar kongs.'*) [noregs kongs^) ens koronada. 

1. At eingen skule^) bera upp bunden hníf^) þan[n] at') 
skockr edr hiolit^) væri at^) skapti en ef boren er*°) suare 
iij'^) aura sektt. oc knifuren vpptækr ^^) oc at alþingis manna 
domrofe sekr iiij. morkum. 

2. *^) Jtem þeir fielavser menn [sem]^^) oskil giora. sem 

*) þannig 55; j log tekinn Battmale oc aí lognionoumU) 458; eingin 
fyrirsögn 2100, 3274. Domur aa alþinge dæmdur vm knifa burd. og vm 
ofikilamenn sem kaupa fie manna en hafa eigi til borgunar C 8; Sam- 
þyckt 125; Alþynges samþyckt 214. ') herra b. v. 125. sl. 55, 2100. 
*) [sl. C 8, 3274, 125; j Norege 214. ^) skal 2100, C 8. knif 55, C 
8, 3274, ") eð, 2100. ») hialt C 8; hioUtn 2l4. '') aa C 8. *") uære 
C 8. þriggia 55. 214. ") wpp næmur, 2100. osk[ila menn], ár 
spássíu í C 8 með rauðu letri. ^*) sem sl. 458; b. v. 55, C 8, 3274, 125, 
214: er. b. v. 2100. 



1265 



ALiÞINGlSSAMÞYKT UM HNÍFABURÐ. 



7 



kaupa at monnum goz manna^) edr gripe tace. aptur huor vid 
sinv þo'^) eigi hafe sier aptur skilt^) suo framtt.^) þeir fa vitne 
til at þeir attv þat^) þeir selldv. 

3.^) Jtem þær konur er^) osæmdar erv af [lausum^) monn- 
skulu eigi gefa^*^) peninga til frelses þeim er. osæmde.^^) 
[sier til osæmdar og sinum aurfum.^^) 



MSteph. 62, 4to fol. 30 b. Dómab. rituð í tíð þorláks biskups, 
"Eyrspennla » eða «EsphæIa«. Komin frá Jöni sýslunianni JakobssynL 

Alþingis samþycktt vm knijfa og konur, 
Var þetta samþycktt j logriettu a alþiugi. og dæmdt af 
Logmonnum. epter frafall Hakonar kongz. 

1. ad Einginn skal bera vppbundinn knyf. þann er skockur 
6dur hiollt er ad skapti. Enn ef borinn er svarj .iiijra. marka 
seckt. og bnyfurinn vpptækur. og iiij. merkur j domrof. 

2. Jtem þær konur sem osæmdar eru af Lausa monnum 
skuiu ey gefa peninga til frelsis þeim sem þær osæmdu, til 
osæmdar erfum. 

3* Yngri madur skal ei eid vinna en xvj vetra. án frænda 
^^♦^z. Einginn hvzfreya vtann ordlofz Bonda sijnz. 

Vist sinni skulu rada. karlmadur xvj vetra edur elldri. 
Enn mær tujtug. 



C. 



í^fél. 125B. 4to (nr. 116), skr. c. 1670 mjög fdið (Melsteðs- 
'>0k); IBfél. 60. 8vo, Jónsbók á pappír skr. 1595-1604 af Guð- 
piundi Illugasyni frá Múla. Hér er fyrsta og önnur grein skeytt 
öint aptan við réttarbót Magnús konungs um forkaupsrétt konungs. 



sl. 125 2) þott 55, C 8, 3274. skilit 55, skilid C 8. *) 
b. V. 2100. er, b. v. 2100, C 8, 3274. osæm[dar konur] leys[i 
^^Si þa] aero þ[ær osæmdn], á spáasíu í C 8 ineð rauðu letri. sem 
151 ^u' 8, 3274. [raonnum lausum 55. '°) fie ne b. v. 

-5/ osæmdu 55, 2100, 3274; þær osæmdu C 8,214; osæmdu þær 
þær osæmdi 151. ") [til osgmdar sinvm avrfvm 151. 
§ 3 er í 151 aem niðrlag Garala sattraála (sbr. Dipl. Isl. I, 579) 
* því afskrifarinn mun af ógáti ekki hafa gáð þess að vantað hefir í 
bók, sem hann ritaði eptir. 



8 



ALMNGISSAMÞYKT UM HNÍFABURD. 



1265 



Nockrar Lðgteknar greiner. 

1, [J fyrstu vm fyelauaa^) menn sem oskil giora og-) 
kaupa ad monnum fye^) manna edur grijpe take aptur huor 
yið sijnu þo sier hafi ey aptur skilt *) so framt sem þeir fa 
vitni til ad þeir attu allf*) þad sem sellt var. 

2, Jtem þær konur sem osæmdar eru af [lausamonnum 
skulu ei giefa peninga til frelsis þeim er þær"^) osæmdu [Örfum 
til osæmdar.^) 

3, Jngre madur enn xiiij vetra skal eci eid vinna utan 
frænda rade. 

Eingin husfreyia utan ordlofs bonda sijnz 

Einginn lærdur madur utan formadur hans lofi 

Ei skal eidur tekinn vera j suijvirdiligum stodum og ei 

sveriaat hraparliga edur med ordkrokum. 

Enn ef suarner eru ranger edur ologleger eidar sekest eins 

og fyrir einlaldan hordom. 



AMagn. Nr. 238. 4to fol. 142. pappírsb. c. 1569-79 (Bessa- 
staðab.) 

[Var þetta laugtejkit j laugriettu aa alþingi og dæmtt af 
laug [riettumonnum] aa avdrv ari eptir frafall virduligs herra 
Hakonar kongs hins koronada. 

ad einginn skal bera upp bundinn hnif [þann ed] skockr 
edr hiollt uæri ía skapti, ea ef borinn er svari þriggia avra 
sekt og hnifrinn vpp tækr og ad alþingis manna domrofi [aekr]. 
,iiij. mðrkum. 

MSteph. 61. 4to bJs. 170 pappírsliandrit (•Biákápan), þetta skr. 
c. 1680 — 90; Ny kgl.s. 1945. 4to bók Hannesar Gunnlaugssonar 
skr. 1666 bl. 371b. 

Alþingis samþyckt^), 
^^)í>eir fielauser menn sem oskil gioia og kaupa ad monnum 

') Jtem þeir fielauser 60. sem 60. gosz 60. *) skilit 60. 

*) sl. 60, ^) [lansum monnum fiO. "^) sl. 60 [sier til osœmdar og 

sinum Örfum 60, og vantar þaö, sem hér fer á eptir. ^^þetta er gamallt. 

samþickt og domur a AlþijDge. ^°) Itera b. v. 1945. Framar í sömu 

bókinni stendr þetta um óskilamenn: 

Alþingis samþyfet. 



1265. 



ALÍINGISSAMÍYKT UM HNÍFABURD. 



9 



Gosz manna eda gripe takj aptur huer vid sijnu, þott ey haffue 
sier afttur skilid. so framt sem þeir fa vitnj til ad þeir attu 
þad eri) þeir selldu 

Jtem þær konur sem osæmdar [eru]^) aflf lausamonnum 
skulu ei giefa peninga til frelsis þeim. er þær osæmdu [til 
osæmdar ðrfum.^) 



F. 

IBfél. Nr. 114. 8vo nr. CXCIX frá 18. öld; Maurersbók í 4to 
Dr. CDLXXII frá 18. öld. 

Kaup óskilamanna*) 

[Álþingis samþykt*) á Öðru ári eptir fráfail Hákonar Noregs 
kougB. 

at þeir félausir menn sem óskil gera ok kaupa at mönnum 
góss manna eðr gripi. taki aptr hverr viö sínu. þott ei hafi sér 
^ptr skilið. svo framt þeir fá vitnisburð at þeir áttu þat þeir 
seldu. 



IBfél. 113. Bvo pappírsbókbls. 214. skr. á 17. öld; IBfél. 114. 
Övo nr. CCV skr. á 18. öld; Bók Dr. Konráðs Maurers frá 18 öld, 
í 4fco nr. CDL XXXVIIl (afskr. Jóns Sigurðssonar); Surtla MSteph. 
Nr. 59, 4to bls 130 pappírsb. frá 18. öld. Greinin er hér prentuð 
eptir 113. Svo. 

[Jnntak Alþijnges doms vmm konur og stulkur sem borga 

sekt sinna fijlgiu manna^) 



Um þa menn sem oskil giera og ei vilía doma hallda. takist þeir 
og haUdist undir retta rannsokn þar til þeir Inka eptir logum penínga 
edr fai refsing. 

Gamlir domar hallda. at sa sem sekr væri giördr og hefdi ei fe 
^il at bæta. þa skula domendr dæma at bann fai keyrisbögg fynr 
hveria mork sera hann vantar a. þar til xiij merkr eru. en ei skulu 
fieiri dæraast þo at sök se meiri. Seinui greinin finst víða í hdrr. svo 
sem i IBfél. 60. 8vo skr. 1604. 

') b. V. 1945. V. i 61. [sier til osœmdar 1945. *) Eingin 
fyrirs ögn í 114, en á spássíu stendur: Óskilamanna kaup gangi aptr* 
frá [Samþickt á alþijnge, Maurersb. [(að b. v. 59) konur leysi ei 
íylgjumenn sína (með peningum b. v. 114) 59, 114. 



10 



ALÞ1NGISSAM5YKT UM HNÍFABURD, 



1265. 



[Dæmdist á alþijnge af Iðgmonnum badum og alire Iðg- 
riettu a ðdru árj epter frafall Hakonar konungs^) umm'^) konur 
sem osæmdar ero af lausum mounum [ad þær***) skule*) eci 
giefa peninga til frelsis þeim°) [er]^) þær osæmdu til osæmdar 
siei' og sijnvmm erfumm. 



H. 

AM. 147. 4to bls. 200 skb. c. 1600 (Heynessbók). það er 
eptirtektavert við þenna texta, að hér er stejpt saman við þeasa 
samþjkt alþingis samþyktinni um Ijóstoll, sem bér kemr næst á eptir. 

Nockrar samþycktir islendinga sa alþijngi logteknar af 
logmonnum og allri logriettu ari eftir frmfall hakonar kongs 
hins koronada svo sem hier steudur. 

1. Ad eijnginn skall bera vppbvndin knijf þann sem 
skokvr eðvr hioltt sie a skafti m alþijiigi Eíi ef borina uerðvr 
svare iij aura segt og knijfvrinn vpptækvr alþijngiss monnvm 
og sekvr iiij morkum i domrof. 

2. Item þeir fielausir menn sem oskil giora ad kavpa ad 
monnum goss edur gripi taki aftur hvor sitt þo eie hafi sier 
aftvr skilid wr þvij hann kunni ei ad betala so frammt þeir 
f£a uitni til ad þeir ættv þad þeir selldv. 

3. eirninn þær konvr sem osæmdar erv af lavsumm mon- 
num skulv ei peninnga giefa til frelsiss þeim er þær osæmmdi 
til afuirdinngar orfvmm. 

4. item sæ. sie sekvr vj avrvm er ei likur tiostoll fosfcv- 
daginn langa eie profastvr hailfa segtina enn halfa kijrkiv 
bonnde. 

5. So og af eidi iordvmm odur þeim sem oreigi bijr sa 
gialldist einginn liostollvr ssa oreigi sem ei ía liostoll at giallda. 

ö. Item þar sem madur helldvr omaga eyrer med laga 
vmbodi livkist þar liostollvr i þeirre kijrkiv sokn sem hann 
sitvr i huorre kijrkiu sem omaginn tekvr gvds lijkama. 

7. huort sem anndast bonndi edur hwsfreya eftir fardaga 

*) [Á öðru ári eptir fráíaU Hakonar kongs dæmt á alþingi 114, 
Maurersbók, sem hefit á spássía ártalið •Anno 1264» dæmt a alþinj,^ a 
odru ari eptir frafall Hákonar kongs 59. ') að þær 114, 59, Maur.; 

[sl. 114, 59, Maur.; *) skuii, 59, Maur; skulu 114. ') Hér þrýtr 
klausan í 59; *) þannig 114, Maur.: v. i 113. 



1265 



AKÞINGISSAMÞYKT UM LJSÓTOLL OFL 



11 



og stenndvr bwnadvr frammveijgiss Iwkist ein tijvnndar giord 
og eirn liostollvr þo arfar verdi fleire Enn ef svnndvr er brvgdit 
þa taki buor sitt hlvtskifti og luki hvor sinn liostoll ad 



pa.3kvai. 



9. Oliaanar kavp sie xviij alnir og Iwkist i tijvnndar 
eindaga Enn hvor sem ei likvr þat sekur vj aurvm. sami ein- 
dagi er a legkavpi og lijksaonngs^) eyrir og sama segt sa hvor 
sem ei likvr þad. 

Ö» Einngiu husfreia skal eid uinna utan leyfi bonda sijns 
Enn hver er suer ran^ann eijd edvr ologligann suari sem fyrir 
anan einfalldann hordom^). 



4. í Júni 1265 á alþingi. 

Alíikgissamþykt um IjöstoUa, legkaup, líksöngseyri og eiða. 

þessi samþykt er svo iiiargvíslega brjáluð í þeim afskriptum, 
sem nú eru til af henni, að ómögulegt er að gera út einn nokk- 
iirn veginn áreiðanlegan og viðunandi texta, og verður því ekki 
^já því komist að prenta hér hinar helztu afskriptir í heilu líki 
eins og þær liggja fyrir. það gæti verið vafi ura hvort ætti að 
árfæra samþyktina frekar til ársins 1265 heidr en 1321 eða 
1382 eins og Kouráð Maurer gerir þar sem hann ritar um Kirkju- 
rett Jóns Pétrssonar (athgr. 541). En bæði er það, að Jón 
Sigurðsson hefir viljaö árfæra samþyktina eins og hér er gert, og 
trá því er ekki vert að víkja, nema eitthvað beri til, og annað 
Þaö, að ákvæði um Ijóstoll vanta í kristinrétt þorláks og Ketils, 
í Kristinrétti Árna biskups írá 1275 (Thork. 103—100) er 
komin grein um hann. þá er líklegt að einhver uýmæli um IjóstoU 
^iggi þar á milli, og er ekki ósennilegt, að þaö sé þessi samþykt. 

eingin ákvæði um ijóstoll hafi verið komin inn i Kristinrétt 
hinn forna um 1250—1270 sést á því. að þeir sem hafa skrifað 
^onungsbók og Staðarhólsbók af Grágás hafa ekki þekt neitt siíkt. 
Pau ákvæði, sem standa í Staðarfellsbók (c. 1320) og Belgsdals- 
Dok (c. 1370) um Ijóstoll eru líklega komin inn eptir að Kristia- 
rettr Arna biskups var lögtekinn fyrir Skálholtsbiskupsdæmi, því 
hinn gilti nyrðra langt fram á 14. öld, og hafa Hólamenn líklega 
tekið það upp. er þeir sáu að þau ákvæði voru 1 ^eim Kristin- 
rétti sem gilti syðra, en vantaði í þann forna. Ymsar greinir 



*) þannig hdr. þetta er dregið út í endanum : xtem þar logtekid 
eftir þvi magnnvsar kongs riettarbot hliodar sem giorir manni fiar- 
skada til halfrar merkvr cte. — Fyrsta orðið (item) meö lauðu letri og 
ekki dregið út. 



12 



ALÞINGISSAM^YKT UM LJÓSTOLL OFL. 1265. 



úr þessari samþykt eru á ýmsan hátt einangraður eöa ruglaðar 
saman við aðrar lagaereinir í handritunum, og er til lítils aö 
elta það frekar en hér er gert. Pétr biskup Nikulásson á Hólura 
endrnýjaði þessa samþykt hérum bil 1391 og jók hana aö nokkru, 
og á alþingi 1555 var hún aptr endrnyjuð með nokkrum breyting 
um. Samkvæmt sumum pappírshandritum (t. a. m. Ny kgl. s. 
1847, 4to) virðist Gyrðr biskup að hafa endrnýjað hana og sú endr- 
nýjun aö hafa verið staðfest og aukin á Bessastöðum í«Samþykt 
á Bessastöðum-) 1505 eða 1510. ef annað hvort ártaliö er rétt, því 
ekkert slíkt er í hinni alkunnu <iBessastaðasamþykt» 1555. Klausan 
um eiða finst enda árfærð til 1501, sem þó mun vera rangt, 
nema hún hefði þá verið ítrekuö. ^ 



IBfél. 58. 4to pappírsbók skr. c. 1750. þessi texti viröist vera 
einna hreinastr af þeim, sem hafa samþyktina nokkurn veginn heila. 

Gömul alþingissamþykt um Ijóstoll. 
fetta var samþykt í lögréttu á alþingi ok dæmt af lög- 
réttumönnum á öðru ári eptir fráfall herra Hákonar konungs. 

1. Frjádaginn langa sekr hver sij *) aurum, er ei lýkr 
Ijóstoll. Eigi hálft prófastr, en hálft kyrkjubóndi. 

2. Af eyðijörðum ok þeirri jörð, sem öreigi býr á, sá er 
eigi á IjóstoU at lúka, lúkist einginn IjóstoUr. 

3. far sem maðr heldr ómaga eyri með laga umboði, 
lúkist þar Ijóstollr í þeirri sókn, sem hann sitr í, í hverri kyrkju- 
sókn, sem ómaginn etr guðs likama at páskum, 

4. Hvort sem andast bóndi eðr húsfreyja eptir fardaga 
ok stendr búnaðr saman framvegis, lúkist ein tíundargjörð ok 
einn Ijóstollr, þó arfar verði fleiri. Ef sundr er brugðit búi þá 
taki hver sitt blutskipti, lúki hverr ok sinn IjóstoII at páskum. 
En ef hjón eiga x aura eða c minna ok sé hvorutveggja 
vinnufært lúkist einn Ijóstollr. En ef þau eiga [jo meira jc^), 
eða hvort þeirra sem á, lúki ij^) Ijóstolla. 

5. Oleuaarkaup sé xviij álnir ok lúkist í tíundar ein- 
daga, en hverr sem ei lýkr sekr vj aurum. 

6. Sami eindagi er á legkaupum sem á llksaungsaurum 
ok liggr iij marka sekt við [fyrir] hvern er ei lýkr. 



') 12, hdr. ') 10, hdr. [þannig, handr. 2, hdr. 



1265. AMINGISSAMÍYKT UM LJÓSTOLL OFL. 13 

7. Yngri maðr en xjv^) vetra skal ei eið vinna utan 
með frænda ráði, 

^iögin húsfreyja utan lof bónda síns, 

^inginn lærðr maðr utan formaðr hans lofi, 

einginn nema fastandi, 

eigi í svívirðilegum stöðum, 

eigi hraparlega eðr með orðkrókum, 

eigi frá níuvikna föstu og fram um geisladag, 

ei á ymbrudögum 

6i á gagndögum, 

en ef sverr rangan eið eðr ólöglegan svari sem fyrir ein- 
faldan hórdóm.-) 



B. 

IBfél 315. 4to bls. 70. skr. c. 1680—90. Dómabók og bréfa 
"■a Pétri Sæmundsen. 

Alþingisdomur oc samþyckt vm liostoli. 
Var þessu jatad oc samþycktt a almennjligu auxar ár þijngi 
dæmt af logmonnum og logriettumonnum a audru aarj epter 
frafall \irduglegz herra Hakonar konungz. 

I- ad a friadagiun langa fkai gialldaft liostoUur sijdaft 
sekur xij. aurum huer þa hefr ej golldit. Eigi þad halft pro- 
íaftur enn halft kyrkiubondi. 

2. Áf eydijordum edur þeim jordum sem oreige byr a, sa 
^** 6J a liostoll ad giallda iukest eiuginn liostolh'. 

3. J>ar sem madur helldur omaga eyri med laga vmbodi 
Ivkift þar liostollr j þeirre kyrkiu fokn sem hann sitr. 

4. Item hvar íem andaft bondi edur husfreýa epter far- 
daga oc ftendur bvfkapur saman framveigiz Ivkift eiu tijundar 
giord oc einn liostollr þo arfar verdi íleirj en fie j fundur 
brugdid bve þa taki huor fitt hlutfkipti oc Ivki huor sinn lios- 

14, hdr. Hér aptan við setr handritið þessa klansu: 
•Orðrétta og samhljóða skipan gerði Pétr byskup á Uólum nm Ijós- 
"tolla, legkaup og líksaungreyri, að því einasta viðauknu, ef maðr sækir 
^ltki kyrkju eðr lœtr sækja í iij sunnudaga samfleytt sekr sex aurum við 
^yakup.' (Sbr. F. Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 223-224). Statúta Pétra 
biskups frá hér um bil 1391 verðr síðar tekin upp í þetta safn. Alla 
greinina um eiðana vantar i statútu Pétrs biskups. 



14 ALÞINGISSAMPTKT UM LJÓSTOLL OFL. 1265 



toll ad pafkum. Enn ef bion eiga x. aura edur bundradi minna, 
Ivkift einn liostollr, Enn ef þaug eiga hundrad edur bundradj 
meira edur huort þeirra sem a luki 2 liostolla. 

5. Oliunar kaup sie 18 alner oc tacift j tijundar Ein- 
daga, Enn buor oc eij lykr sekr vj aurum. 

6. Sami Eindagi er a legkaupi oc Jijkfaungseyri oc iiija 
aura sekt huor sem eij lykr. 

C. 

MSteph. Nr, 65, 4to bls. 125 skr. c. 1660; Maurersbók i 
4to nr. CXXVIII og DLij; IBfél, 144. 8vo nr. LVI og CCXXXXVIII. 

Eindagi á Ijóstolli ok líksaungseyri. 
[Alþingis samþykt^) á öðru ári eptir fráfall Hákonar konungs 
ens kórónaða. 

1. [Eindagi á Ijóstolli frjádagrinn langi;^) sekr xij aurum 
bver [ei lykr.^) 

2. Eindagi á legkaupi ok líksaungseyri er fimtudagr í 
fjórðu viku sumars, svo sem tíundar eindagi; ok liggr þriggja 
aura sekt við hvert legkaup ok líksaungseyri, sem ei er lukt.^) 



JD. 

Maurersbók i 4to nr. DCCLIV; ÍBfél. 114. 8vo nr. CCCXL; 
MSteph, Nr. 59. 4to bls. 131 (Surtla Jóns Jakobssonar skr, á 18. öld). 

Af ómaga fé gjaldist Ijóstollur.^) 
Á öðru ári eptir fráfall Hákonar konungs var ályktað í 
lögréttu at þar sem maðr [heldr ómaga eyri'') með laga um- 
boði lúkist þar Ijóstollr í þeirri kirkjusókn, sem hann sitr. 

M FyrirBÖgD eingin í 65; Legkaups og liks aungseyrís ein- 
dagi 114 nr. CCXXXVHI; á spássíu í 114 og í Maur. standa þessar 
fyrirsagnir við greinarnar: IjóstoUs hald (114); Ijóstolls hald og 
eindagi (Manr.); legkanps og líksaungseyris h ald (114 og Maur.); 
') [Dcemt á alþiugi 114 nr. LVI og Maur.; Alyktaðist á alþingi 114 nr. 
CCXXXVIII; [ad eindœgi a Ijostolli sie friadaginn langa 65;*) [hann 
lykurei 65. *)Greinin er svo í 114 nr. CCXXXVII: að eindagi á leg- 
kaupuin og lí ksauugsaurum sé i tíundar eindaga, það er 
fimtudagr í fjórdu viku sumars, og liggr iij anra sekt við 
hvort sem ekki er lukt. þaunig 114 á spássiu ; ómaga fé gjaldist 
IjóstoUur af, Maur. (sem fyrirsögn); um óraaga eyrir 59; IjóstoUr hvar 
gjaldast á, Maur. á spássíu. ^) [á ómaga eirer að halda, Maur. 



1265. 



ALÞING1SSAMÍYK.T UM LJÓSTOLL OFL 



15 



E. 

IBfél. 315B. 4to bls. 70 (næst á undan samþyktinni um Ijós- 
^^^^} H c. 1680—90; ÍBféL 114. 8vo nr. XLIX; Maurersbók i 4to 
(eptir afskript Jóns Sigurðssonar); Ny kgl. s. 1945. 4to 

152b — 153a (bók Hannesar Gunnlaugssonar skrifuð 1666 og 
P^i" eptir); næst á eptir í þessu handriti er alþingissamþyktin um 
öielrakkaveiðar; það er einkennilegt að þessi klausa er hér kölluð 
^lþingis samþykt frá 1501, sem ekki getr verið rétt að öðru leyti 
^iin þvi, að samþyktin hefði þá verið ítrekuð. í skinnkverinu AM. 
^^8. 8vo bls. 79—80 (c. 1570). og 1 pappírshandritinu í Thotts 
safni 2106. 4to bls. 270—71 (c. 1750) er sagt þetta sé réttarbót 
Hákonar konungs, en í kveri í AM. 62. 8vo bls. 27—28 skr. c. 
1650 stendr þessi klausa meðal réttarbóta Eiríks konungs, án þess 
t*ó aö vera kölluð réfctarbót. 

Hverjir ei meiga eiða vinna^). 
Samþykt á alþingi [á öðru ári] eptir fráfali herra Hákonar 
^onuDgs ens kóronaða yfir Noregs konungs ríki^). 

Yngri^) maðr en xvj*) vetra skal ei eið vinaa án frænda 

ráðs. 

Eingin húsfreyja án^) leyfis bónda sítis. 

Einginn lærðr maðr, nema formaðr hans leyfi. 

Einginn nema fastandi [ok eigi í svívirðilegum 
stöðum. 

[Ei hraparlega^) né með orðkrdkum. 
Ei frá níuviknaföstu^) ok fram um páska. 
Ei í'rá jólaföstu ok fram um geisladag. 
Ei^°) á ymbrudögum. 
Ei á gagndögum. 

En ef sver [rangan eið eðr ölöglegan") svari [sem fyrir^^) 
einfaldan hórdóm. 



F. 

AMagn. 137. 4to skinnb. frá hérumbil 1400 bls. 200—201. 



') Eiða hverjir ei meiga vinna 114; •Alþijngs samþycktt umra eida 
^01% 1945; 2) fyrstn klausurnar vantar í 315, 1945; að, b. v. 114 
Maar.; *) ig, 315 .13-, 1945: fyrir utun 315, nema með, 1945. 
J 8l. 315 1945; ok; ') [eður 315, «) [eður hraparlegura 114 og Haur.; 
f »x vikna föstn 315; '°) eðar 114; [rangan eður olöglegan eið 315: 
^^H&i^ eið 1945: '^) [fyrir sera 114: so sera fyri, 1945. 



16 



ALÍINGISSAMBYKT UM LJÓSTOLL OFL. 



1265. 



þessi texti virðist vera nokkurn veginn hrein útgáfa af samþyktinni 
frá 1265, þó þess sé ekki getið aö þetta sé hún, 

petta er eindagi aa liostollum. 

1. friadag langa . sekr xij aurum ef þæ, er eigi golldinn 
ok aa halft profastur enn halft sm er kirkiv heldr. 

2. þar sem maðr helldr omaga eyri með laga wmboði 
lykiz þar liostollr j kirkiu sokn sem hann situr .j huerri kirkiu 
sokn sem omagi tekur guðz likama ath paskum. 

3. huort sem anndazt bondi eða husfreya epter fardaga 
og stanndi bunaður samt framuegis lukizt eiu tíund og einn 
liostollr þoo arfar verði fleiri. 

4. Nu ef sundur er brugðit bui þía hafi huer sitt hlut- 
skipti og luki huerr sinn liostoll ath paskum. 

5. ef hion eiga x aura . eða hundrað minna og suo huor- 
tueggia uinnufært iiuki einn liostoll . enn ef þau eiga . c. eða 
meira huort þeirra sem aa luki .ij. liostolla. 

6. Oliunar köp se atian alnar og iykizt j tívndar eiu- 
daga . enn hverr er eigi lyckr . sekizt vi . aurum. 

7. Sami eindagi er aa legkaupum ok liksongs aurum og 
liggr . iij marka sekt wit huerr er eigi lykuE. 



Ny kgl.s. 1847. 4to A fol. 129 skr. 1669. Bók séra Guðbrands 
JónssonarJ Vatnsfirði; AMagn. Nr. 181. 4to pappírahandr. frá 17. Öld 
(1669). A undan þessari klausu eru ýnisar greinir um Ijóstoll, sumt 
úr Kristinrétti Arna biskups og sumt yngra. En þetta er samþyktia 
frá 1265. Hér er prentað eptir VatRSfjarðarbókinni í Kongsbók 
hlöðu, en báðar eru bækurnar ættaðar frá Vatusfirði. 

Eijudægie a liöstollumm. 

1. Friádagienn lánga. sekur huor xij aurum sem ey lijkur. 
eijgi hálfft pröfastur. enn hálfft kirkiubönde. 

2. Af eijdijördumm þeim edur þeijrre j^rdu sem ereijgi 
bijr á takist eijnginn liostollur. 

3. í>ar sem madur helldur omaga eijrev med lago vmm- 
bode. liikist þar liöstollur j þeirre kirkio sökn. sem hann situr 
] huerre þeijrre kirkiusökn sem ömage tekur Guds lijkama ad 
páskumm. 

4. Huort sem andast bönde edur húsfreija eífter fardaga 



1265. 



alþingissamþykt um ljóstoll ofl. 



17 



og stendur biÍDadur saman frammveijgiss. lukist eijn tijundar- 
giord og eijrn liostoUur. þö arffuar verdi fieijre. enn ef sundur 
brugdid biie þá take huer sitt hlutskiffte og luke huor sinn 
^^^stoll ad paskum. 

5. Ef hiön eijga x . aura edur hundrade minna . og sie 

huortueggia vinnufærti). luke eijrn liostoll. Enn eff þau eijga 

hundrad. edur hundrade meijra. edur huert sem a luke ij lios- 
tolia. 

6. Legkaup eru 18 alner. og lukest j tijundar eijndaga, 
^nn huor sem eij lijkur sekur vj aurum. 

7. Same eijndægie er á legkaupumm og lijks^ngs aurum. 
liggur. 3. marka sekt vid huer eige likur. 



H 



AMagn. Nr. 136. 4to bls. 361 skinnb. frá hér um bil 1500, 
^jMeph. Nr. 59 4to bls. 125, Surtla Jóns Jakobssonnar skr. á 18. 
Hér er að eins § 3 og kallast ialþyngifs samþikt-.. þetta er 
efni og orðfæri til samþyktin frá 1265, þó niðurskipun sé dá- 
frábrugðin. 

1- [A]f Eyde iaurdum. eda þeirre iordu sem aureigi byr 
sa er eigi a liostoll ad giallda. lukizt eingi liostollur. 

2. -þar sem madur helldur omaga eyri med laga um bode. 
UKizt liostollur j þeirre kirkiu sokn. sem hann situr. huar sem 
^ann tekur Gudz likama ad paskvm. 

3' Huort sem andazt bonde eda husfreyia epter fardaga. 
stendur bunadur frammuegis. lukizt ein tiundar giaurd og 
^inn liostollur. þo arfar sie fle[i]ri. Enn ef sundur er brugdit 
Due. þa [hafe huer '^) sitt og luke huer^) sinn liostoll ad 
paskum. 

4. Ef hion eigu ,x. aura eda hundrade minna og sie 
fluertueggia uinnu fært luke einn liostoll. 

5. Enn ef þau eiga .c. eda hundrade meira *) eda huort 
sem a. luke .ij. liogtolla. 

Eindage a liostollum er friadag langa. sekur ,xij. aurum. 
^^^^^^^^gH^ ^ eigi halft profastur. enn halft kirkiu bonde. 

M á spássín í 1Ö47: vanfært. [tekor huor, Surtla. *) huor, Sartla. 
ytBt hefur verið skrifað minna, en síðan settir deplar undir. 
^ípi. lai. n. B. 2 



18 



alíingissamþykt um ljóstoll ofl. 



1265. 



I. 

IBfél. 125B 4to nn 95 frá c. 1680— 1700 Melsteðsbók. þessi 
klausa heyrir til samþyktinui frá 1265, þó sektirnar sé liér 18 
álnir fyrir 12 aura ef eigi er goldinn Ijóstollr í eindaga. 

Vm liostoll logtekin grein. 

1. Huor fem ei hefur lokid liostoll a foftudæmn langa sa 
er fekur xviii alnum þeim liostollinn a ad taka. 

2, Af eyde jordum og þeim jordum er oreige byr a fkal 
einginn liostollur lukaft. 

3, l^ar sem madur heldur omaga eyrer med iaga vmbode 
lukeft þar laga liostollur j þeirre kirkiu fokn fem hann fitie j 
og hann tekur gudz lijkama a paskum. 

4. Same giallddæge er a legkaupe og lijksaungs Eyrer 
sem a tijundum iij merkur a tijundar hallde. 



K. 

Uldals safn Nr. 320. 4to, pappírsliandrit af Jónsbók snildar- 
lega skrifað 1603 af Birni Grímssyni málara fyrir Höllu Gn'ms- 
dóttur systur hans í Skógum undir Eyjafjöllum, og er það einkenni- 
legt hér viö .lónsbdkartextann, að hleypt er úr öllum Farmanna- 
lögum. Ljóstollasamþyktin er hér næst á eptir samþyktinni um 
hnífaburð, en á eptir er klausa um skiptitíund. 

Vm Liostolla. 

1. Ejndægi liostollum faustudægin langa sekur lij aur- 
um huer er ei lijkur. 

2. par sem CDadur helldur omaga Eyrer med laga um- 
bodi lukist þar liostollur sem hann situr j huerri kirckiusoknn 
sem omaginn tekur Gudz lijkama ad paskum. 

3. Enn huer sem audast bondi edur husfreyia eptter 
fardaga og standi bunadur saman framueigiz lukist ein tijiund- 
argiord og eirnn liostoUur þo ad arfar uerdi fleijri^ enn ef 
sundur er brugdit Bue þaa tijundi huer sitt hlutskijptti og luki 
huer sinn liostoll ad paskum. 

4. Ef hion eiga x aura edur hundrade minna og síe huort- 
tueggia vinnufærtt luki eirnn liostoll. Enn ef þau eiga hundrat 
edur hundradi meyra eda huort þeirra sem ca luki ij liostolla. 



') þBDDig, hdi'. 



^^^*^- GJAFABRÉF. 19 

5. Same eindægi er aa legkaupum og lijksaungsaurum 
liggur iiij marka secktt uid. 

6. Ef madur ca eitt Bu og er heýrailisíastur j audrum 
stad lukist þar tijunder sem Bued stendur. 



^^lagn. 42Á 8vo bls. 180 skinnbók; þessi kafli skrifaður um 
^480. fessi grein er að efni til samþyktin frá 1265. Seinasta 
^jausan sýnist vera jngri (en 1281), en óvíst hve miklu, og er hún 
latm fjlgja hér eins og í skinnbókinDÍ. 

1- Hvort sem andast bondi edr husfreyia efter fardaga. oc 
stendr bunadr saman framuegis. lukist ein tiundar giord oc 
^iön liostollur þo ath arfar verdi fleire. Enn ef sundur er 
brugdit bwi. þa huer ad suara firi sitt hlutskifti. oc lúki 
buer sinn liostoll ad paskum. 

2. Enn ef hion eiga .xx. aura. edr hundradi minna oc sie 
fluorttueggia vinnu fgrt. luki einn liostoll. enn ef þau eiga 
huodrat edr hundradi meira. edr huort þeirra sem m gialldi 

lysitoUa. 

3. Oleunar kaup sie xviij .alnar. oclukist j tiundar eindaga, 

enn huer sem ei vill iuka .sekur. vj aurum. oc liksaungseyri 
ath avki. 

4. Same eindagi er ai legkaupum. þat er .xij. alner oc 
^ggur þriggia marka sekt vid hver ed eigi vill luka. 

5- (J)afnt skylldazt at luka tiund oc lysitolla bulauser menn 
oc bændr, suo konur sem kallar. enn ef þeir peningar erv j 
hreppnum sem þar sa eigi tiund af ad gialldazt. sem eru lauser 
peningar. edr vtan hreppa leigo peningar, edr vmbodz peningar. 
þa skal a þessa peninga manneldi skipa. suo sem laugbok 
vottar oc gioriz raad firi. epter þui sem hreppstiornar menn 
verda aa saatter. 



5' 16. August 1261. Niðar6si. 

HiKON erkibiskup gefur kirkju hins heilaga Andrésar á Haugi 
iueð öllum hennar eignum körsbræðrum í Niðarósi «til kom- 
öiunsborðs". 



2* 



20 



GJAFABKÉF. 



1267 



FruiBbréfið á latínu er prentaö í Dipl. Norv. I, 50, Nr. 61 
eptir skinnskrá í frándheims stiptskistu og AM. Dipl. Norv. Fasc. 
V, 4. En á íslenzku (norsku) er það prentað í Dip. Norv. III, 
11-12, Nr. lOeptirAM. Dipl. Norv. Fasc. IV, 6. Sömuleöis er 
bréfið prentað í Dipl. Arnamagn. II, 57. Bréfið snertir ísland að 
svo miklu leyti, sem íslenzkir menn eru í því nefndir. P. A, 
Munch heldur (Det norske Folks Historie II, 15) að þorleifr sá, 
sem hér er talinn einn af kórsbræðrum sé sá, sem Jón erkibiskup 
kaus til biskups í Skálholti 1269 þann 4. Marts. þorleifr dö 
sama ár í Marts. Hér er að eins prentaöur útdráttur. 



Uniuersis Christi fidelibus litteras uisuris uel audituris. 
H[aquinus] dei gracia Nidrosiensis ecclesie aichiepiscopus, salu- 
tem in domino Jesu Chriato. Vniuersitate uestre presenti 

pagina declaramus, quod predictis canonicis nostris 

ad communem mensam ecclesiam beati Audree de Haug cum 
omnibus pertinenciis habitis et habendis concedimus in perpe- 

tuum libere possidendam Facta autem est hec nostra 

donacio hijs fratribus in ecclesia Nidrosiensi tunc existenti- 
bus et consentientibus, domino Erlendo, domino Stephano, 
domino Vegardo, domino Thorlawo, domino Sigwaldo, domino 
Roaro, domino Johanne, domino Eiriko, domino Siguardo, 
domino Thorbergho, domino Siguato, hiís testibus presentibus, 
domino Therico, Skialldulpho, Gerlagho canonicis Asloensibus 
et Brynulpho clerico. Datum Nidrosie. Anno domini millesimo 
cc^ Ix^ vijQ vxij. Kal, Septembris. Pontificatus nostri anno primo. 



AUum gudz Tinum ok sinum þeim sem þetta bref sia æða 
hæyra sænðr Hakon mæð guðs miskun ærkibiskup i Niðarose 
q[ueðiu] g[uðs] ok sina. Ver gerom yðr kunnigt vm þetta bref 

at ver faam ver ok gæfom æiliflæga fyrsagðum 

korsbræðrom varom til communs borðz þeira, kirkiu hins hælga 

Andresar a Haugi Var þæssor giof ok skipan gor 

þæssom korsbræðrom þa verande i Niðaros kirkiu ok samþycki- 
ande þæsso mæð oss. sira Erlenðe, aira Stephane, sira Vegarðe, 
sira Thorleifi, sira Sigvallda^ sira Roa, sira Jone, sira Eiriki, 
aira Sigurði, sira Thorberge, sira Sigvate, ok þæssom vitnum 



1268 



PÁFABRÉF 



21 



nerverandona. sira Thore, Skialldulfi ok Geirlauge korsbræðrom 
3 Oslo ok Bryniulfi clerk. Var þetta bref gort i Niðrose. þa 
®r liðnir varo fra burð vars herra m^. vættra, cc^. Ix vættra ok 
vaetr. xvij kalendas Septembris manaðar a fyrsta are vars 
^*biskups dæmes. 



6« 24 JiÍDÍ 1268. i Viterbo. 

pLEMENs páfi IV. staðfestir kosningu Jóns rauða til erkibiskups 
^ Niðarósi og mælir með honum í bréfum til kapítulans, klerk- 
dónasins, lýðbiskupanna og allrar alþýðu manna í erkibiskups- 
hans. 

Dipl. Norv. VI, 31—32 Nr. 34, og er þar prentað eptir 
irumritÍDu í páfagarði (Bullar. Clem. IV. T. III. fol. 228 vs. an. 

ep. 38.). Bréfið kemr íslandi að því ^eyti við, sem Skál- 
Jiolts og Hóla biskupi og alþýðu manna á Islandi hafa verið send 
<^amhljöða bréf. 

Clemens episcopus seruus seruorum dei venerabili fratri 
Johanni archiepiscopo Sidrosiensi salutem et apostolicam bene- 
<iictionem. 

Exequentes pastorale officium nobis licet insufficientibus 
öieritis domino disponente commissumj studia nostra prout 
superna ministrat gratia conuertimus, ut quid ad salubrem 
caram gregis, quem suscepimus gubernandum, quemque regere 
feliciter et dirigere querimus, agi expediat perspicaciter intuentes, 
circa prosperum statum eius, partes intente sollicitudinis im- 
Pendamus. Specialiter autem ad ecclesias uniuersas tam proxi- 
^as quam locorum positione distantes, ad quarum regimen et 
custodiam sumus specialiter deputati, pium respectum habentes, 
ipsarum utilitatibus uigilanter intendimus, ac solerter in eo 
potissime insistentes et opportune operationis dexteram exten- 
dentes, ut ab iUis quas proprijs contingit uacare pastoribua 
uiduitates incommodum excludatur, et eorum status sponsorum 
iQimsterio utilium, ne ipse prolixioris uacationis dispendijs sub- 
^aceant, celeri prouidentia reparetur. Sane Nidrosiensis ecclesia 
Pastoris solacio destituta, dilecti filii, capitulum eiusdem ecclesie 

consulendum sibi de futuri substitutione prelati, ut est 



22 



PáFABRÉF. 



1268. 



tnoris conuenientes in unum, spiritus santi gratia inuocata, te 
tunc ecclesie meniorate canonicum, in suum archiepiscopum 
unanimiter et concorditer elegerunt. Cuius electionem presen- 
tatam nobis quia eam inuenimus de persona ydonea, utpote 
dono scientie predita, morum et uite honestate decora, sollici- 
tudine ac prouidentia circumspecta, canonice celebratum, de 
fratrum nostrorum consilio confirmantes, tibi tandem cui eius- 
dem ecclesie plenam administrationem in spiritualibus et in 
temporalibus commisimus, consecrationis munus nostris manibus 
duximus impendendum. sperantes quod ecclesia ipsa per tuam 
industriam fructuosam, illo prestante qui potest, grata pro- 
speritatis augmenta spiritualiter et temporaliter consequetur. 
Ad memoratam igitur ecclesiam te cum nostre benedictionis et 
gratie plenitudine remittentes, deuotioni tue per apostolica 
scripta mandamus quatinus eiusdem ecclesie bonoribus amplian- 
dis, et commodis procurandis, te sic reddas sollicitum, ut illius 
pater diligens et beneuolus comproberis, cuius deuotus filius 
extitisti, et uerbis, operibus, proficiens efficaciter et exemplis, 
dignus merearis effici, quod suauis boni nominis tui odor 
diffundatur latius, et nos personam tuam per hoc fauoris de- 
beamus prosequi gratitudine potioris. Datum Viterbij. viij. kal. 
Julij pontificatus nostri anno quarto. 

b) [Clemens episcopus seruus seruorum dei] dilectis filiis 
capitulo Nidrosiensi [salutem et apostolicam benedictionem]. 

Exequentes pastorale officium [&C. eins og næsta bréf á nndan að 
oröinu consequetur, og orðunum vikið við eins og við á]. 

Quocirca vniuersitatem uestram rogamus, et hortamur attente 
mandantes quatinus prefatum archiepiscopum ad sepedictam 
ecclesiam cum benedictionis nostre gratia procedentem, deuote 
ac ylariter admittentes, et honeste tractantes, sibi obedien- 
tiam et reuerentiam debitam impendatis, studentes eidem tan- 
quam membra capiti obsequi diligentia uigilanti, ut mutue 
caritatis studio, nobis et ei que sunt pacis adueniant, et tandem 
pacis eterne solacium largiente domino cumuletur. Alioquin 
sententiam quam idem rite tulerit in rebelles ratam habebimus 
et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam 
inuiolabiliter obseruari. Datum [ut supra]. 

c) [Clemens episcopus seruus seruorum dei] dil. fil. 



t 

1269. SKíPAN ÁRNA BISKUPS ÞORLÁKSSONAR. 23 

clero ciuitatis et diocesis Nidrosiensium. [Samhljóða því næsta á 

nndan]. 

d) [Clemens episcopus seruus seruorum dei] venerabilibus 
fratribus suffraganeis ecclesie Nidrosiensis. Exequentes [&c. eins 

b að orðínu cumuletur]. 

e) [Clemens seruus seruorum dei] dilectis filiis populo 
ciuitatis et diocesis Nidrosiensium. Exequentes pastorale officium 
[&c. eins og b að orðinu tractantes] eidem archiepiscopo 
honorificentiam debitam impendatis, eius salubria monita et 
^andata reuerenter suscipientes ut condecet, ac efficaciter ad- 
iDaplentes. Jta quod uestre deuotionis sinceritas laudibus digna 
Proinde merito habeatur. Datum [ut supra]. 



7. [i September 1269. i Skálholti]. 

Skipan Árna biskups porlákssonar, þar sem hann staðfestir 
boðorð Magnúsar biskups Gizurarsonar frá 1224 (Dipl. Isl. I, 
423—463) og skipar ymsa hluti af nýju. 



Hér prentað eptir skinnb. AM. 456. 12mo bls. 130—36 frá 
1480, i)ví hér er statútan fylst; borið saman við skinnbækrnar 
AM. 350. fol. bls. 286-87 skr. 1363; AM. 175A 4to bls. 45— 
c. UOO; AM. 138. 4to bls. 344 c. 1500; AM. 671B 4to 
5'^* 16 c. 1320 (hér eptir prentað í F. Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 
49-54); AM. 135. 4to bls. 217 c. 1500, byrjar hér í § 4. § 
16--22 (B § 19 — 27, sbr. C) finst stundum í haudritum sem sér- 
^tOk Etatúta og stundum er hún sett aptan við statútu Eilífs erki- 
biskups hina fyrstu 1320 (ajá NgL. III, 247—48). En það er 
öins Yíst hún sé frá tímum Arna biskups. 

bodskapur arna biskups^). 
Herra^) árni biskup [tHorlakssan^) [af skalahoUti*) baud at 
hallda allar *) [þessar skipaner ^) magnus ') biskups [sem adr 
6»'o^) skrifadars). En þessa hluti sem hier fylgia skipadi 



Skipanir herra arna biskups 350, 138; Capitalum 175; *) sl. 671. 
') [b. V. 671; *) [b. V. 350, 175, 138, ö71; =) sl. 671; [skipanir þessar 
^'75; -) herra inagnus 175, 138, 671; her b. v. 671; ») [sl. 175. 



24 



SKIPAN ÁRNA BISKUPS 50RLÁKSS0NAR. 1269. 



hann') af nyiu ok baud ad hallda '^) samþyckiondvin sinvm 
Jærdum monnum. 

1. In primis^) [baud hann prestum at^) minna folk á 
at [hver madr') falli á kne. (sa er^) [nær er staddr^) þann 
tima^°) j mesaunni^*) er preaturinn helldur vpp hoUdi ok 
blode uors herra Jesu christi ok bidia ^^) [sier þar med hiarta- 
lega ^^) guds '^) myskunar ok se ^^) klykt til þess ok up[p] 
halldit hia ^^) loganda vaxkerti [fram fyri ^^). [alltare ^^). 

2. Sua baud hann ok at eingi ^^) prestur bergdi^^) þvi 
uatni '^^) sem hann þuær jnnan [kalek med -^) ef þann dag 
skal hann sidar messa adra ^^) messo þvi at eingi prestr [á 
messu at ^^) syngia nema fastandi. 

2. [Hann fyri baud klerkum ok prestum ^^) ath leggia 
sik eda sin mal þau sem á þa ^^) verda -^) kiærd undir leik- 
manna dom eda sueria þeim eida ^°) utan rad biskups sins. 

4. Eigi ^*) skulu prestar reka leikmenn or kirkiu nema 
sakir se [tii ok gefit '^^) ok geymi þo giorsamlega ^^) at þrennar 
aminningar giore prestur ^*) adr leikmonnum ^^) til leidrettv^®) 
af þessi sok. suo at loglig uitni se til ^^). Eiti sidan sokina 
skiluislega [ok suo ^^) forbodit kirkiu jnngongv ^^) þat sem 
hann leggr cn ^^) ef hann ^^) leidrettizt eigi. sidan lesi ^^) hann 
sem *^) ritad er j kirkiu [fyri sinum soknar monnum ^^). ecki^^) 



') at haldazt b. v. 175; sem b. v. 671; saraþyckiandum 350; 
*) *L 671; *) [bannbaud 350, 138, 671; *) el. 175; ^) [þat 175; ») (sera 
671; ") [uid staddr er 671; vid er 350, 138; [sl. 175; '^)þab. v. 175; 
'') bidr 671; bidi 350, 138, 175; ") [þa ser hjartaliga 350, 138: sl. 
671; '*) gud 350, 671; vors drottins 138; [sl. 175; ^^) iafnan b. v. 175; 
semper 671; '^) sl, 138, 671; '') [framrai fur 3jO; fyrir 175; '^) [b. v. 
671; ") enginn 350, ^^) bergi 175, 671; b. v. 350, 138, 175, 67i; 
") [kaleck medr 350; [hann skai þann dag. syngia sidarr adra 350, 
138, 175, 671; ^*) [skal messo 350, 138; ") vtan 175; [Bann fur 
band prestum ok klerkum 350, 138, 671; Jtem fjrirbaud hann öilum 
prestnm og klerkum 175; b. v. 350, 671; ^^) eru 360, 138; =*) uald 
175; '"^nocktirn eidl38, 175; nockura 350; '')Ekki350; ") [opinberar ok 
nogar 175, 671; ok gefit, sl. 350, 138, ^^) giorla 671; ^*) prestrinn 175, 
671; leikmanninum 350, 138, 671; leikmonnunum 175; ") leiðrett- 
ÍDgar 671; ^') vid, 671, 175; ^') [sva ok 671; ^^) jgongu 175(?); sl. 
671; *') hinn 671; ") leidrettizt 671; *') eua sem 350, 175, 671, 138; 
") [fur (f;yri 138) sinu soknar folki 350, 138; *^) hér hefst 135. 



SKIPAN ÁRNA BISKUPS ÞORLÁKSSONAR. 25 



skiliazt þau mal undir þessa reglu ef nock[u]r [fellir bann 
^ sig 2) af sialfu verkinu. 

5. Prestar skulu eigi bera raud klædi gul eda græn 
Na half skipt ^), eda ^) [rend utan j uosi ^). 

6. Eigi 7) skulu prestar ^) fara med mangi eda okri. 

7. En ef prestur uerdur opinber at [saurlifnade ^^) med 
barn eign") þa skal hann [leggia messu song ^-) [þar tiP^) 
®r hann finnur biskup sinn edr hans^^) profast ok taki^^) skript ^^. 
sidan ma biskup eda proíastur. dispensera med honum at hann 
taki up[p] messu song a þeim tima sem^'^) bann vill œ. kveda, 

8. Huerr prestur skal ^ þat minna [sina undir meun ok 
soknar menn ^®) at þeir kunne rett ^^). [pater noster. ok credo 
in deum aue marie -^) [ok^^) barn gjjjra [j naudsyn ^^) 

profi þa [á þeim^^) hlutum [ef þart^s). 

9. [Eigi skulu olærdir menn uatn uigia '^^). 

10. [í>at fyri biodum uær -^) ok fastlega at nock[u]r madr 
skire barn ^^) nema j [uatni eda snio bræddum -^) þui at eigi^°) 

skirn rett ^^). nema bæde se vid ^^) haft uatn ok [ord þui 
61" onyt hraka skirn þo at nockur hafi hana retta kallat^**). 
11^^. Ef barn þat er^°) skemri skirn var skirt er lifanda 

') madr b. v. 671, 175; [fellir bann eda forbodun a sik 671; feUir 
^ sik pafnans (pafua 135) bann edr forbod 175, 135; ne 135; [æigi 

skipt 350; eda i helmingum 671; eigi helmingaskipti 135; ^) ne 
138, 350; [rondott nema i nasi 671, 135, 350, 138; ') Ok eigi (ei 
175) 671, 135, 175; þeir 175, 671; ne 138, 671, 135; '°) [saurlifl 
350, 138 barngetnadi 350, 138, 175, 135, 671; [leggia sinn 
messu song 671, 135; missa songh sinn 350, 138: '^) [til þess 175; ^*) 
sL 135; '^) tekr 135, 175, 671; '«) ok yfirbot b. v. 175; ^^) er 175; *') 
[soknarmenn sina 350. 138; kirkiusoknar menn sina 175, 671; sitt undirfolk 
135; '^)sl. 135; '°) [credo ok pater noster ok Aue marial35; okaae671; 
Credo in deum. pater noster ok 350, 138, 175; =**) [sl. 135; [sva 
bavrn (barn 175) 175, 671; [gi, 350- ^*) [a (af 671) þessura 
350, 138, 175, 671; ^'^) [eptir þörf 175, 135; eptir þavrfum 671; ") 
[Oiœrdir menn skulu eigi (ekki 671, 135) vatn vigia 175, 135, 671; =*') 
[Ok þat 135; þat fur (fyrir 175, 138, 671) baud hann, 350, 175, 138, 
671; '•*) sl. 175, 671; '^) [hreinu vatni sio eda snio ef hann er bræddr 
135; i uatni. bío §da 350, 671, 138; valni eda sio edr 175; ^^) engi 135, 
671; sl. 175; ") til 135; [tUskipud ord. ok fyri bodin er hrakaskirn 
135; tilskiput ord ok þoi (fyri þvi 175. 671) er350, 138, 671. 175; nock- 
urir 350; hana halldit fnr (fyri 138, 671) sanna skirn 350, 138, 671; ^*) 
§ 11; i 671 er þessi § skr. á bls. 24 einstök með æfagamalli hendi; §11 
og n vantar i 350, 138, 145; ") sem 175. 



26 SKíPAN ARNA BISKUPS tORLÁKSSONAR. 1269. 

[presti fært ^). þa skal hann signa þat ok gefa sallt uigt [ok 
lesa gudspiall yfir ok giora krossa yfir med hraka sinum 
fyri eyrum ok nosum ok leida j kirkiu ^). smyria sidan á 
brioste ok millu[m]^) herda med oleo sancto ok sidan med 
krisma j höfdi. færa j skirnar klædi ok fa kerti loganda^) j 
hond ok giora þessa alla ^) hluti med til skipodum ordum en 
fella nidr allar sækingar ok þess hattar bænir sem fyri skirn at 
eins eigu at uera. 

12^). fat er ok fyrí bodit. at þeim monnum se gefin 
þionuzta er opinberliga ero j frillu lifnade. nema þeir handsali 
kenni manne fyri uattum at skilia. eptir þui sem hann bydr. 
eda ganga saman ella loglega. 

13^). Eigi skal ok gefast corpus domini okr karle eda 
rans manne nema þeir uile leidrettazt eptir gudlegri skipan. 

14 ^*'). Hann baud ok svo prestum. ef þeir skulu hion 
saman vigia at presturínn skaP^) lysa. [iij. drottins daga fyri 



fært prestinnm 671; sl. 671; [og giora krossa raed hraka 
fyrir nÖsum ok eyrnm ok lesa gudspiall yfir ok leida 175; *) ok b. v. 
671; medal 175; sl. 175; ^) sl. 671; «) § 12 vantar í 671, 175; 
§ 13 stendr í 350, 138, 165, 671 eptir þá grein, sem hér er § 16; í 
136 er þessi klausa seinust af því, sem þar er af statútuuni. í þessum 
handritum er greinin svo: þat fur (fyr 135, 671) baud hann at prestar 
gigfi (gefi) nockurum (sl. 135) þeim manni corpus domini. sem opinber- 
liga (.Hgg^r 135) i hofudsyndum (höfudsynda lífi 135, 175, 671). sua (ok 
þeir 135) sem eru horkallar. ok saurlifis menn eda ransmenn ok þvilikir 
adrir nema þeir uili leidrettaz eptir gudligri (heilagri 135) skipan: 
§ 14 er í 138 á undan § 13, en í 135 næst á eptir § 10; greinin er 
í 135: Hann baud ok prestum ef þeir skulv ok hion saman uigia at 
heyra adr iayrdi konunnar naudungarlaust. at hun samþyckir hann at 
eiga. Preatur skal lysa þria sunnudaga fur en brudkaup se giort at sa 
madr uill fa þeirrar konu. Ok ef sa er nockur þar at vite a vera frænd- 
semi eda sifskapi þa beri hann uitni vra adr en festar fara fram eda 
brudkaup se gert; í 175 er greinin svo: Huerr sa prestr er hion skal 
saman vigia. þa skal bann adr lysa iij svnnvdaga huern eptir annan i 
heiiagri kirkiu at sa madr uill ía þeirrar konu at ef nockur er sa at 
þeirra j railli viti frændsemi edr sifskapi þa beri hann vitni um adr en 
feetar edr brudkaup fari [fram]. prestur skal ok heyra konvnnar iayrde 
naudungariaust at hun samþykkir þann raann at eiga; '^) áðr b. 
V. 671. 



1269. 



SKIPAN ÁRNA BISKUPS ÞORLÁKSSONAR. 



27 



sinum kirkiu soknar monnum fyr en brudkaup giorizt [ok 
nockur er [so vid staddr at [um nockura meinbugi viti 
a uera frændsemi eda sifskapi*). þa segi presti til^) fvrr 
en brudlaup fullgiorizt. 

15®). Ecki skulu þeir menn saman ganga er nanari se at 
sifivm eða frændsemi. en at fimta manni huort nema biskup 
^ili gefa framar orlof til. 

16. Ef') su kona^) andazt [fyrr en hun se®) j kirkiv 
leidd ^o) er barn atti vid ^^) bonda sinum [þa se leidd kona 
íyri likinu med loganda uax kerti ^^). 

17. Hvert þat lik er [i kirkiu garde^^) á at grafa. þa lof- 
ade hann [þat j kirkiv at bera ^*), 

18^^). En ef þeir menn andazt [er settar ero uti stðd[u]r^^) 
fyri opin bera uanhagi sina þa skal huers þeirra lik j kirkiu 
bera ef þeir fara ^^) suo af heiminvm at þeir se ^®) j aætt uid 
heilaga kirkiv at fra teknum þeim sem eptir landz sid ero eigi 
at kirkiu gralnir ^^). [sicut fures^^) et latrones. qui pro suis 
sceleribus morte condempna[n]tur. et hoc ad terrorem-^). 

19^2). Eí bansettur madr beidizt prestz fundar j lifs haska 
<Jk uiU aueria at bæta ^^) uid gud ok heiiaga kirkiu eptir domi 
Wskups sins þat sem hann hefir brotid, [þa skal prestur lata 
haon sveria at hia uerondum logligum uitnum þenna eid at 
bok. sidan skal prestur leysa hann ef hann er daudvoní ok 
^eita honum þuilika þionuztu alla sem odrum kristnum monnum^*). 

') [fyri sinura sóknarmönnnam þriá drottins daga 671; fur kírkiu 
soknar monnum iij. drottins daga 350, 138: ') [sa madr 671; [þar 
'iite meinbugi 671; *) sifskap 671; sl. 671; § 15 vantar í 350,138, 
^35, 671; í 175 er greinin svo: Ei sknlu prestar syngia ij messur ura 
dag at einu altari naudsynia laust; En ef 135; ^) [kona su 138, 175; 

[adr hon er 350; er 671; [hafi i kirkiu gengit su 135; raed 
350; ^*) [þa se cona leidd i kirkio fur liki hennar raed loganda uax 
^erti 350, 138; þa se cona leidd i kirkiu fyrir likinu med kerti loganda 
Ooganda kerti 135) 135, 175, 671; '^) [at kirkiu 175; '«) [j kirkiu at 
(sl- 135) bera ok syngia þar yfnir 175, 135, 671; hann at bera i kirkiu 
^^0; '^) § 18 vantar í 135, 350; er í 135 á eptir § 17; »^) [er a eru 
Bettar vti 8tod[ur] 175; foru 175; voru 175; græfuír 175; 
f«rus(!) 456; ^') [sl. 175; ") § 19 er sem sérstök klausa í 350 á bla. 
300; § 19-22 vantar í 175, 138, 671; ^^) sig b. v. 350; [þa skal 
Prestur leysa hann ef hann er daudvona ok ueite honum aUa þionustu 
sem avdrum kristnom manni 350. 



28 SKIPAN ÍRNA BISKUFS ÞORLÁKSSONAR. 1269. 

werdur hann fyrr omali en prestr komi til hans en loglig uitni 
berr þat at hann var bvinn slikt at sveria sem fyr [uar skilt 
þa ma prestur leysa hann ef þeir sueria at hann beiddi sættar 
ok uilldi allt til uinna þat er hann uar skylldur ^). Rettir 
hann uid [eptir lausnena *) þa skal hann sækia sem fyrst ma 
hann [a fund biskups sins ^) ok standa a hans domi um allt 
þat sem hann er sakadr vid [hann ok ®) heilaga kirkiu. Líggur 
honum ok slikt uid ef hann bregdur þui sem suarit uar [fyri 
hann sem þa hefdi hann sialfur suarit '^). 

20^). En sa er fallit hefir af uerki sialfs sins j pafa bann 
skal sueria adr en hann er leystur at fara a pafa fund eda 
erkibiskups ef hann ma. nema biskup uili annat sæma. 

21- Ef bansettur madr deyr oleystur þa ma eingi leysa 
hann ^) nema sá er ualld hafdi til at leysa hann heilan ok 
osiukan ok skulu erfingiar hans^^) allt aptur bæta þat sem 
hann hafdi brotid ok se ^^) adr sannprofat at sialfr ^^) hann 
uilldi sæzt hafa **) ef hann hefde nád. 

22. Eingi á sa at uera [hafdur fyri leystan ^^) [er sá leysir 
er ecki ualld hafdi til til ^^). 



Hér prentað eptir skinnbókiuni ÁM. 344. Fol. bls. 147 (c. 1350); 
borið saman við skinnbækurnar AM. 351. Fol. bls. 190—92 (Skál- 
holtsbók eldri c. 1360; því nær aamhljóða 344 sem afsbript væri); 
AM. 48. 8vo bls. 54—59 c. 1360; AM. 173D 4to fol. Ci, c. 
1380 (brot); AM. 354. fol. bls. 49-50 (Skálholtsbók yngri c. 1400); 
AM. 175A 4to bls. 51 (einungis § 24—27) c. 1400; AM. 687C 
4to bls. 9c. 1480 (einungis § 15); AM. 148. 4to bls. 271- 72 
(Landeyjabók c. 1500). 

Skipan arna biskups^'). 
f essi bod voro sett af herra arna biskupi og i samþykt 
tekinn af ollvm lærdvm monnvm a presta stefnv at hallda 



dauduoni 350; [sl. 350; til. þa skal Iianu leyea hann b. v. 
350; [vr lausninne 350; ^ [a biskups sins fund 350; [sl. 350; ') 
[sem hefdi sialfur suarit 350; § 20 vantar í 350; *) daudan b. v. 350; 
»0) Ufanda 350; >') þat b. v. 350; "=^) þo b v. 350; '^) sl. 350; ^*) adr 
b. V. 350; ^^) [halldinn leystur 350; ^*) [sem sa er leyste hafdi þar ecki 
ualld til 350; '') Fyrirsögn svo í 344, 351; Statvtvm 48; Statuta herra 
arna 354; Samþyckt lærdra manna 148. 



1269. SKIPAN árna biskups ^orlákssonar. 29 

þav sðmv bodord 9II sem [adr standa i skipan herra magnvs 
hiskvps. 

1- fasta skal ok tveggia postvla messo ef berr a gagndaga 
■«n hafa tvímællt krossmesso nema beri a midvikudag fyri 
ascensionem. vinna [eigi leingr en tilmids aptans fyri hvarn- 
^veggio messo daginn. 

2- eigi skvlo prestar gefa leyfi rvmhelga daga þo at tida 

halld se mikit þa daga sem adr ^) er alþydv fasta skyild ok 

^igi fostv natta leyfi nema logtekna daga ^) [ok friadagi paska 
vikv^). 

3. [En ef Iðgtekna messo daga berr ®) a friadag ^ iola 
fostv þa er lofat hvitt at eta og einmællt. [en ef þa berr ^) a 
midvikvdaga þa er lofat tvimællt at eta ok eigi slátr. 

4®. Hverr sa prestr er híon skal samanvígia þa skal hann 
lysa adr iij drottins daga hvern a bak odrvm i savnghvs dyr- 

at sa madr vill þeirrar konv fa. ok ef nockor er sa þar 
viti a vera frændsemi eda sifskapi^^) þa beri hann þar vitni 

adr en festar eda brvdkæp se. prestr skal ok heyra iayrdi 

ííonvnnar navdvngar lavst. at hon samþyckir þann mann at 
eiga. 

5^^). a þat skvlo prestar minna alþydv ok bioda skylldv- 
^jga at hverr madr falli a kne med vpp halldandi hondvm 
þann tima i messvnni ^^) er prestrinn helidr vpp holdi ok blodi 
^ars drottins íesu christi ok bidi ser miskvnnar ok se klykt 
þess iafnan ok halldit vpp loganda vaikerti hia prestinvm. 

6^^). eigi skal prestr syngia ij messor vm dag at einv 
altari navdsynialavst. skyllt er at .iij. se iola dag. 

7 ^^}. eigi skal prestr bergia þui vatni er hann þverr *^) 
Jnnan kalek med ef hann skal syngia adra messv sidar þann 



') [standa adr ritnd 354; [vinna til miðaptans 48; ^) eigi 354 
) messudaga 148; (sl. 354; [ef nicolavs. messoeda thorlaka (þorlaka 
354) messo bar 48, 354; fostudag 354; [Ef andreaa messo. nicho- 
^aaa messo. mario messo thomas messo eda thorlaks messo berr a 48; 

ef andres messo eda Nicho[laB messo]. thomas messo ok thodaks 
öiesso 354; ») § 4. vantar í 148, sbr. stat. Jör. erkibps. 1290 NgL. III, 
^*3; vid b. V, 354; ") sifskap 351; ^^) § 5. vantar í 148; '*) messo 
§ 6. vantar í 148, '^) § vantar í 148, '^) þuæa 351, 48; þuœr 

354, 



30 



SKIPAN ÁRNA BISKUPS DOKLÁKSSONAK. 1269. 



sama dag. lati díakn sinn bergia þui vatni eda steypi i 
Bacrarium þui at eingi skal messo syngia nema fastandi. 

8^). Gredo in vnvm skal hafa i messv olafs messo dag 
hinn fyrra. [ok sua in oktaua nativitatis beate marie virginis^). 

9 ^). Ef eigi er vin ok vatn i kalek þa er vpp er halldit 
forninni þa skal bæta i hvarotveggia ok taka adra oflat ok 
hefia vpp*^) te igitur[en hinafyrri oblat^) lati i brott®) 1 nock- 
orn sæmiiigan stad. ok bergi þeirri ^) sidan er hann hefir adr 
neytt corpus et^) sanguinem domini. 

10. í>at er ok fastliga fyrir bodit at nockor lati sem 
hann syngi messo ef hann ma eigi syngia eda [hann veit ^^) 
at hann vantar nockor [þau föng ^^) sem skyllda krefr at 
[hofd se.12) 

11 ^^). En ef opinbert verdr savrlifi prestz med barngetn- 
adi þa skal hann leggia messv söng þar til er hann finnr 
biskvp eda hans vmbodsmann ok tekr ^^) skript ok yfirbot. 

12^®). prestar [eiga at ^*^) minna soknar menn sina at 
þeir kvnni rett. Pater noster. [Credo in deum. Ave maria, 
Requiem eternam. börn at skíra þa er [navdssyniar krefia^^), 
ok profa þa [þar af^^). 

13^"), [Ecki eiga^^) olærdir menn vatn at vigia.. 

14^^). þat er ok fastliga fyrir bodit at nockor [akiri i 
gdrv en i vatni ^^) [eda sio-^) eda snio bræddvm. þvi at eigi 
er skírn rett nema bædi se vid haft vatn [ok ord -^). ok þvi 
er onyt hraka skirn þo at [nockor hafi ^^) [hana retta kallat^'^). 

15^^). Ef barn -^) þat er skemri skírn var skírt er lifanda 



') vatni, hér byrjar 173; =») § 8 vantar í 148, 173, sbr. statútu 1292 § 
3; ') [sl. 354. ^ § 9 vantar í 148. vpp sl. 173. oblatu 354. ') [en 
leggia liina fyrri (oíiat 173) i brott 354, 173. ^) henni b, v. 354. ') ok 
48. '°) veit hann 48. ^ ') [fðng til 354; faung þau til 173; nockut þav 
faung til 148. (hafua 354. § 11 v. i 173. '*) af þeim b. v. 354. 

§ 12 vantar í 148. '^) [eigu ok 354. [Credo in deum ok Pater 
noster. ane roaria ok salu vers. sna ok barn 173; oc aue marie born 
354. '^) naudsyn krefr 354, 173. [þar m 351. ") § 13 vantar í 148. 
= ') [Eigi eigvl73. ")§14 v. í 148. ") [skire nema i vatni 173. eda 
i sio 354. =*) [.ok iord. 173. [nockurer hafui 354. [kallad hana 
retta 354; nockur kaHi hana retta 173. ^^) § 15 v. í 148. ^^) barnit er 
687. 



^269. SLIPAN ÁRNA BISKUPS ^ÞORLÁKSSONAR. 31 

[presti færti) þa^) skal hann sígna þat ok gefa sallt vígt ok 
lesa gvdspiall yfir ok gera krossa med hraka fyrir eyrvm ok 
navsvm ok leida i kirkio. smyria sidan a briosti ok miUvm 
lierda med oleo sancto ok sidan med krisma i hofdi færa i 
^•^^rnar klædi ok fa kerti loganda i hönd ok gera þessa alla 
l^ti med tilskipvdvm ordvm eu fella nidr allar særingav ok 
þesshattar bæner sem fyrir skírn fat eins eigv at ^) vera. 

16. fat er ^) fyrir bodit at þeim monnum se þionosta 
gefin er ^) opinberliga [ero i frillv lifnade^) nema þeir handsali 
*^enui manni [fyrir vattvm at skilia eptir þvi sem hann bydr 
[eda ganga saman ella iðgligai^). 

17^1). Ecki skvio þeir menn saman ganga er nanari se 
[sifivm eda frændsemi ^-). en at fimta manni bvart [nema 
biðkvp vili gefa framar orlof til ^^). 

18/^). Ef sv kona andazt fyr en hon se i kirkio leidd er 
f^arn atti vid bonda sínvm, þa se leidd kona i kirkio fyrir lik- 

med loganda kerti. 

19^^). En ef þeir menn andaz er settar ero vtist^dvr 
^y^ir [opinbera vanhagi sina^^) þa skal hvers þeirra lik i kirkio 
t>era ef þeir [forv sva^') af heiminvm [[at þeir vorv i sætt vid 
lieilaga kirkio at fra teknvm þeim sem eptir landz sid ^^) ero 
^igi at kirkio grafnir. [Sicvt fvres et latrones qui pro suis 
seeleribus morte eondempuantur et hoc ad tenorem.^^) 

20. prestar skvlo eigi hafa ravd klædi gvl eda græn edr 
belmingvm eda ravndvt -^) nema i vasi. 

21. [fari 2^) eigi med mangi eda-^) okri. 

22. eingi prestr eda ^^) klerkr skal [sveria eida leik- 



^ uPsti pst 351; fert presti 354, 687, er fært presti lifanda 173- 
,^ ^ 687. 3) kriemo 354. ') alla sL 173. =) [tvískr 687. ok b. v. 173. 

8em 354. [Hggia i frillu lifvi 354, 173. [fyrir vattvm sl. 351, 
^yrir uattum 173. '°) [ella Iðgliga saraan 354, eda ella gangi saman 
laugliga 173. § 17 v. í 148. '^) [frændsemi eda (at 173) sifium 354, 
^^^- '^) [uile framar orlof tU gefua 354. neraa biskup lofi 173. '*) § 18 

í 148. § 19 V. í 148. [opinber brot sin 354. »^) [fara sua 354. 
*^) [fornum landz sid 354. '^) [sl. 48; frá [[ef þeir voru i sætt vid hei- 
^^ga kirku nema þeir sem eftir fornum landz sid erv eigi kirkivgræfir 
173. aoj ,gQ(jottum 354, eda raundott 173. fara 354. ") ne 354. 
tok eigi fara met 173. ^^) ne 354, 173. 



32 SKIPAN ÁRNA BISKUPS I-ORLÁKSSONAR. 1269. 

manni eda leggia sik eda sín mal vndir leikmanz dom 
vtan biskvps síns rád. 

23. Eigi skvlo prestar reka leikmann or kirkio [nema 
opinberar sakir se til þær sem þeir vita vísan vilia biskvps 
til eda hans vmbods [manna. *) 

24. Ef bannsettr madr beidiz prests fvndar í lífs haska 
ok vill hann sveria at bæta vid gvd ok heilaga kirkio eptir 
domi biskvps síns þat sem hann hefir brotid. þa skal prestr 
lata hann [sveria at hiaverandvm logligvm vitnvm þenna eid 
at bok ^). [[sidan skal prestr leysa hann ef hann er davdvani 
ok veita honvm [þvilika þionostv^) alla sem ^) odrvm ^) kristn- 
vm monnvm. verdr hann fyr omali^*^) en prestr komi til hans^^) 
en Iðglig vitni beri þat at hann var bvinn slíkt at sveria sem 
fyr var skilt, þa ma prestr leysa hann ef þeir [sveria at hann 
beiddi sættar ok villdi alit til vinna þat er hann var skylldr^^). 
rettir *^) hann vid eptir lavsnina þa skal hann sækia sem fyrst 
ma hann a fvnd biskvps síns ok standa a hans domi vm allt 
sem hann er sakadr [vid hann ok heilaga kirkio ^^). liggr 
honvm ok slikt vid ef hann bregdr þvi sem svarit var [fyrir 
hann sem þa at hann sialfr hefdi svarit.^^) 

25^^). En sa er fallit hefir [af verki sínv sialfs i pafa 
bann^') skal sveria adr hann er^^) leystr at fara a pafa fvnd 
eda erkibiskvps ef hann ma nema biskvp vili annat sæma. 

26. Ef bannsettr madr deyr oleystr þa ma engi leysa 
hann ^^) nema sa er valld hafdi til-*^) at leysa hann [heilan 
ok osivkan^^) ok skvlo erfingiar hans allt aptr bæta þat sem-^) 



[sveria leikraanne nockurn eid 354, eidnockurn 173. leikmanna 
173. ') [nema fyrir opinberar sakir þæv 173. *) [manz 354, 148, 173 
(hér fylgir eptir í 173 "um banns 8akir» sem nvr kapituli. [gveria 
þenna eid at bok at hiauerandum lÓgHgum uítnum 354. danduána 
354, daudvona 148. '^) [slika þionostu 354; ®) [[þa skal prestur leysa 
hann ef hann ær daudvani oc veiti honum slika þionustu sem 175. 
odrvm sl. 351. ^°) fyr daudvani 175. ") hans sl. 354. ^^) [sveria at 
hann beiddiz sættar ok vindi allt til vinna þat ær hann var skyUdr 
tU þa skal leysa hann 175. ") rettar 351. [vid gud 254. 
[vit heilaga kirkn 175. '*) [sem hann hefdi sialfur Buarid 175. 
'*) § 25 V. i 175. »^) [j pafua bann af verki sín sialfs 354. '*) se 
354. •^) daudan b. v. 175. ^'^) til sl. 175. [lifanda ok osiukan 175. 
") er 175. 



I 



1269. SKIPAN ÁRNA BISKTJPS ÞORLÁKSSONAR. 33 

hann hafdi brotid ok se adr sannprofat [at sialfr bann villdi 
[sæzt hafa ef hann hefdi nad. 

27. Eingi a sa at vera hafdr fyrir levstan er sa leysir 
ecki valld [hafdi til.s) 



AMagn. Nr. 456. 12mo bls. 229—32 c. 1480; AM. 688B. 4to 
^'^- 6, skr. 1479. 

Lex ecclesiastica. 

1. Eigi skulu prestar syngia mess[u]r tuær um dag. at 
«JGu alltari naudsynia laust. 

2. Skylt er at þriar se messur jola dag. 

^ 3. Er eigi uin i kalek eda uatn þa er up er halldit forn- 
juni þa skal bæta j huortueggiu j kalek ok taka adra oblat ok 
^fia up. te igitur. en leggia hina fyrri oblat j brutt j nockurn 
sæmiligan stad ok be rgi prestur þeirri sidan er hann hefir adur 
^^ytt corpus ok sanguinem domini. 

4- f»at er ok fastlega fyri bodit at nockur lati sem hann 
^yngi CDesso ef hann má eigi. eda hann ueit at hann uantar 
^ockur þau föng til sera skyllda krefur at hofd se. 

5. En ef þeir menn andazt er settar uoru vti stödur fyri 
^Pinbera uanhagi sina þa skal hvers þeirra lik j kirkiu bera et 
þeir fara suo af heimenum at þeir uoru sattir vid heiiaga kirkiu 

fra te[knum þeim] sem eptir fornum landz logum ok sid 
6rv eigi þt kirkiuj grafnir. Sicut fures et latrones qui pro 
sceleribus suis morte comdempnantur ét hoc ad terrorem. 

6. Ef bannsettur madr beidizt prestz fundar j lijfs haska 
uill hann sueria at bæta uit gud ok heilaga kirkiu eptir 

*ioö3Í biskups sins þat sem hann hefir brotid. þa skal prestur 
^ata hann sueria at hia uerondum logligvm uitnum. þenna eid 
bok. Sidan skal prestur leysa hann ef hann er dauduoni ok 
ueita honum slika þionuztu alla sem odrum kristnum monnum. 

7. En sá madr er fallit hefir j bann af verkinv. sialfur 
skal hann sueria adur haun se leystr at fara á papa fund. eda 
erkibiskups ef hann ma. 

8. Verdr hann fyr omali en prestur kom til hans. en 

') [hann sialfur 175. [sættz hafua 148, 17ö. [hefuer 354. *) 
^«ni8, hdr. 

I^ipl. Isl. II. B. o 




34 



SKIPAN ABNA BISKUPS ÞORLÁKSSONAR. 1269. 



loglig uitni berr þat at hann var buinn slikt at sueria sem fyr 
uar skilt. þa ma leysa'hann ef þeir sueria at hann beiddizt 
sættar ok uiUdi allt til uinna þat er hann var skylldur. Eettir 
hann vid eptir lausnina. þa skal hannsækia semfyrstmá hann á 
fund biskups sins ok standa á hans. domi um allt þat er hann 
er sakadr vid hann. liggr honum ok slikt uid ef hann bregdr 
þui sem suarit uar fyri hann. sem þa er hann hefdi sialfr 
suarit. 

9. En ef bannsettur madr deyr oleystr. þa ma eingi leysa 
hann nemasáer ualld hafdi til at leysa hann lifanda ok heilann 
sem osiukann ok þo þui at eins at adur se aptur bætt allt þat 
sem hann hafdi brotid ok se þo sann profat at sialfur hann 
villdi sæzt haía ef hann hefdi nad. 

10. Eingi á sá at uera leystur. er sa leysir er eoki hefir 
ualld til. 

11 '). Prestar skulu hallda hatt forn upp eptir þessi ord, 
hoc est corpus meum. 

12. Ef prestar megv eigi syngia lága songs CDesso fyri 
nockurs siukleika sokum þa standi messan þar sem komin er. 
ok hefi þar upp sá prestur er sidar kemur tiL 

13. fyri einga naudsyn skal prestur ganga fra alltari 
sidan er upp er hafit. te igitur^). 

14. Ef hordomr er framdur j heilagri kirkiu sua at upp 
iiost uerdi. eda uid uerdi gengit. eda storir auerkar. þa skal af 
uera uigsla af kirkiu. 

15. Eigi skal grafa at kirkiv medan eigi er saungur 
[Io]fadr at ok ef slikir atburdir kunna at verda j kirkiu gordvm 
þa skal eigi grafa fyrr enn biskup hreinsar gardin. 

16. leyft er at giora brudlaup i gagn fostum. 

17. Senda skal til biskups eda hans umbodzmanz. vigia 
menn sem fyrst ma ok gefa aungua lausn ok svo auerka menn 
þa sem kirkiur sðrga. 



JD. 

AMagu. Nr. 135. 4to bls. 218. c. 1500. sem framhald af 
statútu Árna bps 1280 og af xvi bannsökum. Sbr. stat. Eilífs I. 
1320, NgL. III, 247—8. 



Hér byrjar nýr kafli, sem ekki finst í hinum afskriptunum af statút 
unni. GS skb. 



1269. 



SKIPAN ÁRNA BISKUPS ÍORLÁKSSONAR. 35 



1- Ef bannsattur madr beidizt prest[s] fundar j lifs haska 
uill hann sueria at bæta uid gud og heilaga^) kirkiu eptir 
^omi biskups sins. þat sem hann hefir brotid 'þa skal prestr 
^ta hann-) sueria þann eid hiauerenduni laga uitnum. sidan 
^^^1 prestr leysa hann. ef hann er j dauda punt og ueita slika 
Þionostu alla sem odrum krisnum manni, Verdr hann og omali 
en prestr kemur til. En loglig uitni beri þat at hann uæri 
buinn at beidazt sattar. vid gud. og uilide allt til uinna þat er 
hann uar skylldr. Retter hann vid epter lausnina. þa skal [hann] 
sækia sem fyrst ma hann a íund biskups síns og standa á 
hans domi vm allt þat sem hann er sakadur vid gud. og hei- 
kirkiu. lig[g]ur honum og slikt vid. ef hann bregdr þui 
s^ín suarit var fyrir hann sem sialfur hann hefdi suarit. 

2. En sa er fallit hefir j pafa bann af verki sínu sialfs 
^^^l sueria adr hann se leystur at fara a pafa gard med bisk- 
m radi og uilia. 

3. En ef bannsettr madr deyr oleystur þa ma einge leysa 
^^ön nema sa er ualld hafdi at ieysa [hann] lifs og osiukan. 

skulu erfing[i]ar hans allt aptur bæta. þat sem hann hafdi 
^rotid og se þo adr sannprofat at hann sialfur [viUdi] sættz 
hafa ef hann hefdi nad. 

4. Eingi a sa at uera haldinn leystur sem sa leysir er 
^clíi ualld hefir til. 

5- Ef barn kemur j heim þat skirt er skemri skirn. og 
^i' lifandi fsert presti. þa skal hann signa þat og gefa þui sallt 
^ígt og lesa gudspiall yfir. og giora krossa med hraka fyrir 
^yrum og nosum. og leida j kirkiu smyria sidann a briosti og 
^illum herda med oleo sancto. og sidan med krisma j haufde 
færa j skirnar klædi og fa kerti logandi og gera þessa alla 
uti med til skipudum ordum en fella nidr allar særingar. og 
Pösshattar bænir sem fyrir skirn eiga ath uera. 

6. Eige skal prestur syngja tuær messur vm dag uid sama 
alltari naudsynia laust. nema jola dag. 

7, Ef [eigi] er uin eda uatn j kalek þa upp er halldit 
orninne þa skal bæta j huorutueggiu. og taka adra oblatu og 
^na upp Te igitur. enn hina fyrri skal leggia j brutt j nockurn 



hfa, skb. =•) h lata, skb. 



3* 



36 SKIPAN ÁBNA BlSKtTPS ÞORLÁKSSONAR. 1269. 

godan 8tad og bergi. þeirri sidan. ef hann hefir adr neytt 
corpus domini og sanguinem, 

8. f at er fastlega fyrir bodit, at nockur lati sem hann 
syngi ODessu ef fhann] ma eigi syngia og veit hann at skortir 
nockurn þann blut sem til þarf. 

9. Ecki skulu þeir menn saman bindazt at nanari se at 
frændsemi en at fímta manni. eda sifíum nema biskup Tili 
framar gefa orlof tiP). 



Agrip af skipan Arna biskups eins og stendr í sögu hans (Bps. 
I, 684). Hér er prentað eptir skinnbókinni í Stockhólnii Nr. 12. 
4to íol. 4a ^c. 1640) og boriö sainan við pappírshandrit í sama safni 
Nr. 8. 4to bls 917^-19 (c. 1640). þetta ágrip er tekið upp í 
Biskupasögur séra Jóns Haldórssonar. 

. . . Liet hann vpp lesa bodskap Erkibiskups og stodu þar 
þesser hluter j. 

1. Ád aller menn knefalle med vpp halldande hondum 
þann tijma j messunne er halldid er upp hollde og blode vorz 
herra, og so þá er borid er til siukra manna, 

2. So og ad einge madur feste sier mey edur konu til 
eiginn ordz ádur enn lyst være j kyrckiu þrem sinnum. 

3. So og ad frillu monnum skule fyrer biodast ad taca 
christz lijkama ad paskum, vtaun þeir feste friUur sijnar til 
eiginn ordz, edur skilie vid þær fullkomlega. 

4. Suo og aller stader og tíjunder skylldu giefast j bisk- 
upz valid. 

5. Suo og ad eingenn skyllde byggia dautt fie á leigu. 



F. 

Agrip af skipan Arna biskups frá 1269 eins og stendr í sögu 
hans (Bps. 687). Hér er prentað eptir skinnbókinni í Stokkhólnú 
lír. 12. 4to fol. 5b — 6a og borið saman viö pappírshandrit í sama 
safni Nr. 8. 4to bls. 920—21. 

Arne biskup breytte og margre skipan hinna fyrre biskupa 
til myskunsemdar. 

Hér eptir keraur sem áfast um guðsifjar; Med þrennum hœtti 
eru gud sifiar etc. 



1269. SKRIPTABOÐ ÁRNA BISKUPS tORLÁKSSONAR. 37 

hann [skipadeji) ad þau bern sem ei feingu skyrn skyllde 
grafa vtann vid kyrckiugard. enn adur voru þau grafinn fiærre 
^ygdum stedum sem sekir menn. . . 

Þad var og siduane og skipun hinna fyrre biskupa, ad lijk 
Peirra manna sem vtan kyrckiu stodu fyrer vanhage sijna og & 
Pann tijma sem þeir lidu vr lijkama og stod þesse skript á, 
íijk þeirra skyllde ei j kyrckiu bera, enn grafa þö i kyrckiu 
Sarde, enn hann skipade ad huerz manz lyk þess sem ad 
^rckiu ætte leg og j sætt var vid kyrckiuna, skyllde j kyrckiu 

• • . hann skipade ad lijk huerrar þeirrar konu er j sætt 
være vid kyrckiuna þö ad af sængurferd andadist, skyllde j 
*^yrckiu bera, skylldi kona ganga med logandi kierte fyrir lijk- 
^na þeirra kuenna er j siuknade hefdu med bondum sijnum 
*^orn alit. Enn fyrer allra annara iijkum med anguo kierte. 

hann skipade oc j þeirra siuknade. sem þær attu bern ad 
æda. ad þær skylldu vitia skripta husla og olea ef þær være 
anuænar. þegar þær uæri j sætt vid heilaga kirkiu, enn adur 
þuert j möte af biskupum Bodid. 



[i September 1269, 1 Skálholtl]. 

Skriptaboð [Árna biskupg f>orlákssonar.] 

AMagn. Nr. 175Á. 4to bls. . 53— 55 skinnb. frá c. 1400, og 
vr ^PtJ^ því prentað hér, en borið saman við skinnbækurnar AMagn, 
ti' M * ^^^' 31a-b (Skálholtsbók yngri frá c. 1400); AM, 688B. 
49 a ' ^'■á 1450; AM. 687A. 4to bls. 11 frá 1479; AM. 

19^' f ^^^' 226-228. frá c. 1480; AM. 456. 12mobIs. 121— 

AM 3 ^^^^' ^^- ^^^' ^'^- ^*®* 159—161 frá c. 1470; 

• ^^Ö- Fol. bis. 301, þetta frá c. 1500. þessi skipan er fyrst 
prentuð í p. Joh. Hist. Eccl. Isl. VI, 157-160 eptir 625, og látin 
354 Skriptaboði Jorláks biskups, en það er ekki rétt. Eptir 
jjj og 456 (= G) er skipan þessi svo prentuð i NgL. 

(c \ — viðbætir við statútu Páls erkibiskups hina þriðju 
* 1346), en það er alveg óvíst að hún eigi þar heima, þó 

sé ft^"^*^^*' hnýti henni þar við. Mestar líkur eru til, að þetta sé 
mökskipau, eins ogýms handrit hafa hana, og svo hefir Jóu Sig- 
össon skilið það, og er hér fylgt hans dæmi i því, að heimfæra 



óvart fallið úr í 12 Uo; þannig í 8 4to. 



■ 



38 SKRIPTABOÐ ÁRNA BISKUPS ÞORLÁKSSONAR. 1269. 

hana til Árna biskups þorlákssonar og árfæra eins og hér er gert. Hér 
er ekki tekinn orðamunur að heita megi eptir 354 af því sá texti 
er prentaður í NgL; í 456 er mikið af statútunni skafið út. 

skriptir 

[Peöitencia xiiij annorum pro gravioribus culpis sicut^) 
incestu^) cum propinquis in secundo gradu iinee^), et in^) 
primo gradu affinitatis et consanguinitatis'^) et similibus^). 

1. Jn primis. [fasti karinu xl daga vith uatn ok braud^) 
gangi berfættur ok komi [ei tiP^) kirkiu, [hafui eigi reidskiota. 
eigi linklædi ^^)[beri eigi '^) vopn hafi eigi samneyte [uit adra 
menn ^^) j suefni. mat eda dryck adr karina lukizt ^*). 

2. [Vnndir valldi og skyn ^^) skripta faud[u]r ^^) er ath 
lina ^^). eptir naudsyn edr tilfellum nðckuth ^^) j fæzlu^®) fangi. 

3. Varni med ðllu '^*') konu samlagi. se-^) j sama stad 
en ^^) reiki eigi uidara [til foruitni ^^) edr skemtanar. 

4. Syngi salltara med -*) huerium tueim dægrum [j 
karinu ^^). 

5. [Hafi tuimællt þurt drottins daga ^^). 

6. ^') Ath lidnum xl. daga [þuoizt hann ok taki sko- 
klædi *^). ok late skera hár sitt. standi utan kirkiu um eitt ár. 



þannig 42; penitencia 456; 4cira 687; xiiijceni 42; scilicet 354; 
*) incestu[u]m 625; sl. öU nema 687; ^) etiam 42; uel eciam 354; 
sl. öU nema 687, 42, 456; *) [svo 687; Penitencia xiiij annorum pro- 
grauioribus culpis siue incestu cum propinquis inquo affinítatis similibus(!) 
175; in secundo affinitatis similibue 350, 688; ^) [fasta xl natta og daga 
karinu vid braud og uatn 687, 456; vatni .xl. daga karinu fostu wid 
braud ok vatn 42; '°) [eigi til 350; eigi j 687, 42, 456; ") [hafi eiffi 
HnkJædi 687, 456, 625; og fcki linkJædi 42; [beri haun 687, 456; 
*^) [uid nockurn kristinn (sl. 42, 625) mann 687, 42, 625; ^0lyckzt 687; 
l^kz 625; [undir skyn og ualldi 687; se undir myskun og uallde 456; 
'*) favdrs 350; födurs 687, 42; '') nockut b. v. 687, 42, 456; '^)sl. 687, 
42, 456; ^^) fælzu(!) 687; ^*^) moti, b. v. 42, 456,625: '^) veri iafnan 687, 
42, 456: ") og 625; fyri foiuitne saker 350, 687, 42. 456; '*)ai625, 
'5) [sl. 42, 456; '^) [Eti tuiraællt drottins daga (42) þvrann mat (b. v.) 
687; Enn drottins daga tui mæUt þurran raat 456; en, b. v. 42, 456, 
625; ^®) [þuoizt Iiann og bafi laug. Hafi eigi lavg ne bad og eigi fiadur 
klædi (varni bædi vid laug ok fiadurklædum nema hœgindi 42, 456) med 
natnfoztu(m 42). taki (leggi 42) skofot 687, 42, 456. 



1269. 



SKRIPTABOÐ ÁRNA BISKTJPS ÞORLÁKSSONAR. 39 



nema fra skírdegi [fram um paska uiku ^). uppstigningardag. 
liuita sunnu dag. assumpcio marie ^). 

7. [Annath aar standi ute vtan helga daga^). 

8« [í>riu ^) þadan af vm iola faustur ok langafaustur ok 
gagnfaustur. taki eigi [þionostu um þriu ar ^) nema j lifshaska. 

9. Halldi gagnfaustur [xiiij uetur. en "^) þurt manudaga 
j þeim ok miduikudaga. En vatnfaste faustu daga. ok syngi 
salltara med huerre viku^). 

[vij annos. aut amplius^). 

10. [[Vatnfaste fyri allar postuia messur Iðghelgar. ok 
allar mariu messur vm [vij ar. ok þria fria daga ^^) j ymbro- 
dögum ok fylgi slikt j knefaullum ^') [[ok bænahalldi. [eda 
olmosugerdum sem þa synizt hæfa 

Æfinlig skript. 

11. [[vatni fyri allar mariv messur ok syngi a huerre 
[fimtigvm sinna ^*) uersit aue maria. 

12. Gefi olmosu vij ^^) alna uirde. a huerium tolf man- 
^dum. ok ^^) syngi huern dag vij sinnum pater noster ok ^^) 
aue maria. ok med kne falle þa. er ^^) eigi er heilagt. 

[Skriptir fyri hordom^^). 



^ [og fram nm paska uikn. og iol fram um atta dag (iola b. v. 
þrettanda dag og (sl. 625), b. v. 687, 456, 6*i5; ') mariu messu hina 
^□d; mariu messu furri aa sumar 625; [ok fram vm paska viku 
lol. ok hinar stærstu hatidir 42; ^) [Annat ar neraa helga daga 
^S7, 456; Jtera aunat aar nema halga daga 42; ar, b. v. 687, 456; 
) iola fostu og langa fostu 687; Hid þridia aar þadan fra vm iola faustu 
og langa faustu 42; «) [gudz likama. vra .iij. aar 42; ') ok 350; [um 
^^) xiiij. ar. eti þurt j þeim manndaga (raanudaga j þeim 625) og 
J|»idvikudaga enn uatni fostunætr [j þeim. fasti þurt langa fostor (j þeim 
• V. 625) og vatn(i) fostvnætur (daga 625) j þeim, sl. 42] og syngi 
Balltara 2 (ij 43) nied huerri uiku 687, 42, 456, 625; ') [septem annos 
Biue amplius 687, 42. 456; amplios 350; '^) [uij ar friadaga 350; '') 
ILVatnfasti (vatní 42, 625) fyrir postula messur allar og mariu messur 
^'lar jnnan nij ara (jtem, b. v. 42) þria daga j ymbro dogura og fylgi 
Jj'lít j bænahaldi og knefoUura (knebedia follum 42) 687, 42, 456; ^') 
[[oUum gerdum ok suo olmosvm 446; [sera þickir hæfa 350; ^*) [fim- 
^gi sinnum 350; [[Vatnfasti fyrir mariu messo j (langa, b. v. 42) fostv. 

syngi fimtigura sinna 687, 456, 42; '') .viij. 42; '*} en 625; '') 
^^rsid, b. V. 687; ^«) sl. 42, 687; [vantar i 354, 350, 687, 42, 625. 



40 SKRIPTABOÐ ÁRNa BISKUPS tORLÁKSSONAR. 1269. 

Penitencia propter adulterium. 

13. [Vatni xl natta og syngi sailtara med huerre^) hafi^) 
lukt [innan .xij. manada^). varni vith badi. laug. linklædum. 
ok dunklædum nema hæginde. med vatnfaustum^). 

14. Standi utan kirkiu fyrstu xij manadi nema vra iol 
ok [paska. ok adrar hinar stærstu ^) hatider En ^) þadan af 
[um tuau sar. ok um iola faustu ^) ok langa faustur ^) ok gagn- 
faustur. 

15. ^**) Taka^^) eigi þionostu [innan þriu ár ^^) [nema j 
lifs haska*^) halldi [gagnfaustum um vij ar ^^). j mote ions 
messu ^^) ODichaels CDesso. [Anndries COesso ^^). eti þurt j þeim 
manadaga ok miduiku daga. En uatni ^*^) i þeim fðstu nætur ^^). 
iij uetur [eda v^^). ok syngi ^^) salltara med huerre uiku i gagn- 
fðstum ^^). vatni fyri [allar mariu messur vm vij ^-) aar ^^) ok 
þria friadaga j ymbrodðgum. 

Hec adicientur ^^) si placet. 

16. Fasti þurt þriar langar föstur eda vatni ij nætur i 
uiku. falle a kne j kirk[i]u edr fyri krosse [fimtigura sinna ^^) 
rumhelga daga um langa fðstu. en [þrim tigum ainna^®) um 
iola faustu. aut amplius non ^^) minus. gialldi iij merkur. 



') natt b. V. 350; [Vatnfasti .xl natta Byngi saltara jafnmar^a 
og (sl. 625) hafi 687, 42, 625; [fyrir paBkir 625; § 13 vantar í 
687, 42 (abr. § 6) og er eins og fleira útskafin í 456 (sbr. NgL. Ili, 
294); •) hœstu 625; [paska viku og (hina b. v. 42) helgu viku og adrar 
haBtu (stæratu 42) hatider 687, 42; sl. 350; ®) faustur 350: *) [tuau (ij 625") 
aar um iolafostu og langa fostu (vra langa fostu iola fostu ok 625). 625, 
687, 42; '°) ok. b. v. 42; **) taki 42, 687; '^) [um iij ar 350; '^) [utan 
3 lifs haska line (hlife 42) kirkiunar formadr honnm (fraraar b. v. 42) 
nm þionuztu tekiu ef (honum, b. v. 42) likar og fari hann uel raed sier 
b. V. 42, 687; ^*) vetur 687; [gagn faustur uui sio ar fyri jons messo 
350; jons messo baptiste 42, 625; *^) [j mote andres messo 350; ^^) 
vatnfaste 350; [og andres messo. hafí einmællt manudaga j þeim og 
miduikudaga med þurran mat og uatni 687; *^) [ok andresmesso hafi 
einmællt manudaga og miduikudaga j þeim. þurran mat foetudaga. en 
(ok 625) vatnfasti fostvnætur 42, 625; '^) [sl. 687, 42; eda firara 625; 
") iafnan, b. v. 687, 42; '') það sem eptir fer er nokkuð öðruvísi í 687 
og 42, sjá hér á eptir; ^^) sio 350; ^') [mariu messur allar innan vij 
vetor 625; ^*) adizientur 350, adiciantur 625; ") [fimtiger sin[n]ura 350; 
2«) [þrimtigi Binnvm 350; '') aut 625. 



1269. 



SKRIPTABOÐ ÁRNA BISKOTS ÍORLÁKSSONAR. 41 



Íþessi er æfenlig skript. 
17' vatni fyri mariu messu i *) faustu ok fæde fatækan 
"^ann sialfann daginn ok syngi þa [fimtigum sinna'^) uersit. 
aue maria. 

18. Syngi huern dag vij sinnum pater noster. eda huern 

^^ð-g. V sinnum [pater noster ^). eda huern [þuotdag .vj sinn- 

). eda huern [sunnudag iiij sinnum pater noster med Aue 
maria % 

19. Leysi vatnfaustur ®) med oimosugiord. at fæda fatæk- 
naann einn eda tuo eda þria. [[En ^) þa þurrann mat 

20. Leysi salltara sðng med uatnfaustu. [eda olmosugerd^) 
ok hafi þurt. 

21. Leysi utÍ8töd[u]r helga daga. fædi jafnopt fatækann 
öaann. 

22. Non [multos cum ^^) dies soluat. jn primo anno ne 
^ideatur nimium ^^) indulgenciam. suscepisse. 

Gregorius. facilitas ueniæintentiuum^-). tribuit delinquendi, 

Salomon [noli minis'^) iustus esse^^). 

Jtem minis^^) eiungit elicit sanguinem^^). 

■^bluo firmo cibo dolet ungri^) ordino iungo. 

í^ascitur abluitur patitur. descendit ad ýma. 

Surgit et ascendit ueniens discernere cuncta. 

Niðrlag statiítunnar er frá því í § 15 nótu 21 bls. 40 uokkuð 
^"Dað í 687 og 42, og er það svo: 

En fiora vetur hafi einmællt manadaga og miduikudaga 
^i^Uan mat enn [fasti uid þurt j þeim i«) fostu nætur. 

aa 625; =") fiintiger sinum 350; [sl. 625; ') [þuottdag vij sinn- 
Aue raaria 625; [sunnudag iij sinum med versit ave maria 350; 
sunnudag vij. sinnum 625; vatnsfaustu 625; ') eti, b. v. 625; [sL 
fau' ^ '■'■''^^^^^ ^ 350 þannig: Enn þuran raat med salltara savng uatns- 
ok olmosvgiordum leyei helgra daga fyri utistaud[u]r iafnt fa- 
**ían mauní!). Hér endar 625. þannig 175; .nultoscura- 350, r.: 
I^^^tos tamen; ^^) niraiara 350; incentium 350; r.: inten- 

lODem; '3) [noH nimis 350; '*) sl. 354; *') nimis 350; r.: Jtera [cui] 
^^ms emungit; eiungi 350; '*) það sem eptir fer í 354 er svo: et 
quasi quodam temperaraentum conficiendum est in medicinis ani- 
^iarum quod habeat aliquid rigoris et raultum raiseracionis. Jn hoc 
en respectus habendus est ad dissimilitudinera penitenciura et quali- 
personarum; þannigl75; ug7t 350; '^) [fasta j þeira vid þurt 42. 



42 



GAGNFÖSTUR. 



1269 



Watni fyri CDariu ODessur aliar siau mv. fasti uid þurt 
3 langa fostur. og falle aa kne j kirkiu eda fyri krossi .xx. 
sinnum edur .x. sinnum. huern dag. rumhelgan. 

Æfinlig skrift. 

Vatnfasti. fur CDariu ODesso j fostu og fædi fatækan 
mann 2a sialfan daginn. og syngi [.1. tigum sinna uersit aue 
.CDaria. syngi huern dag ,v. [sinnum] ^) pater noster. luki þriar 
merkur j sekt. 

Pennitencia in 4^* ^) gradu consanguinitatis et affiuitatis. 

Jn primis. [watni 20') nætur og syngi salltara iafn marga. 
liuki xij aura ^) seckt missi gudz likama vm ^^) eitt ar. 

[halldi gagnfaustum hinum minnum. vm .ij. ar^*). [hinum 
meirum vm eitt aar ^^). 

[standi vtan kirkiu vm eitt aar. vtan vm iol ok fra skir- 
deigi ok framm vm paska viku. ok hinar stærstu hatidir ^^). 

Prestar eigv ^^) at vatnfasta .xx. ^^) nætur. ok luka ^^). xij. 
aura j sekt ^^). 

Ef madr verdur brottligur med frændkonu sinne. at þridia 
ok fiorda. sekr. xviij. aurum. ok vatnfasti. xxx. natta, 

Jtem leysi vatnfaustur med salltara saung ok hafi þurt ok 
vatnfðstu med ðlmusum. ok fæda fatækann mann. einn eda .ij. 
eda .iij. ok eti þurrann mat. 

Leysi Tvti staudur helga daga. ok fædi iafn opt fatækann mann. 

Sed non mulltos dies soluat primo anno ne videatur uim- 
iam et magnam indulgenciam accipisse. 

facilitas venie accessum tribuit delinquendi. 

Salomon. noli nimis iustus esse. 



9. [i September 1269. í Skálholtí]. 

Skipan [Árna biskups f^orlákssonar] um gagnföstur. 

AMagn. á2k. 8vo skiiinbók skr. c. 1480 bls. 336. Jón Sig- 
urðsson hefir viljað heinifæra þessa grein fcii Árna biskups og' láta 
hana fylgja skiptaboðinu, og er því fylgt hér, því að annaö var ekki 
vísara. 

skb. 687; .vij., 42; .iij., 42; sl. 42; *) [þanmg 687 = 
fimm tigum; .xv. sinnuni, 42; vantar í 687; *) quarto 42; ') [vatnfasti 
XX. 42; luki 42; j b. v. 42; '") sl. 42; '0 [Handi 3 ar gagnfostum 
hÍDum minnum 687; ^^) [vantar í 687; ^^) [v. í 687; **) eiga 42; 
tuttugu 687; '^) liuka 687; Hér þrytr 687 alveg. 



1269. FORMÁLAR. 43 

Gagnfaustur enu meire vm .iij. aar, þurrfasti manadaga ok 
miduikudaga. enn vatni fostn daga. 

Hinar minni gagnfaustur. vm .vi. sar. eti einmællt manu- 
<*aga ok miduikudaga enn þurrfasti föstudaga. eda vatnfasti fyri 
tuoratueggiu nott j viku vm .xij. manudi. 

Vatni .V. nætur med þriggia aura sekt. 

Tíu. med .vi. aura sekt. 

Tuttugu med ,xij. aura sekt. 

fiorertiger nætur. med þriggia marka sekt. 

Vatni .XX. nætur ok seigi iafnmarga psalltara. hafi iokit fyri 
öæstu paska. minnizt gagnfastna hinna minni vm. iij. sar. fasti 
^iduikudags nætr j þeim. luki. xij. aura. leggi messu saung 
suo leingi sem biskup. eda hans vmbodz madr Iðgligr viU 
^yfi»- seigia. 



10. [1269]. 

FoRMÁLAR, sem eiga við skipan og skriptaboð Árna biskups 
Þorlákssonar, er hér eru prentuð að framan. 

I- Eiðstafr, að maðr hafi eigi viljandi misþyrmt klerki. 

AM. 671B. 4to bls. skb. skr. c 1350; AM. 175Á. 4to bls. 
^^ — 62 skb skr. c. 1400 (nokkuö öðruvísi, en því hér ekki gaumr 
gefinn); AM. 350. Fol. bls. 300 skb. c. 1500; AM. 625. 4to bls. 

skb. c. 1470. 

Tii þess leggr þu hðnd a helga bok ok þui skýtr þu til 
g^ds at þu [lagdir eigi heiptugar hendr a') .4. prest. eda klerk 
ok þat 2) er þu hellt honum eda leiddir hann gerdir þu [eigi 
honum til skammar eda naudungar eda nidranar klerka retti*). 
ok eigi bavdt þu ödrum at gera. 

[gud se þer hollr ef^) þu satt segir gramr ef þu lygr. 

8[e] þ[er] h[ollr]. 

II. Eiðstafr, að maðr lofar að standa a prófasts eða bisk- 
^Psdómi um misþyrmingar við klerka og klaustra menn. 



^ ') [hefir eigi' heiptugar hendr iagit a 350; þar 350; sl. 350; 
) [ei til naudungar eda skamar edr nidranar uid klercka riett 250; 
sie þier gud hoUr sem 350. 



44 



FORMÁLAB. 



1269. 



Hér prentað eptir ÁM, 671B. 4to bls. 1 skb. c. 1350; er og 
í AM. 175A. 4to bls. 52 c. 1400; AM. 625. 4to bls. 161 c. 1470; 
AM. 350. Fol. bls. 300 c. 1500. 

Til þess leggr þu hðnd a helga bok [ok þui skytr þu 
til gvds at þu skallt standa a minum domi eptir guds Iðgum vm 
þat mal sem þu misþyrmdir 4. presti edr klerk ok fellder 
Bva a þik paua bann. alldre skalltu hedan af taka klerk edr 
klaustra mann med ofriki edr leggia a hann heiptuga hðnd 
nema j þeim tilfellum sem guds Iðg [ieggia eigi bann aa.. 

[gud se þer ®) hollr ef ') þu satt segir gramr ef þu lygr. 
gud [se þer hoilr]. 

III, Eiðstafr, að maðr sé skildr að líkamslosta við konu. 

Hér prentaö eptir AM. 67] B. 4to bls. 1 c. 1350; er og í 
AM. 175A. 4fco bls. 52 c. 1400; AM. 625. 4to bls. 161 c. 1470; 
AM. 350. Fol. bls. c. 1500. 

Til þess leggr þu hðnd a helga bok [ok þui ^) skytur þu^) 
til guds at þu skallt hedan af vera skildr [at felagi ^^) ok 
likams losta vid þessa konu .h^, ok eigi skalitu at bordi vera 
edrinnhýsis medhenni um nott ^^) edr j nðkkurum grunsemdar 
stad ^2) [eigi skalltu ok ^^) tala vid ^^) hana nema j opinberum 
stad ok ^^) vitnum nærverandum ^®) og heyrandum ^') ord ýkkur. 

gud se þer hoUr ^^) ef þu [helldr þenna eid. gramr. ef þu 
ryfr 1»), 

VI. Eiðstafr, að maðr hafi ekki átt samræði við konu, svo 
at barngetnaör yrði af. 

Hér prentað eptir AM. 671B. 4to bls. 1. c. 1350; er og í AM. 
175A. 4to bls. 52. c. 1400; AM. 625 4to bls. 162. c. 1470; 
AM. 350. Fol. bls. 300. c, 1500. 

^ Til þess leggr þu hðnd a helga bok [ok þui^^) skytr þu^^) 



[8U0 350; þinu mali b. v. 350; prest 350; ') feUir 350: ') 
[seigia ecki 350; *) [svo sie þer; ') sem 350; [suo 350; þinu mali 
b. V. 350; '^) [nid fielag 350; ") leyneliga b. v. 350; ^=) standum 635; 
13) [ei skaltu 350; **) med 625; '*) at 350, 625 (ad); '«) nærr veronnd- 
um 625; ^^) heyrundum 350; heyronndnm 625; ^^) hér endar 350; 
[satt segir gramur ef þu lygr 625; [suo 350; ^^) þinu mali b. v. 
350. 



1269. 



FORMÁLAR. 45 



guds at þu hefer ekki þat líkamligt sambland att vidhj^)^ 

sem barngetnadr megi af verda ne gnds rietti [se raskat j ^). 

Þ[vo] s[e] þ[er] g[udj h[olIr] 8[em] þ[u] s[att] s[eger] g[ramr] 
þ[u] l[ygr] 4). 

Eiðstafr, að maðr hafi ekkert samræði átt við konu 
gögn guða lögum. 

AM. 671B. 4to bls. 1. c. 1350. 

Til þess leggr þu hönd a helga bok ok þui skytr þu til 
guds at þu hefir engan likams losta drykt vid 4. sva at guds 
i-etti se raskat i. 

sva se þer gud hoUr sem þu satt sogir gramr [efþu lygr]. 

Vl. Eiðstafr, að maðr hafi ekki átt né reynt til að eiga 
samræði við konu. 

Hér prentað eptir ÁM. 671B. 5to bls. 1. c. 1350; er og í 
175A. 4to bls. 52. c. 1400. 

Til þess leggr þu hðnd a helga bok ok þui skýtr þu til 
guds. at þu hefer eigi likamligt sambland att \iá 4. ok enga 
^stundan hefer þu til þess haft % 

Sva s[e] þ[er] g[ud hoUr sem þu satt segir gramr ef þu 



gud se þer hollr]. 



. ^IJ- Eiðtökuformáli prests eða prdfasts, að hann hafi tekið 

^ manni um það, að hann sé skilinn að líkamslosta við 
Konu6j^ 

^M. 671B. 4to bls. 2. skb. c. 1350. 
Ju nomine domini, amen. 

Þat se ollum godum monnum kunnickt þeim sem þetta 
sea edr heyra at ek ^j. tok suo fallinn eid af 4. 4. 
^yui at hann sor at vera skildr at ollum likams] losta uid 4. 

dottur ok at hallda þgr skriptir sem ek setti honum eftir 
|J^egni ok standa wl minum domi um þat sem hann hafde brott- 
^ighr uordit i þui mali. 



') saniband 625; dottur b. v. 350; [raskat ok aungua astvndvn 
Þess haft 350; *) [gud se þer hollr 625; Sbr. IV. Eiðstaf; ') Sbr. 
^ormála IV, V. VI. Sbr. og Skriptaboðið § 6. 



er þat i fyrstu at ek skripta honum at hann skal i mng- 
uin grunsemdar stoðum ne stundum vera ihia fyr nefndre konu 
ok ekki leyndartal hafua med hana vtan godra manna 
uitord. 

Jtem vatnfaste atta tigi natta. ok hafue luktinnan tuennra 
tolf manada uarne uid bæde laígh og linklædum ok feadrklæd- 
um vtan heginde med buerre uatnfa^atu. stande utan kirkiu íub) 
sar vtan iol ok pascha ok adrar sterstu hsatidir en þadan af iij 
aar vm langha fostv ok gagnfostvr taki eigi guds likama innan 
þriu air nema i lifs hsaska missi þa enn sidan eitt sar komi til 
.4. auskudagh ok leidiz af kirkiu ok a skirdagh at leidaz i 
kirkiu vm nerstu íimm aar halldi gagn fostum hinum meirum 
vm seaj aar ok hinum minnum vm aíunur seæ aar vatnfaste fyri 

allar mariu messur ok natt j uiku x eftir tav. hin fyrstv 

iese iafnan psaltara med huerre vatnfostu ok hallde þessar 
skriptir allar nema herra biskup i sksalahollte eda hans serlighr 
umbodsmadr vili her wm linaedr nockut wmskipti her sa gera 
ok til sanninda her vm. 

VIII. Eiðstafr, að maðr heitir því að ganga til Róms fyrir 
afbrot við guð og prófast. 

AM. 671B. 4to bls. 1. c. 1350; AM. 625. 4to bls. 162. c. 
1470. 

At vitni guds ok þeirra godra manna er her standa [hia 
ok heyra ord min handsala ek þer ok heit ek at fara vtan 
at sumre ok ganga sudr til roms ef gud gefr mer lif ok heilsu 
ok b§ta fyrir [syndum minum ^). uema þit ^) herra biskup seaet 
annat rad fyrir, her med geingz ek vndir skipt ok fggiald 
sua sem þer vilit a mik leggia firir þau sættar rof ok afbrigd^) 
sem ek hefi vid gud ok ydr. þessir erv heyrandi vaattar .>j. .í^. 

IX. Eiðstafr fyrir konu, að sanna barnsfaðerni. 

AM. 671B. 4to bls. 1. c. 1350; AM. 625. 4to bls. 162.C. 
1470. 

Til þess leggr þu hönd a helga bok ok [þui skýtr þu til 
guds ^) at .4. .4. sun er iafn sannr likamligr fader at 



*) [b. V. 625; ') [svo sýnist að standa í 671B.; saal rainDe 625; 
þat (?) 671; ') iaturazt 625; ') abbrigde 625; [þat segir þu gudi 625. 



12Ö9. 



FORMALAR. 47 



barni þvi er þu fæddir ok .H. heiter sem þu ert likamlig 
DQoder, 

g^d se þer hollr ef þu satt seger g[ramr] ef þ[u] lygr. 
X- Eiðstafr, að maðr trúir annan hafa svariö réttan eið. 

Til þess leggr þu hönd a helga bok ok [þat segir þu gudi^) 

þu truir þann eid sannan ok særan sem H. sor nu at 
sinni. 

gud se þer hollr ef þ[u[ s[att] s[egir]. g[ramr] ef þ[u] lýgr. 

XI. Eiðstafr fyrir yfirvald, að bera af aér glæp, ásamt 
^^ðstaf sönnunarmanna. 

AM. 625. 4to bls. 159. c. 1470 (pr. hér eptir í F. Joh. ffist. 
í;ccl. Isl. IV AM. 175A. 4to bls. 52. c. 1400; AM. 350. 

^'^' bls. 300 c. 1500. 

Ií']orma iurandi -) ipsius principalis persone erit talis. 
^go iuro quod non •*) feci istud de quo sum infamatus per 
vel per submissam personam cui mandauerim nec con- 
^^^^^rn^) dedi nec auctoritatem . 

[Conpurgatores vero iurabunt sic: 

Nos credimus quod ipse iurauit verura. vel esse verum 
^^od iurauit % 

XII. Formáli prófasts, er hann veitir presti aptr messu- 
saung. 

AMagn. 48. 8vo bls. 109 skb. þetta skr. á 16. öld. 

í^go dispenso tecvm ex delegata potestate qua fungor vt 
Possis celebrare missam tali die ad cetera sacramenta ecclesia- 
^^ica tutus accedere restituo te in pristinum gradvm [in] gremio 
sancte matris. jn nomine p[atris filii et spiritus sancti]. 

b) AM. 671B. 4to c. 1350 bls. 17. 

et ego dispenso te [cum] auctoritate deligati[onis] quod 
Possis missam celebrare jn tali die. jn sancta na 



') þui skytr þu til guds 625; iurrensi(!) 350; b1. 625; *) sl. 350-, 
') coiiciliuín (!) 350; frá [sl. 350. 



48 



FORMÍLAR 



1269 



vel in sancta septimaná, jn festo [vel] ja domiaica et restituo 
te in gradam presbyteri in nomine patris et filii et spiritus 
sancti. 

XIIL Aflausnarformáli. 

AMagn. Nr. 671B. 4to bls. 17. á neðri spássíu skr. á 14. öld. 

A vinculis peccatorum et excommunicationis si aliqua tene- 
ris eoquod violentas manus in presbyterum vel clericum vel 
laicum jn tali dominica vel tali festiuitate iniecisti absoiuat te 
Jesus Christus. et ego absoluo te auctoritate qua propter 
adulterium. propter jncestum. jn ij^. iij*'. iiij^. gradu. propter 
fornicationem fungor. Jn nomine patris et cetera. quam cum 
soluta amisisti absoluat te et cetera. 

XIV. Formáli að segja fyrir griðum. 

áM. 671 B. 4to bls. skb. c. 1350. þessi formáli stendr hér 
síðastr þeirra formála, sem eru á þessari skinnb.^ og heyra munu 
til skipana Arna biskups. 

Ek nefni her kristz grid ok sancte marie, olafs konungs 
thorlaks biskups ok allra gnds heilagra ok allra godra manna 
j milli þeirra manna er nu standa her tveim megin at malum. 
Nefni ek j þat vætti at þessi grid er nu hefer ek nefnd. skulu 
vera fðst ai millum þeirra manna er her standa at malum. 
þessi grid skulu halldaz svo langt sem nu verda a sattir þeir 
er saker attuz vid. 

Jord heldr gridum vpp ok himinn vardar firir ofan. hafit 
firir vtan er liggr vm Iðnd ðll. 

en mille þessa endimarka þrifiz sa madr huergi er þessi 
grid rýfr er nu voro nefnd. hafi sa þa byrdi er hann bindr ser 
sealfr. enn þat er guds gremi ok gridbitz nafn, 

En þeir aller er þessi grid hallda vel þiggi miskunn af 
losnara varum ieshu christo ok arnadar ord allra heilagra til 
þurftar sinnar vid almatigan gud. 

XV. Formáli fyrir presta við barnskírn um guðsifjar. 

AMagn. Nr. 687C. 4to bls. 9. c. 1480. meö grein úr statút- 
unni 1269, sbr. statútu Árna bps. 1269 § 15 (B); sbr. 11 hér á 
eptir. 

Sakir ykars embættis ok anlighs fadernis vid barnit eru 
þit skylldugh at kenna [credo in] deum. pater noster, aue 



1269 SKIPAN ÁRNA BJSKUPS UM GUÐSIFJAR. 49 

^ana ok barnskirnar ord ef fader ok modir eru eigi til ok at- 
ern svo eru þit skylldugh ath hallda gudsifiar uid barnit ok 
^«<ígenn þess. 

ba .í^^^^*^^^''^ 'H. bondi þinn eru ok j gudsifum vid 
ok fedgen þess med þui at þer hafuit adr likamligha 
^fi komit born ykkur getin ok ogetin skiUdazst at hallda 
S^^sifium vifc barnit. 

^^í- Syndajátningarformáli. 

virðisf^' ^"'^'^^' ^l^' ^^' Þetta skr. c. 1320. Formálinn 
frá f' ""'^^^ '^^^ tímum Árna biskups borlákssonar. Gæti þó verið 
''^ t^mum Arna Helgasonar. 

þess at ver sem nalæger [erum] þa heldr enn aðr [ððl- 
® i guðs ffiiskun þa skulum ver kennaz við afbrot var ok 
'^d'^ykia oss i guðs augliti. 

-P^ segit sua efter sem ek seger firi. 
oij ^^.^yodogr madr gef mik guði allzvaildanda. skylldogan 
alla^^^" f'a sancte marie ok ollum guðs helgum monnum firi 
um^ ^^^^^ synder þuiat ek hefer margfalliga brotit moti min- 
skapara bæði i orðum ok i uerkum. ok i hugsan rangri ok 
^g^oymsko þuiat ek hefer mart þat gert sem ek skyldi latið 
^ öaart þat latið sem ek skylde gert hafa biðr ek vara fru 
^^^cam mariam ok alla guðs heilaga menn at þeir se biðiandi 
bðter^^**^^^ öains skapara at hann geri mer retta yðranokyuer 
^inna synda ok gere mik uerðugan at þiggia hans naðir 
^Jskun þessa heims enn annars heims æuiligan fagnat. 
in r ^^^^ ollum iesus christus qui est deus benedictus 
slecula] s[eculorum]. amen^). 



11. 



[1269]. 



^AN [Arna biskups í>orlákssonarJ um guðsifjar. 



í aðal v^"^"^ ^^'^^' ^^^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^*^^ ^^"^ 

úsar wi^^ ^^^^ biskups, þar sem hann staðfestir statútu Magn- 
ojskups Gissurarsonar, og seinni klausan (II) er og áföst henni 



) ihc Xc, skb; í næstu línu bvriar: Absolutionein benedictio. og 
^ p^r Jikiega átt að koma aflausnar formáli á eptir, en þar er oyöa 
-^^r svo sem fjórtán- fimtáu línum. 

^ípi. Ul. II. B. i 



50 SKIPAN ÁRNA BISKUPS UM GUÐSIFJAK. 1269. 

í hdr. Svipuð ákvæði nokkuð sem i II eru í Kristinrétti Arna kap. 
XXI (Thork. útg. 146—48), í Kristlnrétti Jóns erkibiskups 
rauða frá 1280 kap. 50 (NgL. II, 357—367) og 1 statdtu 
Páls erkibiskups hinni þriðju (1336—1346, sbr. NgL. III, 288— 
289), en þó ekki nærri eins. |)að er víst að Árni biskup hefir 
gefið út sérstaka statútu einmitt um guðsifjar (Bps. I, 742), og gætu 
þessar klausur báðar vel verið úr einni skipan, og enda hvorug yngri 
en frá tímum Arna. 

L 

AM. 456. 12mo bls. 93—94. c. 1480. AM. 687A. 4to bls. 
4. skb. 1479. 

Vm gudsifjar.^) 

1. Færi^) fram boruiu þau sem biskupa skal ok fái mann 
til a at hallda. dregla suo langa at at uel megi knyta um hof- 
udit. ok suo breida at hyli krisma krossinn. 

2. Halldi eingi á sialfs síns barni. Eingi^) á stiup barni 
sinu og eingi meir en á einu. bere eigij^)burt fyr en blezadse. 

3. fari til fyrri suein born en sidar meyborn. 

4. standi kallmenn sunnan til [j kirkiunni^) enn konur 
nordan. 

5. priar nætur skulu dreglar um hofud barnanna ok 
skulu mædurnar at geyma ok lata eigi af falla. ellegar skulu 
þær uatn íasta þriar nætur fyri ena fyrstu. tuær nætr fyri adra* 
eina fyri hina þridiv ^). sidan skulu þuozt hðfud barnannaj lu** 
ok j uormu uatni ok kasta j elld dreglinum '). 

6. þeir menn sem á bornum hafa halidit. ero j gudsifi' 
um uid bornin ®) fedur ok mædr barnanna. þessi born ok sena 
biskuput hafa verit ok þeirra manna born sem á þeim hafa 
halldit. ero systkin [sin j milli andleg^**). 

7. Hvort hiona ok sem á barni belldr ef þau hafa adr ^ 
likamliga saman komit. ero j gudsifium uidr bornin fedr 
mædr barna. ok þui lati huerr madr segia sinu barni þega^ 
skynsemdar alldur hefir til þess huer á þui hefir halldit. 

11. 

AMagn. Nr. 135. 4to bls. 218. c. 1500. Stendr hér áfast 
Yiö og sem niðrlag á kafla úr statútu Arna bps, 1269, sem 

Eingin fyrirsögn í 687; =*) Beri 687; =■) ok eingi 687: *) sl. 687; 
*) sl. 687; •) siduzstn 687; ') dreglunura 687í ^) barnitt 687; bisW^ 
687j ^°) andlig sin aa miilum 678. 



þess 



1269. skipan árna biskups um holdtekju barna. 51 

er áfastur við statútuna 1280 og þær XVI bannsakir. Sbr. Kristinr. 
Arnak. 2l,ogJóns erkibps. kap. 50 (NgL. II, 375—76) og statútu 
, ^ erkibps 1336—46, (NgL. IIL 288); sbr. enn fremur 10 hér 
^ íindan, Form. XIV. 

Med þrennuni hætti ero gud sifiar. 

1. einar eru milli þess er skirdr er. og þess sem skirir. 
til skirnar helldr. Sua og miUum þess er fermdr er og hins 

ei" honum helldr vndir hiskups hond. 

2. Adrar ero millum þess sem skirer eda þeirra sem til 
siirnar hallda. eda vnder biskups hond. og kiotiigra fedgina 
Þess sem skirdr er. 

3« í>ridiu ero millum þess er skirdr er og kiotligs barns 
er skirt var. eda til skirnar helldr. fyri þui eigu ver og 
P^ir adrir sem skira, eda til skirnar hallda. eda fermingar. 
gudsifiar vid alla þa sem þeir hafa skirt eda til fermingar eda 
skirnar halidit og vid auU þeiira fedgin. sua er og prest[sjins 
arn og annars þess sem skirde eda til skirnar hellt j gud- 
^Mi]um vid huern þann sem þess fadir hefir skirt. 

4. helldr og giptur madr barni^) til skirnar eda ferm- 
k^^^^. ^^^"^ ^^^^ þat moder hefir skirt eda til skirnar 
^ldit þa er barnit og sva fadir og modir barnsins j gud- 
^ ^tti vid eigin konu þess manz ef þau hafa adr likamliga 
saman komit þui þau voru þa bæde sem einn madr. 

Slikt hit sama er þo at hun halldi barninu til skirnar 
^ a fermingar. eda beri sua tii at hun verdi at skira þa [er] 

ondi hennar j gudsifium vid barnit og fedgin þess med furra 
SKilordi. 

^ 6. En þo at sva komi til fyrir sakir hinna stæstu naud- 

^yaia at fadir eda modir skíre barn sitt. þa vite menn þat 

J^ir uist at þess hattar gudsifiar skulu eigi skilia þeirra hiu- 
skap. 



12 ^ P69]. 

^iíAN [Árna biskups í>orlákssonar] um holdtekju barna og 
sakrament 



*) V, skb.; hér bætir skb. við: m', en því er ofaukið. 

4* 



52 RÉTTR YFIR KIRKJUM OG EIGNUM ÞEIRRA. 1269- 

AM. 456. 12mo. bls. 188—189 c. 1480; AM. 687Á.4toskb. 
skr. 1479. þessi statúta hefir auðsjáanlega stoð aína ískipanArna 
biskups (A § 8; B § 12). 

vm holldtekiv barna. 

Tolf uetra gomul born skulu taka corpus domini skyll[d]u- 
lega ok kunna uel. credo in deum. pater noster, ok aue maria. 
ok barn skirnar ord, 

Suo er ok soknar prestur skylldur at kenna þeim ok oUu 
sinu þinga folki at jata sig rækiliga ok syndir sinar ok fara 
'med sik rækilega. þa er þau hafa nytekit guds likama. 

f>au ein börn mega taka corpus domini .x, uetra gomul 
ef likar. sem ca kirkiubæum up uaxa ok graptar stadur er. ok 
af skynsðmum monnum fædazt ok sialf ero greinar god. ok 
hafa marga þa hluti sed ok heyrt ok numit. sem til skyn- 
semdar ok heilagrar truar heyra. 

Eigi þarf til þess at slægiazt at nockur born taki guds 
likama yngri en tiu uetra. huerrar skyusemi eda nams sem 
þau ero. 

Jafn gomul skulv born taka corpvs domini sueinar ok 

■ 

meyiar. buort sem þau taka tiu uetra eda tolf. þui at huergi 
er med oss skrifat logmal til þess at piUtar taki yngri enn 
meyiar ellri odru uis enn þat fari eptir skynsemd huorra. ok 
radi soknar prestur meir enn bondi eda husfreyia. 

huer ok er duelr .xij. uetrum leingur. eda dregr framar ] 
aueniu at skriptazt eigi eda taka alldri corpus domini. þa 
hann ut lægr ok huer peningur sá er hann ca. 



13. [1269]. 

NoKKRAB kirkjulagagreinir um rétt yflr kirkjum og kirknS' 
eignum. 

Jón Sigurösson gerir svo felda athugasemd við þessar klausur: 
íþessar sex greinir eru án efa frá tímum Árna biskups þorláks-^ 
sonar [annaðhvort] settar fram til að byggja á ályktanir hans i 
staðamálum [eða þær eru úr skipunum (statútum) hans, sem hanu 
hefir viljað auglýsa, en ekki getað fengiö framgengtj». Samkvseni^ 
sögu Árna biskups liggr og beinast við að heimfæra þser til I2ö^ 
(Bps. I, 684), 



1269. BÉTTK YFIR KIRKJCTM OG EIGNUM DEIRRA. 53 

bókV^'Aw'**^^"- ^^^- ^ö^- ^Js- skb. skr. 1363 (Skarðs- 
456 19 l'"''^^- ^to bls. 66—67 skb. frá c. 1400; AMagn. 

ThorkPi' ^ bls. 119 skb, c. 1480, PreDtað aptan viö útgáfu Gríms 

iiokkuð bjag^ð^^^^^^"^^*^*^^ ^^^^' ^^' '^'^'^'^ ^^^' ^^^' 

Her uatta kirkiu Iðgh Gregorii^). 
lesum ugr in decretis^) ord hins heilaga Gregorij^). 
prima^), questione tertia^) capitulo [secundo]. 

Si quis dator. etcet[era]. 
ok h ^*^'^'*"^^*' ^^ðr selr eðr kaupir við fe guðs eign. kirkiu 
^ ga staði. eðr beneficia kirkiunnar. er sumir menn kalla 
staftf^ • ' ^^^^ ^ símoní spgng. ok ef hann 

bann* ^ niikiUi illzku, þa se hann bundinn i eylifu 

4to h]' ^^^agn. Nr. 350. Fol. bls. 284 skr. 1363; AM. 175A. 
Vrentl^: ^^^- ^^<^^í ^^- ^^^* ^^^^ bls. 119 skb. c. 1480. 
230. 4 ^P*^^" við útgáfu Thorkelíns af Kristinrétti Árna bls. 299 — 
P* VII. Er úr kirkjusamþykt iDiiocentiusar II. i Lateran 1139. 

Skipan innocentij paua^). 
ene bioðum uer. af [postuligu ualldi. okRðksemd'). at 

pro ^^^^ ^^^*^'^ mega^) at erfðum. kirkiur ok 

^ þat P**^f^st dami eðr gnnur oföcia kirkiunnar. eðr dirfiz 
sliks ^-^^^^' ®^ nockurr maðr er^) sua dygðar lauss. at 
^eta ^ ^^^^) sekiz af sua afskapligri agirnd. þa skal hann 
^ ^^y'ldugriii) pjji^_ (jj^ þarnaz þo þers sem hann beiddiz. 

4to h]^^'i 350. Fol. bls. 284 skb. skr. 1363; AM. 132. 

skb. c skb. c. 1430; AM. 456. 12mo bls. 119—20 

^30 kap vifj "^P*^" "^^' Thorkelíns af Kristinr. Árna bls. 

[Ex concilio toletano*^). kirkiu logh^^). 



Prime T^'^^f'^'^ ^^^; decretalibus 456; GregoriuB pafa 456; *) 
paua^ 456; tertio 350; [Causa] viij. queBtio. 1. Jnocencius 

sier ^ ^*^^^ apostoUca) cjj 456; ') [postulegri rogsemd 456; [skal 
skylirí "'^''^ 'HEn ef nock[u]r verðr 456; þa 456; 

• ex ^ .^" ^^6; i') tolerano 350; á spássíu með hérumb. sarat. hendi: 
concilio (toletin]o. c[ap. quo?]dara"; '^) [Capitulum 456; Um þær 
ter menn lata reisal 132. 



54 RÉTTR YFIR KIRKJUM ON EIGNtJM ÞEIRRA. 1269. 

Nockurir *) menn beiðaz moti Rðksemd ritnínganna at 
kirkiur þær sem þeir^) reisa se með þeim maldaga uígðar at 
þær eignir sem þeir hafa til kirkiu gefit [skuli uera undir leik- 
manna skipan ok forsio^), Nu er^) skylldugt at') Retta sua 
þat uerk umliðit. [at ok se þat sua ^) bannat at gera ®) heðan 
af. ok allar^°) kirkiu eignir [skulo heyra biskups ualidi til. ok 
se undir hans skipan^*). eptir þui sem Guðs Iðgh standa tilat 
fornu [ok nyu ^^). 

IV. ÁMagn. 350. Fol. bls. 384 skr. 1363; AM. AM. 175A. 

4to bis. 64-65 skb. c. 1400; AM. 456. 12nio bls. 120 skb. c. 

1480. Prentaö aptan við útg. Thorkelíns af Kristinr. Arna bls. 
230 — 32, kap. X. 

Ex concilio babilonensi kirkio. logh ^^). 

|>at er ok staðfastliga *^) skipat. at allar kirkiur með sín- 
um [eignum ok ^^) tíundum ok ollu sínu goðz[i] se i biskupa 
ualldi. ok standi [undir þeirra skipan iafnan ^^) ok forseo. 

Engum manni skal þat iofa^^). at lataz æigi uita um allt 
þat sem Guði er helgað. huart sem þat er maðr eðr kuikendi*^). 
eðr akr. eðr huat sem Guðs eign er [eðr Guði gefit ^^). þa er 
þat einkannliga helgat honum aialfum ok skal undir kenni 
manna valldi uera ok fur þui ma engin[n] maðr sik með þui 
afsaka. sa sem Guðs eign tekr. ok heilagrar kirkiu án biskups 
Raði eðr Rænir^^). settz aa eðr suckar ^i). [ok kirkiu Rains maðr 
skal hann -^) demaz æ meðan hann gelldr æigi aptr. þat er 
hann tok. ok bætir þat sem hann braut. uið Guð. ok heilaga 
kirkiu. enn ef hann uill æigi bðfca. þa skal hann bannsetia. 



') Ef nockurir 456, 132; þess j b. v. 456; hafa latid b. v. 456; 
*) skildaga 456, 132; *) [skulu eigi (vera b. v. 132) undir (orsia biskupa 
(biskups 132) vera (sl. 132) ok skipan 456, 132; ok b. v. 456; ') sl- 
456; «) [at svo se ok 456; þat b. v. 456, 132; "^) kirkiur ok 456; 
kirkiur ok heilagrar 132, *^) [se undir vallde biskups og hans skipao 
456; ^') [b. V. 132; '*) á spássíu stendr: Jtem ex ij^ concilio babilonensi 
cap. decretum est 350; capitulura 456. Eingin fyrirsögn 175; ^*) fyrif 
b. V. 175; ^*) [sl. 456; [jafnan undir þeirra skipan 456; '0 þolazfc 
456; *^) eing b. v. 456; þat sem Gudi er gefit 456; '^) sl. 456; 
lockar 456; [þa skal hann kirkiu ráns madr 456. 



RÉTTR YFIR KTRKJTTM OG EIGNUM ÞEIRRA. 55 



V. AMagn. 350. Fol. bls. 284— ^-^ö skb. skr. 1363; AM. 
^^^- 12mo bls. 121 skb. c, 1480. Prentað hjá Thorkelín bls. 232, 
^ap. XI. Er úr kirkjuþingssamþykt í Lateran 1179. 

concilio lateranensi. kirkiu Iðg um kirkna frelsi ^). 

-^f þui [at ofdirfd nockurra leikmanna. hefir sua mikinn 
framgang at þeir skipa klerkum kirkiur. ok taka af þeim þa 

þeir uilia utan biskups Rað^). er þar aa ualldyfir. sua taka 
Þ^ír ok optliga^) fasta eignir kirknanna. ok annat hennar goðz. 
þat sem kirkiunum til heyrir. skeyta^) ok skipta þannig^). sem 
þ^im likar. þa bioðum ver at bannsetia þa. en klerkr sa sem ^). 
kirkiuna8) þiggj. leikmonnum utan forseo ^) biskups sins^'^) 

missi hann heilagrar þionostu. ok ef hann stendr i þui meðr 
Þ^^i. þa se hann af settr ðllu kirkiu ^^) embætti ^^). sinni sæmd 

^ígslu palli. 



^I- AMagn 350. Fol. bls. 285 skb. skr. 1363; AM. 
U-Q^^^^ ^ls. i21 skb. c 1480: AM. 687A. 4to bls. 11 skb. skr. 
^^.'^- Prentað hiá Thorkelín bls. 232, kap. XII. Er úr (kap. 15) 
'*^>Pan Alexanders III. 1125. 

Skipan Alexandri papa. tercij ^®). 

Meðr þui at Guds höll heilug kirkia ma æigi uera^*) i 
tekin naeð Rettu. þa samir með ðngu moti þat at þola 
^^^^) samþykkia. at klerkar hafi kirkiur. ok halldi suasemmeð 
eiginlegu y^ji^. þ^j. 17) gejn þeirra forellrar *«) hðfðu Reisa 
latit. eðriö) leikmcnn veita ^o) þeim eðrskipa^i) sínum sonum. 
^ör nockurutn oðrum. etcet[era]. 



r 

á spásBiu: Extra de iure patronatuB ex concilio lateranensi caput 
Preterea 350. Vm dirfd 456; [svo mikinn frann gang hefir ofdirfd 
nockurra leikmanna 456; ') þess b. v. 456; *) sl. 456; ') byta 4ö6; «) 
"^^^' ') 456; «) kirkiur 456; rad 456; '°) ok forsia b. v. 456; 
) líirkiunnar 456; ok b. v. 456; '^) áspássíu: -Jtem Alexander, iij" 
t- e. coRsuIu. 350; Vm kirkivr 456; '*) sl. 456: '') eða 456; '^) hér 
byrjar 687, þar 356. 687; feður ok b. v. 456, 687; '*) ok 687; 
) Qeiti 456, 687; ") skipi 456; ueiti eða skipi þeim 687. 



56 



TJM OKR, 



1269. 



14. [1269]. 

KiRKJULÖG um sektir á okri. 

fessi grein er i handritunum ýmist áföst Kristinrétti Arna biskups 
(sem 35 kap.) og^ svo er hún prentuö í utg. Thorkelíns 1777 bls, 204— 
211 eða pá sem lausagrein, í Kristinrétti Jóns erkibiskups rauða frá 
1280 stendr hún sem kapituli 55 (NgL. 379—381). Hér er hún 
prentuð eptir skinubókinni ÁM. 49. 8vo bls. 53 — 55 frá hér um 
bil 1300, og er borin sam við aðra forna góða skinnbók, en þaö 
er lögbók Brynjólfs biskups GI. kgl. saml. 3270. 4to bls. 42—43 
frá c. 1320. fað er einsætt, að þetta muni vera skipan sú uni 
okr, sem getiö er í Árna biskups sögu (Bps. I, 684), cg sem menn 
vildu ekki greiðlega samþykkja. Lagagrein þessi finst í fjölda 
handrita, og skal hér til hægri vevka þeim, er kynnu aö vilja raun- 
saka gerr textann af því hér var ókleyft að taka orðamun úr öll- 
um þeim handritum, sem þess voru verð, geta þeírra. er fyrir mér 
hafa orðið: AM. 347. Foi. bl. 24a skb. c. 1380; AM. 350 Fol. bl. 
120—21 skb. skr. 1363; AM. 351. Fo). bl. 86b skb. c. 136Ú; 
ÁM, 354. Fol. bl. 18a skb. c. 1400; AM. 126. 4to bls. 217—18 
skb. c. 1370; ÁM. 132. 4to bl. 131—42 skb. c. 1430; AM. 135. 
4to bls. 209—210 skb, c. 1380; AM. 136. 4to bls. 206—207 
skb. þetta c. 1500; AM. 137. 4to bls. 199— 200. skb. c. 1400; AM. 
140. 4to bls. 275—77 skb. c. 1530; AM. 147. 4to skb. c. 1480; 
ÁM. 148. 4to. bls, 264-66 skb. c. 1500; AM. 151. 4to bls. 
257—59 skb. c. 1450: AM. 152. 4to skb. c. 1500; ^M. 157B. 
4to skb. c. 1460; ÁM. 158B. 4to skb. c. 1420; AM. 159. 4to bl. 
80-81 skb. c. 1490; AM. 160. 4to bls. 246—47 skb. c. 1480 
—90; ÁM. 161. 4to bls, 343—344 skb. 1561-65; ÁM. 170B. 
4to bl. 12b skb. c. 1565; AM. 173D. 4to bl. 6 skb. c. 1480; 
AM. 176. 4to bls. 58 skb. c. 1570; AM. 177. 4to bls. 23 skb. 
c, 1480; AM. 181. 4to chart. skr. 1669; AM. 182Á— B. 4to 
chart. c. 1700; AM. 183A. 4to chart. c. 1650; ÁM. 183B. 4to 
chart. c. 1640; ÁM. 186. 4to bls. 55 skb. c. 1480; ÁM. 6S7A- 
4to bls. 12 skb.skr. 1479; ÁM. 51. 8vo skb. c. 1500; AM. 53. 8vo 
chart, skr. Eggert Jónsson á Ökrum c. 1640; ÁM. 55. 8vo bls. 
9—11 skb. c. 1580; AM. 456. 12mo bl. 125a— 127 skb. c. 1640; 
AM. 458. 12mo bls, 108—110 skb. c. 1570; GI. kgl. saml. 
3269A. 4to skb. c. 1360; Ny kgl. saml. 1642. 4to bls. 14—16 
skb. c. 1320 (Cod. Tunsberg.); Ny kgl. s. 1911. 4to chart. bls. 
76—79 skr. c. 1750 (Paus); Ny kgl. s. 1925. 4to bl. 92—93 
skb. c. 1450; Ny kgl. s. 1932. 4to chart. bl. 19— 21a. skr. c. 
1650 (síðasti kap. í Kristindb. Jónsb. á spássíu); Thott. Nr. 1280. 
FoL skb. c. 1350 (lögb. Sigurðar Björnssonar); IBfél. 122. 8vo 
chart. c. 1660 (lögb. Björns Tómassonar). 



^^^^- UM OKR. 57 

Vm okr^). 

Þat er okr er menn býggia dautt fé [ok krefia]^) framar 
^ þeim er þeir lia enn innsteþu. oc geriz þat i ajUv þvi. er 
^gaz. ma með storum uagum eða smám. sua sem er smior 

) lín^). eirr. oc gull eða^) silfr oc þviiicer luter. oc i 
^^^^ er teliaz ma í alnum sem Igrept^). eða uaðmal. oc iaíðro 
sem silfr skræið. oc allzkyus ') vara. oc þvilicer Ivter oc i 
^ ^ þvi sem ^) mæliz. sem lysi oc hvnang. oc allzkýns annarr 
^^^gi*. oc sua sem korn oc miol oc þviiicer luter. 

Sva oc þo at maðr scili sér leigor fyrir kýr verð. þa gerir 
okr nema hann síai kvna lifandi oc kanni [sér til 
^^da eða hans vmboðzmaðr oc býggi siþan ef vill. 

Nv i hverio sem maðr hverr ^^) tekr avoxt noccorþ] lutar 
P^Qn sem hann [scýlldi ser ^^) vnder þess abyrgð er lanið 
Purtti þa g^Yiv hann i þvi danðliga sýnd okrsins iamna við 
^^^lð eða rán. fyrer iataz þessar sýnder æigi þeim sem þér gera 
^ema þeir fae aptr allt þat er þeir hafa eða hallda annars. at 
^^ilia þes sem á ef þeir hafa fong til. Scal sa er okr tok þeim 
Sieiða er hann toc af eða hans erfingia ef sa er davðr. enn ef 
^^gi er þeira til þa scal með ráði byskups gefaz fatekvm COonn- 

kyrkivm eða klaustrum. Ero alier okr kallar forboðaðer oc 
scilþer af heilagri kyrkio epter gvðs lajgvm i þeim ivtvm 
sialfu verkinu fýrst at þeir scolo eigi taka holld oc bloð 

berra [iehsu christi.^^) nema þeir bðti yfer. 

Annat þæim til hafnanar. oc haðungar^*). scal eigi takaz 
Peirra offr ^^) til hæilags alltaris. þriðia at ef þeir anndaz i 
P^ire synd obettri scolv þeir missa hæilags [leg staðar ^®) i 
y^*íiogarði. oc sva fram vm þetta scal byskup þegar hann verðr 

við þræyngva þeim eða þeirra erfingiom til yfirbota með 
Q^^j.^^^^ ^"^ilagrar kyrkio. Engi scal oc heyra scriptamál opinbers 

^alls ne hann leysa fyR en hann hafi aptr fengið okr ^^) 

til E^^*' ^^^^^ verðan ^^) sem hann er framaz fangaþr 

^ • þo at opinberr okr kall bioþi vm með aqveþno eða 



*) «vo 3270; 2) óvart gleymt úr í 49; ') ok 3270; ') sU 3270; 

ok b. V. 3270; «) feiæði b. v. 3270; ') sl. 3270; i kerölldum b. v. 

3270; «) tvískr. 49; »«) sl. 3270; 'M [ekiUdi 3270; '') þyrfti 3270; '') 

[sl. 3270; hefningar 3270; aptr 49; '^) [legstaðar 3270; okrit 
3270; »8j y.j^^ ^g^^ ^^^^^^^ ^^^^^ 



58 



KIRKJULAGAGREINIR. 



1269. 



eigi aqveþno a siðvrstum davgvm [sins lifs*). vpp at luka tek- 
inn aauka -) davðs fear. þa scal neitaz þeim heilagr legstaðr 
i kirkiu garði, þar til sem [fulliga er aptr græitt **). epter fong- 
um annat hvart þeir sem hafa eiga ef þeir erv nær. elligar 
byskupi eða hans vmboðz OOanni. eða soknar presti sinom. 
nair verandum scilrikum monnura af sokninni. þeim til handa 
er hafa scai. Enn hverr sem okr gerir. sekiz vj. aurum a þat 
halft konungr. en halft byskup. oc vpptökt allt þat er býgt var. 
oc scal þat hafa ^) konungr. en halft byskup. 



15. [1269]. 

Skifan Árna biskups forlákssonar eða samþykt lærðra manna 
um ýmislegt í kirkjulögunum. 

AM. 174C. 4to, tvö skinnblöö frá c. 1500, og hefir alt kverið 
verið eÍDu sinni í eign Björns á Skarösá. Athugasemd Jóns Sig- 
mðssonar um þessa skrá er svo hljóðandi: "Allt sem hér er kemr 
aö efni til saman viö Kristinrétt Arna biskps: annaöhvort er það 
því kafli úr statútu Arna biskups, sem heíir verið síðan sett í 
Kristinrétt og betr útfærö, eöa þetta er ágrip úr Kristinrétti, og þaö 
þykir mér líklegra-). En mér finst þetta eins vel gæti verið úr 
statútu eða samþykt, sem heimfæra mætti til c. 1269, eða seni 
væri eldri en Kristinréttr, en sem nú sé að öðru leyti týnd. það 
er og eptirtektarvert við þetta kver, að á því eru einmitt bréf og 
brot af bréfum frá tímum Staða-Árna, sem hvergi fiunast nú ann- 
arstaðar, og bendir það heldr á, að þetta gæti verið statúta frá þeiiu 
íímum. Hér neðanmáls vísað í útg. Thorkelíns af Kristinr. Árna 

1. . . . allir þeir sem honum veita lid med vopnvm. ef 
þeir fa mein af. 

2. Nu ef ut arfar fylla eigi fram farins mannz skipan 
innan .xij. manada. um loglegt testamentum. þa skalþeim fyri- 
biodast af biskups alfu at neyta allar þær eignir sem þeir toku 
eptir hann medr afla ok auexti ollum. enn ef þat hepta skil- 
getuir syner þa misse þeir allz nema þess hlutar sem þeini 
hæfer epter logum. 



*) [sl. 3270; auka 3270; þo b. v. 3270; *) [aptr er greitt fnll- 
komliga 3270; hia 3270; halft b. v. 3270. — § 1 sbr. bls. 48; § 
2 sbr. bls. 52. 



^26^' K.IRKJULAGAGREINIR. 59 

3. Huer sem flytur þess lik til kirkiv edur nidr sefcur j 
tórkiu gard sem eigi er at kirkiv græft, giallde biskupi. iij. 
aura. ok grafi upp ok kasti burt ef kennast megu bein hans. 
Jafnsekur er sa er þann grefr utan gards er æ. at vera i ok 
S^afa þa j kirkiu gardi. 

4- Ef madr lætvr standa lik mannz yfer fimt utan naud- 
syö. bæti biskupi. iij. aurum. 

5- En ef hann lætur mann rotna inne daudan þa hefir 
hann fyri giort fe sinu ollv nema hann uilie bæta. 

6. Huer at neitar at fara med lijke loglega til krafdr, 
gialldi biskupi. iij. aura. 

'^- [Slik sekt liGr vid vm elldi þingmanna sem þeirra 
med lik fara. 

8. Ef eigi gelldr madr matgiafir gialldi biskupi .iij. aura 
hvert hion er olvkt er fyri. ok tuigillde matgiofena. 

Ef madr kemr eigi til samkuomu aa havst eda umbods- 

^adr hans fyri midian dag. sekr. iij. aurum. 

... Ef sa er eigi uiU eid uinna at fe sinv rettilega sekr 

•^•J-COorkvm. En sa er suer fjorduugi minna enn er. þa erhann 

^^^' xij. coorkvm. 

11- Ef madr sitvr suo xij. manadi at hann giorir eigi 

"und sina. sekr .iij. COorkum uid biskup. Sitvr hann adra .xij. 

^anadi ok giorir eigi rietta tiund. sekr. vj. CDorkvm uid biskup. 

^itvr hann þridiu .xij. manadi suo at hann giorir eigi tiund 

Sjöa rietta þa ^ konungr ok biskup allt þat eigi er tiundat. 

^íika sokn ok alag cn huer oi sinum fiordangi tiundar seaa 
biskup. 

. . Ef soknar prestur situr at þeim brudlaupum. sem 
6igi hefir lyst uerit. fyri biodest honum messo saungr. iij. 
íietur. 

13. Sa er festir sier konu firre en lyst er ad lokum. 
giallde biskupi. xij. aura ef eigi er mein elligar skipibiskup 
«ptir mala uoxtum. taki skript sa sem j moti skipan bindr 
liiiiskap. þo ad meinalaust se. 

§ 3 sbr. bls. 66; § 4 sbr. bls. 68; § 5 sbr. bls. 70; § 6 sbr. bls. 
§ 7 sbr, bls. 70; § 8 sbr, bls. 80; § 9 sbr. bls. 86; § 10 sbr. bls 
§ 11 sbr. bls. 94 - 96; § U sbr. bla. 116; § 13 sbr. bls. 116-118. 

U 

frá [þannig leiðrétt; skb. hefir: -Slikri sekt ligr vm». 



60 



KIRKJÖLAGAGREINIR. 



1269. 



14. Ef madr frestar brudlaupi sinu logliga til stefndur. 
luki biskupi .xij. aura ca .xij. manadum huerium. 

15. Sa einfalldanu hordom dryger. sekvr .iij. ODorkum uid 
biskup. enn vm tuefalldann. sekr vj ODorkum uid biskup ok 
taki skripter. 

16. Huer sem brudkaup giorer eda konu fær sa oleyfdum 
timum gialldi biskupi .xij. aura. ok taki skript. 

17. Ef madr liGur med fiormenningi sinum at frændsemi 
eda sifivm gialldi biskupi ,xij. aura. ok taki skripteren syskina 
born halfa fimtv mork ok take skripter. 

18. Ef madr liGur med modur sinni. dottur stiupdottur. 
sonar konu brodr konu. sonar dotter systur dotter dottur dotter 
modur moder ok fodur moder modrsystur. faudur systur. modr 
konu mannz. þa er hann fridlaus. ok bædi þau. þar til er þau 
taka skript ok bædi hafa þau fyri giort godzi sina ollu. landi 
ok lausum eyri. En(n) ef manni faliazt eýdar um slikt mal 
fellur til obota, 

19. Hefr madr likamlega gudsifia sinu luki .iij. COerkr 
hvort þeirra ok taki skriptir. 

20. Ef madr uerdr eidrofi eda skriptrofe uid biskup gialldi 
biskupi .iij. COerkr. suo annat sinn. ok hit þridia. en ef þat 
uerdr optar. þa er sa madr utlægr ok fe hans allt. en kona 
fare utlæg. nema madr renni aa haund henni en sialf hafi 
hun fe sitt. 

21. Sa madr er suer eid rangann. sekr .iij. CDorkum uid 
biskup. en vj aurvm fyrir hvern er sor med honum ef þeir 
vissu eigi eda ero þeir sekir .iij. CDorkum. Hver synie eins 
eýde ef biskups umbodz madr ber þa þeirre sok eptir logvm. 

22. Huer sem brytvr drotteus daga helgi sekr .vj, aurum 
fyri huern. 

23. Ef madr brytr helgi aa þeim dogvm er j xvj daga 
halldi ero. sekr .xij. aurum vid biskup. 

24. Huer sem eigi lykr af heilagra daga ueidum epter 
lögum. sekr .vj. aurum uid biskup. ok suo ef drottins dag& 



§ 14 sbr. bls. 118; § 15 sbr. bls. 136; § 16 sbr. bls. 138; § l"? 
Bbr. bls. 140; § 18 sbr. bls. 142-44- § 19 sbr. ble. 148; § 20 sbr. bls. 
148-50; NgL. il, 338; § 21 sbr. bls. 150—152; § 22 sbr. bls. 152; § 
23 sbr. bls. 164; § 24 sbr. bls. 170. 



1269 

haukadalsmaldagi. ,61 

l^elgi er brotin. eda. annara hatida. þuilikra ad halldi. En hiua 
^^gre daga .iij. aurum. 

sekr ^*^' ^^^^^ syniar manni at geyma klyfiar um helgi. 
kl fi ^^^^ttí- ok suo annarr ok hinn þridie. ok abyrgest sa 
'^yöar þott hann late epter. 

26. Ef eýdar ero vner aa oleyfdum timum. sekr .vj. aur- 

. langa fostu. enn odrum timvm ,iij. aurum. ef eigi [er] 
•^J' aura dagr. 

. 27. Ef madr etur fisk sa vatn fostu dag. gialldi biskupi. 
^]' aura. etur hann huitt. gialldi .xij. aura etvr hann slatvr. 
^'^lWi biskupi .iij. CDerkr. Etvr hann huitt ccl þeim deigi. er 
^ er skylldur at fasta þurt. giallde biskupi. vj. aura etur 
kiot gialldi biskupi xij aura nema hann se dag vijllur. 

28. Ef madr etur huitt miduikudag eda fostudag j langa 
' laugardag fyrir paska eda [i] ymbrudogum utan 

^^udsyn. giallde biskupi, vj. aura. slikt sama liGur uid aunnr 
u afbrigde um langa fostu. en fyrir huern dag sem madr 
ODe^'k ^^^^ ^ langa fostu utan naudsyn. gialldi biskupi. iij. 

29. LeGur madr j ouana sinn at eta slatvr um langa 
þa er hann ut lægr. ok huer peningr fiar hans. 



íostu 



30. taki madr skript fyrir oll fostu afbrigde. 

. ^ 3L Ef madr gengr eigi til skripta cct langa fostu ok tekr 

^^S^ gudz likama at paskum .iij. uetr j samt. ok er hann .xij. 

^^^^^ eda elldri. þa er hann utlægr ok fe hans allt. 
huer . , , I) 



16. [haustíð 1269]. 

^-^Dagi Haukadalskirkju [sem Árni biskup í>orláksson setti]. 

Bér er prentað eptir D 12 (= Landsbókasafn Nr. 268 4to) 
' ^^a-b. Jön Sigurðsson heimfærir þenna máldaga eins og hér 
&ert og Yirðist það eiga að styðjast við það, að Árni biskup fór 

§ 25 8br. bls. 170; § 26 sbr. bls. 182-84; § 27 abr. bls. 190; § 
sbr. bls. 190; § 29 abr. blB. 190-92; § 30 sbr. bls. 192; § 31 sbr. 
192-94. 

M Hér endar brotið, og er seinasta orðiö upphaf á klausunni um 



62 



VILLINGAHOLTSMÁLDAGI 



1269. 



þetta haust og ÖndverÖan vetr víða um SuDnlendingafjóröungf, og var 
honum þá játað hinum minni kirkjum (Bps. I, 684). 

Hauka Dalíir. 

Kirckia j haúka dal a sex Böcúr hins fiorda tigar og vio 
pram textúm og apokalipsins badar silpúr Búnar .v. messu 
klædi at aúUú oc hocul vm -v. alltara clædi oc .v. cantara 
cápúr dalmiticúr ij sloppa iiij oc messú fata stack vj clockúr. 
oc vj kertti sticur. scrijn oc tabúlúm. vatn carl oc muölðg 
glðda cer ij oc Boca stola ij Bacstúr járn lysi munlog mess- 
ijngar cer steinda colú: cor tioUd, oc tiolld vm hverFÍs j circiu 
gler glúgga ij, elld Bera paska certi a vtaltarúm tueim: sifi 
búnynga húoríi: merci iiij: Stein grijmþjsþn] tok vid iiij cú- 
gilldúm en pec til hid pimta oc greiddi .v. cijr ap hendi. oc 
halpa iij morc vai. kuern: íylgir oc half morc reýcelzis. 



17. ' [haustið 1269]. 

MiLDAGl kirkjunnar í Villingaholti [er Árni biskup í>orIáks- 
son setti]. 

Landsbókasafn 268. 4to bl. 56a D12). Jón Sigurössoo 
heimfærir máldagann til <.c. 1270», en líklega er hann öllu heldr 
frá haustinu 1269. þegar Árni bisknp reið yfir Sunnlendinga- 
fjórðung. 

Villijnga hollt. 

Kirckia j ViUijnga hollti er helgúd máriú drottningo: og 
petri olaui k[onungiJ. thðrláco jeronimo. 

hún á land þat hálFt med ollúm giædúm og kýr iij oc a 
saúdar kú giUdi ij: tiolld vm húerpis oc alltera klædi .i]. crossa 
og clockúr iij, calec gloda ker og elldbera. þar liggur thil tij- 
únd heima mana allra og [af] lij Bæúm odrúm þadan er 
songur a eigil stadi oc jcols hoUt oc ij merckur caúps j húor- 
úm stad þeira. þar skal vera prestr heimilis jastúr oc sijngi^ 
allar heimilis tijdir og log helga daga oc þa er messa er gðr 



') þannig afskr. frá Pálma; apokalipsin, MGr. 



1 9fíQ 

BURFELLSMÁLD AGI . 63 

til 

diakfi ^^^^^^ ^^^^ húern dag vfii langa Fostú: þar scal vera 
pílM '^^^ vicúr vm laiiga postú sa sm Byscup vill eda qven- 
íia b ^ ^^^^^ * ^^^^ Byscup sa er j scala hollti a poræde circiu 
. F^ðrúm morcúm scal caúpa ad preste oc lýsa circiú 

^^"u messú sydari vnz lijdur paska vicú. 



18. 



[haustið 1269]. 

^^^^ ^úi-fellskirkju í Árnesþingi [er Árni biskup porláks- 
setti]. 

heinif^^"^®^^^^safu 268. 4to bl, 57b (= D12). Jón Sigurðsson 
heÍDifæ"^ "^áldagann til «e. 1270... Eu það er líklega réttast að 
Siin,.! ^^"^ til haustsins 1269, þeg-ar Árni biskup reiö yfir 
^^nnlendmgafjórðung. 



Kirckia 



BúrFell. 

at Búr pelli er helgúd med gúdi mário: drottn- 



^"^go Biasijú ^). Biscupi. Torlaci Biscupi. 

Par liggur til: circiu heíma land. halpt med ollum gæd- 
^ Nim sem þúij pýlgia: 

com ^.^'^*^^^^ ^ ^^^^ '^^^ asaúdar: gafzt hier til sijdan þorstein 

^'Jjer: c: voru: c. j slatrúm. 
clfed**'*^^ ^ circia calec. slopp oc cápú ketil oc munlog. alltaris 
circi'^ dúcúm oc aúnúr oc hrút: En Biscup á porrædi 

.. í*^^) þessa: kirkiaáclúcúrpim; smellta[n] cross múnlogar. 
^ald vm song hús. oc glodar cer. alltara clædi. iiij. scirnar 

kertti stica ein: 

^ í*ar scal vera prestr heimilis pastúr : oc veita þar tijdir 
vallt er gæpúr til: vm jöla postú scal vera messa anan 
öuern dag et sialldnasta: messa huern dag vm langa postú oc 
^ nuern aptan iij læctiúr: solú^) messa ij daga j vicú. 

er leýpdúr groptúr heima manna oc Barna en eý roscina 
^_^iia anara: at keýpt sie vndir. þataíi scal oc sijngia til Bruar 
^íiafi húern dag oc scal caúpa lúiij aúrúm: til anrar Brúar: 
öiessur: oc en xiij Búnús *) dagar oc caupa halfri morc: J 
^sgard xi) messur log helga daga oc en xij búdús dagar oc caupa 
aúrum ; J jxiii eingi en piorda húern dag oc caupa mork. þangat 
ggia tijúndir heima mana or caldarhaúFda oc ás gardi. scýlt er ad 

') þannig, hdr.; þannig hdr.; =>) = sálu; *) þannig, hdr. 



64 MÝDALS — PERNEYJAR — MÁLDAGL 1269. 

lýsa circiu fra mariú messu sijdari oc vnz lijdúr pasca vicu 
caúpa iiij mercúm at preste. 



19. [haustið 1269]. 

Máldagi Mýdalskirkju [er Árni biskup í>orláksson setti]. 

ÁMagn. Nr. 263. FoJ. bls. 64; sbr. AM. 238. 4to fol. 133, 
sbr. Vilchinsmáldaga. Jón Sigurðsson Iieimfærir þenna máldaga til 
«1869», og ætti hann þá helzt að vera frá þvi um haustið. 

gamall maldage. 

Mariu kirkia j mydal a .x. hundrad j lande og ku eina. 
þar skal syngia annan hvern dag loghelgan. ok enn fiorda hvern 
ottv song. og kavpa .xviíj. avrum ad presti ur savrbæ. ok skal 
heima týund allra heima manna. Lysa skal fyrer loghelga 
daga fra mariv messv. vnz lidr paska vikv. 



20. [hauslið Í269]- 

Máldagi í>erneyjarkirkju [er Árni biskup í>orláksson setti]. 

AMagn. Nr. 263. Fol. bls. 65, Jón Sigurðsson hefir verið í 
nokkurri óvissu um þenua máldaga, en þó að lyktum árfært, sem 
hér er gert, og hef eg ekki viljaö víkja frá því, 

Mariu er kirkia helgvd j í>erney: jacobo postula: mcbo- 
lao og Thorlaco. marie magdalene: hvn a þessi iiij lond: balf 
þerney: Alfsnes: hafa heidi. vidnes: og er j þerney týund og 
gröftr af þessum bæivm: og lysitoUur: kirkia a helming j selfor 
3 Starrdal: og svo afrett: og svo þess hlutar fiorv er þerney 
fylgir j krossvýk. skog j Skorradal. kyr iiij og hest. hvn ^ 
tiolld vmhverfvis kirkiv. klukkur og kalek. messv fot ij. og 
alltara klædi ij. slopp og kantara kapv, skrift og gloda ker. 
bækr vij med jamlengda rimi. 

Sv er afvinna þessa fiar: ad þar skal vera prestur heimilis 

* 

fastur. ok greida honum cc: af ollv saman og bænhusi j alfsnesi 
annat j vorv en annad j ollvm fridvm avrvm. annaz kvenngildan 
omaga vm langa fostv ok paska vikv. þann sem bondi viU j 



1269. VATNSLEYSU — NJAEÐVIKR — MÁLDAGI. 65 

þöí'Dey. þess hann sie rettvr olmvsvmadur. Lysaeckij kirkiv 
^DQ nætur. en kavpa medur halfri mork a xij manvdvm þat 
nockud er kirkia þarf ad hafa. 



21- [haustið 1269]. 

^LÐAGi Vatnleysu kirkiu á Vatnsleysustönd [er Árni biskup 
í^^^láksson setti]. 

AMagn. Nr. 263. Fol. bls. 64. Jón Sigurðsson iieimfærir mál- 
earin til «1269», og sé hann rétt eignaðr Staða-Árna, er hann 
''^^'^^ frá tví um haustiö. 

gamall maldage. 
^ A-llra heilagra kirkia a vatnslavsv a fimtan hvndrad j 
^iöa lande. tiolld vmhverfuis og allan sinn bvning. þar skal 
^^gia annan hvern dag loghelgau fra kalfa tiorn. ogkavpa .ij. 
orkum ad presti. Lysa fyri helga daga fra mariv messv vnz 
paska vikv. heima tývnd. 



j-haustið 1269]. 

^^AGi Njarðvíkurkirkju [sem Árni biskup í>orláksson setti]. 

son h^f^?^^^^^^^^íí ^^- ^^Ö- ^'^^ H ^^^)- '^*^" Sigurðs- 

iini haug^.j^''^^ máldagann til 1269, og ætti hann þá að vera gerðr 

Niar wijk. 

^ Kiickia j niar viik er helgud mario petro oc paúlo Laur- 
^í^cio olaúo: 

liun a XX : kugilidi j landi oc r-im kugilldi j Búr-e: kugilldis 
^ kugilldis hross iij kugilldi j þijngligs^) aúrum: liún 

prestz messu pot: kalec: kluckúr ij. oc rodú kross. oc Bunad 
^^fi slijkan sem verda má: þar skal vera prestúr heimilis rastúr 
syngia allar heimilis tijdir oc log helga [daga] er suo má: 
uern dag vm lafiga pöstú: og anan huern vm jola postú: oc 
Pa er messa er thil gior oc v[ig]ilia vm langa postú: húern 
^Ptaii er suo ma kaupa iiij mo[r]kúm ad presti: oc lýsa kirkiu 



^ þannig. 
^ipl. Isl. II, B 



• 

5 



66 MÁLDAGI KIRKJUBÆJAR í VESTMANNAEYJUM. 1269. 

pra máriú messu öjfri thil vnz lijdúr paska vikú: oc tijúndir 
heima maíia og pim merkur vax jt minsta : etcet : 



23. [haustið j269]. I 

Máldagi Nikuláskirkju í Kirkjubæ í Vestmannaeyjum [er Árni 
biskup J>orláksson setti]. 

AM. 263. Fol. bl. 91a skr. 1598, og er hér prentað eptir því 
handriti; Landsbókasafn Nr. 268. 4to bl 58—59 skr. 1601 (=D,1^ 
= Garöabók). Sami máldagi er tekinn orðréttur upp í Vilchins- 
máldaga (AM. 259. Fol. 260. Fol., 910. 4to o. s. frv.). Jón Sig' 
urðsson heimfærir máldagann til 1269. j 

Vilchins maldage. þessu samhliodar annar gamall CDaldagö 
j skalhollti ord íiri ord. 

Nicholass kirkia j vestmanna eyivm [á kirkiubæ á^) laB^ 
á Bilustodum kv oc ær vj: bvning sinn: tiolld vmm hueruis: 
kluckur ij : *) glodarker kertistika mikel ^) af jarne og onnur 
af messingv: glerglugg^) oc gudvefiar alltara klæde: silfurkaleí^ 
og messv favt: oll nema hokul: rodvkrossa ij: þar skal vera 
[heimiles prestur;') oc veitaallar heimiiestijder: messa jafnan^) 
er [gior er ®) til: annann hvern dag vm jolafavstv ij messui" 
enn hvern dag langa favstv: vigilia huern aptan vmm lang^ 
fostu: iij lectiur^^). þangad liggia til prestz kavps: [fiska tij" 
vnder ^^) halfar; oc suo annars veidiskapar þess sem þar ! 
tyvndad. þangad liggia til kirkiutyvnder allar ad helminge: 
so vaxtollur: enn helmingur til Peturs kirkiv þeirrar: er fi^^ 
ofan leiti er: þadan skal syngia at belminge íil clemens kirki^* 
kirkiv dag skal skylltt huorrar tueggiv graftarkirkiv ollvíi* 
monnvm j vestmanna eyium ad hallda: og suo clemens kirki^ 
dag eptir þui sem þar er maidagi til. 



Vestmannaeyjar 268; [á kirkju hálfa og (!) 268; sera '^ö8 
(afskr. sr. Magn. GrimBs.); góðar, b. v. 268; ^) sl. 268; ^) glerglugg^^ 
268; [prestur heimilisfastur 268; ávalt 268; ^) [er gjörir 268 (^' 
Gr.); '^) lect^ Vilcb., sem ætti aö vera = lectus (líkbörur); 268 
lektiur (M. Gr.); »') [tíundir í fiski 268. 



1270 



REKASKRÁ SKÁLHOLTSSTAÐAR 



67 



^ [uin 1210] 

"ekaskrá staðarins í Skálholti. 

haua^r ^-^^ þössarar skrár er þess að geta, að handritin árfæra 

^^eimfær] ^^^^- ^^^^^^ "^^^ ^-^^^ ^^^^ ^^^^^' ®^ ^^^^^ 

i'étti h' Sigurössonar, sera 5. okt. 1876 befir tjáð hæsta- 

^onar ft^^*^^'^^ sína, að skráin væri frá tíð Árna biskups forláks- 
aMr^íf^ 1 ^'"á hér um bil 1370, og liggr sú yfirlýsing hans við 

''J: ^,^»s af skránni. 
skráin ^^^^^^ öú eiginlega fyrir í tveim útgáfum; fyrst er 

hefir ^^^^ ^^^^^^ "PP ^ Vilchinsmáldaga og eins og hún 

í Skállf^p ^ ^^^^ kirkjunuar á Hofi í Vopnafirði og dómkirkjunnar 
staðari útgáfa kölluð hér Á, og er hún einungis um reka 

tii ?^ "yrðra og eystra. Hin útgáfan, sem hér er kölluð B og 
^öffma ^ ^^^^^^P** tímum Odds biskups eptir máldagabók pórðar 
og }igQ^^ ^uðmundssonar, er A frábrugðin aö oröfæri nokkuð svo 
af þ^.- ^ l*^^ auki viðbót, sem ekki finst í Á, og er hið merkasta 
^iÖbót-^'^ ^öka staðarins niöri á Eyram og í Grindavík; ein grein 
ÍEerið '^^^^^^^ ®^ rekum staðarins eystra og nyrðra; orð- 

leyti ^^^^^^ yngra en á hinu. pessi viöbót sýnist að sumu 
Q-^^ "^itnisburðr einhvers einstaks manns eða einstakra manna, 
"^era f ^^^^ hægt aö vita hve gamall er; en þó virðist viðbótin 
^irðist ^** ^^^^^ ^''^ þessum tímum ; og þó hún væri yngri 

að ^^Qsaett að láta hana fylgja hér með, þar annars yrði erfiít 
leo-j; - 'r^. ^^íini bás að svo stöddu, en skjaliö hins vegar æði merki- 
greini sinni. Greinaskiptingin er gerð af útg. samkvæmt aö- 
jn& A ^^^^erkjum þess handrits, sem prentað er eptir. Um skiln- 

^ ^PPhafi skárinnar sjá hæstaréttardóm frá 18. Febr. 1879. 



eptir^^^^°- ^^' ^^^- ^^^' 1*^—18 frumrituö afskrift 1614 

akrif d ^^^^ ^^'"^' ^ ^ Vopnafirði: «Ad þetta sem fyr- 

^ hoffi ^^^^^ ^'^P^ vtskript af þeirri gomlv skra sem liggur 

yq ^ "^oknafirdi vm Skalhoiltz reka og jtok vnnderskrifum vier 

^ugusU ^^^^ ^iginn hendi. Datum 1614 þann 3. dag 

Sigurdur Olafffon Oddur þorkelffon 

min eiginn handfc med eiginn hendi 

Jon Áugmundffon Biarne Oddffon 

bp..í Eigin hand Eigin-Hand... 

A^í^"^^ ®^ lögö til grundvallar = a. 
virð- f -^*'- ^^^' ^*^- 9 — 12. afskrift 1620, að því er 

Sj^?j^Y®Ptir afskript frá 1570 af skrá þeirri, sem legið hefir í 
oltj: «Skrifí"ad i Vallanefe xij dag Áugusti Anno a Christo 
m dlxx effter Registro Schalholtensi. 

5* 



68 



KEKASKRA SKÁLHOLTSSTABAR 



1270 



fad medkennum vid effterskrifader: Eyiolfur JoníTon og Gudmundur 
Gudmundífon ad vid hofum sied og yferlesed suo laatande Gamla reka 
skra ord effter ord sem liier fyrer ofan skrifad stendur. Skrifad j 
Skalhollte 28. Juníi Anno 1620 

Eyolfur Jonffon Gudmundur Gudmundffou 

med eigin hende m. e. h.» 

Jessi texti hér = b. 

AMagn. Nr. 261. 4to bls. 19 — 21 frumrituð afskript óstaðfest, 
frá hér um bil 1618 = c; AMagn. Nr. 258. 4to bls. 111 — lU 
afskript frá 1643, sem Brynjólfur biskup heíir látið gera — d; 
AMagn. Nr, 258. 4to bls. 114 — 117, afskript gerð fyrir Brynjólf 
biskup 1643 = e; AMagn. Nr. 258. 4to bls. 118—119, afskript 
gerð fyrir Brynjólf biskup (1643) = f; Biskups skjalasafniö á 
íslandi Nr. 7. (2) 4to chart. fol. XCIX, frumrituö afskript af Vilchins- 
máldaga í tíð Odds biskups (c. 1618) = 7, og er hér notuð af- 
skript Jóns Sigurössonar þar af, en jafnframt höfð hliðsjón af stað- 
festri afskript með hendi Jóns biskups Arnasonar frá 6. Júlí 1730 
og afskript staðfestri 22. Dec, 1785 af Hannesi biskupi Finnssyni, 
sem hvorartveggju nú eru í fórum Cand. jur. Ólafs Halldórssonar; enu- 
fremur eru höíð til samanburðar handritín AMagn. Nr. 259. 4to 
bls. 156—158 og AM. 260. 4to bls. 174, sem eru afskriptir með 
hendi séra Jóns í Villingaholti af Vilchinsmáldaga, og afskript af 
Vilchinsmáldaga i Svartskinnu Magnúsar Stephensens Nr. 27. 4to 
bls. 90—100 frá c. 1730; Landsbókasafn Nr. 108. 4to bls. 48ö 
— 86, bók meö klaustraskjölum frá séra Jóui Halldórssyni í Hítar- 
dal; ekki góð afskript, og samkynja við f, og hættir eins og hún í 
miðju kafi. 

Vm Skalholltz reka. *) 

fessa reka ok hualuoner a stadurinn j Skalhollti. -) 
í>ria bluti 1 j þistilfirde fraa steine þeim er steundur j 
[uidiarvijkur ose ok til Sual | bars ær oss ^) fiordung ^) j 



þannig b. c; Registur Skaalhollts Domkirkiu vppaa reka fyreí 
austan. aff Wilchinsbok, d; Registur Skaalhonts domkirkiu vppaa reka 
íyrer austan aff Skraa sem herra Oddur heffur laated wtskriffa, e; Rekft' 
skraa fyrer Skaalhollts jtQkum j þystiifyrde, f; Reka skraa dom kyrki' 
unnar j Skalhollte fyrer nordlendinga fiordunge og nockrum parte Austfird' 
iiiga fiordungs 27; eingiu fyrirsögn í a, 7, 259, 260, 108; Upphafið er svo í 
f : -þessa reka og hualvoner eignar sicr Skaaihollts kirkia i þistlisfyrde' 
Fra Bteiiie þeim o. frv.- *) Skalahollti, Vilchinsbók; *) þistilsfirði, C' 
108; [þannig a, viðiarvikur, e; vidare (vijdare b, d) vijkur, b, df 
Vilchinsbók; videijar vijkur, c; vidarvikur f, 27; sl. 108; vidíar vík' 
stendr i Hólarekaskráuni fornu í afskript frá 1386; og b. v. c; ") fiörd- 
uÐgur 108; ') úr, Vilch.; 



^^^Ö- REKáSKRÁ skálholtsstaðar. 69 

^ual huortt sem hann er fluttur eda rekur hann. 1 

gards reka fra dalnum vestara^) ok til [saurvesna^) 

^^** [attvng [vr hual. [Med sama mote j millumm saur- 

^^sta ö) lækiar ok stod | uls lækiar allar hualvoner. j millum 

^^^^ls lækiar ok [gautu vijkur 7) aull 8) flutning. fra gautu- 

vestann verdre ok til Sandar ^*') oss þria hluti j half- 
um hual. 

öiedii) auUvmm þessum hualuonum a hann skipan sa 
. ^^J*^umm 12)^ ^^^^^ landeigande aa einn skvrd ok vj ^^) vætter 
J nlass hual. 

J millvniin holknar **) oss og hafralonsar ^^) þa eru 

oimtunga skipti i^) mi^) hual. skal þrimur fimtungum skipta 

^^) stade. enn þrir ^«) af sio ^^) liggia^i) til Gunnarstada. a 

stadurin þar 22\ þj.ja halfa ok ad rada fyrir skotmans hlut ad 
nelmingi. 

lon 2^^^^^^ flutning j millum [laxar oss ens ^s) forna ok hafra- 
^ ) ai' [ok skipta j þria stadi hvalnum ^^). 

1 ^illum tottar ^^) vt fra Sanns ^^) ennda og [hafra 
^^) ar liggur einn [siettungur ^^) til kirkiunnar a Sauda- 

^esi. annarr til hallgeirstada ^^). tueimur ^i) hlutum ^^) þeim er 

2 skal skipta j þridiunga ^^). a stadurinn þann ^^) 
Wut og sa er vid hann a. 



^ * ^*' 108; ^b) Vilcb. hefir hér Htið i og sumar afskrr. ekkert 
108."^ vesta, Vilch.-, vestaeta b, c, e, f, 108; ') [Saurveisna, f, 

i Saurvetna b, c, d,Vilch.; ') [sl. Vilch., 27; Saurvestna, C; Saur- 

^eisna, f, log. j-^j ^.^^^ ^ ^7; [gotu vijkur c, f, 108; ') auU 

^ ' c, 108; hin: a:llan; gotuvijk, 7, c, f; '°) sandar aar, b; Sandar 
^ ; Sandaar, d, e; Sandár 7, 108; medur b, e; '') hualinn, f; huöl- 
^ 108; halfum c; '^) þannig a, 108; sex, c; sio, b; vij, d, e, Vilch.; 
^^iar vættir og hlass. f; '*) haulknar, 7; haulknar, b; '^) hafra landz ar 
™ons ar, c; skipta, a; '^) i, c; '') siau, b; vij, 7, 108; '^) iij. 
' } vij, b, 108, 7; ^') lagu 108; ") þa, c; sl. b. d, e, f, 7, 108; ") 
skT^ "^' ^^^^rossens 108; ") hafarlons, c; ") [J þriá stade 

^ ^ ekipta hval i miUum o. s. frv. 108 og sleingir þessu saman við 
^*8tu grein á eptir; ") topttar, 7; tolfár(?) 108; '') Sandf b, c; Sands, 
08; Sandz, 7; ^«) hafarlons, c; h.^ifra londz 259. 260; '') [þridiungur 
3, ' hinn setti, c; ^°) Hallgeirsstadar, c; '') tveim 108; sl. c; 

) hvals b. v. 108; 3») 3 fiordunga, hefir a og b fyrst sett, en það er 
>8t rangt; ^*) þö, ^; þaíi, b, c, 108; þann d, e, f, 7; þaðan? 



70 REKASKRÁ SKÁLHOLTSSTAÐAR. 1270- 

[fra tott þessi og til fossar fiordung j hual ok 
þat 2) minna at stadvrinn a mukaþuera [a] halfan atianda 
partt. 

fra steini j lambanesi fyrir Loni ok j millum deiUdar 
skeria halfur hualur so sem til telst^). 

miUum deilldar skeria og grafs ') tiarnar tolftungur 
vr þridivngi ok fiordvngur vr þridivngi ®) med hlijdar landi. 

j þeim þridivngi er fellur til lons settungur j hual- 

reka. 

[[miUum ^^) steins j lambanesi ok [kross oss ens forna^*) 
allann flutning, 

Millum [kross oss ens forna og hrafnabiargar ar auH 
flutning nema attungur. 

millum graps tiarnar og hrafnabiargar ar fiorduugur j 
rekahval ^^). 

j millum hrafnabiargar ar ok vordv a brimnesi fiordvngur 
j hual ^*) ok allann flutning nema attung. 

j miUum vordv a brimnesi og hraunlækiar settungur i 
attungi j hual og allann flutning nema attung. 

milium ^^) hraunlækiar og mafuanes ^^) siettungur og att- 
ungur j hvalreka og allan flutning ^^). 



') [þesse reka á fra husa toft þesse (!) 108; þessi, a; þessari. c; 
þeirre b, á, 1; a; því, bin Öll; muncUa þuera, 7; munka þueraa cí 

*) vantar i Vilch., a, d, f; tekst, a, e; ") j millum, c, Vilch.; ^raps- 
Vilch., b, d, 108; *) fiordungi, 7; ») hér endar 108; ^°) j millum, c: 
[krops, offens fornna c; ^^) [krops offinz, c; ens sl. b; '^) tuein^ 

r 

hlutum b. V. f, og hættir hér og setur undir: *Augm. pr, Jonsson a 
Svalb.- (er þar um 1597); '^) reka huaí b, d, e; ^*) j millum, c; 
maanes, c; ^^) írá [[ er ruglnð í 7: Miiillura steinz i Lambanesi og 
og krosz og (! r.;oss) hins forna. allann flutning nema attungr millum 
grapstiarnar og hrafnabiargar ár. fiordungur i reka hual i millum hrafna- 
biargar ár og vordu a brunnesi (!) fiordungur i rekahual og allann fluttn- 
ing nema attung millum vðrdu a brimnesi og braunlækiar og mafa- 
nes siottungur og attungur i hualreka og allann fluttning»; í 259 og 26i^ 
er líka ruglingur: -milium steins i Lambanesi og kross og(!) hins forna. 
allann fiuttuing millum kross ogOtornaog hrafnabiargar ár fiordungui' 
j reka hnal j millum hrafnabiargar ar og vÓrdu i Brunnese(!) oU fluttning 
nema attungur millum Grafstiarnar og hrafnabiargar fir fiordungur i reka' 
hual j millun\ hrafnabiargar ár vordu a Bruunese" o. s. fr. eins og i 7. 



^^'^O' REKASKRÁ SKÁLHOLTSSTÁÐAR. 71 

niiiWm mafuanes og tangahorns halfan hvalreka og allan 
flutning nema attung. 

fra tangahorni fyrir skala landi [fiordungur j hualreka. 

^^■a skala landi^) fyrir kumla vijk halfan flutning og fiord- 

j reka hual. 

, sama mote j hualuonum fyrir hroUugstodum*) og 
eidi og fyrir fagranesi. til fossar. 
^yrir gunnolfsvijk fiordvngur j hval. 
[fiordungur j Smyrla] ^) felli til finnafiardar [aar]^). 
[fiordungur fyri^) Bæ j vidar rekum. 
^ra steini j lambanesi halftolf alnatrie og auU stærri. 

alna trie og olP) stærri fyri hlijdar landi. 
^*3u alna trie og aull stærri med Eidi. 

med midfiardarnesi halfur huah-eki og [flutningar 
nalfar ^o)^ 

allar hvalvonir med ollum midfirdi. 
lialfar divpalæk ef flvttvr er. 

fiordvngur fyrir þorualldftada ^^) landi. huersu sem a land 
^r. ef landeigande mía eignast. 
Þridivngur j hual ^^) fyrir skeggiastodum. 
fiordungur j hual ^*) fyrir Backa. 
fiordvngur j hual fyrir havfn. 
fiordvngur j hual fyrir steintom ^^). 
l^alfan hual fyri nordan ^^) viduijkur sa. 
attungiv) j ^^^Y. fyri [austur tom ^^) og halfan vidreka. 



') maanes c; mafva nez 7; frá [vantar í Vilch.; hualuomn, 
huolunum 259, c. d, e; huolum, 7; huolonum 260; *) hroUavgstodum, 
; \ ^^"tar í a; hér er fylt eptir 7; ') vantar í a; fylt eptir 7; greinin er 
1 hirmm: fiordungnr fra (í. d; fyrir, e) SmirlafeUe til finna (minna, 
b) fiardar aar (sl. c). b, c, d, e; ')[... vr fiordvngi fyri, a; og flord- 
^Qgur fyrir, c; fiordungnr j Bæ, d. e; þannig Vilch., b, d; tiju c, e; 
'^JJ^' a, b; ^o) [þannig, a; flutningur halfur, c; flutningur. Halfar 

auar hvalvonir, Vilch., b, d. og lætr halfar eiga við það, sem á eptir 
emur; 'i) halfur(!), a; '^) forvardstada b, c, e; þorvardstadar, Vilch., 
7 hvalreka, Vilch., d; hualreka 259, 260; '') steintiine, Vilch.; 
itejntvne, b, d; fyri b. v. a; '^) attungur, b, c, d, e; '') [austan tun, 
: austr tun 260; austur tun 259; austurtwn, b, d; austur toni, c; austur 

ton a 



72 



REKASKRÁ SKÁLHOLTSSTAÐAR. 



1270 



allan hualreka og vidreka j miUvni hafnar ar og fwla 
vjknr *). 

halfur hualreki j millum fula vijkur og ^) merkia 
lækiar ^). 

Settvngur j hualreka. fra Sanngili tíl selar þar til ad 

huamshuus koma framm. 

halfan hualreka fyrir gnips landi enu sydra % 
fiordvng j hual. fra gliufursta og til Bodvarsdals ^) ar, 
fiordvng^) j huaP). fyrir Bodvars dan^) og halfan 

vidreka. 

attungur j hual fyrir fagradal. 
J^etta a kirkian j skalhollti^^). 

j hellisfirdi þridivng i hual [huorn ueg sem aa land 
ber ef landeigandi ma eignast og þridivng af bordlæguffií 
vijdi ^^) ok stærra. 

j Sandvijk settung j hual huorn veg sem sa land kemur. 
og settvng af bordlægum vide [ok flutning ^% 



AMagu. Nr. 59. 8vo bls. 1 — 5, kver skrifað um 1600, og er 
sumt í því með hendi Odds biskups. Arni hefir fengið það léð af 
Oddi lögmanni Sigurössyni: ■Mrs. Odds Sigurdssonar. á aptur ad 
skilast. usam sum«. Um þessa afskript skrárinnar fer Oddur biskup 
þessum orðum : "þetta sem hier er fyrrskrifad vm Reka og Onnur 
Jtok, hef eg Oddur Einarsson latid skrifa sem riettazt. epter þeirre 
gomlu maldagabok. sem Logmadurinn þordr Gudmundsson liedi 
mier. hijngad thil SkalhoUtz. vm árid. og eg liet Hallstein epter 
skrifa j fyrstu. og skiladi jeg þeirre somu bok aptur. enn hiellt 
epter vtskrifíunum. og huad sem honum hefur matt misskrifazt. 
forsuara eg ecki. þad ma leidriettazt og sannann lesazt. vid 
somu bok. logmadurenn þordur hefur med hondum haftt med fleír- 
um odrum godum monnum. og finnast þar marger maldagar Mrki* 
unnar(!) j Skalholltz stickte>.. AM. Dipl. afskr. Nr. 5727 (eptir 
59 8vo). 



vijkur 7/ ') bualur Vilch., b,c, d, e; ') sl Vilch.; *) merkilœkiar 
Vilch.; merkelækiar b, d, e; merekelækiar, c; Sandgile, Vjlch., b, c, dj 
e; *) sydar 7; sidar 259, 260; Bodvardals, Vilch,; baudvardals, c; 
fiordungur b, c; dal(!), Vilchinsbók; baudvardal, c; ^^) skalahollte, 
b; [fauorumgin, c; '^) vide, Vilch.; ") [vantar í Vilcb., b, c, d, e. 



1270. 



REKASKRÁ SKÁLHOLTSSTAÐAR 



73 



Gðmul Reka skraa kirkiunnar og stadarins j skalhollte. 
í^essa reka ok hualvoner ^ stadurinn j skalhollti. 
Þriá hluti i þistilsfirdi: fra steine þeim er stendur j 
vijkur öse. og til sualbardz aar öss. fiordungur j hual 
hann erfluttureda rekur hann. og gardzreka. fra dalnum 
dra. og til. Saurvessnalækiar. [Attungur j hual med sama 
^^ öiiUuni Saurvessnalækiar og Stodulslækiar. og allar hual 
^ojier i njiiig stodulslækiar og Gijtuvijkur. 011 flutning fræ, 

ptuvik vestanverdre. og til saudar oss. þria hluti i halfum 
hual. ^ 

D3ed þessum oUum hualvonum. a hann skipan a huolum. 

^tann landeigandi a eirn skurd. og vj vætter i hlashual^). 

] miUum holknár öss. og hafra löns ár eru fimtunga 

Ptti a hual. skal þrimur fimtungum skipta j vij stade. Enn 

Pnjr af vij. lagu til Gunnarstada og á stadurinn þa iij halfa 

ad ráda fyrir skotmannz hlut ad helminge. 

Halfann flutnine: i millum laxár oss ens forna. ok hafra- 
löns mr, 

J þria stadi skal skipta hual. j millum toptar fra sandz 

^^^a og hafra löns ár. liggur eirn þridiungur til kirkiunnar a 

saudanese. og annar til hallgeirs stada. Tueim hlutum huals þeim 

epter eru skal skipta i þridiunga. aa stadurinn þann eirn 

og] sá er vid hann [aa þessa reka ^). 

. ^^^^ husa [topt þesjse. og tii fossæ-r. fiordung j hual [og] 

m minna ad stadurinn ad Mukaþueraa. aa halfann átianda 
part. 

frá steine j lambanese fyrir löne og i millum deildar 

skieria. halfur hualur so sem til tekst. 

DaiUum deiUdar skieria og Grafstiarnar tolftungur vr 
P'^^ lunge og fiordungur vr þridiungi med hlijdar lande j þeim 
nordunge er fellur til löns^). 

L^iettungur i hualreka^) miilum steins j lambanese og 
krops öss ens forna [ok] oll flutning. 



[þetta fylgir næstu grein á undan í A eptir greinarmerkjunum, 
og er það líklega réttara; ^ Hér sýnist raunar standa .blashual* í 
hdr.; [Vantar í A; sbr. þó 108; ') öðruvísi aðgreining í A; [þetta 
í"ylgir næstu grein á undan í A. 



74 



EEKASKRÁ SKÁLHOLTSSTáÐAR. 



127 



J millum kropps öss. og hrafnabiargar ar. oll flutning. nema 
atfcungur. 

J millum Grafstiarnar og lirafna biargar ar. fiordungr 
j rekahual. 

[J millum hrafnabiargar air og vordu á brimnese. og 
hraunlækiar, siettungur j attungi j hual ogallan fiutningnema 
attung ^). 

millum hraunlækiar og Mafaness. settungur, og attungur. 
j hualreka og flutning allann. 

millum mafaness. og tangahorns halfann huah'eka. og 
allann flutuing nema attungur. 

frá tangahorne fyri skálalandi fiordungur i hualreka. 

frá skálalandi fyrir kumlavik. halfann flutning og fiord- 
ung j reka huaL 

med sama mote i hualuonum fyrer hroUaugstðdum. og 
fyrer eydi. og fyrer fagranese. til fossár. 

fyrer Gunnolfsvik. fiordungur i hual, 

fiordungur frá Smyrlafelli til Finnafiardar sar. 

fiordungur fyrir bæ, 

J vida rekum. frá steine i lambanese. half. xij. alna tre. 
og stærre. 

Tiu alna trie og oli stærre. fyrir hlijdar lande. 

Tiu alnatrie og oU stærre [med] Eyde [og hualreka^). 

med midfiardarnese halfur hualreki og fiutningur. og 
halfar hualvoner i midfirdi ollum. halfar med diupalæk. eí 
fiuttur er. 

Fiordungur i hual fyrer þorvardzstada lande huersu sem 
a land kemur. þess er landeigandi má eignast. 
þridiung i hual fyrir skieggiastada landi. 
fiordungur i hual fyrer Backa. 
Fiordungur fyrer höfn i hual. 
Fiordungur fyrir steintune. 

Halfann hualreka fyrer vidvik. fyrir nordan vid- 
vikur cfi. 

Attungur j hual fyrer Austur tune. og halfann 
vidreka. 



') (öðruvísi í A; [vantar í A. 



1 9*^0 

REKASKRÁ SKÁLHOLTSSTAÐAR. 75 

allann hualreka os vidreka. osr flutninff. mille Hafnar sar. 
fvlavikur. 

lialfur hualur i milli fúla vikur og merkilækiar. 
Siettungur i hualreka. fra Sandgile til selár. þar til ad 
'^^^^ms hus koma vpp. 

^^lfr hualreki med Nipssandi enum sydra, 
^iordungur j hual. frá Gliufurá. og til Boduars dals aar. 
fiordungur j hual fyrer boduarsdal og halfur vidreki. 
Attungur i hual fyrer fagradal. 
hue ^*^^^ ^ kirkian j skalhollte i hellisfirdi. þridiungur i hual. 
þridi^^^ ^ kiemur. ef landeigandi ma eignaztt og 

i bordlægum vidi. og stærra. 
j^.^ Sandvik siettungur j hual. huern veg sem a land 
^^^; og siettungur i bordlægum vidi ^). 

irkian i skalhollti á . j rekanum er liggur , . . 



2 



bakk ' ■ ' ! ' ^ ^ Þ^^^ ^^^S^' ^^^^^' Stokseýre. a Eyrar- 
fram • ^ ^^*^^^ Dyra löns. og Stiornusteins og sionhending 
heim ' ^^'^^*"*^^- vndannteknum so stðrum hual. sem aller 
stad^h^^ ^iiifolldu bue a Stokseyre med einum eyk giæte 
Off h ^^^^'^•og allann vid tueggia alna laugann millum snida. 
^ P^^an af stærra. 

^yrar ^ ^^^-rinn vitnisburdur vm reka mork millum stoks- 
ijjg ^^.^^ ^í^auns. Selalöns klett og Hrauns mork. og sionhend- 

^ Selaklettum vppi arnarhöl. og Grænhöl. 
aij^ 3 ^^*^ kirkian j skalhollti a i austfiordum til sl hundr- 
steins ^^^í^^^^* flutning og vidreka. er liggur i millum 
dai tV ^'^"^^^^^^j ^ j þistilsfirdi og valldavik. fyrir austan fagra 
sandi ^"^' ^^^^ ^y*"^^" ^^ö^^^^^s h.\eYS^á\ j Galltastada 

vijg^ tif ^^^^^^^^^^*^^- so mikid i huerium stad. sem maldagar 

gardz ^ '^^^ ^ austfiordum Reka þa. er heita 
di^p^jj^*^^^' Og enn þar til c hualreka er liggur fyrer 

vala^ "^^^^^ rekamork eru hallden j Grindavik: J mill- 
gfiupa og Rangagiögurs ad huar sem hualur kiemur 



^illi. 3\ p ^^^^ Hér standa tveir krossar í Landritinu og eyða á 

^ öeldr en .iic hundrada-. 



76 



REKASKIPTÍ Á ROSMHVALANESi. 



1270. 



j Gríndavijk j greindu takmarke skal skiptast j fiöra fiordunga- 
Skal eirn fiordung hafa porkotlustadir. annann stadarstadr. hinn 
þridia Jarnngerdarstader. skulu husa topter hafa fimtung. vr 
jarngerdarstada hlut. hinn fiorda hlut skal hafa hraun og hof* 
skal hraun hafa tuo hlute, enn hof þridiung. 

Jtem a klaustrid 1 videy. helming huers af hrauns 

hlut. 

Jtem a Skalholltzstadur vidreka allann j sandvik eystri- 
J miUum . . . stada og háleýabergs. og vidreka allann i 
krossvikum badum. 

voru þessi rekamork hofd og halldin meir enn vppai 
vetur so eingenn fann ad. 

Somuleidis voru þessi landamerki hofd og halldin miH' 
um voga a Strond, og Grindarvijkur meir enn vppa xxx 
vetur akallslaust. so eg vissa. ad vogar ætti ecki leingi*^ 
enn nedan frá, ad kalfsfelle. og vpp ad vatzkottlum fyrir jnnan 
fagradal. og vpp ad klettnum. þeim sem stendur vid skögfell' 
hid nedra. vid gðtuna. Enn þorkotlustader og Jarngerdarstader 
ætti ofan ad greindum takmorkum. 



25. [uni 12T01. 

Skrá um rekaskipti á Kosmhvalanesi. 

AM. 338. 4to bl. 49b-50a á papp. c. 1570 (Bessastaðabók)í 
eptir þessu handriti prentað hér; AM. 65. 8vo tvær afskriptir, báðar 
eptir Bessastaðabók; önnur í kveri Bergsteins í Skildinganesi, hin * 
kmsum blööum í 4to; Landsbókasafn Nr. 108. 4to bls, 109 — ll^ 
(séra Jón í Hítardal); Viloliiusmáldagi (AM. 259. Fol. og 260, FoU 
finst og í afskriptinni í Biskupsskjalasafoi íslands); AM. Dipl. afskr. 
Nr. 1780 (eptir Vilchinsbók). 

Keka skiptte rost hvelínga ^). 

J>etta er reka skipti aa rost hvalsnesi -) eptir þvi sem 
fornv hefer verit. 

Jnn primis. Holmvr sa vidreka in j keflavik til motz vid 
niardvík ^). ok vt at gnvpe þeim er verdvr fýrer innann sialf- 
kviar: [sionhending rædvr þadann vr henni ok *) vt j tyslinga^) 
stein. 

Rosmhvelnesinga 108; Ko8mhvalanes(i) 259, 260; Rosrahvalnesi 
108; niardvikr 259, 260; ') [sionbending rædur nr 259, 260; þyskí' 
iuga 259, 260. 



1270. rekaskipti á rosmhvalanesi. 77 

Gvfvskaler eigv þadann vt til midvarar j midskala os: 
í^a eigv COidhvs vt til býrdinga skers j vtskala oss. 
Þadann eigv vtskaler til skagaflesiar: 
Þa eigv hafar -)biarnnastader ^), ok kolbeinstader *) ok 

j ba^^ ^^^"^^ ^^^^ ^^^^ kirkivbols. ok 

P nn as^) er þar geingvr fram vndann aa þar j kolbeinstader 

ok annann bafar ^)biarnna stader enn halftt kirkivbol. 
fram^^^^^^ eigv vtskaler til hiallzins sa fltivm ok sionhending 
ann ^.^^^^^ ^^nn er þar er klappadur j hamrinum: fram vnd- 

-^^^^ ^íöi' j þorodzstader flmtvnginn. 
halft ^ fitivm eigv flankastader ^) ok sandgierdi 

no rí ^^^^^ ^^*^ annad ok sýdvr at vik vpselinga ^), er liggvr 
^^^^ fra hialle flankstædinga ^), 

7 f*"^ hiallinvm eigv presthvs. ok sydur at gardinvm 
Yj. ^f^^^^'^ ofann firi svnnann akurland sandgierdinga. ok þar 
sionhending j hinn hæsta stein ca markskeri. 
^aaann eigv sýdvr biasker j midiann eyktar holm. 

Ha^ ^*^^^^ ^^'^ fvlavik xl fadma á sanndinn fra [kolldv 
"omrvm 

bolm^^*^-^^^ hvalsnes. krokvr. ok vtskaler sýdvr til midær^^) 

s sinn þridivng hvor ^^) þeirra. 

^adaun eigv vtskaler einer sýdvr til miosyndis ^^). 
þridivng^B)^ ^ sýdvr hvalsnes ij hlvti j vidreka enn starnes^^) 

^vorert^'^ ^^S^ vtskaler vatztokv j kroks ^^) brvnn ok halldi 
^6ggvi7^ brvnnenvm. 

bolm íDidhvs eiga tveggia skipa vpp satur j navsta 

ök m'(]] ^^^^ ^^skaler allar veidar sýdvr j lambarif, enn krokvr 
vs þndivng, eun kirkivbol ad svnnann, enn fiskreka 
^"atin at miofa tanga. 



líafurb- ^^^' l?^^nig 238; -biarnar- 108; kolbeinstader og 
^60-.fla^"^'^^^^^' ^^^' ^ö^' °s ^^f'' ^^S; flangastader 259, 

^i^gá'Dfin*^^*^*^*^'*' ^^^' "PPesinga(l) 108; flámstædinga 259; flamstæd- 



259 26o' holum 259, 260; ") nirdærs 259, 260; hvort 

W 7 A 108; '^) einn b. v. 259, 260; hér endar 259, 

' • ^to; '^) kross 108; ^') hveretveggie 108. 



78 



HVALSKIPTI Á ROSMHVALANESI 



1270. 



26. [um 1270]. 

Skrá um hvalskipti á Kosmhvalanesi. 

ÁM. 238. bh 48b á pappír c. 1570 (Bessastaöabók), og 
hér prentað eptir þessu haiidriti; AM. 65. 8vo, tvær afskriptir, báðar 
epiir Bessastaöabók, önnur á kveri Bergsteins í Skildinganesi, en hiD 
á lausum blöðum í 4to; AM. Dipl. afskr. Nr. 1780, tvær afskriptirt 
önnur eptir Bessastaöabók; Landsbókasafn Nr, 108. 4to bls. 106-^ 
109 (séra Jón Haldórsson). Skrá pessi er eiginlega samsett 
tveim hlutum eins og hán liggr hér fyrir: skráin sjálf og tvennH* 
vitnisburöir. pessir vítnisburðir eru látnir fylgja hér meö, því þeini 
er ekki auðvisaö lil sætis annarstaöar. peir eru og æfagamUr 
sýnast helzt að vera skránni hér um bil samtíða, þvi þeir skýrskota 
tiJ hennar eins og svo sé: «í fyrrnefndum takmörkum», "seni 
fyrr segirn, Ef þeir -væri miklu yngri mundi naumast vera svo 
að orði komizt heldr: "Sem stendr í hinni fornu s krá" eöa 
«sem stendr í skrá þeirri, er þar er um gera eða á nokkura 
þvílíkan hátt, 

Hvalskipte rost huelinga *). 

Jn nomine domini Amen. 

petta er hvalskipte rost hveh'nga ^) : 

at þann hval seni meire er enn xij vætter ok half vætt 
ok rekvr millvm æsvbergs ^) ok keflv vikur til motz vid 
niardvikínga skall skiptta j nív stade. 

A ^) þar af eínu hlvt holmvr. Annan hlvt midskala gardvr. 
skal honum skipta j þridivnga taka einn þridívng ^) hrafnkiel- 
stader ok meidarstader: halftt hvort vid annad. 

Annan þridívng varer ok straglastader ok darrarstader 
er þar ok v stada skipte: take tvo hlute varer: enn hin tvo 
þria ok jafnmikit hvort. 

Hinn þridia þridivng taka gavkstader ok skeggiastader. 
þav ok v stada skipte. taka skeggiastader ij hlvte enn gavk' 
stader iij: Hinn þridia hlvt hvalzins eigv vtskaler: æ. presthvs 
þar j hina xvija hvoria vætt. 

Hinn iiija hlvt a krokr ok midhvs ok vtskaler jafnmikid 

hvor. 

Hinn fimta hlvt aa kirkivbol hafar^) biarnnarstader ok 
kolbeinnstader. m kirkivbol jafnn micid hinvm badvm: enn hini* 
londinn halft hvort vid annat. 

') Kosmhvelnesinga 108; eru 108; Esjubergs 108; þaniiig 
hdr.: klefa vijkur 65 (laus blöð); kefla vikur 65; kieflavijkur 108; fyrst 
108; hlut 108; ") Nú ívarshús og Kothús; xviij 108; hafr, 238. 



1270 

HVALSKIPTI Á ROSMHVALANESI. 79 

af t °° ^^^* * flankastader ok sandgierdi. eigv þar 
vtskaler hinv siettv hvoria vætt, enn hinn londinn halft 
^^ort vid annad. 

hvo ^'^ "^^^*^ ^^^^ ^^^^^^^" ^^^^^" ') '^^'f^ii 

ort ). 

Hinn viija hlvt eigv fvlavik ok nesiar. hvoratveggv *). er 
^ V Btada skipte. m þar fvlavik iij hlvte enn nesia[r] ij : 
^^iöiingar skipte «) er med nesivm. 

Hinn ixa hlvt hvals aa hvalsnes ok starnes. 
þann ^*^^^ ^^^^ ^^^^ biarne þorisson ok brandvr askielsson at 
enn^r^-^'^^ ^^^^^ ^ firnefndvm takmorkvm þegar meira er 
af h ^*^^ hveliv hvals þat er m land kiemur skal fla 

fiödvr ok hornni: vega hvorki briosk nie bein: vega 
■ ata enn halfa vætt sem pvndari stendur: enn ef pvndari 
^ndzt eigi: skal skipta hvort sem rekvr eda er flýttvrS) eda 
''^dá^r firi innann netleg^ 

í*etta sorv þeir gregorius palsson okaudreis^^) biarnnason: 
^ noed hvorivm hætti sem hvalvr kiemur at landi mille 
^_ sagdra takmarka svo micil[l] at skiptingar hvalvr sie. ok 
eit[t]hvort landitnocvd j^M þa skal med oilvm skiptalond- 
^^na tir seiffer. 

hl f 1 ^ ^^^^ ^ ^^^^' ^^^^^ skotmannz 

^ ^ýckzt ef skiptingar hvalvr er. 

fiorv ^^^^ ^^^^ rekvr aa land j fleirvm hlvtvm ok eigi einn 
akar ^^^^ ^^"^ bvalvr sie, ef samdægris kiemur aa land, 
a rada sol vm svmar enn dagur vm vetur, ok skal sa rann- 
^^a sína fiorv alla sem ^^) hvalvr kiemur 

Enn ef hvalvr kiemur eige samdægris þa aa sa er land eda 
navttnar reka aa, eun skipte þeim er meire er. hvort sem 
er einn hlvtur eda fleire. 
sem "^^^^ ^^^^^ hvalflnnvr skal bod vpp skiera ok lata fara 
skal ^^^^^^^ ^ ^^^^ leider^O fra sier til þeirra sem j hval eigv: 
^ þa koma hver med sinvm festvm ok ^^) bera a hval ef 



) 'KlaDkastader. 108; þannig, 238; kyrkia i niardvik 65 (laus 
kyrkiu Njaldvijk. 108; hvór 108; hverutveggia 108; 
n^^'^ ^^^' heiminga, skifte 108; ') [= IS'/a vætt; xiij vætter 108. 
^ uttnr IO85 ') netlög 108; Andres 108; sl. 108; er 108; 
^ sem 108; '^) Lendur 108; '=^) að 108. 



llloð); 
fuluríís 

6 



80 



BRÉF RUNÓLFS ÁBÓTA, 



1270. 



þarf. Enn þo at sumra festar sie j bornar enn svinra eige, 
skvlv aller abýrgiast epter þvi sem hvor aa j bval til : ok svo 
hval þo at vt take, enn þeir sem festv ok íivttv hafi fvllt firí 
starf sitt ok kostnad, enn eingi tekst meire festingar hvalvr. 

Ef hveliv hvalvr kiemur svo micil[l] at skipta eigi, þa skal 
þar med skipta tvesti^), beinvm ok ollv þvi sem fiemsett 
j hval. 

Keinge gomhval ok tvngvhval skal vega til skiptis seni 
skiphval -) 

Kiett er þeim som j hval eigv at lata skera þo at 
eige sie aller til komner, svo at hiner skipe^) sa sinn hlvt 
þann sem oskorinn er; þa er þeir koma, enn Ivki eci meira'^) 
skvrdar hlvt af þeim enn hiner er vid vorv: er þvi leingstviö 
vant at hvalvr se skorinn hier ok vpp borenn til hlvtar- 
Skot mannz hlvt skal skera til fiordvngar. en hellmingur 
heim er borinu, landeigandi skal vardveita skotmans hlvt. 



27. [um 1270]. 

Bréf Runólfs ábóta í Viðey til Snorra bónda að Hólmi uiö 
hvalreka miUum Valagnúpa og Esjubergs. 

AMagD. Nr. 238. 4to bl. 39a pappírshandr. frá c. 1570 
(Bessastaðabók); AMagn. 65. 8vo (laus blöð 1 4to) eptir Bessastaöa' 
bók; AMíign. Dipl. afskr. Nr. 1774 (eptir Bessastaðabók); Laads- 
bókasafn Nr. 108. 4to bls. 102 (Klaustraskjalabók frá séra Jóoi 
Haldórssyui í Hítardal). 

Herra rvnolfur aboti j videy sender snora bónda at holuai 
kvediv gudz ok sína. 

ef hvalvr [er]'') j mille vala gnvpa ok esív hergs þauu 
hval eigv hafnar lond: ok vogs lond: eun halfan æ. stadur j 
videy: ok gissvr j nese^) ok er þat mín hvgxann at kirkia 3 
svrbæe eigi hina xviij hvoria vætt. Sagdi asbiorn mier 
hafunve[r]iar og vogs menn ætti at skæra^^) hval þann til fiord- 
vngar^^) ef eigi væri vmbodz madur videýíuga vid: enn senda 



') þvesti 108; =") skipbval, öll hdrr.; Hér stendur ja í ^^^' 

238, 65 (laus blöð), sem mun vera ofaukið; sl. 108; skipa löSí 

®) annara 108; ') þannig i 108; vantar í 238; mun vera Gissö^ 

Hafurbjarnarson; ^)þannig238; Saurbœ 108; skera 108; ^*}fiordunga l08- 



1270 

LANDAMERKI HVALSNESS — VINDÁSS. 81 

^^^Q ) þegar til videyar eda vmbodz mamii þeirra ok abýrgizt 
"^al þann þar til er þeir koma til. 



^ [um 1270]. 

g^^^^^^í^K:jABRÉF milli Hvalsness og Starness (Stafness) á 

40 ^^^^^ Prentað hér eptir Bessastaðabók AM. 238. 4to fol. 
■^M 6^ ^^^' ^^''^^ ^*^"^ saman viö tvær afskriptir i 

^jálfu ^^*^ ^^^^^' í^ergsteins i Skildinganesi; önnur í kverinu 
4to hi — ^ ^^^^ ®^ ^ lausum blöðum utan um i 

18 A^"" ^^*^) ^*"^ l"^- ^ ^^^- ^^*' 

isanna 07 AM. Nr. 5848 (afskr. eptir transscripto þriggja 
Bessa I Jamíar 1664 eptir Bessastaðabók). Bréfiö stendur í 
Si?urö meðal Viðeyjarbréfa frá tíð Rundlfs ábóta og Jón 

*^sson heimfærir þaö til þess tíma sem bér er gert. 

landamerkia bref ca miUi huals nes og starnes^). 
Þessi erv landa merki miUvm hvals nes ok starnes ^). 
oss fi^-^ ^^*^synde firi nordan tvnid aa starnesi ^) ok til hlavp 
vm ^!^ vog: m starnes^) vid hvalsnes þridivng j oll- 

avllv veidvm vtann storreka j hval. þat sa starnes firi 

^anada • ^**^^* Hvallsnes sa j starnes land samela vt tveggía 
svcíinvnd^^^*' ^ ^^^" ^ millvm garda^) firi nordan 

jj^j ar gerdi; [Enn lýngrifa mork skilvr gata sv er liggur 
stendur^^"^ ^-öffmýrar ok vp i hafa leiti til vordv þeirrar er 
gj. leiti'^^. '^^*^^^^ ^^^^ sýdur^) sem ^*^) hæst 

enn t ^^^^ kirkiv vog og niardvík. ok divpa vog. 
grof ^^^^ millvm divpa vogs ok starnes ok hvallsnes skilr 

Pr f . verdvr firi innann klettana til hægri handar er ridit 
fra kirkiv vogi. 



j [uni 1270]. 

*^^N'DAMERKI Vindáss í Kjós. 



Stafn ^^^\ 339; Stafifness 339; ') stafnefs 339; 

i 65a. 9? ^^^* 339 (eins alstaðar); ") jarda 339; [felfc úr 



'^; sndur 65a, 6ðb, 339; ^»°7He7éDda7 339.' 

"'P^ W. II. B. 



6 



82 LANDAMERKIBJARNARHAFNAR — VIÐBORÐSKÁLDAGI. 1270* 

AMagn. Nr, 238. 4to bl. 159a á pappír c. 1570 (Bessastaöa- 
bók). petta er ef til viU brot úr landamerkjaskrá, sem líklega er 
ekki jDgri en hér er sett. 

landamerki um windas j kios, 

Jtem j fýrstu ca milli Reýnuualla og uindas rædur g. • 
lækr upp m brun, þadann sionhending nordr ad ga[tna]motuiD) 
þadann nordr j selia ai. Enn ai milli hækiudals og vindas: 
rædr skipa gil vpp ca brun, og þadann sionheuding nordur j 
selia ca. 



30. [um 12T0]. 

Landamerki Bjarnarhaínar í Helgafellssveit. 

AMagn. Nr. 252. 4to bls. 62 skr. c. 1670—1680 (innskot í 
hdr.). Marteinn Narfason gaf um 1280 klaustrinu á Helgafelli ^ 
Höskuldsey, en liér er talin búð og skipstaða, sem Bjarnarhöfn 
eigi í eynni; er því ekki ólíklegt að landamerki þessi sé eldri, eöa 
frá þeim tíma, sem hér er sett. 

Biarnarhafnar landamerke, 
I millum Biarnarhafnar og Kothrauns rædur Kothraunsa* 
en hid ytra millum Litlu seliu og Amyra rædur skurdur 
er kallast landamerkia skurdur. Jðrdunni Biarnarhöfn fylg^^ 
Hrutey. Stangasker, bud og skipstada i Hðskuldsey. item ðnnur 
bud og skipstada i Akurey» Akureyingar eiga selfðr millaöi 
hagagarda. tolf kugilda beit. ef þeir eiga svo til er þar bua. 
en taka ekki til af ðdrum. hvort fleira sem þeir vilia asaud 
edur kyr. Biaruarhðfn fylgir lambatollr fyrir beit og upprekstur 
a Biarnarhafnarfiall sem ad fornu hefir verid. 



31. [sumarið 1270j. 

Máldagi Viðborðskirkju [er Árni biskup forláksson setti]. 

AMagn. Nr. 263. Fol. bls. 96. Jón Sigurðsson heimfærir 
máldagann til 1269. En ef hann á annað borð er frá áög^^ 
Staða-Árna, þá er líklega réttast að heimfæra hann til sumarsio^ 
1270, því að þá för Arni biskup um Austfirðingafjórðung og heinit* 
staði. 

Marie kirkia a Vidborde a j heima lande. eina kv 



1270 

YALLANESMÁLDAGI. 83 

hveT' ^^^^ syngia annan hvern daghelgann ok hinn fiorda 

gelld^ ^^^^ ^*^^^* ^^^^ ^^'^^ presti c ok giallda tuævetrann 
^ ^Qg huert haust j eine hollt edur halfmork vadmals. hvn 
þar ^l^ tíuckv. eirn slopp. eina forna bok, ij. alltarisklædi. 
loeh ^'^^^zt heima tývund allra heima manna. þar skal lysa 
§a messo daga. fra mariv messv vnz lidur paska vikv. 



[sumarið I2T0]. 

-^Gi Vallaneskirkju [sem Árni biskup J>or!áksson setti], 

bl. ^^^^J^' ^r- 263. Fol. bls. 7; Landsb. 268. 4to (= D. 12) 
eii 1 • *^ón Sigurðsson hefir ^heimfært máldagann til «1269», 
*^ nann fir r^n — c*.x„ á iíi,i„--. réttast að heim- 



f$r^ ha ^^^*^ eignaðr Staða-Arna, er líklega rt 

og 1..:^^" sumarsins 1270, þegar Árni biskup fór yfir Austfirði 
staöi (Bps. I, 685—86). Hér er prentað eptir 263. 

Áfgamallt ^). 

Jig] ^irkia Baptistg j vallanese er eignvd med gudi envm 
land a vallaness land alltt og vijkings stada 

3 bus tvammland alltt: og fiogvr hvndrvd og tuttugv 

j-j^ ^^^01 -) oc hvsbvnadi: og verksfærvm ollvm: hvn a 
halft -^a ^*"^ ^^&^'^'^^ j gelldfe og skal 

giallda ^ ^^^S^i^ marka kvgilldi. og halft xij avra: oc skal 
er evv' ^V^^^ j hrossvm ef vill. J kross ^) skogvm kvgiUdi: þad 
^^gilld' ^^^' ^^'^^ valagils ^): og eyrargils. hvn a oc halfs 
%er ^^^^* giallda skal hvert sem vill reka þann er liggur 
og ^ ^^^1^^ iagar fliotz ös: þat er einn teigur þriv hvndrud. 
VxxW^ h ^^^^^ ^^kia tvo ^) hlvte j vidreka: enn kirkivbæiar 
Valio ^^^*^^^^g: enn tuo ') hlvti a kirkivbæiar kirkia j hvaleka. 
attvn • K ^ helming vidreka vid sledbriotz^) CDenn. enn 
^VRillV .^^'^^*^^* ^t^^g hvalreka j ofærv. þetta skvlv vera ij. 
fiogur h ^t^^^^J vadmala: selfor j Eyvindardal. 

eyvinda ^^^^^^ ^y^^*^^^ ^ ^^^^ 

gvdvefi^*^h" ^^*^^ ^ ''^- P^^^^^ "^^^^^ ^ j ''^ 

^í* hokla: þria sloppa: iij kantara kapur: kirkia a tiolld 



'Kxvj ii ' ^^^í Vallanes 268; BugagDÍ 268; *J 

BledboJ ^""^ °' ''''' ^^^^ -S*""' ^^^; '^^^' 

' -iö8; ) m: 263; CIO: 268; '^) firam 268; ") z, 268 (= ok). 



J verk /erum 268; 
268; 268; 



6 



84 HOLTS MÁLDAGI UNDIR EYJAFJÖLLUM. 1270 



Býn oc Allttara bvnad: skryn: oc Allttarastein bvinn: oc [helg^' 
domar j hvorvtveggiv: iiij rodvkrossa: oc smleltta kross[a] ") 
iij fonta^) gudvefiar Allttaraklædi ij: oc kaleka ij: oc annao 
algylltan oc vegur sa niv aura: messvbok: lesturbok: 
handbok: og passionalem Apostolorum: Hymna bok: Aspiciens: 
oc martirilogivm: sequentivbok og likneski nicholas: oc mariv-' 
skrift: vij kluckur: glerglugga ij: oc þa luti er til messv Þ&^^ 
[a kirkivr ^): Joans skript Baptistg . 



33. [um 1270]. 

Máldagi kirkjunnar í Holti undir Eyjafjöllum. 

AMagn, Nr. 263. Fol. bls. 30—31 og er þar aptau viö klauss 
frá 1326; Landsb. 268. 4to (= D, 12) bls. 231 (sbr. bls. l2)í 
AMagn. Dipl. afskr. Nr. 2164 (eptir pappírsblöðum HoItskirbj») 
MannanÖfn þau, sem hér koma fyrir skýra ýmislegt í ættum f^^ 
þrettándu öld. Grímur Jónsson var bdndi í Holti um 1200 (Bps- 
I, 315, 333). Hallgerðr kona lians er uefnd í Sturl. Oxf. I, 24í*) 
viö áriö 1221. Njáll Sigmundarson í Skógura dó 1236. Krákr 
Njálsson i Steinum mun vera sonr hans og bröðir Skóga-Skeggj^* 
sem dó 1262. Magnús biskup Gissurarson d. 1237. Ólafr Hjí>'^: 
leifsson var ábóti á Helgafelli frá 1238—1302. Máldaginn er 
í þeirri mynd, sem hann liggr hér fyrir, yngrienl258. Synir Gríö^^ 
bónda Jónssonar í Holti og Hallgeröar húsfreyju hans voru Þ^^^ 
þorgeir bóndi í Holti, sem hér er nefndr, og Hólnisteinn faðir GríB^^ 
prests 1 Holti (d. 1298). þorgeir er nefndr í Reykholtsför 1241* 
en þegar hér (1270) er komið hlýtr hann að hafa verið ganiíj"' 
því aö 1276 giptist Sigurðr seltjörn dóttursonur hans. Jón Sir 
urösson hefir heimfætt þenna máldaga, sem hér er gert. og er íí^' 
legt hann sé frá sama tíma og Oddamáldagi, 

gamall maldagi ^). 
Allra heilagra kirkia og stadur j hollti a þar heima la^^^ 
allt og varmarlid^) vallu®) og gerdar og gardzhorn med oH' 



um fiorum þeim sem þar fylgia enn þad eru. xx hundrat 



liaíf 



[synztu vestur-hoUta ^) fiara, half huammfiara er liggur fy*^^ 

*) [helger domar 268/ kross 263; =>) fnnta 263; fiita 268; *) 
gýUdann 268; [a: k:, 268, = a kirkian? HoUt undir íjöllnm Ð^^ 

varmahlid D12; völln D12; [vestur synztu hollta 263, D12, 
263 punktar undir vestur til merkis um að það eigi ekki að lesast, 
í D12 stendr það blátt áfram; í frumritinu hefur líklega staðið me^^^ 
fyrir ofan, sem sýndi að orðin œttu að skipta sætum, en þau hafa veriÖ 
niáð burt þegar afskriptirnar voru teknar, og því er hér skipt um 
orðanna, og má það kanske tíl sannsvegar fœra. 



1270 

HOLTS MÁLDAGI TTNDIR ETJAFJÖLLUM. 85 

fy]g^* ^^SÍr fadma hins fiorda hundradz: her 

þ^jj og langanes halft med grasnautn og vtuoxtum at 
hins ^^Þ^^gis domur dæmde^) at fyrirsogn Styrmiss prestz 
Qg ^ ^ og grims jonssonar og hallgerdar. nials j skogum 
fQj. ^ steinum nials sonar. Grimur prestur holmsteinsson 

g þetta mal þa er þetta dæmdist med stadnum. 
b^kur ^^'^^ ^ DQessu fot og iiij kalekar xij manada tijda 

sumar tuennar og fioldi sagna boka kluckur vi. skrin 
roduT ^»"083 alltara steinar iij. plenarium. huslker af silfri. 
likne k^*^^-^^ ^^"^ ^^"^^^ likneski baptiste. olafs 

j stau 1*^^'^* ^^^^^^® skriftt:^) TÍauUd vm huerfis j ^) kirkiu og 
ketill f * ^^^^^ ij- kistur iij: kortialld vtann og innann. og 
ijj. ^^^^ skirnar font og vmmbuningur hans, kantarakapur 
hinum ^^^^P^^' ') alltara klædi a ha alltari: enn: ij ^) a 
kerti ^^^^^^^gar iiij og vatndyr^) glodarker og elldbere og 
istikur V, og bakstur jarn: 



og tunr ^^^"^ '•'^S^' ''P^' = 
uugg • j gil fra hofda skogi ij c...w. . ; 

og g ^'^^ ^ed vtvogstum allum: vndir saudungs hamrum: 
hoiite i3\^^^^ hamrar. Her fylger xxx: sauda hofn j vestur 
fyrer vt skædi med stodhrossa hofn vetur og sumar 

^^ön sandlæk. hundradz lamba hofn i langafell ^^). 

Prestar^^^^ ^^^^^^^ Þessu at hier ^^) skolo vera ij 

vik^ t^^*^^ '^iakn: messa skal her vera huern dag: og ij daga j 
vigiijy-.^^' ^j' messur vmm alla jola faustu og langafaustu og 
sex ^^'^* ij messur annann huern dag j ix vikna fostu: 

^eilakt^^V^ skylld. fyrir allra heilagra messu hallda 

heil ^^^^^^^^ messu. þat var leyti herra Magnus biskups 
fasta f^^*^ ^^ylldi hallda Decollationem johannis baptiste og 
y*"ir vmm dag le). ^^t var logrettuborit af olafi abota. 



fylgia 

einuirdis: ^°) vij skogar. j þorsmork j staung 



nautur lækiar skogur^^) 
a askerstadum ^^) saud- 



*) fiorda °^ ^'^^ ('■angt); ') gardz nautn 263; dæradar(!) D12. 

Di2. 6j ^^^*^^Iír. Dl2; 5j og sl. þorláks; '') sl. D12; ') firam 

") [si. Dl^^^i/^^^^ vatndýr D12 (afskr. M. Gr.); æinvirdis D12; 
= Akatað' ' \^^*^^^^^odum D12 (afskr. M. Gr. = askierstodum ?) nú 
^ambafpi/? ^^^y^rð (Akstaðaháls) í Langauesi; ^') hoHt D12; '*) = 
'''' ^-^)? -) þar D12; -) dagiun D12. 



86 odda máldagi. 1270. 

og þar lagdi þorgeirr bondi og þorny husfreyia hans til stad- 
arins iiij'^ fioru. 



34- [1270]. 

Máldagi Nikuláskirkju í Odda á Rangárvölium. 

Frumbréfasafn AM. Fasc. XXXIV, 9, transcriptum þriggja presta 
Ásbjarnar Sigurðssonar, þórðar Guðmundssouar og Ögmundar Páls- 
sonar eptir gömlu máldagakveri kirkjunnar í Skálholti, gert 23. Dec. 
1499; liér er borið saman við AM. 263. Fol. bl. 29b slrr. 1598 og 
Landsbókasafn Nr. 268. 4to (= D12) skr, 1601, en þar er að 
eins nokkur hluti af máldaganum og hættir brotið á sama stað í 
báðum þessum afskriptum, og sýnir það, að þá hefir tínt veriÖ blað 
úr máldagakverinu forna, sem í því liefir verið enn 1499. AMagn. 
Dipl. afskr. Nr. 2140 og Nr. 2649 (eptir traasscripto með hendi Árna). 
Máldaginn segir skýrt frá því sjálfr, aö hann hafi verið borinn í lögréttu 
og þessar eignir allar hafi þar verið dæmdar Oddakirkiu, og af Árna 
biskups sögu kap. 6 (Bps. I, 685) sést aö þetta hefir verið gert 
einmitt 1270; og þegar þar viö bætist. aö allir þeir, sem meö vissu 
þekkjast af dómsöguvottunum eru einmitt uppi um þetta leyti, og 
einn þeirra Ketill prestur |)orIáksson deyr 1273 eða þrem árum 
síöar, getr enginn vafi á þvi verið, aö þetta sé máídagiun frá 1270. 

Odda maldage. 

Nichulas kyrkia j odda. a heima laud alit froda hollt tuav. 
Bergvad. langagerdi. fiosa land. selsland. stadnvm skolv fylgia 
XXX. *) kva. ok halft aunat. hundrat. asaudar. hestar xij. 

5>essar eru skylldur ^) j odda. at giallda a hverium tolf 
manudum. at fellzmula gelldingur tuævetvr at. æ,. gelldingur 
gamall. a, vollum hinvm ytrum gelldingur tuæuetur. a vollum 
hinum eystrum gelldingr gamall j klofa. gelldingr gamall. a. 
hrofstavdvm ^) gelldingur tvævetur . a tiorfa staudvm gamall 
gelldingr. j flagbiarnar hollti gelldingur gamall ok annar tuæ- 
vefcur. j ostvaz ^) hollti gelldingr gamall j sniallz havfda 
gelldingr gamall, at. a. gelldingr gamall. a ægis sidv gelldingr 
gamall ath hrafn ^) toftum gelldingr. gamall. at rauda læk 
hinum ytra. gelldingr gamall. at rauda læk hinvm eystra gelld- 
ingr tuævetur. a. brekkv gelldingr. tvævetr, j tvngunne litlv. 
geildingr. gamall. j þiodolbs haga gelldingar ij tvævetrer at 



') þrir tiger 263; skylldir 263; ') roistodum 263; ') ostuatz 263; 
snellz 263; «) ramn 263. 



1270 



ODDA MÁLDAGI. 



87 



havmrum gelldingur ') tuævetur. at gasa husvm gelldingur tuæ- 
vetr. j kalfa hollti gelldingur tvævetur. j kroki gelldingur gam- 
all. a heidi gelldingur tuævefcr. a lytings staudum gelldingr 
tvævetur. j hreidri gelldingur veturgamall. j gutthorms haga 
gelldingur gamall. j kalldadarhollti gelldingur tuævetur. at 
þverlæk gelldingur tvævetur. a. skambeins staudum gelldingur 
veturgamall. j nesi gelidingur tuævetur j hollzmula. gelldingr 
tuævetr. j kallda kin. gelldingur tvævetur. j akbravtar holti. 
gelldÍDgur gamall. a. tialldar stavdum gelldingur gamall. j skardi 
hinv eystra gelldingr gamail og annar tvævetur, at steinkrossi 
gelldingur gamail, j sandgili gelldingur gamall. vnder hraune 
gelldingur gamall. j holmi a þorleifs staudum gelldingur gam- 
all at hofi hinv nedra gelldingur gamall. ok annar tuæveturok 
hin þridie veturgamalL j lambhaga gelldingurgamall. at reydar 
vatni gelldingur gamall ok annar tuævetur. at gelldingalæk. 
gelldingur tuæuetur. at vikingslæk gelldingur gamall. at hellu- 
vadi gelldingur gamall ok annar tuævetur. ath gauxstaudum 
gelldingur tvæuetur. at sela læk gelldingur tuævetur. j varma 
dal gelldingur tvævetur. j grof gelldingur gamall. j galltarhollti 
gelldingur veturgamall j froda hollti hinv eystra gelldingur 
tuævetur, at moheidarhuoli gelldingur tuævetur at bergvadi, 
gelldingur tuævetur. j divpadal gelldingur tuævetur. a. velli 
hinvm efra gelldingur gamall at vpsaulvm. gelldingvr gamall, 
j lambey. gelldingur tuæuetur a. stravnd gelldingur gamall. at 
bergþors huoli gelldingur tvævetur. at arnar hvoli gelldingur 
tuævetur. a. forsæti gelldingur gamall ok ij tvævetrer. a. 
strandar hofdi gelldingur vetur gamall a vomula staudum gelld- 
íngur veturgamall j næfr hollti gelldingar xij veturgamler ok 
skal þa giallda fimtv dægiíi fysta j svmriafendi ok skvlv aller 
vera svo hollduger ath þeir anne gautv a deigi j odda. j hafi 
vett matar a. þorkels stavdum vett matar ok vj alnar vadmals. 
a. grims staudvm vett mattar, a. skvms staudum vett matar, 
a klas bardi haluett mattar. a. strandar hala fiordung matar. 
j holmvm vett matar, at asolf skala hinvm ytra vett matar. a, 
arngeirs stavdvm vett matar. j kollabæ vett matar ath mos 



') tvískrifað í transskriptarbréfinu; kalladar hoUti 263; ') hér 
þr^tr 263 og 268. 



88 REKASKBÁ MUNK.AÍVEEÁRKLA\JSTRS. 1270. 

huoli hinvm eystra vj fiordvngar matar. at griot. a. vett 
matar at hofi hinv nedra vett ostz j sangili haluett ostz. j 
stvfa hollti halvett ostz a. arnkaullu staudum half vett ostz 
at. a. half vett ostz a kalf staudum fiordvngur. j gardzhuika 
hinvm vestazta. ij fiordvngar ostz j langa gerdi fior[d]vngur 
ostz at hofi hinv nædra ost leifur j ase ost leifur a. skambeins 
stavdvm ost leifur. j, sneillz havfda ost leifvr. at merki huoli 
ostleifur a tialldar staudum ost leifur. j skardi hin eystra ost 
leifur at vikings læk ost leifur. vnder hravne ost leifur. ath 
eyvindar mvla ost leifur. a. heradar stavdum fiordvngur ostz. j 
hvammi fiordvngur ostz. a. medal þiors ar ok iokvls ar a. sol- 
heima sandi. þa skal bondi hver giallda ost leif j odda hvert 
havst. slikan sem lætur sier til bus ysta. j guttorms haga vj 
aurar vadmala. a. vakurstavdvm xij alnar j mælvm xij aurar 
vadmals. a. oxa hrygg. xv. alnar. j vestur holltvm xviij alner 
j dvfdags hollti. lij avrar laugaura. j siglv vik hini vestari. a 
stadur iij hluti j fiorv. en adrer tvo. j þvfna fiorv fiordvng. j 
skvmstada fiorv ij hluti. j grimstada fiorv xij hvndrvt. j þýcka 
bæ cc j fiorv. i vestmana eygivm firi ofan leiti c fiska ok sallt 
belgir iiij. 

J»e3sir vorv domsavgv vottar. þa alþingis domur dæmdi 
þessar eigner. ^jichvlas kirkiu j odda. sem adur erv ritadar j 
maldaga þessvm. hafurbiorn styrkarson. pall þorsteins son oddar 
prestur eysteins son. ketill prestur þorlaks son þorleifur Reimr 
ketil son, þordur þorsteius son Eygiolfur jonsson. Haukur 
olafs son. þorgeir biarnar son. sygurdvr þorvallzson. jon skvm 
son loptur kolsson ^). 



35. [1270 eða fyr]. 

Rekaskrá Munkaþverárklaustrs. 



') För fyrir þrem inneiglum. Aptan á stendur með hendi frá 16. 
öld Odda maldage-. Efst í horninu aptan á til vinstri stendr með 
hendi samtíða transskriptino: 

•Ecki er rcad neraa j tijraa sie teckit 
Liot[t] er letur mitt 
ef lytur ca þad mey huitt 
þeim 8em>. 



1270. EEKASKRÁ MUNKAÍVERÁRKLAUSTES. 89 

Eins og skrá þessi Jiggr hér fyrir að öðru en því, að henni er 
hér skipt í tvo kafla, kemr hún fram í Sigurðarregistri (ÁM. 269. 
4to == D) og þeira afskriptuai, sem frá því eru runnar; MStepli. 
27. 4to bls. 90—95 skr. c. 1730 og Landsbókasafn Nr. 108. 4to 
bls. 206-209 (skjalbók frá séra Jóni í Hitardal E), og er hún 
þar sem eiu skrá, og Tjörnesrekarnar koma þar i samfellu eptir 
Slétturekana. Í skinnhandritinu AM. 276. 4to skr. 1386 (= A) 
sem á er rekaskrá Hólastaðar eins og Jón skalli gekk frá henni 
1374 ("rekaskrá Jóns skalla») er þessi skrá sett inn í Hólareka- 
skrána í tveimur hlutum, og er þar á milli Slétturekanna og Tjör- 
nesrekanna greinir um rekaeignir Hólakirkju á Tjörnesi, en á eptir 
Tjörnesreka Munkaþverárklaustrs kerar hér svo önnur rekaskrá klaustr- 
sins, sýnilega yngri, og svipuð Auðunarmáldaga, en þó nokkuð styttri 
og því líklega nokkuö eldri en hann, eg gizka á frá hér um bil 
1296. En í skinnhandriti Biskupsskjalasafnsins á íslandi Nr. 26, 
4to (= B) sem einnig er skrifað 1386 og hefir inni aö halda hina 
svo kölluðu "rekaskrá Jóns skalla», er einungis fyrri klausan 
(Slétturekar) og vantar þar bæði Tjörnesrekana og eins rekaskrána 
frá hér um bil 1296. í AM. 276. 4to finst ennfrerar fyrri kafiinn 
(Slétturekar) með hendi frá 1446 (= C) og er þar þá hnýtt aptan 
við ýmsum öðrum eignum og ítökum klaustrsins, sem ekki er getið 
um í neinum af hinum handritunum, og gæti þetta bent á, að fyrri 
klausan væri sérstök skrá fyrir sig. þó hefir mér þótt varhugavert að 
skipta skránni frekar í sundur en hér er gert, því þessar tvær 
klausur geta eins vel átt saman eins og hitt. Skráin virðist mér 
langelzti af þeim rekaskrám þessa klaustrs, sem eg þekki, en hvað 
gömul hún er, er mjög erfitt að ákveða meö vissu. þó held eg 
hún geti ekki verið yngri en vel eldri en hér er setfc, en vera má 
að aðrir kunni að sjá þetta glöggvara en eg. Ræð eg þetta helzt 
af nöfnum þeirra manna, er koma fyrir í skránni, og eru þau nærri 
því öll mjög fágæt, en þó er óvíst hverir mennirnir séu. Hallr 
Gunnarsson kynni að vera sami maðr og Hallr prestr Gunnars- 
son á Möðruvöllum, sem dó árið 1201. Daði Arnason er mér 
ökunnugr. Gunnsteinn sá, sem hérernefndr. kynniaðvera Gunn- 
steinn Hallsson, bróðir séra Páls á Eyri; hann bjó á Vestrlandi og 
fylgdi Sturlu og átti Ingveldi systur Skarðs-Snorra. Hann kaupir 
1225 Hvammsland af þórði Sturlusyni, en borgaði ekki. 1227 
kaupir hann Garpsdal og bjó þar. Ætt hans get eg ekki rakið í 
Sturlungu, en það, að hann kaupir jarðir til ábúöar á Vestrlandi, 
bendir á, að hann hafi ekki átt þar óðul. Gunnsteinn er enn 
á lífi 1254 og þá varla mjög gamall, því þá er hann í orustu. 
þorljótr kynni aö vera sami maðr og forljótr bóndi á Einarstöö- 
um i Reykjadal, er var ríkr maðr og lifði enn 1254. 1 Auðunar- 
máldaga 1318 (JPét. Tímar. IV, 55) er og nefndr þorljótr prestr. 
Systir Gunnsteins Hallssonar hét Jóreiðr og átti hana þórðr Narfa- 
son bróðir Skarðs-Snorra og bjuggu þau í Sælingsdalstungu. Sú 
Jóreiðr, sem hér er nefnd, gæti vel veríð hin sama. þórey sú, 
sem hér er nefnd, væri þá systir hennar. Jóreiðr Hallsdóttir var 



90 



REKASKRÁ MUNKAÞVERÁRKLAUSTRS 



1270 



enn á lífi 1253 og þá víst gömul. Sá Hallr Gunnarsson, sem hér 
er nefndr, ætti að vera faðir peirra systkyna. livort sem það nú er 
séra Hallr á Möðruvöllum eða ekki. Gunnsteinn og Hallr eru og 
gömul nöfu í ætt Ljósvetninga og þórey 1 ætt Mööruvellínga. Hallr 
Ófcryggsson dóttrson porkels háks bjó á {iverá í Fnjóskadal um 1060 
(d. 1065). Gunnsteinn er nefndr bóndi á þverá Fnjóskadal íReyk- 
dælu og Gunusteinn þórðarson bjó á Ljósavatni um 1060. Sé það 
rétt að þetta sé Gunnsteiim Halísson i Garpsdal og hans systkiu, 
þá veröur sízt fjarri aö árfæra rekaskrána, sem hér er gert og þó 
ekki seinna, því hann er líklega fæddr um eða litlu fyrir 1200 og 
gæti því hafa lifað fram uni 1260 - 70, og skráin bendir til, að 
þeir muni vera enn á lifi, þegar hnn er gerð; Gunnsteinn og J)or- 
Ijótr ("Síðan hafa haft»). 

L 

J>esse reka mork ero nordr a slettu þar sem þwer ar stadr aj. 

Sueinungs vikr Reki er austaa fraa fyliudals ea til sulaa 
hamars ^), 

fadan er [ormars ^) lons Reki til holsar. 
J>a hols Reki til deildar aar. 

padan vestr bafnar^) Reki til gegnis lekiar er sumer kalla 
torf lek. 

Vestr þadan er hauskulds nes Reki til þess oos*) lekiar. er 
fellr vr eggh vers vatne vt vm [gardzvollo ^). 

íra steine i hardbaks mol vestr til steins i hesta ues mol: 
þat®) heiter hardbaks Reki: 

J>adan hestanes Reki til skinnalons oos. 

í>adan skinna lons Reki vestr i [midia kanavik'^). 

^)í>adan er Rifs Reki vestr til grasteins er stendr firir ofvan 
molina jnn fra hwaltiornum. 

í>adan vestr er hualtiarnar^) Reki til vordu a baganesi: 

Vestr þadan er blikalons Reki til fornazta os. 

Reki a skamhedins nesi er mille straímlons os oc^°) vestr 
skelia hamars osa. 

IL 

^i)A manca. a tiornesi. a þuerarstadr^-) halfan Reka huala 



þannig AB; hafnar CD; vrmas D; Raufarhafnar CD; *) sl. 
CD; [garda vauUu C: sl. D; «) sl. CD; ') [kana vik midia C; En 
b. v. CD; ^) þannig AbC; hualtiarna D; sl. D(!); ") kcfli oc saUt- 
brenou vm alla manar reka oc b. v. D; ^^) muka þueraar klaustur D. 



1270 



REKASKRÁ MUNKAtyERÁRKLAUSTRS. 



91 



oc vidar oc flutniiigar. oc fiordung or helmingi vidreka oc 
flutningar allt til karlsgautu, 

At sandholum halfan Reka oc flutuingar. oc vardueita skot- 
manz hlut at helmingi. 

Fiordung j uxastada Reka a sandi. er cc fadma. oc xl. 
fadma. oc iiij. fadma^). 

Gardmanna reka halfan. huala oc vidar oc flutningar. 

J liosvetninga Reka eiga halsmenn siettung, sidan a þuerar 
stadr 2) halfan Reka huala oc vidar oc flutningar. 

Vm alla nattfaravik. fra suinaa til ofeigshellis þridiungor^) 
hualReka oc storvida þeira tria er meiri erv en. x alna. 

Fra ofeigshelli til suina l^kiar vidr miosyndi. iij^) attunga 
bædi hualReka oc vid Reka. oc flutningar. 

Slikt hit sama j hualReka oc flutningnm. fra austan verd- 
um eýrar havfda^). allt til nausta oss. firi austan geirleifs höfda 
En vestr fra nausta osi. til Rossasteins. cn þverarstadr fimtung 
oskerdann. oc iij hluti or þrimur fimtungum. oc slikt j flutn- 
ingum oc vidreka. 

Fra hrossa') steini til gardzenda firi vestan vik þria hluti 
j ollum Reka. huala oc vidar oc flutuingum. 

En fra gardzeunda vestur vm sýrnes tii lækia vikur. slikt 
at aullu sem austur fra hrossa steine. 

Um lækiar vik til biarnar ár. halfan fimta attung. hual- 
Reka. vidreka oc flutningar®). 

Fra biarnara vestur vm senningar vikur ^). a þuerarstadr^^) 
halfan attung i audru lagi. þat keýpti hallr gunnarson at dada 
arnasyni, 

Eýrar Reka halfan j hualuatz firdi. huala oc vidar oc 
flutningar. 

í>ridiung j þaanglabacka Reka^*). bædi huala oe vidar oc 
fiutningar. 

J huanndölum^^) þat er j blæiu Reka. attung j hualReka 
oc [flutningum. en^^) fiordung j vidReka. 



») fadmar D; klaustrid D; sl. D; þria D; eyiar hofda V; 
«) þria D; ') hross D; flutninga D; vik D; »°) [hér skýtr D inn: 
J hafragia þria attunga hnalreka oc flutniugar enn halfan vidreka. J niill- 
um biarnarar oc senniagardkur Ol klaustrid; ^^) sl. D; '^) bualdðjum D; 
'') [einn D. 



92 



SAMNINGR UM ODDASTAÐ 



1271. 



J þorgeirsfirde ca þuerarstadr þridiung i hualReka oc flutn- 
ingum. oc vidreka austan fra eýrar Reka jnn til aros. 

Um alla nattfara vik sem fýr seger. oc skal af [naust 
toft^) hinne eýstri Retsýnis kidiastapi yfer titlingasker. þat 
heiter eýrar Reki. til þess er keranes framan vert ]ig[g]ur vidr 
gniparhusum. J þessum Reka eiga halsmenn settung. en sidan 
hafa liosuetningar haft at helmingi-) vit gunnstein oc þorliot. 

þa er setbergs klettur kemur fram sem fyrst ma sia vndan 
skridnafelli. þat heiter manar Reki. þenna Reka halfan^) hafdi 
joreidr heiman. en halfan toku þær þoreý j erfd epter faudr 
sinn oc fylgdi þetta ekki liosavatni. 



36. Vorið 1271. [i Skálholtij, 

Samningr Árna biskups forlákssonar við Steinvararsyni um 
Oddastað. 

þessi samningr er tekinn eptir Árna biskups sögu (sbr. Bps. I, 
688) þó hann sé hvergi nærri Jiar in forma, en hann er hvergi 
annarstaðar til. Hér er prentað eptir Stockhdlmsskinnb. Nr. 12. 
4to bl. 6b og borið saman viö Nr. 8. 4to chart. í sama safni (bls. 
921—22), 

. . . Gierdu þeir saming cn med sier. 

ad ^) aine biskup skyllde þola ad þeir brædur ættu 
bunad S, stad og hafa þar gödann smid til kyrkiu vppgiardar, 
og fá honum Efne til [þeirrar smijdar ^). Enn ef nöckur talm- 
ade amidinn, skýllde h[erra] Runolfur áböte og þorsteinn hall- 
dörson er þa biö at huole, [og atte Jngegierde philepus dottur^) 
kueda oi huad fyrer skyllde koma. 

þeir brædur skyllde og tregdalauát vppgiefa stadinn, 
og hallda ongre hanz eign eí sá vrskurdur kiæme ad biskup 
ætte þeirrra "^) kyrckiu ad Rada og hennar fie af beggia hende 
konungz og Erckebiskupz, og skyllde og sá standa sem þeir 
gijörde þo ad þeir dæmde adru vijs. 

Steinvarar syner skyllde og giallda fie med stad nema 



') [naustat(!) D; hér er E réttara en D; helmÍDgum D; sl. D; 
*) herra b. v. 8. 4to; [sl. 8. 4to; [sl- 8, 4to; þannig 12. 4to og 
8. 4to. 



1271. 



UM DyNSKÓGAKLAUSTR 



93 



þeir konuDgr og erckebiskup kailade þa friálsa þar af. þeir 
skylldu og fie þetta vtgreida ad sumre. nema þeir feingeafsier 
pröfad a næsfca þinge tegliga raed yfer [syn] herra arna biskupz. 



37. 2. Julí 12T1. í Koloi. 

Adolf hinn fimti greifi af Bergi og bröðir Heinrik afHáskeiði 
(Höscheid) príor Jóhannesar riddaraorðunnar í Danmörk og 
ríkjanna þar í grend^ votta að Hermann riddari af Betzdorf 
ásamt sonum sínum Hermanui og Reinhold hafi með vissum 
fyrirvara frásagt sér alt tilkall til eigna þeirra hjá Dynskógum 
við Rín (Diinwald), er hann þóttiat eiga erfðakröfu til, og 
gefið þær Dynskógaklaustri. 

Bréf þetta er prentað í Annalen des Historischen Vereins fur 
den Niederrhein. Köln 1885 bls. 76 — 77 aptan við ritgjörð L, 
Korth's um Dynskógaklaustr á Rínarbökkum, og er þar tekið eptir 
pappírshandríti frá lokum 15. aldar í Kolnarskjalasafni, Bréfið kemr 
Islandi einungis við að því leyti, sem það hejrir undir grannaríki 
Danmerkr. Hér er því tekinn stuttur kafli af bréfinu. 

Dniversis prensens scriptum visuris nos Adolphus comea 
de Monte et frater Heynricus dictus de Hoensceit saucte domus 
hospitalie Jherusalemitani humilis prior per Daciam et regna 
adiacencia consitutus notum facimus presentibus protestantes, 
quod Hermannus dictus de Betsendoríf miles et sui filii Her- 
mannus et Eeynoldus [de] Dunwalt coram nobis et quam 
pluribus aliis fide dignis constituti pro se et omnibus suis 
heredibus ac coheredibus bona se libera voluntate bonis iilis 
apud Dunwalt sitis, que conventus in Dunwalt possidet et in 
quibus dicti Hermannus et sui heredes habuerunt vel vide- 
bantur ius hereditarium habuisse, cum efí'estucacione solempni 
abrenunciarunt libere et absolute, bona eadem cum suis ap- 

pendenciis universis in manus nostras resignantes in 

Colonia ... et datum anno domini M** CC^ LXX^ primo in 
-die Processi et Martiniani martirum. 



Hér er slept fyrirsögn bréfsins. 



94 



K1RKJ0SEKTIR. 



1272. 



38. 9. August 12T2. i Tansbergi. 

SaMPYKT Jóns erkibiskups og Magnúsar konungs um kirkju- 
sektir. 

Kriegers safn Nr. 4. 8vo á pappír aptast með hendi eins af 
skrifurum Árna (fórðar þórðarsonar?); AM. 94. 4to á papp. c. 
1600; Stockb. C14. 4to skinnb. þetta skr. af Sparwenfeldt 1679 
(NgL. IV, 652); Stockh. C36. 4to á pappír frá c. 1600 (NgL. IV, 
687); ÍBfél. 35. 4to á pappíi frá 18. öld. Hér er prentað eptir 
Krieger 4. 8vo og borið saman við ÍBfél. 35. 4to. 

Kirkiusektir. 

Anno OD. cc. Ixx. ij. Lafransmesso aptan j þunsbergi j 
Barfota broder klaustr var samtýckt af ClOagnus kongi oc Joen 
erchibiscop. med tillogu Biorn Ellingsons. þore biscopssðns. 
Ouden haukleiksons. her vigleick oudunarson at þessi sektir 
skolu heita kirkiesektir. 

j. klerckamal. x. likförsla^). 

ij. hionskap ^). xj. Oker. 

iij. skilsmal. xij. simonia. 

iiij. helligdags brot. xiij. villur. 

V. kirkiune frialse, xiiij. vantru. 

vj. Tiundargierd. xv. frillulifuit. 

vij. Testament. xvj. hordom. 

viij. salagiafuer ^). xvij. Gudsifiaspel. 

ix, Bandsverk. xviij. frendsemis spel. 



39 . 24. Júli 1273. i BjörgvÍD. 

UrSKURÐK Jóns erkibiskups 1 Niðarósi, þar sem hann dæmir 
Odda og VatnsQörð undir forræði Skálholtsbiskups. 

pessi merkilegi dómr liggr fyrir í tveim textum. Ánnar stafar 
frá transskripti Ögmuudar biskups frá 1518 eptir gömlu registri 
Skállioltsstaðar (hér = Á), en eiugar beinar afskriptir af því eru 
eldri en frá byrjun 18, aldar. Hiun textinn (hér = B) er sá, sem 
tekinn er upp í Árna biskups sögu. 



«) hionaskap 35; ') salagiafuer 35; likförslu 35.' 



1273. ÚRSKURÐR UM ODDA OG VATNSFJÖRÐ 



95 



A. 

ÁMagn. Dipl. afskr. Nr, 789 «eptir bók frá Villingaholti í 
Flóan á pappír nokkuð gamalli, er átt haföi séra Árni Gíslasoa 
biskups Jónssonar, en seinna séra þórðr forsteinsson og síðast 
Árni Magnússon. |>essari afskript er hér fylgt sé ekki annars getið; 
AM. 242A. 4to bls. 118 — 20 á pappír, syrpa Guðbrands biskups 
skr, 1569 — 1570, og er hér siept transskriptarvottorðinu, enda sýn- 
ist biskupinn hafa skrifað eptir Árua biskups sögu, en sá texti 
hafi veriö frábrugðinn þeini, sem nú þekkist, og þar hefir dómrina 
verið nærri því eins og í Skálholtstextanum; þessi afskript virðist 
ekki nákvæm og sýnist frumritið hafa verið ilt aflestrar; MSteph. 
Nr. 27 4to bls. 393 — 97, pappírsbók, sem Stephenseu hefir kallaö 
Svartskinnu og er að niestu með hendi Benedikte lögmanns porsteins- 
sonar, skr. c. 1730; Landsbókasafn Nr. 101, 4to (= C7); Lands- 
bókasafn Nr. 115. 4to (= D ]6}; Ny kgl. saml. Nr. 1847B. 4to 
bl. 3, bók séra Guðbrands í Vatnsfirði skr. 1669, og er hér að 
eins partur úr dómnum. pessi texti er áðr prentaör í F. Joh. Hist. 
Eccl. Isl. II, 40 — 44, og sýnist þar helzt vera fylgt Landsb. 115, 
4to. Áfskript af dóminum er og að því eg held til á pappír í 
Biskupsskjalasafni Islands Nr. 83. Fol. en hún er hér ekki notuð. 

Bref Jons ErkiBýskups i Nidarose um Vatnsfiord og Oddastad 

Ao 1273^). 

Ad thilsettum deige Jdus^ Julij, voru fyrir oss virdulegur 
broder vor Arne biskup af SchalhoUti af halfu kirckiu 
sinnar, og sá leikmadur er Sigvatur heiter Haldanarson, af 
sinne hálfu og brædra sinna, og Einar þorvalldzson fyrir sina 
hðnd. 

|>á bar fram þessi ®) biskup j dom fyrir oss, sina beidslu 
med þeim hætti sem hier seiger. 

[Virdulegum Jone Erckeþiskupi ^). Eg Arne biskup af^) 
Schálhollti kiære þad fyrir Gude og ydur upp á Sigvat Hail- 
dcanarson, ad hann helldur og kallar sier kirkiu hins heilaga 
Nicholai j Odda, fyrir forrad ^^) og alla^^) aftekiu, og sinum 



') Eingin fyrirsögn 789, þannig 115, og nærþví sarahljóða 101; Vr- 
skvrdur vm Odda og Vatzfiord, vr stadaraalnm, Guðbr. bp., eins og það 
væri tekið eptir sögunni, þó bréfið í heild sinni samhljóði meira Sbál- 
holtstextanum; iij cal. Julij, Arna bps b. Bps. I, 602; brodnr, Guð- 
br.; *) 789, Guðbr.; helft 101, 115; alfn, Guðbr.; ^) hinn sarai, b. v. 
Guðbr.; þessum 101, 115; [Virduligur minn herra Jon Erkibiskup, 
Guðbr,; ') ad 101, 115; til forrada, 101, Guðbr.; til forrads 115; ") 
aUrar 101, Guðbr. 



96 



ÚRSKURÐR UM ODDA OG VaTNSFJÖRÐ. 



1273 



brædrum. Nu af því ad Sigvatur á hier svar ad hafa fyrir 
alla þa hier um. þa beidumst eg ^) ad þier dæmid heilagri 
kirkiu öU þau riettinde af þeim sem hun á ad hafa. enu meir 
og minum lögligum epterkomendum frialst valld og forrád 
kirkiunnar, slikt sem [Schalholltz biskupe *) heyrer, eptir gudz 
lögum. 

þesse andsvðr hafde Sigvatur á möte Arna biskupe, ad 
hann hyggur ad þad skilord meige standa, sem Sæmundur ^) 
Sigfusson ®) giorde fyrir Oddastad, ad hann skylde [sier for- 
rád og vardveitslu, og sinum erfingium '^) æfenlega. Sidan var 
Sigvatur spurdur, hvort Oddastadur være kirkiu eign kalladur: 
Hann svarade hann munde eci á möte þvi mæla®), svo þo ad 
Oddveriar ®) skylldu vardveita. Svo og gieck Sigvatur vid 
fyrer erckebiskupenum , ad Steinvörr ^®) möder hans keypti 
Oddastad af Birne Sæmundar ^^) syne og Sæmunde Ha[ra]Il[dJs- 
syne, og sidan toku þeir Sigvatur og brædur hans j erfd epter 
hana, og ^^) hann ^^) atti svðrum [uppe ad hallda ^^) fyrer 
brædur sina um þetta mál og þeir hafe þetta ^^) samþýkt. 

Med sama hætti beiddist Arne biskup af Jone erckebisk- 
upe, ad hann dæmde honum valld og forrád slikt sem Schal- 
hollts biskupi heyrer ad ^^) Gudz lögum, fyrer kirkiunni j 
Vatzfirde undan Einare |)orvalIdz syne, er sier eignar ^^) kirki- 
una til forráda. 

|>á voru svör Einars ad f>ordur fðdurfader hans liet giora 
kirkiu j Vatzfirde og liet vigia med þeim skilmála ad hann og 
hans rietter erfingiar hver epter annann skylldu eiga forræde 
fyrer ^^) og vardveitslu. 

Arne biskup seiger svo af^^) badum þeim [Siguati og 
Einari^*^) [ad hann kallade þvi á þá um kirkiur þessar^^) ad 
hönum syndest ^^) ad þeir meigi [ekki ad riettindum þær halda 



*) fyrir, Guðbr.j sl. 101, 115; vier 101, 115; [til skal- 
holltz biskups, Guðbr.; Signmudnr(!) 115; *) eyða fyrir uafninu, 
Guðbr.; ') [forrad og vardveitzlu fyrir hafa og sijner erfingiar, Guðbr.; 
») tala, Guöbr.; odda veriar, Guðbr.; *^) öU hdr. hafa: Steinun, sem 
er rangt; '*) eyða fyrir Sremun hjá Guðbr.; ^^J ad, b. v.Guðbr.; ^^) hún, 
Guðbr.; [hallda vppi, Guöbr.; þad, Guðbr.; af 789; '') kaUar, 
Guðbr.; kalladi 101, 115; ^«) sl. 101, 115; sl. 101, 115; -'^) [j sina 
andsuare 789; '") [sl. 101, 115; ") synest Guðbr. 



1273. 



ÚRSKURÐR UM ODDA OG VATOSFJÖRÐ. 



97 



nie bæla^). Baud og virdulegur herra Jon erckebisknp honum^) 
svo j skyllduga hlydne vid gud og sig med valldi sins bisk- 
uplega embættis leidrietta og einkanlega slika hlute med ödr- 
um þeim sem hann sier umböta þurfa á Jslande j Skalholltz 
biskups dæme. [Hann seiger og ad biskup eige valld yfer 
kirkium og þeirra eignum ðllum, enn leikmenn edur olærder 
menn meige þær med aungu motj °) eignast. Nu af þvi ad hei- 
lagrar kirkiu lög votta, ad liotlegur kaupmále, og [ad riettind- 
um ^) omactulegur '') á [ecki bannd fuUkomna ^) med riettu 
og þad sem j fyrstu er einckis vert, þá má þad sidan eige 
fyrir nockru standa, [þá ad ^°) stunder lida ^^) og ^^) vardveitslu 
þessara stada mætte ^^) einginn biskup undann jsinum epter- 
komendum gefa, og eingenn leikmadur mætte ^^) og ^^) helldur 
eignast og [mega þar skildaga láía til ganga ^^). Einginn ^'^) 
má og^^) kirkiu kaupa nie selia vid verdi, utan mikils sálu 
háska, og þvi fær sá ei riettelega hallded þær er svo kemst ad. 
Af ^^) slikum skynsemdum beiddist herra -^) biskup af oss ad 
vier dæmdum af Sigvatj og brædrum hans, svo og af Einare 
þorvalldssyne forræde og alla aftekiu ^^) [og vardveitslu Odda- 
stadar og Olafs kirkiu j Vatzfirde med öllu þvi sem þar til 
liggur^-), ad onýtum þeirra-^) vðrnum, svo^^) alldrei sidan^^) 
eigi þeir nie þeirra erfingiar nockud titkall [til greindra kirkna^^). 
Nu af þvi at þetta mál er til vors doms komed, þa giðrum 
vier þennan urskurd á ^^). j nafne fðdur, sonar og anda heilags, 
ad valld og skipan forrædi og vardveitsla Oddastadar og olafs 

[þannig, Guðbr., 789; ei ad (sl. 115) riettindum þær haHda eiga 
Die hafa 101, 115; hann 101, 115; ad, b. v. Guðbr.; [svo hefnr 
och arua biskupe skilizt sera iura seiga ad biskup8(!) a, Guðbr. þetta 
er auðsjáanlega tekið eptir Ároa biskups sögu, og sé svo um texta Guð- 
brands að öðru, þá heflr Guðbr. þekt texta af sögunni, sem nú er ekki 
til, og svo mun það vera; ad erfdum, b. v. Guðbr.; [sl. 101, 115; 
ónátturligr 101, 115; omattuligur, Guðbr.; [a ej ad fuUkomna band, 
115; ^) retti, Guðbr.; ^^) sl. 101, 115; [þo ad stunder lyde, Guöbr.; 
^^) forrædi og, b. v. Guðbr.; '^) matti, Guðbr.; ^') matti, Guðbr.; '^) sl. 
101, 115; '^) [meiga þar (þeir 115) skUmala tiHeggia af 101, 115; ei 
meiga þar og skildagar til ganga, Guðbr.; ^^) ei, Guðbr.; '^) sl. 101, 
llðj '^) Ad 789; ") Arni b, v. 101, 115; =0 aftekt 101, 115; '^) [aUra 
eigna þeirra kirkna sem fyrr voru nefndar, Guðbr. (eptir Árna sögu); ") 
l)eim 789; '*) suo ad, Guðbr.; el. 101, 105; ") [kirkDanna, Guðbr.; 
") sl. Guðbr. 

DÍpl. Iil. II. B. 7 



98 ÚRSKTTRÐR UM ODDA OG VATNSFJÖRÐ. 1273, 

kirkiu Vatzfirde ined Öllu þvi sem þar til liggur, huerfc 
þad er tekid edur oteked, [nýtt edur onýtt,'^) nema þad eitt, 
sem tii ^) þarfinda hefur haft verid og þö skynsamlega tært verid, 
þá dæmdum vier arna biskupe j Skálhollte og hans löglegum 
epterkomendum, honum og þeim eyh'flega [fyrir ad ráda^). 
Og fyrerbiodum vier Sigvate og brædrum hans og svo þeirra ðrfum, 
Einaro og hans ðrfum, nöckud ákall um þetta mál ad veita. 

[Var þetta bref giort i Biörgvin þa er lidid var fra hing- 
adburdj vors herra lesu Christi m. cc. Ixx, iij ár ^) sancte 
Jacobs vöku aptan. 

B. 

AMagu. 220. FoL Brot úr Árua bps. sögu. Víst ekki yngra en 
frá hér um bil 1350; ð alstaðar þar sem það finst i gömlum handritum. 

[Aj tilsettum degi þa er viröuligr herra jon erki biskup 
hafði til öin kallat þa menn sem honum likaði við þetta mcal 
at hafa var fystr af þeim herra. arni biskup af skalahollti er 
hann skipaði a soknar mann aa fyR nefndan sighvat halfdanar- 
son ok ai annan mann þann sem aaðr er nefndr eínaR vatz- 
firðingr ^). [sighvatr hiellt odda kyrckiu og atte ad suara firi 
brædur sijna Lopt og Sturlu. Einar hiellt vatzfiardar kyrckiv 
og átte fyrer hana suerum ad hallda. 

Arne biskup bar framm sijnar kiærur] með þessum hætti. 

ODinn vyröuligr hena jon erki blskup ek a[rnij Biskup 
kiærer firer guði ok yðr vpp aa sighvat hsalfdauarson at [hann] 
helldr ok kallar ser kirkiu hins helga nikolaj j. odda til for 
ræðis ok allra aftekna ok bræðrum sínvm. nv firer þvi at s[ig- 
hvatr] sa her svarum at hallda firer baaða bræðr sína vm 
þetta mail þa beiðumz ek at þer dæmit heilagri kirkiu aull 
þau rettindi sem hvn a at hafa enn mer ok minum réttum 
epter komendvm frimlst ualld ok for sea kirkivnar slikt sem 
skalaholltz biskupi heyrer epter guðs laugum. 

Sighvatr hafði þessi suör firi ser at moti a[rna] biskupi. 

Ek seger sagði hann at þat skilorð megi standa sem sæ- 
mundr sigfus son gerði firi odda stað at hann skilldi ser ok 
sínu afkuæmí forræði hans ok uarðueizlu æfinliga. 

kirkia 789; [neytt edur oneytt, Guðbr,; kirkiu b. v. Guðbr.; 
*) [ad rada 101, 105; til forrada Guðbr.; [Datum j biorguiii anno dominj 
in. cc. Ixx. iij, Guðbr.; hin hafa ártahð með arabiskura tölum; ^) Hér er 
skorið ofan af skinnbiaðinu; eyðan er fylt eptir Stockh. 12, 4to. 



1273 ÚKSKUEÐR mi ODDA OG VATNSFJÖKí). 99 

Ok þa er þetta var fram komit ok borit sór. prestr. afrna] 
biskups firi hann upp ca bans soal ^at biskup skal satt fram 
bera efter sinni samuitzkv ok eigi leyna sanindum þeim sem 
hann er spurðr af þessv mcali. Slikt [hit] sama sdr sighvatr 
vpp aa sína scal, Herra afrni] biskup kiærði ok með þvilikv 
moti upp sa einar uazfirding vm uazfiarðar kirkiu. Ok með 
sama hætti sór hann sem sighvatr hafði aðr suarit vm odda 
staðar maal. Siþan var sighvatr spurðr huórt odda staðr veri 
kirkiu eign kallaðr. hann kuað ecki mundu tia þui j. moti 
at mæla ok sva þo. at odda veriar skylldu uarðueita. sighvatr 
geck ok vit firi joni erki biskupi at stæinuðr moðer hanskeypti 
odda stað at birni sæmundarsyni ok sæmundi haralldz syni ok 
siþan tokv þeir s[ighvatr] ok bræðr hans epter hana. sighvatr 
iataði ok at hann aa her suðrum at halJda firi brgðr sína ok 
þeir hafa þat samþykt. 

ClOeð sama hætti beiddiz a[rni] biskup af joui erki biskupi 
at hann •dcamdÍM honum slikt ualld ifer kirkiunni. j. vazfirði 
sem til skailaholltz biskups beyrði undan einari þorualidzsyni 
er ser kallar kirkiuna til for rsaða ok aftekiv. Einarr sagði at 
þorðr favðvr faðir |sinn] lét gera kirkiuna. j. uatz firði ok lét 
vigia með þeim maildaga at hann ok hans retter erfingiar 
huerr eptir annan skylldu eiga for reði firer ok uarðueizlu. 

arni biskup seger sva af baiðum þeim sighvati ok einari 
at af þvi kallaði [hann] aa vm þessar kirkivr at honum sýniz 
at þeir megi þær eggi hallda nie eiga með rettindum ok at 
erki biskup bauð honum sva j skylld ok hlyðni við guð ok við 
sik at hann rétti einkanliga slika luti með ualldi síns biskup- 
ligs embættis með auðrum þeim lutum er vmbóta erv þurfa ai 
islandi j skalaholltz biskups dgmé ok seigiz ok sva hafa skilit 
iura at þau segi biskup hafa eiga ualld ifer kirkivnum ok 
aullum eignum þeirra. Enn leikmenn ok olærðir menn mega 
þær með aungu móti at erfðum eignaz ok eigi megu þar skyl- 
dagar firer ganga eigi megu ok kirkiurnar kaupaz ne seliaz 
við verði vtan mikinn sailu haiska ok þui fær enngi sa rettliga 
halldit þær ne haft er sua kemz at. 

Herra erkibiskup tok þa til maals. 

Af slikum sanindum ok skynsemdum at skilia sem nu 



*) eggi, skb. = ekki 



7* 



100 



SAMNINGR KONUNGS OG ERKIBISKUPS. 1273 



hefer a[rni] biskup her fram flutt beiöir hann oss at ver dæm- 
um at' sighvati ok brgðrum hans sua ok af einari þorualldz 
syni fór ræði ok alla af tekiv allra eigna þeirra kirkna sem 
fýR voro nefndar at onyttum þeirra vornum sua at alldri siþan 
eigi þeir ne þeirra erfingiar nockvt til tal kirknanna, En af 
þui at heilagrar kirkiu [log] vsatta sva at liotligr kaupmaali 
eðr af rettindum vmcattuligr mæ, ecki band full komna með 
rettu ok þat sem j fyrstv er engis vert þa mca þat eigi siþan 
firi nockuð standa þo at stundir liði ok for rgði þessa |staða 
mcatti enngi biskup undan sinum epter komendum [gefa]. 
oc af þui ad þetta mal er til vorz domz komid þa giorum vier 
þennan vrskurd j nafne fðdur og sonar og heilax anda ad 
valld oc skipan forræde og vardueitsla odda stadar og oláfs 
kyrckiu j vatz firde med allu þui sem þar liggr til, huort 
sem þat er tekid edur otekid neitt edur oneitt. nema. þad eitt 
sem til kyrckiu þarfinda hefur haft verid soru vier vnder arna 
biskup j skalholiti og hanz logliga epterkomendur honum og 
þeim eilijfiiga firi ad Rada og fyrer biodum sighvati og brædr- 
um hans og so þeiRa arfum, Einare og hanz arfum nockud 
akall vm þetta. var þetta giörtt j biorgvin þa er lidid var frá 
burd drottinz vorz 1273 ar á Jacobz voku aptan. 



40. 1. August 1213. i Björgvin. 

Samningr Magnúsar konungs lagabætis og Jóns erkibiskups 
rauða í Niðarósi um takmörk hins andlega og veraldlega valds. 

þetta bréf er íekið upp í staðfestingarbréf Gregoríus páfa tíuuda 
frá 26. Júlí 1274 á þessum samningi, og er frumbréfiö í skjafasafni 
páfagarðsins í Rómaborg (Greg. X. an. III. cp. 34), og eptir af- 
skript Marinis páfaskjalavarðar þar af er það prentaö í Fornbréfa- 
safni Norðmanna I, 54—57 Nr. 64a. og- NgL. II, 455—462. Hér 
er það prentað eptir Dipl. Norv. og NgL. og borið saman viö út- 
gáfuna i Th. Torfæi Hist. Norv. IV, 354—57. (= T). 

Jn nomine patris et filii et spiritus sancti amen. 
Ut certitudo presentium det veram in perpetuum et evidentem 
memoriam preteritorum, sciendum est, qvod, cum venerabilis pater 



') Hér endar hið forna skinnbrot. það sem eptir fer er tekið eptir 
Stockh. 12. 4to. 



1273. SAMNINGR KONUNGS OG ERKIBISKUPS. 101 

Johannes dei gratia Nidrosiensis archiepiscopus fuisset ad regi- 
men Ndrosiensis ecclesie superna dispositione vocatus, reversus 
a sede apostolica, munere consecrationis recepto, tamquam sponse 
Christi in parte sollicitudinis fidelis procurator effectus incepit 
inquirere, prout scivit et debuit, de iuribus et libertatibus et 
privilegiis ad eam pertinentibus, et cognovit sibi fuisse in pre- 
dictis omnibus per obreptiones contrarias multipliciter deroga- 
tum iuri commuui; videiicet quia cause fere omnes ad eccle- 
siam pertinentes per exactores et balivos laicos ex parte regni 
secundum leges patrie scriptas vel consuetudines, pretermissis^) 
iure canonico et ecclesiasticis, iudiciis tractabantur, libertatibus 
[quia nullos homines liberos obtinebat Nidrosiensis ecclesia, 
exceptis iUis, qui in curia archiepiscopi, et in fabrica ipsius 
ecclesie continue laborabant. Privilegiis siquidem omnibus sibi 
a quibuscumque concessis detractum fuerat multipliciter ut 
creditur non utendo^ et precipue privilegio a Magno quondam, 
ut dicitur, rege Norwagie in ea parte, qua continebatur, quod 
prefatus rex devovit se et regnum suum beato Olavo regi et 
martiri, et in signum perpetue subiectionis precepit, coronam 
suam post decessum suum et omnium in regno sibi succeden- 
tium offerri prefato martiri Nidrosie in ecclesia cathedrali, nec 
non et cuidam constitutioni antique patrie, forte per eumdem 
Magnum edite, que innuit reges Norwagie debere eligi, et in elec- 
tione archiepiscoporum et episcopos regni inter ceteros electores 
vocem precipuam obtinere. Tandem receptis litteris apostolicis 
pro congregatione concilii generalis inter cetera continentibus, 
quod unusquisque prelatus notaret articulos, quos in sibi com- 
misso regimine reformatione ^), correctione perpenderetindigere, 
deliberavit predictus paler archiepiscopus prefatos ^) articuios 
quamquam ') correctione dignos Romano pontifici presentare ^). 
Verumtamen [quia ex^) hiis posset discordia inter regnum et 
ecclesiam provenire multis animabus et corporibus uocitura, 
prefatus pater archiepiscopus prius ipsos domino Magno dei 
gratia illustri regi Norwagie explicavit ^^), supplicans, ut inter 
86 de predictis taliter ordinarent, puod cederet ad honorem dei 



quod, T; est b. v. T; [quod mnltos T; *) donavit T; et 
b. V. NgL; est b. v. T; ^) prædictos T; tanquam T; prænunciare 
T; [quoniam de T; '^) explicat T. 



102 SAMNINGR KONUNGS OG ERKIBISKUPS. 1273. 

oninipotentis et utilitatem [ecclesie animarum ipsorum et 
totius sibi commissi populi ad salutem. Verum licet pre- 
dictus dominus rex assereret snfficientes rationes ad respon- 
dendum prefatis articulis se habere^ si super hiis coram iusto 
iudice duceret contendeudum, et maxime contra electionem 
et oblationem corone, de quibus vix posset probari Nidrosien- 
sem ecclesiam possessionem pacificam habuisse, et novum genus 
exactionis videri poterat illud ab eo exigi, quod non fuerat 
hactenus attemptatum ^) vel consuetum, et precipue quia^) de 
subiectione regni sui agebatur, quod ipse [post patrem ^) et 
antecessores suos asserebat se iure hereditario liberum susce- 
pisse, et sic illud proponit per dei gratiam suis heredibus et 
successoribus dimittere ^) liberum et quietum. Verumtamen ex 
solite benignitatis affectu, quem ad honesta queque et maxime 
circa matrem Nidrosiensem ecclesiam hactenus habuit et ^) 
habere dinoscitur, volens eam fore sibi pacatam et amplioribus 
libertatibus et privilegiis suis temporibus decorari, tamquam 
pacis amator et cultor iustitie, post multos tractatus hinc inde 
habitos super predictis, interveniente consilio et assensu ®) 
episcoporum baronum et cononicorum Nidrosiensium et aliorum 
plurium ^^), duxit componendum predictus rex illustris cum 
domino archiepiscopo anno domini m^. cc*^. Ixx^. iij^. in 
festo sancti Petri ad vincula in ciuitate Bergensi in hunc 
modum. 

Videlicet, quod predictus archiepiscopus pro bono pacis et 
commodo ecclesie et animarum procuranda salute renuntiavit 
nomine Nidrosiensis ecclesie pro se et successoribus suis cano- 
nice intrantibus in perpetuum omni iuri, si quod in predicta 
electione regum subiectione seu oblatione corone habebat vel 
habere poterat, tam in petitorio quam in possessorio ratione ^^) 
dicti priviiegii seu legis, vel quocumque alio modo sibi compe- 
tere videretur, omnibus aliis mribus ad ecclesiam spectantibus, 
que in legibus patrie continentur, et ecclesiarum privilegiis 
semper salvis^^), dummodo supersit aliquis, qui legitime possit 
et debeat iure hereditario succedere. Si vero nullus inveniatur 



[ecclesíarum T; =) sl. T; sl. T; acceptatum T; quoniara 
T; [per parentes T; post se b. v. T; ad T; consensu T; '°) 
proelium T; ") sl. T; '') nomine T; '^) sl. T. 



1273. SAMNINGR KONUNGS OG ERKIBlsKUPS. 103 

successor Igitimus, archiepiscopus et episcopi inter ceteros 
nobiliores et discretiores regni^) electores in electione [tantum 
voces primas et pofcissimas obtinebunt. 

Prefatus autem dominus rex renunfciavit pro se et heredibus 
et successoribuB suis in perpetuum omni iuri, siquod in audi- 
tione [examinatione determinatione causarum ad ecclesiam 
spectantium hactenus habuerat. Inhibens firmiter universis 
exactoribus et legiferis regis tam propinquis quam remotis, 
[tam presentibus quam futuris ^) per tofeum regnum, ne de 
ipsis causis presumant iudicare, vel pretextu alicuius consuetu- 
dinis, quam retroactis temporibus habuerat predictus dominus 
res vel habere visus fuerit, se aliquatenus íntromittant, sedper 
iudices ecclesiasticos tales cause decefcero libere dirimantur, ut 
sunt he. Omnes cause clericorum quum inter se litigant vel 
a laicis impetuntur, matrimoniorum, natalium, iurispatronatus, 
decimarum, votorum, testamentorum, maxime cum agitur de 
legatis ecclesiis et piis locis et religiosis, tuitio ') peregrinorum 
visitantium limina beati Olavi, vel aliorum sanctorum et eorum 
cause^). Item profanationum ^) ecclesiarum sacrilegii, periurii, 
usurarum, symonie, heresis, fornicationis, adulterii, et incestus, 
[et omnes alie que ad forum ecclesiasticum possent de iure 
comuni quoquomodo spectare^^), 

Item denuo concessit dominus rex et firmiter [observari 
precepit*'), quod a predecessoribus suis est concessum, scilicet 
ut semper licitum sií archiepiscopo et episcopis in capellis a 
regibus fundatis vel dotatis, sicut et in aliis capellis sue pro- 
vincie, instituere ydoneas sine ipsorum et aliorum laicorum 
assensu vel presentatione personas. 

Item concessit, quod in electionibus episcoporum vel 
abbatum Nidrosiensis provincie nulla vis, nulla potentia, nulla 
auctoritas regis vel priucipis interveniat, nec favore ipsorum^^) 
quisquam officium ecclesiastice prelationis obtineat, [sed iUe 
preficiatur ^% quem ipsi, ad quos electio pertinet, vacanti 
^cclesie scientia efc moribus iudicaverint aptiorem. 



') regis T; [tnm votnm primum T; [sl. T; ^) [sl. T; quando 

T; *) quando T; ') tuitione T; causa T; ') posBessionura, T (eins og 

í samningnum 1277); ^^) [sl. T; [obsignari raandavit T; ^^^) electione 
Tí ^3) præpositorum T; [nisi T, 



104 SAMNINGR KONUNGS OG ERKIBISKUPS. 1273. 



Item denuo concessit, quod regibus non liceat approbatas 
patrie leges et scriptas et penas pecuniarias sive in clericis 
sive in laicis contra antiquam coneuetudinem in ecclesiarum seu 
clericorum dispendium immutare. 

Item quod liceat arcbiepiscopo et eius successoribus emere 
aves girofalcones -), astures ^), et griseos, sicut ab antecossori- 
bus suis est hactenus observatum. 

Item annuit et concessit, quod in dandis decimis de terris 
et mansionibus suis reges ^) omnino sequantur canonicas sanc- 
tiones. 

Item quod triginta leste farine mittantur ad Yslandiam 
ex parte domini archiepiscopi, quum sibi visum fuerit, illis 
presertim temporibus, quibus id patrie patietur ubertas, propter 
hoc in aliis rebus [portandis ipso arcbiepiscopo ^) licentia non 
negata. 

Item concessit dicto archiepiscopo vectigalia de una navi 
singularis annis de Yslandia ad suam diocesim veniente [quia 
hoc in littera sua "^) continetur. 

Item concessit denuo et mandavit, omnes peregrinos limina 
beati Olavi et alioram sanctorm visitantes devotionis causa, 
tam adveuas quam indigenas, [sive guerre tempus sit sive^) 
pacis, in eundo et redundo firma securitate potiri. Qui vero 
inventi fuerint ipsos indebite molestare, iuxta quod culpa re- 
quirit, per iudicem ecclesiasticum pena debita castigentur, [et 
ad parendum iudici ecclesiastico per regem et eius ballivosseu 
officales, si necesse fuerit, compellantur ^). 

Volens autem insuper predictus domiuus rex ecclesiam 
Nidrosiensem amplioribus beneficiis quam huc usque habuerat 
suis temporibus honorare ^°), domino arcbiepiscopo et suis 
successoribus pro se et suis heredibus in perpetuum centum 
homines ab expeditionibus regiis et voeationibus et [a tracta- 
tione^^) navium et specialiter de tributo, quod vulgariter Ley- 
danger appellatur, concessit liberos et immunes, ita quod 
quidam ex hiis centum, qui scutelsvenar appellantur, a pre- 



sine consensu episcopum et sapientium consiUo b. v. T; graf&l- 
cones T; ^) austures T; *) leges T; qnando T; ^) [precandi ibi T; 
[prout in litera sua super hoc T; [cum D. quærere tempus sit tum (!) 
T*, [sl. T; honestare T; [attractatione T. 



1273. SAMNINGE KONUNGS OG ERKIBISKUPS. 105 

dictis sint iinmunes cum duabus aliis personis quas ipsi ad 
hoc de sua familia duxerint elegendas. Ceteri vero cum se- 
cunda persona predicta gandeant libertate. 

Item cuilibet episcoporum, videlicet Asloensi, Bergensi, 
Stawangrensi, Hamarensi, secundum modum predictum con- 
cessit homines quadraginta, nisi forte domino regi archiepiscopo 
et episcopis propter gravem rei publice necessitatem [et eviden- 
tem et manifestam ^), vel regni defensionem visum fuerit aliter 
eipedire [ad tempus, ita quod, cessante necessitate seu de- 
fensione, predicti homines eo ipso predicta gaudeant libertate^). 

Cuilibet etiam plebauo dictorum episcopatuum, sive in 
iure sive in ciuitatibus morentur, concessit, quod vulgariter 
dicitur Leydanger, sint liberi, et unus familiarium, quem sibi 
plebanus magis noverit necessarium, ab expeditionibus regiis 
sit quietus. 

Item concessit, quod si homines archiepiscopi iniuriati 
fuerint sibi ad invicem in navibus vel comitatu dicti archi- 
episcopi existentes, tunc iudicio ipsius archiepiscopi debent 
stare, ab eo secundum quod culpa poposcerit et sibi videbitur 
puniendi, et ad ipsum in talibus casibus raulcta pro trans- 
gressionibus debita pertinebit, dummodo mors vel membrorum 
mutilatio de talibus iniuriis non fuerit subsecuta, in quo casu 
per dominum regem vel suos iudices suut predicti homines 
iudicandi. Si vero aiibi quam in prefatis locis deliquerint tunc 
potest lesus reum non obstante foii exceptione, sub quo malue- 
rit, regis vel prefati patris, iudicio convenire. Verum tamen 
de mulcta pro talibus estorta medietas ad regem, et medietas 
ad archiepiscopum pertinebit. 

Item concessit, quod sub prohibitione a se vel successori- 
bus suis [aut ofíicialib^s eorum ^) facta [vel facienda super 
emptionibus, venditionibus, vel rebus de loco ad locum trans- 
ferendis non intelligantur episcopi vel clerici, vel etiam laici 
in eorum negotiis agendis specialiter constituti, sine ') archi- 
episcopi et episcoporum assensu, dummodo regno, vel necessi- 
tati rei pubiice mora [super requisitione episcoporum dispen- 



') [sl. T; ') [sl. T; ecclesíarum T; ') regis T; [b1. T; ') [sl. 
T; ') cum T; «) [sl. T. 



106 



SAMNINGK K.OKUKGS OG ERKIBISKTJPS, 



1273. 



dium sive periculum [evidens vel manifestum non generet 
in premissis. 

Item concessit, quod liceat domino archiepiscopo habere 
unum hominem in curia sua, qui cudat denarios, prout littera 
- sua super hoc confecta attestabatur^). 

Hanc autem compositionem inierunt sepenominati dominus 
rex illustris et reverendus pater archiepiscopus, presentibus 
venerabilibus patribua domino Trugillo ^) dei gracia episcopo 
Stawangrensi, Andrea Asloensi, Askatino Bergensi, et istis 
baronibus regni, Brunuifo % Eognaldo, Andrea Gregorii, EIiwo 
de Naustdal, Andrea Plut, Aslaco Gus, Bernone Erlingi, et 
Thoria cancellario ^) regis, Siguatto-^), Haldano, Siguardo^), 
Thorfindo, Odœno, cononicis Nidrosiensibus, et aliis viris pru- 
dentihus et discretis, renuntiantes in hoc facto omni exceptioni 
doli mali, fraudis [actioni in factum^^), et specialiter restitu- 
tioni in integrum, et omnibus litteris inter ipsos vel prede- 
cessores suos hactenus habitis et obtentis, et omnibus indul- 
gentiis et privilegiis apostolicis impetratis et impetrandis, et 
omni alii remedio iuris canonici et civilis, per que predicta 
compositio et finalis coucordia possit impediri seu modo aliquo 
irritari, salva tamen in omnibus [apostolice sedis ^^) aucfcoritate. 
Hoc adiecto, quod si romanus pontifex [huic compositioni ^'^) 
consentire noluerit, eam per suas litteras comfirmando, salve 
sint tam domino regi ^^) quam archiepiscopo actiones et de- 
fensiones suæ, qui ^^) sibi in presenti competere dinoscuntur. 

In cuius rei testimonium una cum sigillis domini regis et 
archiepiscopi prenominati episcopi et barones sigiila sua duxe- 
runt presentibus apponenda. Datum apud predictam civitatem 
anno et die predictis, regni vero domini Magni quarti dei gratia 
iUustris^^) Norwagie xi., consecrationis vero venerabilis patris 
Johannis Nidrosiensis archiepiscopi anno sexto. 



[sl. T; generat T; attestatnr T; venerandus T; Thur- 
giUa T; ') Brynjolfo T; ') domini b. v. T; Syvato T; Syvardo T; 

[actionum in futunira T; [apostolica T; '^) [hanc coinpositionem 
T; prædicto b. v. T; '*) quæ T (sem víst er réttara); ^') legis b. v. 
T (einnig nieÖ réttu). 



1273. BRÉF MAGNÚSAR KONUNGS TIL PÁFA. 107 

41. 15. Au^Qst 1273. í Björgvin. 

MagnúS konungr Jagabætir sendir Gregoríusi páfa tíundasamn- 
ing þeirra kouungs og Jóns erkibiskups um takmörk hins and- 
lega og veraldlega valds, biður hann að samþykkja samningínn 
og bæta í hann ákvæðum, sem gleymzt hafi að setja í hann. 

Bréfið er tekið upp í staðfestingarbréf Gregon'us páfa frá 26, 
Júlí 1274, og er frumrífcið til þess í páfagarði, en eptir afskript 
Marinis páfaskjalavarðar er það preutað í Dipl. Norv. I, 37, Nr. 
64b., og í NgL. II, 461—62; áðr er þaö prentað í Th. Torfæí 
Eist. Norv. IV, 357 (= T.). 

Sanctissimo in Christo patri ac domino sacrosancte fío- 
mane ecclesie summo pontifici Magnus dei gratia rex Norwagie 
cum filiali obedientia pedum oscula beatorum. Sanctitati vestre 
sit manifestum, quod amicali compositione, quam vobis trans- 
mittimus confirmandam, inita inter nos et venerabiiem patrem 
Johannem dei gratia Nidrosiensem archiepiscopum, et littera 
confecta super ea, invenimus articulum qui sequitur preter- 
missum, videlicet quod episcopi abbates seu clerici, cum ipsi 
regalia non habeant, in expeditione ire cum rege vel ad hoc 
quicquam de suo expendere minime [teneantur vel etiam ^) 
compellantur, nisi forte necessitas tam gravis [et eminens^) 
immineat, quod a diocesano episcopo et sapientioribus et 
discretioribus ecclesiasticis viris comraunicato consilio, fieri 
tunc permittatur [in casibus dumtaxat a iure concessis ^), 
propfeer quem articulum noluimus ') quod tota littera super 
predicta compositione confecta iterum scriberetur^ maxime cum 
plures ex baronibus nostris, qui predicte compositioni iuter- 
fuerant, et sigilla sua apposuerant, recessissent, sed ipsum ia 
presenti littera sigillo nostro sigillata duximus inserendum, 
supplicantes quatinus^) ipsum una cum aliis littera vestre con- 
firmationis nominatis®) et specialiter exprimatis. Datum Berge^^) 
anno domini m^ cc^. ixx^. iij"^. in festo assumptionis beate 
Marie. 



1) amicabili T; [sl T; [sl. T; ') sl T; sL T; "") [sl. T; ') 
nolumus T; ®) quod T; ') nominatim T; þannig DipK Norv.; Bergis 
NgL; vantar hjá þormóði. 



108 



BÉTTARBÓT MAGNÚSAR KONUNGS. 



1274. 



42. [1274]. 

RéttáRBÓt Magnúsar konuögs lagbætis við Landslög hin nýju 
um ýmsa liluti og þar á meðal óbdtamál. 

Eéttarbót þessi eða réttarbótarskrá, eins og hún er í A, er 
prentuð aptan við Landslög" Magnúsar koniings í Norges gl. Love 
II, 175 — 78, en sjaldnast kemr hún fram í þeirri mynd í íslenzkum 
handritum. Optast er hún eins og texti sá sem hér er kallaður B 
og í þeirri mynd hefir hún fylgt flestum Jónsbókarhandritum og eptir 
þeim texta hafa líklega íslenzkir dómar dæmdir verið, að svo miklu 
leyti, sem það hefir komizt i vana aö réttarbótin hafi verið álitin 
gilda fyrir Island, eu upphaflega átti hún að eins við Noreg. Um 
ártalið er þess að geta^ að það er óvíst. Langebeck getr þess um 
ártalið: .ante 1280, 127..» (Ny kgl.s. 1080. Fol.). Magnús 
konfereiisráð Stephensen árfærir réttarbótina sem hér er gert 
(MSteph. 13. 4to). pað er víst, að hún er eldri en 1277. 



Hór preutað eptir skiunb. Gl. kgl, s. 3269B. 4to frá c. 1340 
— 50 aptan við Jónsbók bls 126 — 27; borið saman við AM. 65. 
4to skb. c. 1320-30 bls. 116-18 (^ Gg í NeL. II) og skb. í 
Stockh. C8 c. 1608 (1548 ?j bls. 221—222 (afskr. Jóns Sigurðs- 
sonar). 

rettar bðtr CDagnus konongs ^). 

[í>]essar rettarbætr gaf magnus konuugr. son. haakonar 
konungs sonar son suerris konuugs ollum [frosta þings 
monnum þeim sem j rettum skilum eru uið guð. ok sannre 
hlýðne ok þegn skýlldu ok eptirlæti uið rettan noregs konung 
ok hans raðu neýti stýrkia ok stýðia með hollri þionustu jnnan 
landz ok utan. at oskaddri allri konungsins sæmd, ok rettum 
maala efnum þeirra loghligra konunga er eptir kunna at koma. 

fýst at upphafi at þar sem mðr fell sakeyrir til þriðiungs. 
[j frosta þings bok ^). þa skal nu falla til fioröungs. ok seti j 



^) þannig 65. R. B. M. K, vm allra handa C8; Eingin fyrirsögn í 
3269; [hér stendr ýmist svona í handritunum, eða: Gulaþings, Borgar- 
þings, Biorgviniar o. s. frv. ellegar hér stendr: öllum Norðmönnum eða 
öllum mönnum, alt eptir því hvert stýlað er; [í handritunum ýmist 
Bvo eða þá: í Eiðsivaþingsbók (-lögum), Borgarþiugsbók eða Býjarmanna 
lögnm 0. s. frv., eptir því hvert stýlað er. 



1274. BÉTTARBÓT MAGNÚSAR KONUNGS. 409 

bok með laghaorskurði. huatt er mest msa takaz fyrir hueria 
sok at þui siðr uerði þer blekðer af prettughum soknarum i 
fior[ðungs] falIÍDu. 

þaa aðra at þar sem aðr skylldi giallda .v. merkr fyrir eitt 
hoG. Enn atta ertogher ok þrettan merker [uið fiogr sam- 
fleytt ^). þa skal heðan af mork fyrir huert. summum stoðum 
ef[tir] þui sem uattar j mannhelgi. þat ok með at rettarinn 
skal ok fýEi gera rett þeim sem mishaldiuu er. enn siðarr taki 
konungi sekt til handa. 

J>a hina þriðiu at slatr toU þann er konungr tok, þa er 
hann sat vm jol j biorguin lim slatrs af mannz uerki hueriu. 
þa gaf hann alla upp, 

J>a hinu fiorðu. at hann skipaði þeim morgum j erfðartal 
er ecki voro aðr j nefndir eptir þui sem Iðgbok uottar sialf. 

|>a hinu fimtu at þar sem maðr drepr mann. mætti aðr 
nauðga með sektum frendr sína þa er huorki uoru ualldandi 
ne raðandi til febota með ser. þa skal nu af þess eins fe bæta 
er drepr erfinghia hins dauða einum. 

f>a hina seettu at [fe] uthlagans þess er niðinghs uerk gere[r] 
eða skemdar uígh ueghr þa skal fýst bætr af luka af fee ueg- 
andans aðr enn j konungs garð fallj sva sem j mannhelgi 
uattar. 

þa hina ,vij. at huerghi skal fee uthlaga fýRi falla j 
konungs garð enn aðr se loknar allar skuUdir logligar þer sem 
aðr ero gerfar, 

J>a hina ,viij* ef menn uerða vegner j heima sínu. þa skal 
erfingi taka halfu meiri bætr. 

J>a hinu .ix. at ef maör er barðr. eða. sœrðr j heimili 
sínu þa skal hann hafa halfu meira reetfc epter loglighum domi. 

|>a hina .x. at þar sem aðr feell *) allt j konungs garð 
bæði j landi ok j lausum eyre. þegar maðr stal til einnar or- 
tughar enn nu fellr eigi fýRi enn sva sem skilr i þiofabelki 
[ok slik sekt þar til sem loghbok uottar^). 

í>a hina .xi. gaf magnus konungr einkannligha at þo at 
maðr hitti j [þau] obota uerk at hann [hafi] fyrir gert iífinu 



') ortugh' 3269; ') merk^ 3269; ^) [vid þridia haugg C8; silfrs firi 
iij. hogh 65; hér er ofaukið aðr í 3269; [sl, 65; [þa hina xj. gaf 
Magnua kongur vm obötamal C8 (og endar hér). 



110 



RÉTTARBÓT MAGNÚSAR KONTJNGS. 



1274. 



ok ollu þuí er hann m j lausu ok fostu anuat buart [drepr maðr 
loghmann fyrir reetta loghsogn. eða brennir mann inní. eða. 
myrðir mann. hoGr hond eða. fot af manni. stíngr augumannz 
ut. eða. sker tungu or hofði mannz. eða. meiðer mann drepr 
foður sinn [eðr moður broður eðr sýstur broður sun. moður 
sýstur. dottur ^). konu sealfs síns eða kona bónda sinn. 
tyner sealfum ser eða drepr mann j heimiii sínu hleýpr brott 
með eigbin konu mannz. eða. tekr konu með rání. eða. her- 
fangi. falsar maðr konungs steðia bref eða. jnnsigli konungs. 
drepr mann þann er bref ok jnnsigli konungs hefer fyrir ser. 
j herbergi hia konungi. eða. j kouungs garði a skipi hans. eða, 
nauistum. tekr maðr konu nauðga hefner obota manna. eða. 
heimter gioUdfyrir þa. eun ef einn huerr fellr i þuilik obotaverk 
sem guð lati eingann henda. ok þo at sa hafi fyrir gort lífinu 
ok fe sínu oUu uið konung. ok a einn hueir þessara born j 
omegð efter, þa skolv konungs vmboðs menn ætla barni hueriu 
fullan forlags eyri af fe þui er hinn utlægi atti æ meðan íee 
uinz. þar til er born ero matuinningar fyrir alldr sokum epter 
logum. þo at fe see eigi meira enn til forlags eýris. 



B. 

Hér er eiiigöngu prentað eptir Skarðsbók AM. 350. FoL bls. 
143 frá 1363, og textiuii borinn sanian við mörg önnur handrit, en 
einginn oröamunnr tekiun, því hans virtist ekki hér neiu sérlega þörf. 
í þessari mynd hefir réttarbótin fylgt Jónsbók, og íínst í fjöida af ísleuzk- 
um haudritum svo sem; AM. 342. Fol. skb. skr. 1577; AM. 345. Fol. 
bls. 144 skb. c. 1570; AM. 128. 4to bls. 162 skb. c. 1490; AM. 
129. 4to bls. 281—82 skb. c. 1560; AM. 132. 4to bls. 136 skb. 
c. 1430; AM. 135. 4to bls. 5 skb. þetta c. 1490; AM. 138. 4to 
bls. 189 — 90 skb. c. 1500; AM. 147. 4to bls. 199 skb. þetta c. 
1600; AM. 154. 4to bls. 145. skb. þetta c, 1500; AM. 155A. 4to 
bls. 200 skb. c. 1480 (brot); AM. 158A. 4to 4to bls. 118 skb. c. 
1420; AM. 161. 4to bls. 241—42 skb. 1561- 65; AM. 170A. 
4to bls. 31 skb. c. 1565—1600; AM. 173D. 4to C4 bl. 2b, skbl. 
c. 1470; AM. 175C. 4to bls. 26 skb. c. 1400; AM. 37. 8vo bls. 
269—70 skb. c. 1500; AM; 39. 8vo bls. 253 skb. c. 1470; AM. 
40. 8vo bls. 363 skb. c. 1550; AM. 45. 8vo bls. 28- 30 (full) skb. 



[at maðr drœpr, 65; ^) eoD. eða broðor. moðor. eða dottor. eða 
systnr 65. 



1274, 



RÉTTAKBÓT MAGNÚSAR KONUNGS 



111 



c. 1570; ib. bls. 49 (að eins seinasta orðið); ÁM, 456. 12mo bls, 
40—41 skb. c. 1480; AM. 458; 12mo bls. 64-65 skb, c. 1570; 
AM. 60. 8vo bl 89a-90b pappírskver c. 1690; AM. 62. 8vo bl, 
34—35 pappírskv. c, 1600; AM. 200. 4to bl. 6-7 pappírsiidr. c, 
1700; G). kgl. s. 3274A. 4to pappírsb. c. 1620; Nj kgl. s. 1080. 
Fol. pappírshdr. c. 1760; Ny kg-1. s. 1924. 4to bl. 49b skb. c. 
1540; Ny kgl. s. 1911. 4to bís. 203—204 pappírshdr. c. 1760 
(Paus); Ny kgl. s. 1933, 4to bl. 102a-~b pappírshdr, c. 1600; 
Ny kgl. s. 341. 8vo skb. c. 1656—58; Thott. 2097. 4to skb. c. 
1650; Thott, 2099 4to skb. skr. 1581; Thott. 2100. 4to skb. c. 
1570; Thott. 2101. 4to skb. c 1490, þetta aptast á pappír c. 1600; 
Thott. 2106. 4to bls. 99 — 105 papp. c. 1750; Uldal 320. 4to 
pappírsb. skr. 1603; Uldai. 322. 4to skb. c. 1570; MSteph. 13. 
4to pappírsb. skr. 1715; MStep. 48, 4to bl. 25a papp. skr. 1669; 
Stockh. C2. skb. c. 1580; ÍBfél. 125A. 4to bl. 72b c. 1680; ÍBfél. 
122. 8vo papp. c. 1660 (er eiginl. A og sl. B). 

Her hefr upp Rettar bætr þær er uirðuligir herrar noregs 
konungar hafa skipat ok sett fur Iðg. i furstu agigtrar minn- 
ingar. CDagnus. konungs hakonarsonar 

í>essar Rettar bætr gaf COagnus konungr. 

at þott maðr hitti i þau obota mál. at hann hefir fur gðrt 
lifinu. ok aíUu þui er hann æ. i lausu ok föstu. 

Annat huart drepr madr lögmann fur retta Iðgsðgn eðr 
brennir mann inn. 

stingr ut augu mannz. eðr skerr tungu or höfði mannz. 
eðr meiðir mann. 

eðr drepr maðr fðður sinn. eðr moður. son eðr broður. 
dottur. eðr systur. konu seaifs síns. eðr kona bónda sinn. 

eðr tynir sealfum ser. 

eðr uegr mann i heimili sealfs. 

eðr tekr brott eigin konv mannz. 

eðr taka konur meðr Rani eðr herfangi. 

eðr falsar maðr konungs steðia i noregi. Bref eðr innsigli 
konungs. 

eðr drepr þann mann er hefir konungs innsigli, 
eðr i herbergi konungs. 
eðr i konungs garði. 
eðr i konungs skipi, 



') þaniiig 350; á við allar réttarbætr þær sem eptir fara í ekb., 24 
að tölu. 



112 



RÉTTARBÓT MAGNÚSAR KONUNGS. 



1274. 



eðr i nauistu hans. 

eðr tekr maðr konu nauðga. 

eðr hefnir obotamannz. eðr heimtir giolld fyrir. 

Enn ef einnhverr er sa er i slik obota verk fellr sem Guð 
lati ðnguan henda. ok þo at hann hafi fur gert fé. ok lifi 
við konung. ok sa einnhverr þeirra bðrn eptir i umegð. þa skulo 
konungs vmboðs menn ætla barui hueriu fullan forlags eyri. af 
fe þui sem hinn utlagi atti. æ meðan fe uinnz. þar til at 
bðrn ero matuinníngar. fur alldrs sakir eptir Iðgum þo at fe 
se æigi meira. enn þeim uinnz til forlags eyris. 



C. 

AMagn. 344. Fol. bls. 122. c. 1350; ÁM. 39. 8vo bls. 252 
skb. G, 1470; AM. 456. 12nio mbr. bls. 81—83. c. 1480; AM, 
170A. 4to. nibr. bls. 3 c. 1565—1600; AM, 148. 4to nibr. bls. 
207 c. 1500 (Landeyjabók); Thott. 2106. 4to bls. 342—43 á 
pappír c. 1750. 

E[ettar] b[ætr] ODagnvs konvngs^). 

[pessar rettarbætr gaf CDagnvs noregs konvngr ^). 

[at þo at maðr falli i þav obota mal at hann hafi 
fyri gert lifinv. ok ollv þvi er hann a i fðstv ok lavsv. ok eigv 
þeir bðrn i omegð eptir. þa skvlo konvngs vmboðs menn ætla 
barni hveriv fvllan forlags eyri af fe þvi sem vtlaginn atti æ 
meðan fe uiunz ^) þar til [er börn ero matvinnvngar ^) fyrir 
alldrs sakir*^) eptir lögvm. þo at fe se eigi®) meiraen vinniz^) 
til forlagseyris. 

[blezan foðvr ok sonar ok heilags anda se með oss olivm 
nv ok iafnan ^^). 



') forlagseyri eptir obotamenn 39; magnuB, fyrirsögn i 456, en á 
spássíu frá 17. öld; um götz obotamanna; R[ettar] B[ot] Mþgnusar] 
k[onungs] 170; Rettarbætur 148; [sl. 170; at, sl. 456; *) [Ef 
maðr fellur 170; til, b. v. 170; [er barn er mat launa madr 456; 
matviuningav 170, 148; saukum 170; ^) tii, b. v, 170; uinzt 170; 
^°) [sl. 170. — I skinnbókinni iStockh. C8 bl. 235b— 36a stendr grein, 
sera að einhverju leyti sýnist styðjast við þessa réttarbót og ýmis- 
legt úr kirkjulögum og kallast þar réttarbót, en synist þó helzt vera 
uppteiknun einhvers lögfræðings, en ekki Íagagrein. Hún er svo : 



1274. MÁLDAGI KROSSHOLTS, — RAUÐAMELS. 113 



43. [um 1274]. 

MiLDAGi Pétrskirkju í Krossholti [er Árni biakup J^orláksson 
setti]. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to (= D12). Hér eru tvær afskriptir 
bi. 69a og bl. 105a, og er hér prentaö eptir þeirri fyrri, en sá 
seinni borin saman við, 

Kross hollt. 

Petúrs kirkia j kross hollti. Olaúi CDaríu og thorlaki: 
a heinaa lannd balpt; enn reida pyrir halpt xxx húndrada: hon 
a vj kúgilldi. Búnijng siii aliann. kertti stikvr ij caiec. clúcúr^) 
ij oc biollúr. gloda ker oc elldbera hon a ormz vatz eingi oc 
hafúr stada laiid: þar skal vera prestr heimilis pastúr og veita 
allar heimilis tiþer oc caúpa. iiij. ^) morkúm. þanngad skal 
giallda pra okrúm húer missere vj aúra ei: prestr a land enn 
ej: olærdur madur a land. oc er þar prestr: þa skal giallda xij 
aúra. er þar eingin prestr þa skal giallda iiij merkúr: ad 
ocrúm: skal vera heima tijund oc ap ij bæúm ^) odrvm: js- 
leipar husúm oc eirijks stodum enn ollum bæúm odrúm. j þeim 
þijngum þa skulú vera tijúnndir oc lyse tollar oc heýtollar: 
og gröptúr vnndir kross holJts kirkiu. or krosshoUti skal 
sýiigia thil acra alla log tecnna daga ep þar er [eingin prestr^). 



44. [um 1274]. 

Máldagi Maríukirkju á Rauðamel [er Árni biskup foriáksson 
setti]. 

Vm kirkiu frid og hueriar kirkinr mega halda og eigi. 
Uandrada*) raeun. eru þeir sem drepa langmann fyrir rietta laugsogii. 
Edur kiennemann fyrir rietta predikun. Mordingiar. Brenu uargar, 
faodur. modur. sonur. dottur draparar. Sa sem drepur konu sijna. Ednr 
kona bonda sinn. þeir sem hlaupa bart med eigin konur manna. Sa 
sem liggnr med modur sinne. eda dottur. Sa sem drygir skomra nied 
kaUmanni. Edur skynlausum skepnum. þeir sera drepa menn til fiar sier. 
þeir sem drepa menn j kirkiu eda sœra. En auUum audrura skulu þeir 
ed domkirkÍQnar hallda vid hialpa, suo at einginn deyie af hungre nie 
kuUda. 

*) þannig skinnb., en á að vera Laadráða. Stafríxlið kemr af því, að aá sem ritaði 
hefr skilið eptir antt bil fyrír upphafsstaf, en sá aem hefr ritað upphafastafinn hefr vilzt. 

vantar í a; klockur b; fiorum b; *) fiorar b; •biam- b; 
gropfc b; ') ein prestur b. 

Dipl. I8l. u. B. 8 



114 



MÁLDAGI STAÐASTAÐAR. 



1274 



Landsbókasafn Nr. 268, 4to bl. 103b, og er hér eptir því 
prentað. þessi máldagi er og í AM. 263, Fol. bls. 75 og er þar 
kallaðr cmáladagi gamalln. 

Eauíia mel. 

Máviú kirkia ad rauda mel a x húndrúd j landi eda j 
kuik pe: oc Fim kugilldi. þar skal annan húerii daglog helgaii 
sýngia. oc messú kaúpa húndrade alna: lýsa pyrir helga daga 
pra mariú messú vnz lijdur paska vikú. 



45. [um 1274]. 

MáLDAGI Maríukirkju á Stað á Ölduhrygg [er Árni biskup 
í>orláksson settij. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to (= D12). Hér eru tvær af- 
skriptir af sama máldaganum á bl. 67b og 104b. Hér er prentaö eptir 
tyrri afskriptinni og seinni afskriptin borin saman við, og tekiö Iiiö 
helzfca af orðamun, sem pr lítilí. 

Stadar sladur ^). 
Mariú kirkia at stad á snepeJiz nese a heima lafid 
allt med ollúm gognum ^). ij lond er j tungú heitir húortt. 
Hid piorda land j arnar túngú: ij lond er at krossi heitir 
huort [skeggia stadi*): Brecku land: pors land: avlkelldú land. 
grapar land. þriú lond er húert heitir a siitanda stðdúm, 
Lon land halpt. gúfú skala land halpt. Birtlú eingiar. Keka 
pra rans^) helli: thii deilldar hamars seisker pýrer acra ') 
uesi med veidi- sel veidi jamlangt pýrer strond sem reki: kýr: 
XX : húndrad asaúdar. hundrad gelldra saúda [balps húers 
vetúr gamalla oc ellre: ix kúgiUdi gelidra naúta. oc hesta 
iiij. fiðgúr húndrúd og xx: j búsgagne og bús buniuge ^). skip- 
úm og netiúm. sel por j dúggús dal og piall hagi á vatna 
heidi. Böcúr allar oc messú föt. gúll kalek: og silpúr kalek: 
klockúr og kirkiú Búnijngúr ^"): su er afskylld þessa Fiar 
iutar: at þar skulú vera prestar ij oc diakn: oc sa er læsi j 
messú. 



Stadur á SnæfeUznese; ''') snæfeHz; gœdum; *) Skeggiastadir; 
ad; ®) i Hrauuslíarðsmáldaga og Helgafellsmáldaga 1280 kaUaö Rafns- 
hellir; ^) akra; hálft Imortt vettur; ^) hnsbunijngij '°) bunijnng. 



1274. MÁLDAGI KNAmiAR — SAXAHVOLS — HELGAFELLS. 115 



46. [um 1274]. 

Máldagi Maríukirkju á Knerri í Breiðuvík [er Árni biskup 
forláksson setti]. 

Landsbókasafn 368. 4to bl. I03a. 

Knerrer, 

Mariú kirkia ad knerri a x hundrud j heima landi oc x 
kúgilldi kúikFÍár. tiolld um alla kirkiú iiij. krossa ij. mún lögar. 
þriár oc ix merkur vax, þar skal ver[aj prestúr ockaúpa heima 
piorum mðrkúm. prestúr skal sýngia þar allar beimilis tijdir. 
huern dag messa of lauga fostú^ oc vm jola Fostú: túo daga 
j úiku rúm belga þess a miUi, nema optar sie messa gior til: 
lysa skal kirkiv húeria nott fra mariu messú hini jsýrri vnz 
lijdúr páska vikú. 



47. [um 1274]. 

Máldagi Maríukirkju á Saxabvoli [er Árni biskup I>orlák8son 
setti]. 

AMagn. 263. Fol. bls. 74; Landsbókasafn Nr. 2B8. 4to bl. 103a. 

gamall maldage. 
Mariu kirkia ad saxahuoli á xx: hvndrad j heima landi: 
þar skai vera prestur: oc syngia allar heimilis tijder: hvern 
dag messv of^) langa fostu: eun aunann bvern of jola fostv 
og avallt er messa er ger til ef prestur er heima: lysa skal 
kirkiu of nætur fra mariv messv enni fyrre vnnz lidur paska 
vikv. þar skal vera beima tyvnd oc groftur heima manua og 
of 2) alla beria vyk og af oudverdv nesi. sa skal prestvr ann- 
azt allar naudsyniar af þessvm ollvm bæium og hafa alla smatolla. 



48. [um 1274]. 

Máldagi Jónskirkju að Helgafelli [er Arni biskup porláksson 
settij. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to fol. 102a Máldaginn nefnir ekki 
Höskuldaey, seui Marteinn Narfason gaf klaustrinu um 1280, og er 
því eldri en þaö ár. 



om 268; =■) þanoig 268; af(!) 263 



8* 



116 MÁLDAGI HELGAFELLSKLAUSTRS. 1274. 



Stadúr jons postula ad helga pelli oc kirkia sællrar marie 
oc jons postula á allt heima land med ollúm giædúm. sio gud 
vepiar hockla med ollum messú potúm. f\m. adra oc þau messú 
pot med: ij silfur kaleka gyllda: þria ogillda: gúll kalek: kant- 
ara kapúr: ix: kluckur sex j kirkiúTuo skrijn. plenarium: alltar 
stein buin: oll giædi med þessúm londum a stadúr ad helga 
felli. kirkia á heiraa land med oUum giædum. breida bolstad: 
at saurúm. hopstadi: ogúr: þornes land: Grijsa hual: þrandar 
stadi og ad gúpú skalum allan halpan reka: þessa reka a hon 
oc a múnúdar nesi. enn sextaiida lút j húal oskerdan. en þadan 
ap fiordung j ollúm odrum piorú gogfiúm. med þessum Fiordungi 
skal giallda: ix alnir. presti j ar nesi Fiordúng j þrætu teig: oc 
[kar tre j lijdar landi oc á melvm áttúnngur jodru. en hin 
sextandi hlútúr j aúdru milli skarda oc knarrar nes allan vid 
reka: en thil ar oss húal reka ad þridiúngi á reýkia nesi en 
sextanda lút j hval reka: j kleipar vijk: ad avllum hluta: 
á dránga nesi: piordúiig j oliúm reka: a gálmans stroiid tolpt- 
ungúr j húal reka [en helmijng vidar j midhúsa reka:^) 
þessar eyiar fýlgia en stad tinda: sker: þormoz eýlar klett: 
þormodz ey: bJika sker. amá holmar iij; lamba holm knijps eý; 
leidolps ey. olaps eý: saúr látúr: sel lon: melracka eýiar holm- 
ur: melracka eý: hrúta hoímur: aíid eý liotoÍFs holmur. lýng 
eý. siglugrijms eý. lunda klettur: jack eý stacks eý: þoris 
holmur: stýkkis holmur. súgaíida eý þijng vallar holmar: 
pleýgiz klettur: hest holmur: býrgis klettúr. pagúr eý. [saöl 
eý^). hápa holmúr: jrland: hruta holmar ij: steinolps holmar 
ij: skopta holmur: skopta hoimz klettúr, lýng holmúr, miofa, 
holmúr: melz ker. orrostu holmúr. yrlýgs eý. akur eý þorolps 
holmar piorer. álkv holmur: þupna klettúr. jolldu holmar tueir 
strom holmur: bundin hrýggúr. eda sker. mioFa piardar holmur: 
mikilnaFíia. gúdmúndar eýar: skalar eý stapar iij. Otaldar eru 
þær eýiar er fiarar j. þar skúlú vera pim COesso songz menn 
tuau diakn. tuar messur húern rum helgaíi dag. 



>) þannig hdr. = kjörtré? [tvískr, i hdr. á fyrri staðnum stendr 
er fyrir en; = Söley; *) þannig, hdr. 



1274. 



MÁLDAGI SKARÐS Á SKAiœSSTKÖND, 



117 



49. funi 1274]. 

Máldagi Maríukirkju á Skarði á Skarðsströnd [er Árni biakup 
f orláksson setti]. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to bl. 106b. 

Skard. 

Kirckia ad skardi er helgud med gudi mariú drottnijngu. 
hinúm heilaga joni postula: olavi kongi. hún á heima land 
hálpt Geir mundar stadj alla villijnga dal allan vpp prá merki 
gilium fýrir nordan en ofan ad gasa gilium ^ýrir súnan saulua 
Fiorú hálpa oc vm pram iij raaíia jperd med geirmúndar 
stodúm. aurpýris eýiar halpar olaFs eý alla : suarpadar klett 
allan oc veidi. laúsn sker. ruFeý alla oc rvp eýiar holm 
nordur sker oU lang eý alla hia sudur londum^) sigridar holm 
allan svijna sker halj:: skarpa sker allt þad sem þar liggur hia 
tuo hluti i kongúrz eý oc þeim skerium er þar pýlgia kirkia a 
hier med: xv: kýr oc xxx: asaúdar. gridung eýk: hesta ij. þa 
er kirkia var vijgd j budar dal gaF þorbiorn bon[di] jngimundar 
son 2). kirkiuni ad skardi breku land halpt j bitrú med reka. 
kirkia ad skardi: a skip atært giallda nýttpýrir pornt ep brýtur 
hun a oc perttúgar nætur kophelldar. kirkia á klockur. x: 
kaleka iij sio presta messv pot: erú þar j ij pellz hoklar: græíi 
hokúll oc blár ap vep. raúdvr pustanz hokúlh kolmerkdr hokúll 
oc lijnhokull kantara kápú ap pelli. oc ofiúr ap Fustáni. 
dalmátika eina oc sloppa ij alltara klæde iij ai: pelli túo ap silki. 
iij Feraini: túo krossa smellta, mariu skript gýlldta: túenar fcolp 
manada tijda bækúr oc sumar betur. merki ij pont oc klædi 
med tiolld vm alla: kirkiú: hiorr oc steinklædi. gloda ker: oc 
vatn karll ap messingú. múnlogar iiij. elldbera bakstur járii 
ij: las oc kistú reidu stol: kirkia a suo morg, keroUd: til búss 
sem hæper kúikpe henar oc þar med aíidbod einpolld. hun a 
oc j viUijnga dals a brúar poss oc alla ána opan þadan til 
vordu vadz a þessum kirkiu peám skúlú vera presta[r] ij oc 
diákn. 



*) Idm, hdr; ss, hdr.; kantara, tvískrifað; þum kk. bdr. 



118 MÁLDAGI FLATEYJAR — GARPsDALS. 1274. 

50. [um 1274]. 

Máldagi JÓDskirkju í Flatey á Breiðafirði [er Árni biskup 
porláksson setti]. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to bl. lOlb. 

plat eý, 

Jous kirkia j flat eý: a xx húndrudj heima landi ocsund^) 
eyiar: oc ij kugilldi búpiár. tiolld vm huerpis kirkiu rodú 
krossa þriá. alltara klædi ij: þar skal vera prestur oc diáckn oc 
sýngia messú húern dag er gort er thil oc allar heimilis tijdir. 
tuær messúr huðrn dag vm langa Fostú oc. ij. messur annan 
huern vm jola íostú oc alla ymbro daga vm hðst oc salu 
tijdir ipullar med: Tuo daga skal syngia j viku jd sialldnasta 
messo þess á milli. ij messur eirn dag j viku j hverri gagn 
fostu: lysa skal kirkiu vm nætur frá mariu messu hini sydari 
vnz lydur paska viku. 



51. [um 1274]. 

Máldagi Maríukirkju í Garpsdal [er Árni biskup porláksson 
setti]. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to bl. 64a. 

Garps Dalur. 

Mariu kirkia j garps dai er helgud med gudi: mario oc 
petri postola oc thorlako Byskupe. hiin skal Eiga j landi tuttugu 
hundrud oc hest oc kýr: ij: tiolid vm alla kirkiu hun skal eiga 
messu fot oc tijda Bökur kluckur. ij. alltaris klædi: viij Rodu 
krossa: iij: oc skript, munlaugar. ij. þangat skal giallda tij- 
under ap Jngunar stodum oc Ýr olaps dal. oc þar a midii oc 
piordungur astz ap Boanda huerium or þessum þijngum. þar 
skal vera groptur oc heimilis tijder aliar. oc heimilis prestur 
syngia messo huern dag þeirra ergör er messa tii: tuer messur 
anan huern Dag of lánga pdsto. lýsa kirkiu. prá mario messo 
oc vns lijdur paska viku. 



*) snd, hdr.; = osts. 



1274 



MÁLDAGI TRÖLLATUNG0. 



119 



52. [um 1274]. 

Máldagi Mai'íukirkiu í Tungu (Tröilatungu) í Steingrimsfirði 
[er Árni biskup forláksson setti]. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to bl. lOla. Jdn Sigurðsson heimfærir 
niáidagann svo sem íiér er gert. 

Tunga j steingrijms pirdi. 

Máriu kirkia j tungu j steingrijms pirde a heima land allt 
oc j&fTSL boJstad og k^ngurs stadi. med ollum giædum oc piord- 
ung: j skoga landi. oc piordungur allra reka j [hrop á piord- 
ungur j heidar bæiar landi. oc attungur pioru nýtia: pimtungur 
j hualreka: ad heýdals á: oc allra pioru nýtia: nema vid- 
reka: gauta dals land allt: þuerár dalur allur bruarár land 
haljit. oc helmijngur vidreka med oUum pioru nýtium. oc ij 
hundrud j strandar londum. piordung allra pioru nýtia. þridi- 
ungur j huaheka. ad hualsá land halpt j grop. med oUum 
gognum oc giædum. eýrar land j yngolps pirdi med ollum vid- 
reka: oc halpn hvalreka. Hun a þria tiju a oc kýr. vij. 
hundrads hestur. kugilldis ketil. reckiu klædi thil kugilldis, 
tiolld tbil viij. aura grapker piogur. oc thil hundradz vm þetta 
pram. hun a alitaris klædi piogur, kross smeiitan. oc idstil 
tiolld vm huerpis kirkiu oc helga doma. [þa sera þar eru Tij- 
undir a milii hlijdar oc hrop ár: alltari pýrýr ^) sunan eghu 
þeir petrus oc pauius. en pýrir nordan. oiapur kongur: "nicho- 
lau3 og thoriakur. su er ají viiia þessa piar ad þar skal vera 
heimilis prestur oc diackn. eda prestar ij eila: oc sýngia þar 
ailar heimilis tidir. oc messa ij daga j viku og hvern dag 
um jola postu: Tuo daga saiu messa j viku vm langa fostu. 
þar skai lýsa prá máriu messu hinni pýrri pýrir helga daga: 
thii hinnar sijdari, enn hueria nott þadan prá vnz lijdur páska 
viku. 



^ Magnús Grimsson les Gróf og tekr á sem nútíð af eiga, en það 
er rangt; om flrófá ejá Kr. Káluuds íslands lýsinga I, 630; [þannig, 
hdr. 



120 



MALDAGI REYKHÓLA. — PÁFABRÉF. 127 



53. [um Í2T4]. 

Máldagi kirkjuniiará Keykhólum [er Árni biskup f>orlákssonsetti]. 

Landsbókasafn 268. 4to bl. 64b (afskr. JSig.). Jón Sigurðs- 
son hefir verið i vafa uin þenna niáldaga; hefir fyrst ætlað að heim- 
færa hann til «0. 1255», en hætt við það og þá dottið í hug að það 
væri máldagi Árna biskups Helgasonar frá 1317, en seinast hefir 
hann þó álitið réttast að heimfæra hann til Stada-Árna og eins og 
hér er gert. Sé þaö rétt að árfæra máldagann eins og hér gert, 
þá er það Skarðs-Snorri (d. 1260), seni nefndr er í máldaganum, 
en ef hann er frá 1317, þá er það Snorri lögmaðr (d. c. 1331). 

Keykholar. 

f essi er kirkiv maldagi at reykholvm. þar skal vera prestr 
oc diakn. uerna sa vili helidr .ij. presta er byr. þar er oc 
omaga uist. oc skal sa rada er byr hveR vera skal. qvenngilldr 
omagi oc megi viuna sialfvm ser oc presti oc þat sem þarf j 
hvsvm inni. eu eigi er hann skylldr at vinna vti nema hann 
vili. ía skal honvm klödi dag oc nott sva hann megi nyta. 
Kirkia a haift land. kyr .vi. oc ær .viii. boekr.iiij. oc erv þar a 
aij. manada ^) tidir. messv fot ,ij, oc kalek. kross smelltr, 
tiolld vm kirkiv alla. alltara klædi. fiogr a haaltare. en ,iij. 
vtav. hvorv megin dvkar .ij. miok miklar(!) en .ij. litlar (!). 
merke .ij. hvn a hest einn. kirkia atti oc eyolfs ey. þa er hvu 
var vigd. en snorre^) narva son tok hana vt oc gallt fyrir ,vj. 
hundrud. hvn a oc reka oc renninga a saudnesi ^) at helmingi. 
etcett. 



54. 26. Juli 1274. i LyoD. 

Gbegokíus páíi hinn tíundi samþykkir samuing þeirra Magn- 
úsar konungs lagabætis og Jóns erkibiskups rauða um tak- 
mörk hins andlega og veraldlega valds. 

Prentað í Dipl. Norv. 1, 58-59 Nr. 65 og NgL, II, 455 — 
57 eptir afskript Marinis páfaskjalavarðar af frumbréfinu í páfagarði 
í Kómaborg (Greg. X, an. III, cp. 34). Hér er þaö prentað eptir 
Dipl. Norv. 



') nianna, 268(1); snorue, 268; sagnesi, 268. 



1274 



PÁFABRÉF 



121 



Grogorius episcopus. 

[Johanni] archiepiscopo Nidrosiensi. 

Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, tam 
vigor equitatis quam ordo exigit rationis ut per soUicitudinem 
officii nostri ad debitum perducatur effectum. Exhibita siqui- 
dem nobis tua petitio continebat^ quod orta dudum inter te, 
tuo et episcoporum et aliorum prelatorum regni Norwagie, 
quorum metropolitanus existis, nomine ex parte una, ac caris- 
simum in Christo filium nostrum M[agnum] regem Norwagie 
iUustrem ex altera, super eo quod rex ipse et progenitores sui, 
nonnulle tam tue quam aliarum ecclesiarum eiusdem regni 
libertatibus et immunitatibus ac privilegiis derogarant, et officia- 
les eiusdem regls de causisad ecclesiasticum forum speciantibus 
cognoscebant in derogationem ecclesiastice libertatis, quidquid^) 
te et prefatos episcopos et prelatos, quamquam ab eo nulla 
teneatis regalia, ad exercitum indictum ab ipso evocabat pro 
sue iibito voluntatis, ac quod rex ipse quamdam piam ordiua- 
tionem, quam clare memorie Magnus rex Norwagie predecessor 
suus super exhibendis coronis regum Norwagie cum decedunt 
in signum subiectionis memorate eccieaie Nidrosiensis, denega- 
bat indebite observare, et quibusdam aliis articulis materia 
questionis. Demum post diversos super premissis processus ha- 
bitos et tractatus, mediautibus bonis viris, preí'atis quoque epi- 
scopis et prelatis ac canonicis eiusdem ecclesie Nidrosieusis nec 
non baronibus ipsius regni in hoc consentientibus, inter vos 
super hiis amicabihs compositio intervenit. nostro super hoc 
beneplacito reservato, prout in litteris inde confectis» dictique 
M[agni] regis et tuo ac eorumdem episcoporum et baronum 
sigillis signatis, plenius continetur. Nos itaque tuis supplica- 
tionibus inclinati, compositionem ipsam, sicutrite sine piavitate 
ac provide facta est, ratam et gratam habentes, illam auctori- 
tate apostolica confirmamus, efc piesentis scripti patrocinio com- 
munimus. Ita tamen, quod tunc demum huiusmodi confirma- 
tionis pagina robur obtineat, cum prefatus rex infrascripta, que 
in hiis adicienda et declaranda decernimus, plene ratificaverit 
ac duxerit acceptanda. Videlicet quod si eumdem regem, uel 
illos qui ei in regno Norwagie successerint, mauifeste contra 



*) Réttara ef til vill: quod (NgL). 



122 



PÁFABRÉF. 



1274. 



huiusmodi coœpositionem venire contigerit, et tu ac tui suc- 
cessores de consilio eorumdem suffraganeorum in Norwagia con- 
sistentium, vel maioris partis ipsorum, si forte omues requiri 
nequiverint vel consentire recusaverint, requisiti, regem ipsum 
sive ipsius successores duxeritis requirendos, ut pro eo quod 
compositionem ipsam non servaverint super hoc satisfaciant 
competenter, idque ipsi denagaverint efíicaciter adimplere, tu 
et ecclesia Nidrosiensis ius in electione et subiectione regis et 
regno Norwagie, quod ante compositionem huiusmodi habuistis, 
recuperetis eo ipso, et ad eum perveniaíis statum, in quo 
tempore huiusmodi compositionis eratis. Tu vero et successores 
ac suffraganei tuí, si contra compositionem veneritis supra- 
dictam, et eidem regi, et suis successoribus satisfacere super 
hoc negaveritis debite requisiii, a iure libertatis, quod tibi in 
centum, et eisdem suffraganeis in quadraginta hominibus idem 
concessit, cadatis omnino, compositione ipsa, quoad alios arti- 
culos, in suo robore nichilominus duratura. Si autem super 
aliquo articulorum in eadem compositione contentorum con- 
tigerit dubitationem aliquam suboriri, ad declarationem illius 
due persone ydouee, videlicet una a regi prefato alia vero a te 
vel vestris successoribus, eligantur^ qui si demum super hoc 
nequiverint concordare, tertiam advocandi ad id personam 
Jiberam habeant potestatem, et valeat quod ab eis vel duabus 
earum fuerit declaratum. Quod si ex aliqua iusta causa opor- 
tuerit regi Norwagie, qui pro tempore fuerit, dati tutores seu 
etiam curatores, et id per electionem tieri debuerit, tu et suc- 
cessores tui unicam et primam vocem in electione tutorum et 
curatorum huiusmodi habeatis. In articulis quoque aliquibus 
in litteris compositionis prefate contentis, quedam declaranda, 
quedam vero providimus adicienda eisdem. Tenores litterarum 
ipsarum eum addiciouibus et declarationibus huiusmodi facientes 

presentibus annotari, qui tales sunt. [Hér er settr inn samningr 
Magnúsar konungs og Jóns erkibiskups frá 1. Aug. 1273 og bréf Magn- 
úsar konungs til páfans þar um frá 15. Aug, 1273, sjá Nr. 40 og Nr. 41 

hér að frainan] Nulli ergo nostre confirmationis etc. Datum 
Lugduni vij. kal. Aug. anno tertio. 



») Ef tii vill réttara: regni (NgL). 



1275. JÓRSALA TÍUND. — REKASKRA STRANDARKIRKJU, 123 



55. [sumarið 1275. í Skálholti]. 

Skipan Árna biskups |>orlákssonar um tíundargerð af kirkna- 
íjám til Jórsalalands. 

Preötað eptir ÁM. 122B. Fol. skb. c, 1350. Árni ^ Magnússon 
skr. hér ártal 1275 á spássíu. Prentað áðr í I5.kap. Arua biskups 
sögu (Bps. I, 699). 

En vm tivndargerð af kirkna fiam skipaði hann sua til 
at þar sem menn tgki einnar personu verð a .xij. manvðvm 
betr en til vj. marka brendra. skilldi greiðaz af hinn .x. Ivtr 
til frelsis helgv iorsaia landi vm .vj. ár at engvm kostnaði af 
t^ldvm. bann skipaði oc at hverr sa prestr sem messospng 
hefði skilldi til þessarar ferðar leggia eyri vaömals a hveriv 
þerssaRa .vi. ara er tivndin stoð ýfer. hann þa oc þat af bond- 
vm at hverr sa sem þingfarar kavpi gegndi géfi hinvm helga 
krossi alin vaðmals a hverivm vetri af þessvm .vi. akilldi saman 
teliaz .vi. béndr i hverivm stað sua at fyrsta ar lyke ein af 
þeim flri alla þa. en annar annat ar hinn þriðí hit þiiðia til þes er 
liðin veri .vj. ar. hann let oc presta syngia dag i vikv með til 
skipvðv officio af pafanvm QDesso firi þessvm ofriði oc bað kalla 
þar folk til alavgvlaust at offra hverivm epter þui sem guð 

kendi honvm hann skipaði oc hina skilrikvztv menn 

hvervetna at taka hann valldi oc hinar visvztv personur 

af prestvm sinvm at predika kross með sinv brefi oc at eggia 
folfc a nýgreindar miskvnnargiafer. almattigs guðs drottins vars. 



54. [um 1275]. 

Rekaskrá Strandarkirkju í Selvogi. 

AMagn, Dipl. afskr. Nr. 2172, afskript staðfest af Arna Magn- 
ússyni, Gísía Bjarnasyni og þorgilsi Sigurössyni 14. Septeniber í 
Skálholti 1712, og er hún gerð ^epter kalfskinns skra, ecke riett 
gammaile') og liafði sú skrá verið 1 vörzium Hálfdanar Jóussonar á 
Reykjum (d. 1707), er átti hálfa Strönd. Vigfús sýsluniaður Hannes- 
son bar hana fram á Nesþingi í Selvogi 12. Maí 1703 og bar 
undir Seívogsmenn, og kváðu þeir lienni altaf fylgt hafa verið og 
staðfestu það með (-almenneligU" lófataki; fyrir Árua bar Hálfdán 
hana, þegar hann var á jarðarbókarferðunum; AMagn. Dipl. afskr. 
Kr. 2174, óstaðfest afskript «ex recenti pagina membrancea per- 



124 



REKASKRÁ STRANARKIEKJU. 



1275. 



tinente ad Templum Strandense" (AM.). J^essi skínnskrá mun vera 
ein og liin sania og áðr er nefnd, og liefir hún, eptir stafsetning 
að dæma, verið frá c, 1570. AMagn. 261. 4to bls. 102- 103 skr. 
1624 'þetta Copij er komed fra Hakone Biornssyne. enn Jndride 
Jonsson sende þad Arna Oddssyne 1624« (Oddr bp); AM. 59. Övo 
bls. 183 — 184, kver Odds biskups, skr. 1593, og stendr þettavið: 
(-Stephane Gunuarssyne i eigen haund [15j93"; afskr, af þessum texta er 
AM. Dpl. afskr. Nr. 2175; Biskupsskjalasafn Nr. 2, 4to (Vilchins- 
bók) skr. c. 1618 (afskr. Jóns Sigurðssonar). þorbjörn Högnason 
segir í vitnisburði sínum 1367, aö hann hafi heyrt Strandarmál- 
daga fyrir meir en 60 árum (eptir því um 1300). 

Strendur maaldage ^). 
J>esse eru huala maal i seluoge. 

Strendur eiga halfann hualriett til inots vid biallameDn. 
huar sem lekur: 

Sex vætter aa huertt land fyrer garde enn fiorar -) utan 
gardz og skal reida med slijku sem rekur: 

fyrer vtann vog eiga strendur þria hlute motz vid her- 
dijsarvijk. j. hual : 

Enn j herdijsar vijkur tiörum eiga strendur tuo hlute huals 
huar sem rekur: 

fra mijgande Grof [og til bergs ^) enda *) eiga strendur 
allan reka ad helminge vid stadenn j krijsevijk: 

sa er mæ,ldage ea herdijsarvijkur fiorum ad stadur j skal- 
hollie a halfann vidreka. allann annann enn [aujar talgu vid^) 
j millum seistada®) oc hellis firer austanu riett til marks vid^) 
strandar land. 

Stadur j skalhollte oc herdijsavvijk eigu iiij vætter huals 
og skal vega enu fiordu med Brioske og Beine: eun þridiung i 
ðllum ef meire kiemur. enn strandarmenn tuo hlute. 

Skalhollt oc krijsevijk ^) ai haifann allann reka under 
fuglberge vid strandar ^) land. 

^^) millum wogs oc helUs ía strendur land iiij vætter enn 
ef meire er þa a skalholltt oc krijsevijk flordung j ðllum hual. 

') þannig Vilch.. 2172, 2174; Utskrift af gömlum Strendur maldaga 
261; sl. 2175, 59; vætter b. v. Vich , 261; ') Gards 59; *) [sl. Vilch.; 
*) [exartagla vijd, 59, 2175(1); Selstadna 261; ^)til (!) 59. 2175; ') 
krijsuvijk 261, Vilch., 59, 2175; ') strendur Vilch; ^'^) hér ekkmt aðgrein- 
inffarnierki i 2172, 59, 2175; púnktr í 2174; punktur og upphafsstafr. 
261, sem bætir hér inn J. 



1275. BRÉF ÍSLANDINGA TIL KONUNGS. — BISKUPSÁRMENN. 125 



Enn firer austann wog til vindass £a stadur j Sksalhollte 
oc krijsevijk haifan tolftung i hual ef meire er enn iiij vætter. 
enn ecke ellegar. 



^ 57. [12T5. iSkálholti]. 

Bréf Árna biskups porlákssonar og höfðingja fyrir sunnan 
land til Magnúsar konungs lagabætis um að Kristinréttr hinn 
nýi hafi verið lögtekinn á alþingi. 

AMagn. Nr. 174Á. 4to skb. c. 1500 (kver Björns á Skarðsá 
osr Haldórs porber^ssonar). Prentað í F. Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 
10 í nótu. Sbr. Árna biskups sögu kap. 17 (Bps. I, 701). 

Virdvligum herra sinvm magnvsi konvngi hinvm korvnada 
senda arne biskvp j skalahollti og hrafn bondeþorvardur bonde 
asgrimur bonde stvrlla Javgmadvr sigvatvr bonde ellindr bonde 
og avll hirdin sv sem j skalaholizt biskvps dæmi er Q[ediu] 
G[uds] og sina skyildvga þionvztv, 

vier vilivm ydr kvnnigt giora at kristins doms balk þann 
sem [samidr *) var til jsiandz med radi virduligx herra jons 
erkibiskvps. havfvm vier med samþyckt alþydu j skalahoUdz 
biskupsdæmi laugtekid a almennelegu þingi j laugriettu, og sa 
skal standa þar til er þier og herra erkibiskup j nidarose hafid 
honum audru viis skipad, ef ydr ^) 



58. [1275]. 

Skrá um sakir þær, er ármaðr biskups á að sækja. 

ÁMagn. 48. 8vo bls. 59 skb. c. 1360, og er hér prentað; 
ÁMagn. 456. 12mo bls. 159-97 skb. c. 1480 haft til samanb.; 
finsfc auk þess í ÁMagn. 135. 4to bls. 212 skb. þetta frá c. 1500; 
ÁMagn. 688B. 4to bls. Y skb. c. 1480; ÁMagn. 42Á. 8vo bls. 
225- 26 skb. c. 1480. Jón Sigurðsson hefir gert við þessa skrá 
svo látandi athugasemd: wþetta er líkt og væri ágrip til minnis. 
Sektirnar virðist sem komi mest heim við Kristinrétt Árua. Kynni 



[þannig les Pinnur biskup, og er það vist rétfc; sam ydr, hdr.; 
hdr. þrýtr hér. 



126 



BISKUPS ÁRMENN. 



1275. 



vera aö biskupar hefði ]átið árcíenii sína fá slíkt mernoriale til að 
hafa við hönd séro. 

Saktal 1). 

f>essar sakir [skal armadr biskups sækia. 
h vm reidskiotafail [vid biskup þa er hann ferrisyslv. 
sa sekiz .vi. avrvm sem fellir skiot. 

2. vm vapna bvrd i kirkio ^). eda sva nær kirkio at vid 
Iðg vardar. [iij. avrvm. '). 

3. vm matgiafar halld vid fatæka meun .iij. avra fýri 
hvert ^) hion. 

4. vm tivndar haild [fyri biskvpi .iij. merkr ^). 

5. [vm heJgi brot ^^), [eda afgipíir heilagra daga veida 
.vi. avrar ok giðf fyri skiprvdnÍDg a helgvm dðgvm alin ok 
.iij. avrar ^*), 

6. vm þat ef eidar ero vnuir a osoknar ^^) dðgvm '^) .iij. 
avrar ef eigi ero .vi. ^^) avra dagar. 

7. [vm afgift savda eda aunars kvikfiar^^) allz þess sem 
deyr ok eigi sæfa meun .iij. avrar ^^) ok þo er mounum 
lofat at nyta ^^). 

8. vm þat ef^^) madr kemr eigi til samkvamv þa er ti- 
vnd skal skipta. ok eingi ^^) sa er Iðgskilvm halldi vpp fyri 
hann .iij. avrar -i). 

9. vm þat ef menn viiia eigi eida vinna at fe sinv [sem 
Iðgskyllda er til ^^). eda -^) sverr -^) nockur miuna en se [.iij. 
merkr. ^^). 



') Capitulum 456; ') [ca curmadr biskups at 456; ») [b1. 456; *) 
er sekr 456; ^) er 456) .iij. aurum b. v. 456; [s\, 456 hér; «) sl. 
456; ') [uid biskup .iij. marka sekt 456; ^^) [vm helgibrot .iij. niarka 
sekt, 456, scm sérstök grein; ^ ') [vm afgiafir [af] beilagra daga ueidum 
.vi. aurum ok gefi ah'n fyri skiprudning oa helgum dogvm .iij. arum, 
456 (sérstök grein); '^) usærum 456; ") sex aurum b. v. 456: '*) sex 
456; ^^) [vm afgiafir sauda ok annava bufiar 456; '^) suo 456; ^'^) aur- 
um 456; '') neyta 456; '^) er 456; ^°) eigi 456; aurura 456; ") [suo 
sem ]og skylida tiJ, 456; ") og 456; ^*) sueri 456; [sekr þrim aor- 
um 456. ~ % l = Kristiuréttr Árna bps. ThorkeUns útg. bls. 22; § 2 
z=z Kristinrettr Árna bps. Thorkelíns útg. bls. 38; § 4 = Kristinr. A. 
bls. 94; § 5 = Kristinr. Á. bls. 170; § 8 = Kristinr. Á. bls. 86; § 9 
— Kristlur. Á. bls. 88. 



1275 



BISKUPS ÁRMENN. 



127 



10. En profastr geymi at ðdrvm [malvm þeim sem *) til 
biskvps heyrir at lata sækia nema [hin stærstv mal semi 
biskvp ^). 

11. Okrkarlar ero forboðaðir ok taka eigi guds likama 
at paskum ok eigi tekz þeirra oífr til heilags alltaris ok eigi 
at kirkio græfir ok eingi skal heyra skriptamal opinbers okr- 
karls. En hverr sem slikt gerir sekr .vi. avrvm. a halft kon- 
vngr en halft biskvp ok vpptækt allt þat er davtt var bygt 
halft konvngi en halft biskvpi. 

12. Nv a hver hðfvtkirkia .xl. skrefa. ðllvm megin vt fra 
ser. En hver kapella .xxs. skrefa. 



B. 

ÁMagn. 210B. 4to chart. frá 17. öld (cr í 8vo); Ny kgi. saml. 
Nr. 1847. 4to, bók séra Guöbrauds i Vatnsfirði skr. 1669; AMagn. 
193. 4to chart. hl. 32 frá l'T. öid. þessi textí, sem hér er kall- 
uör B kemr aö miklu leyti heim við A, eo þó er inn í hann biandaö 
og úr honum kipt. 

Gomul log kirkiunnar. 

1. Eíf ejnhver hlutur er bannadur þa er þad allt bannad 
eflfter Riettum skjlnijnge sem þauu hlut leider til framkuæmdar. 

2. |»ad skal eckj vndann draga firer oskinseme edur þogn 
sem Naudsin og Mitseme er adt vita. 

3. Jtem ad huor bonde so Prestur sem Leýkmadur luke 
maigiafer firer oli sijn hion sem þeir hallda a sinn kost jaffn- 
uel a sumar sem a vetur þa er skildu vatnz fasta stendur jffuer. 

4. Eingenn Prestur haffe Kaleýk edur MessukJædi j þijng. 
wtan med ordloffe þess er kirkiu vardueýter. 

5. Enn vm vopnaburd j kirkiu 3 Aurar e[d]r so nær 
kirkiu ad vidur log vardar. 

6. Vm matgiaflar halld vid fatæka menn 3 Aurar firer 

Hion. 

7. Vm Tijundar halld vid Biskup 3 marka seckt. 



[solium þeim er 456; [stæstu mái sem biskupi einvm til heyrir 
ura at dæma 456 (Hér eptir kemr «hverjum málum ei má appeUera- 
Kristinr. Árna, Thork. útg., en án linuskils). — § 11—12 vantar í 456; 
§ 3 = Stat. Gyiðs 1359; § 4 = Stat. Gyrðs 1359; §5 = A§2:§6 

=z:Aá3;§7:=:A§4. 



128 UM FÖST0B. 1275, 

8. Vm Giaffer aff helgra daga veýdum 6 aurar og gieffe 
kirkiu firer skip. 

9. Wm eid ad uinna a osærum dogum 6 aurum 3 aura 
firer 3 daga. 

10. Wm þad eff ecke er halldid uppe logakilum til sam- 
komu 3 aurar ^). 

11. Vm þad eff menn vilia eij eid ujnna ad fie sijnu 3 
aurar. 

12. Jaffndýr Eru oll Log'') i kirkiugardi Hvort sem eru 
Nær eda fiær. 

13. Huor sem ockur giorer seckur 6 aurum halfft konge 
halfft Biskupi og vpptækt þad bigt var. 



59, [1275. i Skálholli]. 

Skipan Árna biskups |>or]ákssonar um föstur þær, sem Krist- 
inróttr greinir eigi fullkomlega. 

AMagn. 671B, 4to bls, 17 skb. c. 1320; hér lagt til grund- 
vallar; AMagn. 350. Fol. 287 skb. skr. 1363; AMagn. 175A. 4to 
bls. 47—48 skb. c. 1400; AMagn. 456. 12mo bls. 135-37 skb. 
c. 1480; AMagn 135. 4to bls, 217 skb. þetta skr. c. 1500; 
AMagn. 138. 4to bls. 346 skb. c. 1500; Sbr. F. Joh. Hist. Eccl. 
IsL II, 49-50. 

Statuta arna byskups ^). 
Eptir boðskap oc yfirsyn uirðuligs favþur iohannis ^) 
erkibiskups af niðarose skipaðe arne') byskup t[horIak3].s[on]^). 
nyian kristenn rett yfer skalaholdz ®) byskups df me [[00^**) með 
raði heRa ^^) erki byskups. [let hann i logrettu þann sama 
kristenn rett logleiða með rettu þingtaki ^^). [þa er liþit uar 



§ 8 = A § 5; § 9 = A § 6; § 10 =z A § 8; § 11 sbr. A § 9; § 13 
sbr. A§11. — ') «311-, hdr.; ~ leg; ') = okr; ')þaDnigl35; eingin 
fyrirsögn í hinum; þaunig 671, 175, 135; herra 456; herra. herra 350, 
138; 671; jons, hin; herra 175; 671; sl. hin; ») skalaholltz 350; 
skalahollz 175; skalhollz 456, 135; sl. 456; ") sl. 175, 456; jons b! 
V. 135; [[sl. 350, 138; [sl. 456. 



1275. 



UM FÖSTUR. 



129 



Tra holldgan uars heRa iesv christi. [þusundrat ara oc 
cc oc Ixx. oc fiorir ^). uetr % 

Enn ^) til þess at allir bioðe einn veg um faustur þer 
sem eigi greinir fullkomliga ®) kristenn rettr. þa let hann skrifa 
[þessa skyring ^). 

[at ®) ef nicholasmesso. eða. t[horlaks]. messo beR a fria- 
dag. þa se lofat at eta huitan mat einmglt enn ef andreas 
messo. eða . nicholas. messo. thomas. messo. eða thorlaks. 
messo. beR a miðuikudag. þa skal loua tuimglt at eta oc eigi 
kiot. ®) einmelt skal haua^*') tueggia postula messo philippi. oc 
lacobi ef a gagndaga berr. enn tuimelt kross messo nema hana 
beri a miðuikudag. ngsta fyri ascensionem ^^). [skal þa þurr- 
fasta. 

eigi skulu prestar geua leyui uirka. daga. þott tiðahalld 
se mikit ^^) ef aðr er skipufc almenuilig ^^) fasta. [þann dag^^). 
oc eigi fausto natta^^) leyfi [nema loghelga daga oc fria. daga. 
i pascha uikv ^^). 

') hingat bQrd 456; [anno domini 175; skr. með indverskri 
tölu í 671; *) [OD'- cc°. R iij 350, 13íS; CO'*. cc^ Ixxx^ 175; CTD. ara 
[cc] ok. Ix. ok. X. uetur 456, og er þessi klausa seni niðrlag stat. 
1269, og sem fyrirsögn yfir því, sem á eptir fer: Capitulum. I AMagn. 
Nr. 351. Fol. bls. 232 (Skálholtsbók eldri frá c. 1360) og Ny kgl. s. 
1281. Fol., bók Sigurðar iö^manns BjÖrussonar frá 17. öld, stendr þessi 
annálsgrein um Kristinrétt: Anno domini CD°. cc°. Ixx*^. v^ var kristins 
doms b^lkr hinn nyi logtekinn vm skalhoUtz biskups dænii j logrettu a 
ifiJandi. '3 ok 350, 138, 456; ®) 671, 175; sl. hin; [þesear skipanir 
3Ö0, 138, 456; sl. 350, 138, 456, 135; ^) [Ef nichulas messo berr a 
midkudag. eda þorlaks CQesso þa er lofat huitan [mat] ath eta tuimællt. 
og eigi slatur a Jola fosíu 135; Ef andres. OOesso. nichoías. CDesso. 
niariu CDesso. magnus. CDesso. thomas. CDesso. octhorlaks. CDesso. ber a 
manudaga um jola fostu. þa se lofat ath eta tuimællt. Ber þessa CDesso. 
daga a miduikudaga etí tuimællt haitan mat, Ed ef þa ber a fostudaga. 
ba se lofat at eta einmællt huitan mat 456; hér bætir 175 inn í: Ef 
andres messo edr nichulas ODesso thomas messo edr thorlaks messo berr 
á annann dag viku þa er lofuat at eta sJatur tuimællt; eta 135; huit- 
an mat b. v. 456; '') acsensionemí!) 671, 175; [671 (á spássíu); þa 
skal einmælt eta þurt 350, 138; þa skal eta einmællt þurran mat 456, 
'') j kirkiu b. v. 456; almennings 350, 138; [sl. 135; '^) daga 
136; ^^) [671; nema laughelga daga og faustudag j paska uiku 135 
nema loghelga daga ok fostudaga j paska viku ok hinn vj dag j iolum 
375: RumheJga daga. nema i paska uikn 350, 138, 456« 

Dipl. Isl. II. B. 9 



130 BRÉF MAGNÚSAR KONUNGS TIL ALIÞÝÐU 1276. 

60. [12T6]. 

Bréf Magnúsar konungs lagabætis til alþj'ðu manna á Islaudi 
út af ýmsum kærum yfir Arna Skálholtsbiskupi. 

fíér tekiö eptir skinnb. af Arna biskups sögu AM. 122B. Fol. 
c. 1350. Prentað áör í Árna biskups sögu kap. 17 (Bps. I, 701 
— 702). Bréfið er ekki in forma, heldr er þetta efniság-rip þess. 

. . . heldr skrifaði hann at moti þessvm flvtningi með sira 
aðalbrandi syni helga lambkarssonar oc bað alþyðv firi sia við 
hvat menn 'togtti bva fýr en samþýckia nockorum ^ðrvm ipgvm. 
hvart sem þat veri vm kristinrett eðr onnor l^g en þeim er 
hann skipaði þar til er hann semdi við erkibyskup oc aðra 
lærða menn hvat standa mgtti. Sagði hann oc þa litla vin- 
attv mundv ujoti taka er oðroviss gerðe. lezt hyggia þetta vera 
sitt starf oc erkibyskups en eigi annaRa mauna at skapa 
kristinrett j landi hans eðr onnvr Igg. þat let hann oc fylgia 
at hann hvgði at þeim mvndi gott hafa til gengit er gert 
hofðv. En at moti flvtningi þeirra sem firi honum spnnvðv at 
biskupar pyndi vm rett fram oc moti [fornum vanda ritaði 
bann sva: at] hanu firirbauð neinvm leikmonuum [at ganga 
under neina pynding oc ei] til einuar vaðmals alnar vtan sua 
sem at [fornu verit hefer] oc bavð þeim til sin at hallda fyr 
en iata. En vm vilianligar olmosor til iorsalaferðar oc hver- 
vetna hvar sem predikat verðr epter pafans boði. qvaz hann þui 
siðr banna vilia at hann sagði þann övern ser betra þickia er 
kross tgki oc legði sua sina mvni til iorsala ferðar þott menn 
gerði þat eigi firi skýlldv saker eðr alaga. sua greindi hanu 
vm aðrar olmosor at honum likaði vel at hverr gerði sialf- 
krafi slikt firi salv sinni sem guðlig milldi kendi honum. hann 
kailaði oc rað at [ny]ta þann pvnkt secu þa stoð yfer oc ganga 
vnder þa eina nýivng sem hann gerði rað firi. 



61. [12T6-13I!] 

Skriptaboð Jörundar biskups f orsteinssonar [Laurentíusar 
biskups Kálfssonar og Egils biskups Eyjólfssonar]. 

Finnur biskup heimfærir þessi skriptaboð til 1330 i kirkjusögu 
sinni, og er þaö rétt aö því leyti, sem þau stafa frá Laurentio biskupi 



1276 



SKRIPTABOÐ HÓLABISKUPA. 



131 



og Ágli biskupi, er seinast hafa átt við þau ; hann virðist og eigna 
Laurentio mestan þátt í þeim, þar hann tilfærir þau í kafianum um 
haDD, og má vel vera að það sé með réttu. En þó þjkir mér h't- 
legast, aö þau sé að mestu eptir Jörund biskup, því að bæði er 
aðalstofninn í þeim svo svipaðr Skriptab^ðum Arna biskups |)orláks- 
sonar frá 1269, að ætla má að upptökl beggja sé frá h'kum tíma. 
og svo finnast Skriptaboð Jörundar hvergi svo í handritum, að ekki 
sé Skriptabob Árna næst á undau þeim. Auk þess kemr það fyrir, 
að biskuparnir hafa hver eptir annau samþykt óbreytt boð hinna 
fyrri biskupa og þá stundum aukið við viðbót undir sínu nafni og 
stundum als eingu aukið við. pessi boð bera það ekki með sér að 
þau þurfi að vera samsett af smáviðbótargreinum, heldr eru þau svo 
heilleg, að þau gætu verið eptir einn mann, og ætla eg því að 
Laurentius og Egill hafi lítið átt við þau annað en samþjkkja þau 
og skipa að halda þau, því að þau tvítaka og herða hvergi það, sem 
áðr er skipað í þeim; einungis mætti ætla að § 6 ætti að standa á 
undaii § 4, því að þar ætti hann öllu betr heima að efiiiuu til, 
Að hér er miðað við Kristinrétt binu nýja (Árna biskups) frá 1275 
sannar ekki annað en að þau sé yngri en þaö ár; hefði hér einungis 
verið nefndr blátt áfram Kristinréttr, er auövitað að þá hefði verið 
átt við hinn forna, sem gilti í Hólabiskupsdæmi fram yfir miðja 14. 
öld (19. Okt. 1354), svo að það varð að taka það sérstaklega fram 
ef miðaö var við þann nýja. þessi orð geta því eins vel stafað frá 
Jörundi eins og Laurentio og Agli, þó gætu þau veriö komin inn 
enn seinna. En hvernig sem því er varið með hlutdeild Laureutí- 
usar og Egils í Skriptaboðunum, þá hygg eg að upptök þeirra liggi 
nálægt þeim tíma, sem hér er sett. 



A. Skriptaboðin. 

AMagn. 175A. 4to bls. 55—56 skb. c. 1400; AMagn. 688B. 
4to bls. 6 skinnb. c. 1480 (brot); AMagn. 350. Fol. bl. löla— b, 
þetta skr. c. 1500 af manni, sem hefir kunnaö h'tið i latínu; Nykgl. 
saml. 1938. 4to afskr. af AM. 175A. 4to. Prentuö í F. Joh. Hist. 
Eccl. Isl. II, 188-92 eptir AM. 17oA. Greinatalau er sett af 
útgefanda. 

J guds nafni aaien, 

voru þuilik ^) bodord skiputh af herra jðrundi. laurencio 
ok agli holabiskupum ok bodith profostum ath þeir skýlldi 
suo bioda skriptamonnum ath hallda þeim sem^j brotliger verda. 

1. Jn quarto gradu consanguinitatis uel affinitatis seu 
in consimilibus. 



') þesse 688. eigli 68ö; si. 668. 

9* 



132 



SKRIPTAEOÐ HÓLABISKUPA 



1276. 



vatnfasta xx nætur uid[uatn oc braud edr annathjardar 
alldin. eda merkr stýcki skreidar ef^) alldin er eigi ti!. ok 
sýngi [pater noster psaltara ^) med huerri uðtnunar nott. ok 
falli a kne vid hueria pater noster. standa utan kirkiu um 
lanngafaustu ok jolafaustu ok j gagnfaustum. En hafa kirkiu 
helga daga. hallda gagnfaustum hinum minnum hith fýsta ar a 
þann hatt ath hafa einmælt huitann mat a manadaga og mid- 
uikudaga. ok sýngia pater noster vij sinnum med knebedia 
falle ok ix sinnum aue maria. a audru are minnazt enn gagn- 
fastna ath hafa einmælt a miduikudaga. ok sýngia þa enn fim 
sinnum pater noster med knefalle. a þridia are minnazt enn 
gagnfastna j bænahallde ok sýngia v. pater noster med aue 
maria fiesekt tolf aurar. 

2. Jtem in tertio et quarto gradu consanguinitatis uel 
affinitatis uel in consimilibus skal bioda [xxx natta ath uatna^) 
med suo mýklu bænahalldi ok knebediafaullum^) sem fýr seger 
fiogurra ara skrift. fesekt epter þui sem [kristinn rettur hinn 
nýij seger ^). 

3. Jtem pro simplici adulterio uel in tercio gradu con- 
saiiguinitatis uel affinitatis uel consirailibus. 

skal bioda karinu. eru þat fiorertiger natta . ok lesa pater 
noster psaltara med knefalle suo mait '^). seau ara skript. 
balldi gagníaustum hinum raeirum um þriu ár. ai þann hatt. 
at hafua einmælt huitann mat a manadaga en þurrann mat a 
miduikudaga. vatnfasta [a faustudaga ®). En minnazt gagnfastna 
vm iiij ár a þann hatt. ath hafa einmælt a manudaga ok mid- 
uikudaga ok þurrann mat a faustudaga j aullum gagnfaustum. 
ok skal þath halldazt vm þriu ár. [En fasti^) miduikudaga a 
hinu seunda airi sýngi pater noster psaltara med huerre uiku 
á þeim fiorum arum. Jtem skal bioda at standa utan kirkiu 
cn fýsta are alla tima firi utan summa ^^), vm jol fram ýfer 
hinn atta dag fra skirdegi fram yfuer pascha uiku. suo. 
huita daga. Jtem annath cnr hafui kirkiu ðll dupplicia festa. 
hith þridia ccir hafui kirkiu alla sunnu daga utan vm langa- 

M [braud ok oatn 688; braud edur b. v. 688; [salltara af 
pater noster 688; ■*} [at vathna .xsx. natta 688; [.xx. nat[t]a at 
uatna med svo miclv bæna halldi ok knebediafaullura 350; kiistinriet 
vt visar 350; hér endar brotið í 688; ') marga 350; [friadag 350; 
[þurfasta 3tO; '°) ferstum b. v. 350. 



1276. SKRIPTABOÐ HÓLABISKUPA. 



133 



faustu jolafaustu ok gagnfaustur, en fiogur car upp þadan hafui 
kirkiu alla tima. nema standi utan kirkiu helga a medal vm 
langafaustu ok jolafaustu. eru sliker hluter sub arbitrio iudicis. 
ath skipa um kirkiu gongur ok gera slikt eptir atuikum. 
þuiath ef skriptamadr er boklærdr ok stýdr hann prestj tidum 
edr messu. þa er tilheýrilikt ath hafui kirkiu helga daga ok j 
huern tima sem hann sýngr med prestum. 

4. [t)ier seger af andligri frændsemi^). 

Jtem cognacio spiritualis. 

|>ath eru sifuiar ef madr heldr barni mannz til skirnar. 
edr. undir biskups haund. ok er þath a þria uega. uidr barnith 
faudr ok modr barnsins ok uidur þann [sem] skirer epter 
þui sem kristinn rettr hinn nýi seger. fyrer þessar sifuiar a ath 
skripta sem firi einfalldann hordom. karinu utan Feniulikt 
er uægia eptir atuikum vm .x. nætur. 

5. capitulum ^). 

Jtem ef prestur fallerazt med skriptadottur sinne. Jtem 
þýngra ef prestr fallerazt^) med þeirri konu sem hann hefer 
skirt barn hennar. Jtem þýngtz ef prestr [kemur ibland med 
þa^) konu sem hann hefir skirt ok ligia þar til tuer karinur. 

6. capitulum jtem ^). 

Jtem ef madr uerdr opinber in [dupplici adulterio ^) uel 
consauguinitate. in tercio gradu duppliciter. þath er ath skilia 
ef þau eru sýstkina bðrn ath frændsemi. þar fýrer skal bioda 
kariuur tuær med pater noster suo morgum ok knebediafðllum. 
fiortan ara skript. haldi gagnfaustum hinum meirum um sex 
car, hafa kirkiu vm jol ok paska ok huitasunnu ok [onnur 
stærstu haulld ^) vm fýstu tuo œ,r. en onnur ár postola 
messur. þa sidan sunnudaga utan faustu tima. enn tuo án 
Ok ^**) þau sidan skipizt secundum arbitrium iudicis. þionostu 
bann um þriu ár hinu fýstu samfast. luka sex merkr j sakeyre. 

7. capitulum "). 

Jtem pro homicida voluntario skripta iij karinur. hina 



') skipta 350; [með rauðu í 175; vanar í 350; sl. 350; *) með 
ranðu í 175; vantar í 350; legzt 350; legzt med þeirri 350; brot- 
ligur opinber 350, og svo hefir upphafl. veríð ekr. í 175, en fyrra orðið 
aptr dregið út; ®) [gradu duppliciter 350; ^) [ok inar stæatu hátidir 350; 
*°) sl. 350; *0 rautt í 175; v. 350. 



134 



SKRIPTABOÐ HÓLABISKDPA 



1276 



fýstu vatnfasta siinnudaga j medal uidr uatn ok braud. eda 
merkr stýcki af skreid. hallda adra karinu ath uatnfasta [mid- 
uikudaga ok faustudaga ok taka suo saman nætr. pater 
noster psaltara ok knebediafauU skulu fylgia huerre nott. hina 
pridiu karinu skal telia saman nætr, þionostu bann um þjiu 
ár luka ix merkr j [sakeýre ^). 

8. Jtem pro homicida casuali setizt skript sem pro adul- 
terio simplici. karinu ok þriggia marka sekt. 

9. Jtem si monachi uel canonici regularis [manifesti 
fiunt ^) jn crimine notorio incontinencie. skai þeim skripta suo 
sem pro homicidia uoluntaria. ok slika skript skal setia þeim 
konum sem þeir uerda brotliger med. 

10. Af spilling [helgra hluta*). 

Jtem si rapitur sacrum de non sacro. uel non sacrum 
de sacro loco skal setja skripter suo sem pro simplici adulterio. 
jtem si rapitur sacrum de sacro loco. skripti suo sem pro dup- 
plici adulterio. jtem pro uiolatoribus ecclesiarum uel cimiterior- 
um in sanguinis uel seminis effusione. skal skripta sem pro 
dupplici adulterio ok luka fimtan merkur heilagre kirkiu ok 
biskupinum þeim sem hreinsar [kirkiu edr kirkiugard ^). 



B. Formálar. 

þessir forniálar eru einungis í ÁMagn. 350. Fol. skrifaðir á 
bl. 151b, nema sá seinasti (X.) er á síðasta blaði bokarinnar (bl. 
157b), og er hann með annari hendi, en hinir níu fyrstu eru með 
sömu hendi og Skriptaboðin og standa næstir cptir þau í skinnbók- 
inni. Alt er þetta skrifaö nálægt 1500, en af manni, sem hefir 
kunnað illa latínu, svo aO málið á formáíunum er sto hatramlega 
brjálað og óhöndulega bnndin skriptin, að erfitt hefir verið að ráöa 
í hvað rétt mundi vera. 

I, Formálí fyrir að afleysa klerk, sem framið hefir frillulifnað 
(sbr. Sfcriptab. § 9). 

incontinencie crimen quod leuitate ') suadente com- 
mis[s]eras humiliter et deuote confessus es medicamento peni- 



[miduikndBg og friadag 350; fiesektir 350; [manifeste sicut(!) 
350; *) rautt í 175; ^) [kirkivna oc kirkiugardin 350; ^) carm hdr.; 
leuitre hdr. 



1276. 



SKRIPTABOÐ HÓLABISKUPA. 



135 



tencie corpus domandutQ spontanee submittendo oportet et 
deo rieconciliatum sancte matris ecclesie sacramentis ad- 
mittere ^) idcirco ego licet ^) peccator et indignus auctor[itat]e 
domini nostri ihesv christi et beatorum apostolorum pauli et 
petri et speciali ^). uice mihi concessa tecum dispenso ut in 
tali die missarum solempnia celebres et omne sacerdotale 
officium in acceptis gradibus libere possis adimplere et restituo^) 
te sacramentis ecclesie gradum pristinum. 

in nomine p[atris] et [filii et spiritus sancti. amen.] 

II, Formáli fyrir að afleysa kvenmann, sem framið hefir frillu- 
lifnað með klerki (sbr, Skriptab. § 6 og 9). 

A uinculis peccatorum. 

Et ego absoluo te auctoritafce dei patris omnipotentis et 
beatorum apostolorum petri et pauli et uirginis '). et sancte 
matris ^) ecclesie et officii in hac parte mihi commis[s]i ab- 
soluo te ab ista excommunicacione qua[m] incurristi uel forni- 
catione simplici^) uel duplici uel fornicatione cum presbytero 
ab hiis peccatis tuis [mihi per te ^^) confessis. 

III, Formáli fyrir að afleysa mann, sem hefir framið manndráp 
eða jarðvarpað manni (sbr. Skriptab. § 7 og 8), 

A. uinculis peccatorum et precipue ^^) tamen de isto cri- 
mine ^^) quod. hominem percussisti uel in ter[r]am proiecisti 
aut cum aliquo casu uiolentam manum ei imposuisti in dic[t]a 
die uel in tali[bus] festis sanctorum absoluat te deus. 

IV, Formáli fyrir að afíeysa glæpamann (fyrir sauriífi, hórdóm, 
frændsemisspell, manndráp, stuld og kirkjurán). 

A vinculis peccatorum excommunicacione uel a crimine 
jsto incestus adulteri[i] afinitatis homicidij furti uel sacrilegii 
quod confessus es absoluat te deus efc ego absoluo te quantum 
ad me pertinet absolucio auctoritate qua fungor: 

jn nomine [patris] et filii et spiritus sancti. amen. 



*) oportit hdr.; svo hdr.; ') admittit hdr.; Ucit hdr.; ') sperali 
hdr.; «) restitituo hdr; ") n*^ hdr.; ') martiris hdr.; ') simplicii hdr.; ^° 
[m° pte, hdr. = raea parte? *') precipui hdr.; '=*) crimini hdr. 



136 



SKRTPTABOÐ HÓLABISKUPA. 1276. 



V, Formáli fyrir að afleysa mann fyrir sifjaspell fsbn Skripta- 
boðin § 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

A vincvlis peccatorum tuorum precipue tamen a con- 
taminacione in qua merito convi[c]tus fuisti [absoluat te deus] 
et ego absoluo te ab hac contamiuacione cognacionis auctori- 
tate beatorum apostolorum petri et pauli episcopali uice '^) in 
hac*) parte mihi concessa qua^) fungor, 

jn nomlne patris et filii [et spiritus sancti. amen.] 

[J]n illis [diebus] Loquente domino ihesu ad turbas ex- 
tol[I]ens uocem quedam mulier de turba dixit illi beatvs venter 
qui te portauit et vbera que suxisti at ille dixit Quin imo ®) 
Beati qui avdiunt verbum dei et cvstodiunt illut. 

psalmus ') QDiserere mei deus. pater noster. Saluum fac 
seruum tuum. CDitte ei domine. Esto ille domini tui. Nihil 
proficiat [in]imicus in eo. domine ®) exaudi. Deus qui proprium 
^st m[eum]. Jndulgenciam rem. u uinculis ^°). 

VI, Formáli fyrir að afleysa mann fyrir hórdóm (sbr. Skripta- 
boðin § 3). 

A uinculis ^^) peccati specialiter [a manifesto ^*) crimine 
fornicacionís quod incur[r]isti. absoluat te Deus noster jesvs 
christus [qui passus ^^) est in [hac parte et ego ^^) absoluo [te] 
auctoritate sancte matris ecclesie et beati apostoli petri [et] 
pauli et uice ^^) qua ego fungor et restituo *^) te commonioni 
fidelium. 

jn nomine patris [et filii et spiritus sancti, amen.] 

VII, Formáli fyrir aö afleysa klerk fyrir frillulífsbrot (sbr^ 
SkriptaboD § 5, 9). 

A uinculis peccatorum tuorum et specialiter a crimine 
notorio ^"^) incontinencie quod manifestus commisisse ^^) cvm 
muliere soluia frangendo uotum religionis quod omnipotenti 
deo promisisti sub regulari ^^) profes[s]ione ordinis et beati 



') pecipui hdr.; m*' hdr.; ice hdr.; ') hic hdr.; qaia hdr.; 

*) inimo hdr.; ') psus, hdr.; «) Nikil hdr,; domini hdr.; *°) duinculis 

hdr.; duinculis hdr,; [amanisto hdr.; i^) [pp hdr.; ^*) [hoc .p. 

esto, hdr.; ^*) uite hdr.; reatitituo hdr.; ^^) notorie hdr.; ^^) com- 
niÍBsise hdr.; regulgulari hdr. 



1276. 



SKRIPTABOÐ HÓLABISKUPA 



137 



paíris nostri benedicti [etcetera in sacerdotali promotus 
officio absoluat te deus noster jesus christus [et ego absoluo 
te avctoritate sancte matris ecclesie et vice prelacionis qua ego 
indignus fungor restituens te communioþi] fratrum fidelium 
ingressu sancte ecclesie. 

j[n] nomi[ne] patris et flli[i] et spiritus sancti. amen.] 

VIII, Formáli fyrir að afleysa mann, sem sýnt hefir af sér 
óreglu og leitt grunsemdarmenn inn í klaustr án leyfis og tregðast 
við úr, að fara (sbr. Skriptaboö § 9). 

A uinculis peccati tui et specialiter ab jregularitate et 
inducendo suspectas personas in claustrvm nostrum et inobe- 
diencia egrediendo et uacando sine licencia ^) absoluat te deus 
noster iesus christus [qui passus est pro (nobis) in cruce ®) 
et ego absoluo te auctoritate sancte matris ecclesie et beati 
apostoli petri et pauli et uice qua fungor licet indignus et re- 
stituo te communioni ^) fidelium. 

j[n] nomine patris [et filii et spiritus sancti. amen.] 

IX, Formáli fyrir að leysa mann úr banni, sem misþyrmt hefir 
klerki eða klaustramanni (sbr. Skriptaboðin § 7, tí, 10). 

A vinculis peccatorum tuorum confessis et contestatis ®) 
et nunc specialiter a sentencia ^°) excommunicacionis et inter- 
dicti quod incurristi inponendo uiolentas manus usque ad 
cruoris ^^) efusionem in sacerdotem *^) et monacum conuenta- 
lem tuum ^^). absoluat [te] jesvs christus qui pius passus est 
pro nobis jj> cruce et ego ^*) absoluo te sancta^^) auctoritate 
sancte matris ecclesie et beatoruœ apostolorum petri et pauli 
et uice *®) prelacionis in hac parte mihi commissa qua '') 
fungor licet indignus. 

j[nj nomini patris et filii [et spiritus sancti. amen,] 

X, Formáli fyrir að afíeysa mann fyrir legorð (sfar. Skripta- 
boðin § 5, 9). 

[zzz hdr.; cacerdotali hdr.; ^) [ade° hdr.; *) restitituens hdr.; 

licenciam, hdr.; *) [q. p. e. p. íc, hdr.; beate, hdr.; ®)commaDione 
hdr.; ^) contristis, hdr.; '^) scétécia, bdr.; ") craores, hdr.; sacerdo- 
tum, hdr.; '^) t^, hdr.; esto, hdr.; Si, hdr.; uicit, hdr.; *') 
quam, hdr. 



138 BBÉF ÁKNA BISKUPS OG ÍOUVARÐS. 1277. 

Et ego absoluo te ab isto crimine qvocvnqve modo fregisti 
sacrosanctvm votvm transgressione in qva -) manifestus es 
in quarta persificacione cvm solvta mvliere et qvocvnqve modo 
innodatus es ^). et ab alijs criminibus qve ab illo derivantur. 



62. 12T7, [i Skálholti]. 

Bréf Árna biskups forlákssonar til |>orvarðs l^órarinssonar á 
Keldum um mál Sturlu. 

Hér er prentað eptir skinnb. í Stockh. 12. 4to bl. 15b skr. c. 

1640, og borið saman "við Stockh. 8. 4to bls. 938 á pappír skr. c. 
1640. Bréfið er áðr prentað í 19. kapítula i Árna bisknps sögu 
(Bps. I, 705; Sturl. Khútg. IV, 31—82), sem er sá eini staðr er 

það finst á, og er þó ekki heilt. 

, . . so er mier flutt ad þú heiter þeim manne er sturla 
heiter fietre edur fieláte fyrer þau kennsl er einge vitne bera^) 
honum nema vandamenn þeir er ecki eigu vm þetta mál vitne ad 
bera, lyst mier þetta ecke þijn giord þar sem þu átt med þessum 
manne [ekki] ad giara, vtan þiggia af honum einzeide ef þier 
lijkar þad ad hafa, þviat málid er ecki so mykit ad íleyre þurfe 
ad synia. Giörer þu ei so, þa firirbýd eg þier ad misþyrma 
honum nie hans eign, vnder slijkre pijnu sem eg á á þig ad 
leggia. 



63. 12TT. [á Keldum]. 

Bréf forvarðs fórarinssonar til Magnúsar konungs lagabætis 
um landstjórn. 

Bréf þetta eða réttara sagt brot þessi af bréfinu finnast hvergi 
nenia i 19. kapítula Árna biskups sögu, og er áðr prent. í Bps. I, 
707 og Sturl. VI, 32—33. Hér er prentað eptir skinnb. í Stockh. 
Nr. 12. 4to bl. 16a skr. c. 1640 og borið saman við Stockh. Nr. 
8. 4to bls. 939 á pappír ski. c. 1640. 

. • . Herra j ordlofe ad tala, Giet eg tiestum verda ei all- 



ff. (ógreinil.) hdr.; ') qvo hdr.-, ^). est, hdr.; est, hdr.; at, b 
V. 8. 4to "^) sl. 5. 4to. 



1277. 



SKIPANIR INDRIÐA, — SÆTTARGERÐ. 



139 



hægt ad stiorna Rijkinu nema þeim sem hann [leggur hendur 
og hofn a^) sem hann vill. Er og suo mikid Rijki hanz a 
landinu, ad ydrer menn skulu varla so vid horfa sem þeir 

þykiast mannan til bafa, edur skaplynde þinge voru j 

sumar Riedu þeir Rafn og biskup höfdu skamt og medal lage 
skilvijst ad þui ad sumum þotte. Lagsogu madr var ogreidur 
og skaut flestum málum vnder biskupz dom og annara manna 
þeirra er syndist. af legriettu monnum nyttist lytid. 



64. [sumaríð 127TJ. 

Skipanir Indriða bögguls og Nikuláss Oddssonar. 

Árna biskups saga kap. 20 (Bps. I, 706); hér prentað eptir 
pappírshandritinu AMagn. 385. Fol. 462 c. 1700. þetta er að 
vísu ekki nein skrá m forma, heldr grein nieö orðum sagnaritarans, 
en vissara þótti að taka haoa hér eigi að síður. 

. . . peim Eindrida fórst vel oc kvamo til jslanz oc foru 
þeir þingum vm land. 

oc öktudu vida Eyri konungs med meiri frekfiju enn 
fyR stod vande til* 

f eir toco hardliga a þvi er bændr skutu malum til biskups 
oc undan syslomonnum. oc kölludu þa landrada menn. edr 
hrefa brotsmenn at besta kosti er þat giördu. 

J>eir bönnudu bændum berliga at luka matgiafer fin þau 
hion er ei voro ij misseri. 

enn vm helgi hölld þau sem biskup hafdi nidrlagt. oc vm 
föstr þær sem biskup hafdi vidlagt edr vm skript . sagdiz 
Eindridi eci munde til leGia. kvad þat atkvæde CDagnusar kon^ 
ungs at biskup ætti at rada hellgihölldum. 



65. 9 August 12TT. i Tunsbergi. 

Sættargerð Magnúsar konungs lagabætis og Jóns erkibiskups 
rauða um takmörk hins veraldlega og andlega valds ®). 

') [heUdur og leggur hðnd á 8. 4to; r. vísa; Sbr. annálsgrein 
nm sæítargerðina, er finst í AM. Nr. 351. Fol. bls. 232, Skálholtsbók 
eldri frá c. 1350, og Ny kgl. s. 1281. Fol., bók Sigurðar lögmanns Björns- 
sonar frá 17. öid: Anno domini OD^. cc'^. ixx°. vij*'. composieio inter ec- 
clesiam et Regem nornegie facta est consecracionis domini iohannis 
archiepípcopi nidrosiensis x°. Regni domini raagni regis noruegie xiiij^ 



140 SÆTTARGERÐ KON0NGS OG ERKIBISKUPS. 1277. 

A latínu (frumteiti). 

Frumbréfið AMagn. Dipl. Norv. Fasc. Y, 6 á skinni; brot af 
einu innsigii fyrir. Askriptir eru í AMagn. 333 Fol. chart. c. 1570 
bls. 2—7: AMagn. 117. 4to chart.; MSteph. 13. 4to bls 29—48 
chart. skr. 1715; Ny kgl. 1933. 4to (eptir 117. 4to). Ny kgl. s. 
Nr. 3267. 4to með hendi Jóns frá Grunnavík. Sbr. Árna biskups 
sögu kap. 29 Bps. I, 720 þar sem Arni biskup ber sættagerðina 
fyrir sig á alþingi 1281. Prentaö í F. Joh. Hist. Eccl. I, 386 
—398; Dipl. Arnamagn. II, 66-73; Norges gl. Love IL 462 
—467, 

statuta regalia & prouincialia anno 1277^). 

[J]n nomine patris et filii et spiritus sancti amen. 
Vt certitudo precencium det ueram in perpetuum et eui- 
dentem memoriam preteritorum nouerint uniuersi tam presentes 
quam futuri quod nuper inter illustrem principem Magnum dei 
gracia regem Noruegie et uenerabilem patrem Johannem 
eadem gracia archiepiscopum nidrosiensem materia questionis 
esset 9ub orta super eo quod idem archiepiscopus asseruit ut 
alique cause que ad forum ecclesiasticum canonice pertinebant 
usque ad tempora dicti regis ex consuetudine antiqua et ab 
ecclesia quodam modo propter discordie periculum et pacis 
discidium euitandum per pacientiam tollerata coram secularibus 
iudicibus t[r]actabantur. Jn super quod priuilegiis ecclesie 
sue quibusdam et specialiter priuilegio Magni cuiusdam ut 
dicebatur regis Norvegie derogatum fuerat ut creditur non 
utendo maxime in ea parte priuilegij qua continebatur quod 
prefatus Magnus deuouit se et regnum suum beato Olawo regi 
et martyri et in signum subiectionis precepit coronami post 
decessum suum et omnium in regnum sibi succedencium offeri 
prefato martyri in ecclesia cathedrali nec non et cuidam con- 
stitucioni patrie per eundem forte Magnum edite que innuit 
reges Norwegie debere eligi et in electione archiepiscopum et 
episcopos inter ceteros electores uoces precipuas optinere que 
omnia predicta uenerabilis pater archiepiscopus tanquam sponse 
Christi in parte sollicitudinis procurator fidelis petijt ut in 
usum et in ecclesie sue utilitatem dominus rex predictus in 



') Aptan á bréfinu með hendi frá miðri 15. öld. 



1277, SÆTTARGERÐ KONTJNGS OG ERKIBISKUPS. 141 

posterum duceret admittenda. Ad respondendum vero articulis 
supradictia ac contra peticionem archiepiscopi supradictus 
dominus rex illustris sufficienter asseruit se hahere raciones si 
super hijs coram iusto iudice duceret contendendum et maxime 
contra electionem subiectioni et oblacionem corone de quibua 
uix uei nunquam posset probari ecclesiam nidrosiensem posses- 
sionem habuisse quod nouum genus exactionis uideri poterat 
illud ab eo exigi quod non fuerat acteuus attemptatum uel 
consuetum. Considerans itaque prefatus pater archiepiscopus 
et ex una parte se non posse supra memorata absque scrupulo 
consciencie uel conniuencie pertransire. ex altera si super hijs 
moueret questionem posset perturbacio et discordia magna inter 
regnum et ecclesiam suscitari multorum animabus et corporibus 
nocitura presertim cum non soium in tollendis consuetudiníbus 
contra populum uerum et in aliis directe contra ipsum regem 
et tocius regni potenciam agi uideretur pacem et concordiam 
volens eligere ad dicti domini regis Magni dei gracia illustris 
clemenciam tam ecclesie quam regno sepius ac manifestius 
exhibitam et ostensam se conuertit. supplicans ut inter se de 
predictis omnibus taliter ordinarent quod cederet ad honorem 
dei omnipotentis et utilitatem ecclesie maiorem animarum ipso- 
rum et totius sibi commissi populi ad salutem. Prefatus autem 
dominus rex iUustris ex solite benignitatis affectu quem ad 
honesta queque et maxime circa matrem nidrosiensem ecclesiam 
habuit et habere dinoscitur. volens eam aœplioribus libertati- 
bus et priuilegiis suis temporibus decorari tamquam pacis 
amator et cultor iusticie post multos tractatus hinc inde ha- 
bitos super predictis interueniente consilio et assensu episcoporum. 
baronum et cononicorum nidrosiensium et capitulorum aliarum 
ecclesiarum cathedralium in Norwagia existencium cum dicto 
patre archiepiscopo. anno domini CIO^. cc^ Ixx^. vij^ Jn ui- 
gilia beati Laurencii apud castrum Tunbergense ^) in ecclesia 
fratrum minorum duxit amicabiliter componendum in hunc 
EQodum. 

Videlicet quod predictus pater archiepiscopus pro bono 
pacis et maiori ecclesie comodo et animarum procuranda salute 
renunciauit cum consilio et assensu capituli sui nomine nidro- 



') þaonig. 



142 SÆTTARGERÐ KONUNGS OG ERKIBISKUPS. 1277. 

siensis ecclesie pro se et successoribus suis canonice intrantibus 
in perpetuum omni iuri si quod in predicta elecLione regum 
subiectione seu oblacione corone habebat uel habere poterat 
tam in petitorio quam in possessorio racione dicfci priuilegii seu 
aliarum literarum seu legis uel quocumque alio modo sibi com- 
petere uideretur omnibus aliis iuribus ad ecclesiam spectanti- 
bus que in legibus pafcrie continentur et ecclesiarum priuilegijs 
alijs semper saluis, Dum modo super sit aliquis qui legittime 
possit et debeat iure hereditario succedere. Si vero nuUus 
inueniatur successor iure hereditario archiepiscopus et episcopi 
inter ceteros nobiliores et discreciored regni electores in electioue 
tantum modo uoces primas efc potissimas optineant protestando 
secundum suas consciencias quod scinceriter ad illius electio- 
nem laborabunt quem regno et regnum in habitantibus iudica- 
uerint apciorem. 

Prefatus autem dominus rex renunciauifc pro se et here- 
dibus et successoribus suis in perpetuum omni iuri si quod in 
audicione examinacione et determinacione causarum ad eccle- 
siam spectancium actenus habuerat inhibens firmiter uniuersis 
exactoribus et ligiferis regijs tam propinquis quam remotis tam 
presentibus quam fufcuris per totum regnum ne de ipsis causis 
presumant iudicare uel pretextu alicu[iu]s consuetudinis quam 
retroactis temporibus reges habuerant uel habere uisi fuerant se ali- 
quatenus intromittant sed per iudices ecclesiasticos tales cause de 
cetero libere dirimantur. vt sunt hee omnes cause clericorum 
quando inter se litigant uel a laicis inpetuntur. matrimoniorum, 
natalium. iuris patronatus. decimarum. votorum. testamentorum. 
maxime quando agitur de legatis ecclesijs efc piis locis et re- 
ligiosis. Tuicio peregrinorum visitancium limina beati Olaui et 
aliarum ecclesiarum cathedralium ia Norwagia et eorum cause. 
item cause possessionum ecclesiarum sacrilegij. periurij. usura- 
rum. simonie. heresis. fornicationis. adulterij. etinceátus. et alie 
consimiles que ad ecclesiam spectant mero iure saluo semper 
regio iure in hijs causis ubicumque debetur ex consuetudine 
approbata uei legibus regni mulcta pene pecuniarie per- 
soiuenda. 



') þannig. 



1277. SÆTTARGERÐ KONUNGS OG ERKIBISKUPS. 143 

Jtem denuo concessit dominus rex et firmiter obseruari 
precepit ut semper licitum sit archiepiscopo et episcopis in 
capeliis a regibus fundatis uel dotatis. sicut et in alijs ec- 
clesijs et capellis sue provincie instituere ydoneas sine ipsorum 
et aliorum laicorum assensu uel presentacione personas. 

Jtem concessit quod in electionibus episcoporum et abba- 
tum nidrosiensis prouincie. nulla uis. nulla potencia. nulla 
auctoritas regis uel principis interueniat. sed iile preficiatur 
quem ipsi ad quos electio pertinet vacanti ecclesie sciencia et 
moribus iudicauerint apciorem de nunciantes ante confirmacio- 
nem electionem factam domino regi qui pro tempore fuerit 
per canonicos eiusdem ecclesie vel decens nuncium et honestum 
nisi presens fuerit uel in uia per quam fuerit ad confirmacio- 
nem transiturus ut tunc pro ut moris est regio aspectui 
personaliter se presentet. 

Jtem concessit quod episcopi abbates seu clerici in expe- 
dicione ire cum rege uei ad hoc quicquam de suo impendere 
minime teneantur nisi forte necessitas tam grauis et euidens 
immineat quod id a dyacesano episcopo et sapiencioribus ec- 
clesiasticis uiris fieri permittatur. 

Jtem denuo concessit quod regibus non liceat approbatas 
patrie leges et scriptas ac penas pecuniarias siue in clericis 
siue in laicis contra antiquam consuetudinem in ecclesiarum 
seu clericorum dispendium immutare. 

Jtem concessit quod liceat archiepsicopo et eius sucessori- 
bus emere aues geroí'alcones griseos et austures sicut ab ante- 
cessoribus suis est actenus obseruatum. 

Jtem annuit et concessit quod in dandis decimis de terris 
et mansionibus suis reges omnino sequantur canouicas sanc- 
tiones. 

Jtem concessit quod .xxx. lester farine mittantur ad 
Jslandiam es parte dicti archiepiscopi quando sibi uisum fuerit 
illis presertim temporibus quibus id patrie pacietur ubertas. 
propter hoc in alijs rebus portandis licencia non negata. 

Jtem concessit domino archiepiscopo vectigalia de una 
naui singulis annis de Jslandia ad suam dyoeesin ueniente. 



*) transituris, frbr. 



144 SÆTTARGERÐ KONTJNGS OG ERK.1BISKTJPS. 1277. 

Jtem concessit denuo et mandauit omnes peregrinos limina 
beati Olaui et dictarum ecclesiarum cathedralium in Norvegia 
visitantes deuocionis causa tam aduenas quam indigenas siue 
guerre tempus sit siue pacis in eundo et redeundo firma securi- 
tate potiri. Qui uero inuenti fuerint ipsos indebite molestare 
nisi forte aliquis uel aliqui exploratores esae presumantur et 
propter hec ipsos ad probacionem capi contingat iuxta quod 
culpa requirit per iudicem ecclesiasticum pena debita casti- 
guntur et ad parandum *) iudici ecclesiastico per regem et 
eius balliuos exactores si necesse fuerit compellantur. 

Volens autem insuper predictus dominus rex ecclesiam 
Nidrosiensem ad huc amplioribus beneficijs quam huc usque 
habuerat suis temporibus honorare domino archiepiscopo et 
suis successoribus pro se et suis heredibus in perpetuum centum 
homines ab expedicionibus regijs et uocacionibus et a tract- 
ione nauium et specialiter de tributo quod vulgariter leidangr 
appellatur concessit liberos et immunes. ita quod quidam ex 
hijs centum qui scutilsueinar appellantur a predictis sint im- 
munes eo modo quo homines regis esse solent et tempore 
composicionis facte habebaut cum duabus alijs personis quas 
ipsi ad hoc de sua familia duxerint eligendas. ceteri uero cum 
secunda persona predicta gaudeant libertate. 

Jtem cuiiibet episcoporum videlicet asloensi. bergensi. 
stafangrensi. hamarensi secundum modum predictum concessit 
homines .xl. nisi forte domino regi archiepiscopo et episcopis 
propter grauem rei publice necessitatem uel regni defensionem 
uisum fuerit aliter expedire ad tempus. ita quod cessante ne- 
cessitate seu defensione predicti homines tam episcoporum 
quam archiepiscopi eo ipso predicta gaudeant libertate. 

Cuilibet etiam plebano dictorum episcopatuum siue iu rure 
siue in ciuitatibuð morentur concessit quod duabus personis de 
sua familia adicto tributo quod vulgariter dicitur leidangr sicut 
liberi et unus familiarium quem sibi plebanus magis nouerit 
necessarium ab expedicionibus regijs sit quietus. 

Jtem concessit quod si horaines archiepiscopi centum pre- 
dicti iniuiiati fuerint sibi ad in uicem in curia uel nauibus 



þannig, frbr. 



1277 SÆTTARGERf) KONUNGS OG ERKIBISK0PS. 



145 



scilicet propria cum duabus alijs uel comitatu dicti archi- 
episcopi exhistentes tunciudicio ipsius archiepiscopi debent stare 
ab eo secundum quod culpa poposcerit et sibi uidebitur punieudi 
et ad ipsum in talibus casibus mulcta secundum leges patrie 
pro transgressoribus debita pertinebit nisi mortem uel memb- 
rorum mutiUacionem inuicem sibi uel alijs quod absit inferant 
in quibus casibus ad domini regis iudicium. uel eius exactorum 
cum mulcta pertinebunt. Salua domino archiepiscopo in hoc 
casu competenti satisfactione ob sue precencie reuerenciam et 
honorem. Si uero dicti centum homines archiepiscopi alibi 
quam in prenominatis locis deliquerint tunc potest lesus reum 
non obstante fori excepcione sub quo maluerit regis uel prefati 
patris iudicio conuenire et mulcte pro talibus extorte medietas 
ad regem et medietas ad archiepiscopum pertinebit, 

Jtem concessit quod sub prohibicione a se uel suis suc- 
sessoribus aut eorum exactoribus seu balliuis facta uel facienda 
super empcionibus uendicacionibus uel rebus de loco ad locum 
transfereudis non intelligantur episcopi uel clerici uel eorum 
laici in eorum negoeijs agendis specialiter constituti sine archi- 
episcopi assensu. dummodo regno uel necessitati rei publice 
mora super requisicione episcoporum dispendium siue periculum 
euidens non generat in premissis. 

r^.Jtem concessit quod leceat domino archiepiscopo habere 
unum hominem qui cudat denarios prout litera sua super hoc 
confecta testatur. 

Si autem super aliquo articulorum. in eadem composicione 
contentorum contigerit dubitacionem aliquam suborriri ad de- 
claracionem illius due persone ydonee una a rege prefato alia 
uero ab archiepiscopo uel suis successoribus eiigantur que si 
demum super hoc nequiuerint concordare tertiam aduocandi ad 
id personam liberam habeant potestatem et ualeat quod ab eis 
vel duabus earum fuerit declaratum. 

Hanc autem composicionem amicabilem inierunt sepe no- 
minati dominus rex illustris et reuerendus pater archiepiscopus 
presentibus uenerabilibus patribus. episcopis. Andrea asloensi. 
Arnone stafangreosi. et istis baronibus regni domino Erlingo. 
domino Rogualdo. domino Andrea plyt. et domino Gautone de 
Tolgo. doœino Bernone Erlingi. domino Thoria Haquini. domino 

Dipl. Isl. II. lí. 10 



146 SÆTTARGERÐ KONUNGS OG ERKIBISKUPS. 1277. 



Audoeni Hugleiki. et doniino Vigleiko Odoeni et canonicis 
nidrosiensis eiusdem capituli tunc procuratoribus dominis Sig- 
uato. Erlendo. Thorphinno. Odoeno. et aliorum capitulorum 
iuris prudentibus et discretis qui presentem composicionem ut 
perpetuum robur optineat firmitatis hinc inde iuramento ualla- 
"uerunt renunciantes in hoc facto omni excepcioni doli mali 
fraudis actioni in factum et specialiter restitucioni in integrum 
et omnibus literis inter ipsos uel predecessores suos actenus 
quoad renunciata supra dicta habitis et obtentis et omnibus 
indulgencijs et priuilegijs apoatolicis impetratis et impetrandis 
et omni alij remedio iuris canonici et ciuilis per que predicta 
composicio et finalis concordia posset impediri seu modo ali- 
quo irritari. 

Forma autem iuramenti prestiti ex parte domini regis et 
regni principum talis est. 

Ego ponens manum meam super sacro sancta ewangelia 
hoc iuro per deum quod omnia que dominus meus rexMagnus 
sancte ecclesie concessit que in presenti composicione sunt no- 
minata dominus Magnus seruabit et omnes sui successores et 
ego seruabo et omnes in statu meo successuri in perpetuum 
secundum discrecionem et scienciam mihi a deo datam et ser- 
uari faciam et adiutor ero pro uiribus meis ut presens com- 
posicio ad comraodum ecclesie obseruetur. Presto hoc iura- 
mentum in animam domini mei regis Magni et oranium sibi 
succedencium tam ducum et comitum quam regum in animam 
meam et omnium in statu meo succedencium. sic rae deus 
adiuuet et hec sancta ewangelia. 

Forma autem iuramenti prestiti ex parte prelatorum et 
procuratorum capitulorum talis est. 

Ego ponens manum meara super sacro sancta ewangelia 
hoc iuro per deura quod omnia quibus dominus meus Johannes 
archiepiscopus et episcopi sui ex parte ecclesie renunciauerunt 
pro se et suis successoribus obseruabit et obseruabunt et ea que 
in hac composicione nominatim renunciata sunt regie dignitati. 
ego pro uiribus meis secundum scienciam et discrecionem raihi a 
deo datara obseruabo et oranes mei successores obseruabunt et 



þannig, frbr. 



r 



1277. 



SÆTTARGEEÐ KONUNGS OG ERKIBISUPS 



147 



adiutor ero ut presens composicio obseruetur et in perpetuum duret. 
Presto hoc iuramentum in animam domini mei Johannis archi- 
episcopi et omnium sibi succedencium in animas episcoporum et 
suorum succedencium in animam meam et successorum meorum. 
sic me deus adiuuet et hec sancta ewangelia. 

Jn cuius rei testimonium una cum sigillis domini regis et 
archieplscopi prenominati episcopi barones et capitula sigiUa 
9ua duxerunt presentibus apponenda. Datum apud predictum 
castrum anno et die predictis regni vero domini Magni dei 
gracia illustris regis Noruegie .x^. iiij**. consecracionis uero 
venerabilis patris Johannis nidrosiensis archiepiscopi anno .x°. 



A íslenzku. 

Jessi testi er áðr prentaör í F. Joh. Hist, Eccl. Isl. I, 386 — 
398 og í Norges gl. Love JI, 467 — 477. Norðmenn hafa prentað 
eptir Skarðsbók (AM. 350. Fol ) frá 1363, og Finniir biskup virðist 
hafa fylgt henni líka eða þá AM. 138. 4to skb. frá c. 1500, sem 
eiginlega er afskript af henni. Auk þess hafa Norðmenn borið 
saman við hana sex handrit. Hér þótti því óþarfi að fara frekar 
^t í það, en að prenta einn góðan texta, og er til þess valin Skál- 
holtsbók hin forna (AM. 351. Fol. bl. 126b— 130a) frá c. 1360 
(= C i NgL.). Annars finst þessi texti í mörgum handritum svo 
sem: AM. 350. Fol., nýnefnt (= A í NgL.); AM. 138. 4to. ný- 
nefnt (= B í NgL.); AM. 354. Fol. bl. 33—36 skb. frá c. 1400 
(Skálholtsbók yngri = D í NgL.); AM 115B. 4to chart., tvær 
afskrr, önnur eptir 350. Fol. (F. í NgL.); AM. 116B. 4to chart.. 
(ónotað í NgL.); AM. 117. 4to chart. (ónotað 1 NgL.); AM. 53. 
övo chart. með lientíí Eggerts JOnssonar á Ökrum c. 1650 (o'notað 
NgL.); AM. 194. 4to cliart. c. 1670, ágrip (ónotað í NgL.); AM. 
^■^7. Fol. chart., bréfabók Brynjólfs biskups XVI, 18—26 (ónotað 
^ NgL.); MSteph. Nr. 14, 4to, chart. skr. 1715, tvær afskrr. önnur 
típtir 350. Fol. (ónotað í NgL.); GI. kgl. saml. Nr. 1154. Fol, skb. 
c. 1450 (= E í NgL ); GI. kgl. s. 3267. 4to chart. með hendi 
Jóns frá Grunnavík eptir AM. 351. Fol.; Ny kgl. s. 1053. Fol. 
chart. (ónotað); Ny kgl. s. 1608. 4to. chart. (ónot.); Ny kgl. s. 
1938. 4to chart. (eptir AM. 116 og 117. 4to); Bartholin V, 3 (D) 
bls. 799 (= F 1 NgL.); Deichmanns safn á háskólabókasafni 
Kristjaníu Nr. 11. 8vo skb. c. 1600 (= G í NgL,); AM. 309. 
í^ol. skb. skr. 1325 ágrip pr. í NgL. II, 477; Safn Vísindafélagsins 
1 Þrándheimi Nr. 1127. skb. c. 1420 ágrip pr. í NgL. 11,477—480. 

Um sættargiorð þeirra CTDagnvs konungs oc jons erkibiskups 
J niðarose. at seger huort leikmenn eigv at dæmaz eða klerkar. 

10* 



148 SÆTTARGERÐ KONUNGS OG ERKIBISKDPS. 1277. 

J nafni föður oc sonar oc heilags anda: 

at sannleikr nalægra luta gefi os eilifliga sætt oc fuU- 
komit minni liðandi luta. þvi se oUum monnum werondum 00-' 
til komundum kunnigt at nýliga meðan kæru efni hafði vpp 
Runnit miUum agætz oc wirðoligs herra COagnus með Guðs 
miskunn noregs konungs oc virðoligs fðður herra jons með 
samri nað Erkibiskups j niðarosi. yfer þvi sem herra biskup 
sagði at nðckur msal þau sem Iðgliga heýrðu til heilagrar 
kirkiu vmdæmis profuuðuz oc dæmduz firi ieikmanna domi allt 
til daga magnus konungs at fornri siðueniu oc af^ kirkiunnar 
nockut sva þolinmæði. at forðaðiz haski sundrþýckis oc friðar- 
brigðis. Sua oc j þvi at vndandrattr hafði mikiU veittr werit 
werndar brefum kirkiu hans lettliga sva sem syniz firi vanræktar 
saker ok einkanliga frelsis brefui CDagnus konungs erlingssonar 
noregs konungs sem sagðiz allra hellz j þeim luta brefsins er 
seger at þessi sami QDagnus het sik oc Riki sitt hinum heilaga 
olafi konungi. oc til merkis at hann giörðiz vnder maðr hins 
heilaga Olafs. oc niðar os kirkiu bauð hann at ofí'ra koronu 
hinum heilaga Olaafui epter frafall sitt oc allra þeirra er epter 
hann koma til Rikis. Sua war oc afdregin ein skipan landzins 
vm þenna ODagnus gior lettliga at sýnir noregs kouuugs skulu 
kiosaz af kosningum erkibiskups. [oc biskupa a millum annarra 
þeirra er kiosa skolo fa fyrstu raustir oc mestar. hueria alla 
fyrrsagða luti*) beiddiz hann af halfu sinnar ahýGÍu sua sem 
truR forhýGiu maður bruðar kristz at konungrinn skýlldi til 
leGia heðan j fra til nýtia oc nytsemdar heilagri kirkiu. 

En til at suara greinum oc motibeiðzlum herra erkibiskups. 
sagðiz wirðoligr herra CDagnus konungr sik hafa konungligar 
skýnsemdar ef hann skýlldi þræta ýfer þessum lutum firi Rett- 
um domara. oc allra helldz. moti kosningi vnder giðf oc offran 
koronunnar. af hueiium lutum valla eða alldri ma profaz niðar- 
oss kirkiu hafa haft. oc mætti sýuaz nýR háttr krofunnar ef þat 
krefz af henni sem æigi war her til freistat ne vant. 

Nu skoðanda herra erkibiskupi af einni halfu sik æigi 
mega ýfer hýlma vtan samuitzku saar. oc annaRi halfu sa hann 
at,- ef hann hefði kæru. efni ýfer þersu mætti Rugl oc mikit 
sunndrþýcki vpp kueikiaz millum Rikissins oc kirkiunnar mein- 



') [sl. 351; b. V. eptir 350; 351,- r.: nogligrar. 



1277. SÆTTARGERi) KONHNGS OG ERKIBISKUPS. 149 

samligt margra maDna salum oc likhðmum. allra hellz með þvi 
at æigi at eins af uenium af takandum moti folkinu. helldr 
iafnuel j oðrum lutum moti sialfum konginum, oc allz mætti 
Rikisins sýndiz gert wera. 

af þvi at herra biskup villdi frið oc samþýkki sneri hann 
8ik til milldleiks^) oc goðuilia COagnus konungs huern er hann 
hafði optliga téð oc veitt sua kirkiunni sem Rikinu biðiandi at 
þeir skýlldu skipa ollum þersum lutum millum sin at þat væri 
til æru guði almattugum ok kirkiunni til meiri nýtsemdar sialfra 
þeirra saalum oc alltz folks, þeim j hendr feingsins til gæfu oc giptu. 

En wirðuligr herra konungrinn af fýst vanrar goðgirndar 
er hann hefer haft til allra sæmiligra luta oc allra hellz til hei- 
lagrar kirkiu j niðarosi oc synt her at hann hefer viliandi hana 
prýdda sua sem frið[a]r elskari oc faagare Rettlætis með meira 
frelsi oc werndar brefum sa sinum dðgum. 

Eptir margar viðtðlur hafðar aí huarstueoia halfu gerði hann 
vinattuliga samsátt wið herra erkibiskup með Raði oc samþýkt 
annaRa biskupa oc lendra^) manna oc þar með korsbræðra af 
niðar osi. oc korsbræðra af annaRa biskupsstola valldi þeirra sem j 
noregi woro aa laurencius CDesso aptan j kirkiu berfættu bræðra 
j tunsbergi. þa er liðnir woro fra burð wars herra. OD. cc. Ixx. 
oc vij. vetr. aa þenna hatt. 

at wirðoligr herra erkibiskup firi goðu friðarins marki^) oc 
öieiii nýtsemd kirkiunnar oc saalna hialp oc heilsu gaf vpp firi 
Bik æfinliga með Raði oc samþýkt korsbræðra sinna vnder nafn 
niðaross kirkiu firi sik oc alla sina Iðgliga epterkomandi allt 
valld oc tilkall ef hann hefði nðckut eða hafa mætti ýfersogð- 
um kosningi konunga vnder giöf. gða oífran koronunnar sua j 
tilkalli sem j eign sakir þess werndar brefs. ^ða. logmaals sem aðri 
er vm talat. eða. annaRa brefa logligra þar vm. eða með hueriura 
hætti er honum syndiz til heyra. Ollnm ððrum Rettindum 
iafnan osköddum þeim sem heýra til kirkiunnar, æ meðan 
nockuR ma oc skal epter koma lögligri erfð. En ef eingi fiuz 
epter komandi með Ipgligri erfð. þa hafi erkibiskup oc biskupar 
meðal annaRa gðfugra manna oc skýnsamra Rikissins þeirra 
sem kiosa skulu fýrstu oc mestu Raustar j kosninginum vitn- 
andi epter sinum samuitzkum at þeir skulu Rettliga starfa j 



mikilleiks 351; lærðra 351; er ofaiikið. 



150 SÆTTARGERÐ KONUNGS OG ERKIBISKUPS. 1277. 

kosning þess sem þeir dæma nýtsamligan wera Rikinu oc þeim 
sem Rikit byGia. 

En herra konungrinn gaf vpp firi sik oc sina erfingia oc 
epter komandi eilifliga allt valld oc tilkall ef hann hefer nðckut 
haft her til at heyra eða profa. eða orskurð veita þeirra msala 
sem heýra til kirkiunnar. fyrer bioðandi fastliga Öllum sýslu- 
monnum oc Iðgmonnum konunganna sva næR sem fiaRi sva 
werandum oc tilkomandum vm allt Rikit at þeir dirfiz æigi 
þess at dæma vm þessi mail ne hluti sik nockurs kýns j þaú 
af fýrnsku nockuRar ueniu er konungarnir hafa haft. eða sýniz haft 
haía fýR meiR. helldr skulu þesskyns mal afkirkiunnar domara 
frialsliga skipaz oe skyraz heðan sua sem þessor eru. klerka 
maal þa er þeir þræta sa miUe sin. eða. sækiaz af leikmonnum. 
vm hiuskap. oc huersu huerr er Iðgliga getinn. vm kirkna 
frelsi. vm tiunder oc heit. vm skipan er menn gera m. sidazt- 
um dðgum firi sál sinni allra hellz er þeir gefa kirkium. eða. 
helgum stððum. eða. klaustrum. wernd pilagrima þeirra sem 
fara til staðar hins heilaga olafs oc annaRa biskupsstola j 
noregi oc þeirra maal. 

Sua hit sama mál kirkiu eigna. banz werk. vm meinsæri. 
vm okr. oc þar sem sellder werða oc keýptir andliger luter. 
vm villu. eða. vantru. vm frillulifi oc hordoma oc frændsemis spell. 
oc onnur msal þuilik. þau sem til kirkiunnar heýra at hennar 
Retti oskgddum iafnan konungsins Rettindum j þeim maalum 
hueruetna þar sem af vel profaðri veniu eða landzlðgum aa 
konungi at gialldazt fiarsekt. 

Suaiattaðioc konungrinn af nýialeik ok bauð fastliga atgeýma 
at iafnan se herra [erki]biskupi ok biskupum sialflofat at skipa 
sæmiliga lærða menn sva j þeim kapellum sem konungarner 
hafa latið vpp gera oc sinar eigner til gefuit semj oðrum kapell- 
um oc kirkium sins erkibiskups Rikis vtan þeirra oc annaRa 
leikmanna samþýkt eða presentum. 

Sua iattaði hann oc at ecki afl eingi mattr ecki valld 
konungs eða annars weralligs hofðingia lutiz j kosning abota 
eða biskupa j niðaross erkibiskups Riki. helldr skipiz sa firi 
eða þeir til huerra kosningrinn heýrer dæma nýtsamliga vera 
at vitzku eða siðferði þeirri kirkiu er sins forstiora hefer mist. 
skulu þeir oc boða giorfan kosning aðr en staðfestr se þeim 
konungi sem þa er vm korsbræðr þeirrar kirkiu. eða viðrkæmi- 
ligt sendiboð oc sæmiligt nema herra konungrinn se næR eða 



1277. SÆTTARGERÐ KONUNGS OG ERKIBISKUPS. 151 

aa veg vm huern hann skal fara til at verða staðfestr at þa 
sva sem siðr er til presenti hann sialfan sik konunginum. 

Sua iattaði hanu oc at biskupar abotar. eða, klerkar se 
ecki skylldugir at fara leiðangrsferð með konunginum ne til 
þess nðckut veita af sinu nema léttliga sua mikit oc auðsyn 
nauðsýn se til at lofiz af biskupi oc hinum vitruztum klerkum 
þess biskupsdæmis. 

Sua iattaði hann oc bel nýialeik at æigi lofiz konunginum 
vm at skipta til skaða kirknanna eða klerkanna. landzlðg sam- 
þýkt oc Rituð oc fiarpinur huart sem þat er j klerkum eða leik- 
monnum moti forni skipan oc veniu. 

Sua iatiaði hann oc at lofat se erkibiskupi oc hans epter- 
komundum at kaupa fugla. geirfalka eða grauali oc gaashauka 
sua sem her til hefer werit geýmt af hans formonnum. 

Sua iattaði hann oc veitti at kouungar skulu fylgia full- 
komliga tiundar giðrðum af londum oc bæium sinum epter 
guðs Iðgum. 

Sua iattaði hann oc at .xxx. lesta miols skulu sendaz til is- 
landz af erkibiskups hailfu þegar erkibiskupi sýniz oc allra hellz 
a þeim timum sem £argangr landzins ma þat bera suaþoþetta 
at æigi þvi helldr neittiz honum at flýtia aðra luti, 

Sua iattaði hann herra biskupi landaura af einu skipi ai 
hueriu cure þvi sem kemr af islandi til hans biskupsdæmis sua 
sem bref hans váttar, 

Sua iattaði oc hann ax nýialeik oc bauð alla pilagrima 
vitiandi heilags sfcaðar hins heilaga olmís oc annaRa biskups- 
stola j noregi firi saalubotar saker sva wtlendzkra sem innlendzkra 
huart sem erj landinu friðr eða ofriðr at þeir ðruGliga j goðum 
friði heiman fari oc heim nema nockur þeirra. eða. fleiri syniz 
wera niosnarmenn oc werða þeir tekner til profanar firer þeim. 
þa skulu þeir pínaz með þeirri pinu sem þar tií heýrir vm 
kirknanna doma eptir sinni misgerð oc til hlýðni kirkiunnar 
domara. skulu þeir nauðgaz ef nauð^ýn er til vm herra kon- 
unginn eða hans syslu mann. eða. hans vmboðsmann. 

Nv enn epter þetta vilianda herra konunginum heilaga 
niðaross kirkiu sæma með meirum goðgirndum a sinum dðgum 
en aðr hefer hon haft, veitti hann herra erkibiskupi oc hans 
epter komandum eilifliga firi sik oc sina erfingia hundrat manna 
"wera frialsa oc lutlausa af leiðangrsferðum konunganna oc 



152 SÆTTARGERÐ KONUNGS OG ERKIBISKUPS. 1277. 

kallanum oc skipdrattusn. sua at þeir sem skutilsueinar eru 
skulu wera lutlauser af þessum lutum með þeim hgtti sem kon- 
ungs menn woro vaner at wera oc þeir hðfðu j tima þessarar 
sættargiorðar með tueim oðrum monnum þeim sem þeir vilia 
hellz til kiosa af sinu hýski. En allir aðrir gleðiz þessu frelsi 
með oörum manoi. 

Sua iattaði hann oc með sama hætti huerium biskupa. os- 
loar biskupi. stafangrs biskupi. hamars biskupi. xl.mannanema 
herra konunginum. gða herra erkibiskupi oc oðrum monnum 
sýniz oðruuis tilfelliligt wera firi saker almenuiligrar nauðsýniar 
eða werndar Rikissins, sua at liðinni þessaRi nauðsýn oc 
wernd gleðiz þessir menn þvi frelsi sua erkibiskupar sem biskupar 
sem þeir höfðu aör. 

Sua hit sama iattaði hann huerium sem einum kennimanni 
þesaRa biskups stola huart aem þeir eru j kapellustððura. gða. 
heraðum skulu frialsir wera af leiðangri með oðrum tueim monn- 
um af sinu hýski oc einn af hans þionustu monnum þeim sem 
hann ser hellz wera ser nauðsýnligan skal frials wera af kon- 
ungs boðferðum. 

Sua iattaði hann oc at ef þessir hundrat manna erkibiskups 
verða Rsangsatter sin j milli j hans garði verandi. gða. ai skip- 
um a hans skipi eða aa ððrum tueimr. eða j hans fylgd. þa 
skulu þeir standa aa domi erkibiskups oc bæta eptir sem hon- 
um sýniz misgiorð þeirra oc sekt epter landzlðgum skylldug 
skal til hans heýra firi þeirra misgiorðer. nema þeir veiti sin j 
millum eða ððrum sem guö lati æigi werða dauða. eða. lima- 
Isat, 3 huerium þersum atburðum er þeir heýra með sektinni til 
konungdomsins. gða. sýslumonnum oskaddri j þessum atburð 
viðrkuæmiligri ýferbot herra erkibiskupi firi æru oc sæmdar 
hans nauistar. En ef þessi hundrat manna misgera annars 
staðar en nu var sagt. þa ma sa koma honum til doms er mis- 
gert er wið huart sem viU helldr konungs vmboðsmaðr. gða. 
erkíbiskup oc sekt onnur firi þuilika luti skal at helmingi til 
konungs heýra oc helmingi til erkibiskups. 

Sua iattaði hann oc vnder forboð af ser eða sinum epter- 
komandum elligar af þeirra sýslumounum giðrfu. eða. gerandi 
yfer kaupum. eða. sðlum, gða oðrum lulum þeim sem flytiaz 



leiðrétt þannig', fikb. hefir: siðaraenn(!). 



1277. SÆTTARGEBÐ KONUNGS OG EBKIBISKUPS. 153 

af stað oc til annars staðar. þa skulu ecki skiliaz vnder. 
biskupar. gða. klerkar. ^ða þeirra leikmenn einkannliga stadder 
j þeirra erendum. vtan erkibiskups. gða. biskupa samþýkt æ 
meðan du[a]!an ýfer epterleitan biskupa geri æigi j þessum lutum 
voða. gða. opinberligan haiska Eikinu eða almenniligri nauðzsýn, 
Sua iattaði hann oc at sialflofat se erkibiskupi at hafa 
einn mann til sýlfrslattar epter þui sem bref hans er gert^þat 
sem þar um vattar. 

Eptir þui war oc samit vm tiundar giðrð vm allan noreg. 
vtan bamar biskupsdæmi oc Rauma Eiki oc soleýiar at menn 
skulu þessa tiund gera æfinliga oskerða. af garðaleigum ðlgögn- 
um. mylnum oc baðstofum. brauðofnum oc skogarleigum. sallt- 
kðtlum netium oc notum. at sa er býgger þersa luti greiði 
tiund oskerða af leigum. En hinn er leigir ser framleiðis til 
afla. taki fýrst af þat ailt er hann leGr til oc kostar oc tiundi 
siðan af afla sinum. En af skipaleigum greiðiz með þeim hætti 
at siðan skipit er fullgert oc segl oc Reiði til feinginn, j fýrstu 
geriz tiund af tueimur lutum leigunnar þegar j furstu ferð oc 
iafnan siðan. hinn þriði legz til vmbota skipi oc Reiða. af 
bwleigum ollum geriz tiund fimm peningar vegner af leigukw 
huerri oc hueriu mgalnýtu kýrlagi sua at sa sem tekr leiguna 
greiði af þessa fimm peninga þar j sokn sem bygt er. elligar 
hans vmboðsmaðr. En ef þar er buargi til greiði binn er leiger 
00 falli niðr af leigunni sua mikit wið þann er aa. En ostr 
standi fyrer viðreldi sem aðr af þeirri miolk allri sem werðr 
friadaginn uæsta firi jons CDesso. En af þvi bui sem menn hafa 
ser íil nýtia sua at þeir byGia æigi greiði ost af eins dags 
miolk oc leigu. en sa skal wera friadagrinn næstr firi olaifs 
ClOesso dag fýRa. Sua skal oc geraz vllar tiund af þeim sauðum 
ollum sem fæðaz j eyium wti oc af alldini oUu sma oc storu 
skai tiund geraz. fessar tiunder skulu oc geraz sem j vanda 
hafa verit oc her fylgia. af saaði Öllu Rug og hueiti, hampi oc 
lini. næpum oc ertrum. oc skreiðar tiund. af selum oc hual- 
tiund. af hakerJinga lýsi oc allzkonar fiska tiund sua at skip- 
stiornarmenn allir eru skylldir að greiða skreiðar tíund alla af 
sinum íutum skoði oc vakti at sua greiði skiparar allir fuH- 
komliga sem lutum skips og skipara gegner. sua at huarki 

M þessa grein vautar aUa í latínska textann. 



154 SÆTTARGERÐ KOmJNGS OG ERKIBISKTJPS. 1277 

skerði tiundina konungs skreið ne landuarðir ne leiðangrs giorð 
ne nockurar aðrar skullder epter þui sem þeir vilia eiði firi 
hallda. þo at þessir luter lukiz fyR en tiund. oc hagi sua til 
at þeim komi til nýtia sem hafa skulu af guðs halfu. Skal 
tiunda skreið herra erkibiskups fylgia iafnan hialli oc sua marger 
fiskar hueriu kaupi oc afgreiðzlu epter þui sem iQg vátta. Af 
viði ollum skal tiund greiðaz. af sallti oc kuernbergi. af kaup- 
eýri oc allzkonar vinnu afla oc smiðar. af tiöru skal greiðaz 
hinn tuttughti huerr askr. af iarni hit tuttugta huert pund 
epter Rettri tiltölu. 

An ef nöcknr^^efan kann til koma ýfer nockurn lut þers- 
aRa greina sem j þersi sættargÍQrð eru. þa skulu tueir menn 
kiosaz tii wtskýringar þess. einn af herra konunginum. en 
annaR af herra erkibiskupi eða hans epterkomandum. oc ef 
þessir geta æigi samþýkt miUum sia. þa skulu þeir frialst valld 
hafa til at kiosa hinn þriðia mann með sér. ocskal standa þat 
sem af þeim oUum saman eða þeirra tueimr verðr wtskýrt. 

En þersa vinattuliga samsætt giorðu þessir sömu herrar. 
göfugr herra OOagnus konungr oc jon erkibiskup. næR werand- 
um wirðuligum feðrum. herra andresi biskupi af óslo. herra 
arna biskupi af stafangri. oc þersum Baronum Rikissins. herra 
Erlingi herra Bögnualldi herra andresi plýt. herra Gaut j tolgu. 
herra biarna erlings sýni herra þori biskups sýni. herra auðuni 
hugleikssýni herra vigleiki auðunarsýni oc korsbræðrum j 
niðar osi fullkomnum umboðsmonnum niðaross capituli. herra 
siguati. herra erlendi. herra þorfinni. herra auðuni. oc oðrum 
vitrum monnum oc skýnsomum herra konungsins oc korsbræðra 
annaRa capitula þeirra sem sóru. at þessi sættargiorð skýlldi 
halldaz oc eiliflega staðfestu hafa fyrirbioðandi j þersaRi sattar- 
giorð allt motikast suikaflærðar oc einkanligha skipan aptr til 
sama efnis ollum brefum milli þeirra fýRi manna her til hofð- 
um oc fengnum vm þersa vpp gefna luti ok ollum oðrum pafa- 
ligum werndarbrefum feingnum eöa faz skulu oc öUu öðru 
fulltingi guðs laga oc manna vm hueria lutiþessor sættar giörð 
oc vendilig samþýkt megi Riufaz. 

En þersi war hattr eiðs þeirra sem sóru af halfu herra 
konungsins oc bairuna Rikissins. 

|>ess leG ek hönd aa helga bok oc þui skýt ek til guðs at 
alla þa luti minn herra COagnus konungr hefer iattað heilagri 



1277 



RÉTTARBÓT MAGNÚSAR KONUNGS 



155 



kirkiu oc j samsætt þersi eru nefndir skal minn herra CDagnus 
konungr hallda oc allir hans epterkomendr oc ek oc allir 
minir eptirkomendr eilifliga eptir þuiliku viti ok skýnsemd sem 
Guð hefer gefit mer oc hallda lata oc til stýrkia at halldiz 
kirkiunni til handa epter minum matt oc megni. suerekþenna 
eið vpp æ- ssal mins herra (Dagnus konungs oc allra hans 
eptirkomanda mina oc minna eptir komanda. sua hialpi mer 
Guð oc þersi hin helgu guðspiðll. 

En þersi war hattr eiðstafs þeirra sem sóru af hsalfu herra 
erkibiskups oc annaRa biskupa. eða vmboðs manna.r^capituli. 

J>ess leG ek hðnd sa helga bok oc þui skyt ek til Guðs at 
alla þa luti sem nu eru vpp iattaðer konungdominum af kirki- 
unnar hsalfu oc mins herra jons erkibiskups oc annaRa biskupa. 
oc j samsætt þersaRe eru nefndir. skal minn herra jon [erki]biskup 
hallda oc aðrir biskupar oc allir hans eptirkomendr oc þeirra. 
ek 00 allir minir eptirkomendr eilifliga eptir þui viti oc skýn- 
semd sem Guð hefer mer gefit. oc halldaz lata oc til stýrkia 
at halldiz konungdominum til handa eptir minum mætti oc 
mægni, sua hialpi mer Guð oc þersi hin helgu guðspioll. 

En til vitnisburðar þersaRa luta setti herra konungrinn her 
firi sitt innsigli. herra erkibiskup sitt biskupar oc bsaronar oc 
capitula sin inzsigli. 

Var þetta bref gort j tunsbergi aa þeim degi oc vetri sem 
fýR seger ca fiortanda sari Rikis herra ODagnus konungs. sa ti- 
vnda airi biskupsdoms herra erkibiskups jons. 



66. 13. September 1277. i Björgvin. 

Réttarbót Magnúsar konungs lagabætis, þar sem hann rííkar 
ýms réttindi klerka, 

Réttarbót þessi er upphaflega ekki gefin til íslands, en varlegra 
þótti að taka hana hér, þar hún er sem áframhald af sættargerð- 
inni, svo að líklegt er að íslenzkir biskupar hafi notað sér hana, 
þegar til þess þurfti að taka. Hér er þvi prentaðr einn texti af 
henni epfcir AMagn. 309. Fol. bl. 65b-67a skinnb. skr. 1325. 
Réttarbótin finst og í AM. 122. 4to með hendi Arna (vantar af); 
AMagn. 35. 8vo með hendí Jöns Torfasonar; Barthol. Tom D III, 
793 með hendi Arna eptir glataðri skb. frá 14. öld og er tekinn 
orðamunur eptir því í íígL. II, 481—483, sem einnig er prentað 
eptir 309. 



156 RÉTTAEBÓT MAGNÚSAB KONUNGS. 1277. 

Bref CDagnusar konungs hakonarsonar. 
ODagnus konungr son h[akonar] konungs sendir anðleghom 
fæðr oc virðuleghom herra jone meðguðs miskun ærkibyskupi i 
niðaros ok ollum aðrum guðs vinum oc sinum verandom oc 
uiðr komandum pæim sem þetta bref sea eða hðýra kueðiíi 
guðs ok sína, 

1. Bleszaðr se iehsus christus friðar guð ok samkristi- 
leghar astsemðar er með knoleik sinnar millði oc miskunnar 
Iðjfði oss með meirum Jriði oc naðum fýri at sea stiorn nor- 
egs konungs Kikis æftir faður uarn. en nokorom varom forelr- 
um þeim sem fýrir oss hafua noregs konongar uerit. Siðan 
hefuer hann ueitt os margfalleghar sins millðleilks ok misk- 
unnar giafuir i mýkilli lýðni alþýðinnar ok æftirlæti bæði 
lerðra oc leikmanna. Oc af þui at allir men i lanðeno hafa 
till var snuizt með mýkilii kosfgæfni astar oc hollostu oc æink- 
anlegha virðuleghr faðir. jon með guðs miskun ærkibiskups i 
niðaros oss oc uarth kononglekt uallð i morg-hum goðom lut- 
um styrkianði oc i huersdaglegu bæna hallði till guðs er hann 
hefuer með foðurlegom goðuilia til tðygt alla men at hafa firi 
oss ok Rikinu drotningenni oc: barnum varom oc iðulegri til- 
laghu heilsamlegra raða oc opt mýklum kostnaði oc ærfiði er 
hann oc hans brððr sumir byskupar innan lanz hafa haft firi 
oss herralega oc ætlum ver at þeir muni hafua vilium ver oll- 
um monnum kunnikt gera at firi sakir guðs dýrleghrar astar 
ok hins hælga olafs' konongs frenda uars ok Jians .kirkiu er oss 
er æinkanlega hiartfolginn með kærleiks sambandi guðs dýr- 
leghar astar. hofuum ver iattat herra joni ærkibyskupi oc hans 
logleghom æfter komandum. at þo at bref sættargerðar okorarr 
uatti konongi halfa sekt en halfa ærkibyskupi ef men hans 
skill a sini i millum i friðbroti i frauero herra ærkibyskups þa 
skal ærkibyskup nu hafa alla þa sekt æinsoman. æftir akuæð- 
um lanz lagha um mýkilleik fear giallðz, huart sem þeir mis- 
gera i hiauero eðr frauero ærkibyskups. uttan sua þunglegha 
berizt til sem guð lati alldrighi verða at þeir gere þatt i. 
sialfs konongs garðe eða skipi. eða biauero þa a konongr halfa 
sekt en halfa ærkibyskup, oc stanði mall þeirra oc friðbrot i 
konongs vallði. ok logleghom dome æftir malauoxtum um þeirra 
misgerðir firi sakir hiauero konongs oc uirðingbar. En ef man- 
drap eða lima laat verðr millum þeirra þa a konongr æinsoman 



1277. RÉTTARBÓT MAGNÚSAB KONUNGS. 157 

dom ifuir oc fear sekt huar sem þatt gerizt nema þatt verði i 
sialfs ærkibyskups garðe oc hiauist. þa skal gerazt honum uiðr- 
kðmelegh ifuirbott firi æro hans hiauistar oc vyrðinghar. 

2. Sua oc ef men þessara byskupa. byskups af oslo. Byskups 
af Biorguin. Byskups af stafuangre. Byskups af hamre brioti i 
hiauero byskups sins. þa hofuum ver iattat huerium þeirra 
hans sekt við oss. En honum er fýrer uluta verðr Baðe huers 
dome konongs eða byskups er hann uil kiosa vm rett sin. 
vttan sua þunglegha kunni till bera sem guð lati alldrighi 
verða at mandrap eða lima latt kunni verða með þæim. eða 
þeir gere friðbrot i aðrum staðum en i hiauero byskups sins 
þaa konongr þar vm saman dom oc sektifuir. sem aðrum þægn- 
um sinum. 

3. Sua iattom ver oc herra ærkibyskupi oc fyrrnefndum 
byskupum at ef þeir stemfna monnum tiU sin um reett oc 
sokner kirkiunnar. oc ero men sua olýðnir oc þriozkofullir at 
æigi uilia fara æftir þeirra kallan eða stefnu, kallaðir til^ þeirra 
eða þeirra korsbrððra eða profasta loglega. þa skulu þeir æigha 
þer a slika fear sekt sem loghbok sæghir um stefnu fðll oc 
takfal i kaupstadum. En æigi uilium ver at þegnar uarir se 
taksættir eða stemfðir firi fepretta sakir eða nokora klengi 
saka. 

4^). Sua 00 vm steðia varnn at þo at bref faðurs vars 
eða uartt þau sem við fæðghar hofuum þar um gortt með minn- 
um ak[u]æðom oc skilldagha þa vilium ver at ærkibyskup hafui 
æin man ok ein suæin þan sem mesta nyttsemð meghi gera 
með honum till sýlfrs slatto. ok at hann skal sla iata sUkt 
sýlfr sem ver latum ganga i niðarosi huart sem oss likar at 
lata ganga smatt sýlfr eða stortt bæði at stinleika reett oc 
skýrlæika. 

5^), Sua iattom ver ok herra ærkibyskupi at griotsmiðir 
oc tresmiðir oc huersdags folk hans er a borðe er i sialfs hans 
garðe oc þæir sem vinna till kirkiu hins helgha olafs oc garðz 
ærkibyskups se frialser af leiðangs gerð firi æitt nef ok skip- 
drattum, uttan oss oc ærkibyskupi sýnizt JuU nauðsýu tiU at 
krefuia þa til lanðuarnar ef herr gengr a land uart. 



') Hér stendr eingÍÐ tala^við á spássío; hér stendr 4 á spássíu. 



158 



RÉTTAEBÓT MAGNÚSAR KONUNGS. 



1277 



6^). Sua gafuum ver oc upp firi guðs sakir ok salu faður 
uars ok uara oc vara forellra akall þatt sem ver attom með 
rettom o[r]skurð lanz laganna vm almennings tuftir þær ailuoll- 
um er jon ærkibyskup leet upp a gera fatökra mann spitall. ok 
þær tuftir staöfestum ver æfinlega sua viðar langhar oc breiðar 
sem þa varo þær upp býgðar at husum oc gerðinghum er þetta 
bref var gort þæim guðs uinum sem þar ero. eða verða askip- 
aðir till hialpar ok hugganar. 

7^). Sua gefuom ver ok hinum helga Olafue týglhus tuftir 
þær fýri handan niðar bakka er jon tuiskafuin forðom dagha 
var vmboðsmaðr leði herra einare ærkibyskupi till þurftar stað- 
arens með þeim viðleika er þar var þa gort um. 

Ok at þessi gerð var halldizt æuenlega við helga niðaross 
kirkiu fýrer oss oc varom ollum æptir komandom þa staðfestum 
ver hana með þesso varo bref[i] oc insigli. æggianði oc aminn- 
anðe alla vara æptir komande at þæir hallde oc halldaz late 
þænna varnn goðuilia er gor er af vare henðe guði till dýrðar 
ok hinum helga olafue frenda varom. heilagre niðaross kirkiu til 
gagns oc nýtsemðar. salo vare ok allra þeirra sem oss ero nanir 
till hialpar oc til miskunnar. 

fetta^bref var gprt j Biorgwin þa er liðnir varo fra burð 
vars herra iehsu christi. CD. vettra. cc. vettra. Ixx. vettra ok. 
vij. vettr a krossmesso æftan um haustit a xiiij are Rikis vars. 



67. 22. September 1277. i Björgvin, 

Réttarbót Magnúsar konungs lagabætis um tíundir í Víkinni 
og á Upplöndum. 

AM. 309. Fol. skb. skr. 1325. Prent. í Dipl. Árnani. II, 79 
—80; NgL. II, 48B— 84. Kenir íslandi ekki við, nema^hvaö þórðr 
prestr, sem hér er nefndr, m\m vera þórör Sturluson^ og því er hér 
að eins tekið upphaf bréfsins og^endir. 

Magnus með guðs miskun noregs konungr son hakonar 
konongs sændir herra Erlingi f[r]ænda sinum alfssyni. herra 
thore byskupssyni. herra auðuni hughlæikssyui logmonnum 



*) Hér Btendr 5 á spássíu; stendr 6 á spássíu. 



1277. 



BRÉF BISKUPS TIL KOjSUNGS 



159 



. . . . quæðio guðs oc sina þetta bref var gortt 

i biorgwin in festo sancte maurini. anno domini OD^. cc**. flxx^] 
vij^. a xviij^). are rikis vars. g[uthormr] gyðoson insiglaðe þatt 
þorðr prestr ritaðe. 



68. [um haustið 1277]. [i Skálholti]. 

Bréf Árna biskups porlákssonar til Magnúsar konungs lagabætis 
um ýms landsmál. 

Árna biskups saga kap, 20 (Bps. I, 707); hér prentað eptir 
pappírshandritinu AM. 385. Fol. bls. 462 c. 1700. 

, , . var nærst epter heilsanarord til konungsins. 

at herra biskup þacade honum vinsamlig ord oc presentr. 
er konungr hafði sendt honum. tunnu vins til CDessosaungs. oc 
pund vax. oc pund flurs. 

þar næst var talat vm formenn oc Rikisstiórn a jslandi. 
oc seger Biskup R[afnJ o[dds]son best til fallinn af jslendskum 
monnum til at ráda einn firi Öllu lande. enn seger alþýdu munde 
hentara at fleiri væro vallzmenn. oc þa munde minni kostr 
fram leGiaz. 

þar nærst segir hann at jon lögmadr fór vel oc vitrliga j 
sino starfi. enn af sturlu stód minnagagn enn þðrfstód til. oc 
þar þurfti.Rád firi at siá. 

hann segir oc at höfdingiar voro usamþýcker sin j milli. 
enn aller truer konunginum. 

þar nærst stód su klausa: at Biskup kvedst nær vid 
alla handgeingna menn vel kvama skapi. nema vid þorvard. 
enn segir þo engi sakferli þeirra j miUum. kuedst oc ei þýkiast 
einn vallda. oc let sier af þeim einum van afflutnings ef kon- 
ungrinn \illdi á hlyda. enn sagdist bidia. at hann giæfe hon- 
um þat ei at sðk. fyR enn hann profade þorvard betr hafa haft 
en sik. 

Epter þat veik hann til þess er konungrinn hafde gietit 
vm kristindomsbalkinn oc segir sua: Löghattum þeim er Iðg- 
tekner voro firi ij. vetrum ætlak hvergi meir fram at hallda 
enn hóf er á. 



) r,: xnij. 



160 



PÁFABRÉF. 



1279 



69. 31. Janáar 1279. Römaborg. 

NiKULÁs páfi hinn þriðji samþykkir, að Jón erkibiskup hefir 
notað ferð með sjómönnum til Garða á Grænlandi til þess að 
senda þangað áreiðanlegan mann til að kalla saman tíundir og 
afleysa bannsungna presta, og veitir honum vald til að gera 
slíkt eptirleiðis og á öðum eyjum í norðurhöfum. 

Bréfið er hér prentað eptir FornbréfasafDÍ Norömanna I, 59 — 
60 Nr. 66, en þar er það prentað eptir afskript Marinis skjala- 
varðar páfa af frumbréfinu í páfagarðí í Rómaborg (Nic. III, cp. 39). 
Munch: Pavelige Nuntiers Regnskabsböger 1864 bls, 146. 

Nicolaus episcopus etc. 

Venerabili fratri [JohanniJ archiepiscopo Nidrosiensi. 

Es transmissa nobis nuper collegimus serie litterarum, 
quod insula, in qua civitas Gardensis consistit, propter malitiam 
maris Oceani, infra quod ipsa consistit, raro navigio visitatur. 
TJnde cum nuper quidam naute ad ejusdem insule visitationem 
tenderent vela in altum, tu huiusmodi opportunitate captata 
qnemdam discretum virum, colligendi decimam commisso sibi 
officiO; cum dictis nautis ad civitatem transmisisti eandem, et 
sub spe nostre ratificationis concessisti eidem, ut clericos ab 
excommunicationis sententia, quam pro eo quod huiusmodi 
decimam in statutis auper hoc terminis non solverunt, incurre- 
rant, absolveret, et cum eis dispensaret super irregulaiitate 
siquam proinde forsitan contraxerunt. Quare a 'nobis humili- 
ter postulasti, ut ratificare benignius dignaremur. Cum itaque 
huiusmodi postulationi, utpote que rationis viribus iuvatnr, 
non acquiescere favorabiíiter nequeamus, ac propter hoc cupien- 
tes huiusmodi tuis desideriis annuere et animarum et periculis 
per coDsequens occurrere provisionis remedio salutaris, pre- 
aentium tibi anctoritate committimus, ut absolvendi clericos 
tam in predicta quam aliis insulis maiis eiusdem constitutos a 
predicta sententia iuxta formam ecclesie, et dispensandi cum 
eis super irregularitate huiusmodi libere committere valeas 
officium hiis, quos propter collectionis ministerium ad predictas 
insulas destinasti vel forsitan in posterum destiiiabis. Datum 
Eome apud sanctum Petrum ij kal. Febr. anno secundo. 



1279. KONUNGSBRÉF, ERKIBISKUPSBEÉF, RÉTTARBÓT. 161 

70. Vorið 1279. 

Bréf Magnúsar konungs lagabætis til Árna biskups í>orláks8onar. 

Arna biskups saga kap. 24 (Bps. I. 712 — 13). Hér prentað 
eptir AM. i22B. Fol. skb. c. 1350. J^etta er að eins efniságrip af 
bréfinu. 

. . , þa kom oc til arna biskps bref af COagnusi konungi 
oc vinattvsamlig orð. 

Var tiað þat privilegivm sem erkibiskup gaf .c. daga j af- 
gipt bversdagliga ollvm þeim sem bgði firi CDagnusi konungi 
oc drottningvnni oc baronvm þeirra en aðr hafði pafinn boðit 
þetta sama oUvm biskupum i rikinv at þeir skyllaði alla 
lerða menn til þessa bgnaballz. fýlgði þui transscriptum pafa 
bref. her með fylgdv .ij. tvnnor vins oc pvnd flvrs prestvm til 
messo songs. 



71. Vorið 1279. 

Bréf Jóns erkibiskups rauða til Árna biskups í Skálhollti. 

Arna biskups saga kap. 24 (Bps. I, 713). Hér prentað eptir 
AM. 122B. Fol. skb. c. 1350. þetta er að eins stutt efniságrip 
bréfsirjs. 

J>etta svmar kom oc til a[rna] bref jons erkibiskups j 
hverio er bann bavð þat a[rna] biskupi at lata eigi konungs 
menn draga þat frelsi vndan kirkionni sem hon hafði aðr land 
kom vnder konongdominn, í>at var at kavpa frialsliga brennv- 
stein oc falka. sua ok at iprsala tivnd oc subsidium ^) terre 
sancte kgmí til þrandheims a þesso ari er vtgreizla þessa fiar 
var skipvt 



72. [1280 eða fyr]. 

Réttarbót Magnúsar konungs lagabætis um forkaupsrétt kon- 
ungs og um fjárskaða. 

Réttarbót þessi fylgir Jónsbók í mjög mörgum handritum; er 
hún þar ýmist eignuð Magnúsi lagabæti eða Magnúsi konungi Eiríks- 



subeiasdemf skb 
Dipl. Ifll. n. B, 



11 



162 



RÉTTARBÓT. 



1280. 



syni. faö handrit sem A er hér prentað eptir og seni er elzt alha 
þeirra handrita , er hafa réttarbótina i fuHri mynd, eignar hana 
M;ignúsi lagabæti, auk annara handrita ; sum handrit nefna eigi 
líonungsnafniö, en kalla þetta þó réttarbót; eitt handrit frá c. 1570 
— 80 (AM. 55. 8vo) eignar hina i'H[ákoniJ konungi", en óvíst 
hverjum, þó iíklega Hákoni hálegg. Björn Grímsson málari, bróðir 
Höllu í Skógum og faðir séra þorsteins á Útskálum; segir að 
þetta sé alþingisdómr (Jónsbók í Uldal. Nr. 320. 4to skr. 1603). 
Ein góð skinnbók hnýtir klausunni um íorkaupsrett konungs aptan 
við réttarbót Hákonar háleggs frá 25. Nóv. 1315 um bréfabrot, og 
er 8Ú klausa prentuð hér sera B. Heynessbók (AM. 147. 4la, þetta 
yngra en 1598) hnýtir réttarbótinni aptan við alþingissamþyktina 
um hnífaburö frá 1265. Réttarbótin er varla frá tímum Magnúsar 
smeks; hann hefir gefið út tvær réttarbætr aðrar um forkaupsrétt 
konungs 19. Júní 1355 (NgL. 111, 174) og 5. Febr. 1360 (NgL. 
111. 179) og mætti þar með vera nóg komið um það frá hans 
hendi; þó gaf Hákon ungi út réttarbót um það 15. Febr. 1373 
(NgL. in, 192). Hinsvegar er iiklegt að hún sé frá Magnúsi lag- 
bæti, þvi að iun í Landslög hin nýju er komin klausa (Kaup. k. 9, 
NgL. II, 155) sem er mjög svipuð þessari réttarbót, en stendr þó 
ekki nema í sumum handritum. í Járnsíöu hef eg ekkert fundið 
um forkaupsrétt, og á réttarbótin líklega við hana að því, sem til 
ífelands tekr. Að því leyti, sem hana er að heimfæra til Jónsbók- 
ar, má geta þess, aö Magnús þorkelsson í Skriðu, sýslumaör í Vaðla- 
þingi um 1500 eða Jón Magnússon sonr hans á SvalbarÖi (enn á 
lífi 1563) hafa viljað láta hana eiga við þegnskyldu kap. 3, og hafa 
skrifaö réttarbótina þar á spássíu í lögbók sinui, sem enn er til í 
Árnasafni Nr. 343. Fol., forn og merkiieg (frá c. 1330). 



Hér er eingöngu prentaö eptir skb. AM. 350. Fol. bls. 16 , 
Skarösbók skr. 1363, og þótti ekki brýn nauðsyn á að taka orða- 
mun, þó boriö hafi veriö saman viö ein 16 handrit önnur til var- 
úðar. Auk áör nefndra handrita finst réttarbótin í þessari mynd aö 
minsta kosti í þessum handritum: AMagn. 135. 4to bls. 7 skb. 
þetta frá c. 1500; AM. 138. 4to bls. 213 skb. c. 1500; AM. 157B. 
4to bls. 57 skb. c. 1460; AM. 158B 4to bls. 154 skb. c. 1430; 
AM. 161. 4to bls. 267—69 skb. 1561-^65; AM. 45. 8vo bls. 93 
--94 skb. c. 1570; AM. 458. 12mo bls. 67-68 skb. c. 1570; 
AM. 60. 8vo bls. 88- 89 papp. c. 1690; AM. 200. 4to bl. 9b 
papp. c. 1700; MSteph. 48. 4to bl. 24a papp. skr. 1669; Ny kgl. 
s. Nr. 1911. 4to bls 211 — 12 c. 1760 (Paus); Ny kgl. s. 341. 
8vo skb. 1656- 58; Thott. 2099. 4to skb. 1581; Tbott. 2101. 4to 
skb. þetta á pappír aptan viö skr. c. 1600; Thott. 2100. 4to skb. 
c. 1580; Uldal. 322. 4to skb. c. 1570; IBfél. Nr. 60. 8vo Jónsb. 
á pappír skr. 1595-1604 af Guömundi Illugasyni; IBfél. 122. 8vo 



1280, 



RÉTTABBÓT. — HOLLUSTUEIÐR. 



163 



papp. c. 1660; IBfél. 314. 4to papp. c. 1690— 1700; IBfél. 315A. 
4to papp. c. 1680; IBfél. 531. 8vo bls. 144—45 (bók Hálfdánar á 
Eeykjum skr. um 1706). Eéttarbótin er prenfcuð með öllum lítgáf- 
um JónsbókarHól. 1578, 1580, 1582, 1707, 1709, Akureyri 1858, 
og á döDsku með dönsku Jónsbók Kh. 1763. 

Rettarbætr ODagnus konungs HakoDarsonar. 

Sua er skipat ok staðfest. at konungr ok hans vmboðs- 
maðr £a furstur kaup aa aílluDQ uarningi eðr þarfindum. huart 
sem falt hafa innlendzkir eðr utlendzkir. þa skal honum furst 
selia. fur slikt uerð sem aðrir uilia kaupa ok vm alit þat er 
hann þickiz kaups við þurfa. ok falt er. þa skal hans umboðs 
mouDum furst selia. þeim sem hann gerir til, 

Jtem saa sem manni gerir fear skaða til halfrar CDerkr. 
með ajfund ok heipt. bæti saa fullretti eptir domi er gerði. ok 
fear skaðann. sem .vi. skynsamir menn meta. ef vitni ero til 
ella syni settar eiði. ef æigi ero uítni til. enn ðfundar bot fur 
mÍDoa fear skaða. eptir atuikum. eðr syni lyrittar eiði^). 

Datum etcetera. 



Gl. kgl. s. Nr. 3269B. 4to bls. 126, skinnbók frá c. 1340— 
50 áfast aptan við réttarbót Hákonar kgs um bréfabrot 25. Nóv. 
1315, OH er hér óárfærð ; endar: «ugla sokn við hann ger", og 
þar eptir kemur þessi klausa í endanum. 

Konungr eða hans umboðsmaðr sa fyst kaup ai ollum 
uarninghi eða þarfindum. huart sem fallt hafa utlenzkir menn 
eða inlennzkir þa skal fyst selia fyrir slikt uerð sem að[r]er 
kæpa. ok vm allt þat sem hann þikkiz kaups þurfa ok f£alt er 
þa skal hans umboðs manne iyst selia. þeim sem hann gerirtil. 



73. 1280. 

HoLLUSTUEiÐR Islendinga við Magnús konung lagabæti, Eirík 
konung Magnússon og Hákon hertoga. 

þessi eiðstafr, sem er ekki alveg in forma, er tekinn eptir 
Arna biskups sögu (Bps, I, 717), og er prentaðr eptir Stockh. Nr. 



') ualete in christo amen, b. v. 157. 

11* 



164 HELGAFELLS KÁLDAGI. 1280. 

I 12. 4to bU 23b (skb. c. 1640) og samanborinn við Stockh. 8. 4to 

[ bls. 951 á pappír (c. 1640). Sáttmáli viö Eirík konnng er nú 

I enginn til. 

I f>eir lögdu til þess hand a bok og þui skutu þeir til gudz ad 

f þeir skylldu holler og truer leineliga og opinnberliga og hu^rge 

[ vera j mote konungz vmbodzmanne þar sem hann talade Igg 

[ og Riettinde. 

[ 

74. [um 1280]. 

Máldagi í>6rðar Sturlusonar fyrir rekum Helgafellsklaustrs fyrir 
I sunnan heiði. 

ÁMagn. 263. Fol. bls. 104 papp. skr. 1598: Landb. 268. 4to 
478 skr. 1601. He'r er prentað eptir 263. 

t 

gamall maldage. 

Reki stadarins ad Helgafelli er þa firi svnnan beidi fra 
rafnshelli og vt þar til er saman liggur divpsker oc landskev. 
þa er madur stendur a mel vppe hia steinum þeim er sion- 
hending taka j vedra forss; nv vissv menn ad þordvr stvrlvson 
^ atte gardalavnd enn sydre: enn Baudvar keypti son hans keypti^) 
f gardaland hit ytra: ad kara karasyni: oc þorv modur hans 
■ ormadottur: og gaf vid Bardastadi oc vatzholltt: oc tok af 
[ hvorv tueggiu rekann. Enn sydan selldi hann ytri garda Liote 
\ Biarnasyne og tok þar af ailan reka. Blafelld keypti hann ad 
[ þeim manni er Bassi het enn holland tok hann j erfd: oc selldi 
l sydann odde hranasyne^): enn kirkiv hvai selldi hann þoroddi 
f Starkadar syne: oc tok af hvarutueggia allann reka. nv eignad- 
l izt hann þessa kostar ad frialsv allan reka fra þessum londum 
I oUvm sem nu voru vptalid oc skylldi ^) so fyrer: ad hann 
\ skylldi eiga alla þa hlute er af sio kynni ad koma: med flutn- 
[ ingvm oc renningum: oc suo þeim er deyddir yrdi a þessi reka 
[ strondv: oc suo þo ad brim eda ofvidre kasti alltt a gras vpp: 
f med suo frekum skildaga: ad aller eigendur oc byggendur þess- 
[ ara bolstada skylldv af vera ollv tilkalli. 
l 

þaDnig 263; ^) hna syne 263; herasyne 268; =>) þannig 263; r : 
skildi. j 



1280. LANDAMERKI ÞRÁNDARSTAÐA OG INGJALDSHÓLS, 165 



75. [um 1280]. 

Skrá um landamerki frándarstaða og Ingjaldshóls undir Jökli. 

AMagn. 264. 4to bls. 16—17. papp. skr. 1606; AM. 252. 
4to bls. 19- 21 skr. c. 1660. fetta mun vera það bréf, sem vitnað 
er um í Keflavíkurreka c. 1350. þó ekki sé það með ölluvíst; AM. 
430. 4to bls. 16—17, séra Jón 1 Hítardal c. 1720; AM. dipl. afskr. 
Nr. 1659 (tex charta quadam"). 

Jngialldzhols landamerke ^). 

Landamerkie þesse eru j millum þrandarstada oc Jngialldz 
huolz: saugdu þeir sýgurdur Eýolfsson oc halldor prestur Odda- 
son. Liotur Biarnarson. þa er Baudvar þordarson galltt Jn- 
gialldz huol Baudvare þorarinssýne fýrer þat ran er hann rænte 
hann j Langadal. 

Vr æsutiaurnn jnn j leitizskarde fellur lækur. enn pýttar 
iij eru j læknum. enn ur hinum sidasta pýttinum er sionhend- 
ing j lurkans læk : 

Enn þa rædur lurkans iækur ofann Alamýrar. þadan j 
holmkielssa. enn sijdann j sia: 

Hraunskardzmenn eiga slattur ^) aa alamýre : 

Lækur fellur ur laugum. enn vid lækienn stauda fuglstapar 
þrijr miaug suo j sudur: sionhending ur audrum j annann: 

sionhending er ur fuglstapanum j Gardrustar euda % 
enn sa gardur rædur upp aa mo: 

Enn Beka og Renninga oc flutningar af sæ eigu þesse 
laund saman Jngialldzhuoll. kialvegur ^). þrandarstader. so 
micid [huer þeirra ^) sem fie liggur j ^) ad fornum skildaga. 
Enn þad er forntt lag ad Jngialldzhuoll var ^) firi xic . Malvegur 
: þrandarstader xij*^ . 

Jafnsannlega^ö) ^iga þrandarstader land j Riffe sem Jngialldz- 
huolL med auUum þeim gaugnum og giædum ad fiordunge. oc 
þui meir sem þrandarstader hafa verid fýrr xij<= . enn [hin bæde 
XXX hundrada t[v]au samanu ^^). 



') 252; Jngialldshols og þrandastada maldage 430; BiarnarsoD, 
252; til b. v. 252; slatt, 252; og b. v. 252; endann 252; 
[b1. 252; ') jordu, b. v. 252; «) er 252; '°) JafiFnsannarlega 252; '') [enn 
hinar adrar firer xxxS 252. 



166 



BRÉF GBÍMS PRESTS 



1280. 



Æsa en audga hiet koua er bio ad holmlatri. hun atte 
þrandarstade, oc gaf sidan stadnum ad Helgafelle. 

5>randarstaudum fýlgier selfaur j Burfellzdal. oc beit til 
fiallz. enn votn j dal oc lýngrif um hraun oc hrijsrif. oc 
umm stapa, huertt sem þeir eru j sele edur ei[g]í. 

Hellumenn eiga stackskurd j folafall tuitugann. 

[J hinu nedra folafalle eigu kieflvijkingar undir eina 
skipshaufnn Torfskurd: 

Eige eigu leingra þrandarsfadamenn slatt ofan med 
lurkans læk enn sionhending j dý þad er j er fýrer nedann 
folafall. 



76. [um 1280]. 

Bréf Gríms prests Hólmsteinssonar til Runólfs ábdta Sigmundar- 
sonar í J>ykkvabæ í Veri með sögu Jóns skírara, er áböti hafði 
beðið hann að setja á íslenzku. 

ÁMagn. 233Á. Fol. bl. Ib skb. c. 1350, og er þar viðfest^ af- 
skript gerð fyrir Árna Magnússon; önnur afskript með hendi Arna 
sjálfs er í ÁM. 233B. Fol. Bréfið er prentaö í F. Joh. Hist. Eccl. 
Isl. I, 584 — 85 með latínskri þýðingu. og í Postolasögum Ungers 
Kristjaníu 1874 bls. 849 — 50 framan við sögu séra Gríms. 

Bref Grims prests. 

Virðuligum herra Runolfi abbota i ueri sender Grimr preslr 
Q[ueðiu]. G[uðs] ok sina sanna vinattu. 

þes truir ek ýðr minniga uera. at þer baðut mik saman 
lesa or likama heilagra guðspialla lif hins sæla iohannis baptiste. 
ok setia þar ýfer tilheýriligar glosur. lesnar af undirdiupi 
omeliarum hins mikla Gregorij. augustini. ambrosij ok a^aRa 
kenui feðra. ^ju þvi at huarki mælti fur mer gnott klerkligra 
luta. eðr natturu giöf hiartaligra uitzmuna. ne lofligr uitnis- 
burðr fur faranda lifs. ok aðrer voro stormarger miklu betr tii 
þessa starfs fallnir. sá ek ðngva sðk til þers er þer bundut þat 
mer a hendi. aðra enn þa. at þer vnuut mer þers oðrum tram- 
aR. sem þer sáð mik oðrum framaR þurfanda. enn þat er af- 



sl. 252; hid nedra. b. v. 252; [þangad eiga og kieffluijk- 
ijngar, 252; *) 252 hefir alstaðar þrandastaðir. 



1280 



FJÁRLAG. 



167 



lausD andtnarka. ef almattigum Guði ok hans haleita furRenn- 
ara iohanni þætti nockut þess vert fur þenna saman burð. '^efer 
ok nu gert. at brottkastaðu[m] oUum ki^Roða. vm þenna lut. 
ýðuarn boðskap. þo at ek vissa a minu uerki mvndu finnazt 
morg ok stor gprðar lýti. Truir ek at nockurum monnum sýniz 
i mðrgum stððum mðrg orð ýfer sett. þar sem fa standa fur. 
Gorða ek þvi svo. at þat var ýðuart atkuæði at ek birta orð hans 
með glosum. j ahjan stað truða ek ef obóckfroðir menn heyrðu 
hans hin fögru blom ok hinar mýrku figurur. at þeim mvndu 
þær a þa leið onýtsamar. sem gimsteinar ero suínum. ok at 
betra væri. at lýsa hans spasogur. ok skýnsemder morgam 
mauni til trubotar. helldr enn at siKja heimskra manna þocka. 
þeirra sem allt þicker þat langt. er fra cristz köppum er sagt* 
ok skemtaz framaR með skröksögur. J þriðia stað sýndiz mer 
sa orskuiðr her til heýra. at roiklum soma miklir luter. af þvi 
lét ek frammi allt þat er mer þotti af þessa dýra manz lofi her 
til heýriligt. ok þat sem ek truða vitrum monnum mvndu sogu 
bót i þickia vil ek nu biðiandi vera. at þer takit þenna saman 
lestr til skoðanar ok nmbotar. æigi fur a^jat en þat er þer buðut 
mer þetta at gera. ok mer sýndiz sem þer seeð saker astar ok 
goðuilia ok visdoms a mahjligar bóklister ok guðligar Rok- 
semder. til þessa starfs oruGer. ok vti muni vera býrgð ÖU skýu- 
samlig aleitni. oss samlendra manna. af þui ællu sem þer vilit 
með yðrum skynsemdum ueria. Sua vil ek ok einkannliga biðia 
at þer æstit þers almattigan Guð fðður. at æigi taka ek fýrer þetta 
verk pinu saker ofdirfðar. helidr aflausn andmarka fur yfir setu. 
ok eptirlæti með ýör. ok þott æigi uinniz til þess gipta at ek 
verða i valdra manna tölu vars herra. mega ek þo fur arnaðar 
orð sæls johannis með domi bersýndugra manna. forðaz bruna 
heluitis fur makliga ok uiðrkugmiliga iðranar áuðxtu. ok biða 
sællar vanar. j hinni siðaRi sealfs drottins tilkuámu. quod ipse 
p[eto]. 



77. [um 1280], 

Samlykt um tjárlag manna á meðal á íslandi. 

þetta fjárlag er í Jónsbókarhandritum optast tekið upp í Kaupa- 
^álk kap. 5 — 6 og svo er það í útgáfunum, en stundum er það, og 



168 



FJÍRLAG 



1280. 



enda í mjög fornum og góðum handritum svo sem 61. kgl, s. 3268. 
4to frá c. 1300, sem 14 — 15 kapítuli í sama bælki, svo að það 
leikr nokkuð lausu við teita bókarinnar. í handritum frá 15. og 
16. öld finst það og sérstakt, svo sem í AM. 687Á. 4to bls. 1 — 3 
skb. skr. 1479 og AM. 458. 12mobls. 174—76 skb. c. 1570. í I. 
bindi Fornbréfasafnsins bls. 163 lætr Jón Sigurðsson þá skoðun uppi, 
að þetta muni vera vorþingissamþykt í einhverju héraði og byggir 
þaö á byrjuuarorðununi um kvikfjárlag. Hann heidr og að þetta 
fjárlag sé sett inn í Jónsbók seinna, en ekki getr það verið miklu 
seinna, því að 1294 er það í Jónsbók, því að þá skipar Eiríkr kon- 
ungr klausuna um melrakkahelgi úr bók með réttarbótinni frá því 
ári § 30. Aðalstofninn í þvi er langtum eldri en Jónsbók og sumt 
í því rétt sem í fjárlagi Grágásar (Dipl Isl. I, 162—167) frá hér- 
umbii 1200, en í þeirri mynd, sem það er hér, mun það vera litlu 
eldra en Jónsbók, og hefir Jón Sigurðsson heimfært það, sem hér er 
gert og er hér fylgt að mestu hans frágangi á textanum. Við þetta 
fjárlag eru hin elztu Búalög upprunalega gerö sem viðaukaákvæði, 
af því að mönnum þótti verölag vanta á mörgu í lögbók, og vissu 
menn það því ógjörla. Hér er þetta fjáriag prentað eptir Iiinni góðu 
skinnbók Brynjólfs biskups af Jónsbók í Gl. kgl. s. 3270. 4to frá c. 
1320, og borið saman við nokkur önnur forn handrit, sem nefnd 
eru sum neöanmáls, en ekki er nema einstöku sinnum tilfærör orða- 
munr. Hefði átt að tæma allan oröamun úr öllnm nokkiirsviröandi 
handritum, hefði þaÖ oröið margfait viö sjálfan textaun. 

Vm lögaura. 

Ef mællter eru laugaurar raeð monnom þa niti eigi laug- 
eyri ef eigi er vaðmal til. 

Nu er Iðg eyrer. 

Sex alnar vaðmals gilldz skulu vera i eyri nytt oc vnotið. 
tveggia alna breiðt oc eigi þvi leingra at iaðri en rygg at 
muni alin i. xx. aluum. oc skal þo stika hvarfc er vill at rygg 
eða iaðri. oc sva kosti sem tekit er a alþingi. at skemra iaðri 
skal stika ef skakt er. 

[Melracka belgir vj. firi eyri ^). 

[Morennt vaðmál .v. alnar firir eyri^). 

Eyrir gullz þess er stendz ellding firir sex tigi aura. 

Eyrir brennz silfrs firir .vj. ajra. 

JarnketiII nyr oc velldr oc vegi .iiij. fiorðunga oc liggi j 
.[vij. skiolur^) firir[ xv. aura^). 

[bætt við eptir AM. 346 og hefir svo upphaflega staðið, því að 
það er tekið úr bók með réttarb. 1294 § 30; [sbr. réttarbót Eirike kon- 
BDgs í;í94 § 30. Belgsdalsbók sleppir því; [viij skiolur Gl. kgl. s. 
3269A, 3269B, 3271og AM. 346; *) [xij aura 346; xx aura 347. 



1280 



FJÁRLAG 



169 



pat er katla máls skiola er tre er sett a enda i laugg oc 
tekr ððrum megin á þraum. xii. þumlunga meðal manni í nagls 
rotum. 

Stæltr læ eGelningr oc vegi. xviij. aura heill oc stál sleg- 
inn. þeir skolu .iij. íirir tva ajra. 

atta fiorðunga vétt blástrs iarns firir. v. aura. 
vétt fellu iarns firir. vj. aura. 

Vm kvik fiar lagh. 
f>etta er enn fiarlag sva sem lagt er dyrt a vár i þvi 
heraði. 

Kyr atta vetra oc eigi ýngri en at ððrum kalfi heil oc 
heilspenat oc hafi keflt *) vm vetrinn eptir pals CDesso. eigi 
verri en meðal kyr herað ræk at fardavgum. 

þriu naut vetr gðmul við ku. 

Tvau tvevetr við ku. 

kyr gelldmioik oc kuíga at fyrsta kalfi tveím aurum verri 
en kyr. 

Vxi fiðgurra vetra gamall við ku gelldr eða graðr. 
gelld kyr oc vxi þrevetr tveir luter kvgilldis. 
vxi. V. vetra þriðiungr annars kugiHdis. 
[Vxi. vj. vetra tveir lutir annars kugilldis ^). 
Vxi. vij. vetra firir kyr. ij. oc sva þo at elldri se ^). 
Árðr vxi á var hann er metfé. 

Sex ær við ku tvær tvevetra oc. iiij. gamlar oc fæði laumb 
sín vrotnar loðnar oc lemðar ^). 

Atta ^) ær algelldar þrevetrar við ku, 
Atfca tvevetrir gelldingar við ku. 

Atta lambgymbrar oc fæði laumb sín vrotnar loðnar oc 
lembðar við ku. 

Sex gelldingar þrevetrir við ku. 

Gelldingr fiogurra vetra gamall oc annarr tvevetr firir ær 

tvær. 

Eutr tvevetr ágilldr. 

Tólf [vetrgamlir] sauðir við ku. 



þannig 3270 = kelft; tvevetr eda yngri b. v. AM. 347; *) 
[vantar í AM. 346; *) landgeinginn b. v. útgg.; vii lamsgotnr við kú 
b. V. útgg.; vij, AM. 346 



170 



FJÁRLAG. 



1280 



Allt þetta fe skal gillt oc i vllu. 
þrevetr oc ellri forostu gelldmgr er metfé. 
Geitr. vj. [með] kiðium við ku. oc sva farit sem sam. 
en. viij. geildar vid ku. þrevetrar oc ellri, 
■ Atta hððnur oc fæði kið sín við ku. 
Atta tvevetrir hafrar við ku. iiij. kiarnhafrar. oc. iiij. 
algelldir. 

Sex þrevetrir hafrar við ku þrir hvarir [allsgelldir ok kir- 
ingar]. 

Fiðgurra vetra gamall hafr oc annarr tvevetr firir geitr 

tvær. 

[Tvevetr graðhafr iafn við geit. 

Ef hafrar eru ellri en nu eru talldir þat er metfé. 

[Tveir vetrgamlir geit sauðir við geit ^). [halft hððnur oc 
algelldingar. halft kiarnarhafrar eða gelldhafrar ^). 

Hestr fiögurra vetra gamall oc eigi ellri en x. vetra. heill 
oc lastalaus iafn \áð ku. 

[Merr hross gillt fiorðungi verra en kyr. 

þrevetr hestr iafn við Ross. 

Koss þrevett. ij. luter kugiUdis. 

Tvð Ross tvevetr hestr oc Ross við ku. 

þriu vetrgðmul oc einn hestr 1 við ku. 

Ef maðr gelldr ross vetr gamallt firir þriðiung kugiUdis 
þa skal fylgia eyrir. 

þetta skulu vera meðal Ross. 

Stoðhestr oc sé verði betri firir vígs saker þa er metfé. 

Gelldr hestr oc se verði betri firir reiðar saker. oc fylhross 
i stoði , þat er metfé. 

Syr tvevetr eða ellri oc með. is. grisir við ku. 

Brétt ^) lerept [iij alnir firir tva aura. Enskt lerept] tviel[njt. 
ij. alnar firir eyri. 

ODÖrk vax firi eyri. 

Skruðklæði ny skorin, eða vskorin. 



[þrevetr hafr AM. 346 og 347; [Tolf vetrgamlir geitsauðir við 

geita kugilldi AM. 347 (sbr. útgg.); [vantar i AM. 346; *) [Ross fiog- 

nrra vetra ok eigi ellra en x. vetra gellt ok iastalaust AM. 346; 
Brétt = breitt. 



1280. BRÉF MAGNÚSAR KONUNGS MEÐ JÓNSBÓK. 171 

hafnar vaðmal oc ny vnotin. 
katta skinn og lamba skinn ny, 
flat smiði nytt. 
vðru smiði nytt. 
teint iarn. 
eirkatlar nyir. 

þat er alt metfé. oc þo rett golldnir Iðgaurar, 
Allt metfé skulu virða. vj. skynsamir menn iij. af hvars 
hendi. 

þriar atta fiorðunga vetter gamalla sauða vllar við ku ^). 
Vett vetrgamalla sauða vllar eða aullduugs huð þriðiungr 
kugilldis oc bæti hvart eyri. 

Tvær kyr huðir við ðlldungs huð. 

Eéfct er ef sn^ggvar ær erv golldnar at lata. fylgia. viij. 
fiorðunga vett vilar. xx. £am. 



78. [fyrir 9. Mai 1280]. 

Bréf Magnúsar konungs lagabætis til íslendinga með Jónsbók. 

AM. 343. Fol. bl. Ib— 2a skinnb. frá c. 1330 (Svalbarðsbók); 
við hana hafa verið borin saman handritin AM. 344. FoL skb c. 1350; 
AM. 350. Fol. skr. 1363 (Skarðsbók); AM. 351. Fol. skb. c. 1360 (Skál- 
boltsbókin forna); AM 127. 4to skb. c. 1330: AM. 168. 4to skb. c. 
1360 og AM. 169. 4to skb. c. 1320 — 30 (brot), en orðamun þótti ekki 
vert að taka nema á einstaka stað. Btéflð fylgir mesta íjölda af 
bandritiim Jónsbókar (nál. 100), og yrði langr uppi að nefna þau öll 
bér. Bréfið er prentað fyrst í Crymogæa Arngríms Jóussonar á 
latínu (Hamb. 1610 lib. III, 110), og árlært til 1281, því næst í 
Gerh. Detthards Abhandl. von den Isl. Gesefí. Hamb. 1743 bls. 

— 8 á latínu (eptir Crymogæa); á dönsku í Jonsbogen Kh. 1763; á 
ísl. i ölium útgáfum JónsbókarHól. 1578, 1580, 1582, 1707,1709. 
Akureyri 1858 og Norges gl. Love IV, 1885. 

her byriar prologum logbókar^), 
ODagnus með guðs miskun noregs konungr sun hakonar 



') þriar vætter iniálvægs raatar við ku b. v. Gl. kgl. s. 3268, og 
AM. 346 og 347; bref magnus konungz hier segir bfnlka skipan 351; 
Bref magnus konungs 350; á spássíuoni uppi yfir bréfinu hefir Svalbarðs- 
bób: •fortalan til logbokarinnar-. 



172 BRÉF MAGNÚSAK KONtJNGS MEÐ JÓNSBÓK:. 1280. 

konungs sunar sun suerris konungs. sendir ðllum guðs uinum 
ok sinum a islandi Q[ueðiu] G[uðs] ok sina. 

þer uitit at skilrikuzstu menn af islandi hafa iðuligha getið 
fýrir oss at þer hafit spurt at ver hðfum hlut i aatt at böta 
nokcut um flestar Iðghbökr i noreghs konungs Riki meðr hinna 
beztu manna ráði. ok beðit oss at ýðr loghbok skýlldi eigi 
þeirra umbota hlutlaus vera. 

En þar sem oss bar áðr vel fýrir at sia. þa beR nu eink- 
annligha bezt þar sem þer treýstit so mikit a vara forsia at 
þer dðmdut hana alla i vára skipau. þat af at taka ok þat uið 
leggia sem oss þætti bezt sama meör beztu manna rsaði. 

Ok af þui nofum ver nv iðulegha skoðat hana. ok lízt oss 
80 alvíða mætti meðr færum orðum full[an] orskurð a gera þar 
sem hon talar áðr geýsi langt um. en i sumum stoðum þýrfti 
hun sannlegha tillðghu. þar sem huergi var hun liosare enn 
margir þýrfti þeir er fakunnigir erv. 

Nv þo at ver kennum oss miok fakunnigha til slikra stor- 
mæla. þa hofum ver þo þessa bok latit rita er ver sendum yðr 
með herra joni *) löghmanni eptir slikum hætti sem her vattar. 
treýstandi a miskun vars herra ihesu christi [ok arnaðar orð 
sancte marie. ok hins helga olafs konungs ok allra heilagra 
ok þeirra hinna skynsamuztu manna tillðghu er hia oss varo. 

En at þer skilit þi giorr hvi uer hofum so balkunum 
skipat i bokinni sem nu er. þa greinir þat þessi haattr sem her 
fylgir. 

pingfarar balkr er nu sem fýr at ðnduerðv ritaðr aðr enn 
hefr sia[ljfa bokina. þi at aðr hæfir at skipat se þingit ok 
nefndir skoðaðar. löghrettumenn komnir. eiðar fluttir. gerð sett, 
siðsemdum lýst. at þi betr verði siðan bokinui hlýtt [ok dom- 
unum litt ^) sem þingit er betr siðat ok stiUt. 

Fýsti hlutr bokarinar er kristins doms balkr. at menn skili 
kristiligha trv. vera grundvðll ok vpphaf allra goðra verka. ok 
heilagrar kirkiu lýðni ok hennar formenn vera lýsing ok leið- 
togha til allra rettinda. [ok skýnsamligra skýnsemda *). 

') f^., 343; flest önnur handrit hafa joni; [þessu er hleypt úr í 
útgg. Jónsbókar, ensteDdr, eg held, i öUum foruum Bkinnbókum af bréfinu, 
og þar á meðal í 350, sem útgáfurnar stafa mest frá; vantar 1 mörg 
hdr.; ok domvm lykt 344; ok domum 351 oj? útg.; ok domum hlitt 350; *) 
[ýms hdrr. sl.; ok miskunnsamlighra siðsemda 168, 351, 350; útg.: röksemda. 



1280. BRÉF MAGNÚSAK KONUKGS MEÐ JÓNSBÓK. 173 

Næst kristins doms belki er vm konungs þegnskýlldu. at 
alþýðan skili þann sama guð hafa skipat konungdomin til ver- 
aldlighs vmboðs sem biskup til andlighs. 

Eptir konungs þegnskýlldu er mannhelgi. þi at næst þuisa 
hæfir hðfðingium. ok ollum oðrum ut ifra at hafa ok hallda 
lata guðs boðorð ok goðra manna frelsi milli kristinna manna 
ok þeim meðr löghum þo hofsamliga eptir atvikum at refsa sem 
at oðru verða profaðir. 

Nest mannhelgi er erfða tal. meðr þi fleira sem þi heýrir 
til. ok hefr þat með kuenna giptingiim. þi at miklu varðar 
þeim sem til arfuanna kalla at þeir se i loglighum hiuskap 
getner. 

Eptir erfða tal hefr landa brigði. þi at i þann tima sem 
maðr erfir nokurar iarðir. þa hæfir honum at skoða vm oðvl 
sin ok annaRa manna. at hann haldi engra manna oðulum 
með Iðgum sottum ok hann kunni meðr loghum sialfs sins 
oðulum at brigða. 

Eptir landabrigði er landz leigu balkr. þi at þeim heýrir 
eptir loghvm sinar iarðir at býggia. er meðr loghum hafa at 
komiz. 

Eptir landz leigubalk er kaupa balkr ^). þi at eptir lagha 
soknum skal lausa aura sðkia. sem eptir landa brigði laund ok 
iarðir. 

Eptir kaupabalk erv farmanna Iðgh -). þi at þeim hæfir 
með rettum kaupskilum at fara er sitt uilia meðr kaupferðum 
auaxta. 

Eptir farmanna Iðgh er þiofabalkr. þi at þeim hæfir firi 
engum at tortina sem eigandi hefir meðr loghum at komiz. en 
sa er oðru uiss gðrir. mun lagha refsing fýrir taka. 

Siðaz i bokinni eru kunungs rettar bðtr. þi at sa konungr 
er til er skipaðr eptir at sia Iðghonum. eptir dðmum sinna 
forellra. a eigi siðr at hugga sina siðsama þegna með linkind 



*) Svo hafa öU handrit bréfsins, að því eg framast veít^ og nefnir 
^kkert þeirra Rekabálk og hefir hann því upphaflega verið talinn meö 
Landsleigubælki og svo er gert í nokkrnin fornum handritura af Jónsbók 
sem enn ern til, þar sem báðir bálkarnír eru sem einn, er kallast Lands- 
leigubálkr; Snra hin alira elztu handrit af Jónabók sleppa alveg Far- 
mannalögom út úr textanum líklega aem óþörfum. 



174 



SKIPAN JÓNS ERKIBISKUPS. 



1280 



ok rettarbotum. enn at tempra ospaka með hirtingu ok logh- 
lighum refsingum. 

Erfðer þær sem til hafa fallit vm iarða brigði ok viga 
ferli ok ðll aunnur laga mail under huerium löghum er þau 
wrðu. þau skolu oU vndir þeim loghum uera sem þa gengu i 
landi er þau mæl giorðuz ef eigi hefir aðr loghligh skipan a 
komit. 

Biðium ver at þer varkýnnit við oss þat sem a skortir. þi 
meir hefir ualidit fiolskýllda vsar ok vankunnandi en vilia leýsi 
sem ætla msa. þo at ver hefðim minna i veð sett. ok oss tðki 
þetta efni sialldnaR en oss tekr. finz ok nokcut nýtsamligt í 
þockum þat aller varum herra iehsu christo. hans nafn se blezat 
utan enda amen. 



79. 16. Juoi — 29. Juli 1280. i Biörgvin. 

Skipan Jóns erkibiskups rauða í Niðarósi, er gerð var á kirkju- 
þingi í Björgvín með ráði sjö lýðbiskupa. 

Norðmenn heimfæra þessa statútu til Júli 1280, en samkvæmt 
Arna biskups sögu kap. 25 (Bps. I, 714) kom Jón erkibiskup til 
Björgvínar að halda biskupaþingið in festo irinitatis, sem það ár 
var sá 16. Júní, en «á hinni íyrri OJafsmessu", sem er sá 29. Júlí, 
veitti erkibiskup Öllum þessuni biskupum -fagra veizlu» að skilnaði; 
veltur því á tímanum 16. Júní — 29. Júlí. |)að eru tii tvær út- 
gáfur af statútunni, önnur löng, en hin stutt. Sú leingri er hér 
kölluð A, en hin B. Árni biskup forláksson ber fyrir sig á alþingi 
1281 þessa statútu, og lét lesa þar upp bannsartikulana. 



A. 

t>essi texti er áðr prentaðr í F. Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 455 — 
469 og í Norges gl. Love III, 229-237 eptir Skálhoitsbókinni 
fornu og góðu í AM. 351, Fol. frá c. 1360 (.= A), en saman við 
hana eru þar bornar skinnbækurnar: AM. 347. Foi. (bl. 90b — 94b), 
þetta meö hendi frá 15. öld C); AM. 354. Fol. (bl. 38b— 42b) 
frá c. 1400, Skálholtsbók yngri (= B); AM. 42A. 8vo (bls. 215 
—216) frá c. 1480 (brot úr = E); AM. 456. 12mo (bls. 209— 
227) frá c. 1480 (--■ D). Hér er eins og í NgL. prentað eptir 
Skálholtsbókinni góðu (AM. 351. Fol.) af því að hún er elzt og 
bezt, en hins vegar þótti hér ekki þörf að nota þau handrit til 
samanburðar, er Norðmenn höfðu borið saman, heldr er hér tekinn 



1280. 



SKIPAN JÓNS ERKXBISKUPS. 



175 



orðamnnr úr tveim skinnbókum. sem NorÖmenn liafa ekki notað eða 
ekki þekt, en það eru: AM. 173D. 4to C2 frá c. 1380 eða eldra 
(brot); er skinnblað þet\i með líku handarltigi og" rithætti sem tíðk- 
aöist nyrðra á dögum Jóns biskups sk;i!Ia; það hefir áðr verið utan- 
um bók, og er æði máð öörumegin, og ofan af því skoriö og úrþvi 
geirar; AM. 688C. 4ío bls 11 — 18 frá 1479. Til eru tvær papp- 
írsafskriptir af þessum texta: AM. 225. Bvo (afskr. gerð fyrirArna) 
og Nj kgl. s 1938. 4to, sem er gerö eptir Skáiholtsbók góðu, en 
þær eru litilsvirði þar frumrit þeirra eru til. 

[Statuta] jons [erchi]biskups oc annaRa biskupa. 
Jon með Guðs miskunn eRkibiskup j niðarosi, andres með 
þeirri sðmu miskunn biskup af óslo. jðrundr biskup af holum. 
Erlendr biskup af færeýium. arni biskup af skalhollti. arni 
biskup af stafangri. ^{arfi biskup af biðrguín. þorfinnr biskup 
af hamri. senda ðllum monnum j niðaross eRkibiskupsdæmi 
þeim sem þetta bref sia eðr heýra frið og íagnað j drottni 
ihesu christo. 

COeð þvi at vór ahýGia ok aastundan er forsia at veita 
folksins sEaluhialp ok vora vndermenn visa gera af þeim lutum 
sem þeim væri nýtsamliger at vita ok þeirra siðu ok meðíf^rðir 
draga aleiðis til betranar. þa baðum wer miuklatliga miskunn- 
samann Guð at hann blesi oss j briost gipt himneskrar speki 
veitandi vitru ok vpp tendrandi ^) voru alhuga ok giðrð til þess 
at vor aktan taki af honum vpphaf ok með [sialfs hans.misk- 
unn kemi hon til skýlidugligrar endalýktar, 

Af þvi at lærðer menn þeir sem skipaðer eru til guðligrar 
þionostu eigu j fullkomnum friði ok frelsi guði at þiona. þa 
endrnýium wer með Rðkserad þessa biskupa þings sklpan. þa 
sem giðrði goðrar minningar vilhialmr cardinali j noregs kon- 
ungs Riki. þa er hann framdi þar þat embætti sem [herra 
jnnocencius pafi^) hafði hann til skipat at sva sem sinn lega- 
tum. at huerr sem aí sialfs sins vilia ok valldi geingr æ. annars 
fasta eign eör dregr vnder sik annars valld með ofRiki. þa se 
hann af sialfu verkinu bundinn með bannz atkuæði. 

En til þess at Ráns maðrinn beri æigi létti aptr af sinni 
flærð ok iUzku. þa leggium wer þat til at Raans sökin skal 



aa 688; mætti b. v. 688; blasi 688; *) tendri 688; ') [hialp 
hans mýskunn kæmi 688; ^) [herra pafinn jnnocencius 688- 



176 SKIPAN JÓNS ERKIBISKUPS. 



1280. 



dæmaz firi domara heilagrar kirkiu. [ef kirkiur eðr klerkar 
woro Rænter. 

Suo hit sama setium wer bannsettningar suerð j gegnum 
alla þa menn sem með illuilia leita niðr at briota eða firi 
koma frelsi heilagrar kirkiu innan niðaross eRkibiskups 
dæmis^). eðr þær lofsamligar siðueniur sem kirkiurnar eigu hafa 
saker fornrar hefðar. 

En með þvi at sva stendr Ritað bæði j guðz lögum ok 
manna. at sokner [ok] domar veralligra mala skulu æigi fram 
flýtiaz hatiðum ne helgum dögum þeim sem einkaniiga eru 
skipaðer guði til tignar sva sem kunnigt er kristnu folki. ok 
sva fullkomliga er firi tekit j skipanum heilagra feðra fram at 
bafa þers hattar malakærslur aa helgum tiðum at allt skal þat^) 
onytaz sem þa er sott eða dæmt. iafnuel þo at huarertueGiu 
þeir sem malum eigaz wið samþýcki þeim domi nema nauðsýn 
se til annars. eða miildlig ^) nýtsemd geri þat þolanligt. þa firi 
bioðum wer af guðs halfu ok heilagrar kirkiu ok allra vör. at 
weralligar þingstefnur se hafðar aa drottins dögum. eða ððrum 
hatiðar dögum allra hellz þa er predica skal [guðs orð^) firi 
folki. 

En ef nöckuR maðr dirfiz at gera moti þessaRi^) voRi 
skipan. þa skal hann taka þa hegning at wera af suiptr inn- 
gðngu heilagrar kirkiu vm þria mánaði vm þat fram annat. sem 
ai hann legz epter guðs iögum. 

þat firibioðum wer ok með valldi vors þings at prestar 
þoli þat leikmonnum at kirkiur se hafðar firi hirðzlu hws ok 
allra sizt geri þeir þat sialfir þvi vsæmiligt er at þeir geri þat 
sem þeir eigu ððrum at kuiðia. 

4u eí nockur beR j kirkiu segl smi^irlaupa eða skreið skarpa 
eða annat þuilikt. vtan lof kirkiu prestz nema hann fíýti þat \ 
brott eptir þriar aminniugar prestzins sem vsæmiliga war þangat 
borit. þa viti hann sik þaðan af wera uti lýktan af heilagri 
kirkiu. 

En allt at einu lofum wer at menn flyi j kirkiur með föng j 
sin firi ofriði. eða elldz gangi ok öðrum nauðsynium. sva þo at 
þat se brott borit er nauðsynium ') letter af. 



er 688; =") j 688; '} dæmi 688; ') sl. 688; ^) mikil 688; ') þessi 
688; naudsyDÍn 688, 



1 



1280 



SKIPTAN JÓNS ERKIBISKUPS. 



177 



I>ann lofliga siðvana landzins vilium wer stýrkia meðvoRi 
skipan at sa geri opinberliga bruðlaup sitt sem ser vill fa 
eignar konu. 

4u ef npckur maðr duelr lengr en vm eitt ar ok þria 
manaði bruðlaupsgiörð sina. siðan þat Eettz. vtan nauðsýn eða 
skýnsamliga sðk þa seni soknar presti sýniz þar firi þurfa setia 
lengri frest aa. þa skipum wer at honum se firiboðin kirkiu 
innganga allt til þess er hann leiðrettiz af þvilikri þralýndi, 

í>at höfum wer ok staðfastliga skipat. at ef nockuR af 
leikmonnum tekr vnder sik til profanar ok Rannsaks eða doms 
þær saker sem at eins eiga firi forstiorum heilagrar kirkiu 
dæmaz vanuirðandi j þvi logligha domendr þeirra mæ-Ia ok 
geingi sva vitz^) vitandi aa sættargiðrð þa er giör war millum 
konungdomsins ok kirkiunnar ok af huarratueGia hálfu war 
suardögum staðfest. eða sa sem klerk dregr nauðgan vnder 
leikmanna dóm **), eðá þeir leikmenn sem dom leGia aa kirkiu 
eigner eða klerka at þeim sialfum auðspurðum eðr moti mæl- 
undum sem Raða eigu. þa fellir sa aa sik fullkomit bann af 
sialfu werkinu. 

En þersi maal eru einkannliga tilskild in composicione. 

Allar saker þær sem klerkar eiguz wið eða leikmenn sækia 
a klerka. hiona samband ok öll biuskapar maal, ok þar sem 
dæma skal huersu huerr er lögliga getinn. vm foRæði aa kirki- 
um. ok vm tiunder. vm heit. ok vm testamento ^) er menn 
gera einkannliga af þvi sem menn gefa kirkiunni. eða ððrum 
helgum stöðum. ok fatækum monnum. wernd pilagrima ervitia 
hðfuð kirkna ok vm þeirra maal, vm kirkna eigner ok vm allt 
kirkna frelsi er hon aa j sér ok vtan sik j monnum ok eign- 
um. ok þar sem selldir werða eða keýpter andliger luter. vm 
frillulifi, vm ^) hordoma ok frændsemis spell. vm meinsæri. ok 
vm okr er menn býGia dautt fe. vm villu alla ok vantru. ok 
vm ÖU ðnnur þau mcal er þerssum eru lik ok til heilagrar 
kirkiu heýrer dom ýfer at hafa^) epter guðs lögum. 

En þo at bæði se Guðs Réttr til. ok sva er þat auðsýni- 
liga^o) akueðit j sættarbrefinu at klerkar skulu wera fuUkom- 
liga frialsir vndan ðllu ýfirboði leikmanna ok þeir sialfer eða 



En 688; uizt 688; vaUd 688; *) ospurdum 688; ^) testamenta 
688; 8l. 188; ok 688; þeim 688; *) segia 688; Byniliga 688. 

Dipl. líl. II. B, 12 



178 



SKIPAN JÓNS ERKIBISKUPS. 



1280. 



þeir inenn sem þeir haí'a j sinu nauðsyniastarfi. eigu með 
engu moti þýðazt vnder nockut þat forl?oð sem konungr eða 
þeir menn sem hann skipar til stiornar ýfer folki. leGia aa 
menn eða hafa ga lagt vm kaup eða saulur. þa finnaz þeir -) at 
huaru sem þeirra frelsi girnaz vndan draga klerkunum ok 
leita sva sinni illzku fram at koma at þeir leGia fegiðUd m, þa 
leikmenn sem selia klerkum brent sýlfr eða aðra luti til þers 
að einginn treystiz frialshgar [at selia klerkum slika luti en 
oðrum monnum. 

4u af þvi at sva finnz Ritat ^) j logum heilagrar kirkiu. 
at ef einn huerr lutr er bannaðr þa er þat allt bannat epter 
Rettri skilning sem þann lut leiðir til framkuemdar. ok af 
þvi leGium wer vnder bann alla þa sem þuilika luti dirfaz at 
gera. skulu þeir með eingu moti lausn fa af þvi banni fýR en 
þeir hafa aðr aptr greitt sva mikla ') peninga sem þeir toku 
af þeim er selldu sitt ^). 

Suo ok ef nockur dirfiz at vfrelsa vinnu monnum eða 
þionostu monnum ^^) klerka eða kirkna sva sem steinsmiði. eða 
skipstiornarmenn þeirra eða aðra þa ^^) starfsmenn íeGiandí ai 
þa fiðlskýlldi almennilig eða, einslig tailma skip þeirra. eða 
taka með valldi nema nockuR mikil nauðsýn kalli at. eða al- 
múgans nauðsýn ^-3. ok halldi klerkar ofifast j þeim tilfellum. 
þa uiti sa ser ^^) bannaða wera jnngðngu heilagrar kirkiu af 
skipan þersa þings. ok skal hann ok einga afiausn fa fýR en 
hann hefer viðrkuæmiliga hæit þat sem hann braut. 

I^at er oss ok biskupunum hugleiðanda þar ^^) sem oss er 
sa hendi folgit abýrgð þeirra manna sem wer erum ýfer skip- 
aðer af guðs halfu. at æigi dragim wer vndan firi vskýnsam- 
liga þögn wið vóra vndermenn þat sem þeirra nauðsýn ok nýt- 
semd væri at vita þviat hinn heilagi paall postoli seger sva j 
sinum pistli ad ephesios. 

Vos scitis quo modo nihil subtraxerim uobis utilium quo 



M validi eöa b. v. 688; er þetta [gera] b. v. 688; hér byrjar brotið 
173; þetta 688; *) [sl. 688; skipat 688; hælldr 173; niarga 173; 
«) slikt 173; menn 173; '°) menn 173 og bætir hér inn í: eda adra 
þa starfsmenn; ") þeirra 688; '') nytsæmd 173; sigh 173; ^*) þat 
173. 



1280. 



SKIPAN JÓNS ERKIBISKUPS 



179 



minus annunciarem [uobis qua propter contestor quod 
munde sunt manus mee ^) a sanguine omnium uestrum. 

pat ma sva noRæna. 

í>er vitið sagði postolinn huersu ek hefer eingan lut undan 
dregit wið yðr þann sem ýðr[war nýtsamligr^) at vita sua at^) 
æigi boðaða ek ýðr ok firi þvi vitu þer sialfer at hendr minar 
eru Reinar af allra ýðra bloði. 

En huat gefr postolinn oss at skilia firi þersi orð. nema 
þat at hann væri sekr bloðs þeirra þat er sýnda þeirra ok tions 
ef hann hefði nðckut með þðgn vndandregit þeim at segia þat 
aem hæfði þeirra saluhialp. 

[Suo munu ok vorar hendr æigi vera Beinar^) af i-bloði 
voRa vnder manna þeirra sem oss eru aa hendi folgnertil and- 
ligrar stiornar. ef wer leiðum hia oss með varligri ^) þogn ok 
snertnm ^) æigi [þetta lýti ^) sem fram væri flýtiandi firi folk- 
inu til nýtsemdar. lækner likamans sýniz ok æigi sykn með 
Öllu þo at hann hafui sagt hinum siuka huerrar fæzlu honum 
hæfer at neyta til tempranar sinnar heilsu. ok beR sva til at 
hinn siuki deýR. neytandi þat sem honum war meinsamligt 
með þvi at læknerinn hafði æigi sagt honum at iafnuel skýlidi 
hann [vaR vera ^^) þers hattar lutum. [Suo er ^^) oss ok nauð- 
sýnligt er skipaðer erum læknar saalnanna at wer hugleiðim at 
æigi at eins samer oss at læra folkit þat sem wer skýlldumz 
forsia at veita tii andar heilsu huerium lutum ^^) þat þarf 
akýlldugliga at fýlgia. helldr hæfer oss ok iafnuel opinberliga 
at segia at þeir leiti ^^) forðaz þat sem þeim er vgeranda. 

!^uersu megum wer nu þa ^^) leiða oss hia ok læ-ta sem 
"W'er siaim æigi ef nockuR maðr ^^) gleymer sva sinni saalu 
hialp sem guð lati æigi wera at hann leer nockurar pýndingar 
^ heilaga kirkiu guðs eign, eða ottaz æigi hans ^^) þionostu- 
menn at misþyrma vmilldiliga. þviat vtan ef gerum wer oss 
seka þeirra lastanna sem wer þolum [wið vora vndermenn ^^) 

') annnnciarer 351, 688; [vtibus quam 173; hér er skorið ofan af 
blaðinu og úr þvi og sést því ekki, nema orð og orð á stangli; • . . 
tuorura 173; [væri [nytjsamligra 173; sl. 173; [sua mætti ok wera 
vtan waarar hænndr eigi Kæinar(!) 173; ovarligri 173; hirtum 688; 
') [wið þa Ivti 173; '°) [wid warna 173; ") [Nu er 173; '=*) haattum 173^ 
'') sknli 688; '*) þat 688; '^) hér er skorið ofan af og úr blaðinu í 173-; 
hænnar Í73; '') [vorum vndir [monnum] 173. 

12* 



180 



SKIPAN JÓNS EKKIBISKUPS. 



1280. 



ef wer megum hirta þa til leiðrettu ^). en þat truum wer ok 
væntum með guðz miskunn at einger eða faer dirfiz fram at 
hlaupa j þann ðrskemdar laust. at þeir striði vpp sa frið ok 
frelsi heilagrar kirkiu. ok ef þat gera nockurer. þa ma þat lik- 
likt sýnaz at þeir geri firi þui at þeir viti æigi [huerr pina^) 
skýlldaz þeim er slikt dirfaz, [er þat^) ok æigi vndarligt þo at 
nðckuR^) siai minnr wið þat at gera sem hann veit æigi 
bannat vera. þar sem þat werðr optligha at sa ottaz æigi lost- 
inn at fremia þo at hann viti olofaðan^) wera erhann truer at 
litil pina skal ai hann wera Iðgð þo at hann geri. 

En til þess at æigi taki nðckuR heðan ifra af þersu til- 
felli ofdirfð til at misgera, ok sva sem af vuitzku blindleik 
megi hann fela sik vnder afsakanar skuGa. þa skipum wer þat 
með skýlldu at vpp skal wera lesnar opinberliga firi alþýðu 
vm sinn sa hueriu sare at oUum biskups stolum negluligar 
skipaner heilagra feðra. þær sem skýra j huerium atburðum 
menn fella a sik fuUkomit bann. slikt bit sama skal þeim 
lýst vera j hinum æzstum heraðs kirkium til þess at sialf 
ovitzkan su sem fýn hafði framlwt verit. at hrata j sýndina 
stöðuiz af vpptekinni iUzku þa er hon seR ok ottaz ogn pin- 
unnar. 

En þessir atburðer finnaz vpptalder með slikri skipan j 
guðs logum sem her seger. 

Sa er hinn fursti atburðr ef nockuR fellr j firidæmda 
villu firilatandi Rétta tru. 

Annar er sa ef nðckuR setr saman uyia villu huart sem 
þat er opinbert eða leynt skulu menn forðaz ^^) samneýti wið 
opinberan villu mann þo at hann se æigi boðaðr ^^) bannsettr ^*) 
En þat er æigi skýllt vm þann sem leýndr er. fýR en hann er 
boðaðr bannsettr ok firidæmdr af heilagri kirkiu. Suo eru ok 
allir þeir bundner j eilifu banni sem oðru uiss skilia ok læra. 
en heilug ^^) Romueria kristni predikar ok varðueitir af heilagri 
skirn. ok af helgan holldz ok bloðs vórs herra ihesu christi. 



*) leiðreittu 351; =») [óvart fallið úr 688; [En þat er 688; *) 
madr, b. v. 173; ') oieyfdan 688; 688; sl. 351; Bua 173; «) hrapa 
173; ^) firidæmiliga 688; hér skorið af 173; *<») firilatandi retta tru b. v. 
688; ") varazt 688; *=*) sæm b. v. 173; ^') eda firidæmdr b. v. 173; **) 
sL 688. 



1280 



SKIPAN JÓNS ERKIBISKUPS 



181 



eða af skripta gangi skýlldum hiona bandi ok oðrum helgan- 
um heilagrar kirkiu. ok sva allir þeir er einn hueR biskup hefir 
villu menn dæmda j sinu biskups dæmi, 

Sa hinn þriðe atburðr ef nockuR truer villu manna fortðl- 
um eða tekr til sin weriandi ok fýlgiandi þeirra maali. þessir 
falla j|þat sama bann. ok ef nðckuR af þersum hafnar at leið- 
rettaz innan tolf manaða siðan bann werðr boðaðr bannsettr. 
þa fellr sa hann æfinlig vfrægð. skal hann siðan j eingum Iðg- 
skilum hæfr. ok með eingu moti vitnisbæR. fra er hann 
skildr at þiGia þat sem nðckuR vill honum gefa j sinu 
testamento. eingi maðr ma skipa hann sinn erfingia. ok 
eingan arf skal hann taka. æigi skal hann ok mega gera sitt 
testamentum. sa eingan mann skal hann kæra mega vm nðck- 
ur maal. en neyðaz skal hann tii at suara öðrum Rétt ^). ef 
hann hefir domandi verit. þa skulu hans domar firir ecki 
standa. eigu ok eingi mál fat koma vnder hans dom ^) hj^n ^) 
ef hann hefer klerkr verit þa skal hann liGia vnder slikum 
sðmum pinum ok wera aðr af settr ollum vigslu pðllum af 
sinum biskupi. 

[Hinn fiorði er sa atburðr ef nockuR^) seger ok fýlger 
þvi at Romaborgar kirkia se æigi hofuð kristninnar ok henni ^) 
se æigi hlýðanda. 

Sa hinn fimti atburðr ef nðckuR leGr hendr með heipt 
ok illuilia æ, klerk eða klaustramann. þa fellr sa af sialfs sins 
werki j pafans bann býðr ok nockuR þat oðrum at gera. þa 
eru baðer j banni sa sem bauð ok hinn sem gerði. sa fellr ok 
j bann er veita matti wernd klerkinum i sliku tilfelli ok veitti 
seigi. þat er at skiiia þeir raenn sem vald eða ýfer skipan hafa 
til at stiorna oðrum. ok mattu þe[i]r forstoðu veita ok villdu eigi. 
Eitt ofrikit saman ma ok stundum metaz slik sðk þo at æigi 
se hendr mann lagðar. sva sem ef nðckuR setr klerk j bðnd 
eða læsir j myrkua stofu, eða oðru varðhalldi þviat eingum 
leikmanni gefzst sva mikit valld ýfer nockurum klerk ok þvi 
forðaz sa æigi bannit sem slikt gerir, verðr ok fleiri uega mis- 
þyrmt klerkum en skeðia likami þeirra sialfra. 

') þa, b. V. 173; logum 688; nockut 688; ^) ok, b. v. 688, 

173; 5) [wnndir hann ath koma 173; Ok 173; ^) [sa er hinn fiordi 

688; 8j 5yart faHið úr í 173; ^) hér endar brotið í 173; '°}af sialfs sins 
uerki b. V. 688. 



182 



SKEPAN JÓNS ERKIBISKUPS. 



1280. 



Sa hinn setti atburðr ef veralldliger valldzmenn iarlar 
stiornarmenn syslumenn M eða aðrer þeir sem þersir skipa j sin 
storf j borgum eða bæium gera krafer eða vskýllduligar pýnd- 
ingar æ. klerka ok kirkiur ok þeirra eigner firi komandi sva 
valldi ok framkuæmd forstiora heilagrar kirkiu. nema þeir lati 
af logliga aa minnter, þa viti þeir sik vera j banni ok sva 
huerr er þeim fýlgir [til þess ^). þviat eingar krafer eða þegn- 
skýildu mega leikmenn með Réttu leGia a klerka eða kirkiur. 
en huerr sem tekr valld epter nockurn þann er sliku hafði fram 
halldit ok vill hann æigi aftr bæta^) innan fursta manaðar. 
þess hattar [Rangindi eða oftekiur"*). þess sem þat valld eða 
sfcarf hafði firi honum þa ^) fellr hann j sama bann, þviat hann 
samþýckir þvi sama sem hann gerði. 

J siaunda stað er her skrifaðr ^) sa atburðr ef menn gera 
skipaner moti frelsi heilagrar kirkiu. nema þeir hafi innan [tua 
manaði ^) siðan er þeim war lýst tekit þat af sinum bokum ef 
þær waro ritaðar. eða hallda þeir fram skipanum þo at þeir 
lutir væri afskafner bokinni ^). slikt hit sama ok þeir sem Rita 
þuilikar skipaner ok æigi siðr valldzmenn. Ráðsmenn ^) ok Rett- 
arar staðanna ef þeir dirfaz at dæma epter þess hattar skipan- 
um. Sua þeir sem þa ^°) doma Rita til staðfestingar. slikt hit 
sama ok þeir sem warðueita ok lata wið hafa veniur þær sem 
helldr mega heita oveniur ok vpp hafa tekiz moti frelsi hei- 
lagrar kirkiu þa bindaz þessir **) aller j bannz atkuæði at guðs 
Iðgum, En þat er vitandi at frelsi heilagrar kirkiu stendr saman 
j þeim priuilegijs sem henni hafa veitt werit ýfer andligum 
lutum eða stundJigum auðæfum almenniliga eða einsliga. Nu 
eru sum priuilegia veitt heilagri kirkiu af sialfum guði sva sem 
vaR lausnari ihesus christus sagði petro postola. 

hvat sem þu hefer bundit aa iorðu þa[t] skal vera bundit 
a himni. ok huat er þu hefer leýst aa ioröu. þat skal leýst sa 
bimni. 

Sua ok þat at tiunder ok frumforner ok [allt offr heýra 
kirkiu til. þat priuilegium er enn af guði veitt heilagri kirkiu. 
at klerkar eigu valid ok Rað ýfer hennar eignum ok auðæfum. 



') sl. 688; [sl, 688; leita 688; [aftekiur eda rangindi 688; 
þat 351; skipad(!) 688; ') [tueggia manada 688; ^) [bokvnvm 688; 
^) radamenn 688; sl. 688; þeir 688. 



1280. 



SKIPAN JÓNS ERKIBISKUPS. 



183 



ok hennar forstiorar eigu log skipa aí andligum lutum ok hafa 
þar dom ýfer ok fleira aunat þat sem stendr j hinu nýia 
logmíali ok hinu forna, af herra pafanum eru ok priuilegia veitt 
heilagri kirkiu. sua sem þat at sa er j banni af sialfu verkinu 
sem heiptuga hond leGr sa lærðan mann. sua þat at tueir 
vattar vinni þörf wm testamenta þau öll sem saalugiafer megu 
metaz ok morg onnur priuilegia hafa pafarner veitt heilagri 
kirkiu. þvi at þat megu þeir vel gera af veralldligum lutum sva 
sem þat er at huerium manni er lofat at leGia til heilagrar 
kirkiu foðurleifð sina suma eða alla huart sem hann vill at hon 
eigniz eptir hans dag eöa fýR með huerium hætti er hann vil). 
ok æigi þarf hann nockurn orlofs epter at spýria vm þa giðf. 
þviat j þeirri giðf er maðr gefr heilagri kirkiu firi saal sinni. 
er þat hit bezta endimark at ecki endimark se henni sett. Nu 
huerr sem motgang veitcr þersu frelsi almennilighrar kristni, 
þa forðaz hann æigi bannz afelli. 

Sa^) er hinn atti atburðr her skrifaðr^) at þeir sem brenna 
með ilhulia heilaga kirkiu eða helga staði eða þau herbergi 
sem standa innan kirkiugarðz ok þess viðernis sem heilog 
kirkia ai wernd at veita vmhuerfis sik þa eru þeir bannsetter 
at gnðs logum. ok siðan er þeir hafa boðaðer werit bann- 
setter *) af heilagri kirkiu vm þersa sðk skulu þeir af eingum 
lausn fa vtan af sialfum pafanum nema j lifs haaka. 

Sa er hinn niundi ef nðckuR brýtr kirkiu eða Ræner hana 
siðan. eða gerir j henni odaðawerk sem er at fara vþýrmiliga^) 
með guðs likama. eða at briota alltari eða kross eða annat 
slikt. 

Hinn tiundi atburðr er sa ef nockuR falsar bref herra 
pafans firi sik eða annan mann þa er sa ok af sialfum Iðg- 
unum bannsettr með ollum þeim sem honum veita fuUtingi til 
þess vitandi. eða weria ^) hans maal. Slikt hið sama sa ok sera 
nyter ser til nockuRar framkuæ^mdar falsat pafa bref vitz vit- 
andi þat sem annaR maðr feck eða falsaði. en sa sem warð- 
ueiter þviat eins skal hann innan tiu daga siðan hann veit 
falsat firi koma þui brefi. eða fai j þers valld sem vel ma trua 
til viðrtðku. ef hann vill forðaz bannzins pinu. þat er ok þeim 



*) þess 688; Suo 688; skipadur 688; *) verid(!) b. v. 688; *) 
oswmiliga 688; *) styrkiandi 688. 



184 



SKIPAN JÓNS ERKIBISKUPS. 



1280 



til viðrhialpar er ser iiýtir ovitandi falsat pafans bref at 
hann hafi profat sem hann kunni bezst ok geti æigi sva seint 
aptrhuarfs at firi þat megi hann sýnaz sannsakaðr. 

J ellefta atburð fellr þa fullkomit bann sem saracenis 
flýtia til handa vsapn eða skip. eða iarn eða geraz skipstiornar- 
menn þeirra. eða veita þeim nöckurs kyns íullting til agángs. 
ok vfriðar heilögu iorsaJa landi ok kristnu folk. 

Tolfti atburður er sa ef nðckurer Ræna Romueria eða aðra 
kristna kaupmenn þa sem sigla með sinn kaupeyri ser til nýt- 
semdar ok ððrum eða dirfaz at taka þa sialfa at herfangi eða 
Ræna þa fe sem skipbrot hafa þolt. þersir allir falla j bann af 
sialfum logunum. nema þeir bæti þat sem þeir brutu. ok 
giaildi aptr þat sem þeir Ræntu þa er þeir eru Iðgliga aa 
minnter. 

J þrettanda stað stendr skipan Gregorii papa decimi með 
huerri hann lagði bann æ- alla þa sem með nóckuru ofriki eða 
agangi þrðngua biskupa eða lærða menn til at leysa nockura 
af bannz atkuæðum eða gefa lærðum monnum aptr embætti 
eða leýfa tiðagiorð j þeim stððum sem aðr er hon af tekin. 

Sa er hinn fiortandi atbuiðr at ef leikmenn j huerri stétt 
sem þeir standa eða hueria tign sem þeir hafa.^) neýða til þess 
forstiora heilagrar kirkiu capellanos eða aðra klerka at vnder 
leikmanna valld leGiz heilagra kirkna fasta eignir eða [bæir ^). 
þa se þeir bundner j bannz atkuæði. nema þeir gefi allt aptr 
með frelsi j þeirra valld sem oigu siðan þeir eru lögliga sa 
minnter þat er þeir hðfðu aðr með ofriki vnder sik dregit, 
sua at þa kallaðiz formenn heilagrar kirkiu prestar ok per- 
sonur þat lén af leikmonnum hallda sua sem af sinum ýfer 
monnum. 

æ. þetta ofan bannsetium wer alla ok serhueria þa sem 
leita vpp at Reisaz moti vórum virðoligum herra herra .4. 
noregs konungi ok hans Riki. eða með nöckurum illuirkium eða 
suikræðum vilia firikoma friðinum. 



') eidhialpard) 688; uerkinu(!} b. v. 688; at. b. v. 351; *) laus- 
ar 351. 



1280 



SKIPTAN JÓNS ERKIBISKUPS 



185 



B. 

í)essi styttri útgáfa statútunnar er áðr prentuð í F. Joh. Hist. 
Eccl. Isl. 1, 469 — 471, en þó slept aptan af, og í Norges gl. Love 
III, 238—41, og er þar fylgt AM. 350. Fol. bls. 125b— 137a skb. 
skr. 1363 (Skarðsbók =^ A), en þessar skinnbækr bornar þar saman 
Tið: AM. 136. 4to bls. 282 — 85 þetta frá c. 1490 (= D); AM. 
138. 4to frá c. 1500 (afskr. af 350 = B); AM. 42A. 8vo bl. 
lllb frá c. 1480 (= F); ÁM. 56. 8vo bls. 3-4 frá 1479 (= 
C); AM. 456. 12mo bls. 101 — 107 frá c. 1480 (= E). Hér er 
prentaður textion eptir Skarðsbók, en ekki tekinn orðamunr úr þeim 
handritum, sem Norðmenn hafa notað; en borið er hér saman jið 
ÁM. 53. 8vo bls. 30—38 á pappír með hendi Eggerts Jónssonar á 
Ökrum skr. c. 1640 — 50, sem ekki er notað áör, en það virðist 
vera bein afskript af Skarðsbók, svo að því var einginu frekari 
gaumur gefinn. 

Skipanir herra ions erchibiskups, 

Jon með guðs miskunn erchibisup i niðar osi. andres 
biskup af oslo jorundr biskup af holum arni biskup af skala- 
hoUti. Erlendr af færeýium arni af stafangri. Narfi af biorgvin 
þorfinnr af hamri. niðar oss kirkiu undir biskupar, senda ollum 
Retttruaudum monnum i niðar oss erchibiskups dæmi. þetta 
bref seandum eðr heýrandum. frið ok fagnað i drottni ihesu 
christo oss sitiandum. ok tracterandum sa þersu biskupa þingi 
eptir heilagri feðra setningum [at hirta lyti ok bæta siðu manna. 
biðium vier af ollu hiarta miuklatliga allzualldanda fððr allrar 
myskunar. at hann gefi oss myskun himneskrar speki. veiti oss 
mæisku ok blasi astsemd upptendranar fýsi at uor giorð fai af 
henni upphaf. ok at henni viðhialpanda. megim vier æðlazt 
nytsamligan enda *). 

J nafni foður ok sonar. ok heílags anda. bioðum ver með 
ualldi ok Roksemd þersa þings at klerkar þeir sem taka erfð 
hins crossfesta ok hans mark. at þeir se skirlifir. friðsamir 
hogugrir ok til gefnir guðligri þionostu. ok bæna haldi enn 
forðiz miok deilur ok þrætur ok hatrligar framferðir ok alla 
hegomligha luti. ok vsæmiliga at þeir megi makliga Guði, 
þiona i þvi embætti sem þeir ero til settir. fur bioðum ver at 
nockurr niðr settar deilur upp ueki eðr gefi efni til nockurs 



') [vantar í 350; bætt við eptir 56. 8vo, a36- 4ío. 446. 12mo {sbr. 
NgL. m, 238). 



186 



SKIPAN JÓNS ERKIBISKUPS. 



1280. 



sundr þýckis eðr. uockurr framm Rapi i illzku. at lasta leik- 

■ 

menn eðr bita þa með aifundar tonn ok umlestrar. 

Enn ef nockurr dirfiz þat at gera. þa se hann svo harð- 
liga hirtr af sinum domara. at seinna gangi or minni pina 
hefndarinnar. enn tilgerð glæpsins. Sva aaminnum verleikmenn 
' at æigi þröngvi þeir presta eða aðra klerka með vuiðrkugmi- 
ligum pýndingum. helldr se þeir felagligir við þa ok goðgiarnir. 
gerandi sem postulinn býðr at huarir tueggiu seviðaðra. sam- 
þyckir i einum astar anda. ok litillæti. Enn ef nockurr hefr sik 
upp i ofbelldis anda. ok slitr i sundr þeirra astarinnar sam- 
band. þa skilr hann sik fra Guði þvi at Guð býK ecki i þers 
manz hugskoti sem sundr slitr friðar band ok astsemdar. Jtem 
meðr þvi at fur boðit er i helgum bokum. at kaupa með pen- 
ingum heilagt siöferði. eðr heimta nockut fe af þeim sem inu 
ganga i klaustr ok þo at þetta se fyrboðit. þa takafztj nunnurnar 
þo optliga ðngvar nema með peningum. i sýstra lag. Nu ver 
lækning viliandi gefa þessaRi sott. þvi skipum ver. ef abbadis. 
eðr priorr. at sýstra klaustri þiggr fe eðr giafir. eðr gerir kaup. 
eðr vleýfiligt skilorð. til þess við nookura at inn gangi i sýstra 
lag. eðr gefi til þess Eáð ok samþýckt. þa hefr hon fur gort 
sinu valldi af sialfu verkinu. Enn ef þeim er nockut gefit aðr 
eða siðan eða offrat rettliga, an kaupi eðr skilorði. þa mega 
þær þat leýfiliga þiggia. þetta sama vilium ver ok at varð- 
veittiz. j oðrum klaustrum. þat er ok innvirðuliga hugsanda 
huat pall postuli segir þeim er til hans komu af effeso. fer 
vitit. segir. hann at ek hefir ecki undan dregit at segia ýðr 
þat sem ýðr ma verða til nýtsemdar. þvi vattar ek þat fur ýðr. 
at minar heudr ero hreinar af yðru bloði. hvat gefr postulinn 
oss at skilia i þersum orðum. vtan þat. at hann v§ri sekr 
þeirra sýnda. ef hann hefði nockut vndan dregit þeim at segia 
þat er nýtsamligt vgri þeirra heilsu. Sva er ok vtan ef. at ver 
erom æigi saklausir af j^ðrura sýudum. huerra salur ver hofum 
ffl hendr tekiz at stiorna ef ver drðgum vndan fur oskýnsama 
þogn. ok segium æigi þat sem uytsamligt er ýðuaKÍ saluhialp. 
ok sva sem likamligr lækuir ef hann varar æigi siukan manu 
við. at eta þa luti sem oheilsamligir ero. honum. þa er hann 
æigi saklauss af hans dauða. Sva erom ver ok er skipaðir erom 
lækuar salnauua. skylldugir fur at sia yðuaRi hialp. ok uara 
ýðr at gera þa luti sem æigi ero gerandi. ok þat megum u§r 



1280. 



SKIPAN JÓNS ERKIBISKUPS 



187 



æigi hia oss leiða með veinurð ef nockurr er. sem Guð lati 
ðngvan uera sva vminnigan sinnar heilsu at hann geri þann 
glæp. at þýngia kirkiu Guðs. hennar frelsi minnka eðr undan 
draga. eða haðuliga hondla hennar þionostumenn. 

Ver uerðum hluttakari þeirra sýnda. sem ver þolum. ok 
hirtum æigi. ef ver megum. Enn æigi er þat vndarligt þo at 
maðrinn geri þat sem hann veit æigi bannað vera. eðr hann 
œtlar litla pinu uið lÍGÍa. eðr ðngua. Nu at æigi taki nockurr 
þa dirfð ser til afsakanar. af sinni vvitzku. þvi skipum ver at 
þeir lutir sem menn falla j bann af sealfu verkinu ok logmal- 
inu. se lesnir vm sinn hueriu aari i meiri hattar kirkiu 
Enn ef nockuR leikmaðr tekr undir sik til smanar. ok mink- 
anar kirkiunnar domandum, þau mal eðr sakir sem til'kirkiu 
umdæmis ero akueðin i hennar lögum at heýra vitni. Rann- 
saka. ok enda æ gora. af þui sealfu verki laupa þeir i bannz 
pinu. þersi ajll mal til heýra kirkiunni. Aull þau mal sem 
klerkar. kigraz við sin imillum. eða þeir ero kigrðir af leik- 
monnum. aull hiuskapar mal. ok huersu huerr er getinn. tiunda 
mwl ok testamenta. einkannliga þat er menn gefa klaustrum 
ok kirkium ok helgum stöðum. uernd pilagrima. hordomr. ok 
frændsemis spell. friðlu lifnaðr, okr. kirkiu stuldir. eðr ef þat 
er sellt eðr keypt. sem heiiagt er, eðr helgi brot ok saurgan 
heilagra staða. villur ok otrva. 

Ef leikmenn draga vndir sik þessi eðr onnur kírkua maal 
eðr klerka. þa falla þeir i bann af sealfum lögunum. 

f>a er vilhialmr cardinali var sendr til noregs með herra 
pauans boð, ok legata valldi. þa gerði hann þær skipanir at huerr 
sem með ualldi -) gengr i annars manz fasta eign. eðr Rettindi 
nieð sialfs sins valldi ok vilia. af þvi sialfu verkinu er hann 
gerði. se hann með bannsetningar banni *) bundinn. 

í>at fýlgir ok til þers. at æigi skýii nans maðrinn af flærð 
sinni okRangindum þarfindi taka. Ef þessir lutir ero klerka eign. 
eðr kirkna. eðr þeirra valld. þa skal Rans sðkin djomaz af kirki- 
unnar domara. 

Jtem. hefir jnnocencius papi. sva**) skipað aa almenniligu 
þingi. at þeir sem gera þær skipanir eðr ueniur sem helldr 



kafli Bá sem eptir fer finat í AM. 132. 4to bls. 133 skb. frá c. 
1430; =«) afli 132; ') af 132; *) suerde 132; ') sl. 132. 



188 



SKIPTAN JÓNS ERKIBISKUPS 



1280. 



mega heita vueniur er imoti ganga frelsi heilagrar kirkiu. þa 
falla þeir fullkomhga i bann af sealfs sins uerki. Sva ok þeir 
sem [þa skipan rita ^). eðr döma eptir þeim. ok sva þeir sem 
slikum domum lýsa eðr birta almenniliga. eðr eptir þeim log- 
um eðr setningum brefum eðr boðskap ero dæmdir til minnk- 
anar Irelsis kirkiunnar. eðr ualldz biskupanna. 

Sva ero þeir ok bannsettir. sem nauðgan klerk draga til 
leikmanna doms. eðr döma kirkiunnar goðz ok -) þeirra þeim 
ecki eptir spurðum ^). eðr moti mælandum. Sva ok þeir sem 
með valldi ok kugan lata leysa sik af banni eðr forboði. Sva 
bannsetium ver þa ok alla. sem dirfaz upp at Risa moti herra 
konunginum. ok Noregs Riki ok rugla með verki eðr Raði frið 
RikisiuB. [Jtem fur bioðum ver at klerkar eðr leikmenn. laupi 
opt inn i nunnuklaustr aan iögligri sok eðr skýnsamligri. hvat 
ef klerkar gera. þa skulo þeir þarnaz sitt embætti. enn leik- 
menn skal forboða. eðr bannsetia. ef þeir vilia æigi af létta. 
æigi skulo ok tíeiri takaz i klaustrinu enn þeirmegisan vesolld 
lifa. af goðzi klaustrsins. þat furbioðum ver ok stýrkliga. at 
nockurr klaustra maðr broðir eðr sýstir hafi ser eiginligt goðz. 
helldr se ðllum allir lutir sameiginligir. ok fai formaðr klaustrs- 
ins huerium sem þarf. eptir þui sem er staðrinu rikr til. Knn 
ef nockurr finnz hafa eiginligt. þa er hann er andaðr. þa skal 
sa æigi hafa cristinna manna groft 



*) [þær skipanir Biufa eda Rietta 132; edr 132; spyriandi 132; 
[vantar í 132, og er skinnbókin maukfúin, en á eptir kemr þetta með 

D^rri línu: Jtem ath [huer sa sem hefir 

. . . [barn] getnade ok ef hann 

veit j hennar na- 

uist forfalla laust ella se hun 

vid gud ok heilaga kirkiv. 

Jtem ath bœnhvs þav sem biskvpinn lofar saung at hafi þuilikan 
Rett a sier ok þjrmsl sem adrar soknar kirkiu[r] svo ad huer sem þadan 
tekr annars mannz goz med stvUde eda gripi edur rane eda nock[u]rs- 
konar olvallde f'alli sa i bann af sialfv verkinv. 

I 136 kemr þetta aptan við statútuna: Prestar aUir er kirkiur haUda 
skulu iafnan caþeim sitia ok jnnan soknar vera ok hvergi langvistvm brot 
vtan fvlla navdsyn. Er ok aUungis fyrirbodit at fara . . . 



1280. 



STNDALAUSNARBRÉF 



189 



80. 14. Juli 1280. í Björgvin. 

JöRUNDR f>orsteinsson biskup á Hólum heitir hverjum þeim 
fjörutíu daga syndalausn, sem heimsækja eða hjálpa með gjöf- 
um Sviþúnsdómkirkju í Stafangri í Noregi, sem hafði brunnið. 

Frumskráin á skinni í ÁM. Orig. Norv. Fasc. xxvi, 7. Bréfið 
er áðr prentað í Diplomat. Arnam. II, 92 og Fornbréfasafni Norð- 
manna III, 18—19 Nr. 17 og 18. 

Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum visuris vel 
audituris Jorundus diuina meseracione Holensis episcopus salu- 
tem in eo qui salus est omnium fidelium animarum. 

Cum loca sanctorum omnium pia deuocione a Christi fidelibus sunt 
veneranda et humana deuociopromto affectu debethonorare vt quod 
possibilitas nostra non obtinet eorum nobis intercessione donetur 
Cum igitur ecclesia sancti Swithunj cathedralis Stauangrensis 
diocesis nouiter sit combusta, nos quidem capientes ut ipsa 
€cclesia ampliore ueneracione et elemosinarum largicione con- 
soletur et congruis honoribus frequentetur. omnibus vere peni- 
tentibus et confessis qui dictam ecclesiam in omnibus summis 
festiuitatibus, et in utroque festo sancti Swithunj et cotidie 
infra octauas prioris festi. in die dedicationis ipsius ecclesie, in 
quatuor festiuitatibus beate virginis, in festo sancti Michaelis, 
in festo sancti Andree apostoli, in festo sancti Olaui et sancti 
Nicholai, in festo sancti Vincencij martiris, in festo sancte 
Katerine, singulis annis deuocionis causa visitauerint uel manus 
adiutrices eidem ecclesie porrexerint, xl. dies de iniuncta sibi 
penitencia ad ratihabicionem diocesanorum suorum misericor- 
diter relaxamur. Jn cuius rej testimonium sigillum nostrum presen- 
tibus duximus apponendum. Datum Bergis anno domini m^ 
ccP. Ixxx^ pridie jdus JuIii,-pontificatus nostri anno [xiiij]. 



81. 24. Juli 1280 i Björgvin. 

Arni porláksson biskup í Skálholti heitir þeim 20 daga synda- 
lausn, sem heimsæki eða hjálpi með gjöfum Svíþúnsdómkirkju 
í Stafangri, er brunnið hafði. 

AM. Orig. Norv. Fasc. ixvi, 9. Fornbréfa afskrr. AM. Nr. 5850 



190 



KRÝNING EIRÍKS KONUNGS 



1280 



(með h, ÁM.) Prentað í Dipl. Árnamagn. II, 260, Lundhs Spec. Dipl, 
Norv. 3 og í Dipl. Norv. IIT, 19, Nr. 19. 

Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum visuris vel 
audituris Arno diuina miseracione Scalotensis episcopus salutem 

0. 8. frv. eÍDB og bréf Jörundar biskups hér á nndan. 

. . . Datum Bergis anno domini m^. cc^, Ixxx^. ix. kah 
Augusti pontificatus nostri xij. 



82. 25. Juli 1280 i Björsvin. 

Sjö lýðbiskupar, þar á meðal Jörundr Hólabiskup og Ární 
Skálholtsbiskup, vitna um krýning Eiríks konuugs Magnússonar 
í dómkirkjunni í Björgvín, og um eið þann er konungr sór 
fyrir Jóni erkibiskupi. 

Frumbréfið á skinni í ÁMagn. Dipl. Norv. Fasc. V, 5, 

Bréfið er áðr prentað í Fornbréfasafni Norömanna I, 62 — 63, Nr. 

69. Sbr. Árna biskups sögu kap. 25 (Bps. I, 714—15). Áfskr. 
í ÁM. 22B. Fol. bl. 97. 

Pateat vniuersis tam clericis quam laicis per regnum 
Norwegie constitutis presens scriptum visuris uel audituris quod 
anno domini m^. cc^. Ixxx^. in festo sancti Suithuni Bergis in 
ecclesia cathedrali magnificus princeps et nobilis dominus. 
Eiricus dei gracia rex Norwegie illustris filius domini Magni 
quondam regis coram reuerendo pai re et venerabili domino 
Johanne secundo diuina miseracione. xidrosiensi arcbiepiscopo 
qui eum coronando iu regem coronam capiti eius inposuit. 
ipsiusque suffraganeis et multis clericis et laicis, qui presentes 
fuerant. [tactis ewangeliis iuramentum prestiiit in hunc 
modum. 

Profiteor et promitto coram deo et sanctis eius a modo 
pacem etiusticiam ecclesie dei. populoque mihi subiecto obseruare. 
pontificibus et clero. prout teneor. condignum honorem exhi- 
bere. secundum discrecionem mihi a deo datam, atque ea que 
a regibns ecclesiis collata ac reddita sunt. sicut compositum 



*) skrifað yfir línuniii með annari hendi og öðru bleki: vngendo; ^> 
frá [bœtt við fyrir ofan línuna með sömu hendi, en daufara bleki. 



1280. 



BRÉF UM VESTMANNAEYJAR. 



191 



est inter ecclesiam et regnum. inuiolabiliter conseruare. malas- 
que leges et consuetudines peruersas precipue contra ecclesia- 
sticam libertatem facientes abolere et bonas condere prout de 
concilio fidelium nostrorum melius inuenire potuerimus. 

þat jatta ek gudi ok hans helgum mannum, at ek skal 
vardvæita frid ok rettyndi hæilagrar kirkiu ok þui folki sem 
ek er overdugr ivir skipadr. Byscopum ok lærdom mannum 
skal ek væita vidrkuæmelega sæmd eftir þui sem ek er skylld- 
ugr. ok gud giæfr mer skynsemd til. ok þa luti halda obrigdi- 
lega. sem af konunggum ero kirkiunni gefner. ok aftr fe[n]gner 
sua sem samþykt er millum kirkiunnar ok rikissens. Rong log 
ok illar sidueniur einkanlega þær. sem mote ero hæilae[rar 
kirkiu frælsi af taka ok betr skipa efter þui sem framazt faam 
ver raad til af varom tryggastu mannum. 

Cum igitur ante coronacionem dicti Regis dubitacio fuerit, 
de regio iuramento. volens predictus pater ne huiusmodi dubi- 
tacio rediuiua foret in posterum precauere. vtile quippe etenim 
est eam rem cognitam esse que ignorata vel dubia possit oc- 
casionem litigii ministrare. iuramentum seu professionem fac- 
tam a domino rege. ad perpetuam memoriam. preseutibus literis 
duxit inserendam. et ad pleniorem rei euidenciam sigillum suum 
apposuit vna cum sigillis venerabilium patrum. domini Andree 
Osloensis. Jorundi Holensis. Erlendi Ferensis. Arnonis Skalotensis 
Arnonis Stawangrensis. Nerue Bergensis. Thorfinni Hamarensis 
suífraganeorum Nidrosiensis ecclesie. Actum viij, kal. Augusti 
loco et anno supradictis. 

Aptan á bréfiou stendr raeð yngri hendi: 

iuramentum regis Erici in coronacione sua. 



83. 31. Juli 1280 i Björgvin, 

Arni J>orláksson 'biskup í Skálholti gefr Mikjálsklaustri (Munka- 
lífi) í Björgvin Vestmannaeyjar til æfinlegrar eignar. 

Munkah'fsbréfabók Add. B. U. Hafn. Nr. 98. 4to, ed. P. A. 
MuDch Christianiæ 1845 bls. 99-100. Prentað í F. Joh. Hlst. 
Í3ccl. Isl, II, 39-40 (í nótu) og Dipl. Norv. XII, 4—5, Nr. 4; 
MSteph. 27. 4to frá c. 1730. ÁM. Dipl. afskr. Nr. 5849 (með 



192 SKTPAN ÁRNA SKÁLHOLTSBISKUPS. 1280 



h. AM.). Afskript af bréfiou er og í Landsbókas. D. 17 bls, 415 
(== Nr. 108. 4to?), Frá þessu brófi stafa hinar norsku fisktíundir 
á Vestmanneyjum. 

Bref oni kirkiu he i uestmanna eyom a islande. 

Uniuersis sancte matris ecclesie filiis tam prelatis quam 
subditis presentes litteras inspecturis uel audituris Arnisius dei 
gracia scalothensis episcopus salutem in domino sempiternam. 
Caritatem vestram nolumus ignorare nos ecclesiam beati nocho- 
lai archiepiscopi et confessoris in loco qui dicitur kirkiu bör i 
vestmanna ey íundatam auctoritate et consensu venerabilis 
patris Johannis dei gracia Nidrosiensis archiepiscopi monasterio 
sancti michaelis circa bergensem ciuitatem constituto cum 
omnibus partinenciis cauonice comtulisse perpetuis temporibus 
possidendam saluo pontificali iure in omnibus et parochiali. 
In cuius rei testimonium sigiUum nostrum presentibus duximus 
apponendum. Datum bergis anno gracie m°. cc^. Ixxi. pridie 
kalendas augusti. 



84. [1280]. 

Skipan Árna biskups f orlákssonar um kirkjutíundir, frillur 
presta, opinbera friUumenn, Pétrstoll ok biskupstíund. 

AMagn. 351. Fol. bl. 120b — 121a og er hér prentað eptir 
þessu handriti, sem er frá c. 1360 (Skálholtsbókin góða); en þessi 
handrit eru höfö til samanburðar: AM. 350. Fol. bls. 288 skb. þetta 
c. 1500; AM. 135. 4to bls. 217—18 skb. þetta frá c. 1490; AM. 
138. 4to bls. 347—48 skb. c. 1500; AM. 175A. 4to bls. 49-50 
skb. c. 1400; AM. 671B. 4to bls. 18 skb. c. 1320; AM. 687A. 
4to bls. 5 skb. c. 1470 (byrjar í § 3); AM. 456. 12mo bls. 138 
—40 skb. c. 1480. Statútan er áðr prentuð í F. Joh. Hist. Eccl. 
Isl. II, 48—49 (eptir AM. 351. Fol. og l75. 4to). Ártaliö, sem 
stendr hér í statútunni, er vist rétt 1278. því^ að þá stefnir Jón 
erkibiskup rauði báðum biskupum, Jörundi og Arna, utan á tveggja 
ára fresti (Bps. I, 707). 

Capitulum 2). 

I>essum lutum sem her fýlgia. villdi herra arne biskup 
th[orlaks]s[on] ^) lýsa lata a prestastefnum *). 

') pontifíciali, Hist. EccL; ') þannjg 175; Ok her fylgir 351, því á 
undan er statútan 1292; eingin fyrirsögn í 350, 671, 687, 456, 138,135; 
í 135 vantar og inngangsorðÍD; ') 671; vantar í hin; *) prestaatefnn 175. 



1280. 



SKIPAN ÁRNA SKÁLHOLTSBISKUPS. 



193 



1- [þat er hit fursta sem stendr j brefi þvi sem wirdu- 
lighr herra jon eRkibiskup skipaði með Raiði biskupa sinna 
þeirra sem hann hafði til sins fundar stefnt i berguin ^). 
anno domini co^ cco. Ixx^. viijV) at huerr prestr viti sik skýlld- 
ugan at skipa til heilagrar kirkiu hinn tiunda part^) hit minnzta af 
þvi goðzi sem hann hefer af henni aflat j landi eða lausum') 
^yri. en huerr sem [æigi vill þers^) geýma^) heðan af. þa falli 
allt þat til kirkiunnar ^^) eptir [hans andlat ^^) sva sem Guðs 
log segia '2). 

2. annaB lutr er sa er hann vilP^) enn lýsa láta at ^*) 
prestar geými þess at einginn þeirra hafi þa konu innan [sina 
kirkiu sokn ^^) sem hann hefir born wið ^^) átt. eða hann hefir 
vfrægð af at hon [se hans frilla ^^). . 

3. Hit ^^) þriðia mæ-I er ^^) vm opinbera frillumenn þo 
at leikmenn se ^°). at herra biskup býðr enn sem fýR at eing- 
inn prestr gefi þeim corpus domini. eða veiti nockura guðliga 
þionostu nema hann ^^) handsali fyri vattum at binnda^-) sam- 
an logliga eða skilia ^^) samuister^*) sua ok ef nockuR Ryfr siðan 
þat handsal þa se hann ^^) vtan kirkiu þar til sem ^^) hann 
skilst við lostinn ok vill bæta við guð^^). 



[in prirais 456; kallat 350, 138; =") biorguin 671, 175, 456, 
13«; *■) cn)°. cc''. lxx°. 350, 138; CD°. cc°. lsx°. ok viiij 456, og öU fyrsta 
klausan sem niðrlag á statútunni 1292; [þetta stendr j brefi þui sem 
nirduligr herra jon ercibislínp skipadi med rade bískupa sinna þeirra sem 
hanu hafdi til ain stefnt j Biorguin anno domini CQ°. cc°. lxx°. viij, 135; 
') lut 350, 671; hlut 175, 456, 135, 138; *) ok 350, 671, 456, 175; 
íeysum 175; «) þat allt 138; þat, 456, 135, 350, 671; giora 135; '°) 
sidan b. v. 350; ") [hans dag 135; hans dag ok andlat eptir þni 456; 

hér bæta 671 og 135 þessari klausu við: sera hann hafði af hennar 
guse afiat (af henni afiat og hennar gozi 135). verðr hann sua skiott (sl. 
135) af henni kallaðr at hann fer aungua (fai eígi 135) skipan gert. 
fyri fiinni frarafor. þa taki heilog kirkia (sinn 135) tiunda lut sem hann 
hafðe þat sialfr skipat (gert 135); mUde 671; '*) hnerr b. v. 350; 
456; ^^) [þinga ok sinnar kirkiu soknar 456; ^^) med 456; ^^) [hans 
frilla se 671; '«) sl. 671, 456; sl. 456, 135; hér byrjar 687; 
þeir 671, 350, 456, 138; bindaz 350, 671, 175, 138; handbindazt 
135; ") allar, b. v. 175, 138, 687, 135, 456; '*) samuistur 175, 138, 
687; ") vantar í 351; *^) 671, 175, 350, 138; er 456, 687; vantarí 351; 

þat er hann braut b. v. 671. 

DipL lal. u. B. 13 



194 UM OSTATOLL TIL VIÐEYJARKLAUSTRS. 1280 



4. f>at hit fiorða at prestr heimti saman petrs toll af 
dllum hwsfðstum monnum huerr j sinum þingum ok leysi til 
ain. eða sa annaR sem biskups vmboðsmaðr seR fyri. [ok 
greiði ^) j mot vaðmsal ^) sua at nu se til Reiðu til skips at 
flytia j sumar sa eyrar ok se þriðia huert mv þaðan fra 
slikt sem þa er vorðit. siðan næst war saman tekit^). 

5. I>at hit fimta at huerr prestr hafi vitand yfer ®) bisk- 
ups tiund ^°) j sinum þingum um huersu mikil hon werðr, 
[[ok se greind fra kirkiu tiundum siðan saman eru teknar 
huarar tueggiu. af þeim sem kirkiu [luta hefir ^^). 

6. byðr hann ok at huerr prestr [se wið *^) buinn *^) at 
gera honum kunnigt ^^) þann íima sem hann ferr j syslu sina 
huersu mikil [warð^*^) [serhuert aar biskups tiund ^^) j hans 
þingum vpp fra þessum tima. 



85. [1280]. 

Bréf Runólfs ábóta í Viðey um osttoll til Viðeyjarklaustrs 
af bóndum þeim, er þingfararkaupi eiga að gegna, ,;^millum 
Botnsár og Hafnarfjalla (sbr. Dipl. Isl. I, 492—96). 

Bréfiö er prentað hér eptir Bessastaðabók ÁM. 238. 4to bl. 
41b — 42a á pappír frá c. 1570; afskript þar af fipst í fornbréfa- 
afskriptum Árna Nr. 1773; afskript af bréfinu er og i Landsbóka- 
safni Nr. 115. 4to I, 191 (= D16) og í IBfél. Nr. 126. 4to bls. 
3 — 4 meÖ hendi séra Gísla Einars á Selalæk. Bréf Jóns erki- 
biskups þaö, er ábóti skýrskotar til, mun vera biskupapingssamþyktin 
í Björgvíu 16. Júní — 29. Júlí 1280, og er því þetta bréf yngra 
en hún; bréf Árna biskups, sem hér er nefnt, þekkist ekki. 

[B]reff um ostolla. 
Rvnolfr med gvdz nad abotí j videy sender avllvm bænd- 

') er (ær 175) 135, 175; prestar 671. 350, 138, 135, 175,687,456; 
3) vill edr (hann 687, 456) b. v. 350, 138, 687, 456; *) [at greida 135; 

vadmali 671; hér endar 671; *) j suraar b. v. 135, 175; suo 175; 
") [vantar í 350, 456; ') af 135; tiundum 456, 687; [[er svo í 
175: oc £6 buinn at giora honura kunnigt þann tima sem hann ferr j 
syslu sina huersu mikil verdr ser huert ar biskups tiund j hans þingum 
vp fra þessum tima (sbr. § 6); [lut tekr 456, 687; hefir at hallda 138, 
350; ") sl. 350, 687, 456, 138; '") [hafi vit buizt 135; adr, b. v. 
135; [at vex 456; '«) [biskups tiund þat árit 135. 



1280. UM OSTATOLL TlC VIÐEYJARKLAUSTRS. 195 

vm ok bvþegnum inilluiri bodzar ok hafnar fialla kvediv gvdz 
ok sina [pater noster ^). 

CDedur þvi at svo vottar bref virdvligs herra magnus bisk- 
ups [ok] herra gissvrar jarls at ost tollvr lagdizt til staðar j 
videy 2). til vpphallz þeim klavstra monnum sem þarhafa gefit 
sig til gvdz þionvstv: er þat fiordvngur ostz eda tveir hlvter 
fiordvngs smiors af þeim hvorivm bonda sem þingfarar kavpi 
ai at gegnna: var þetta samþýcktt af sý[s]lu monnum ok log- 
monnum ok avllvm logriettv monnum: ca alþingi. Enn þo at 
þessarar greidzlv hafi hier eigi fýr meir krafi[z]t verit þa eigv 
vier þessa heimtv hier eige ofrialsligar enn adrar lavgligar 
skvllder stadarins. hofv vier íeingidjvari jonssyne vortt vmbod 
hier vm: skal hann mann til fa saman at heimta. bidivm vier 
alla ydur at þier giored þenna fir sagdan toll medr godvm 
greidskap til virdanda vorn herra jesum christum ok hans 
blessvdv modur svo at þier megit þetta til hialpar selia vit 
þa er vær stondvm firi domstoli vors herra: hafi þier þa hlvti 
mivkliga til vor giortt ok vors stadar sem ydur var miclv 
oskylldara enn þessi ok væntvm vær at svo mvni þier þetta 
giora. Enn hvor sem þetta greidvr eigi ok helldur firi 
þrioskv saker ok vill eigi giallda ok giorer hann þessi ranginde 
eda onnvr oss eda vorvm stad. þa skal hann slikre hegnd af 
oss mæta sem vottar bref virdvligs herra jons erckibiskups 
andligs fedur vors. er þat seiger svo: Ef nocvr madr vitandi 
þessa vora skipan ok vor nadar bref dirfizt þessv a moti at 
giora eda motgang at veita ok hafi hann verit amintur tvýsvar 
eða þrýsvar ^). þa verdi hann vtlagdur fra berginng hins hellg- 
asta holldz ok blodz vors herra ok hialpara jesv christi nema 
hann leidriette sig. med vidvrkvæmiligre ýferbot. Stendr ok 
8V0 j brefi mins herra Arna biskups at þeim sem hallda firi 
klavstrinv riettvm skvlldvm eda tollvm skal Rvnolfur aboti j 
videy strida mega med hegning j heilagri kirkiu þeim sem 
6igi villia riett snvazt logliga aminter. 

Giorit nv svo sem best samer ok ýdvare salv hæfer. 



*) [pr. nr., hdr.; videyar, misBkr. hdr.; þannig hdr.; *) «'V°rtt» 
AMagn. hefir leiðrétt á spáseío; þ^ysvar, hdr. 



13* 



196 



RÉTTáRBÓT eiríks konungs 



1280. 



86. [1280]. 

Réttarbót Eiríks konungs Magnússonar hin almenna. 

Eins og réttarbót l)essi kemr fram í þeim texta, sem hér er 
kallaðr A er hún gefin NorÖmönnum. það, sem úr henni hefirfylgt 
Jónsbók og iunlæðst, llklega með venju, á íslandi er hér kallað B 
og C, Aðalréttarbótin (A) er svo vöndulega gefin út í NgL. III, 
3 — 12 að hér virðist vera nóg að prenta góðan texta orðamunar- 
laust, einkum þar þpssi út^áfa (A) kemr Islandi ekki við að Öðru 
en þvi, að hún er grundvöllurinn undir B og C og að klausa úr 
henni (§ 28) hefir snemma komizt inn í Jónsbók, og að hún er að 
nokkru fyrirrennari réttarbótarinnar til íslands 1294. Hér er prent- 
aður sami texti sem í NgL. III, eptir skinnb. AM. 60. 4to frá c. 
1320, því að hanu er eiuna beztur, þó fleiri handrit séu góð, sem 
hafa réttarbótina, en einkum er honum fylgt hér af því að þar er 
rb. stýluð til allra Norðmanna í heild sinni, en ekki í neina sér- 
staka þinghá. 

Her hefr skipan virðulegs herra Eriks konongs. 

ERikr CDagnus með guðs miskunn noregs konongr son 
COagnus konongs sendir allum monnum i noregs konongs riki 
Q[ueðiu] G[uðs] oc sina. 

Ver uentum at yðr man kunnigt vera oc allra hellzt þeim sem 
skymsamaztir eru. at logbok [su] sem uirðulegr herra ODagnus 
konongr faðr uar skipaðe sýnizt i sumum stoðum gera eigi 
sua liosan orskurð sem menn þurfa oc en íinnazt fleiri greinir 
malanna en uon se at sua litil bok megi or skyra oc af þui 
at ver kallum skylldu uara uera inuirðiliga eptir at sea oc vm 
at böta log oc landzsens rett. þa skipaðo ver nokora luti nu at 
sinni með hinna bezstra manna raðe. þa er ver letom fram bera 
a þingi oc letom skrifa þetta i bref oc sendum ver yðr með 
þessom greinum er her fylgia. 

1. J fyrstunni at upphafe, at þeir prestar hafe prouast 
dæme er eigi hafa soknar kirkiur oc löynlig skriptamal. 

2. í>at annat at bdndr . skilrikir innan soknar þeir 
sem ual eru fiaðr hafe vmboð oc uarðueitzlu ifir kirkiu fe oc 
þui goz[i] sem hon a at hafa ser til upphelldis með uitorðe 
prest[s]ens oc geri reiknan firir byskupi eða korsbrððrum ef 
hann er eigi nær a huerium .xij. manaðum. 

3* Vm olafs toll at hann selizt i þeirri kirkiu sokn sem 



1280 



RÉTTARBÓT EIRÍKS KONUNGS 



197 



hann gerizt oc flytizt eigi uttan soknar ef þeim likar at selia 
er taka tollen. 

4. Sua skolu oc eigi uera lenznaenn fleiri syslumanna eu 
.ij- i hueriu fylki nema sysiumenn se fleiri. þa ma huer þeirra 
hafa einn lenzmann. 

5. Sua skolu oc handgengnir menn prestar oc byskups 
menn gera uttfara leiðangr oc skipa fe sem aðrer menn. 

6. Gðymi menn oc a[t] .iij. sinnum se lyst at kirkiu 
aðr en samgangr verði hiuna i millum, þui at þau born er 
tedd uerða siðan er sua er lyst þa skolu vera skilgetin þo at 
aiðarmeir prouest att nokor meinbugr se a. 

7. í>at er oc firir boðet at menn se nauðgaðr til þess 
eiðs at hann skal eiga þa kouo sem hann hafðe firir friðlu en 
hann legzt með henne siðan hann gek til skripta oc ifirbota. 

8. Göymit oc eigi siðr at insigli logðingis mauna er 
uarðueitizt vndir .iij, lasom. logmanz syslumanz oc soknar 
prestþ] oc hafezt til enskis annars en til þeirra mala sem 
skipazt a logðingi vttan nauðsyniar landzens falle til þær sem 
skynsamir menn meta at þar se þat bref vpp iesit sem 
þat skal firir setiazt oc þar þegar insiglað. 

9. Sua er statt at .xv. uetra gamal maðr skal uera vitnis 
bær firir alldrs sakir oc taka sealfr rett a ser þar sem honum 
nerðr með ofund misðyrmt. skal baun oc fullu firir suara ef 
hann misgerir uið aðra. 

10. Sua er oc mellt at þar sem maðr er stemðr logliga 
til konongs innan landz oc kemr hann eigi forfaila laust eða 
hans vmboðsmaðr. þa sekizt hann .iij. morkum silfrs við kon- 
ong. vttan hann hafe aðr boðit sitt mal vndir vett ransak 
teima til logmanz eða til syslumauz oc uil hin þat eigi er 
kærer, þa sekizt sa eigi er stefndr uar at þui sinni þo at hann 
fare eigi. 

11. Sua er oc skipat ef eigi eru anefndar loggiafir oc 
gefr maðr þo ymisum monnum aðrar giafir þa skolu þær halld- 
azt heðan af þar til er þær eru iamfnar uið fiorðungsgiof en 
6f meira er gefit þa skerðizt firir huerium sem tala rennr til 
^P^ir fear magne. vttan salo giafir. 

12. J)ær giafir skolu oc halldazt er maðr gefr heiU oc 
usiukr sua at uitni uitu oc afhendir ser. sua þð at skynsamum 
monnum uirðizt eigi til arfsuika. 



198 



RÉTTARBÓT EIRfK.S KONUNGS 



1280 



13. Sua er oc skipat at maðr skal hafa bref logmanz eða 
syslumanz eða annara skilrikra manna ef hann fer or ættaga 
sinum oc i aðra ukunna staðe þat er honum bere uitni vm at 
hann se skilamaðr. 

14. Sua er oc mellt ef maðr segir manni firir iorðu þeirri 
er hann hyggr hann eiga en hinn hefir brott latet a launungu 
oc uil sua uilla sokn hins. þa skal ueriande uera skylldr at 
segia honum huer handhafe er at iorðinni. en ef hann Iðynir 
giallde honum sua mikla landskylld sem af iorðu gek þa .xij. 
manaðe. 

15. Gðymit oc vm boðburð at huerr sem fellir boð giallde 
ðyri silfrs firir huern bonda er a þeirri boðferð sitr oc eigi 
kemr til þings forfalla laust. 

16. Sua er oc ef maðr 3 skulld at heimta geri honum 
halfs manaðar stefno með uattum at luka en ef þa er eigi lokit. 
þa skal hafa atfara þing þegar hann uil oc late þar bera oll 
sin uitni at lagum. 

17- En vm þat fe sem eindagat er hafe atfara þing 
þegar honum likar oc sua þo at hann skai aðr heimt haía j 
rettom eindaga. 

18. Askr oc mælekerolld oc allar uettr oc uagir at þær 
se allar einar. 

19. Aktit oc vm fatækra manna flutning oc vttuisan oc 
boðburð at buum lærðra manna. 

20. Sua er oc vm pening at hann uerði eigi onytr gor i 
heraðe ^). 

21. Sua er oc skipat framleiðis vm eignir þær er faðr 
gefr oc kuangar með son sin eða giptir með dottor sina oc 
husfröyia! hans er hia oc tælr ecki at openberliga þa ma hon 
þat eigi riufa siðan þo at misdauði uerði eða hennar erfuingiar 
vttan meira se gefit en lag uatta. þa iamnazt þat eptir logbok. 

22. Sua er oc greint at ef bonde selr eignir kono sinnar 



Hér bœtir skinnbókin Stockh. C16, 4to (c. 1330) inn í þesaura 
klaoBam: 

Jtem vm lagahastefnur tiU syslumannz. 

Jtem at forn kristins doms retter gange vm tiund. ok af kua leigh- 
nm at hon se iafngoð. sem hon var at forno (NgL. III, 7 í nótu) sbr. 
§ 27. 



1280. 



RÉTTARBÓT EIRÍKS KONUNGS 



199 



eða þær er þau eigu bæðe saman abyrgizt sa sialfr uatta sina 
er kaupir innan xi. uetra ok hans erfuingiar ef hann er 
dauðr at iorðen uar selld með husfrðyunnar samðykt. siðan er 
þat or uatta abyrgð^). 

23. Vm allar fearsoknir iarða brigði oc garða at kærizt 
firir logmanni oc syslumanui oc geri þeir rett af huart sem 
kæra eigu lærðr menn eða leikmenn. 

24. Sua er nu oc skipat at þar sem syslumaðr stefnir 
þeim manni til sinn innan halffylkis er firir sok verðr firir þa 
skuld at hann uil profa mal hans oc gera rett af. sua oc hitt 
sama ef sakar aberi stefnir þeim er hann a mal uiðr til syslu- 
DQanz vndir rett prof oc kemr hann eigi forfalla laust. þa sekiz 
sa er stefndr var halfri mork silfrs halfa konongi en halfa 
þeim er maleð a. skolu þessar stefnor vera leingdar leið sua 
at stefndr hafi noga stund oc profe syslumaðr invirðiliga þetta 
nial huart sem koma baðr eða annar oc geri rett þeirra mill- 
um ef hann fær ifir tekit. En ef hann fær ei ifir tekit þa er hann 
skylldr at rita greiniliga til konongs eða logmanz þat ransak 
sem hann hefir frammazt fengit kauplaust af þeim er malet 
uarðar. en logmaðr leggi siðan orskurð a þo at þeir hallde þa 
6igi vitnum til hans. 

25. Sua 00 at monnum se þui liosare heðan af at þar 
«em sonar son skilgetinn oc aua faðr hans stendr einn til arfs 
i sina kuisl mote dottor þa tekr hann iamt uið hena eptir þui 
sem bok uattar. En ef sonar synir eru .ij. eða fleiri skilgetnir 
ems manz synir oc faðr þeirra skilgetin. þa taka þeir fullan 
arf slikan sem faðr þeirra stoð tii oc sua oðal oc skipti mill- 
uni sinn eptir mannmergð. 

26. Varezt menn oc uið at byggia daut fe a leigu þui at 
þat er miok haskasamligt at þyngia hinum fatðka frammar en 
i lagum er mellt. 

27. Sua uilium ver oc at forn kristindoms rettr gange 
vm tiund a kua leigum at hon se iamgoð sem hon uar at 
forno. 

28. Gðymi oc varezt vmboðs menn inuirðiliga at huer- 



') XV., AM. 309. Fol.; Hér bœtir AM. 322. Fol. (c. 1320): 
Jtem at menn segizt ei or logligum dorae illum monnum til refBÍngar 
sbr. § 29; ') fleet hdr. hafa; leiðar leingd. 



200 



UÉTTARBÓT EIRÍKS KONUKGS 



1280. 



uitna þar sem menn er at dðma vm stor mal vm lif manna 
eða iima lat eða aðrar storar refsingar at þeir nefni. xij. menn 
til doms huarke sakaða eða siuiaða uiðr þa er vm skal dðma 
en þeir. xij. gange einsamnir oc staðfesti sua dom sinn. siðan 
gange þeir aptr til annara þingmanna oc samðycki þeir þa allir 
iamsaman doma með lofa take ^). 

29. Sua uarum uer yðr oc uiðr at engi dirfizt heðan i fra 
at segiaz or logligum dome til krafðr af rettarans halfu at þui 
frammare megi hinn rettlate hafa sitt frælse með naðom er 
laga stiornarennar uerðr bætr göymt skolu þeir oc laga sekt 
firir suara halfre mork silfrs en aðru uis gera forfalla laust. 
Sua oc at menn segizt eigi or lagligum dome illum monnum 
til refsingar. 

30. Sua ok ef kona missir bonda sins yngri en .xx. uetra 
eða kailmaðr missir kono sinnar yngri en .xx. uetra gamali oc 
koma þau at lagum saman þa mego þau hafa fear halld sitt 
oc annara manna ef vnder þau ber eða fa aðrum ef þau viiia 
þat helldr. 

31. Sua oc ef maðr fðrir omaga rangliga a hendraðrum 
manni. giallde þeim aptr kostnað sinn fullan er omagen uar 
til fðrðr þann sem hann hefir haft. 

32. Sua er oc mæilt at uið þui skal leiguliði eigi abyrgi- 
■ azt huss að skriður take eða ofuiðri briote ef hann hefir upp 

haldet abuð sinni eptir lagum. 



B. 

þær útgáfur af þessarl réttarbót, sem bér eru kallaðar B og 
C hafa fylgt fjölda af handritum af Jónsbók alt frá miöri 14. öld og 
svo langt sem Jónsbókarhandrit ná niðr í tímann, og hafa, eftilvill, 
eptir þeim veriö dæmdir íslenzkir dómar gegnum allan þennan aldanna 
óraveg. þó að þessir tveir textar sé aö mestu ágrip úr aðairéttar- 
bótinni (A), eru þó í þexm greinar, sem þar finuast ekki. B er það, 
sem venjulega liefir verið kallaö «réttarbót Eiríks konungs nm 
stefnufalii), og er hér prentað eingöngu eptir hinni elztu skinnbók : 
ÁMagu. Nr. 350. Fol. bis. 144, Skarðsbók skr. 1363, og þóttl ekkL 

- - t 



þessi grein er þvi nær orðrétt, sem hér er, í mörgum handritum 
JÓDsbókar og sumum mjög fornum og góðum ýmÍBt sett sera niðrlags 
kapítuli í þingfarar- eða þjófabœlki; = er. 



1280 



RÉTTARBÓT EIRÍKS KONUNGS 



201 



vert aö hlaða undir textann orðamuo bæöi af því aö haudritið er 
hið ágætasta og af því aðah'éttarbótin er áðr prentuö, en boriö hefir 
veriö saman viö mörg handrit og þar á meðal viö skb. i GI. kgl. 
saml. 3269B. 4to bls. 130—31, sem er ef til vill fdt svo gömul, 
en réttarb. þar vart eins góö, og önnur greinaröö. Auk þessara 
handrita hef eg rekið mig á hana í 42 öðrum, og eru þaö þessi: 
AM. 342. Fol. skb. skr. 1577; AM. 345. Fol. bls. 145 skb. c. 
1570; AM. 128. 4to bls. 149—50 skb. c. 1490; AM. 129. 4to 
bls. 282—84 skb. c. 1560; AM. 132. 4to bls. 136—37 skb. c. 
1430; AM. 135. 4to bls. 4 skb. þetta frá c. 1490; AM. 137. 4to 
bls 5—6 skb. c. 1400 (rotiö); AM. 138. 4to skb. c, 1500 (afskr. 
aí 350. Fol); AM. 147. 4to bls. 194-95 skb. þetta frá c. 1600; 
AM. 154. bls. 146-47 skb. þetta frá c. 1500; AxM. 157B. 4to 
bls. 49—51 skb. c. 1460; AM. 158A. 4to bls. 124-25 skb. c. 
1430; AM. 161. 4to bls. 242-43 skb. skr. 1561 65; AM. 173D. 
4to C6 bl. la— b skbbr. c. 1480 (brot); AM. 175C. 4to bls. 26- 
27 skb. c. 1400; AM. 37. 8vö bls. 250 51 skb. c. 1500; AM. 
40. 8vo bls. 364—66 skb. c. 1560; AM. 45. Svo bls. 49—51 
skb. c. 1570; AM. 456. 12mo bls. 41—43 skb. c. 1480; AM. 458. 
12mo bls. 54-56 skb.-''cM570; AM. 55. 8vo 49 - 50 skb. c. 
1580; AN. 200. 4to bl. 3 pappírsb. c. 1700; AM. 60. 8vo bl. 72 
— á pappír c. 1690; MSteph. 12. 4to á pappír skr. c. 1570 — 
BO; MSteph. 13. 4to bls. 163 - 66 á pappir skr. 1715; MSteph. 
48. 4to bl. 35 á pappír skr. 1669; GI. kgl. saml. Nr. 1159. Fol. 
á pappír c 1650; Gl. kgl. saml. 3274A. 4to á pappír c. 1620; 
% kgl. saml. 1923. 4to bi. 150 - 52 skb. c. 1590; Ny kgi. samU 
1924. 4to bl. 49b— 50 skb. c. 1550; Ny kgl. s. 1911. 4to bls. 
187-88 á pappír skr, af Paus c. 1750; Ny kgl s. 1933. 4to bL 
101b-l02a á pappir c. 1600; Ny kgl. s. 341. Bvo skb. skr. 
1656-58; Thott. 2097. 4to skb.' c. 1650; Thott. 2099. 4to. skb. 
skr. 1581; Thoít. 2100. 4to skb. c. 1560; Thott. 2101. 4to skb. 
c. 1490; Thott. 2106. 4to bis. 307—308 á pappír frá c. 1750; 
Uldal. 320. 4to á pappír skr. 1603; Uldal. 322. 4to skb. c. 1570; 
iBfél. 531. &vo bls 178—82 skr. 1706 (Hálfdán Jdnsson). Rétt- 
arbótartexti þessi er prentaör í öllum útgátum Jónsbókar: fíól. 
lo'í'8, 1580, 1582, J707, 1709 Akureyri 1858 og á dönsku í 
dönsku Jónsbók Kh. 1763. Sbr. Páll Vídalíu : Skýringar yfir fora- 
yrði Jónsbókar Rvík. 1855 bls. 153 55 og NgL. III, 11, 115. 

Her hefr upp Rettav Bætr Eireks konung&^). 

Sua skipaði uirðuligr berra Eirikr konungr. son CDagnus 
konungs, 

1. at hueruetna þar er sakar aberi stefnir manni undir 



Eriks kgs. skipan 3269b. (hönd frá c. 1.600). - § 1. sbr. A § 
24: MBgnús lögmaðr JónBson (1679-93) sýDÍst vilja heimfœra klausuna 
uui leiðarlcingd til þingfararbálks (AM. 348. Fol.). 



202 



RÉTTAKBÓT EIRÍKS KONUNGS 



1280 



Rett prof. til syslumanz. ok kemr hann æigi forfalla laust. þa 
sekiz hann halfri mðrk. halft syslumanni. enn halft þeim er mal 
aa. skulu þær stefnur uera eptir leiðar lengd. sua at stefndr. 
hafi noga stund at koma at ollum, gögnum ok uitnum. 
ok profi syslumaðr mal þeirra innuirðuliga. huart sem koma 
annaR eða baðir. ok geri Rett þeirra i millum. Enn ef hann fær 
æigi yfir komit. þa er hann skylldr at rita til konungs. ok 
gora þat kauplaust. er þa lögmaðr skylldr at leggia orskurð sa 
þat mal. þo at þeir halldi. þa æigi uitnum sinum til logmanz. 

2. Sama er ok þers mannz sæk er syslumaðr stefnir til 
8in at hann uiU gera Rett oðrum monnum af honum. ef 
hann kemr æigi nauðsynia laust. 

3. Sua er ok skipat. at ef æigi ero Iðggiafir aa nefndar. 
ok gefr maðr ymissum monniim aðrar giafir. þa skulo þær giafir 
halldaz. allt þar til er þær uerða iafnar uið lög giafir. Eun ef 
meira er gefit. þa skal skerðaz fur huerium eptir þui sem tala 
Rennr til eptir fear megni vtan salu giafir. 

4. Ok þær giafir er maðr gefr heill. ok usiukr. ok af- 
hendir ser ef skynsomum monnum uirðiz æigi til arfsuika gert. 

5. Sua er ok staðfest at frillu son ættleiddr tekr Rett af 
feðr sinum. eptir moður sina þa sem ættleiddi hann. efengin[n] 
er þeirra til. sem fyR ero taldir i erfða talinu. 

6. Frillu son hinn ellzti einn tekr hðfuðbol eptir feðr 
sinn. ef faðir hans festir moður hans. siðan hann var fæddr. 
ok þo at hann hafi kuangaz þess i millum. ok eigi börn með 
þeirri. ok andaz su. ok festir þa hina siöan. er aðr var frilla 
hans. 

7. Ef bondi selr iarðir husfreyiu sinnar utan hennar 

') .til logs bætir 350 við; § 2 sbr. A § 24 (uppbaf); § 3 sbr 
A § 11. Magnús sýslnmaðr þorkelsson í Skriðu eða Jón Magnússon á 
Svalbarði aonur hans, hafi skrifaö þessa grein á spássíu í lögbók sinni 
(AM. 343. Fol.) við 29. kap. í Arfat.; § 4 sbr. A § 12; § 5 finat og í 
Cod. TuDsberg. Ny kgl. s. 1642. 4to bls. 274 skb. c. 1320 og afskript 
þar af með hendi Langebecka í Ny kgl. s. 1080. Fol.; sbr. NgL. III, 11 
(eptir AM. 97. 4to á dÖDRku í nóta). 115; í lögbók þeirra Svalbarðs- 
feðga (AM. 343. Fol.) er þessi grein sett á spássíu við 21. kap. í Arfat. 
§ 6 sbr. NgL. III, 11 (i uótu); sbr. enn frenir réttarb. 1314 § 16; § 7 
sbr. NgL. III, 11 (nóta); sbr. ennfremr réttarb. eákonarl313 § 6 (NgL. 
III, 101); í lögbók Svalbarðsfeðga er þessi grein sett á spássíu við 
Kvennag. kap. 3 (AM. 343. Fol. bl. 25b). 



1280. 



RÉTTARBÓT ErRÍK.S RONUNGS. 



203 



samþyckt. ok vilia. þa skal hon skylldug uera at lysa fur skil- 
rikum monnum innan næstu .v. vetra. siðan hon uissi at þær 
varu selldar. ok segia at husbondi hennar hefir iarðir hennar 
sellt. at hennar vuilia. utan hon hafi ottaz bonda sinn. eðr 
eigi þers mals vpp Reist aldri siðan. 

8. Ef maðr á börn með eigin konu sinni meðan hann er 
i utlegð. þa ero þau ecki arfgeng. huarki til foður arfs ne 
moður arfs. nema þui at eins at faðir haus verði ilendr siðan. 
etcetera ^). 



C. 

þessi útgáfa rétfcarbótarinuar, sem fylgt hefir Jónsbók langa- 
lengi, hefir venjulega verið kölluð «réfct.arbót Eiríks konungs um 
prófasta." Hún er hér prentuð epfcir hinu elzfca skinnhandrifci, sem 
til er af henni: AM. 350. Fol bls. 144—47, Skarðsbók skr. 1363, 
en ekki tekinn orðamunur úr öðrum handrifcum, sem þd eru mörg 
til og Bum góð. Fyrir niér hafa orðiD þessi: ÁM. 345. Fol. bls, 
145 47 skb: c. 1570; AM. 128. 4to bl. 72—73 skb. c. 1490; 
AM. 129. 4to bls. 284—86 skb. c. 1560; AM. 132. 4to bls. 137 
—38 skb. c. 1430; AM. 138. 4to skb. c. 1500 {afskr. af 350. 
Fol.); AM. 147. 4to bls. 191—97 skb. þefcfca frá c. 1600; AM. 
148. 4to bls. 215 skb. c. 1500 (úr); AM. 154. 4to bls. 148-48 
skb. c. 1500; AM. 157B. 4to bls. 53 — 55 skb. c. 1460; AM, 161. 
4to bls. 243—46 skb. skr. 1561 — 65; AM. 170A. 4to bls. 8—9 
skr. c. 1565-1600; AM. 175C, 4fco bls. 27—29 skb. c, 1400; 
AM. 176. 4to bls. 8 skb. c. 1570 (grein úr); AM. 197. 4to bl. 
38b á pappír með h. séra Jóns Erlendssonar c. 1650; AM. 200. 
4to bl. 3b á pappír c. 1700: AM. 37. 8vo bls. 247-49 skb. c. 
1500; AM. 38. 8vo bl. 124 skr. 1578 (grein úr); AM. 40. 8vo 
bls. 266-270 skb. c. 1560; AM. 45. 8vo bls. 51 — 56 skb. c. 
1570; AM. 55. 8vo bls. 50—52 skb. c. 1580; AM. 60. 8vo bl. 
74a— 77a á pappír c. 1690; AM. 456. 12mo bls. 43—47 skb. c. 
1480; AM. 458. 12mo bls. 56-60 skb. c. 1570; MSteph. 12. 
4to á pappir skr. c, 1570—80; MSteph. 4L 4fco á pappír c. 1730; 



^) Hér bætir 3269b. við: Huersu at reettu maa taka ok greíða 
leighu fyrir daoða leighu ku ueðlausa. ef raaðr drepr sialfr. Jtem. þar 
med skal ok hedan af saa maðr. mær eða kona. tuitng heita. er hann 
h'fir. XX?" iola nætr. — § 8 vantar annars í sum handrit. Svalbarðs- 
feðgar vilja heimfæra greinina til 7. kap. í Kvennag. á spássíu í lögbók 
Binni (AM. 343. Fol. bl. 27a); greinin finst sérstök í MSteph. 48. 4to bl. 
23 á pappír skr. 1669. Sbr. að öðra leyti NgL. III, 12 og 115 (eptir 
Cod. Tunsb.); sbr. ennfrerar réttarb, '*U 1314 § 15 og rb. 1313 § 5. 



204 



RÉTTARBÓT EIRÍKS KONUNGS 



1280. 



(ölengt sanian við þá um stefnufall); MSteph. 48. 4to bls. 35b og 
39 á pappír skr. 1669; Gl. kgl. saml. 1159. Fol. á pappir c. 
1650; Gl, kgl. s. 3274A 4to á pappír c. 1620; Ny kgl. s. 1924. 
4te bl. 50a— 51 skb. c. 1550; Ny kgl. 1911. 4to bls. bls. 189 — 
94 á pappír c. 1750 (Paiis); Ny kgL s. 1933. 4to bl. 100— lOla 
á pappír c. 1600; Ny kgl. s. 341. 8vo skb. skr. 1656 — 58; Thott, 
2100. 4to skb. c. 1560; Thott. 2101. 4to skb. c. 1490; Thott. 
2106. 4to. bls. 308-11 á pappír frá c. 1750; Uldal. 320. 4to 
á pappír skr. 1603 af Birni málara Grímssyni, og segir hann 
réttarbótina senda verið hafa til ísiands; Uldal. 322. 4to skb. c. 
1570; IBfél. 60, 8vo á pappír frá 1595—1604; IBféL 122. Bvo 
á pappír c. 1660; IBfél, 531. 8vo bls. 182—87 á pappír 1706 
(Hálfdán Jónsson). Réttarbótartexti þessi er prentaðr í öUum út- 
gáfum Jónsbókar Hól. 1578. 1580, 1582, 1707, 1709, Ákureyri 
1858, og á dönsku í dönsku Jónsbók Kh. 1763 og í hinu norska 
lagasafni Paus II, 185—80; í F. Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 414-15 
er preutaðr úr houum kafli (eplir AM. 138, 4to) með latínskri 
þýðingu. Sbr. Páll Yídalin; Skýringar yfir fornyrði Jónsbókar RvíL 
1854 bls. 581—82, 

Kettar Bot Eiriks konungs. 

Eirikr magnus meðr Guðs miskunn noregs konungr hinn 
coronaði. etcetera. 

1. J fyrstu at þeir prestar hafi profasts dæmi. sem æigi 
bafa soknar kirkiur. edr heyra leynd skripta mál. 

2. Jtem þeir bðndr skilrikir. innan soknar. sem ual ero 
fiadir. hafi umbod ok uardueitzlu yfir kirkiu fe. ok þui goðzi 
sem hon aa at hafa ser til uppballdz, ok þo med uitordiprestz- 
ins. ok gðri herra biskupi reikning, enn korsbrædrum. ef hann 
er æigi næn. 

3. Sua skulo ok handgengir menn. prestar ok biskups- 
menn gera utfarar leidangr. ok skipa fe sem adrir menn. 

4. Geymi menn at fþrim sinuum uerði lyst. aðr sam- 
gangr uerðr hiona i miUum. þuiat ef þau geta börn siðan er 
þeim var lyst. þa skulo þau uera skilgetin. þo at sidaR meiR 
profiz meinbugir. aa þeirra i milli. 

5. í>at er ok fur boðit. at nockurr maðr nauðgiz til þers 
eigin ordz. at hann skal þa konu eigha sem hann hafði aðr fur 
frillu. ef hann leggz með henne. siðan hann bar þat til skriptar 
ok yfir bota. 



§ 1 sbr. A § 1; § 2 sbr. A § 2; ^ [þyrmslum sinum 350; § 3 sbr. 
A § 5; § 4 sbr. A § 6; § 5 sbr. A § 7. 



1280, 



RÉTTARBÓT EIRÍKS KONUNGS 



205 



6. Jtem þar sem maðr er stenfndr til konungs innan 
landz . ok kemr hann æigi. eðr hans umboðs maðr forfalla 
laust. þa sekiz. ij. morkum uið konung utan hann hafi boðið 
sitt naál under Rett Rannsak. heima til Iðgmannz. eðr syslu 
löannz. ok uill hinn þat æigi er kigrir. þa sekiz saa æigi er 
stefnt var. þo at hann komi æigi til konungs at þi sinni. 

7. Jtem at maðr hafi bref ok innsigli Iðgmannz eðr syslu 
Daannz eðr annarra skilrikra manna. ef hann ferr or ætthaga 
8inum i aðra staði. þau er honum beri uitni um at hann se 
skila maðr- 

8. Sua ok ef maðr segir manni fur brigð a þeirri iðrðu 
«r hann hyggr hann eiga at hallda suorum fur. en hinn hefir 
brott latit aa launungu. ok uill sua uilla sokn hins. þa skal 
ueriandi uera skylldr. at segia honum huerr hond hefir at iðrð- 
inuL Enu ef hann leynir. þa gialldi hinum sua mikla landskylld 
sem af þeirri iðrðu gengr. um þa xij. manaði. 

9. Geymi ok um boðburð. at huerr sem fellir. Gialldi eyri 
fyrir huern bonda er æigi kom boð til a boðsioð. ok æigi kom 
til þings forfallalaust. 

10. Vm þat fe sem eindagat er. hafi atfarar þing þegar 
hann uill sua þo at hann hafi aðr heimt i rettan gialld daga, 

11. Sua er ok skipat um eignir þær sem faðir gefr ok 
kuangar með son sinn. eðr giptir dottur sina ok ueit husfru 
Þat þa. ok er ihia ok telr ecki at opinberliga. þa ma lion þat 
ecki Riufa siðan. þo at misdauði þeirra uerði, ne sua þeirra 
erfingiar. utan meira se gefit enn Iðg vatta. þa iafniz þat eptir 
bok. 

12. Sua er ok greint. ef bondi selr eignir husfru sinnar. 
eðr þær sem þau eigu bæði saman. þa abyrgiz sa sealfr uatta 

■ 

innan xx. uetra. ok hans erfingiar. ef hann er dauðr. at iarðir 
'voru selldar með husfruinnar samþyckt. siðan er or uatta abyrgð. 

13. Jtem vm iarða brigði ok garða at þat kifriz fur Iðg- 
manni. eða fur syslumanni. ok gðri þeir Rett af, huort sem 
ki^ra lærðir eðr leikmenn. 

14. Sua er ok staðfest. efsonarsynir ero. ij. eðr fleiriskil- 



§ 6 sbr. A § 10: § 7 sbr. A § 13; § 8 sbr. A § 14; § 9 sbr. A § 
15; § 10 sbr. A § 17; § 11 sbr. A § 21; § 12 sbr. A § 22; § 13 sbr. 
^ § 23; § 14 Bbr. A § 25. 



206 



UM JÓNSBÓK. 



1281 



getnir. eins mannz synir. ok var faðir þeirra skilgetinn. sam- 
feddr. þa skulo þeir taka fullan arf slikan sem faðir þeirrastoð 
til ok sua iarðir ok oðul. ok skipti sin i milli eptir mann- 
mergð. 

15. Hueruetna þar sem Iðgmaðr er n§r. þa skal hann 
nefna menn til doms. einkannliga þar sem vm stor mal er at 
dæma. enu ella syslumaðr ok skoði innuirðuliga. at þeir nefni. 
xij, menn. skynsama menn. ok skilrika. tii doms huarki sakaða 
ne sifiaða þeim sem um skal dæma. ok þeir. xij. gangi einir 
saman. ok staðfesti sua dom sinn. ok siðan gangi þeir til ann- 
arra manna. ok samþykki þeir þa allir saman dom þann me& 
lofataki. 

16. En þeir sem æigi uilia samþyckia. sueri eineiði. at 
æigi uitu þeir annat sannara. en þeir segia ella sekr huerr 
þeirri mork við konungh. 

17. Ef kona missir bonda sins. yngri enn tuitðgh. eðr 
karlmaðr missir husfrv siunar. yngri enn. xx. uetra. ok koma 
þau samt at Iðgum með frgnda Raði. þa mega þau hafa fiar- 
halld sitt ok annarra manna ef undir þau berr eðr fa oðrum 
ef þau uilia þat helldr. 

18. Jtem við þui skal engi leiguliði abyrgiaz hus at 
skriður spiUi. eðr ofuiðri brioti. ef hann hefir upp halldit abuð 
eptir Iðgum. etcetera. 



87. 1281. á alþÍDgi, 

Bréf Árna biskups og klerka til Eiríks konungs um þær greinir 
í Jónsbók, er þeir vildu eigi samþykkja. 

Árna biskups saga kap. 28 (Bps. I, 718- 19); ÁMagn. 385. 
Fol. bls. 469—70 á pappír c. 1700. 

Herra biskup villde þann capitula ei samþycia, 
at einn væri lögmadr yfer lanzlðgum oc Guds l^gum huert 
sem konungr viUdi hafa Iðgmann einn edur fleiri. 



§ 15 sb. A § 28; Magnús lögmaðr Jónsson (1679-93) sýnist vilja 
heinifœra þessa grein til þingfararbálks ; § 16 sbr. A § 29; § 17 sbr. A 
§ 30; § 18 sbr. A § 32. 



1281. TJM JÓNSBÓK. 207 

sa annar at vm þa luti sem heýrdu til villu. skylldi kon- 
ungr einn sektir af taca. 

oc sva vm þa er sialfer tindo sier, 

00 sva vm ubota inal. oc sva mðrg voro nær xl. 

9va oc kvennagiptingar at hafa dom ýfer hiuskaparmalum 
Þ^ini sem byskupi einum heýrer. 

sva oc vm sekter konungs brefa oc Erkibiskups. 

sva oc vm arftðko kono þeirrar er legin verdr j fpdrgarde 
oc þeirra sem giptaz a laun. 

sva oc profan oc dom hversu hver er Iðgliga til arfs 
qvaminn. oc vm testament. oc ef karlmadr kvæniz utan frænda' 
^ad. oc hann hafi firigiðrt landskýlldum. oc avexti fiar sins 
vid Erfingia. 

vm arfsgl. at heilðg kirkia hallde Retti sinum oc þvi 

^dru. 

vm tiundaskipti á haust oc matgiafa til fatækra manna. 
þar hafi biskup Rad ýfer hverir skipta skolo. 
oc sva vm afgiafer helgra daga veidar. oc vm konungs 
sakeyri þar af. 

Sva oc vm vitnisburde til landzbygdar, 

vm þat ef sa bydr ei frændum land er selia viU. at firi 
þat megi ei kaup riufa. 

vm abyrgd landsdrottins ef hus falla a menn edur fenad. 

vm þat er leigulidar ero skyllduger at hafa sva morg bion 
ailar engiar seo a þvi lande unnar. 

vm þat ef nocur þarf heý at kaupa. oc ver eigande odde 

oc eGio. oc skuli hann ugilldr. hvert sem hann fær sár edur 

adrar aqvam[u]r. oc engi mýskun ámællt furr enn hann er adr 
<l^epinD. 

vm þat at fe se allt ur afrett rekit. þegar. iv. vik[u]r lifa 
sumars. 

þat at konungr mætti vali veida a hvers manz jðrdu 
6f hann vill. enn þo samþycti bann [vid bændr. lætr kon- 
^ngr veida á sinum jordum. oc þo sva at hann leggi verd epter 
^tan a kirkio eignum. 

vm meinsæra menn oc sakeyri þar af. 

vm afeýringa. 



*) [þannig hdr 



208 



UM JÓNSBÓK 



1281. 



Sva villde oc herra biskup hallda þvi fallkomlega sem Iðg- 
tekit var j logretto anno domini CD. cc. liij. vm allt landit. at 
þar sem agreindi Guds Iðg oc landzlög. þa skyldo jafnan Guds 
lög Rada. 



88. 1281. á alþingi. 

Bréf bænda til Eiríks konungs um ýmsar greinir í Jónsbók. 

Árna biskups saga kap. 28 (Bps. I; 719). Prentaö eptir AM. 
.385. Fol. á pappír frá c. 1700. 

J annan stad höfdu böndr ritat sier Rollu. 

at' þeir villdo þau ord sem j capitulo standa. oc til krist- 
inRettar heýrdu. lata standa til orskurdar konungs oc Erki- 
biskups. 

þat var oc m[ælt] at aull þau kaup helldiz sem vottar 
vissu. 00 handsðlut væri prettalaus oc vellaus. oc þeir menn 
keýptiz vid sem kaupum sinum ætti at Ráda. 

Sva oc vm giptingar kvenna, oc leigumanna sem gunor 
kaup. oc þat hafa oc hallda sem CDagnus konungr gaf þeim. at 
allir menn seo frialsir i þessu lande sinu godse at Ráda. 

vm lögaura oc dilkfiareign. 

vm bufiar abýrgd oc skildaga er at engu skal hafa. 

vm abýrgd a fulgufe. oc hversu af höndum skal luka. 

vm vinnumenn oc leiguföll. 

vm þiofa færs][u]r oc heýtgkr. 

vm fearhalld omaga. 

vm fatækra manna flutning. 

Bændr hðfdu oc þat ritat j Rollu. at ^II falskaup skylldu 
föst vera. þau sem engis mannz Retti væri hrundit j. 

vm heýgiafer ferdamanna. oc at hver viU ráda heyum sin- 
um oc annari eign. 

vm abyrgder fulgufear. 

vm lán ef sialft tiniz med. 

vm manneldi. 

at Reppstiornarmenn semi vm dilkfe. at þeir eigi sem jörd 
hafa under. 

vm vinnumann oc leiguskierdi ef lengr er uvirkur enn viku. 
vm helgi Tuns oc akra oc Engia. 



Iðgaura. 

ef nocot finnst þat j bok er menn þýkiaz ei mega vid 
• Þa vilia þeir þat med skynsemd mega framleidis urbidia. 



89. 1281. á Eyrasandi. 

Samykt landshöfðingja við Loðinn lepp um Jönsbók og 
bænastaðr þeirra til Eiríks konungs. 

Árna biskups saga kap. 31 (Bps. I, 723); AM. 385. Fol. bls. 
c. 1700, 

. . . var þa gðr at bæn Biskups midlan á miUi Biskupa oc 

konungs vm sakeyri. a þeim malum sem heýrdu til heidni gdur 
villu. 

sva oc ef menn tðpudu sier sialfum. at minna felli undan 
^rfingium en bok segir. 

þeir ritudu oc bænastad sinn til konungs. 

þat væri ei ubóta mál ef ^madr vegr mann j sealfs sins 

heimili. 

oc sva þat eí nocur madr heimtar gÍQlld epter ubotamann 
þo med engum ufride. 
herra Biskup samdi oc. 

at kvennagiptingar færi eptir bok at hðlldnum hans Retti 
til doma ýfir hiuskapar malum. 

þat var oc bæn þeirra at su cona sem giptist firi utan 
frænda Rad misti ei arfa sinna. 

6ön vm salugiafir skyllde standa til doms konungs oc 
Erkibiskups. 

Biskup het oc at dæma hvergi frekara her vm enn lands 
lög segia adr orskurdrinn væri Reindr. utan fe þat sem klerkar 
afla af kirkio skilr hann undan. 

þeir samþycto oc einneg tiunda skipti á haust til fatækra 
manna. enn ei þeim capitula ef menn þurfa heý at kaupa. badu þeir 
allir at su klausa væri orfelld. ef hann ver odde oc egíu. se 
ugilldr hvert sem hann fær sár edur adrar aqvam[u]r. en ef 
hann deýr se under konungs mýakun. 

Dipl. lal. H. B. 14 



210 



MEINBUGIR Á HJÓNABANDI 



1281. 



þeir badu oc at sektalaust væii. þo fe væri sidar or afrett 
tekit enn at .iv. vikum, 

þeim samdi oc at þeir menn sem ádr hðfdu afeýringa hafi 
at frealsu. 

Or bönda brefi samde þeim at bidia. at ei stæde sva um 
heýgiafir ferdamanna oc vardveitslo a vmaga eyri. adrar beidsl- 
[u]r þeirra sýnduz uskynsamligar. utan þær sem profaz under 
biskups beidslum. 

Vm þessa luti samde þeim eci. 

at sa se Iðgmadr yfer christnum Retti er konungr skipar til. 
sva oc vm dom oc profan hversu hver er logliga til arfs 
tecin. 

sva oc vm þa klausu er stodj kristindomsbalki. at þarsem 
agreinde guds Iðg oc laudz Iðg. skylldu guds Iðg rada. 



90. [1281]. 

SK:iPÁN[Árna biskups poiiákssonar?] um meinbugi á hjónabandi. 

þetta stendr í handritunura optast næst á undan bannsökum 
meiri, og þótti því réttast að láta þaö stauda eins Iiér. það er og 
auðsætt af uuiburöarbréfi Arna biskups frá 1284 aö hann hefir gert 
rækilegar skipanir um hjúskaparmál. 



ÁM, 351. bl. bl. 123 skb. c. 1360; AM. 42A. 8vo bls. 187 
—88 skb. c. 1480; ÁM. 151. 4to bls. 261 — 62 skb. c. 1580; 
AM. 6880. 4to bls. 7—8 skb. c. 1480; ÁM. 456. 12mo bls. 197 
— 99 skb. c. 1480. Hér er prentað eptir 351, en ekki tekinn 
orðamunr úr hinum. 

vm meinleika hiwskapar^). 

Nv af þvi at heilagr hiuskapr bindz saman af guði sialf- 
um en ðnnur kaup ok bðnd sem menu gera sinj millura bind- 
az af þeim sialfum þvi hæfir meiri warýgð æ. at hafa bæði 
vitni ok prof at taka vm hinndr þau er hiuskap megu skilia* 
sva sem er frændsemis sifskapr. ok annat viðrlikt en sa nöck- 



vm bínskaparbaDd 456* 



1281. 



;iNBUGm Á HJÓNABANDÍ. 



211 



urum oðrum malum. þvi at oll þau hinndr ok meinbugir eru 
inn leidd af manna skipan. en hiuskaprinn sialfr af Guðs skip- 
an sem fýR er sagt. En þat liefir heilug kirkia sva skipat at 
þeir sem vitna vilia frændsemi eða aðra meinbugi hionum til 
skilnaðar þeim sem aðr eru at guðs lögum saman komin. ok 
6igu saman at bua nema þeir meinbugir profiz sem þeir vilia vm 
vitna. þa skulu þau vitni bera sion ok vissu sina. at þeir vita at 
sva se. en æigi nggir at þeir hafi þat af oðrum heýrt nema 
þeir se sva [mikils stettar menn at þeim se eflaust truanda. 
ok at þeir hafi þat aðr en deilan se vpphafin firi domara heýrt 
af sinum forellrum æigi at eins einum. vtan hit minnzsta af 
tueimr. ok æigi af grunsömum. vtan helldr af skilrikum 
monnum. ok þeim sem eingin motiköst megi hafa. Eigi dugir 
ok þeim vitni þat j þui efni. at einn hafi heýrt af fleirum vtan 
bæði. skulu hit minzta tueir skilrikir. skulu þersi vitni þat sueria 
fýrst at þau gangi æigi til þess vitnisburðar j þessu maali sakir 
batrs elsku eðr otta eðr gagnsemdar sakir wið annan huarn. 
Defna skulu þeir sa nafn þa menn sem þeir telia. eða sva vm 
tala at menn megi vissuliga vndir standa huat monnum þeir 
vilia nefnt hafa. ef þeir muna æigi nðfn þeirra. ok telia af 
tuaritueggiu siðunni. huert kne niðr fra Öðru ok wt greina 
cieð liosri tðlu. ok skulu þat lýkia með eiði sinum at þetta 
hítfa þau heýrt af sinum forelldrum. ok sva trua þau satt. þat 
skulu þau ok vita. siðan þau hafa suarit at þau sa nöckura karla 
hit minzta j einu knenu af fýR sögðum kneanum þa sem sik 
bðfðu fýrer frændr haft ok halldit. 



B. 

AM. 42A. 8vo bls. 188 skb. c. 1480. þetta kemr hór strax 
®ptir klausuna um meinleika áhjönabandi. 

[Sjciendum primo que quedam crimina jmpediunt matri- 
löonium contrahendum et dirimunt contractum. et sunt. septem. 
primum est incestus, 

secundum qui interfecerit propriam vxorem. 

tercium est quin quis rapuit sponsam allterius. 

quartum. quando quis insidiando matrimonio propriam 

hattar 42; [þung stettur monnum (!) 151, 688. 

14* 



212 ™ BANN. 1281 

filiam de sacro fonte recepit vt posset priuare vxþrjem debito 
coniugali. 

quintum quin quis interfecit sacerdotem. 
sextum est soUempniter penitens, 

Septimum est si quis monialem scientem vxorem accipiat. 



91. [1281]. 

Um banns verk. 

# 

Jetta munu vera bönn þau hin meiri, er Arni biskup las upp 
á alþingi 1281, fegar deilt var um Jónsbók, og er grundYöilr 
þeirra að mestu biskupaþings samþyktin í Björgvín frá 1280 (prentuð 
hér að framan sem Nr. 79j, eins og segir í 29. kap. í sögu hans 
(Bps. I, 720); þetta íinst stundum í handritum sem 38. kapítuli í 
Kristinrótti Arna, svo sem í AM. 351. Fol. og víðar. Hér er 
prentað eptir skinnbókinni AM. 48, 8vo bls. 50 — 53 frá c. 1360, 
en hlífst hefir verið við aö tiifæra orðamun úr öðrum handritum, 
sem eru ærið mörg til, svo sem áðrnefnd skinnb. AM. 351. Fol. bl, 
88a— b frá c. 1360; ÁM. 347. Fol. bl. 94b skb. c, 1370; ÁM. 
344. Fol. bi. 73a— b skb. c. 1350—60; AM. 350. Fol. bls. 28. 
skb. skr. 1363; ÁM. 354. FoL bl. 26a— b skb. c. 1400; AM. 135. 
4to bls. 219 skb.; þetta frá c. 1490; ÁM, 148. 4tobls. 262—64 skb. 
c. 1500: AM. 173. 4to Cl skb. brot c. 1380; AM, 175A. 4to bls. 
70 skb. c, 1400 (úr); AM. 176. 4to bls. 56-^58 skb. c. 1570; 
AM. 39. Bvo bls. 305—307 skb. c. 1470; ÁM. 456. 2mo bls. 
199—203 skb. c. 1480; AM. 68BC. 4to bls. 8—9 skb. c. 1480; 
AM. 194. 4to bl. 4 á pappír frá c. 1670; Ny kgl. s. 1911. 4to 
bls, 84—88 skr. c. 1750 (Paus). Prentað aptan við Kristinrétt 
Arna, ed. Gr. Thorkelin Hafn. 1777 bls. 220—24 (eptir AM. 350. 
FoL). Sbr. Statútu Jóns biskups Haldórssonar 1326 (F, Joh. Hist. 
EccL IsL II, 65—79). 

Vm bannz verk ^). 

Sva segir logbok heilagrar kirkio at ,xvi, ero þeir atbvrðir 
at af sialfs sins verki fellir hverr a sik fvllkomit^) pafabann sa 
er i þat vandkvædi hittir eitthvert. 

Nv af þvi at varla ma illt varaz nema viti þa syniz oss 
nytsamligt ok allra heliz navdsynligt at prestarnir se vissir at 
eigi lati þeir fyri vanvizkv sakir bannsettam enn samneyta pdrvm 
ok fara oleysta eda taki a sik þav mal ok jlatiz leysa er þeir 
hafa ecki valld til. 



Her segir um banz articulos 350; af xij. tilfellvm 456; sL 350, 



1281. 



Xm BANN 



21S 



Nv er sa hinn fyrsti atbvrdr af þeim .xvi. ef nockor fellr 
j fyridæmda viUv fyrilatandi retta trv. 

Annar er sa ef nockor setr saman nýa viUv. 

Sa er hinu þridi ef nockur tekr þa til sin. eda verr þeirra . 

mal. 

Hinn fiordi er sa atbvrdr ef nockur segir sva ok fylgirþvi 
3-^ eigi er romaborgar kirkia hofvt kristninnar ok eigi henne 
Wydanda. 

^)Sa er hinn fimti ef madr slær klerk eda klavstra mann 
edr jödrv viss misþyrmir med heiptvgri hendi. 

Sa er hinn .vi. ef veralligir vallzmenn gera krafir ok 
oskylldvgar pyndingar a klerka eda a kirkior ok lata eigi af log- 
liga aminntir, ok eigi skvlo þeir fyrr vera leystir en þeir hafa 
bætt rettliga. 

Siondi er sa ef madr brennir kirkio viliandi. 

Atti ef nockor brytr kirkio eda gerir i henne nockvt af- 
skramligt illvirki rænandi i brott corpvs domini, eda briotandi 
alltari eda helgan kross. eda gerir hann annat þilikt til had- 
vngar guds retti. sa er falear pafans bref eda hefir hann þat 
sem hann veit at falsat er þa er hann i banni. 

Ero enn .iij. atbvrdir þeir er slikt it sama liggr vid at 
Þvi sem svmir meistarar gvdslaga segia. 

Einn er af þeim ef nockor samneytir bannsettum manni 
^ sialfum glæpinum veitandi honvm fvilting eda radagerd þar 
til eda eptirmæli. 

Annar ef madr ferr med skot eda valslongur til þess at 
^í'epa kristna menn. 

Hinn sidazti atbvrdr er af þeim ef nockorir vardveita eda 
vid hafa lata setningar eda sidvenior þær sem helldr megv 
heita ovenior ok moti ero gvds retti ok heilagrar kirkio frelsi. 
þeir ok sem þesshattar skipan setia. sva þeir er rita ok eigi 
sidr valldzmenn iarlar forstiorar ok radgiafar stada eda borga. 
hvart sem þess hattar skipanir eda sidvenior geraz eda vard- 
^eitaz. ok allir þeir er þar eptir dirfaz at semia sina doma. þa 
ero þeir i pafans banni. 

En fyri þvi at þeir atbvrdir sem nv ero eptir otaldir af 
þeim xvi. sem i gvdslogvm standa ok sa fellr i bann er gerir 



Hér byrjar 175. 



214 



UM BANN. 



1281. 



kvnnv sidr at beraz i þessvm halfvm veralldarinnar sem ver 
byggium. þa latvm vær vndan lida þeim at snva i norrænv. 

Nv er greinandi af þeim atbvrd sem i fimta stad er skip- 
adr ef madr slær klerk eda klavstra mann þa fellr hann i paf- 
ans bann. 

þat falleraz i .vij. tilfellum. 

J>at er it fyrsta ef madr gerir þat af godri vmvandan ok . 
rettri hirting sem meistari ok forstiori, 

Annat tilfelli afsakanar er þat ef slikt tilfelli verdr i leik 
vtan alla heipt þess er gerdi. ok megi hann þat Iðgliga profa 
eda sanna med eidi ef þarf. 

J>at er it þridia ef madr finnr klerk liggianda med hvs- 
freyio sinni modur eda dottur sinni eda systvr. 

fiorda er þat ef madr verr hendr sinar med rettri stiUing. 

í>at er it .v. ef madr vissi eigi at sa er klerkr er hann 
■misþyrmdi ok ma hann sveria þat ef þat syniz efanligt. 

En it .vi. er þat ef klerkr ferr med vapnvm eda kastar 
odrv viss klerkligvm sidvm. ok hefir eigi leidretz vid ,iij. aminn- 
ingar biskvps sins. 

it .vii. er þat ef klerkr gerir sva þvers i moti sinni reglv 
at hann lætr sig gera riddara eda fær bann eckio eda gerir 
annat þvilikt þa hefir hann tynt klerkligri van. 



92. [1281]. 
Um hið minna banu. 

Arni biskup las upp á alþingi 1281 um minna bann (Bps. I 
720) og mun það vera þetta, sem í handritunum optast kemr næst 
eptir iiin meiri bönn (næst hér á undan). 

ÁM. 351. Fo). bl. 122ba— b skb. c. 1360; AM. 688C. 4to 
bls. 9—11 skb. c. 1480 (á undan er um hið meira bann); AM. 
42A. 8vo bls. 185—87 skb. c. 1480; AM. 456. 12mo bls. 203— 
209 skb. c. 1480. Hér er prentað eingöngu eptir 351, og hlífst 
við að taka orðamun úr hinum. 

motkast minna bann^). 

Nv er þersu næst at tala nðckut moti þeirra mannasýnd- 
samligrinanguirðÍDg sem litteðr ecki ottazjat falla hit minna 



^) vantar í 688; capitulum 456. 



1281 



UM BANN 



215 



bann. oc þickir firi þui einkis wert þo at þeir samneytiz wið 
bannsetta menn ok falli sva j forboð heilagrar kirkiu. en þat 

þo mikillar viðsionar wert. þuiat sa sem samneyter vleýfiliga 
bannsettum manni misgerir margfalliga. hann gerir iUa wið 
flialfan sik. sva ok wið hinn bannsetta þann sem hann sam- 
neytir wið. hann misbýðr ok þeim manni sem bann sokin war 
^ giðr. Sua misgerir hann ok wið andliga moður sina heilaga 
kirkiu. ok moti andligum fðður sinum. þeim sem bannit lagði 

hann eptir Iðgum. en allra þungligaz misgerir hann moti 
himneskum föður sinum. við sialfan sik gerir hann ok illa þa 
er hann waraz æigi samneýti wið þann sem sva iUa sótt hefer 
at huerr sýkiz af sa er nðckut aa wið hann. wið hinn bann- 
setta mann gerir sa ok illa sem honum samneýtir firi þui at 
þann fiRir hann Jækningunni með þui at hann hefir banvæna 
sott. eða gerir sva at lækningin megi honum minna tioa til 
beilsu þa er hann minkar hneýking. firi hueria er hann skýlldi 
hirtaz láta. sua sem lesit er. in capitulo. iiij**. 
Est confusio adducens gloriam. 

Er su hneýking eða skemd sem manni aflar dýrðar og 
dauið segir j psalminum. 

Jmple facies eorum ignominia et querent nomen tuum 
domine. 

Heýr þu drottinn segir dauið fýll þu þeirra andlit af 
vfrægð ok skemd. ok munu þeir þa leita nafn þitt veitandi þer 
werðuga lotning, 

En segir sva spamaðr malachias. iiij. 

Egredieris de ciuitate et uenies ad babilonem ibique 
curaberis. 

þu mant wtganga af borginni ok koma til babilonar. ok 
öiunt þu þar græddr werða. 

Sa sem samneytir bannsettum [manni] misgerir ok moti 
heilagri kristni Guðs spillandi firi morgum manni með illu 
eptirdæmi. ok sva j þui er hann virðir meira þeirra sýndugt 
samlag ok fulan felagskap er lostnir eru hinni verstu likþra 
liaakari hundum. ok saarugri suinum helldr en sæmiligt sam- 
lagh kristninnar. 

^isgerir hann ok moti foður sinum andligum forstiora 
teilagrar kirkiu þeirra[r] sem bannz atkuæðit flutti fram af guðs 
halfu epter skýlldu sins embættis. 



216 



DE SUMMA REMUNDI. 



J281. 



CDisgerir hann ok moti Guði sialfum firi litandi hann j 
sinni þionostu sva sem voU lausnari segir j lucas guðs spialli 
Qui uos spernit me spernit. 

Sa er ýðr hafnar ok firi litr. hann firi litr mik. segir vaiR 
herra til sinna eýrindreka. 

Sa sem bannsettum manni samneýtir vill giarnara fra Guðs 
borði vera [Rekinn ok heilggu altari heldr en missa borðz 
hins bannsetta mannz. ok meiR elskar hann samsæti ok felag- 
skap diofuls sona en Guðs sona. ok firi þui mun hann vera 
verðuliga fiandans felagi j heluiti, 

■ Einn heilagr faöer segir sva in vitis patrum. 

Sa maðr sem æigi vill sik sialfkrafi með litillæti [beygia] 
til inngðngu heilagrar kirkiu hann mun nauðigr werða inn at 
ganga j heluiti með firidæming eilifri. 

Heilagr jeronimus skýrir sva orð vars herra iehsv christi 
j guðspiallinu. 

Quorum remiseritis peccata. remittuntur eis. et quorum 
retinueritis retenta sunt. 

Huerium sem þer hafit bannat kirkiu firi sanna sðk. þeim 
mun oc lukt vera ok læst hurð himinrikis. nema þeir verði 
leýstir með sannri ýferbot. 



93. [1281]. 

Ur Summa de casibus poenitentialibus eptir Reymundus de 
Penna forti (d. 1275) um bann. 

fetta stendr venjulega í handritunum næst eptir bannsklaus- 
urnar, og hefir því Árni biskup líklega borið það fyrir sig um leiö 
og hann fór meö þær til stuðnings. 

ÁM. 350. Fol. bls. 282 skb. skr. 1363 og er eptir því hér 
prentað; AM. 351. Fol. skb. c. 1360, á tveim stððum: a, sérstakt 
bls. 94—95 og b, aptan viö bannsartikulana bls. 122—22; AM. 
175. 4to bls. 65—66 skb. c. 1400; AM. 688C, 4to bls. 11 skb. 
c. 1480; AM. 42A. 8vo bls. 183—84 skb. c. 1480. Prentaö 
aptan viö Kristinrétt Árna, ed. Gr. Thorkelin Hafn. 1777 bls. 224 
—226. 

[De summa Remundi'^). 
Meistari Remundus segir sva i sinni summa. 



[rekng', 351; ') [vantar í 351b, 42, 688; vm samneyte við bann- 
eettan mann 35la; Gapitalam af Samma Remnndí 175. 



1281 



AF MEISTARá GOFFRIDO. 



217 



pat er uitanda ok ual actanda *). hueriar pinur skýlldaz sa 
þa menn eptir guða Iðgum. sem sekiaz sialfuiliandi af sam- 
neyti við bannsetta menn. Enn þo er þar grein sa huart maðr- 
inn uerðr sua [i banni^) at allir þeir skulo fallai þuilikt bann, 
er honum samneyta. eðr hann styrkia til at liggia lengr i sinni 
iUzku ok vfagnaði. ok falla þeir þa i þilikt bann. sem hinn er 
i furstu var bannsettr. 

Enn ef sa var einfalldliga bannsettr, ok engin skildagi aa 
settr um þa sem honum samneyta eða ueita nockurn styrk. þa 
ör þat greinanda. huart þeir samneyta. honum i sealfum glæp- 
inum þeim er hann er bannsettr af. eðr styrkia hann til þers 
löeð sinni astundan. ok falla þeir þa i þuilikt bann. sem hann 
er. skulu þeir þa logliga lausn þiggia. af þeim forstiora hei- 
lagrar. kirkiu sem hann bannfærði [iupphafi^). er þeir sakaduz 
af samþyckt þers glæps sem aðr var sua fur dæmdr. af yfir- 
boðanum. 

Enn með þui at menn samneyti bannsettum manni. ok 
®igi i sialfum glæpinum. helldr i kueðiu. bæn eðr borði, 
[keri eðr kossi ^), eðr einfðlldu viðtali. þa falla þeir þar ®) i hit 

■ 

löinna bann. af sealfum. Iðgunum. þat sem forboð er kallað aa 

Dorrænnu ok af þeirra samneyti sekiaz æigi aðrir menn, Vnde 
uersus. 

Si pro delictis anathema quis efficiatur. 
Huic^) orare uale. communis mensa negatur. 
ver uilium [yðr kunnigt gera af^) huerium til fellum þeir 
'ööga logliga afsakaz sem samneyta bannsettum monnum. sua 
þeir falla i ecki bann eðr forboð fur þa skylld. 



[1281]. 

ritum Gotfreðs frá Angers (Gofíridus eða Godofridus Ande- 
gavensis eða Vindocinensis eða frá Vendome um 1100) um bann. 

Stendr næst klausunni úr Summa Remandi i fiestum handritum, 
og mun Árni biskup því hafa borið þaö fyrir sig. 



') váttanda 351 a, b; ætlanda 688; [bannsettr 351b; *) [firi önd- 
^erðn 351b; *) raeð kossi §ðr 351b; [sl. 35tb; sl, 351b; ') Hinc 
351; ') [birta firi oUa folki með 351b, a. 



218 



AF ^ÍEISTARA GOFFRÍDO. 



1281. 



AM. 350. Fol. bls. 283 skb. skr. 1363 og hér prentað eptir 
því; AM. 351. Fol. skb. c. 1360, á tveim stööum: a, bls. 94—95, 
b, bl. 123; ÁM. 175. 4to bls. 66—67 skb. c. 1400; AM. 688C. 
4to bls. n skb. c. 1480; AM. 42A. ^8vo bls. 184—85 skb. c. 
1480. Prentað aptan við Kristinrétt Árna, ed. Gr. Thorkelin Hafn. 
1777 bls. 226—28. 

[af meistara Goífrido^). 

Meistari Goffridus skyrir þetta efni yfir þersum uersum.' 

uersus ^). 

Utile lex humile. res ignorata necesse. 

Hec anathema quidem faciunt ne possit obesse. 

J furstu talar hann af uytsemd þess sem talar við hinn 
bannsetta huersu hon afsakar hann. sua sem [þa ef^) hann 
heimtar skuUd sina af bannsettum manni. 

J annan stað afsakar hann ok stundum nytsemd hins 
bannsetta. ef maðr talar við hann sua at hann leitar at snua 
honum til leiðrettu. ok iðranar sinna vraða. ok eggiar hann til 
aflausnar at beiðaz. 

Lðgligt samband milli bonda ok husfreyiu afsakar hana 
sua at hon sekiz ^) æigi af samneyti bannsettz bonda sins. ef 
hon uarðueitir sik fra uerkum hans bannsettum. 

Skylldug lyðni ok þionosta^) afsakar bðrn hins bannsetta 
mannz ok þau skullda hiu hans sem æigi mega við bann 
skiliaz. ok uaraz þo við at uera samuinnandi eðr samþyck ^) 
hans glæpum ''). þetta er þo af þeim einum börnum Rett skilt 
sem þa ero undir hans valldi enn. ok æigi ut leyst af fðður 
garði, 

vuitand ma afsaka þann sem bannsettum manni sam- 
neytir. sua at hann ueit æigi þann bannsettan vera. ok þui at 
eins þo ef hans vuitand ma Rettliga [uirðaz honum [til] 
varkyndar. 

Nauðsyn [ma ok metaz^®) manni til afsakanar. sua sem 



') [vantar í 351a. b, 688, 42; máð í 175; vantar í 351a, b, 688, 
42; [þa er 351a (yfir líno), 688; ^) sekz 351a, b; þionkan 351a, b, 
688; samþyckiaDdi 351a, b; ') glœpa 351a, b; [metaz til 351a, b, 
688; ^) [metz 351a, b, 688. 



1281 



ÚTLEGÐ AF ÓSKYT^DTJM KONUM. 



219 



þa [ef Dockurr maðr ferr at nauðsynium um þat land. sem 
bannsettr lyðr byggir ok fgr hann æigi forðaz þeirra samneyti. 

[vm konv firi liki, 
Ef kona andaz aðr hon hefir j kirkiu gengit su er barn 
atti wið bonda sinum. þa se kona leidd firi lik hennar með 
loganda kerti^). 



95. [1281]. 

KiRKJULÖG um það, hverjar þær konur sé, er maðr verðr útlægr 
af ef maðr legst með. 

þessi grein er sem 49. kap. í Kristinrétti Jóns erkibiskups 
rauöa frá 1280 (NgL, II, 374—75), en seinna (að minsta kosti 
um 1300) hafa menn farið að heimfæra hana til Kristinréttar Árna; 
ör því líklegt að Árni biskup hafi viijað fá hana lögleidda eptir að 
hann kom frá biskupaþinginu í Björgvín 1280, og ætti það þá að 
hafa verið á næsta alþingi þar eptir eða 1281, sem var æðitíðinda- 
samt, þar sem grein þessi fylgir Kristinrétti Arna er hún venju- 
^6ga sem 34. kap. Hér er greinin prentuð eptir elztu skinnbók af 
Kristinrétti, sem til er, í AMagn. 49. 8vo bls. 55 — 56 frá c. 1300 
o& kemr þar næst eptir greinina um okr (frá 1269); orðamunr er 
^ér tekinn úr Hlíðarendabók AM. 158B. 4to frá c. 1420 (bls. 26 
~^27) og höfð hhðsjón af fleirum handritum, því grein þessi finst 
^íÖa, svo sem í AM. 350. Fol. bls. 147—48 skb. skr. 1363; AM. 
^5]. Fol. bl. 87a frá c. 1360 (sem kapít. í Kristinrétti); AM. 354. 
^ol. bl. 18b frá c. 1400 (áföst við Kristinrétt); AM. 135. 4to bls. 

skb. þetta frá c. 1490; AM. 160. 4to bls. 255-57 skb. c. 

1480; AM. 161. 4to bls. 345-^46 skb. 1561-65; AM. 182B.4to 

a pappír c. 1700 (áföst Kristinrétti); AM. 186. 4to bls. 92 skb. c. 

1480; -AM. 688B. 4to skb. c. 1480 bls. 7; AM. 51. 8vo skb. c. 

1500 (áföst Kristinr.); AM. 58. 8vo á pappír skr, af Eggerti Jóns- 

syni á Ökrum c. 1640—50; AM. 456. 12mo bls. 228 -29 skb. 

c. 1480; Ny kgl. s. 1911. 4to bls. 79-71 á pappír frá c. 1750. 

Prentað aptan við útg. Thorkelíns af Kristinrétti Hafn. 1777 bls. 
213-16. 

Vm þær oskylldar. konur sem maðr verðr utlægr af^). 
fessar erv þær konor uscýlldar at frendsemi er maðr 
verðr vtlægr af ef hann tekr*) en þriar scýlldar. 
Ein er ö) faðir manz atti. 

M [er hann aa nockara nauðsynia ferð 351a, 688, 42; [b. v. 351a 
Bem er úr skipan Árna biskups frá 1269; *) 158B; eingin fyrirsögn í 
49í *) atta b. V. 158; sv at b. v. 158. 



220 



ÚTLEGÐ AF ÓSKYLDUM KONUM. 



128L 



aunnor sv er son atti. 

þriðia sv er broðer mannz atti. 

En fiorða er moðir kono þeirar er maðr atti. 

En fimta er dotter kono þeirar er maðr atti. 

En setta er syster kono þeirar er maðr hefer atta. 

En siænda er sv er þu hóft or heiþnom dómi. eða hon þic. 

Enn atta er við klæðum hefer tekit oc sik guði gefið. " 

^) En þessar ^) eru hinar er at frendsimi erv scýlldar. CDoð- 
er. sýster. dotter. 

Nv ef maðr legz með einni hverri þeirra þa vtlegiz þau 
beþi. oc firigert fe sinv við erckibyskup^). nema þvi at 
eins at hann briotiz or bðndom. eða viti CDenn þat með sonno 
at æði hefer verit a honom ajðsýn aðr^). eða siþan. oc sva ef kono 
hefer verit nauðigat til. oc hefer eigi hennar vili til verit. siþan 
sekiz hon ecki. oc bðti þo við gvð epter vmraði ercki byskups. 



mannz 158; 158; raeð (!) 49; 158; óvart fallið úr 49; *) 
það, sem eptir fer hljóðar svo í AM. 456. 12mo, 

En þær ero þessar konur er at frœndserai ero skyUdar CDodir. systir. 
dottir. iiij. sonar dottir. v. brod[u]r dottir. vi. systar dottir. vij. dottur 
dottir. viij. modur modir. ix. fodur systir. x. modur systir. 'xi. fodur 
modir. En ef hann legzt med einhverri þa ero þau utlæg bædi ok hafa 
fyri giort aulJu fe sinn vid konung ok biskup, nema þvi at eins at hann 
[hafi] brotizt ur bondura. eda menn uiti med sonnu at hann hafi œrr 
uerit adr eda sidan. Konan firrizt ok sokina ef henni hefir uerit naudgat 
til ok bæti þo vid gnd eptir biskups radi [ok hver er med þessum kon- 
nm [suo n]anvm legzt. þa er hann fridlaus ok bædi þau [ok skulu] þau 
taka skript. þa er biskup leggr a þau ok þau bœdi hafi fyri giort hueri- 
um peningi fiar sins bædej londura ok lausum aurum. þat aa halft kon- 
ungr en halft biskup nema þeir uili meire myskunn á giora *); *) iij, b. 
V. 158; *) I AM. 151. 4to bls. 270 skr. c. 1580 er brot afþessari grein, 
sem byrjar hér, og er það sem eptir fer svo þar: 

, . . nema þui ad eins at hann briotist vr bavndum fyrir ærsla 
sakier edur skynsamer menn mete edur skilriker vottar suerie sanna ædi 
a honum edur kyn hanz være viUt edur hennar, edur þau kienndist eij 
sakir langrar vtlegdar. edur fiarlœgdar og synist þat biskupi truast mega. 

Konan firrist og sokina med þessum hattum og so ef henne hefur 
verid naudgat til. og bæte þo vid gud epter biskupz radi slikum skript- 
um og fiegioUdum sem hann leggur aa, enn bædi þau ero fridlavs þar 
til er þau taka skript af biskupe, ef þau fa eij med logum afsakad 
glœpinn; 158; vantar í 49. 

*) [Kristinr. Áma. Thork. bl«. 142. 



1281. UM MÁLASKOT, 221 

Enn ef hann uiU eigi i brott fara þa scal erckibyskups ar- 
niaðr stefna þeim manni þing. oc hafa með ser heimilisqviþar 
vitni til þings. en er *) hann qveþr nei við. þa festi lyritar æið 
fin. oc standi sa eiðr tiv vikor særar. Enn ef eiþr fellz þa fari 
hann vtlægr. oc fé hans allt nema iorð eigi er hann a. ocseki 
þat æið fall. sva sem annat eiðfali. Enn ef hann viU eigi eið- 
festa. þa geri [erckibyskups armaðr honum manaðar stefno 
brott af landi oc sva hon oc vtleg. nema rvnnit se a hendr 
henni. 



96. [1281J. 

Ijög um málaskot. 

Hér er prentað eptir ÁM. 350 Fol. bls. 161 skb. skr. 1363, 
borið saman við mörg handrit. þetta er stundum í sambandi við 
Kristinrétt Árna, stundum sérstakt. Prentað áðr aptan við útgáfu 
Thorkelíns af Kristinrétti Árna, Hafn. 1777 bls. 218—20. Finst í 
þessum handritum: 

ÁM, Nr. 344. Fol. mbr. c. 1350 fol. 62b; ÁM. 347. Fol. 
^^r, c. 1380 fol. 95b; ÁM. 350. Fol. mbr. c. 1363 fol. 81a (laus); 
^M. 351. Fol mbr. c. 1360 fol. 87- 88; ÁM. 135. 4to 
nibr. 1490 bls. 212; ÁM. 137. 4to mbr. c. 1400 bls. 6 (rotið); ÁM. 
^48. 4to mbr. c. 1500 bls. 211 (laus); ÁM. 157B. 4to mbr. c. 
^460 bls. 59—60 (laus); ÁM. 158Á. 4to mbr. c. 1420 bls. 120 
Oans); AM. 159. 4to mbr. c. 1490 fol. 81a; ÁM. 160. 4to mbr. 
c. 1480 bls. 257: ÁM. 161. 4to mbr. 1561-65 bls. 269 (laus); 
^M. 170Á. 4to mbr. c. 1565 bls. 6 (laus); ÁM. 175Á. 4to mbr. 
■<;• 1400 bis. 64 (laus); ÁM. 176. 4to mbr. c. 1570 bis. 4 (laus); 
^M. 186. 4to mbr. bls. 58; ÁM. 625. 4to mbr. c. 1470 
bls. 662; 687Á. 4to mbr. 1479 bis. 4; ÁM. 38. 8vo mbr. 1578 
íol- 122b (laus); ÁM. 39. 8vo mbr. c, 1470 fol. 254—55 (laus); 
-^M. 42A. 8vo mbr. c. 1480 bis. 181—82; ÁM. 45. 8vo mbr. c. 
1570 (brot); AM. 48. 8vo mbr. þettafrá C..1500 (laus); ÁM. 456. 12mo 
^br. c. 1480 bis. a, 91, b, 195- 97; AM. 458. 12mo mbr. 1570 bis. 
78—79; Nyfegl. s. 1911. 4to chart. c. 1750 foi. 83— 84 (=k. 37). 

Her segir huer maal eigi ma appellera ur domi domarans®)* 
I>essum malum ma æigi appeilera or domi. 
1- Ef þers mannz mál er dæmt er hann er Ránsmaðr. 

ef 158; ') [biskups 158; ') Fyrirsögn eingin 625, 687, 456b; hueriar 
greinir ei skal [appellera] 186; Hier hefur upp statutum þeirra biskup- 
-anna 456a. 



222 



SAKEYRIR BISKUPS OG KONUNGS. 1281. 



ok uill æigi aptr giallda. eðr i hordomi. ok uill æigi við skili- 
az. ok annat slikt. 

2. Ok þij oðru sem pauinn dðmir. eða konungr sa er 
hann er [eigi] lyðskylldr undir keisara. 

3. þat hit áij^^. ef þeir sueria at hafa þat er domandi 
djömir. 

4. [fat hit .iiij'*''. ef þeir taka einn mann fur domanda 
með handabandi. ok iatarssa at dæma. en þeirtrulofa athallda 
hans dom, ok sua þo at þeir taki fleiri menn til meðr handa 
bandi ok trulofan at dðma vm þeirra mal. þeir domarar sua 
tilkomnir heita arbitri. ok ma æigi appellera or þeirra domi^). 

5. í*at er hit v*^. ef meðr tekr litit mal. ok verðr kostn- 
aðr meiri enn malit er vert. 

6. f at hit vi*^. ef yfir doms madr segir sua sinum undir 
manni. at þat mal kemr æigi optarr fur hanu. 

7. [fat hit vii*^ ef maðr skilz við glæp sinn. ok biskup- 
inn tekr hann or banni. enn sa er malit sa. vill hallda hann 
i bann. þat skal æigi hallda er sua stort liggr við^), 

8. þat er hit viW^^. at æigi skal reka lengra enn til hins 
þriðia 2). 



97. [1281]. 

Um sakeyri biskups og konungs. 

Stofn þessarar lagagreinar er aö vísu mjög forn, og prófessor 
Gustav Storm segir liann frá dögum Eysteins erkibiskups og Erlings 



þat er hit fiorda ef domandinii (domandi 456b) stefnir manní til 
8in (sl. sin 456b) ok kemr hann eigi. þa skal hann hallda þat er hann 
dœmir. og ef domari stefnir manni til sin ok kerar eigi. þa skal hann 
þat hafa og hallda er domarinn dæmir, 186, 687, 456a; [og þat ef 
maðr skilst við glæp sinn. og tekr biskup hanu ur banne þat skal eigi 
haildazt er svo stort liggur við, 186, 687, 456a; ^) 625 sýnist að hafa 
gleymt hér úr grein, sem þar hefir verið sú 7da (á undan § 7 hér); í 
687, 456a, 186 er hún svo: Og þat ef menn kiosa menn til doms 
(doma 4ð6a) og uerda menn a þat sattir; í 456b er § 7 svo; þat erhit 
siounda. ef þeir kioea menn til doms ok nerda a þat sattir; verðr § 7 
hér 8di í 456b og er þar svo: þat er hit attunda. ef madr skilzt uid 
glœp sinn ok biskupinn tekr hann ur banni. 



^^^^' SAKEYRIR BISKDPS OG KONUNGS. 223 

skakka eða frá 1164, (NgL. IV, forfc. X og bls. 17-19), en eins 
og greiuin liggr hér fjrir er hún vart eldri en frá þessum tíma, 
sem hér er sett-; kynni^hún að hafa verið.rædd á biskupaþingi 1280 
og er líklegt að bæði Arni biskiip þorláksson haíi boriö hana fyrir 
fig a alþitigi og viljað fylgja henui og eins aðrir biskupar, þó sumt 
1 henni sé æði forneskjulegt, ogaf því mun það vera að sum handrit 
enda frá 14. öld setja hana í samband við Kristinrétt Jóus erki- 
öiskups rauðaNgL. 11,385—86, og því er hún prentuð hér. AM. 
186. 4to bls. 61— 64skb. c. 1480; ÁM, 160. 4to bls, 252— 66 skb. 

1480, Kafli af greininni er i IBfél. 309. Bvo bl. 41a— b á pappír 
siír. c. 1620 (Öxnafellsbók), og er næst eptir sáttmálann frá 1302. 

vm sakir^). 

í^essar sakir eiga þeir saman kongur og biskup. 

ef þat verdr ^) kent korllvm eda konvm at þau seide eda 
loagne troll vpp at rida monnum eda bvfe. og verdur þat satt 
giortt. og se þat ord fleygtt vm. iij. bægi eda fleire. þa skal 
flytia utt m sio og sockua til gruna. og m kongur og biskup 
livern penning fiar þeirra. Enn ef fleygt er eda mælt. og 
ferist sa vndan er vit var mælt. þa sa sa at svara slikv 
sem hann hugdi hinum. er mælt var vit. nema hann se 
sakarabere. 

Jtem at þeir sem fara med blott. hvortt sem atkarlledur 
kona verdur at þui kunnur. og sanur. þa aa kongur og biskup 
hvern penuing fiar þeirra. 

Jtem ef madr blandazt med bufe ok verdur at þui Imnnur 
og sannur. þa skal hann refsazt sarliga. og ía kongur og biskup 
fie þeirra. En bvfe þat er hann blandazt vit skal socka uidur 
og eigi þat upp taka. 

Jtem ef menn tyna sier sialfir, þat fe aa kongur og biskup 
nema þat verde odz manz verck. 

Jtem ef menn beriazt j kirkiv. eda kirkiv garde, þa ero 
þeir utlæger. nema madur verie sig íyrir odrvm monnum. eda 
þeir sem bana tilræde veita. er sa sykn saka er sig ver. enn 
sa utlægur er til sækir. en fe hans vnder kong og biskup, 

Jtem allt okur upptækt. vit kong og biskup. 

Jtem ef madr etur kiot [optar] enn [tuisvar æ. fria dag 
navdsynia lavst. þa er hann utlægur. aa kong[ur] og biskup 
allt fe þeirra. 

her telnr vpp saker konungs ok biskups med Bto[r]nial[um] 
160; verda, 186; rett uíbb er til 160. 



224 



SAK.EYKm BISKUPS OG KOlSitfNGS. 



1281. 



Jtem etur madur hrossa kiott vm langa fostv og leggur 
þat j vana. þa er hann utlægur aakongur og biskup íe hans^). 

Jtem dregur madur j ueniv .iij. vetur, at ganga eigi til 
skriptta j langa fostv. og tekur eigi gudz likaoia at paskum. 
J)a er hann utlægur. og £a fie kongur og biskup, 

Jtem etur madur [med trolie eda blandazt bondi mavtv 
vit hann sidan. þa er hann sekur. xl. morkum vit kong og 
biskup. 

Jtem ef madur hefur heidinn mann j bvsvm vm. xv. nætur. 
þa er hann sekur .xl. morkum vit kong og biskup. 

Jtem ef madur [situr sva]. iij, vetur at hann giorer eigi 
tivnd sina retta þa ga kongur og biskup fe hans. 

Jtem ef madur lætur rottna davdan mann jnne. og villeigi 
til kirkiv færa. þa er hann sekur .xl. morkvm vit kong og 
biskup. 

Jtem ef madur tekr modur sina. systur edur dottur. eda 
adrar konur jafnskylldar. þa er hann vtlægur. a kongur og 
biskup fe hans. 

Jtem ef madur vill eigi af lata sídan dæmt er þeirre konv 
er hann fær ologlega og lifa þær badar. þa skal giora bædi 
saman vtlæg. og sa kongur og biskvp fe hans. 

Jtem ef karll edur kona fremia spadom j golldrvm edur 
giorningvm sem dæmmt er. eda uillv. eda vekia vpp troll. eda 
lannduæt[t]ir j forsvm eda havgvm. eda villa svin eda miolk fra 
monnum. edur nockurs kyns uillu. þa sem moti gudi og kristinne 
trv er. þa er sa uiUv madur. og utlægur. og hverr sem þar 
trvir aa. og samþykir. þess fe aa allt kongur og biskup. 

Jtem ef madur missfer med barne eda kona so at þat 
sake til lifs edur lima at vilia sinvm þa ero þav vtlæg. og 
m kongur og biskup fe þeirra. 

Jtem ero þeir menn sem hlaupa j bvrt med eiginn konur 
manna. obota menn bæde fyrir konge og karlle, fyri giortt fe 
og fride. landi og lausum eyri. og aa kongur og biskup fe. og 
eigi kirkiv græfir. 

Jtem ef madur er lystur j bann opinberlega. og forbod- 



160 tvítekr þessa grein, nema sleppir á seinni staðnum : hrossa; 
[160; troll 186. 



128L 



UM EIBA 



225 



adur af heilagri kirkiu edur hennar vinbodz manni. þa hafi 
hann .iij. manudj at leidretta sig og hueruetna þar sem giora 
til utlegdar j krist[n]vm retfj. þa er allt fe þeirra utlegdar 
giord vnder kong og biskup. Ef an[n]ar huor þeirra vmbodz madur 
kongs eda biskups bera upp meira. þa leggi aptur til jafnadar. 

Hverr sa madur sem reitar sialfan gvd j mote sier. og hans 
brvdj heilaga kirkiv svo at feliur j bau fyri sin afbrott og [af] 
sialfs sins verkvm eptir heilagra íedra skipan. og verdur hann 
bannfserdur fyri ohlydnj edur forbodadur af heilagrar^) kirkiv 
vmbodzmanni þa skal hann leidretta sik med biskups rade. og 
liggia ecki lengurj þeirre ogiptv. En ef hann liggurj þuibanne. 
xij. mauudi edur lengur sidan hann verdur lystur opinberlega j 
bann og uili eigi bæta brot sin. ogaflausn fæ,. þaerhann afþui 
utlægur. og fe hans under kong og biskup. take sa sinn rett 
fyr. eptir lögvm. sem misbrotit er vit ef eigi er ædi fyr senn aa 
þeim manni sem eigi tyna sier sialfir. þa er myakunar mal. og 
Daed biskups radj. og dom. ef þat dæmizt odz manz vig. eda 
voda verck. En ef þat dæmest odz manz verck þa er hann 
kirkiv grætur. En ef þat fellur til utlegdar. þa £a kongur [og] 
biskup fe hans. En þat sama er og vm gridnidinga. og trygg- 
rofa og þeir menn sem telia uillv eda uantrv fyrir monnum 
og ía konguv og biskup fe þeirra. og med leyfe mega þeir fa 
tórkiv leg so mega og fleire menn fa kirkiu gard. þeir sem fa 
lausn fyrir daudann vtan þiofar dæmdir. morduargar. oskirdir 
ttienn. hvarr sem kong[urj tekur haifar sektir eptir vtlæga raenn 
þa skal og hans leyfe til bafa med biskup[s] 'orlofe vm gropfc 
þeirra, vtan þa sem sa kirkiv nadir komazt og þar deyja. et 
cetera. 



, 98. [1281]. 
Akvæði um eiða. 

þessi grein er í handritunum ýmist sem laus klausa eöa þá 
sem kapítuli i Kristinrétti Arna, og í útgáfu Tliorkelíns 1777 er 
hún 33. kapítuli bls. 200 202, ^og er þar greint frá hvaða kiikju- 
þingssaniþykt hún muni stafa. I Kristinrétti Jóns erkibiskups frá 
1280. er hún sem kap. 52 {Ng-L. II, 277 -- 78). í þeim handrit- 
nm af Jónsbók, sem Hirösiðir standa í, er þessi lagagrein optast 
nær ksp. 8. f Eristinréíti Árna Gríslasonar og Ólafs bisknps Hjalta- 



') heilagri 186; mn, 186. 

Dipl. Isl. II. B 15 



226 



UM EIÐA, 



1281 



sonar, er sum handrit segja lögtekinn 1575, er þessi klausa sett sem 
29, kap. í>að er líkiegast að þessi grein og allar þær, sem hér koma á 
eptir alt aö Nr. 105 sé einmitt frá árunum 1280 — 81, þegar Arni 
biskup kom út með biskupsvígslu og statútu Jóns erkibiskups, sem 
hann las upp á alþingi 1281; hefir hann þá liklega viljaö bæði láta 
samþykkja statútuna og svo fá ýmsar greinir úr Kristiuréttí Jóns, sem 
stafa muu frá biskupaþinginu 1280, lögteknar, en það mun hafa 
gengiö treglega eöa alls ekki, og þvi munu þær leika nokkuð lausu 
viö Kristinrétt Árua, af því aö þær hafa eiginlega aldrei oröiö samþykt 
lög á íslandi eins og maðr veit um ákvæöin um okr fra 1269, en sumar 
þeirra hefir hann kanske þýtt úr kirkjulögunum og sett fram til 
stuöniugs sínu máli. Greiuin er hér prentuö eptir skinnbókinni AM. 
49. 8vo bls. 52, sem er skrifuö um 1300, og er það elzta handrit, 
sem nú er til af Kristinrétti Árua, en til samanburðar er höfö lög- 
bók Brynjólfs biskups í Gl. kgl. samU 3270. 4to bls. 40—41 frá 
c. 1320. Frekari samanburð þótti hér ekki gerlegt aö fara útí, en 
þeim til hægri verka, sem kyunu aö vilja rannsaka ítarlegar texta 
þessara kirkjulagagreiua, skal eg tilfæra þau handrit, er eg hef 
oröið var viö, að þær sé i, og sem nokiíurt mark er að. þQsai 
grein finst auk uefndra handrita á þessum stöðum: AM. 343, Fol. 
skb. c. 1330 (i Hirðsiöum Jónsbókar), AM. 344. Fol. bl. 63a skb. 
c. 1350; AM. 346. Fol. bls. 24 skb. c. 1320; AM. 347. Fol. bl. 
24 skb. c. 1370; AM. 350. Fol bl. 120b skb. 1363; AM. 351. Fol 
skb. c. 1360; AM. 354. Fol. skb. c. 1400 bl. 16b og auk þess hór í Hirð- 
siöum Jónsb.; AM. 126. 4to bls. 215-16 skb. c. 1370; AM. 128. 
4to bls. 217 skb. c. 1490; AM. 131. 4to (aptast) skb. c. 1570; 
AM. 132. 4to bls. 130 skb. c. 1430; AM. 135. 4to bls. 174 skb. 
c. 1380; AM. 136. 4to bls. 251 skb. c. 1500; AM. 137. 4to bls. 
198. skb. c. 1400; AM, 140. 4to bls. 273 skb. c. 1530; AM. 
147. 4to bls. 262 skb. c. 1480; AM. 148. 4to bls. 212 skb. c, 
1500; AM. 151. 4to bls. 256 skb. c. 1450; AM. 152. 4to bl. 
I24a skb. c. 1500; AM. I53. 4to skb. c. 1600; AM. 158A. 4to 
bls. 108 skb. c. 1420 (aptan við fjófab. í Jónsb.); AM. 160. 4to 
bis. 245 skb. c. 1480-90; AM. 161. 4to bls. 342 skb. 1561 — 
65; AM. 163. 4to chart, skr. séra Jóns Erlendss. c. 1650 (í Hirö- 
tíiðum Jónsb.); AM. 170A. 4to bls. 4 skb. c. 1565; AM. 176. 4to 
bls. 5 skb. c. 1570; AM. 177. 4to bl. 22 skb, c. 1480; AM. 181. 
4to chart. skr. 1669; AM. 182A. chart. c, 1700; AM. 182B. 4to 
chart. c. 1700 (eptir 351); AM. 183A. 4to chart. c. 1650; AM. 
183B, 4to chart. c. 1640; AM. 186. 4to bls. 54—55 skb. c. 
1480; AM I85a, c, d. 4to chart. (í Hirösiöum Jónsb.); AM. 38. 
8vo bl. 121 skb. 1578; AM. 39. 8vo bl. 304 skb. c. 1480; AM. 
51. Övo skb. c. 1500; AM. 53. 8vo chart. skr. Eggert Jónss. á 
Ökrum c. 1640; AM. 55. 8vo skb. c. 1580; AM. 458. 12mo bls. 
120 — 11 skb. c. 1570; Gl. kgl. saml. 3273. 4to skb. c. 1580 
(Xin. kap. Kristindb. Jónsb.); Ny kgl. saml. 1924. 4to bl. 72 skb. 
c. 1550; Ny kgl. s. 1925. 4to skb. c. 1450; Ny kgl. s. 1927. 4to 
skb. c. 1650 (xiv. kap. Hirösið. Jónsb.); Thott. 1280. Fol. skb. c. 



1281 



DÓMAR OG RANNSÓKN MALA 



227 



1350; Thott. 2104. 4to chart. skr. 1714 (í Hirðs. Jónsb.); Thott. 
o93. övo skb. c. 1520 (í Hirðsiðum): IBfél. 122. 8vo. 8vo chart. 
c. 1660. 

vm eiða*), 

þvi at guþ sialtr er sannleicr. þa uiU hann^) buers 
löanz með sannleiki ia sem ia er. oc þat með sannendvm nei 
sem nei er. Enn þo fýrer breyskleica sacer manzins. er sialldan 
trver orðinv bero þa heimtaz eiþar optliga oc fram flýtiaz. oc er 
þat engi [synd er^) satt er svarit. oc firi þvi erv þeir scyllder *) 
til sgttar samþycðar oc staðfestu friþar miili þeira sem íyrr 
varo vsatter. oc stýrckia hafþan friþ millum vina. til þess. at 
öannleicr birtiz i þvi sem vattar bera þeim tii scirslo, eða 
vndanferslo er ^) domari dömer. Enn þo at ^) æiðanna se marg- 
fallig grein. þa eiga scýlldoliga. oc innuirðiliga þrir lutiriþeim 
græinaz "*), sannleikr i hreinni samuizku. at hann sveri þat 
eitt er hann veit. oc etlar ivanar lavst satt vera. Scýnsemþ i 
goþri forhugsan at hann sveri eigi hvatscýtliga ^). oc gangi 
eigi til at sveria. vtan næðsyniar. Kættvisi at þat se svarið er 
logligt er oc rgtt. þvi at hverr sem sverr at drýia ^) noccora 
iUsco eða dæðliga sýnd þa sýndgaz hann sueriaudi ologlict. oc 
scal þo þann eið rivfa secta laust, oc ganga til scripta. 



99. [1281]. 

Akvæði um dóma og rannsóknir mála. 

þessi grein finst í haudrituaum ýmist sem laus klausa eða seia 
kapítuli (34) 1 Kristinrétti Árna biskups (Thorkelínsútg. bls. 202 — 
204). Er í Kristinr. Jóns erkibiskups frá 1280 sem fyrri hluti 
51. kap. (NgL. II, 276 — 77) en niðriagið er: Nú skulu klerkar 
0. s. frv. í Jónsbókar Hirösiðum optast sem kap. IX. Tekin upp 
í Kristinrétt Arna Gíslasonar og Olafs, og er þar 30. kapituli. 
Hér prentaö eptir AM. 49. 8vo bls. 52—53 skb. frá c. 1300 og 
boriö saman við Gi. kgl. s. Nr. 3270. 4to bis. 41 skb. frá c. 
1320. Finst auk þess í þessum handritum: AM. 343. Fol. skb. 
frá c. 1330, (i Hirðsiöum Jónsb.); AM. 344. Fol. bls. 62—63 skb. 
c. 1350: AM. 346. Fol Ms. 25 skb. c. 1320; AM. 347. Fol. skb. 



») þannig 3270; wáð fyrirsögn í 49; ''') raz (= með) 49, mispkr.; 
hann þat 3270; ^) Q ef 3270; *) skipaþir 3270; sera 3270; *} 81.3270; 
') geymaz 3270; hvatskeytliga 3270; ») þatinig 49; drygia 3270. 

15* 



228 



DÓMAR OG RANNSÓKN MÁLA 



1281 



c. 1370; AM. 350. Fol. bl. 120b skb. skr. 1363; AM. 351. Fol. 
bl. 87b skb. c. 1360; AM. 354. Fol. skb. c, 1400 bl. 17a og í 
Hirðsiðum Jónsb.; ÁM. 126. 4to bls. 216 — 17 skb. c. 1370; ÁM. 
128. 4to bls. 217—18 skb. c. 1490; AM. 132. 4to bls. 130 skb. 
c. 1430; AM. 135 4to bls. 175 skb. c. 1380; AM. 136. 4to bls. 
252 skb. c. 1500; AM. 137. 4to bls. 149 skb. c. 1400; AM. 140. 
4to bls. 274—75 skb. c. 1530; AM. 147. 4to skb. c. 1480; AM. 
148. 4to bls. 212 skb. c. 1500; AM. 151. 4to bls. 257 skb. 
1450; AM. 152. 4to skb. c. 1500; AM. 158A. 4to skb. c. 1420; 
(aptan við þjófab. Jónb.); AM. 160. 4to bls. 245, skb. c. 1480— 
90; AM. 161. 4to bls. 342—43 skb. 1561—65, AM. 163. 4to 
chart. skr. séra Jón Erlendss. c. 1650 (í Hirösiðum); AM. 170A. 
4to bls. 4 - 5 skb. c. 1565; AM. 176. 4to bls. 4—5 skb. c. 1570; 
AM. 177. 4to bl. 21b skb. C- 1480; AM. 182. A~B. 4to chart; 
AM. 1B3A— -B. 4to chart; AM. 185a, c, d. 4to chart; (í Hirðsið- 
um); AM. 38. 8vo bls. 122 skb. skr. 1578; AM. 39. 8vo skb. c. 
1490; AM. 51. 8vo skb. c. 1500; AM. 53. 8vo chart. skr. Eggert 
Jdnss. á Ökrum c. 1640; AM. 55. Svo skb. c. 1580; AM. 456. 
12mo bls. 194- 96 skb. c. 1480; AM. 458. 12mo bls. 111—12 
skb. c. 1570; Gl. kgl. s. 3269a. 4to skb. c. 1360; Gl. kgl. s. 
3273. 4to skb. 1580 (í Hirðsiðum); Ny kgl. 1924. 4to bl. 72 skb. 
c. 1550; Ny kgl. s. 1925. 4to skb. c. 1450; Ny kgl. s. 1927. 4to 
skb. c. 1650 (XV. kap. í Hirðsiðum [Kristindb.] Jónsb.); Ny kgl. 
s. 1911. 4to chart. (Paus) c. 1750; Thott. 1280. Fol. skb. c. 
1350; Thott. 2104. 4to chart. skr. 1714 (Hirðsiðir); Thott. 593. 
8vo8kb. c. 1530 (Hirðsiðir). 

vm doma ok profvanir ^). 

Tilqviþanar ^) huatsceýtligrar akefðar uskýnsamra ClOanna. 
er her til hafa framleýpt vvarliga eiðum oc oðrum prouanom 
ologliga. sumer sökianndi. enn sumer uer[i]andi sok ^). þa er 
her scipað. at hvervetna þar sem [ef er u nöckuru máli ^) at 
þeir sem ^) dæila. vilia eigi með samþyct niðr setia. scal þat 
firi þeim ^) probaz oc niðr setiaz er vm þat mal a at dgma. 
sva. at hinn seki se sottr fýrer sinvm domara. þvi at sa 
domr er ologligr. oc eigi halldandi er af þeim geriz er vm þat 
mai a eigi rettliga at dæma. Enn sa sem seger eða sök gefr. 
þa scal hann fa prouan til sins máls. nema hinn sem neittar. 
segi noccorn !ut i sinni neilan þann sem hann eigi oc fýrer 
sina hond at proua ^). 



^) þannig 3270; fyrirsögn raáð í 49; Tilkviðianar 3270; sik 
3270; ^) [þannig 3270; ruglað í 49: eigi er kono máli(!)í b1. 49; ^) 
þvi(l) 49; ^) Hér kemr í 3270 beint á eptir án línuskils: Nú skuln 
klerkar o. s. frv. (Nr. 100). 



1281. 



UM MÁLSÓKNIB. 



229 



^ 100. [1281J. 

Akvæbi um málsóknir klerka undir biskup og loikmanna 
undir konung. 

Þessi lagagrein stendr i Kristinrétti Jóns erkibiskups rauða frá 
1280 sem seinni hluti 51. kap. (NgL. II, 377) og hefir hún því 
verið samþykt á biskupaþinginu í Björgvín, og mun Árni biskup 
næsta ár (1281) hafa viljað fá hana tekna í lög á alþingi, en lík- 
^6ga gengið erfitt eða ekki, og af því mun það koma, að hún fylgir 
^ristinrétti hans ekki nema annað veifið í liandrituiuim, Seinna hefir 
þessi grein verið tekin upp í Hirðsiði Jónsbókar sem X. kap. og 
stundum XV. eða XVL kap. 



Hérer Á prentað eptir skínnbókínni Gi. kgl. saml. 3270. 4to bls.42 frá 
c. 1320 (lögb. Brynjólfs biskups) og borið saman við aðra góða skiun- 
í sama safni Nr. 3269B. 4to bls. 204 frá c. 1350. Grein 
þessi er til i mörgum handritum: AM. 343. Fol. skb. c. 1330; 
AM. 344. Fol. bl. 62a— b skb. c. 1350; AM. 347. Foi. bl. 4a 
skb. c. 1370; AM. 351. Fol. bl. 87b skb. c. 1360; AM. 354. Fol. 
skb. c. 1400 (í Hirðsiðum^; AM. 132. 4to bls. 130 skb. c. 1430; 
AM. 140. 4to bls. 274—75 skb. c, 1530; AM. 147. 4to skb. c. 
1480; AM. 148. 4to bls. 210 skb. c. 1500; AM. 159. 4to bl. 
80b skb. c. 1490; AM. 160. bls. 256-57 skb. c. 1480-90; AM. 
16l.4tobl. 344—45 skb. 1561 — 65, AM. 163. 4to chart. skr. séra 
Jón Erlendsson c. 1650 (í Hirðsiðum); AM. 170A. 4to bls. skb. 
c. 1565; AM. 173A. 4to skb. c. 1470 (brot, í Hirðsiðum); AM. 
175A. 4to bis. 37 skb. c. 1400 (brot aptan afj; AM. 176. 4to 
bls. 2—3 skb. c. 1570; AM. 182B. 4to chart. c. 1700 («ex mbr. 
Frisiin); AM. 183A. 4to chart. c. 1650; AM. 185A— D. 4to chart. 
(ABC c. 1700; DC. 1680); AM. 186. 4to bls. 59 skb. c. 1480; 
AM. 687A. 4to bls. 4 skb. skr. 1479; AM. 39. 8vo bls. 257 skb. 
c. 1490; AM. 42A. 8vo bls. 182, skb. 1480; AM. 48. 8vo bl. 60 
skb. c. 1360; AM, 51. 8vo skb. c. 1500; AM. 456. 12mo bls. 
91—93 og bls. 194—95 skb. c. 1480; Gl. kgl. saml. 3273. 4to 
bl. 17. skb. c. 1580 (kap. 16. í Kristindb. Jónsb.); Ny kgl. saml. 
1911. 4to bls. 82—83 chart. c. 1750 (Paus); Ny kgl. s. 1927. 
4to bl. 13askb. c. 1650 (16. kap. í Hirðsið.); Thott. 1280. Fol. 
skb. c. 1350; Thott. 2104. 4to chart. 1714 (í Hirðsið.); Thott. 
593. 8vo fskb. c. 1530 (í Hirðsiðum); IBfél. 122. 8vo chart. c. 
1660. í mörgum handritum er þessi grein áföst víð klausuna^ um 
dóma og prófanir (Nr. 99). Prentað aptan við Kristinrétt Árna, 
útg. Thorkelíns, 1777 bis. 216-18, kap. 11. 



230 



UM ^íAlsóknir 



1281 



vm rettligan domara 

Nu skulu klerkar um ðll mál vera sottir fyri herra 
biskupi. eða. þeim sem hann hefir til fengit at skipa malum 
heilagrar kirkiu. 

Enn leikmenn skulu vm ðll mál sottir vera fyri herra 
konunginum. eða. þeim sem hann hefir sína l^gsaugn [i hendr 
fengit. vtan þessi mal sem her segir. eða. ðnnur þvilik sem til 
heýra kristins rettar *). 

sva sem er vm rán. eða. stulð or kirkiu ok misþyrmsl 
kirkna ok lærðra manna. ok kirkna goz. 

vm tivndar giðrðir. ok heit ðll. 

vm testamenta er menn skipa einkannliga af þvi er þeir 
gefa kirkium. eða. ððrum helgum stððum. ok fatækum monnum. 

vm allt kirkiu frelsi er hon a j sér ok vtan sik. j monn- 
um ok eignum. 

vm vernd pila grima [hins helga [thorlaks biskups er 
vitia hans staðar ok aðra helga staði ok þeirra mal. 

vm hiuskap ok allar þær sakir ok mala uðxtu sem þar 
heýra til. ok þar sem dæma skal hversu huerr er Iðgliga getinn. 

vm kvenna legorð. 

vm frændsemis spell. 

vm hordoma ok frillu hfi. 

vm meineiða ok ^) ef menn býggia dautt fe. 

vm Yillu alla ok vantru. ok þar sem selldir verða. eða "). 
keýptir andligir lutir. 

skal vm ðll þessi ^) mal ok þau fleiri sem skiput eru j 
kristnum retti hvartveggi ^) veriandi ok sækiandi með vitnum 
sinum ok gðgnum koma til biskups vrskurðar. eða. hana ^^) 
vmboðma^jz. 



AM. Nr. 186. 4to bls. 60 skb. c. 1480. kemr hér næstáeptir 



M þannií: 3269; eingin fyrirpögn i 3270, því þetta kemr þar án línu- 
skils strax á eptir: Tilkviðianar hvatskeytlÍKraT ákeföar etc. (Nr. 99); =*) sl. 
3269; ') [sl. 3269; *) donis 3269; [þorlaks 3269. Hér setja norskar 
afskriptir fyrir porláks: Oiafs konunge; okr, b. v. 3269; ok 3269: 
þessor 3269; ') hvnrtveggia 3269; '") logligs b. v. 3269. 



1281 



jm BANN 



231 



greinÍDni : Nu skulu klerkar vm öll mál etc. og sýnist næstum vera 
ágrip af henni, sem ritarinn hafi tekið eptir annari skinnb. 

vm kirkiv[mal]. 
í>esse oll mal heyra til kirkivm, 

aull þau mal sem klerkar kærast vit sin sa mille. edur ero 
þeir kærder af leikmonnum. 

oll hiuskapar mal. og hverso hverr er getin. 

tivndar mal. 

heit og testamenta. einkanlega er menn gefa klavstrvm. 
og kirkivm. edur hellgvm stodvm. 
vernd pilagrima. 
hordomar og frændsemis spell. 
ockur. 

kirkiv stvlldir. eda ef þat er sellt edur keypt sem hei- 
lagt er. 

helgi brott og savrgan heilagra stada. 
uillur og uantruir. 

og ef leikmenn draga under sig þesse mal. edur onur 
kirkna ma[l]. þa falla þeir .i ban af sialfvm lavgvnvm. 



101. [1281]. 
bann, hvernig það verðr. 

AM. 42A. 8vo bls. 182-83 skb. c, 1480; sbr. statútu Jóns 
erkibiskups (Nr. 79 hér að framan). 

[B]ann verdur £a þria vega. 

1. í>at er eitt ef madur hratar j suo stora blute sem 
herra pafinn til heila[grar] cristn[i] hefuer bann a lagt sem 
þat ef madr leggur heip[tug]a haund aa klerk edr klaustra 
mann. edr vekur hann heiptar [blod sva at þat renne^) j kirkiu edr 
j helgum kirkiu gardi edur ef hann færer edur tekr wr kirkiu 
oc þuiliker hluter oc þeir fleire hluter sem madr feller pafuans 
bann yfer sig af sialfu verkinu. er huer þessara j pauans baun. 
þott hann sie eigi sunginn j bann. 

2. í>at er annat bann er biskupar, edur adrer lærder 



leilm, hdr.; ') [broderne, hdr.(!) 



232 



^YRMSLUR KIRKNA. 



1281. 



menn. oc yfer bodav heilagrar kirkiu syngia mann j bann. oc 
steýpa kertum firir sannar saker. 

3. pat er hit þridia bann. er giorest af samneyte bann- 
settra manna ef menn saraneyta þeim j mat edr drýck. j kuediu 
edr kossi. j suefni edr bænum. edur tida atstaudum oc eflingu. 
edr fuUtingi tíl ohlýdni. oe eru þesser j þuiliku banni sem 
hiner er þeir samneýttu, fyrer vtan þat ath eigi mega adrer sa 
þeim sekiazt. 

4. Nu er huer j banni íirir gudi sa sem giort -hefuer 
hofud synd þar til sem hann jatar hana med jdran. aflati oc 
ýfuerbot en þo er hann þar eigi j banni firir monnum. sa 
madr sem bannfærdr er af sinum yferboda firir logna sauk er 
eigí i banni firir gude. en þo skal hann hallda sig suo sem 
bannsettann oc ganga eigi j kirkiur. ne samneyta ðdrum 
monnum. oc ef hann giorer suo. þa sakar hann ecki þat bann 
helldr bæter bann sig mikit j þui, er hann stendr vel suo 
mikla meingiord med samre þolinmædi. enn ef hann giorer 
eigi suo. þa verdr honum su ohiydni. at fuUri bannzsaukiiine. 
oc er þar firir riettliga bannsettur. Enn huer sem firir sanna 
sauk er bannsettur, hann er j banni bædi firir gudi oc monnum. 



102 [1281]. 

Akvæði um þyrmslur á kirkjum og kirkjufjám. 

AMagn. 42A. 8vo bls. skinnb. frá c. 1480; finst og í AM. 
175A. 4to bls. 42 skb. 1400. þessi klausa er sama og 54, kap. 
í Kristinrétti Jóns erkibiskups rauða frá 1280, (NgL. II, 378—79), 
og er tietta líkiega ein af þeim greinum, sem Arni biskup hefir viljaö 
fram hafa á alþingi 1281; sbr. Kristinr. Árna k. VIL 

Sacrilegium. 

Avllum monnum er þat avdsynt oc kunnigt ath vera at 
eingi ma taca rangligha edr misþyrma kirkna gozsi. edr þeim 
hlutum sem gudi oc heilagri kirkiu erv eignader heiter þat 
sacrilegium suo sem misþyrmslur uigdz hlutar edr rangligr af- 
drattur. finnast þeir oc hardliga pinandi b§di j gudz augliti oc 
manna er þat giora. oc verdur þetta sacrilegium stundum ef 
madr leggur heiptuga hond aa klerka edr klaustra menn. oc 
huer sem þat giorer fellur j bann af sialfu verkinv. oc ma af 



GUÐSIFJAR. — BÓMASKATTR, 



233 



ðngum leysazt nema af sialfum pauanum. edr af nockurum 
þeim sem hann fær sligt uaalld til þess. med odrum hætti ef 
nockur brytur kirkiu frid edr spiller kirkiv gardi edr odrnm 
þeim hwBum sem biskup lofar tider at. svo oc ef tekit uerdr 
kirkiu. þat sem þar uerdr lagt til geymslu. þo adrer 
6igi. gdr enn helldr kirkna eign j moti þeira viliai sem firir 
®Jga at rada. edr tekur osett gdr odæmt at hofnudum domi oc 
urskurdi þeira 8em;,umleiga at dæma. enn þersi pina er tuifolld 
forbod oc fiegialld. þui at huer sem helldur rangliga med jU- 
uilia §dr rgner fie heilagrar kirkiu. þa er hann firir þat j banni. 
jafnan skal hann fie bgta sliku sem biskup dæmer ai hendur 
tonum edr logligr hans domari um þetta mgal. so sem honum 
sýnizt efter minkan oc æxlan hans afgiordar. CDsa þessi þa af 
biskupi leysazt edr þeim hann bydr sierlega. So oc huer sem 
stelur edr ræner wr heilagre kirkiv þa skal þessi hegning tue- 
foUd firir koma at gudz logum fordbod oc fiegialld oc fordizt 
^igi þui helldr riettliga refsing af veralldar hof[dJingium. 



103. [1281]. 
Akyæði um guðsifjar. 

AM. 49. 8vo bls. 56—57 skb. c. 1300; AM. 158B. 4to, bls. 
37 skb. c. 1420; á báðum stöðum sem kapítuli í Kristinrétti Arna. 
Sbr. Kristinrétt Jóns erkibiskups kap. 50 (NgL. II, 375—76); sbr. 
ennfremr Kristinrétt Árna ed. Thorkelin 1777 bls. 216. 

Ef madr tekr at likams losta gudmodur sina ^). 

Nv er þat þvi næst. at engi madr scal hafa gvdsifia sinna 
zc. versus. Slikar gvdsifiar verða oc þar er madr tekr gvdmodr 
sina eda gvddottor sem fyn er sagt Enn fyrer allar adrar gvd- 
sifiar er fýrr varo taldar. þa sekiz madr, sem hann taki sýstr- 
ongv sina. eda brædrongv. bædi vid gvd oc vid ærcki byskupp. 



104. [1281]. 
Akvæði um Eómaskatt. 

AMagn. 49. 8vo bls. 57 skb. c. 1300: AM. 158B. 4to bls. 



') 158. 



234 BLAND VIÐ BÚFÉ. — ARFSVIPTING. 1281. 

27 skb. c. 1420; á báðum stöðum sem 36. kap. í Kristinretti Árna. 
Sbr. Kristinrétt Jóns erkibiskups kap. 64 (NgL. II, 385), 

her seger vm roma skatt ^). 

Kvma scatt scal hverr maðr græiða ahveriom .xíj. manoð- 
om penning talinn. þeira er til þriggia marka talinna. eigv fyrer 
vtan vapn oc klœþi æinfolld. oc geri bgði kall oc kona. eða 
gialldi halfan æýri firi hvern penning. 



105. [1281]. 
Akvæði um það ef maðr blandast við búfé, 

AM. 49. 8vo bls. 57 skb. c. 1300: AM. 158B. 4to bls.^ 27, 
skb. c. 1420; á báðum stöðum sem 37. kapítuli í Kristinrétti Árna. 
Sbr. Kristinrétt Jóns erkibiskups kap. 58 (NgL. II, 382. 

Vn bland við bvfe «). 

[E]nn æf manni er þat kent. at hann blandizt við æinn 
hvernn fenað. þat er fyrer boðit hveriom cristnom CDanni, þa 
seki armaðr með heimilisquiþar vitni, Enn sa sýni með lýritar 
æiði eða fari vtlægr. sva skal oc allra vtlegðar mala synia. 

[Wm afgiof firir skiprudning a helgum dogum skal gefazt 
alin. En ef hon lykzt eigi jnnan vij natta sekizt ,iij. avrvm. 

Ef eigi er golldit prestskavp er vij. vikur ero af sumri 
liggur sekt við half mork^). 



106. [1281?]. 
Sakir þær, er faðir getr gert son sinn arflausan fyrir. 

AM. 151. 4to bls. 274 skb. c. 1500. þetta gæti að efni til 
verið frá þeim tíma sem hér er sett, en orðfæri er þó yngra og 
gæti þetta eios verið uppteiknau lagasafnara. 

Fyrer þessar greiner ma fader taka arf af syne sinum ef 
hann vill. 

hin fyrsta ef hann leggur hendur a fodur sinn og vill 
skada hann. 

onnur ef hann giorer fodur sinum mikinn oriett edur 
forsmar hann. 

158; Ef madr blandaz vidr bnfe 158; [bœtt við með ytigr^ 
hendi í 158. 



1282. JÓRSALA OG PÁFATÍtJND AF ÍSLANDT 0. S. FRV. 235 



ef hann asakar fodur sinn vm suiuirdiliga sok vtan fuUa 
naudsyn. 

iiíj ef sonurenn giorer sig at jUrædiss manne med jUrædis 
monnum. 

ef hann vill forrada fodur sinn til lifs. 
YÍ^ ef hann rægir fodur sinn suo honum verdi stor 
skadi at, 

vija ef fadir hans er j fangelsi fyrir nockra skuld og vill 
®i íeysa hann vt ef fadir bidur hann. 

viij ef sonur fyrir bydur fodurnum at giora sitt testa- 
öientum. 

ix. ef sonurinn giorer sig at fifli an fodur vilia. 
X* ef hann liggr med stiupmodur sinne. 
xj* ef hann kallar fodur sinn þiof. 

xij ef faderenn er fangadur af heidnum þiodum og vill 
fionurenn ei leysa hann vt og deyr faderenn þar fyrir. 
xiij ef fader er kristinn enn sonurenn heiden. 



107. 4. Marís 1282. Rómabor^ (Opvieto). 

Martinus páfi hinn IV. biðr J<5n erkibiskup í Niðarósi að 
koma þeim tíundum, sem greiðist af íslandi, Færeyjum og 
Grænlandi í guU eða silfr, því að nautshúðir, selskinn, rost- 
^Dgstennr og hvalseymi sé ekki hentugr gjaldeyrir til Jórsala- 
lands né fyrir hið postullega sæti i Eóma, en biðr að tiund- 
írnar komi sem fyrst að verða má. 

Prentað í Fornbréfasafni Norðmanna I, 63—64 Nr. 71 eptir 
afskript Marinis páfaskjalavarðar af frumbréfinu, sem er í páfagarði 
1 Rómaborg (Mart. IV. ano. I cp. 119) og i P. A. Munchs Pavelige 
^untiers Regnskabs og Dagböger förte under Tiende-opkrævningen 
1 Norden 1282—1335. Kristiania 1864, bls. 153. 

Martinus episcopus etc. 

Venerabili fratri [Johanni] archiepiscopo Nidrosiensi. 

Tua nobis fraternitas intimavit, quod decima, que de Is- 
landie et Feroyum inaulis in regno Norwegie conatitutis, in 
diversis rebus persolvitur, que de facili permutari vel pecunia- 
liter vendi non possunt, propter quod decima eadem nequit ad 



236 JÓBSALA OG PÁFATlUND AF ÍSLANDI 0. S. FRV. 1282. 



Terram sanctam vel ad sedein apostolicam commode destinari. 
Subiunxisti quoque, quod Gronlandie decima non precipitur nisi 
in bovinis et focarum coriis ac dentibus et funibus balen- 
arum, que sicut asseris vix ad competens pretium vendi possunt, 
unde quod super premissis a te agendum existat, petiisti te per 
apostolice sedis oraculum edoceri. Nos itaque tue sollicitu- 
dinis studium commendantes, consultationi tue taliter respon- 
demus, quod tam insularum quam Gronlandie decimas predic- 
tarum in argentum vel aurum, prout melius et utilius fieri pote- 
rit, convertere studeas, illud una cum illa alia decima in ipso 
regno collecta pro ipsius terre subsidio ad apostolicam sedem 
quamcito poteris transmissurus, quid et quantum destinaveris 
fideliter intimando. Ceterum carissimo in Christo filio nostro 
[Eirico] regi Norwegie illustri nostras rogatorias litteras de- 
stinavimus, ut non impediat nec impediri permittat, quin de- 
cima ipsa de regno suo libere extrahatur in predicte terre sub- 
sidium, secundum apostolice sedis arbitrium disponenda, quod- 
que prohibitionem contra eiusdem clericos regni factum, ne 
quivis laicus ipsius regni sterlingos vel argentum aliud vendere 
quoquomodo presumat, studeat difficultate submota qualibet re- 
vocare. Datum apud Urbem veterem iiij. Non, Martii, anno primo. 

[Bæði þau bréf, sera Marteinn páfi skrifai' Eiríkí konungi og hér eru 
nefnd, eru prentuð í Fornbr. Norðm. I, 64 — 66 Nr. 72 og 73 og ern 
dagsett 4. Marts 1282. Honorius IV endurnýjaði þessa áraálgun 5. Jauúar 
1286. Fornbr. Norðm. I, 70-71 Nr. 76 og 77]. 



108. 15. Mai 1282. Rómaborg (Orvlelo). 

MartiNTTS páfi IV. ritar Jóni erkibiskupi rauða um það, hvernig 
eigi að koma Jórsalatíund frá íslandi, Færeyjum, Grænlandi og 
Noregi til kúríunnar, og nefnir páfinn kaupmenn í Lucca, sem 
borga megi til. 

Dipl. Norv. VI, 42—43 Nr. 46 prentað eptir frumritinu j 
páfagarði í Rómaborg (Bullar. Mart. IV. f, 49. vs. an. II. ep. 30). 
Ennfremr prentað í Munchs Pavelige Nuntiers Regnskabsböger Kria. 
1864, bls. 154-55. 

Martinus episcopus seruus seruorum dei venerabili fratri 
[Joanni] archiepiscopo Nidrosiensi, collectori decime in regno 



1282. 



BRÉF ÁRNA BISKUPS TIL RUNÓLFS ÁBÓTA 



237 



Norweie terre sancte subsidio deputate. Salutem et aposticam 
benedictionem. 

Licet tibi dudum nostris inter alia dederimus litteris in 
niandatis ut decimam terre sancte subsidio in generali concilio 
Lugdunensi deputatam in Islandie et Feroyum jnsulis ac Gros- 
landia nec non et Norwegie regno collectam nobis pro subuen- 
tione dicte terre mittere procurares. ut tamen hec eflfectum 
facilius et securius perducatur, decimam ipsam dilectis filijs 
Kaynutio Ruusini, Bartolino Corsi, Raynutio Venture, et Jacobo 
Taditionis de Sohorciasupi ^), necnon Thedaldino dicto Mangiai- 
machi, Donato Lamberti, Oriando Cianchocti, et Masseo Roscion- 
pelli de Giuditionis de Luca societatibus ciuibus et mercatori- 
bus Lucanis, de quorum circumspecfcione ac fidelitate plenam 
in domino fidutiam obtinemus deliberauimus asignari. Quo- 

• 

circa fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus 
huiusmodi decimam in regno ac alijs locis predictis coilectam et 
etiair coUigendam, cum collecta fuerit ad cuius collectionem 
per te sollertem diligentiam uolumus adhiberi, predictis merca- 
toribus aut aliquibus ex eis huiusmodi litteras deferentibus, 
coram tribus et duobus episcopis, uel alijs ecclesiarum prelatis 

■ 

sine diminutione ac dilatione qualibet studeas assignare per 
^osdem mercatores nobis uel ecciesie Romane in Romaua curia 
alibi prout nobis aut eidem ecclesie placuerit pro ipsius 
terre subsidio exhibendam. Tu autem de assignatione huius- 
'^odi decime fieri facias duo publica similia jnstrumenta, 
quorum unum penes te remaneat, aliudue ad apostolicam se- 
^em mittas, rescripturus nobis fideliter per tuas literas, quid 
^** quantum, coram quibus et quando mercatoribus ipsis duxeris 
^ssignandum. Datum apud Vrbem ueterem Idibus Maij. ponti- 
ficatus nostri anno secundo. 



109. 1282. [i Skálholti]. 

Bréf Árna biskups poriákssonar til Runóifs ábóta í Veri, 

AMagD. 385. Fol. bls. 475 c. 1700 (Bps. I, 727). Efniságrip. 

. . . herra biskup ritade til bins kieerasta vinar sins Bun- 
olfs obota j veri. 

') eða: Schorcíalapi. 



238 



BRÉF RUNÓLFS ÁBÓTA OG ÁBIvA BlSKUPS. 



1282. 



at hinn nainti þa á leýniliga. at þeir birtu j engu vilia sinn 
Qini' ætlan firi asgrimi, at ei hefir hann firir þat holms mun. 

hann baá herra abóta virda hvilikar honum þotti saker 
þeirra at Guds Iðgum. 

Sua oc bad hann þenna sama abota skynia ord oc tiltæki 
asgrims oc gðra sier kunnigt hveriu hann færi fram. 



Árna biskups saga kap. 34 (Bps. 1, 727); AM. 385. Fol. 
bls. 475—76 c. 1700. 

herra Kunolfr abote ritade oc til biskups hver ord asgrimr 
talade a þingi j kirkiobæ. oc sua at þeir töludu vm med sier 
at asgrimi þotti mikit at missa vinatto biskups. oc villde þar 
allt til vinna þat er hann mætti af sialfs sins efni. oc betra 
allt oc bæta þat sem hann hefer motdrægr verit heilagri kirkio. 
oc sua at hanu bad herra abóta eiga lut j at þeir mættu satter 
verda sua at vandrædalaust mætti standa. til þess er konungr 
oc Erkibiskup greina allt þat er j miUi manna stód. talde þetta 
vera hina mestu naudaýn allra þeirra er under þeim biuGo. hann 
bad oc at eiga lut j at hann nædi at hallda Baugstade fram- 
leidis. oc mælti þetta ailt med ahýGiosvip miclum. 



Bréf Árna biskups í Skálholti til Eiríks konungs með Lopti 
Helgasyni. 

Árna biskups saga kap. 35 (Bps. í, 728); AM. 385. Fol. 
bls. 476 c. 1700. 

■ 

herra biskup ritade oc med honum til herra Eireks kon- 
ungs. oc stod þar j med gdrv. 

at hann sende Lopt frænda sinu. bidiandi at hann giðrdi 
hans eyrinde gott firi sinn herradom. oc þa hollustu sem hann 




111. 



12. August 1282. 



[i Skáiholti]. 



1283. BRÉF LOPTS HELGASONAR TIL ÁRNA BISKUPS. 339 



hefir af fðdr hans. oc at hann ætlade at Rettindum honum at 
veita gott oc sæmiligt traust trunadar j alla stade sier til 
öæmdar enn Lopti til sannrar giptu. oc honum til eptirlætis. oc 
^drum þeim sem honum þætti varda. oc let hann þat skilia at 
lerd hans dvaldiz saker tilfellis, enn ei af ilivilia vid konung. 
var þetta ritat .ij. nattum epter Laurencius ODesso. 



112. 1283. í Björsvin. 

Bréf Lopts Helgasonar til Árna biskups forlákssonar um 
staðamál. 

^ í>etta bréf finst að eins í sögu Árna biskups 1 kap. 36 og er 

aör prentað í Bps. 1, 729 og Sturl. Khútg. IV, 58—59. Hér er 
Paö prentaö eptir skinnb. í Stockh. Nr. 12. 4to bl. 30b— 31a frá 

1640 og borið sanian viö Stockh. Nr. 8. 4to á pappír bls. 963 
■-64 frá c. 1640. 

. . . þad vil eg ad þier vitid ad ydart mal er mioc aftiutt 
3 Qorege. voru mier synd bref þau [Ritud voro af Jslande til 
^Uns herra med herra Ellende og má vera þeir þikist Ritad 
hafa nær sannu, enn ydur þiki heildur freckt. voru þau og so 
hardiiga tekinn ad þid ^biskuparner vorud nær kallader land- 
fáda menn, og mest firir þaun hJut, ad þier stodud mot herra 
Lodinn á þinge. ODarger harder hluter hafa j norege giörst 
^ille konungz og Erchibiskupz og annara lærdra manna. [herra 
•^[andres] fluttur og grafinn j banne Erchibiskupz ^) j postula 
^yj'ckiu, og brotinn stopuliinn at kristz kyrkív af herra biarna 
kanziler til ad hryngia mote lykiuu, og ao var hryngt vm alian 
bæinn j banne kenne manna, þa var prestum öllum stefnt vt 
t-il konungz, og giörder ij koster, annar tueggie *) ad vera vt- 
^^ger edur hallda fornar sidueniur og syngia messur huad er 
biskuparner segdu enn þeir kusu ad syngia. þá átte herra 
íiudun þing j coariu kyrkiugarde og voru þa gijoruer vtlaga ^) 
Daenu arna biskups j Stafangre firir þad er hann villde ei ad 



[af Jalande send voru med herra ellendj 8. 4to; þaunig 12. 
4to; Lodne 8. 4to; [H. A, fluttur og grafinn j banne erchebiskupz og 
a^nara lærdra manna 8. 4to; ntg. í Bpe. les hér: Andrés plyttur (leiðr.); 
*) annat tuegia 8. 4to; þannig 12. 4to og 8. 4to. 



240 



KONUlíGSBRÉF UM STAÐAMÁL 



1283 



þeir gillde leidangur konunge. stucku þeir vid þad vr lande 
enn herra Gaute [j Tolgu tok fie þeirra. slyckt hid sama 
var giört vid menn Erchibiskupz j þrandheime. Erckibiskup 
hefur og marga konungz menn bannsett. og láta þeir eij sem 
þeir vite þui bid eg minn herra ad þier samþyckist firir Gudz 
saker vid konungdominn, sem þier þikist framast mega, þuiat 
betra er ad vægiast til godz enn bægiast til jllz, þuiat eg veit 
firir vijst ad eij mun hier á Jslande ofrekara gengið ad kenne 
monnum enn nu er j norege: ad ætlan RSdsinz. 

[Nu giefe gud ydur gott Rád til þessa og allz annars^). 



113. fVorið 1283], i Björgvin. 

Bréf Eiríks konungs Magnússonar og Hákonar hertoga bróður 
hans til sýslumanna og handgeinginna manna álslandi um að 
staðir, sem að erfðum hafa verið leikmanna eign, en klerkar 
hafa tekið, skuli aptr falla undir leikmenn. 

Bréfið er hér prentað eptir skinnbókinni AM. 174. 4to frá c. 
1500 að svo miklu sem þísö brot nær, en síöari hlutinn er hér fyltr 
út eptir Árna biskups sögu kap. 37 (Bps. I, 730—31); áör er það 
prentað eptir nefndu Iiandriti í Hist. Eccl. Isl. II, 31 — 22 (ínöíu). 
Sbr. Isl. Ann. Hafn. 1847 bls, 158—60. 

Ejrekr konungr med guds myskun og hakon hertugi synir 
magnus konungs senda syslu monnum sinum ok handgeingnum 
monnum og aullum guds uinum oc sinum a jslandi Q[uediu] 
G[uds] og sina. 

Lof sie uorum herra jehsv christo er avllum hlutum rædr 
ok styrir at uær spyrium þau ein tidindi til ydar um hridir er 
oss þickir harlla sæmilig uera at mestvr þori af almuganum 
er dyggr og orvggur konungdominum hlydinn ok goduiliadur 
vorvm wmbodsmonnum sattir oc samþickir sin j millum sem 
gvd hafi lof fyrir. þo at nockrir menn dragizt meir eptir bisk- 
upum enn til heyrir. edr audrum þeim lærdum monnum er 
langa stuud hafa gagnstadligir verit bæde konungdominum og 
suo ydr j margfalldri aleitni oc margri ovidrkvæmiligri pyntingu 
bæde j ærnvm fiarpinum oc morgvm audrum oheyriligum hlut- 



[sl. 8. 4to; [sl. 8. 4to. 



1283 



SAMNINGR UM STAÐAMÁL 



241 



um. svo sem heyrazt mun er fyrir retta domara kann fram at 
koma einkanliga j þeim nefndum hlutum þo at margir sie 
adrir til sem synizt opinbert at rangliga er af tekit þeim god- 
vm moDnum er sannliga hafa j setid eptir logligri hefd þeirra 

þeirra forelldra og medr fogru skilordi gefit suo morgum 
Iserdum monnum a huerium .xij. manudum slikan kost sem 
^oxn er siduenia aa oc þeir jatudu er j aunduerdu haufdu þessar 
giafir til sæmdar heilagri kirkiu og sier til salv botar suo sem 
hver ma sia at sliker hluter fylgia meir fuUkominne yfirgirnd 

nauckurum rettindum oc þui er þat vor^) [vilie at aller 
Þ^ir stader sem rangliga ero tekner af leikraonnum sem 
lafnliga hofdu setit a med rettre ok logligre hefd. þeir ok þeirra 
íorelldrar. ok halldit upp skylldum eptir rettum maldogum. en 
í^u ero klerkar rangliga aa setter. sva sem ero stadr aa snæfells- 
^ese. ReykiahoIIt oc selardalr [ok adrer sva til komner^). skwlo 
^Ptr hverfa under leikmenn. sem var a dogum Hakonar kon- 
ungs Hakonarsonar ok sigurdar erkibiskups. ok er B^ln oddsson 
skylldogr til at fylgia hefdarmonnum at fía þessa stade 
^lla. sva ok at slikr skal vera kristinsdomsrettr i smaokstoru. 
sem var um þeirra daga. sua ok um tiunder ok alla adra 
hlute. en um falkaveidar skal fara epter konungsbrefum ok 
skipan herra Rafns. en þeir sem mote gera skwlo svara full- 
*^omnu brefabrote ok [hafa þar hia vara^) reide...] 



11*- 1283. i Brautai'holti. 

oAMNiNGR Árna biskups í Skálholti og Rafns Oddssonar um 
ataðamál (Brautarholtssamningr). 

Árna biskups saga kap. 38 (Bps. I, 731-32); AMagn. 385. 
*oI. bls. 478—79 c. 1700 (hér stendr 1284). 

Hér þrytr handritið. það sem eptir fer er hér fylt út eptir Árna 
biskups s-jgu kap. 37 (Bps. 1, 730-31) og það sem sagan segir hlið- 
öiælt er hér gert viðmælt; [ þetta ern ef til vill orð sögnritarans og 

vera að hér hafi staðið nöfn á fieiri stöðum, svo sem Odda eða Vatns- 
firði. j)ó hefir bréfið ekki tekið skýrt fram alla þá staði. sem það átti 

og aptr kaila skyldi, því að um haustið 1283 skrifuðust þeir Jörundr 
Holabiskup og Árni biskup raart um hverjir staðir það væri, sem taka 
^*íyldi samkvæmt konungsbréfinu (Árna biskups saga kap. 36. Bps. I, 
'30); [konungs, sagan. 

^ipi- isi. n. B. 16 



242 



BRÉF ÁRNA BISKUPS OG LANDSHÖFÐINGJA. 



1283. 



, . . epter naargar greiner oc langt vidtal jade hann at þola 
saker godvilia vid virduligann hevra Eirik konung hinn koron- 
ada oc herra hakon hertoga. sono agiæts COagnusar konungs 
oc fru Jngebeargar drottningar. þar til er skipadr verdr Erki- 
biskup j nidaros. þann bodskap sem þetta bref vottade er herra 
Eirikr konungr sende med herra R[afni]. eptir þvi sem herra 
jðrundr biskup á holum bafdi þa jatad firi sina hönd at þola. 
oc ei seo j moti skýlldri hlydni vid almattkan Gud. 

herra R[afn] het a moti þessum lutum arna biskupi. 

at tiund skal greidaz af konungs eignum biskupi oc hei- 
lagri kirkio. þeim gllum sem hann á. oc under hann kunno at 
falla j skalhollts biskups dæme. oc halldaz sa Rettr biskups 
stolsins sem stod adr hann var biskup. oc honum þolist þvi- 
likt sem herra biskupi at holum. oc ei se önn[u]r þyngsl a þessi 
ofan Iðgd af konungsmonnum vid heilaga kirkio oc herra biskup 
edur hans vini ne adra menn. oc epter þetta skýrktu þeir sin 
jayrde ritut med sinum jnsiglum. 



115. 1283. 

Bréf Árna biskups í Skálholti til klerkanna í hans biskups- 
dæmi. 

Árna biskups saga kap. 40 (Bps. I, 734); AMagn. 385. Fol. 

bls. 580 c. 1700 (árf. 1284). 

ritade arne biskup j allt sitt biskupsdæme. 

at eingi madr skyllde greida leikmonnum neitt þat land 
er kirkia ætti. ne nockurn part þeirrar eignar. sa sem adr 
hellt þær af honum firi geof edur skipan. helidr skylldo þeir 
votta at leikmenn toko allt þat kirkiunnar var moti þeirra 
vilia. at ei ýrde sua illa at þeir sýndo sic umattka at fá sæmd 
aptr gialldsins. ef þeirsynduz samþýcker usæmd brottrekstursins. 



116. 1283. [á alþingi]. 

Bréf landshöfðingja af alþingi til Eiríks konungs um ýmsa 
hluti. 



1284 



UMBURÐARBRÉF ÁRNA BiSKUPS 



243 



Árna bps. saga kap. 45. (Bps. 1, 740—41); ÁM. 385, Fol. 
bls. 484 c. 1700 (árí*. 1284). 

Epter þetta ritade herra biskup. herra Rþfn] oc bader 
lögmenn. herra asgrimr oc herra sturla sinn bænastad til Eiriks 
kouungs med fögrum ordum. 

hann leti tíund greidaz af oiium eignum sinum a js- 
lande æfinliga til salvhialpar sialfum sier. enn til nytsemdar 
stadnum. oc at ei heimtist skattar ne þingfararkaup af badum 
biskups stolum. oc at konungr stýrkti þetta stadarins frealsi 
löed sino brefi oc jnnsigli. 

þeir hadu oc at konungrinn leti ganga skip stadarins. þott 
bann hefdi adr annat ætlat. 

þeir hado oc Lopti orlofs. þo at hann hefdi ei adr feingit. 

þeir badu oc at konungr linade dom þann er handgeingner 
^enn höfdu dæmdan vm þa menn sem herra Lodinn gaf 
saker a alþingi. ella gefi hann þeim upp allan dom firi 
sinn herradom oc bæn sinna manna. höfdu oc verit a þann 
þeirra sem mest þotti sekr vera dæmdar xiij. CDerkr. enn a 
^uma dæmduz ix. ODerkr. enn á suma v. at luka konunginnm. 

ei þotti naudsynlig utanferd þeirra. þar sem skýnsðmum 
^onuum virdaz minni saker þeirra enn firi öndverdu var upp- 
*^^slat. oc þeir voru kýRer menn oc giæfer j bygdarlagi. gæfiz 
^onuco upp er þa lýki þat fe sem nu var greindt. 

Þeir beiddo oc konunginn lita j raoti sierhverri grein. 
^^'at hann villde veila. 



117* sumai'lð 1284. [i Skálholti], 

Umburðarbréf Árna biskups forlákssonar. 

Bréfið er tekiö eptir Árna biskups sögu og er hér prentað eptir 
^^^' í Stockh. 12. 4to bl. 38a— b (c. 1640) og saman borið við 
Stockh. Nr. 8. 4to bls. 976 — 77 á pappír (c. 1640) Bréfið er 
^ör preuíað í F, Job. Hist. Eccl. Isl. 44-45, Sturl. Khútg. vi, 
'2—73, Bps. I, 741—42. þetta bréf er sérlega merkilegt, að því 
stt' ^^^^ nokkuö sjá hverjar skipanir Árni biskup hefr áðr 

Vær truum ydur kunnugt vera ad konungz menn kuadust 
stadfesta med lofatace j legriettu j sumar ad oss frauerendum 

16* 



244 



UM REKA VIDEYJARKLAUSTRS 



1284 



allt þad greinarlaust sem stod j brefum þeim sem j fyrra 
sumar komu til jslandz vnder jnncigle konungz og drottningar, 
og huarsu þeir aptrudu sier þá er vær komum á þingid, so 
sem Jon logmadr votíade j legrettu, ad þeir villdu þad ei stad- 
fest hafa sem j mote være gudz lögum og rette, syndist oss 
fyrer þessa hanz framm segn og þeirra samþycke, ad þeir 
fordadist Banns áfelle, medan þad hiells sem þeir hietu. Enn 
ef þeir seilast á gudz Riett og heilagrar kyrckiu med framm- 
kuæmd verkanna á domum yfer cbristnum Riette edur legsög- 
um, þá falle þeir j þad bann sem legbækur heilagrar kyrckiu 
votta, og þar med opid bref mijnz herra Jonz erchibiskups 
og hauz vnderbiskupa. Nu af þvi ad leikmenn eigu [eigi valld 
og lög ad segia edur skipa yfer christnum Riette, þott nockrer af 
þeim hafe annad ílutt, þa vilium vier og ad aller þier vitid, 
ad vmm almenneliga og heilaga skijrn, og so vm fastur og 
vmm helge hfiUd, vmm biskupz forræde á kyrckium og eignum 
þeirra, valueidum og tijundum, vmm kyrckiv þyrmsl og lærdra 
manna, vmm lysingar íyrer brullaup, festarmál, og vm oU hiu- 
skapar mál. vmm Gudsifiar og skripta mál, og okur er menn 
byggia dautt fie, og allt þad annad er til biskups heyrer ^) ad 
einz epter gudz logum valld og dom yfer ad hafa, edur þeir 
sem hann skipar til, þá skal so standa sem vier hefum adur 

skipad fog Bodid Nu er sá vor bænastadur til allra 

ydar, ad þier geymid vel og forsialiga skylldugrar hlydne vid 
jardlegan konung, enn varast allra mest motgiorder og hlydne- 
brot ^) vid himna konung er valld befur á Lijfe og sál ') jard- 
ligz konungz og allra vor og oss veiter allt gott, þad sem huör 
vor hefur, hann hegner [sijna ovine®) ad endalyct med Eilijfre 
pijnu, og vmmbunar synum sonum og þionustu monnum stund- 
ligt starf^) med [Eilijfre dyrd, og endalausum fagnade ^^). 



118. [1284]. 

Gjörð Arna biskups porlákssonar, herra Asgríms í>orsteinssonar 



*) sl. 8. 4to; =") sL 8. 4to; =*) [vantar í 12. Ho og 8. 4to; *) hi'^ 12. 
4to; [sl. 8. 4to; hlydnes brot 8. 4to; ^) salo 8. 4to; ^) synuiii o\\x\- 
um 8. 4to; straff 8. 4to; ^") [dyrd og fognudi eilijfum 8. 4to. 



1284. UM REKA. VIÐEYJARKLAUSTRS 245 

og Páls [Hvalnesings] miUi Runólfs ábóta í Viðey og í>orgríms 
Haldórssonar um reka klaustrsins í Viðey. 

AM. 238. 4to bl. 39a-b á pappír c. 1570 (Bessastaðabók); 
AM. 65. 8vo bls. 15-18 (laus blöð frá 17. öld); AM. 66. 8vo 
W. 82- 83 á pappir skr. 1595 fyrir Odd biskup; AM. Dipl. afskr. 

1775 (tvær aí'skr., öunur eptir Bessastaðab.) og Nr. 1777; 
Landsbókasafu Nr. 108. 4to (séra Jón Haldórsson). Jóu Sigurðs- 
son vill heimfæra skrá þessa til "C. 1275-), en það er of snemt, því 
að Asgrímr er þá eun ekki herraðr; hann er fyrst um 1280 annað 
'veifið uefudr herra í Árna biskups söeru. Hann deyr 1285, og er því 
skráiu frá árunum 1280-85. 

Þessi var giord þeirra arna biskups ok herra asgrims ok 
pals: millvm þeirra rvnolfs abota ok þorgrims Halldorssonar ok 
sona hans at þeir giordv af þeim smareka ^) þat er þeir hofdv 
haftt af stadarins fiorv j videý: fim alna tre ok smærri firi 
vaungeynislv: þa er þeir hofdv ^) aa fiarna^) vardveidzlvnne. ok 

tiri þat fleira sem aboti taladi aa: at stadvr j videý skal 
^iga hiedann af alianu halfan vidreka firi avstan hravnn ok 
ttiarkvik vtannverdri: ok avstur firi lamba stapa: 

Stadur j videý skal eiga þar beit so morgvm hrossvm sem 
videyingar viUia hvartt sem ^) epter vid er farid vtan tun ok 
^kra vatnn ok tialdstad á medann þeir vinna sa vidnvm: stad- 
arens vidvr skal ok svo leinge liggia sem aboti vUl ai landi 
fin avstan hravnn: [ok þar sem hann viU: 

Stadur j videy æ- ok liinn ^) hvornn fiordvng j avUvm 
hvalreka firi avstan hravnn og [bina xviij ^^) bvoria vætt j 
hvorivm hval er kemur millvm hravnsnes giogurs ok vala 
gnvpa ef hvalr er svo miciU at sie skipttingar hvalvr: med 
avUvm þvnga þeim er hvaU®) fýlgia beinvm ok þvesti: enn 
þegar meire er enn iiij ®) vætter þa £a stadvr j videý hin 

^VÍÍj- 1^1^.^ 

Enn þenna halfan hval sa stadur j grindavik helming vidvr 
Íarngerdarstadi^i). ok hvsatopter þridivng vidvr jarngiarda- 
stadi^i). aa, stadur j grindavik siettvng vid hvsatopter ^^). 

Stadur j videý sa vidreka med hvsatoptum miUvm biarnnar 



') samreka 108; haft b. v. 66; flaraana 66. fioru 108; *) sinn 
^08; 5) tyu(!) 66; [vantar i 108; hueria atian 66; ') hual 66; 4, 
^6; "^) utianda 66; ^ ') jarngerdastadi 66; og slikan hlut við aðrat 
jarðir i greindu takmarki, sem staðar kirkju raáldagi segir b. v. 108. 



246 mAldagi yiðeyjarklaustrs. 1284. 

giar ok gardz enda [þess er geingur firi vestann arfa dali ok 
sa þar stadur j grindavik jtakt tvilikt^) sem profazt, 

Hvsatopter eiga fiordvng j smareka avllvm ok j veidvm 
ok j allri grasnavtnn vid stad j grindavik. 

Stadur j videý sa vidreka allann vnder bergit vt fra stad. 
Enn halfan vidreka haleýia hofnn: Halfan vidreka m. odd- 
biarnar kielldv: 

Stadur j videý cn avnnvr hver missere basa vidreka aa mal- 
vik ^) ok allt vt tii kinnar^) enn onnvr hvor missere slijkt sem 
fýlger hafnar lande halfu i ollvm fiorum: Enn onnvr hvor miss- 
ere þridivng i lendingv. 

Stadur j videý þann hlvta allann j hvalreka er millvm 
er esivbergs ok valagnvpa sem ormur einarsson ^) vard eig- 
andi at. ok hinn siovnda hlvt reka j hvassaravns landi. 

Stadur j videý sa fiordvng j hvalreka j [krýssv[v]ik ^) ok 
skal sa sem býr j krýssv\ik ^^) ''senda mann til videýar þegar 
hvalvr kemvr adur þridia sol sie af himne ok lata skiera hvai 
ok abyrgizt sem seiger j logbok. 



119. [1284] 

Máldagi Viöeyjarklaustrs um ítök í jarðir annara manna. 

þessi máldagi eða niáldaga stúfar þessir, sem hér ^eru kallaðir 
A og B fylgja í handritunum gjörð Arna biskups og Asgríms hér 
næst á undan og er því líklegt þeir sé frá sama tíma; A stendv á 
undan gjörðinni, B á eptír. það sem hér er kallað C, er tekið 
eptir Vilchinsbók. í Landsb. 108 er A og B grautað saman, eins 
og hjá Vilchni, en 1)6 styttra. 



') [þessir geinguí!) 66; þuHijkt ÖB; ^) vidum ' 66; *) haaleira(?) 
66; Haleyrar 108; maalvijk 66; kingur (sic) 66; k'ynar 108; ') sl. 
66, 108; Suarbergsl!) 66; ^) í íjaudsb. 108. 4to stendr aptan viðbréfið: 
• Eigandi og ábúandi Saurbæjar á Kjalarnesi var drepinn i Viöey af EH- 
indi lögmanni á Strönd. vide Byskupa annalai*. Jón Sigurðsson hefir og 
cetlað að jietta víeri Ormr Einarsson mágr Erlends löguiann, er hann vóg 
1519, oe: yröi þetta þá seinni viðbót við bréfið. En þetta er vist ekki 
rétt, því að þetta mun vera sá Ormr Einarsson, sern nefndr er i bréfi 
um reka Garða á Álptanesi frá . hér um bil 1307; ^) [krijsivijk 66; 
krysnvikur landi 108; krijsuvijk 66. 



1284. 



MÁLDAGI VIÐEYJARKLAUSTRS 



247 



A. 

AM. 238. 4to bl. 39a papp. c. 1570; AM. 65. 8vo bls. 14 
(laus blöD); AM. 66A. 8vo bl. 82a skr. 1595; Landsb. 108. 4to 
^l- 102; AM. Dipl. afskr. Nr. 1778 (eptir 238). Upphafið er nefnt 
1 bréfi Jóns Skálholtsbiskups frá 1413. 

Msaldage klavstursinz j videy^). 

Þessi jtok aa stadvrin j videy j iond'^) amiara manna. 
fiordvug hvalreka j kryssv^) vik. 
hellming hvala ok vidar med hravnz landi. 
fiordvngurinn j krossvik var keypttur firi . ^). 
Hinn siovnda hlvta hvalreka j hvassaravns landi. 
ODedur hops ^) landi halfan hvalreka. 



AM. 238. 4to bl. 4Öa á papp. skr. c. 1570, og er hér bil 
^illi þess og gjörðarinnar; gjörðin endar neðst á síðu með ekki fullri 
línu, og l)etta byrjar á næstu blaðsíðu með nýrri línu; AM. 65. 
övo bls. 18—19 (laus blöð); AM. 66. 8vo bl. 83, skr. 1595; 
Landsb, 108. 4to. paö getr verið vafi um hvort þetta eigi ekki í 
í*íiun réttri aö fylgja seni áfast við Nr. 118. 

Stadur j videý aa ok selfor j þormodz dal hinn efra. 
Gelldfiar afriett j skardz kinn^). 

Savda hofnn j hravnslandi j grindavik. j'^ .') gielldings. hvs- 
J'vm Ifiarmanni ^) vit þridia mann þott þurfi. kietil ok elldivid 
og blondv leigvlavst. 

þriar ®) skogar toptter j skoradal. 

Alla halfa lax veide j [ellida aam ^^). jtem at avk fimtvng 
vr^^) nedri aa. 

Samvidvnnar ^'^) skog j hravnvm vt fra hvaleyri, jtem 
skogar toptt j selvikar ^^) skogvm. 



C. 

AM. 259, Fol. bls. 55-^56; AM. 260. Fol. bls. 59-60, Iivort- 

') þannig 66; land 66; ') krysu 66; ') fim hundrut 66; hofs 
66; «) Skarðskirkju(!) 108; tuo liundrut 66; ') fari madur 66, fare- 
mann 108; ^) þria 238; þriaar 66; '") ellidhaam 66; j 66, 108; '^) 
Samvidar 66; ^^^) Solviðar 108. 



248 



REKASKRÁ ÞINGEYEAKLAUSTRS. 



1285. 



tveggja með hendi Jóns í Villingaholti; ÁM. 256. 4to fol. 25a, skinnb. 
skr. um 1640 — 50 fyrir þorlák biskup. 

pessi jtðk a stadurinn j jarder annara manna. fiordunng j 
hvalreka j Krysuvijk ^). helming widar ok hvale med hrauns 
landi 3 Grindavijk fiordungurinn j krosse var keypt firi vc 
ok hinn siounda hlut j hvalreka j hvassa hrauns lande med 
hofs landi halfan hvalreka millum walagnvpa ok Esuberg 
halfan hvalreka. Selfðr j þormodzdal hinn efræ Gielldfiar afriett 
j Skardzkinn. saudhefnn j hrauns land j Grindavijk hundrad 
Gielldingz. husrum farmonnum '^) vid þridia mann þo þurfe. 
kietil oc elldevíd ok blðndu leigulaust ^). Stadur j widey a vid- 
reka med husatoptum millum Biarnargiar ok Gardzenda þess 
er geingur firi westann arfadali: Husatopter eigu ok fiordung j 
smareka aullum ok j veidum ok allre Grasnautnn vid Stad j 
Gríndavijk. stadur j widey a vídreka under bergi ut fra Stad 
enn haifan vidreka aa haleigiu ^) hðfnn. Halfann vidreka á odd- 
biarnar kielidu. stadur j widey aa onnur hver missere bása 
reka ok malvijk^^) ok allt ut til kinnar. enn onnuv hver missere 
slijkt sem fylgir hafnnar landi hálfu j ollum fiðrum. enn 
onnur hver missere þridiung j lendingu. iij skogar topter j 
Skoradal. alla halfa laxveide j ellida ám. jtem ad auk fimtung^^) 
ur nedri aa. samvidunar skog j hraunum ut fra Hvaleyre. jtem 
skogartuptt j selvijkar skogie. 



120. [um 1285]. 

Reka og landamerkja skrá I>ingeyraklaustrs. 

AM. Nr. 278. 4to á skinni; Bréfaafskriptir Árna Mr. 2889, af- 
skript Arna sjálfs eptir skinnskránni («ex pagina membranea mona- 
sterii Thingeyrensis» = A), Nr. 500 eptir transskripti Björns á 
Skarðsá og séra Gunnlaugs í Vallholti 1645 (= B). Arfærsla 
skrárinnar er Jóns Sigurðssonar. 

J þria staði scal fyrst skipta eiga vika lond halvan þriði- 



*) Krysi- 256; =*) hvali 260, 256; fiordunginn 260; keyptt 260; 
þannig 259, 260, 256; «) þanni^ 259, 260, 256; ') fiarmonnura 260, 
unu 256; hérendar þessi stúfr i 108; þannig 259, 260, 256; '**) mál 
vijk 259; mal vijk 256; '•) fimtungr 260. 



1285. 



REKASKRÁ ÞINGEYRAKLAUSTRS. 



249 



Í^^S] þar a þorvarðr j þriðiung i reca skipti. En halvan 

þnðiung eiga þau Guðrun oc Kolbeinn oc a [þorvarðr þar fiorð- 
ung] 2). 

í*a eiga vica lond allan þriðiung einu. [þa] er epter einn 
þriðiungr. þeim scal skipta j þria staði. eiga einn lut vica lond. 
þa scal i helminga scipta [oðrumj lut. oc fylgir sa lutr hafnar- 
londom aunaR. þa er epter halfr annarr lutr oc scal þeim 
huarum [tueggia scipta] i hælminfga. Eiga þarj annan lut aboti 

brððr [oc þeir þorvarðr oc Jllugi at hælmingi huarer. 
[Jllugi a hælming við þor]varð. [en nu er iUuga lutr kominn 
under breðr^) en annan eigu hafnar lond. þa scal sc[ipta] 
þeim lut ollom sem til hafnarlanda liggr. þ[eim scal] akipta 
fyrst i helminga oc enn oðru[m lut] ®) i hælminga. þar a Guð- 
íun enn fiorðung i þeim helmingi við þorvarð'). 

J milli rifs oc hella þeirra er ut ero i digra mula i 
kall[drana la]ndi. ero þau hualscipti a rechualum oc a ^) 
landmanna lut at i fiora staði se skipt. fylgir einn lutr hual- 
garði. Annarr lutr til kalldrana oc hafnarlanda at helmingi 
liuarir. nu er þriði lutr oc a Guðrun halvan ^^). en halfr liggr 

vica landa. oc a þorvarðr þar i þriðiung. Enom fiorða lut 
^cal skipta i þria staði. hever þar einn lut rifs land. annan 
*^*iðrun. þriði liggr til hafnar landa. Flytningar skolu saman 
^ara með hualgarði oc kalldrana oc skotmannz lutr oc lass- 
huah- ^i). 

*) dottiÖ úr skbl., og uudirstrikað í A; eyða í skránni fyrir þrem- 
fjórum orðum, sem skafið sé; B iíefir þannig, og svo stendr í skránni 
frá hér um bil 1320, sem rituð er um 1500; [heflr fyrst staðið í 
skránni: «en þeir þorvarðr oc lllugi aunan« og svo stendr í B; en aeínna 
hefir verið strykað yfir •en» og sett "OC" 1 staðinn uppi yfir, og verið 
dregið yfir •annan* og við það kemr fram það, sem hér stendr, og svo 
les Arni og er það augljóslega réttara; [yfir línunni með sörau hendi 
skráin frá hér am bil 1340 um Giljár reka; orðin "en nu er- eru 
tekin eptir B, því eyða er fyrir þeim í A. Árni hefir skrifað þar, en 
^regið út aptr: «Hic supra lineam recentiore manu, antiqua tamen, 
^criptura est-»; þannig A; þar b; ®) eptir B: A hefir ekki getaÖ lesið 
íiema. . . .kteða. . . .kn, seni erlíklega rangt; ^) hér eru úr línu 
í eyðu í skránni; ^) sbr. skrána frá hér um 1290 um hvalaskipti miUí 
Rifs og Hella; B les i, sem líklega er raugt; ") Va úr línu auðr í 
skránni, og mun þó ekki vanta í; B ritar hér og sem enginn eyða sé; 
*') hér um bil ^'s línu auðr í skránni. 



250 



REKASKRÁ ÞINGEYRAKLAUSTRS 



1285. 



Milli rifs oc inávastapa stapa skulu eiga i rechuaium 
þridiung kalldrani oc þorvarðr. Annan vicalond oc Guðrun. oc 
a þorvarðr þriðiung i vicaluta ^). En hinn þriði huerfr til rifs 
oc hafnarlanda. oc a rifsland helming i scipti við hafnarlond-) 
En firir innan stapa til laxsar a kalldrane oc vicalond oc Guð- 
run einn þriðiung at helmingi huert. oc a þorvarðr þriðiung i 
vicalut en fioiðung i guðrunar luta. En annaR þriðiungr liggr 
til tiarnar landz ok krocslannz oc rifsiandz oc hafnarlanda. oc 
a rifs land iamnmikit sem hafnarlond bæði. Nu er epter einn 
þriðiungr oc scal sa huerfa halfr til gröna brecco oc kelldu oc 
óslandz. oc a grönabrecca iamnmikit sem hin bæði. En halvan 
a þorarinn oc Suinvettingar oc synir Jngimundar iamnmikit 
allir. J milli mavastapa oc laxar skulu saman fara íiutningar 
oc scotmannz lutr oc lasshvah'. skulu muncar hava þria luti 
en þorvarðr fiorðing. 

fetta er landamerki miUi kalldrana oc hualgarðz. liosþúfa 
ræðr oc rettsýni ovan í vatn. hualgarz menn eigu hagann allan 
oc hallda upp garði firir neðan voll a kalldrana oc sua suðr i 
vatn. en eí þeir hallda eigi garði upp. þa eigu huarer tueggiu 
sambeit. Kalldrani a toríscurð firer utan hafnara oc engiar 
allar upp at hualgarðz teig. Hualgarðz menn eigu þar at skera 
einn attfeðming a huerio ari. Kalidrani ^a engiar allar með 
seliavatni suðr at hafnarvatni oc holmi i seliavatni oc klaufa 
lök allan oc æý þa er þar fylger. þa eigu þeir oc þrondarlðk 
er fellr ovan i hafnarvatn. til motz við hafnarmeun. sua sagði 
þorsteinn langstaccr oc kanabarör oc Gunnhilldr grimsdottir, 

f>etta er landamerki milli krocs oc liarnar. miðgröf ræðr 
oc gagnsýni i uppsprettu þa er augna löcr heiter oc döll i 
kýrfings fialli oc löcr sa er fellr or hornnsila tiornn oc vestan 
i nesvatn oc fia lökiarosi rettsýnis i lambhagann þann er 
stendr firer austan nesvatn. 

petta er landamerki i milii krocs oc rifs stapinn oc rett- 
sýnis upp firir hest. þa austr i raupnadal *) oc rettsýni i stapa 

') úr línu auðr í ekránni; eyða íyrir eitthvað einu orði i 
skránni og er skaíið; B le.s eins og eingin eyða sé, og hefir hér líkiega 
upphaflega verið skrifað: þriðiung, en svo skafið út aptr, af því að orðinu 
var ofaukið; þannig B; í skránui má bæði lesa klaupalÖk og klaufa- 
lök, og getr Árni uni hvortiveggja, og setr p fyiir ofan línuna; í 
skránni er fyrst ritað raunadal, en síðan er pn sctt yfir líuuna og 



^^^5. PÁFABRÉF. 251 

þanu er stendr firer sunnan [. . a]rns eingi. oc i fugiþufo 
þa sem er firer sunnan þrondartiorn. Krocsland a Iðk þann [er 

heiter oc fellr austan i Lax[a]. 

J helnaing scal scipta spacono arf. eigu þar annan lut 
hoscvlizstaða menn oc spaconufellz menn. þa scal enn scipta i 
*^ua staði. eigu þa muncar annan lut. en þa scal eun scipta i 

staði. eigu þeirUra suinavatni oc af holltastoðum annan 
^ut. at helmingi buarir. en annan eigu mast^aðamenn] halvan. 

muncar oc þeir or hu[amjmi halvan. at hælmingi hvarer^). 



121. 1285. 

Aminningarbréf Marteins og Honoríus páfa til Eiríks Noregs 
konungs IVIagnússonar út af ójöfnuði hans við klerka, og eink- 
við Jón erkihiskup rauða, Andrés biskup af Ósló og for- 
finn biskup af Hamri. 

Marteinn páfi dó 1285 og tók þá Honoríus páfatigu. Marteinn 
Pafi hefir látið taka bréfið saman, en liklega ekki verið búinn að 
senda það af staö, en að eíns fá það í heudr Pétri af Mediolan, 
^,^ SYo hefir Honoríus sent pað, án efa með Andrési biskupi af 
^sló (sbr. Isl. Ann. við ár 1285). Bréfið snertir ekki sérstakiega 
|sland að Öðru leyti en því, aö því hefir verið snúið á íslenzku 
hklega^um sama leyti; vera niá þó að það hafi haft áhríf á staða- 
á Islandi. Hér er prentað eptir AM. 354. Fol. bl. 36b 
38b skb. c. 1400 Skálholtsbók yngri, sem þykír skrifuð með 
jiendi líkri séra Magnúsar þórhallasonar þess sama, er ritaö 
^^fir nokkuö af Flateyjarbók. Afskriptir af bréfinu eru í Ny kgl. 
saml. Nr. 1938. 4to á pappír (eptir AM. 354.); Ny kgl. saml. 
Ní*. 1585. 4to á pappír frá 18. öld; MSteph. Nr. 13. 4to bls. 
^^^- — 26 á pappír skr. 1715 fyrir Pál Vídalín eptir "chartis» með 
heudi Arni Magnússonar; MSteph. Nr. 41. 4to á pappn frá c. 
1730. Allar þessar afskriptir virðast vera komnar frá 354, og er 
Þeim því bér enginn gaunir gefinn. Bréfið er áör prentað í F. 
J^li. Hist. Eccl. Isl. 1, 404—10 (eptir AM. 354). og er þar árfært 
1283.; þar er og prentuð þýðing þAmióðar Torfasonar af því, 
sem finst í hans Fíist. Norv. IV, 372. 

bref virduligs herra honorij papa. 



Punktr undir u eine og lesa eigi raupnadal = (Kjiípnadal?); B les rauna- 
(= Hraunadal?). 

') þannig, A; rns Ijóst í skránni; B les vatnseingi; '^) Huorki A né 
B hafa getað lesið lækjamafnið og hafa eyðu; *) Hér eptir kemr eyöa 
^Jfir svo sem Qóvvim líiiuni, og þá kemr um Giljárreka c. 1340. 



252 



PÁFABRÉF 



1285 



Honorius pafi. þion þiona guðs. sendir hinum kærazsta sin- 
um syni j christo ag^tum Eireki noregs konungi quediu oc 
postoliga blezan. 

CDeistari petr af mediolan. vor elskulegr sonr ok heilagrar 
kirkiu kanzeler. sagdi suo os hiauerandum. at þa er a lifi var 
söllar minningar CDartinus pafi. er nöstr var fyri os. tok hann 
vidr nockurum brefum þeim sem saman voro gorr vnder þess 
ens sama pafans nafni med þessi formeran. 

CDartinus biskup þionn þiona guds sender enum körasta 
sinum sýni j christo agiotum eiriki noregs konungi. kuediu 
ok postuliga blezan, 

medr þui at konungligh sðmd skýlldaz. at elska rettan 
dom. þa hðfer at þat se forprisad j girud hiarta þins. at íram- 
kuðmd konungligrav ýfersýndav greini suo gerandi hluti. med 
íýrirfarandi skýnsemi. at eigi þurfi þar nockura asakan til at 
leggia edr hirtingar snarpleik helldr þat allt konungs medferdi 
se loöigt ok gudi þógiligt. samþyckid ok vingiarnlega vidr- 
jafnad ok Rettlðti. virduleger brðdr. 

A[ndres] biskup af oslo ok þorfinr af hamri. greindu firi os 
eigi ath eins af sinni halfu. heildr ok af allra annara biskupa 
formanna ok klerka heilagrar nidaros kirkiu j þui sama erki- 
biskups dðmi þa hluti sem fýRum gerduz miUum godrar minn- 
ingar erkibiskups nidaros kirkiu. ok agiðtrar minningar CDagnus 
noreghs konungs faudr þins. þat einkanliga eR þessi konungr 
ok sýslu menn i hans Riki gerdu vmskipti a um þau en godu 
fornu laug er j þui landi hafa gengid. en toku þar upp j 
stadin laug ok nýar sidueniur þðr sem kunnigt uard at hellzsti 
mi^g nidrudu heilagrar kirkiu frelsi. ok verndum einkanliga fýrst 
þui priuilegio er agiðtrar minningar COagnus erlingsson noregs 
konungr gaf ok ueitti nidar os kirkiu j hueriu er þetta stod 
millum annara hluta. at sa enn sami konungr het ok 
gaf sik ok sitt Riki j ualld enum helga olafi konungi. En til 
merkis þesarar vppgiafar. baud hann skýllduliga at epter hans 
andlat. ok allra hans eptir komandi. skýlldi konunglig korona 
oííraz til ens helga olafs konungs j nidaros kirkiu. suo uar os 
ok fiutt ath þau voro forn laug j landi. at þann tima er kon- 
ungs kosningr þurfti at vera. þa skulu erkibiskups ok annara 



') xpi, skb. 



5285. PÁFABRÉF. 253 

biskupa eid[ar] ok tillaug[u]r vm þat efni fyrer mest haldin vera. 
Suo ok at sýBlumennerner dirfiz ei vndir sig at draga ok ýfer 
at sitia þeim soknum. ok domum sem at Rettu heyra til hei- 
lagrar kirkiu formonnum. ok vm sidir koma þa i kiöru med 
audru marghattudu efni. ýmisligra greina. millum erkibiskups 
ok konungsins faudr þins. en med godra manna tillaugu stad- 
festiz þeirra i miUum vingiarnligr samningr vm allar greinir 
þeirra i millum. med samþýcki biskupanna. ok korsbrðdra ok 
annara formanna heilagrar kirkiu. ok ei sidr med samþýcki 
barona j noregs konungs Riki. veittu þar til huorertueggiu sin 
söri. at þessi sött skýlldi halldaz. ok vardueitt vera at' erki- 
biskupi ok konungi. ok ollum þeirra laugligum eptevkomandum. 

et sama fluttiz firi os at konungrinn fader þiun vardveitti 
þessa sðtt. ok let fastJiga balldaz vm aJlt silt Riki ð medan 
bann lifdi, En epter hans dag a. xiij. ari þins alldrs. þa er þu 
wart kronadr. suarder þu at hallda ok vardveitaz lata heilagrar 
kirkiu frelsi ok Rettendi. suo ed sama fir nefnda sðtt at nðr 
verandum ok samþýckiundum þinum verndar monnum. Nv 
epter þat toku þesser somu verndar menn ok Radgiafar þiner er 
sðttina hofdu svarid at vardveita. ok gengu haskasamliga a sin 
sOri. ok gerduz ei minniger sinnar saluhialpar. suo at þeir dirfduz 
skipa ok jnnleida nockur laug ok sidueniur moti sagdri sðtt. 
þeir sogdu ok fram nockur laug til kirkna ok þeirra iormanna. 
þau sem ei nidrudu litt kirkiunnar frelsi þar med letu þeir fýlgia 
^iíiskipti þeirra godu laga sem fýR gengu j landinu. En allar 
þeasar skipaner ok veniur. er þeir leiddu j landid med þeim 
'^ðtti. budu þeir at stadfastliga skýlldi halldaz. ok varduoitaz 
^Qder nafni þinu. ok at suo komnu efni kostgiöfdi erkibiskup. 

at standa vandum verkum. þess hattar verndarmanna 
geymslu. ok suo at fýrer þa skylld. hafdi hann þing uidr sina 
under biskupa med audrum kirkiunnar formonnum. ok millum 
annara hluta þeirra er skipuduz a þui þingi. monnum til sid- 

otar. sagdi erkibiskup fra guds laugum. ok pafaliga skipan 
^oti þeiin er þat skipa ok stadfesta er til nidranar er heilagri 

•^^^kiu. baud hann ok fastligaat þessi guds laug skýlldi af oll- 
vardveitaz. ok þat med at allir hans vndir biskupar. buerr 



') vmgiarnligr, hdr. (vgiarnliga; vottr þess að eldra handrit Hggi 
grundvallar). 



254 



PÁFABRÉF 



1285. 



j sinu biskups dðmi skýlldi þessi somu laug lesa lata. hid 
minnsta. sinn a. xij. manudum. En af þuilikum hlutum fýR 
nefnder verndar menn. geýmslu menn ok Radgiafar. at erki- 
biskup ok adrir biskupar leiddi j land. mykla nyung. ok ohðfur. 
ok at slikir hlutir vðri þer ok þinu Riki til mikiIlaR þyngingar, 
ok þar fyri appellerudu þeir lil postuligs sðtis. En þott erki- 
biskup giordi þessvm sumum margar aminningar. at þeir leti 
af um sider. þeim ^olaugum. ok siduenium. ok skipanum er 
motstadlig voru heilagrar kirkiu frelsi. ok þo at hann vottadi 
fyri þeim at þeir scm slikra hhita. dirfaz moti kirkiu. felli i 
pafans bann. af sialfu verkinu. þa iyri litu þeir ei þui sidr. 
þess hattar aminningar hans. med fordðmdri dirfd. erkibiskup 
bodadi ok einkannliga. tuo af þessum verndar monnum þinura 
j banni vera. annan biarna af gizka. ok þann er kalladr er 
andres pluckr. En þo at biskup gerdi sina skylldu her um. þa 
sam[n]eýttu þesser suo sem adr audrum kristnum monnum. 
En adrir verndar menn ok Radgiafar samþýcktu þeim. ei at 
eins. ok samneýttu. helldr skýlidudu þeir ok adra menn til 
þeirra samlags. ok enn a ofan. at þessa hina somu ok adra þa 
sem bannsetter voru. fyri sina opinbera glðpi. þa uegsomudu 
þeir þa mýklu fremar en adr hafdi uerid. j sðmdum ok mann- 
virðingum. ok þa er þessi andres pluckr. er fýr gatum uer 
andadiz j þui banni. þa toku adrer uerndarmenn. geýmslu 
menn ok Radgiafar þinir hans likama. ok letu grafinn uerda j 
biorgin. j sialfs þins kapellu. Nu eigi þui sidr, þa minti erki- 
biskup a uendiliga. suo þig sem þina Radsmenn. at þer allir 
samt letid nidr falla þes hattar þýngian ok þraungingar til heilagra 
kirkna. hann bad ýdr aptr giallda kiikium ok þciira personum. 
þat sem þðr hofdu adr fýri mist. laug ok sidueniur. skipanir 
þðr sem þer haufdud jun leitt. ok vlda dirfduz moti kirkiunnar 
frelái. bad hann ýdr vendiliga af skafa ýdrum bokum ok bref- 
um. edr at minsta iagi. at þer vottid opinberliga. at þer vilid 
slika hluti ei sidan frarami bafa vid kirkiurnar. edr a þeira 
vrabods menn. En þu ok þiner uerndar menn. geýmslu menn 
ok Radgiafar uanrgktu med raikilli þriozku at hlyda þess hattar 
aminningum. Sidan sendi orkibiskup íyri ser ok sinum undiR 
monnura. ok biskupum visa sendiboda til postuligs sðtis opter 
þeirri appelleran. sera þinir Radgiafar hofdu fyri gert. þa skip- 
ader ok ean sendiböda til uor. En er þetta erendi. ok huara- 



1 285. 



páfábréf. 



255 



tueggiu sendibod kom fyri os/< þa falum uer þa aa hendi þess- 

um kardinalibus uirduligum brodr vorum erkibiskupi. ok uor- 

um sonum. sanctorum marcelline et petri prysbytero *). oc j 

sancte marie inmalata diacono. at þeir skylldu heýra þetta 

sendibod hid sama. ok sidan os kunnigt gera af huorum- 

tueggium sendibodum. Nu med þui þa er þessir sendibodar 

haufdu marga hhiti frami hapt. fyri þessum kardinalibus. þa 

beidiz þinn sendibodi millum annara hluta at vid skýlldum 

senda legatum til noregs. at kalla aptr þðr þyngianir ok havd- 

endi. er hann sagdi ed þu ok þiner menn. þylder af biskupum 

audrum Iðrdum monnum. um allt þitt Riki. En at audrum 

kosti kalladiz hann ecki mundu um geýma þes hattar appelleran. 

at þessi sendi bodi. suo uanlýgtudu. þa toku þinir Rad- 

giafar ok helldu fyri me[i]ra sinn rangan uilia. en skýnsemd 

6dr Rettendi. suo at þeir toku ok fðrdu j bond þa Iðrdu menn 

biskupa starf hofdu. ok profasta ok klerka. suo et sama 

leikmenn. þa sem med eidum voru skylldugir. undir biskupa 

þionostu. þesa huoratueggiu rðntu þeir ok j vtlegd raku, af 

ollu sinu godzi. ok laugdu suo meingiovd a meingiord ofan. ok 

^t slikum Rangendum fram hofdum ai guds Rett. af þinum 

'■3'dgiofutD. þa freistadi erkibiskup. fram at ganga j moti epter 

s'íýlldu sins embðttis. epter þðr laugligar aminningar. sem 

hann hafdi þeim gert. En þar moti dirfduz þessir hinir saumu. 

mikiUi illzku. ok uanrökt gudligri tign sialfan erkibiskup 

suo hid sama A[ndres] biskup af oslo. ok þorfinn biskup af 

bamri opinberliga j vtlegdar pinu at skipa ok braut reka af 

sinum biskups stolum. ok enn meira. at þeir röntu þa ollu 

s'öu godzi. fyri þa eina skulld at biskuparner uilldu hallda þa sðtt 
fyRi 

gaium ver millum erkibiskups ok konungsins faudr 
Þ^°s. ok þat annad at þau log ok skipanir. er berliga uorujnn 
^^idd. rnoti heilagrar kirkiu frelsi. villdu þeir suo sem þeir 
attu eigi halida edr halldaz lata. Erkibiskup ok adrer biskupar 
bofdu þolad um hrid þuilika utle^d. sera fýR var sagt. ok erki- 
biskup ötladi heira at hallda til sins erkibiskups stols. o.k galit 
bann natturunnar skulld ok andadiz af þessi verolld. Enn er 
Þ^ssi tidendi gerdnz kaulludu þesser Radgiafar heim aptr sinn 



') Svo les Finnr biskup, og 
P*ít Vhro pptriphoroí?). 



an 



efa með réttu; í «kb. stendr : 



256 



tlM STAÐAMÁL 



1285 



sendi boda af kuria med þinu bodi. ok dirfduz þa þeira hluta 
er kirkiunni. ok þeira personum voru til mikiUar nidranar. 
Nv af slikum hlutum kom til vorr fýR nefndir biskupar. ok 
tiadu litillatliga at ver skýlldum sampinaz j voru hiarta þeira 
fatðka lifnadi. þeir badu os ok at geýma med faudrligri forsia. 
at ei skylldadiz þeir lengr j vtlegdar pinu. at þola brigzli bisk- 
uplegri tign. Nu med þui at þesser hluter. sem ver hofum 
tinda. ef at sannleikinum er geýmt þa mislika þeir gudi. er 
fyri koma konungligri heilsu. ok spilla hardla miogþinni frðgd. 
þa biodum ver. ok aminnum konungliga tign. skýlldandi þig 
j vppgefning sýnda þinna. at þu hugser. med vendiligri aktan. 
at eigi somer konungligri tign. at þu hafir þig suo. edr gerir 
til Iðrdra manna. j þinu Riki. edr þolir af odrum. at suo se 
til þeira gert. sem her til befer verid. þar sem þu ðfcter þa at 
vegsama. sem guds þionostu menn ok þeira malum at fýlgia. 
med vidrkiðmiliguni goduilia. 



122. 1285. 

Bréf Árna biskups til staðamanna, þar sem hann varar þá 
við að taka guðs líkama að páskum. 

Árna bps. saga kap. 5] (Bps. I, 747); AM. 385. Fol. bls. 
488—89 c. 1700 (árf. 1285). Ágrip. 

fenna vetr ritaðe Arni biskup j oll profastsdæme sins 
biskupsrikis. vidvaranar bref til þeirra manna sem kirkio hofðo 
tecit. 

at þeir tækio ei likama vars herra á páskadegi, oc þar 
með settar sannar skýnsemdir, sakir þess at biskup sa þá 
standa j dauðlegre sýnd, mátti hann ei utan þunga sekt við 
almáttkan Guð meþ þögn hýlia þvilikan glæp sinna undirmanna, 
hann sýnde þeim oc jafnfram. at sva takande jóku þeir stor* 
lega micið sina sekt, oc áttu sialtir sic fra at hallda uilianlegat 
þott hann leggi ei bann fyi'ir at þeir tækio, hann synde oc j 
iij. stað, at hann afsakaðe sic við Guð fyrir þessa viðvaran, oc 
þat þeir atto sialfir sic at abýrgiast ef þeir tækio slikir sem 
þeir væro. 



1286. MÁLDAGI SETBERGS, BJARNARHáFNAR, SNÓKSDALS. 257 



123. [128Ö]. 

Máldagi Krosskirkju á Setbergi [er Árni biskup J^orláksson 
setti]. 

Landsbókasafn Nr, 268. 4to bl. 64b— 65a. Þetta er hinn 
síöasti máldagaflokkr, er Jón Sigurðsson hefir árfært. 

SethBerg: 

Kirkia ad setBergi er helgud med gudi jnum helga krossi 
þessum maldaga. ad þar skal vera prestur heimilispstur 
öc veita þar allar heimilis tijdir oc hapa iiij merkur kaups j 
Wjdum eýri: þar er leýfdur heima maiia groptur: þar skal [vera] 
heima tijund allra heima maíia ^): oc giallda á eýre huertt vor 
^j- aur[a]: kirkia a þetta j Bunadi: xxx bundrud j þessum 
hlutum % 



124 [1286]. 

Máldagi Nikuláskirkju í Bjarnarhöfn [er Árni biskup í>or- 
láksson setti]. 

Landsbókasafn Nr. 26Ö. 4to, tvær afskriptir: bl. 67a, og 
107a b). 

BiarnnarhoFnn. 

Nickholas kirkia j biarnna ^) hÖFun: a þrijtýgi ^) asaudar: 
) kýr vj: og hest og land á gudnýar stðdum: og silrur: 
l<alek. þangad liggia tijvnndir og lýse tollar: niju ^) bæum: 
þar skal vera prestur heimilizisastur: og iaka iiij merkur: 
^ondi sa er þar býr er skýlldur at annast kirkiu at aullu: 
þanngad er groptur af') olJum bæum yýrir vtann raun ^). 



1^^'^- [1286]. 

Máldagi Stefánskirkju í Snóksdal [er Árni biskup í>orIáks- 



son 



setti]. 



) tvískr. í hdr.; ^) Hér er eins og eitthvað vanti aptan af, en eingin 
^yoa mun þó vera í máldagabókinni; biarnnar, b; *) xxx, b; sl , bj 
^ b; ') vantar í a; hraun, b. 



258 MÁLDAGI FELLS í KOLLAFIRÐL 1286. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to bl. 67a og önnur afskript í sömu 
bók bi. 107a. 

SnoksDalur. 

Kirckia j snoksdal er helgud med gudi hinum: helga 
stepano hun a lofid þriu halp: gilz backa oc haurde '-^j bol 
stad: og snoks dals land og þui meira a milli [hleirmula 
oc þreskalldar kýr v: oc hesta iiij ^), settung j hualreka a: 
Fallanda stodum og vel attuiig medal drangs og grindar: á 
harda velle vr aullum reka: eina a og .x. avra voru: þar 
skal vera prestur og diakn. 



126. [128tíJ. 

Máldagi Maríukirkju undir Felli í Kollafirði [er Árni biskup 
|>oriáksson setti]. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to bl. 60a. 

Fell j kollafirde. 

Kirckia vnder pelli j kollafirdi er helgud med gudi mariu 
drottnijngu: jone: postula: olaue koiigi marie magdalene: hun 
a huertt vor saud veturgamlan: or steina dal: anar at [hupu: 
stodum'^) þridia vr FÍardarhorne: or hlijd vj alnir vadmalz: 
or Broddanesi fiorda saud: íimti or: piardarhorne: setti vr 
trudu dai: kýr tuær a kirckia oc eina á: alltara klædi: ij: silki 
oc pell klockur iij. boc. eina: elldBera oc munlog: þar scal 
vera prestur heimilisi^astur: skal landeigandi pæda hann oc 
pá bonum ij merckur: þar skal sýngia huern helgan dag: 
atian alner skal Bondi leggia til: kirckiu: a huerium xij man- 
udum: pýrir lýzing vm nætur: tijundir liggia oc lýsitollar 
hijngad: á millum Bitru halz oc kolla piardar nes: á huerium 
þessum Bæ: er skýllt ad ala lamb þeim sem vndir pelli er: 
þadan skal sýíigia thil. vij bðnhusa ocvj. aura kaups aFhueriu: 



iij, b; haurda, b; [hleirmula, a og b; *) þreskalida, b; ') 
fiora, b; *) or, b; þannig, hdr., r.: Ljúfustöðum. 



1286. 



MÁLDAGl HVOLS OG HAGA 



259 



127. [128Ö]. 

Máldagi Maríukirkju á Hvoli í Saurbæ [er Árni biskup í>or- 
láksöon setti]. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to bl. 64a. 

Huol. 

Mariu kirkia á huole er helgud med Gudi johanne Baptista: 
petro postula: Nicholáo Thorláco: hiin á j lande iiij hundrud 
00 tuttugu. oc ku. hun á j Bunade kluckur. ij. og Alltaris 
klædi. kertiss[t]ikur. oc Glodar ker. tiolld alla kirkiu. þar 
skal vera heimilis prestur og allar heimilis tijder messa huern 
dag er gior er til oc. ij. anaii huern dag. vm langa fostu 
00 ij messur j viku vtan postu vigilia huern aptan vm postu: 
lýsa kirkiu pra mariu messu oc þar thil lijdur páska viku: etc. 



128. [1286J. 

Máldagi Michaelskirkju í Haga á Barðaströnd [er Árni biskup 
í^orláksson settij. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to bl. 62a. 

Hage. 

Michaels kirkia j haga er eignud med gudi máriu drott- 
^ijngu oc johani saptista. hun á jfi litla haga allan oc mula 
l^öd hálpt: oc j rekum oc j skogum slijkt sem hun hepur pýrr 
átt: þriv kugilldiz hross oc [v. ku r-iar ^): iiij hundrud alna 
anarz virdijngar piar: tiolld vm alla kirkiu: kluckur iij skrijn 
00 skriptir ij: rodu krossa iij oc glerglugg: glodaker oc kertti 
stiku: salltara oc handBok ij messu pot oc gudvejíiar hokul: 
^o gudvepiar alltara klædi: oc ij: onur: silpur kalec. alguldan^) 
þar skal vera prestur oc diáknn ad heimili: oc messa anan 
buern dag er gor er thil: og anan huern d[agj þess j midli: ij 
messur vm langa: f[o3tu]: huern dag: og vigilia: huern dag 
tties[s]a vm jola r-ostu: oc vigilia huern dag lýsa kirkiu fvd, 

M (þannig, hdr.; = algylldan ~ algyltan; miHi <'huern- og 
•h'sa* stendr yfirstrykaÖ; "dag: oc vigilia hueríí dag vm». 

17* 



260 MÁLDAGI HJARÐARDALS, EYRAR, AÐALVÍKR. 1286. 

mariu messu: þar thil er lijdur paska vika: tuær messur vm 
jmbrvdaga oc vigilia: 



129. [1286]. 

Máldagi allra heilagra kirkju í Hjarðardal [er Árni biskup 
forláksson setti]. 

Landsbókasafn Nr. 268. iio bl. 63a. 

HiardarDalur. 

Allra heilagra kirkia j hiardardal a x hundrud j landi 
þar skal sýngia anaii huern dag loghelgan: þar er skýllt ad 
sýngia avallt allra heilagra messo ef ma: þar scal oc sýngia 
iiij. huern ottusong. 



130. [1286]. 

Máldagi Maríukirkju á Eyri í Skutulsfirði [er Árni biskup 
poriákáson setti]. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to bl. 61a. 

Eýre j skutilsfirdi. 

Mariu kirkia a eýri j skutilz firdi á ij luti j heima landi: 
oc piiii kýr: oc xx: ær: oc eina og pim huiidrud prijd: j audro- 
tiolid vm hueipis oc kluckur iij. hocul alltara klædi ij: mun- 
logar ij. oc glodaker: tijundir ap x B^um oc halp aj: kirkiu 
Boii: torp skurd ap ij lutum j attpedmijngi: j tungu^) land: 
stola ij oc merki ij: þar skal vera p[restr] heimiiisiíastur oc 
taka piorar merkur. 



131. [1286J. 

Máldagi Maríukirkju [á Stað] 1 Aðalvík [er Árni biskup por- 
láksson setti]. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to bl. 61b. 

tungiir, skr. afskr. frá Páima, en MGr. hefir tungu. 



1286. MÁLDAGT STAÐAR í STETNGRÍMSFIRÐI. 261 



Ádalvijk. 

Mariu kirckia j adalvijk a helmijng j heima landi: nema 
Bondi vilie helldur greida. x: kugilldi: oc eigi kirkia þa þridi- 
^Dg j landi: hun a vidreka j kagadarvijk: allt thil suigiiar 
kieifar: klucku eina: tiolld vm kirckiu: alltara klædi j: stola ij: 
þar skal vera prestur heimilisFastur oc taka iiij merkur: þang- 
liggia tijundir oc lýsi tollar af xiiij bæum. 



1B2. [1286]. 

Máldagi allra heilagra kirkju á Stað í Steingrímsfirði [er Arni 
biskup forláksson setti]. 

Landsbókasafn Nr. 268. 4to/ tvær afskriptir: bl. 50b og bl. 
205b (= b). 

Stadur j steingrijmsFÍrdi etc. 
Allra 1) heilagra kirkia á BreidaBolstad j steingrijms 
fi*'di a heima land allt: stackanes kirckiuBol: og trandilstadi 
oc alla þa dali er þar ganga ap: reýcianes: hálpt med ollum 
^ytium: Asparvijk alla med ollum gognum ^): nema settung 
áttung hualreca: piordung j reka oUum at [Brautar á ^) 
Bsedi vidreka og hualreka: suo j renijngum oc j ágoda 
'^^^- sandnes halpt at grasnautn en allt at pioru 
^ytium eýiar. ij. a Biarnarpirdi: kirkia a tiolld oll þau sem 
^un heFir. og kluckur. iij. oc Biollur. ij. alltaris Blæur .iiij: a 
Jiaalitari: en iij a huoru hinu ^): silyur kalec: messu pot ein 
^^d hockli allar tyda Bakr^): gunpánar^); iiij: rodukrossa. v, ®) 
^erttistikur iiij munlogar .ij. gloda ker: kirkiusa: máriu 
script: lectara: stoll: dukar á alltari hueriu ^"): þar sculu: vera 
Pregtar ij oc diácnar ^^) tueir. þar scai sýngia messu huern dag; 
^ ij: vm langa postu vtan drottinz daga: þar sculu [vera 
eimai2^ prestar Bádir vm hátijdir: Biskups for: rædi sculu ^^) 
^^^^ á stad þessum oc [ollum kirckiu yiam^*). 



') Allara, b; geedum, b; bruar á, b; *) sl. b; hinna, b; 
^^' a; bökur, b; ') gunpanard), a; fimm. b; fiorar, b; klesstr 
seinni partr orðsins i a: diaknn, b; [heima vera, b; skal, b; 
) [ollu kirkiu fe, b. 



262 BRÉF KONUNGS, RAFNS, LÖGRÉTTUMANNA. 1286, 



133. 1286. 

Bréf Eiríks konungs Magnússonar til Arna forlákssonar bisk- 
ups í Skálholti um útboð af Islandi. 

Stockh, Nr. 12. 4to bl. 48a skb. c. 1640; Stockh. 8. 4to bls. 
992 á pappír skr. skr. c. 1640, Áör prentaö í F. Joh. Hist. 
Eccl. Isl. II, 28—29 (í nótu) og í Árna bps. sögu (Bps. I, 
756—57). 

. . .þier hafit heyrt ad vier hofum til vor kallad folk af js- 
lande med miklum skunda. bidium vier ad þier iátid Heimila 
voro ydar nefndarmonnum til bunadar. Enn þier takid adra 
jafnmyckla þegar vtgreidist. Reynum vier og njöckurn goduilia 
af ydrum tillegum. þá skal ydur ad auduelldre ydar bæna- 
stadur til vor ... 



134. Vorið 1286. [i StafholtiJ. 

Bréf Rafns Oddssonar til Arna biskups |>orlákssonar um staða- 
mál. 

Stockh. Nr. 12. 4to bi. 45b skb. c. 1640; Stockh. 8. 4to 
bls. 988. á pappír c. 1640. Prentað í F. Joh. Hist. Eccl. II, 26 
í nótu og í Árna biskups sögu (Bps. I, 753). 

...vitid þad til viss ad medan eg hefer syslu af noregs 
konungz hende j vestfierdum skal þorvalldur ei hafa profastz 
dæme. eij hefer hann stadinn j hollte. nema hann verde Rykare 

enn eg og vilie þier oc ei balida vorn samning. 

vitid þat vijst ad vier skulum [ballda og ^) flytia konungz bod- 
skap. med ellum þeim styrck sem vier megum so ad hanz 
vilie geingur framm ef eg er heill. huad sem þier segid 
kennemenn . \ . 



135. Sumarið 1286. á alt>ingi. 

Bréf lögréttumanna til Arna biskups í Skálholti. 



') ydra 8. 4to; ydur 8. 4to; ') [sl. 8. 4to; ') ^an^i 8. 4to. 



1286. BRÉF ÁRNA BISKUPS TIL LÖGRÉTTUNNAR. 263 



Hér er prentað eptir AM. 385, Fol. bls. 493—94 c. 1700 
(arf. 1286); áðr prentað í Árna bps sögu (Bps. I, 755). 

þeir baro ■ fram firi biskup bref Iðgrettumanna. stodu 

Þessi ord þar j. 

at aller þingmenn villdo liafa oc hallda j alla stade bref 
þat er Eirikr konungr sende med Rafne vm stada máU oc allt 
þat er samit var j Brautarhollti ok j stukunne j skalholti. enn 
bidia at biskup leti aptr ganga þat sem þeim þotti ageingit, 
^ar þar furst vm Gardastad er þeim þotti Rangtecinn adr enn 
Pi'ofat væri af konungi oc Erkibiskupe huerir stgdum skyldu rada. 
þar epter var bodit at biskup kiæmi j Garda til vidtals. at ggra 
þar firi Rad þat er þeim sýndiz best er þar býGÍo næster. þar 
^sest stod su klausa. at þingmenn mundo taca til sinna Ráda 
Daed jaýrde allrar alþýdu. vm þenna stad oc alla adra. oc at 
Þ^ir hefdu nu utlæga gðrt alla leikmenn sem a stade settuz 
^oti konungs brefi. þar eptir var ritadr bænastadr allrar al- 
Þýdu til Biskups. at hann tæki þat til Rads vm þetta oc alit 
annat er best gegnde. 



136. Sumarið 1286. i Skálholti. 

BnÉF Árna biskups f>orláks3onar til lögréttumanna um staða- 

Stockh. Nr. 13. 4to bl. 47a— b, skb. c. 1640; Stockh. Nr. 8. 

á pappír bls. 991 skr. c. 1640. Prentað áðr í F. Joh. Hist. 
í'ícl. Isl. II, 27—28 (í nótu) og í Árna biskups sögu (Bps, I, 
705-^56). 

... Til þess ad virdugliger *) herra Eirikr konungr og 
Sakon hertoge og fru jngebiorg skilie ad eg vil giarnan til 
Þ^ss vægia, ad þeirra sæmd være sem mest heil og halldin, 
giöre eg þat tillæte ad sinne, ad vm þau mal sem R[afnJ írijr 
a» ad eg hafe ei halldid þann samning sem vier dæmdum -) j 
^ytra sumar, þott mier synist ad hann mege ei mioc ad sonnu 
^^elia þa leggegvnder dom Eiriks konungz og þess erchibískupz 
sem gud gefyj. i-ij j^jjjj^^. i^yrckiu slijk sem þau profadt ad 
Þui til skyldu ad þeir dæme. h[eilagri]. kyrckiu og raier sæmd 



') virduligr 8. 4to; þannig 12. 4to; Bemdum 8. 4to. 



264 EIÐSTAFR STAÐAMANNA. BRÉF JÖRUNDAR BISKUPS. 1287. 

fyrer þad er Erlendur digre stefnde mier oc prestum mijnum 
til leikmanna domz mote godz Legum og fyrer þad annad er 
til afbrygda hefur giört verid af leikmonnum j moto þeim 
samninge sem gierdist medossj skalahollte: Enn vmm þionustu 
toku [sem kyrckiunne M hafa tekid sem konungz Bref sýnist 
avijsa, þole eg slijckt sem fyrra sumar 



137. 23. September 1286. á Hvoli i Saurbæ. 

EiÐSTAFR i staðamálum, er þeir sættust á Árni biskup í>or- 
láksson og Kafn Oddsson. 

Stockh. Nr. 12. 4to bl. 51a, skb. c, 1640; Stockh. 8, 4to 
bls. 997 á pappír c. 1640. Áðr prentaðr í Árna biskups söga 
(Bps. I, 760-61). 

Til þess leggar þu hand á helga bok, og þui skytur þu til 
gudz, ad þu skait ballda þa doma j alla stade sem dæmist á 
hendur þier af herra Eiriki konunge og Erchibiskupe þeim sem 
skipadur verdur til nidar oss, þad sem til þeirra domz heyrer, 
vm stada mál edur kyrckna. Hallda skaltu mijna doma vmm 
þat sem skálahollts biskup á dom á þui mále epter gudz log- 
um, og mijnz lögligs epter komanda, og engua kyrckiu eign , 
skaltu hiedan af hallda vtan samþycke biskupz. hallda skaltu 
og þær skripter sem eg skipa þier. 

Gud sie þier hoiiur ef þu helldur þenna eid. Gramur ef 
þu Rýfur. 



138. 1287. [á Hólum]. 

Bréf Jörundar Hólabiskups til Árna biskups í Skálholti um 
að hann takist á hendr ýms embættisverk nyrðra í íjarveru 
Jörundar. 

Hér prentað eptir AM. 132B. Fol. skb. c. 1350. fetta er 
ágrip af bréfinu. Árna biskups saga kap. 61 (Bps. I, 764). 

fetta svmar kom bref fra iorvndi biskvpi til arna biskvps 



*) þannig 12. 4to: sem kyrkiur 8. 4to; edur 8. 4to. 



1288. BRÉF EIRÍKS KONUNGS OG JÖRUNDAR ERKIBISKUPS. 265 

j hverio er hann vattaði vtanfor sina. en beiddi arna biskvp 
vigia þa menn sem profastar hans kynni at senda til hans 
sua oc krisma oc oleum ef send veri oc at hreinsa hinnar 
stfRi kirkivr er savrgaðar veri oc alla þa Ivti sem til biskvp- 
%3 embgttis hgyra. sua oc at raða vm vandamal ef til fell. 



139. 1288. 

Bréf Eiríks Noregskonungs til Arna Skálholtsbiskups með 
ölafi Ragneiðarsyni. 

Prentað í Árna biskups sögu (Bps. I, 769); AM. 385. Fol. 
ols. 503 c. 1700 (árf. 1288). 

hann bar fram bref virduligs herra Eiriks konungs. 

honum var fagrliga þacat sin fýlgd oc framfiutningr sem 
^^nn hafdi stýrkt þat konungö eýrinde sem syra Gudmundr fór 
"^ed enn bedit at hann skylldi taca herra olafi konungsins 
stallara oc herra Sighuati hæverskliga. oc leGia a med þeim 
liöilræde j pUum konuugs eýrendum. enn vm stadamal veik 
lírefit sva til. at konungi þætti tilfelliligast. at bæde lærder 
^enn oc ulærder helldu þat skilord sem or Noregi qvam under 
^^eriutti tveGium jnnsigium. en þat sem agreinde være skotit 
J^iider konungs dom ok Erkibiskups. sagdez oc konungrinn 
lenna sic skylldan med Erkibiskups Ráde at fýlgia kirkiunni 
sins Rettar sem gdrum. Enn var þar vikit nocrum ordum 
a[rni] biskup minntist konungsins oc modur hans fram- 
farinnar j bænum sinum. 



^^^* 27. \pril 1288 i Niðarósi. 

8réf Jörundar erkibiskups í Niðarósi til alþýðu manna á ís- 
^andi um staðamál. 

Stockh. Nr. 8. 4to bls. 1008 á pappír skr. c. 1640. Prentað 

T ^L^- ^ist. Eccl. Isl. I, 471 og í Árna biskups sögu (Bps. 
772—73). 

Oss er kunnigt vorded vm dom þann er virduligr jon 



266 



SAMNINGR UM STAÐAMÁL. 



1288. 



erchibiskup dæmdi j Biðrgvin vm stada mál so ok adArnibiskup 
var skylldadur til at taka vnder sig allar kyrkiu eýgner huör 
sem þær hefdi ádur: epter nockrum fornum ovanda edur skil- 
dðgum mote biskupa villd ok vilia, ok hellst þessi bodskapur 
thil þess er herra R[afn] bar thil jslands opid bref virduligz 
herra Eiriks konungs fyrir huört efni olærder menn toku vnder 
sig: ok onýttu so dom og bodskap agiæts herra jons erchi- 
biskups: enn þann dom og bodskap stadfestum vier med voru 
brefi: enn þeir sem á hafa setst kyrkiu eýgner epter brefi ok 
leikmanna stýrk moti h[eilagri] kyrkiu ok lærdra manna skip- 
an: þa bæti audmiukliga vid kyrkiuna epter domj herra bisk- 
ups: vilia nocrer ok enn herda hiörtu sijn moti gudj ok vor- 
um bodskap. og hallda kýrkiu eýgner moti hennar frelse: þa 
mega þeir Riettiliga Bannsetiast af Biskupe : Datum [Nidar- 
osiæ proximo die ante festum sancti vitalis anno dominí 

MCCLXXXVIIl] ^). 



141. i Juli 1288. á alþingi. 

Samningr Árna biskups forlákssonar og Rafns Oddssonar um 
staðamál og þar með fylgjandi eiðstafr. 

Commemoratio Pauli (= 30. Júni) reið Arni biskup á þing, 
er því samniagrinn gerðr i Júlí. 



Samningrinn. 

Stockh. 12. 4to fol. 57a— b. skb. c. 1640; 8. 4to bls. 1006 
—1007. á pappír c. 1640. Prentaðr áðr í F. Joh. Hist. Eccl. Isl. 
II, 45—46 og Árna biskups sögu (Bps. I, 770—71). 

^)J nafne födur og^) sonar og heilags anda. 

Epter brefi ^) virdugligz herra Eiriks konungs þad sem 
hann sendi lil jslandz med herra ol[afi] og herra Sigh[vatiJ þá 
stauddu med sier á alþinge þann samning sem gier var a al- 
þingi eduv j skálholUi [berra Rafn og herra avne biskup^), og 



8. 4to hefir einungis "datura l'2b8s A spássíu í 8. 4to «tyund 
þordr|z 3qz logmi hu°|f' sc: v* hiidirada:"; sl. 8. 4to; *) bref, 8. 4to; 
*) [h[erra] Arni biskup h[erra] R[afn] 8. 4to. 



1288. 



SAMNINGB UM STAÐAMÁL 



267 



herra Runolfr aboti j vere, herra olafur Eagnþidarjson sig- 
li[vatr] halfdanarson Lögmennerner Bader, herra þordur, nicho- 
'as] 1): Grimur prestur og marger adrer [goder menn -) lærder 
og olærder, [so festist og^) med handtake j dom virdu- 
ligz herra Eiriks: konungz og andlegz fódurz *) Ercebiskupz [af 
mdar ose ^), vmm 0II þau mál og afbrot sem sijdann bafa j 
gierst miUe lærdra manna og leikmanna, nema þad sem þeir 
skilia at skalahollts biskup á yfer ad dæma, og voru þesser 
vardslu menn herra o[lafr] Ragn[eidar]son [fyrer arna biskup:^) 

Dockud være konunginum edur Ercebiskupe þægt j '') hanz 
Daedferdum, Enn herra Jon Legmadr og herra þordur fyrer 
herra Rafn þar sem hanz giorder skorter fyrer slykt allt sem 

hann dæmdiz fyrer syn afbrot sijdann konungz bref kom^) 

W Jsiand[s] vm stada mál. suo geingu og skilrijker menn 

J verdslur fyrer stada fie ad eij eyddist þar til er domur 
fielle a. 



B. 

Eiðstafrinn. 

Stockh. 13. 4to fol. 57b skb. c. 1640; 8. 4to bls. 1007. 
í^appírsb. c. 1640. Prentaðr í Árna bps. sögu (Bps. I, 771). 

Til þess leggur þu bjond á helga bok og þui skýtur þu til 

^^dz. ad þu skalt standa á dome viidulegz herra ®) Eiriks kon- 

^ngz og ercebiskupz vmm þad allt sem þu hefur brotid vid 

gud og heiga kyrckiu og skalahollts biskup, og þeir þikiaz eiga 

y^er ad dæma, Enn skalahoilts biskup vmm þat sem þeim 

P^ker hann eiga ad dæma. 

Suo eie þier gud hollur sem þu satt seger gramur ef þu 
íygur. 

[Gud sie þier hollur 

b. V. 8. 4to; ') [sl. 8. 4to; [og festist, 8. 4to; *) slept úr 
\ óvart; [sl. 8. 4to; *) [og Arno biskup 8. 4to; ') af, 8. 4to; 

) komn, 8. 4to; sl. 8. 4to; "^) [sl. 8. 4to. 



268 BRÉF UM STAÐAMÁL. 1289. 

142 Suniarið 1288. 

Bréf Ólafs Ragneiðarsonar til Árna biskups í Skálholti. 

AM. 385. Fol. bls. 505—506 c. 1700 (árf. 1288). Prentað 
í Árna bps sögu (Bps. I, 773). 

. . . hann ritade bref til biskups. oc j þvi fýsti hann at 
biskup brigde eci þann godvilia oc sannmæli sem hann hafdi 
gðrt firi konungsmonnum at fara j Noreg. oc lata konung oc 
Erkibiskup or höGua sagdar greiner oc hætta ei á hvert kon- 
ungr virder þat til aleitni vid sic. er hans tillaga er j engo 
höfd. J þesso brefi stod oc sua su klausa er herra olafr eGÍar 
arna biskup at sigla til Biðrgvin[ar] oc bindaz j fullum trun- 
ade vid Eirik konung oc hakon hertoga. sva sem hann gðrde 
vid CDagnus konung fpdur þeirra. oc þa mundu ðll þeirra mal 
besta enda hafa. herra olafr beidde oc herra arua biskup. at 
hann aqvedde hvar þeir skylldu finnast til vidrtals vm þá luti 
sem ei vorv enu skilader þeirra j miUum. 



143. 1289. 

Bréf Jörundar erkibiskups ogÁrna Skálholtsbiskups til Runólfs 
ábóta í Veri um staðamál. 

AM. 385. Fol. bls. 508 c. 1700, (árf. 1289). Prentað í 
Árna biskups sögu (Bps. I, 777—78). Ágrip af báðum bréfununi. 

I. J>ar epter letu þeir verda sed á bodskap Erkibiskups oc arna 
bisknps var þar furst epter qvediosending, [jnt ord ^) arna biskps 
þau er hann segir Erkibiskupi allann tilgang a stadamalum a Js- 
lande. oc hverso nu var hverio mali qvamit. þar var talat j þeim 
brefum er syra Jon færde abota. hve langt þeir væro fra Rett- 
indum villter er kirkiur helldu utan ordlof biskupanna. oc at 
skðmm væri j at þola hegningarlaust slikar uhæfur. Epter þat 
var tiad at hann baud at allar kirkiur oc eigner þeirra væro 
aptr heimtar under skalholts biskups Riki oc aller hans under- 
menn skylldu á hans domi standa vm fursagdar saker. Epter 



játord. hdr. 



3290. 



UM ÞJNGEYRAKLáUSTK 



269 



þat stod su klausa at biskup qvadst bafa spurtEirik konung. hveit 
Rafn hefdi epter hans brefum oc bodskap tekit kirkiurnar sem 
þeir fluttu. enn hann segir sva. at þeir snua brefuna hans epter 
sinum vilia. þar epter var vitni borit at þat privilegium gaf 
sialfur Gud íorstiorum kirkiunnar. at þeir enn enger leikmenn 
6iga Iðg at segia ne doma dæma ýfer andligum lutum. 

II- Enn j biskups brefi stod su klausa. at herra arni Biskup 
l*aud Runofi abota at stefna utan þat sumar herra Erlendi 
sterka at taca lausn af herra jorundi Erkibiskupi af þvi banni 
sem hann fell i þa er herra Jon Erkibiskup var af Noregi rekinn. 



^**' [um 1290]. 

SkrA um hvalaskipti miUi Rifs og hella í Digramúla i Kald- 



ranalandi. 



AM. 279. 4to bls. 25 skb.; ÁM. Dipl. afskr. Nr. 2890 með 
Arna sjáifs eptir skinnskránni. Árfærsla J. Sig. 

■ 

1 milli rifs ok hella þeirra er erv vt i digramvla i kalldrana 
M\ erv þa; hvalskipti a rekhvælum ok se skot i þa skaí 
fyrst helming hvals sa maðr er rgdr fyri skotmanz Ivt. 
midhelli ok [til] mavaness vtanverz erv þai hvalskipti 
a i-ekhvajlum i). 



^*^' [um Í290J. 

^Róventusámningr í>orbjarnar prests og Bjarna ábóta á 

Ij ,,-^}I- Nr. 279. 4to bls. 26; AM. Dipl. afskr. Nr. 2891 með 
Arna sjálfs eptir skinnskránni. Árf. J. Síg. 

Þessi var kajpmali þeirra þorbiarnar prestz ok berra 
^^ai-na abota. 

at þorbiorn prestr gaf i proventv sina ok arndisar systvr 
ieka halfan i veidi leysv ok allt þat goðs er þar kann 



^yrir neðan er blaðsíðan auð, 8vo eem svarar þrem línum. 



270 



TVEGGJA MISSIRA VINNUMENN. 



1290. 



a koma at helmingi ok. v. hundrud i slatrvm ok þa .xx. hundr- 
vd frid er þaí vilia a fara proventv sina ok hafa þar a stadn- 
vm kostnat at mat ok klfdvm slikt sem adrir proventv menn 
ok þaj se vel halldin. en ef arndis andaz fyrr en þorbiaírn prestr 
þa^'standi. xx. hvndrvd þessi sem komin erv. en þoatþaj komi 
eigi a þessa proventv þa taki þingeyra stadr þessi .xx. hvndrvd 
þegar þorbiorn er allr. 



146. [um 1290]. 

Amingisdómk um tveggja missira vinnumenn. 

Gl. kgl. saml. Nr. 3274A. 4to bl. C73— C74 á spássíu, sem 
er Jónsbókar handrit á pappír skr. c. 1620 (lögbók Gísla lögmauns 
Hákonarsonar). Með réttarbót Eh-íks konungs 1294 § 31 er tekin 
úr bók klausau um tveggja missira vinnuraenn. þessi dómr ætti 
því aö vera eldri, og er það skoðun J. Sig. 

Gamall alþijngisdomur. 

Ad aller þeir menn er sier feingi tueg[gia] myssera vist 
og viUdu þeir ei vinna þaa dæmdum vier vpptækann allann 
abla þeirra af kongx vmbodsmanni og bændum j sueitinni vtan 
suo micit sem þeir hafa af erfdum tekit. 

Suo og skylldu þeir onguann kaupskap hafa j hieradinu 
vtan þeir .hefdi ij. mýssera vist og væri þad satt konur sem 
karllar. 

Enn þeir karllar og konur sem ei viUdu vinna þai dæmd- 
um vier þeim vij keyris haugg af syshimanni. 

Enn þeir sem villdu veria med oddi og eggiuþadæmdu vier 
þa riettlausa sem þa er standa fyrer dæmdu gotzi. enn hiua 
fridhelga er laga vilia giæta enu fae þeir bana þa sie vnder kon- 
ungs mýskun bædi þegnn og bætur og þeir seker iiij morkum 
vid konung er þa styrker. 



147 12-18. Februar 1290. i Niðarósi. 

Jörundr porsteinsson biskup á Hólum og Arni porláksson 
biskup í Skálholti lýsa vottoiðum ýmsra manna um að erki- 



biskup, en ekki umboðsmaðr konungs, hefði ætíð sett Jólagrið 
í Niðarósi á Thómasmessu. 



Afskriptasafn Árna Magnússonar Nr. 5852 eptir fruinbréfinu 
\«Ex orig', Nidros." = Norv. Fasc. VI, 2), sem nú er glatað. 
Prentað í Dipl. Arnamagn. II, 120—21 og Dipl. Norv. III, 26— 
^8 Nr. 28. 

Allum guðs vinum oc sinum lærdom oc læikmannum 
þ*im sem þetta bref sia eða hðyra, sænndir Jerundr með 
[guðs] 1) miskunn biskup af Holom oc Arne með þæiri samre 
[miskunn]2) biskup af skalahollte q[veðju] g[uðs] oc sina. 

Þat see allum kunnict at vit varom þer i hia oc 
faðyrðum a er þæir sira Styrkar oc sira Kaar Broðer Arne i 
^orgund oc Jon prestr a staðe baro vitnis burd um gridsætn- 

mot Jolom huerr'*) væuia a hæfði verit fra forno með 

*^okar æiði a þænna hatt. Sira Stykaar: suarenn oc spurðr 

huat er hann vissi um griðsætning a Thomas messo dag mott 

■Jolom, huærir sættu, sagðe sua. þat hæver ek iamnan hðyrt 

s^gði hann fra forno at saa sætti grið a Thomas messo dag 

^ iDote i Niðarose sem hæilagrar kirkiu starf hæfði oc ærchi- 

iskup i Niðarose, sua længi sem ek maa muna. oc aðra fra 

^^gia. oc þui var ek hia oc hpyrda ek a. þa er menu mðtto 

^^chibiskups umbods manne a stræte. sagdu þæir til hans a 

'^'ionias messo dag. Lat þu hðyra þik i dag huærso sniallr þu 

• Pui at þa uar mott stundum ættir mat oc grid sætt. sira 

^^gardr hafde oc prouast[dæmi] um ii. uætr oc sætti 

^^^lfi' aunan tima grid. Jtem petr i k[runka]^) sætti þa 

^ hann hafde starf. Jtem arndor ostr sætti oc grid þa er 

hafde starf. sira kaar suarenn oc sp[ur]dr um grid- 

sætriing iolura sagde sua. þat h^yrda ek^) fadur minn 

^^gia sagde hann oc marga adra at Lodenn skræper oc Hali- 
vardr 1 

skrufr sættu grid a Thomasmesso dag [af kirkiunna]r *) 
haf ^ ^^^^ hafdu starf. oc þat hpyrda ek iafnan veret 
a at af hæilagrar kirkiu ,halfo varo grid sætt a mote a 
otnas messo dag. þar til ær ærlændr Amondas[un ®) 



*) Þannig átfylt af Árna; vantar í afskr., en þannig fylt í Dipl. 
8t C ' ^^P^- Norv. les: huœr; *) [] unditpunktað og undir- 

Árn - Þ^""*^ ^*P^- ^**^^-' ^^^- •^íí^'^a'í ') ^^^^ 

^ skrifað, en sett á epássíu "irege]: oc-; -ur- undirpunktað í afskr.; 

' "^ur Arni skrifað, en sett á spássíu <l[ege]: ek»; [eyða í afskr. 



272 



BÉTTARBÓT EIRÍKS KONUNGS. 



1290. 



Broder Avne i Holme suarenn sagde sua um gridsætning a 
Thomas messo dag huerr sætti uppa æið sinn at um daga 
ærchibiskups Einars var leens madr saa Einars [ærchibiskups i 
i bð]^)nom er Lodenn skræper het oc hðyrda ek a sagde hann 
oc marger clærkar oftlega er Lodenn sætti grid a Thomas 
messo dag a mote af ærchibiskups halfu. oc var þa mott æí[tir 
m]at^). oc sua hðyrda ek sagt at forno var, . 

Jtem Jon prestr a Stade suarenn sagde sua um gridsetn- 
ing mot Jolom. þat hðyrda ek sagde hann. oc vissa ek oc var 
ek hia er Lodenn skræper er atte suardagann um daga ærchi- 
biskups æinars. oc starf hans hafde þa af kirkiunnar halfu i 
Nidrose at hann sætti grid a Thomas messo a mote af kirk- 
unnar halfu oc [æDg]')i madr talmade þat þa oc var mykill 
fiolde manna a moteno bæde handgængna oc annara. oc þat 
vissi ek hann iæfnann gera medann hann hafde starf ærchi- 
biskups. En æftir hann vissa ek oc hpyrda ek Thorstæinn i 
Tunæimi sætia stundum a mote grid, af kirkunnar halfu þa er 
hann hafde ærchibiskups armænning. oc æingi mæinade hon- 
um þat. oc var ek þa i garde hans i Tvnæimi oc rðddom adr 
um oftlega at hann skilldi gera sik sniallann. æcki hðyrda ek 
oc þa þess a miilim tala a mote. hðyrda ek oc sagt i fra at 
Hallvardr skrufr sætti grid firi Lodne skræpe þa er hann hafde 
starf. oc at af kirkiunnar halfu var iæfnann sætt. alldri mann 
ek oc at konbngsmenn lete grid sættia þann tima a mote a 
Thomas messo dag. oc at vit varom þæsso ner er þeir suoro 
sém nu er sagt. oc uaro provader ser huær sundrungu sem 
skilrikiegazst. 

[Oc] til vitnisburdar at þetta see satt sættum vit her firi 
ockor insigli. Actum i Nidaroae um varet i fyrstu viku fastu. þa 
er lidner varo fra burd vaars herra þushundrad vætra "^) cc. oc 
xc vættra^). 



148. U Mai 1290. i Bjöpgvin 

Réttarbót Eiríks konungs Magnússonar og Hákonar hertoga 
um að Kristinréttr hinn forni skuli standa um alla þá hluíi, er 
lærðir menn eiga að hafa. 

') [] undirpúnktað, í afskr.; Ekki vœttra, ains og bipl. Norv.; 
Hér ckrifar Arni á spássioíía; "ita clare anni». 



1290. 



EÉTTARBÓT EIRÍK.S KONUNGS 



273 



Réttarbót þessa hafa sumir viljað htíimfæra upp á Island. en 
það er víst naumast á réttum rökum bygt. Eitt handrit stýiar haoa 
að vísu til íslands og er það hér lagt tii grundvallar, því þaö er að 
öðru lejti dágott, og árfærir réttarbótioa. Réttarbótin er tekin upp 
í Sermon Jóns biskups Árnasonar um Kristinrétt. 



Jk. 

AM. 154. 4to bls. 148-49 skb , þetta frá c. 1500; AM. 148. 
4to bls. 219 — 20 skb. c. 1500 (Landeyjabók); AM. 37. Bvo bls. 
254—52 skb. c. 1500; AM. 128. 4to bls. 151 skb. c. 1490; AM. 
345. Fol. bls. 167-68 skb. c. 1570; AM. 176. 4to bls. 9-10 
frá c. 1570-80 rotin; AM. 200. 4to bl. 5—6 á pappír c. 
1700 (Sigurður Jónsson); MSteph. 13. 4to bls. 133 — 35 á pappír 
'Eptir chartis med hendi Magnusar Jonssonar syslumans fodur 
Assess: Arna M.S" skr. 1715 fyrir Pál Vídalín; MSteph. 48. 4to 
t»K 37—38 á pappír, bók Odds Jónssonar skr. 1669. Prentuð áðr 
^ Joh. Hist. Eccl. I, 412 - 13 og NgL. 111, 17 — 18, en eingin 

þessum handritum eru þar notuð. Afskriptir, sem hér eru ekki 
notaðar finnast i ÍSfél. 104. 4to; Thott. 2097. 4to skb. c. 1650; 
Thott. 2106. 4to papp. c. 1750; Gl. kgl. s 1159. Fol. papp. c, 
1650; Ny kgl. s. 1911. 4to c. 1750. 

K[ettar]b[ot] eireks konungs^). 
Eirekur magnusson [[med gudz myskun [noregs konungur^) 
hakon med samri^) mýskun noregs hertugar^) syner magn- 
^^^) hins koronada senda ollum monnum [aa jslandi®) Quediu 
^^dz ok sina. 

Jduliga 7) hefir verit kiært fýrir oss ok getid af almvg- 
^tis hendi hier ok uidar ») sidan uær tokum rikes stiorn epter 
^audur uorn overduger^). Ht profastar ok adrer^**) lærder menn 
hafa þyngt þeim meira j tiundargiordum ok audrum aalaugum 
adur heler ueret uani til vnder at bua ok badu oss^*) at 



') 154, 37; R. B. E. fe., 148; eingin fyrirsö^n 128; R: B: E: k. ok 
H., 345; lúið úr að mestn í 176; [[sl. 154; [sl. 345, 200, 13. 48; 
*) þeirri samri 148, 176; þeirre soniu 37, 128; undir þeirri samTÍ 345; 
*) þanniff 154, 148, 37, 12Ö, 176; *) konDngs b. v. 13; *) [þannig 154; 
þeim sem þetta sia edr heyra 148, 345, 176, 200,13, 48; oUam queíliu 
SQds ok sina þei.n eem þetta bref sia edr heyra 37, 128; idivliga 
8) nidara 148, 176; overdvgur(!) 148; overdugl[ega] 37; sl- 
1*8; »•) 8l. 345. 

WPI. I8l. II. R. 18 



274 



RÉTTARBÓT EIRÍKS KONUNGS 



1290 



leggia rad aa sem uær erum skyllder^) til j millum lærdra 
manna ok leikra at þeim mætti eige^) verda til ofmikiUa 
þýngsl[aj ok af þvi at uær kennum oss^) skýlduga til at hugsa 
vm allra manna naudsyniar þeirra sem under nort ualld eru 
skipader, þa vilium uær at þier uitid ad uær baufum suo sam- 
þykt vid^) [jorund erkibiskup'*^) ok adra biskupa j landeno at 
foin krislens doms balkur. skal uera um tiundar giorder, fiar- 
sekter ok vm alla adra hlute er lærder menn eiga at hafa 
med þessv[m]®) oUum er menn uoru uanir uid'). at bua epte[r] 
gavnlum^) vana adur enn sættar giord uar^) gior j tunsbergi 
millum uirduligs herra magnus konungs faudur uors ok herra 
jons erkebiskups. biodum uier oUum monnum j huerre stiett^**) 
sem hann er. at giora heiiagrar^^) kirkiu riett ok hennar lærd- 
um monnum greiduliga^'') [alla skýlldu þa^^) sem þeir eiga at 
hafa ok þa sem þeim er skipud^*). [epter þui^^) sem þeir vilia 
hafa þauck ok ombon af oss. 

Enn ollum handgeingnum monnum uorum biodum uær 
epter at sia ok geyma at eigi uerde framar lagzt^^) m}'^) al- 
mugan. En nu haufum vier ok biskuparner samþýckt. [ocsua^^) 
ad huorcke^^) misse sinna rettinda. þuiat þier ok aller vitu 
oss^**) skýllduga til at fýlgia heilagri kirkiu ok hennar kenne 
monnum til sins riettar sem leikmenn til sins. 

[[Var þetta bref giort j biorguin. [vij'^^) nottum firi^^) 
huita sunno [aa hinu. xj.^^) aira rikes uors^*). 



') Bkylldager 148; ^ leikmanna 148, 345; sl.(!) 148; *) sKD 
154; niiog b. v. 345: herra b. v. 148, 176; herrajornnd biskup'37, 
128, 345, 200, 13 (en bœtir erki- V\b á spássíu), 148-, þeim 37, 128, 
345; ') vnder b. v. 148, 37; 154; fornum 148, 37, 128, 
345, 176; væri 148, 176; ^da tign b. v. 138, 176, 37, 48, 128 
{tvískr. i 37, 128), 345, 13 (og tign); heilagri 148, 37, 345; ") 
greidiligha 148, 176; greiniliga 37, 128; greiniUgr 345; [allar sinar 
skuUder þa 37, 128, 345 (- þœr); '*) skipat 158; ^*) [suo sem 148, 37, 
345, 176; **) lagit 148, 176; lagizt 37; lagt 345; þegna nora b. v. 
37; '«) [sl. 154; '*) hvorgi 37; " iafn-, b. v. 148, 345, 176; ^') .vij. 
148, og er rétt; vj, 154; ") [rotið bnrt í 176; ") [aa elHíta, 148; 
{[vantar í 37, 128, 345, 200, 13, 48. 



1290 



SKIPAN JÖRUNDAR ERKIBISKUPS. 



275 



B. 

AM. 200. 4to, bl. 5a, á pappír frá c. 1700 (bók Sigurðar 

Jónssonar); MStepli. 13. 4to: a) bls. 130 ..eptir diartis med hendi 

Magnúsar Jónbsonar syslumanns faudur Assess. Á. Magnussonar.- 

8l<r. 1715 fyrir Pál Vídalín; b) bls. 135 eptir -chartis-. með hendi 

sania manns; MSteph. 48. 4to b!s. 37 á pappír, bók Odds Jóns- 

sonar skr. 1669; Gl. kgl. s. 1159. Fol. papp. c. 1650; Ny kgl. s. 

1911. 4to papp. c. 1750; Thott 2097. 4to skb. c. 1650; Thott. 

2106. 4to papp. c. 1750. Prentuð í F. Joh. Hist. Eccl. I, 413 
— 414. 

E[ettarJ B[ot] E[iriks] k[onungs]. 

Eirekr med Guds Myskun Noregs kongur etcetera. 

Er þad fyrst ad allur christenndomz Riettur og þær saker 
sem þar kunnu til ad falla sie eífter þui sem ad fornu vered 
heffur. og ad aller hluter sækest eíFter Iðgum. sem adur. 
^nn eige med vtsetningu aff h[eilagre] kyrkiu. edur þionustu 
banne. þuiat logmenn eru til þess skipader. ad segia iog vm 
^hrislenndoms Riett. sem vm ennur mál. 



149. 29. August 1290 i Niðarósi, 

^Kipan Jörundar erkibiskups í Niðarósi, gerð með ráði fimm 

b'ðbiskupa^, og var Árni f orláksson biskup í Skálholti einn af 
þeim. 

AM. Nr. 351. Fol. bls. 230—232 skinnb. frá c. 1360 (Skál- 
noltsbök hin forna); AM. Nr. 42A. 8vo bls. 214- 15 skinnb. c. 
1480, og er hér að eins lítill kafli. Ny kgl. s. Nr. 1938. 4to 
Wskr. af AM. 351). Statútan er prentuð áðr í F. Joh. Híst. Ecel. 
Isl. 472-75 og í NgL. III, 241—43. 

Epter farandi statuta woru gigr ok saman Rituð j niðar- 
af agætrar aminningar Jðrunde eRkibiskupi af nefndum 
stað. erlende af færeyium arna af skalhollLi. aarna af stafangri. 
^yuinde af óslo. þorsteini af hamre. lyðbiskupum. ok skyldu- 
^^ga boðin at hallda ollum ok serhuerium j niðar oss eRki- 
Wákups dæmi. sub anno domini. CD^ cc°. xc**. jn die decolia- 
*^iODi[s] beati iohannis baptiste. 

Jðrundar biskups. 
Aliir þeir prestar sem hafa curam animarum eru skylidir 
*^il at predica firir sinu soknar folki æ huern sunnudag af hei- 

18* 



276 



SKIPAN JÖRUKDAR ERKIBISKCPS. 



1290. 



lagri tru ok hennar arliculis. af heilagri skirn ok þeirri bialp 
sem þar leiðir af. ok huersu smabörn skulu skiraz j nauðsyn 
ef æigi nair presti ok at þeir sem skitðir eru confirmeriz af 
biskupi þpgar færi gefz sa, skulu þeir ok sua kenna vngum 
sem gðmlum þeim sem æigi kunna aðr Credo ÍQ deum. pater 
noster með Aue maria ok aa þessum lutum iafnliga profa eink- 
annliga j þeirra skripta gangi. ok leggi pinu wið þeim sem 
æigi vilia nema. 

Prestar ok piofastar ok aðrir kirknanna formenn skulu 
iðuliga at geyma at telia fyrir leikum ok lærðum vm styrka 
tru ok vegsemd wið holld ok bloð vors herra iesu christi, 
sua at j huern tima er þui er vpp halldit j heilagri CDesso. 
eðr þat werðr borit til siukra manna firir staði *?ða stræti. 
falli þeir sa kne beruðu bðfði ok vpp Rettum hondum. en 
prestar skulu þat bera skryddir yfir sloppum vndir Reinum dwki 
firir faranda krossi. biöllu ok loganda kerti. vtan leiðar leingd 
banni eða annat skynsamligt inpedimentum gangi til. ok skulu 
prestar þa bera þat aa Lalsi ser j Reinum puDgi eða skioðu. 
ok geyma vandliga þat sem af geingr. 

Áf sinum ýfir monnum skulu prestar fræðaz vm ðnnur 
oíficia mest af Isaga sðngum ok skirnar embætti. af olian ok 
lik>ðng ok oðrum þeim lutum sem til heyra prestligu embætti 
ok sa tiðgðum lulum optliga profaz. þðrf vinnr huerium presti 
at segia eina OOesso aa dag. vtan j þcim casibus sem lofat er 
at Iðgum. þat er at skilia ai iola dag eða paska dag. huita 
sunnu dag eða ai drottins dag. eðr in festo dupplici. eða lik 
komi til kirkiu. eða biskup hafi skipat honum tuær kirkiur- 
þui at þa ma hann með hans orlofi syngia tuær messur sa 
huern sagðia daga. Skal eigi messu segia vtan klerkr se hia 
sa er þioiá með loganda kerti. ok þeim öðrum lutum sem þar 

m 

til heyra. Crisma ok eucaristiam skulu prestar geyma j læstri 
hiíðslu at einginn ofdirfðar fuUr megi til ná. kalek ok sacra- 
rium. munnlaug. skirnar saa. ok ODessokiæði. ok corporale skulu 
þeir Rein lata wera. Einginn prestr skal veita sacramenta ann- 
ars þingu naut vtan fuUa nauösyn. eða með orlofi sins soknar 
prestz. 

Meðr þui at j þionostu sacramentorum skylldi allr Rein- 
leiki vandiiga geymaz. þa er fastliga firir boðit. at nockurr 



1290 



SKIPAN JÖRUNDAR ERKIBISKUPS. 



277 



prestur huat sið eða vana sem hann kallar þar til wera sem j 
þessum part ma helldr heita spell eðr vvani. dirfiz nockur pening 
at hpimta skildaga eða kaupmaila inn at leiða. eðr eitthuert 
hegomligt impedimentum til at setia at þui vreinni verði hans 
þionosta aðr hann veiti olian. liksgng biona uigslur eða ðnnur 
presUig embætti. En ef nðckurr viU eptir veitt sacramenta 
^igi hallda her vm wið prestinn þess staðar lofligan vana. þa 
skal hann þrongaz til af biskupi eða hans officiali. 

Sakir þess at heraðs kirkiurnar þarnaz viða sitt goðz ok 
Wunder. sua at æigi at eins missa þær þarfar bækr ok aðra 
þarfliga luti finr innan sik. helídr iafnuel eru þær sialfar 
•íomnar at ofanfalli bæði at Rsafi ok ve^gium. þa skal einginn 
sem til er ætlaðr at selia þann part tiuudar sem kirkiurnar 
^iga. dirfaz heðan af nefnda kirkiu tiund at selia aan vitorði 
þeiriar kirkiu hðíuð prestz. ok tueggia annarra skilrikra or 
Nrri kirkiu sokn. sua þo at sa er selr taki þar eingan bata 
sinna vegna af þeim sera kaupir. selia ok eingum þeira er 
fyiT hefir keypt. sua at kirkian hefir æigi sitt feingit þat er 
skilit war eptir akueðnu, 

Hðfuð prestar at graftar kirkiu huerre hafa ser vicarium 
þat er vel mattuligt. at þa er annarr þeirra ferr til kaup- 
s^aðar at nauðsynligum eyrindum megi annarr heima wera at 
^^í'a vices ai meðan með þui at þessháttar kirkiur hafa iafnan 
^íkla sokn ok viða. 

Huert sem eitt klerkanna collegium einkannliga kanunka 
biskups stolura. skal iafnan hafa lesning firir sinu borði af 
^^ilogum Ritningum. at þess minnr hneigi þeir sin eyru til 
*als ok hegóma. 

Skylldir eru prestar huerr j sinni sokn at lysa opin- 
•^^riiga j kirkju þria helga daga aðr þar werði nðckut hionaligt 
^amband. sua at innan þess tima megi þeir sem vilia ok til 
l^afa Iðgligt irapedimentum moti setia. ok at sialfir prestarnir 
líeikni 2) gp^^^ ^ jj3^5aj^ ef nöckur tmlraan raegi ber vpp ffl 
finnaz. ok ef þat er til. þa skulu þeir sera biuskap vilia saraan 
^*öda biða þar til er firir kirkiunnar domara er þetta mail raeð ðUu 
reitt m annan huarn hátt, En ef ecki finnz irapedimentum 



') Hér byrjar 42; vantar í 42. 



278 



VITNISBURÐARBRÉF 



1291 



mega þau frialsliga saman binda eptir lysingar. En þeir er j 
moti þessari skipan pera launfestar skulu pinaz eptir maklig- 
leikum. werða þeirra börn getin j þuiliku sambandi vlðglig til 
allra klerkligra stetta^). en prestar þeir sem æigi firir bioða 
þuilikan samgang eða lysa æigi eptir akueðnu. eða waraz æigi 
hia at wera þess háttar bruðkaupum. skulu missa sitt officium 
vm þriu aar. ok mega þo framarr pinaz eptir tilfetlum. 



150. 9. Marls 1291. i Niðarósi. 

JöRUNDR erkibiskup í Niðarósi kunngerir að hann hafi tekið 
vitnisburði um yfirgang herra Bjarna Krlingssonar á Giska gegii 
heilagri kirkju, og að það hafi framfarið í viðrvist ýmsra and- 
legrar stéttar manna þarámeðal Jörundar Hólabískups og Árna 
Skálholtsbiskups. 

ÁM. Dipl. Norv. Fasc. VI, 1. Prentað í Dipl. Áruamagn. II, 
124-26 ogDipl. Norv. III. 29~3I Nr. 30. Hér er tekinn út- 
dráttr. 

J[erundr] meðr guðs miskunn ærchibiskup i Niðarose 
sændir iærdom- oc leikmannum allum guðs vinum oc sinum 
þæira sem þetta bref sia eða hæyra. q[ueðiuj. g[uð3]. oc sina 
þat see allum kunnict at vm vetrenn þa lidnir varo fra burð 
vaars herra .m. vettra oc cc. oc .xc. vættra i vikunni æptir 
allra hæilagra messo. citeradom ver oc kalladom meðr brefe 

varo herra Biarna i Gizska til vaar at ansuara þæina 

lutum sem hann hæfdi gorfa mott hæilagre kirkiu þa er hann 

var i konongs garde oc kom hann æcki. En at 

sanlæikr þo birtizst a læn[g]dar oc prouat gæymizst vm hans 
framfærdir. sidan ver hafdum bedet hans længi vm fram timan 
þann forom ver fram i þesso ærende a fríadag. iij. nattona 
firir Gregorij messo oc kalladom til vaar virduliga brædr vara 
herra Jerrund biskup af Holum oc herra Arna biskup af Skalft' 

hollte oc korsbrædr vaara xil vitnisburdar a længdar 

at þetta see satt sem nv er sagt sætium vit her firir ockor 
insígli. 



') Hér þrýtr 42 



1292 



SKIPAN ÁKNA BÍSKCTPS 



279 



151- [1292]. 

Skipan Árna biskups J>orlákssonar um hjónavígslur, helgihöld 
kirkjuleiðslur kvenna, 

Arni biskup var í Noregi 1290 og þá var gerð 39. Aug. 

Sttipan Jörundar erkibiskups; árið eptir kom haan út; er því þessi 

s^ípan frá 1291 eða 1^92. og er gerð að undirlagi og ráði erki- 
biskups. 

AM. 671B. 4to bls. 17 skb. c 1320; AM. 3ðl. Fol. 4to skb. 
1360; AM. 350. Fol. bls. 287—88 skb. skr. 1363; AM. 175. 
4to bls. 48-49 skb. c. 1400; AM. 456. 12mo bls. J37— 38 
f^' c. 1480; AM. 135. 4to bls. 217 skb. þetta skr. c. 1490; 
AM. 138. 4to bls. 346 -47 skb. c. 1500. Prentuð áðr í F. Joh. 
^ist. Eccl. Isl II, 47 (AM. 351. Fol. og 175. 4to). 

Skipan aarna biskups þor[laks8onar]^). 

En a þessum lutum gerðe^) arne biskup nyia skipan með 
raði uirðvligs herra iorundar erki biskup[s]. 

l' at prestar i skala holldz') biskups d^mi þeir^) skulv 
Þ^v ein hlon saman uigia sem [brudgumenn uar eigi fyrr 
^igm kvangaðr [ok su kona sem hann fer var eigi fyrr 
«Qanni gipt^). 

2. Sua bauð hann ok at agnus [dei. þriu se saman 
^^Dgin eðr lesin^) i huerri messu þegar sagt®) er pax domini. 
[^t ceteraio), þj at nu er sua sungit at erkibiskups^^) stolinum 
^ öiðarosi. 

S^^). Credo in unum ^^) skal ok ^^) hafa olafs messo dag 
tfyfra. ok sva hinn siðarsta^^) dag in octauis beate uirginis. 



/) Fyrir sögn svo 35J; eingin í 671, 350, 175, 456, 135, 138 
^y^Íar í miðri linu); =*) herra b. v. 350, 138; ') skalhoJltz 351; skal- 
ollz 135. giíaijjo]]2t 456; ') þeir sl. 351, 350, 175, 456, 135, 138; *) 
nidrin war æígi fyrr nianni 351, 175; giptur 175; kvæntr 138, 4ðl, 
öipt 351, 175. 7^ jpjj jjQp^ ggjjj ^Yion b. v. 456) œigi uar fur manni 
S*pt 350, 456; og 8U kona var eigi for manni gipt 135; ok bu kona sem 
^*g> vat furr eigin gipt 138; ') [dei se 3m sinvm sungin 456; saman 
351; þriu sett oll sanian 175: se aulíum lesin eda sungin 135; þn»i 
^gnus dei 138; ») sungit er 350, 158; [sl 135; »') sl. 350; '^) § 3. 

> 351, 8br. statúta 126\) § 8 '') deum h. v. 175; '*) sl- 350, 138 
•■y^a ok svo hina sidari ok suo 456. 



280 



DÓMSBRÉF. 



1292 



4. Post octauam [natiuitatis domini^) skal hafa [de domina 
missam. Salue sancta íparens ^), ewangelium. erat ioseph. ok 
annat les þat sem þar fylgir. fram tiF) messo. 

5^). [Domine skaP) hafa i te quidem in paschali 
gaudio. 

6^"). De trinitate skal prefacio^) alla þa wiku. [nema þat 
se halldit annat at sialft halldit hafi sier adra^) prefacionem^^). 

7 "). [Eigi skal credo in unum ^^) in festo reliquiarum 
nema a drottins dagh^^). 

8^*). ODanna konur ma leiða i [kirkiu paska dagh ef þer 
beiðaz ok gefa þeim þionustu ef þriar vikur erv liðnar fra þi 
er [þær*^) fgddu^®) barn af bonda sinum getit^'^). en at Öðrum 
hatiðum ef manaðr er fra liðinn barnburðinum^^). 

9^®). Jn wigilia [assumpcionis beate^**) uirginis^^). skal 
cotidiana^^) prefacio^*). ok sua in wigilia [uatiuitatis domini^*). 



152. 13. Juni 1292. á Eikilaudi 

DóMB um landamerki milli Eikilands og Gullastaða í Hvini 
í Noregi 

Pientað í Fornbréfasafui Norömanna I, 74, Nr. 81. eptir frum- 
bréfinu í hinu norska nkisskjaiasafni í Kristjaníu. Bréfiö keinr aö 



[doniinice Datiuitatis 350, 456, J38; dei 351; [351, 138, 456, 
175, 350: at söng. ok prelacio (prefaciooem 175, 456, 138). Et (oc 
456) t6 in neneracione (beate Marie virginis b. v. 138) 138, 456; hafa 
salua saucta parens. og prefacionenj og te in uencracíone de domina 
135; framan til 350, 175, 456, 135, 138; § 5 vantar í 351, 175, 
5) Die Rkal(!) 456; et 456; Oií 135; § 6. vantar í 351, 175; ok b. 
V. 456; *) prefacia 350; prefacio fl. 456; ^) [nema se annat halld er ser 
hafi aöra 350, 138; þat halld se anat. at sier hafi 456; '^^) [sl. 135; *M 
§ 7 er á undan § 4 í 351; »=») i QDesso hafa (sl. 556) b. v. 350, 456, 
138; ^') svnnvdag 175. 456; beri b. v. 351, 'áðO, 138, 351, 456; [Ei skal 
credo in festo Re[li]quiaruiii nema a sunnudag beri 135; 8 er § 9í 

456; '*) [hunfœddi 135; '^) vid 135; [kirkiu. ef iij. uikur ero fra liðnar 
þui sem hon fæddi barn af bonda sinum getit. a pascha dag. ef þer 
beidaz. ok gefa þeim þionostu 350, >«) barnburdinura sl, 351; ") 
§ 9 stendr á undan § 8 í 456; ") marie b. v. 350, 138; '') [natuitatÍB 
domini 351; ") quotidiana 138, 350, 456; cothidiana 175; ") prefacia 
456; ^*) [assumpcionis beate Marie 351. 



1294 



ÚBSkURÐAKBRÉF. 



281 



því leyti við ísland, að hér er nefndr Jón íslendingur sem einn 
af dómsmönnum. 

Olium guds vinum ok sinom þeim sæm þætta bræf sia 
seda hæyra sændr Sigurdr prestr, Jon præstr, Nicholas dæst- 
ingr ormr a Bræknom þorer fiikkr, þorkell a Ræyiande, Ljotr a 
Hadarfosse, þoralde a Hamre, Jon islændingr þorkæll prest sun 
Suærtingr danz. Jvar dos Q[uediu] G[uds] ok sina. a þui are 
sen lidner voro fra burd vars hærra. þushuudrat vætra, ii 
hundrað vætra viij. titigr vætra [ok xijj gængo ver a markrein- 

ar mællom Æikilanz ok Gullastada þætta bref var 

gort a Æikilande a fria dagen næsta íirir Botolfs suku a xiij 
are vars hinns virdulega hærra Eirigs kouongs ok Hakonar 
hærloga. eii til vrugs vitnis burdar þa sætto ver firir þætta 
bref var insigli þeir sæm til hofdu. 



153 2. Juni 1294. 

Urskurðr Víga lögmanns í Skíðu i Noregi um jarðaskipti 
Gunnars á Borgum og Ólafs Haraldssonar á Lofstöðum. 

Prentað í Fornbréfasafni Norömanna I, 75-76 Nr. 82 eptir 
frumbréfinu í Deichmanussafni í bókhlöðu háskólans í Kristjaníu. 
^réfið kemr íslandi ekki að öðru leyti við, en aö Islenzkir menu eru 
þar vitundarvottar. 

Lifuanndom ok uidr komanndom. Olium guds uinum ok 
8inuin þseim sem þetta bref sia eðða hæyra. senndir Uigi log- 
^adr. Q[uediu] G[udsJ ok sina ek uill yððr kunnikt gera att 
Gunnar a Borgom ok þorer klærkr komo tiU minu ok kærððo 
fi^ir mer um æinngna kaup þæira Olafs Harals sonar ok Gunn- 
ars a Borgom ok prouaestt þa sua firir mer ok morgum odrum 
godum monnom. att olafer Harals son sældi Gunnare bonnda 
þa æignu er Borgar hæita en Gunnar fek honom þa æignn er 

Lofstadar hæita atiann aura boU bia uer- 

ande þessare minni log sognu, uar herra Jonn logmadr aí is- 
^ande. herra Ællender stærki herra þorððer a Modru uoUum. 
Peter logmaðr a tJikenne Bærgulfr Ragnuson. JokællaMoe. Aste 
^ Mærðini, ormer i Læifsgardde. Snorre hirdmadr Gunnar ulfu- 
^We suæinn gulli. ok Mælbyggir olafuer ok Folkuarððer ok 



282 



RÉTTARBÓT VIÐ JÓNSBÓK. 



1294. 



marger adrer goder menn. þetta bref uar gortt ok gefuet a 
Marti Marcellini ok petri. a fimtanda are rikis virððulegs herra 
Æiiiks Magnus enns korunaðða Noreks konungs 



154. 11. Juni 1294. 

EiNAR lögmaðr í Túnsbergi og Vígi lögmaðr í Skíðu endr- 
nýja úrskurð Víga lögmanns um jarðakaup Gunnars á Borgum 
og Olafs Haraldssoiiar á Lofstöðum (Nr. 153). 

Prentað í Fornbréfaaafni Norðmanna I. 76 — 77 Nr. 83 eptir 
írumbréfinu, sem þá var í eign kapteins G. Munthe. Brefið kerar 
íslandi við að því leyti, sem íslenzkir menn eru vitundarvottar. 

Ollum guds vinum ok sinum þeim aem þetta bref sia eda 
hæyra sendir Einar logmaðr j Tunsberge ok vighi lagmaðr j 
Skidu Q[uediu] G[uds] ok sina. vit gerom ollum monnum kunn- 
ikt at Gunnar a Borgom ok þorer klærkr komo til okkar vm 
eigna kavp þeirra Olafs Haialls sunar ok Gunnavs a Borgom 

baro þesser meun her vitni vm firir mer 

Vigha logmanne med samþykt ok hiavero Jons iogmanz a Js- 
lande ok Ærlenz stærka. þordar a Modru vollum ok Peters log- 
manz, Bergulfs Rognu sonar, Jokæls a Moe, Asta a Mærdia, 
Orms j Leifsgarde, Gunnars vlfallda, Sveins gulla, okMælbyggia 
olafs ok Folkvardar, Glæðer Guillials ok vetriiði skuli . . . . 
var þessar domr ok laga orskurðr gelenn jn die Barnabe apo- 
stoli j malstofonni a Tunsberge. a, xv. are rikiss virduligs herra 
Eriks Magnus Noregs konungs, ok til vitniss burðar ok staðfestu 
settum vit firir þetta bret okkor jnsigh. 



155. 2. Juli 1294. i Tunsbergi. 

Réttaebót Eiríks konungs Magnússonar handa íslandi um 
breytingar á Jdnsbdk í nokkrum atriðum. 

Ny kgl. samL Nr. 1930A, 4to bls. 139a- 39 skinnbók frá c. 
1320, merkileg og góð. en hefir liingað til ekki verið gaumr gefinn. 
Róttarbót þessi er til í hér um bil 50 handritum og er hún þó 
í fáum af þeim vel góö; þetta er eitt af þeim beztu. Hór er eng- 



1294. 



RÉTTARBÓT VIÐ JÓNSBÓK. 



283 



• 

inn orðamunr tekinn, því að þessi réttarbót mun bráðum verða 
prentuð annarstaöar með samanbnrði allra handrita. Áðr er hún 
prentuö í Diplomat. Árnam, II, 151-55; Lovsaml. for Island I, 
1*^—22 (AM. 127. 4to og 346. Fol.) og þar eptir í Jónsbók Ak. 
1858; NgL. IV. 341 -46 (Gl. kgl, s. 3270. 4to og 3269B. 4to 
AM. 346, Fol.), Réttarbót þessi hefir þegar á fyrra hluta 14. 
aldar veriö kubbuð í sundr og sett inn í Jónsbók á víð og dreif 
þar sem við átti, og er til þess vísað í Lovsaml. f. Isl., NgL. 
o& Jónsb. Ak. 1858. 

eireks konongs bref oc CDagnus konoDgs með 
Eiirekr magnus meðr guðs miskvnn noregs konongr son 
^agnus konongs sendir ollum guðs vinum oc sinum a islandi 
qveðiu guðs oc sina. 

þorlakr löghmaðr kom til vár oc téði oss bænar stað 
yðarn. vm nokkura luti. þa sem þer beiddut at til skýlldi leggia 
bókar ýðaRar æða ór takaz Sua sýndi hann oss oc þa luti sem 
hann beiddiz af ýðaRi halfu oc honum oc þeim fleirum godum 
^onnum sem af ýðru landi eru. oc þa uorv hia oss. þikkia ýðr 
íiýtsamlighir miok uera. Ok af þvi at ver vilium iafn gerna sea 
yðra nauðáýn. þott þer seeðifiarska vm þaa [luti] semverdeam 
þer beiðiz skýnsamligba sem þeirra þegna vaRa sem næstir 
oss bua. þa giðrum ver ýðr kunnight at ver samðykkium þess- 
ýðrar beizlur allar sem her fylgia. 

1. ODeðr handsolum skal iarðir byggia oc i bðrgan 
ganga. 

2. Sua skal leiguliði hion hafa at hann fai vnnit eingiar 
^llar. elligar bgti hann landzdrottni skaða þann allan sem 
^^nn naeta at iðrð spilliz af þvi vtan þeir skilde öðru viss. 

3. Vm kallda kol forfalla laust. þat sem fe mgtt er eptir 
vtan bufe þa eignaz sa er iðtð a. 

4. Vm brottfærslu taða tuigilldi tiri þat sem vfært er þa 
hann ferr af iðrðu þann kostnað sem hinn þarf til brotfgrsl- 

^iinar er tii kemr iarðar. full skaðabot skal greiðaz fýrir beit 



M þetta er nokkuð nndarieg fyrirsögn og yrði maðr næstuin að 

^Qgsa sér, að réttarbótin frá 1280 hefði eiginlega verið 1 amíðum þegar 

Wagnús konungr dó, en hvo hafi Eiríkr konungr látiö fullgera hana, og 

bún í raun og veru hafi verið send til Islands, en ekki verið lög- 

*®*íin; hafi svo þeBsi verið gerð upp úr henni, sem hún og að nokkru 
leyti er. 



284 



RÉTTARBÖT VIÐ JÓNSBÓK 



1294. 



tððu, akra oc engia þo at eigi se Iðghgarðr vm landnamslaust 
firi þeira manna fe er beit eiga i aurskotz helgi. en ellegar 
fullt landnam með. 

5. Skýllt er at hafa Iðghgarð huar sem hlaðit er korni 
æða löðu. 

6. Vm gelldfear rekstr um vár til afrettar oc fiallgöngur a 
haustum hvern íima vera skal. þa se eptir þui sem hrepp- 
stiornarmenn gera rað firi. ór hueviu býgðar lagi, þviat þat 
hæfir eigi einn ueg öHum til ella suari slikri sekt sem löghbok 
uattar. sa er eigi gerir sua, 

7. En vm allt bufe þat sem golldit er æða gefit vtan 
Ross. eigniz sa sem mark aa. ef æigi er af brugðitinnan halfs 
manaðar. siþan hann bannaði lögliga með vitnum. 

8. Ef maðr leggr sitt mark a fe annars mannz meö 
leýnd. oc uillir sua heimilidir at. þa er hann þiofr ef sua mikit 
er at þiofsök nemr. 

9. [Nu kemr engi eptir íe þvi firi miðian vetr. er bondi 
veit eigi hverr a. oc hefir þat verit halfan manuð siðan sagt 
var til]^). þa^) er rett aa fýrstu viku þorra. at lata virða fe 
þat .vj. grannu sina. þeir skulu sua virða sem þeim þikkir þa 
uert er þeir uirða. 

10. Stauda skal lögleiga eptir bok. en .vj. skynsamir 
menn meti. huart sa er leigði hefir til foðr æða smiör. oc ef 
æigi er til. gialldi iafnviiðan annan mat. ef hann þarf eigi vtí 
til at kaupa. ella leysi .xij. alnum vaðmals. 

11. Nu krefr maðr mann fear sins i rettan gialldaga 
þess er vitni vitu. æða við er gengit. þa er ual ef hann gelldr. 
ella stefni honum heim a .xij. natta fresti oc kretia þar en[n] 
fear sins. Nu uill [hann] æigi greiða stefni honum þing oc 
krefi þar enn skvlldar, Nv uill hann æigi greiða. þa sekiz 
hann .ij. aurum firi hueria krðfu. en þaðan af þinginu skal 
sækiandi nefna sua marga menn sem hann þikkiz þvrfa oc 
fara siðan eptir bok, 

12. Ef verkmaðr liggr ,iii. nottum lengr vm heyaunir en 



') þetta vantar í 1930, eins og önnur handrit, en það á auðsjáan 
iega að standa, og er þetta tekið eptir innskotinu í Landsleigub. Jóns 
bókar kap. 50 (sbr. Lov?amI. f. Isl. I, 18); þat 1930. 



^294. RÉTTARBÓT VIÐ JÓNSBÓK. 285 

halfan manuð vtan heyanna. meti skynsamir menn. huatleigu- 
íall er. 

13. Su klausa er ór tekin bókinne. er fyri býðr at hafa 
dilkfe. oc þat capitulum er fyri byðr at þeir menn reisi bunað 
er œinna fe eiga en .v. hundrat. 

14. Nu ferr maðr maðr at vegh með Rossi, ocþott þrir^) 
^^6. oc stendr beý nær gðtu. en bæR æigi allnær. þa taki þeir 

vsekiu ef þeir þvrfa þat sem Ross þeirra eta þar sem nauð- 
sýn gengr til. 

15. f>at skal standa vm melrakka veiðar sem logh- 
rettumenn skipa. en alidri meiri sekt en .vj, alnar firi einn. 

16. Eigi skal vmaga telia framar en a þess fe hiona sem 
vmagi er skylldr oc huerfi af fenu þegar hann er. xvj. uetra, 

bann er heill oc uerkfæR. 

17. Ef mær æða kona. vtan ekkia giptiz vtan ráð fðður 
sins æðr broður æðr moður æðr þess sem giptingamaðr er firi 
raði hennar. hafi firi gert arfi sinum eptir giptingarmann. þann 
sem henne heyiði til vtan hann viii meiri miskunn aa gera. 
nema giptingarmaðr vili fiRa hana iafnræði. 

18. Erfingi a kost at hallda vmaga eýri. þo at hann eigi 
nainna fe en vmaginn a. ef skynsomvm monnum virðiz hann 
^^ættr skuildunautr, 

19. Bondi skal eiga uigsbætr halfar eptir husfreýiu sina. 

20. Eigi skal bondi selia eignir husfreyiu sinnar æða þær 
sem þau eiga bæði saman. nema samðýkki hennar. nema full 
Jiauðsýn gangi til. oc þo meðr skynsamra manna raði, 

21. Ef hrutr kemr til sauða. æða hafr til geita. bæti 
skaða allan ef heimtr er áðr. 

22. Nu er maðr stolinn fe sinu. þa a sa er stolinn er 
^^^^^ giðlld fear sins af fe hins. sæki kostnað þann sem hann 
Þ^i'ft-i til eptirfarar oc rett sinn eptir lagadomi sem hann see 
Iðgræntr iafnmiklu. 

23. Eigi er umboð fullt at Iðgum. vtan með vitnum oc 
handsðlum. 

24. Vm skrudklæða burd. sekr. ij. aurum firi huert er 
^ann berr framar en Iðjh vátta. vtan honum se gefin. 



') þr, hdr 



286 



RÉTTARBÓT VIÐ JÓNSBÓK 



1294 



25. Vm eldi þingmanna. sekr. ij. aurun) firi huern mann 
er æigi er alin. eptir Iðgum forfallalaust 

26. Ef maðr rangfærir vmaga gialldi þeim kostnað fullan 
er til er fært þann sem hann hafði firi, 

27. Vm skulldir kaupmanna sekiz balfri CDork firi hundrad 
huert er æigi er golldit at olafs messo. halft konongi. en þeim 
halft er skulld a. 

28. í>ar sem maðr segir sik or domi lögsavmdum for- 
fallalaust iðgliga til krafðr af rettaranum. sekiz halfri COork. 
halft konongi en halft þeim er mal a. vtan sua mikit uanda 
mal se at þeir fai æigi yflr tekit. þa leggi til alþingis elligar 
heima til lögmannz. 

29. Sex eru morendar alnar i eyri. 

30. Ekki era melrakka belgir mælltir i laughaura. 

31. Sa capiluli er or tekinn bokinne er vattar vm .ij. 
missera vinnvmenn. 

32. Ef maðr særir mann bindr eðr beR eðr skemmir 
fullrettis orðum æða uerkum, oc uita þat uitni oc krefrsa laga 
festu oc rettar sins er firi uerðr uanuirðu, enn hiun neitar. 
þa sekiz hann halfri CDork. halft konungi en halft þeim sem 
mal a. 

33. Huar sem vngum manne tæmiz land i erfð æða giðf 
i vigsbætr æða rettarfar oc selr íear halldz maðr hans i brott. 
þa a hann brigð þess landx. 

34. Ef maðr fellir boð þat er stefnt er þing at heyra 

konungs bref. æða slefnt er manndraps þing æða manntalsþing 

til iafnaðar. æða hreppstiornar þing vm haust. sekiz .ij. aurum 
firi huert. 

35. Ef maðr miolkar stoiinne hendi bu annars mannz- 
bæti sera firi stuld sa er fe hefir til. ella lati huð sina eptir 
laga domi oc refsing rettarans. 

36. Skýllt er bundum at gera vegu fera vm þver heroð 
oc endilöng, þar sem mestr er almanna vegr eptir ráði syslu- 
manna oc Iðghmanna. sekiz eyri huerr er æigi uill gera oc leggiz 
þat til uega bota. 

38. Ef griðungr elltir fang ór ku sua at skaði uerðr at. 
sa er heima er gætt mtð bui. bæti fiorðungi bóia, ef sann- 
profat er. en engann þeim er hann lér, En ef maðr vill æigi 



^^^^- RÉTTARBÓT VIÐ JÓNSBÓK. 287 

narðueita hann. æða reka i afrett. bæti skaða þeim sem hann 
g»írir eptir þui sem menn meta. 

38. Eigi skal ber a landi gefaz meý æða konu meiri til- 
giðf, en sextigir hundrat. þo at menn see rikir. en huergi 
íöeira en fioiðungr ór fe hans. en ef hann gefr i bezstu eign 
sinne, þa skulu erfingiar hans leysa til sin ef þeir uilia. 

39. Ef maðr ferer bunað sinn hreppa i meðal. þa skal 
hann segia til einkunnar sinnar i þeim hrepp. sem hann hefir 
burt i fsert. oc lata skra með einkunnum þeirra manna. sem 
Þar bua aðr firi. 

40. Stefnu skal leggia til kajpa uið skip. firi heyannir oc 
^Ptir. 00 seli þar hðnd hendi. 

41. Sektalaust er manne at kiosa vndan ser mala land 

aitt. 

42. I>eim monnum skal eigi gefaz almvsa er ganga hvsa 
^ iiieðal oc bera uðpn. 

43. pessi orð eru ór tekin bokinne. at ekki skal at skald- 
«kapar mali ráða. 

44. Vm kaífa oc Iðmb kið oc grise. þa sekiz maðr æigi 
þo at vmarkat see. meðan i sealfs hans landi gengr. 

45. Endrnýia mæ. vmboð at liðnum þrimr uetrvm. huart 

hann er innan landz æða vtan landz. 

^6. finguiti skulu leggiaz til þinghus giorðar sua lengi 
sem þarf. 

47. landnam oc skaðabgtr skal giallda sa er suin þau a 
skaða gera. sem firi annan fénað. 

48. Ekki a iðrð i viði þeim er fluttr er or almenningi 
^*^an hann liggi lengr en logh uatta. 

49. Sa skal skatt giallda er bunað reisir. en hinn æigi 
■^í* bui bregðr. ef hann hefir minna fe en til .x. hundrat, skulld- 
^avat oc vmagalavst. 

50. pat capitulum skal oc vera i bok ýðvaRi sem vottar 
vm býgging a konongs iorðvm.- 

51. Eigi uilium ver at mikil skreið flytiz heðan meðan 
^allæri er i landinv. 

þeir nokkurir hlutir her ritaðir sem þeim uitrustu monn- 
um er a eru landinu sýnaz ofaR meiR of harðir æða of linir. 
í*a bioðum ver laugmonnum varum at þeir riti til var um þat 
■^^^ þeir beiðasfc allir saman. sk[u]I[u] ver þa sannlega með 



288 



BYGGINGAKAPITULI 



1294 



goðra manna raði þa skipan a gera sem ver uentum at ýðr 
ðllum saman se hentazst. 

fessi skipan var gior i turisberghi þa er liðnir voro fra 
burð^) vars heria iehsu christi .CD. cc. is. tigir uetra oc iv. 
[vetr a]^) suithuns uokudag ai xv* are Rikis vaars. herra barðr 
serksson kanciler vár inzsiglaði. jon klerkr ritaðe. 



156. L2. Jöli 1294j. 

Byggingakapituli eða lög um bygging á konungsjörðum. 

þessi kapítuli stendr sem 7. kapítuli í Landsleigub. í Lands- 
lögum Magnúsar lagabætis (NgL. IL 108), en er gerðr að íslenzk- 
um lögum og skipaðr inn í Jónsbók nieð réttarbót Eiríks konangs 
2. Júlí 1294 § 50. í Jónsbók hefir kapítula þessum verið vísað 
til sætis í Landsleigub. 2. og þar er hann aö íinna í flestum Jóns- 
bókarliandritum ; að eins í nokkrum er hann sérstakr. Hér er 
prentað eptir Ny kgi. saml. Nr. 1930A. 4to bls. 145—46 skb. frá 
c. 1320. Áör er kapítulinn prentaðr í NgL. IV, 346 neðanm. (Gl. 
kgL s. 3270. 4to og AM. 346. Fol.). 

byggingacapituli. 

Nv ef vmboðfmaðr konungs býggir iarðir i heraði at 
iarðar mala reitum þa skai þat halidaz eptir þeirri abuð oc 
landz skýlld sem leigu liði hefir vitni til. þuiat sua a kongs 
umboðs maðr iarðir at byggia. sem vm aðrar skil at löghum. 
þo at umboðsmanna skipti uerði. þa skal hverr sinn leigumala 
hafa. En ef maðr tekr mútu til konungs iarðir at býggia eða 
annaRa manna gialldi aptr slikt sem hann tok i mvtuna oc 
gialldi tuent konungi. en íiri þær iaiðir sem konungr íb æigi 
gialldi halft konungi. en balft uerð landeiganda oc se skildr 
við vmboð. 00 heiti drengr at verri. en sa er mvtuna gaf. 
gialldi slikt sem hann gaf tiL eptir þui sem aðr er skilt oc s& 
við skildr abuð iaiðarinnar, nv býggir maðr dýRa en aðr hefir 
vandi a verit. oc þui framaR til leiðangrs. ok landuarnar 
sem leiga er meiri a Iðgð. sem annat hvart aukar firi baðvm 
æða minkar eptir þui sem býggiz. Ef konungs vmboðsmaðr lætr 
vndan ganga iaiðir at vilia leysi æða vanræktar sakir. oc Þí> 



*) cristz, b. V. hdr.; ') fúið. 



1295. RÉTTARBÓT EIRÍKS UM FRAMFÆRI OFL. 289 

at konungdomrinn fai aptr gialldi vmboðsmaðr iafnmikit af 
sinu sem hann let vndan ganga. firi uanrækfc oc skaði uarð 
at ef hann vissi. Ef maðr segir æigi iðrð mannz lausa firi 
nottina helgu. þa skal hann hafa þa iðrð ef landzdrottinn vill 
hallda honum i hendr þa xij manaði at leigu slikri sem næst 
^ar eptir nottina helgu þa bioði landzdrottinn iðrð sina hinum. 
í^'v viU hann æigi hafa þa hafi landz drottinn sealfr iörðina 
oc leigu af þeim sem af ferr slika sem aðr er skild. Ef 
inaðr gerir kalldakol a iðrðu mannz. þa er þat ef maðr ferr af 
iðrðu firi nottina helgv sua at engi se eptir. þa a landzdrott- 
inn allt er eptir er. oc gialldi a ofan mðrk. En ef sa maðr 
^ödaz er a iðrðu bio oc kallar laudzdrottinn olokna landz 
^^M, þa nioti arfi hins dauða uátta sinna at lokin er. oc 
sua vm alla abuð iarðar. en ef hann hefir æigi vitni til. þa 
^afi landzdrottinn vitni til. en ef huargi hefir vitni til. þa 
^'^eri arfi oc husfreyia hins dauða at æigi stendr abuð sua 
^Ptir eðr land skýlld at þav viti skil aa. ok ef þau sueria. hafi 
íandz drottinn sua buit oc sua ef landz bui er i vtlegð. 



[1295]. 

^éttarbót Eiríks konungs Magnússonar um framfærslu skyld- 
^^nna, um ómenskumenn og vergangsmenn og um handsöl. 

það er alveg óvíst um ártal þessarar réttarbótar. Magnús 
^tephensen konferensráð heimfærir hana til 1293 (MSteph. Nr. 13. 

bls. 161), en ekki er hægt að sjá viö hvað þaö heíir að styðj- 
^^^- I bók Hálfdánar Jónssonar á Reykjum í Ölvesi, sem skrifuð 
af honum sjálfum 1706 og er í IBfél. 531. 8vo, stendr ártalið 
st ^éttarbótina, en ekki er lieldr hægt að sjá við hvað það 

yöst, en ööru hvoru þessu varð að lylgja hér úr því að réttar- 
^ "D er hvergi annarstaðar árfærð, og ekki auögetið upp á öðru, 
vissiira sé. Auk þess kemr það og fyrir að réttarbótin er 
•gnuð Hákoni hálegg eða Hákoni gamla og opt er klausan um 
itale (8br. Dipl. isl. I, 658—61) áföst henni. Eingin eru þau 
j ^^^^^ góð, sem til eru af l»enni, og margvíslega er hún kubbuð 
sundr í ýnisum lagasöfnum, enda í einu og sama handritinu. 
ausunni um vitafé er hér slept aptan af, af því aö liún er prent- 
ffert^'^D^ »efndum stað í I. bindi safns þessa. er þetta ekki 

bes^V 1^^^ klausan nokkuð öðruvísi löguð. fíéttarbót 

íiHrei veriö prentuð, og virðist hafa verið litt kunn. í>ó 
^'Pi- í-i n. B. 19 



290 RÉTTARBÓT EIRÍKS UM FRAMFÆRI OFL. 1295. 



hafa menn verið að heimfæra liana til Jdnsbókar. Magnús lög- 
maðr Jónsson vildi láta hana eiga við fjrsta kapítula í Framfærslu- 
bælki (AM. 348. Fol.). í pappírshandriti af Jónsbók í Gl. kgl. s. 
Nr. 1265. Fol. skr. c. 1660—70 er mikið af róttarbótinni skrifað 
á spássíu við kap. 2 — 3 í Framfærslubælki, og er sá texti prentaðr 
hér sem E. Aptast í lögbók Hákonar sýslumanns Gíslasonar í 
Klofa, sem nu er í GI. kgl. s. Nr. 3672. 8vo á pappír skr. 1631 
er § 1 og § 6 úr réttarbótinni og stendr þar aptan við «Rréttar] 
B[ot] oc samþykt a alþingi», og er því svo að sjá sem hann hafi 
álitið réttarbótina gildandi fyrir ísland. pau handrit sem hér ekkí 
er tekinn orðamunr úr, en hafa réttarbötina heila, líka því sem i A 
eða B eða C, eru þessi: MSteph. 13. 4to á pappír skr. 1715 tvær 
afskriptir a) bls. 161 — 63 «eptir chartis með hendi Jóns Magnús- 
sonari), b) bls. 275—76 (er hér eignuð Hákoni hálegg); MSteph. 
48. 4to bl. 38-39 á pappír skr. 1669; AM. Nr. 200. 4to bl. 
6a — b á pappír c. 1700 (þar raeð um vitafé); AM. 142. 4to bl. 
8a skr. c. 1700; Ny kgl. s. 1911. 4to bls. 200-2 skr. af Hans 
Paus c. 1750 (þar með um vitafé); Ny kgl. s. 1945. 4to fol. 410 
— 11 bók Hannesar Gunnlaiigssonar skr. 1666 (þar með um vita- 
fé) og auk þess einstakar greinir úr rb.: § 6 bl. SOa, § 12 bl. 
218b; Thott. 2106. 4to bls. 319—20 (þar moð um vitafé sem sér- 
stök rb.) skr. c. 1750; auk þess er hér á öðrum stað § 8 bis. 
322 og § 11 og § 12 (bls. 15—16). Ágrip og kaflar finnast í 
þessum handritum : AM. 147. 4to bls. 203 skb. þetta frá c. 1600 
(eignað Hákoni konungi); AM. 60, 8vo bl. 78b pappírskver skr. c. 
1690 (§ 5-8); iBfél. 104. 4to bis. 474; IBfél. 125A. 4to bl. 
73b frá 17. öld (§ 8); IBfél. 125B. 4to nr. 139 frá 17. öld (§ 8)i 
IBfél. 114. 8vo Ixxvj frá 18. öid. pessi handrit, sem hér er ekki 
tilfærðr orðamunr úr, hafa eingar sérstakar upplýsingar framar en 
hér er, Fyrverandi hæstaréttqrassessor Dr, jur. Vilhjálmr Finsen 
hefir sýnt þá velvild aö athuga þossa réttarbót áðr en hún var 
prentuð, og hefir hann sýnt útgef. fram á, að það má rekja hana 
giein fyrir grein til Grágásar eins og hún er í Staðarhólsbók, og 
sem tilvitnanirnar neðanmáls viö A sýna. Hér er þvi tvent til, að 
þetta sé annaðhvort uppteiknun einhvers lögfræðings úr Grágás, 
ellegar þá að þetta sé réttarbót sem eigi við ísland, og að íslend- 
ingar þar hafi beöið konung að innleiða aptr ákvæði þau úr hinum 
fornu þjóðveldislögum, er hér eru, og væri það merkilegt^). 



pess roá geta, að í handritum finnast opt og einatt ýmsar 
greinar, sem nefndar eru réttarbætr og er stundum getið um nafn koD' 
nngsins, en stundum ekki. Slíkar greinar er opt mikill vandi að ákveðft' 
Af slíkum greinum, sem eignaðar eru Eiríki konungi eru nokkrar til, og 
þar á meðal þessar þrjár, er sami mikilsháttar maðr hefir sýut mér fraiu 
á að rekja má til Grágásar (Staðarhólsbókar): 

I. Um einyrkja (sbr. Grág. Staðarhb. kap. 288 bls. 321). 

E[éttar] B[6t] E[iríks] k[onungs]. 



1295. 



RÉTTARBÓT EmÍKS UM FRAMFÆRI OFL. 



291 



Ef tveir inenn búa á einni jörðu ok hafa einn emalamann báðir, þá 

eru þeir einyrkjar utan annar fæði hann (IBfél. 122. 8vo á pappír c. 
1660). 

11. Um tvíræð orð (sbr, Grág. Staðarhb. Itap. 375 bls. 390). 

Svo skal huert orð sem mælt er. 
R[éttar] B[ót] E[iríks] k[omings]. 
Einginn maðr sekist á því orði, sem íæra má til góðs ok ills. Jafnt 
sekist maðr á því oröi, hvort sera mælt er við mann áheyrandi eða af- 
lieyrandi ef þat verðr vitnisfast. (IBfél. 120. 8vo pappírskver frá 18. öld). 

III. Um áþættisorð og ýki (sbr. Grág. Staðarhb. kap. 375 bls. 371, 
feap. 376 bls. 392). 

R[éttar] B[ót] E^iríks] k[onungs]. 
Ef maðr mælir áþættisorð við mann, svá at þeir eru tveir saman, 
er þá ei kostr að nefna vátta til, þá skal (raæla) nefna orði til orðs 
mæla jafnílt á raóti. Ef maðr gerir ýki um mann þá varðar honum 
Þat flörbaugsgarði. þat er ýki, ef maðr segir þat frá peningum manns 
þat til háðungar raanni er ei má vera. (Thott. 2106. 4to á pappír 
c. 1750). 

Til er og enn klausa ein um óðalsbrigði (Thott. 2106. 4to), sem 
^öUuð er réttarbót Eiríks konungs og árfærð 1 handritinu til 1291. 
Um óðalsbrigði. R[éttar] B[ót] E[iríks] k[onungs] 1291. 

Hverr óðal sitt vill brigða nefni .vj. menn hvor þeirra til dóms; 
^ Þeim skulu hvárki vera frændr né mágar; eigi fjórmenniugar at frænd- 
Bemi ok ei[gi] vitni beri fjandmenn eðr öfundarmenn. Enn ef einhverr 
^etr þann í dóm, þá skal nefna hann úr með tveggja manna vitni ok 
^etja Bkilvísan mann í staðinn. 

Bœtir handritið þessari athugaserad aptan við «Um dómsmenn les 
Mófab. 18., en það nær eingri átt ef það á við Jónsbók. Að öðru leyti 
^^mr þessi grein að efni til heim við 8. kapítula í Óðalsbælki í Lands- 
%um Magnúsar lagabætis (NgL. 11, 97—98) og befir því ekki verið 
^í'œtt að taka hana upp sera sérstaka hér í safnið. 

Ennfremr þekkjura vér þrjár greinar, sera kallast réttarbætr og eru 
^ignaðar Eiríki konungi, og seljura vér það eigi dýrara en vér keyptum það, 
^ötilfærum þær samt hér. Um þá síðustu mœtti geta þess, að það líkist 
^'ríki konungi að setja lœrðum mönnum harðari skriptir enn leikraönn- 
^na, og væri það ef til vill heldr því til stuðnings, að þetta kynni rétt 
vera. Annars kemr klausan að nokkru heim við § 1 í skipan Gyrðs 
^iskups 23. Apr. 1359. 

L Um vitnisburð ungra manna. 

Thott. 2106. 4to bls. 15 og bls. 323; AM. 37. 8vo (á pappírs- 
^löðum fremst); MSteph. 48. 4to bl. 40 á pappir skr. 1669; IBfél. 122. 

á pappír c. 1660; IBfél. 120. 8vo á pappír frá 18. öld (aflagað). 
Sbr. rb. 1280 § 9. 

E[éttar] B[ót] E[irík8] k[onung]s. 

19* 



292 



BÉTTAIIBÓT EIKÍKS UM FEAMFÆRI OFL 



1295 



Svo skal xiij vetra gamail niaðr bera iifinisókiiarvitni nieö öðrum 
fullorðnnm seni fulUiða, ef ekki eru fuUtíða menn tii, lieldr en sækjandi 
falli réttlaus. 

II. Uni rétt og ráðspjöll frændkonu manns. 
Thott. 2106. 4to bls. 14 — 15 {= a) og bJs. 323—24 {~ h); AM. 
200. 4to bl. 26b á pappír frá c 1700; AM. 60. 8vo bl. 78a á pappír frá 
c. 1690; IBfél. Í22. 8vo á pappír frá c. 166C: IBíél. 531. 8vo bls. 192 
skr. 1706 af Hálídáni Jónssyni á Reykjum. 

K[éttar] B[ót] Epríks] k[onu/jgs]. 
Allar þær frændkonur manna, er menn viJja nokkru rækt á leggja, 
olc verða þær Jegnar, þá dæmi xij menn bæði rétt ok ráðspjöJJ, sem segir 
í Kvennarétti í Mannlielgi 31. kap., en þat skal aldrei minna vera en 
ok aJdrei meira en xxxc^), því aldrei skal svo fátæk mey eör kona þó 
at með vonarvöl gangi vanvirðuJaus, þá skal réttr hennar ok ráð- 
spjöJl sem fyr segir, þó at frændr geti ei lagt rækt á hana, þá raá 
hún þesB ei gialda né þeir, ok aldrei skal svá slæm [mey eðr kona, sem 
á xi^^i með eama skilorði, at þat se minna^) en xv'' réttr hennar ok ráð- 
spjöll, nema þeir vilji raeiri miskun á gera, er þat mál eiga at lögura. 

III. Um heytoll. 
Ny kgl. saml. 1847. 4to A. bl. 129b á pappír skr. 1669 (bók síra 
Guðbrands Jónssonar í Vatnsfirði); AM. 181. 4to á pappír skr. 1669 
(bók Odds Jónssonar i Vatnsfiröi; MSteph. 48. 4to bl. 40 á papp. skr. 
1669 (bók , Odds Jónssonar). þessi handrit eru öll frá Vatnsfirði 
og hafa þau líklegast öll ritaö þessa klausu eptir sömu afskript, svo að 
þau er hér í raun og veru að skoða sem eitt handrit, og varla eru þau 
teljandi með hinum áreiðanlegustu. Framarlega (á 3 blaði) í bók séra 
Guðbrands er grein um heytoll nær því eins. 

Réttarbót Eiríks kóngs ura heytoll. 
HeytoIIr skal til reiðu; hið siðasta Mariumessu síðari á sumar, en 
sá er ei viU vitja eðr við taka, hafi aungvan á því ári. Skulu þar í 
gjaldast einar máJbandsklyfjar af lambgæfu heyi, eðr tvær vættir af töðu. 
Ef á vetr er goidið sé Jukt fyrir KyndilmeBsu. Sekr þrim aurum sá [er] 
ei vill gjalda- 

Skulu lærðir menn svara sökum ok skriptum meir en óvígðir at 
jöfnum tiJgerðum. 

Lc, 122; ') [xxp'^. mær eðr kona 122; meira! 2106a. 



ÁM. Nr. 174. 4to skb. frá hérumbil 1500, bls. 14; blaöið er 
skaddað og er hér fylt upp eptir Stockh. C8 bl. 234 (skr. 1548?) 
sé ekki annars getið (afskr. JSig.). AM. Nr. 345. Fol. skb. c, 
1570 (Lögbók Einars ísleifssonar á fíeykjuin) bls. 165—66; hér er 



1295. RÉTTARBÓT ETRÍKS UM FRAMFÆRI OFL. 293 

áföst við greinin um vitafe, spm prentuð er í Dipl. Isl. L 658— 
og þar er heimfærð ti! Hákonar gamla (1263 eða fyr); IBfél. 
^O. 8vo Jónsbók á pappír skr. 1595—1604 með hendi Guðmundar 
J lugasonar í Kristnesi. Bibl. Univ. Upsal. Delagard. Nr. 9. 4to 
(logbók síra Sigurðar á Grenjaðarstað) (afskr. JSig.) skr. c. 1580. 
Her er ekki hirt um að elta allan orðamun. 

E[ettar] B[ot] E[ireks] k[oDungs]^). 

[Eirikvr med Gvdz miskvn norega kongur etcetera ^). 
L Ef madr hefir eigi fe til at færa fram favdr sinn ok 
^odr þa skal fyr færa fram modr sina. 

2. Fader a at færa framm barn at tueim hlutum enn 
kona at þridiungi ef eigi er felag med þeim. 

3. Enn ef hion eiga a verkum sinum framm at fæ.ra 

^ö^n sin þa skal þat meira [til leggia^) sem handmegn^) hefir 
loeira. 

4. Ef hion skipta bornum med sier edr frillu menn þa 
skal modr fylgia þat barn er a briosti er. enn þo fadir andizt 

skal modir briostbarn hafa enu frændr barnsins inni henne 
fyrir fulgu ^). [þat er deild manna er skipt er med monnum^), 

5. Eigi skal færa omaga felausum manni nema hann sie 
^rfingi. fære hann þa af sier til þess er fram ía at færa med 
^^ppstiora skipan ok heimti at þeim fulgur. enn huerer') ecki 
vilia fylíDjia omogum af hreppnum sera hreppstiorar skipa þa 
skulu þeir sialfer fæda omagann. 

6. Ef sa madr uerdr omagi er adr hefir tekit vid dæmd- 
^^^) omaga þa skal huor huerfa til sins framfæris sem log 
^•^ipa. [þat er kallad.omaga moth®). 

7. *^)Ef madr a at sækia dæmdan omaga j anuann fiord- 
hafi sott þsa er .vj. uikur lifa sumars ^^). 

~' ~ __ ■_l l| -rT *. ,_, - ■ -I ■ ■ ^^M^^^^^M_^^^^»-J— ^M-^M-M-.-"^^— ■ 1 ■ ■ ■ ■ 

þannig 345, 60 0^^ (meðh. AMagn. á spáspíu); vm framfærslu 
"íiaskylldra manna C8; [þannig 345: Hakon með guðs niyskunn Noregs 
^onnn^Y &. 9. 4to; vantar í C8. 60 og 174; [b. v. 345, 60; ') hand- 
345; •■^) kostnað C8; ^) [einnngis í I7á; ') huerer sem 60; þeir 
sem 345; «) sl. C8; ^) [þat heitir ómaga mót 9. 4to; '^) Fyrirsögn á 
^Passíu C8: [dæmdja oma[g]a ad sæk[ia]; af sumri 9. 4tQ, og endar 

Hér bætir 60 inn greininni: -ef maðr drepr leiKufé etc." — § 1 
^^r- Grágás, Staðarhólsbók kap. 81 bls. 102; § 2 sbr. Grág. Staðarhb. 
^P 83 bls. 106 og: 108; ^ 3 sbr. Grág. kap. 83 ble. 106, 108; §'4sbr. 
^^^* kap. 83 bls. 109; § 5 sbr. Grág, kap. 109 bls. 139; § 6 sbr. Grág. 

112 bls. 142; § 7 sbr. Grág. kap. 90 bls. 121-22. 



294 RÉTTARBÓT EIRÍKS UM FRAMFÆRI OFL. 1295. 

8. M^at^) eru omensku menn er ganga ai husgang^) 
fyrir nenningarleysi edr annara okosta suo at goder menn 
vilia [[eigi hafa þaa. [þai eiga þeir aunguan riett aa sier. [þeir 
menn aller sem fyrir vanmegni ganga eiga riett sem vist- 
faster ^). 

9. Eigi skal gefa gaungu monnum mat ja þingum. Eigi 
skuiu buder vera opnar fyrir þeim. þeir eru riettlauser. þo 
þeir sieu vt rekner. ef þeir eru ecki aurkumladir af vopnum^). 

10. í>ar ') at eins skal færa omaga ax hreps vist a hendr 
arftauku manni er sa eigi atuinnu sialfur fyiir sig næstu xij. 
manudi eda bann megi vinna [sier ^) uist oc eigi sialfur fiar 
[hald sitt. 

11. Ef madr handsalar]^) audrum manni satt [slika sem 
hann viJl giortt hafa. og sa þad a]^°)l]t ad halldazt. 

12. ^^)Nu [handsalar madur audrum sektt sijna edur 
saaj^^jtt edr fe gakuedit [fyrir sig edur]*^) annan mann su[o 
þad berst vt]^*) at þat var navda handsal og [aiþad (i) aungu- 
ann msata halldazt, EnnJ^^) nauda handsal er þat er [madr 
hyggur hætt vera fie sijnu eda fiorue. edr hann fae skomna 
og skada af]^^) ef hann giorer eigi suo. og m þat alldri at 
hallda en sa sekur fullretti er beidde hins er vid er mællt. 



B. 

Uldail Nr. 322. 4to skb. frá c. 1570, sem átt hefir P. K. 

Ánker: cKong Magnus Haagensens Islandske Lov. var Blandt sal: 

Conferentz Raad P; K; Ánkers Mscr. in qvarto No 137. Hao 



') Fyrirsögn á spássíu i C8. [oroens]ku menn; þeir 345; oli 
bera vopn b. v. 60; *) [þeir eiga 345-, ^) [bætt við eptir 345 og 60 
sem endar hér; þar eptir kerar í því handriti: Ef madur drepur leigufie 
og leiner þa er hann þiofur ef ea gefur savk a er aa. 

vi avrar er [avfu]ndar bot enn ij avrar þockabot. 

þat er vita fé etc. (sjá Dipl. Isl. I. 658-61); [[er klipt burt af 
biaðinu í 174, og byrjar þar textinn aptr með: uera neraa uottar ben 
at þeim var ecki uid vært; ') þad C8; [C8; ») [G8; [C8; »') Fyrir- 
sögn á spássíu i C8: [sek]ta hand[sal]; '=") [C8; ^») [C8; '*) [C8; C8; 

[C8. — § 8 sbr. Grág. kap. 117 bls. 150; § 9 sbr. Grág. kap. 90 
bls. 123-24; § 10 sbr. Grág. kap. 109 bls. 139; § 11 sbr. Grág. kap. 

bls. 284; § 12 sbr. Grág. kap. 254 bls. 284-85. 



1295. RÉTTARBÓT EIRÍKS UM FRAMFÆRI OFL. 295 

troede, dette kunde være den til Jsland sendte Original»(!). Hór 
eignuð Hákoni hálegg og er síðust af hans rbb.; Thott. 2099. 4to 
skinnb. skr. 1581 (lögbók Guðinundar Haldórssonar). Hér eignuð 
Hákoni hálegg og er hin næstsíðasta af hans rbb.; Gl. kgl. s. 1159. 
Fol. á pappír skr. c. 1650; hér eignuð Eiríki konungi. 

Hakon med. G[uds]: OD[iskun]: Nor[egs]: k[ongr]: etc[etera]. 

1. Ef madur hefur ei fie til at færa framm bædi íodur oc 
D3odur þa færi framm modur sina. 

2. Jtem fadir a ad færa framm born sin at ij hlutum 
en modir at þridiungi ef ei er felag med þeim. 

3. En ef hion eiga framm at færa a verkum sinum born 
sin þa skal þat meira sem handmegn^) hefur meira. 

4. Jtem ef hiou skipta bornum med sier edur frillumenn 
þa skal modur þat barn fylgia sem a briosti er. 

5. En þo fadir andist þa skal modir briostbarn hafa^). 

6. Jtem ei skal omaga færa fielausum manni nema 
hann sie erfingi færi hann þa af sier til þess er hann a 
fram at færa med hreppstiora skipann oc heimti at þeim 
fulgu. 

7. Enn huerir ei vilia omagann af hreppnum flytia eptir 
iireppstiora skipann þa skulu þeir fæda omagann. 

8. Jtem ef sa verdur omagi sem tekit hefur vid dæmd- 
um omaga þa skal huerfa huer til sins frammfæris epter log- 
una þat heiter omagamot. 

9. Jtem ef madur a at sækia dæmdann omaga j annann 
fiordung hafi sokt þa vj vikur [eru af sumri^). 

10. [peh ero omenskumenn er ganga husa a medal firi 
nenningar leysi edur annara okosta so at godir menn vili ei 
íiafa þa þeir eiga onguan riett a sier^). 

11. ®)í)eir menn allir sem fyrer vanmegni ganga eiga 
riett a sier sem vistfastir. 

12. Ef madur drepur leigufe oc leynir þa er hann þiofur 

ef sa gefur þiofs sok a sem sa. 



*) handmegne 1159; en frændur barnBÍns inne henne fyrer kostn- 
b. V. 1159. honum 2099, 1159; [Hér endar 2099; lifa sumars 
^^59; *) [vantar 1159; í 1159 er þessi fyrirsögn fyrit því, sera á eptir 
fer: Jtem vm leigufie og vitafie R[éttar] B[ót] E[iríks] k[onung8]. 



296 BÉTTAKBÓT EIRÍKS UM FRAMFÆRI OFL. 1295. 

13. Sex aurar er ofundar bot enn ij aurar þocka bot. 

14. I>at er vitafie er iatad er firi vottum edur handfest 
firi vottum. 

15. í^at er oc vitafie er menn taca hondum saman oc 
leggia vndir dom firi vottum oc iata at hallda þat þeir 
dæma sem þeir nefna til: Eda þeirra logligur riettari nefnir 
dom yfir. 

16; í>at er oc vitafie ef xij menn dæma eirn mann sem 
þriot ef hann vill ei vndir liggia logliga til krafdur skal med 
heimstefnu sækia vitafie. 

17. Ef madur ryfur nefndann dom logsamdan þat er oc 
vitafie dæmt fie: laust fie: oc þat er vottar vita. 

18. í>at er oc vitafie ef madr ryfur logmanns vrskurd. 



C. 

IBfél. 132. Bvo á pappír sfcr. c. 1660 . IBfél. 31 5B. 4to bls. 
16 skr. c. 1680. 

E. B. E. 

1. Ef madur hefur ey fie til ad færa framm födur sinn 
ok módur þa skal fyrre framm færa módur sijna. Fader ai ad 
framm færa BÖrn sijn ad tueim hlutum: enn moder ad þridi- 
unge ef ey er fielag med þeim. 

2. Enn ef hion eiga Bðrn sijn aa verkum sijnum framm 
ad færa þa skal meira til leggia: er handmegne hefur meira. 

3. Ef hion skipta med sier bornum edur fridln menn þa 
skal modir briostbarn hafa: enn frændi Barnsins jnne henne 
fyri fulgu, 

4. Eigi skai omaga færa fielausum manni: nema hann 
sie erfingi: og fære bann so af sier til þess sem fram aa ad 
færa med hreppstiora skipann og heimti af þeim fulgu. 

5. Jtem huðrer sem eý vilia fýlgia omogum af hreppum 
sem hreppstiorar skipa. skulo sialfer fæda omaga. 

6. Ef sa madur verdur omagie er ádur hefur tekid vid 
dæmdum omaga: þa skal huor huerfa til sijns frammfæris sem 
Iðg skipa. 



Riettar Bot Eyryks kongs. Eyrekur med Gudz inyskun. b. v. 315- 



1295. 



RÉTTARBÓT EIRÍKS TIM FEAMFÆRI OFL 



297 



7. í^at ev kallad omaga mot: ef madur sa ad sækia 
omaga j annan fiordung. hafi soktan þa vj vikur lifa sumars. 



IBfél, 68. 4to. Bók Magnúsar alþingismanns Andréssonar í 
^angholíi. fetta skr. c. 1760. 

K[éttar] B[ótJ H[ákonar] K[ouungs] sumir segja E[iríks] 

K[onungs] um framfæri ok vitafé. 

1. Ef maðrhefr ei fé at færa fram föður sinn ok mdður, 
Þá skal hann fy rri færa fram móður sína. 

2. Faðir á at færa fram börn sín at tveim hlutum, en 
öióðir at þriðjungi, ef ei er félag með þeim. 

3. En ef hjón eiga á verkum sínum fram at færa börn 
þá skal þat meira til leggja, sem handmegni hefr meira. 

4. Ef hjón skipta börnum með sér eðr friðlum, þá skal 
^óður fylgja þat sem á brjósti er. 

5. Enn þó faðir andist.þá skal móðir brjóstbarn hafa, 
frændr barnsins inni henni fyrir fúlgu. 

6. Eigi skal færa ómaga félausum manni, nema hann sé 
erfiugi, færi sá af sér til þess, sem fram á at færa með hrepp- 
s^jóra skipan ok heimti af þeim fúlgu. 

7. En þeir sem ei vi!ja fylgja ómögum af hreppnum, 
sem hreppstjórar skipa, þá skulu þeir sjálfir fæða ómaga. 

8. Ef sá maðr verðr ómagi, sem áðrhefr tekið við dæmd- 
^öi ómaga, þá skal hann hverfa til síns framfæris, sem lög 
^'^ipa. J>at er kallat ómagamót, 

9. Ef maðr á at sækja dæmdan ómaga í annan lands- 
Qórðung, hafi sótt þá vj vikur lifa sumars. 

10. |>eir eru ómenskumenn, sem ganga á húsgang sakir 
ö^nningarleysis eða annara ókosta, svá at góðir menn vilja ei 
^^^^ þá; þeir eiga aungvan rétt á sér, Enn þeir menn allir, 
sem fyi-ir vanmegni ganga eiga rétt á sér sem vistfastir^). 



K. 

Ifgl. saml. 1265. Fol. skr. c. 1660—70 á spássíu við 
^onsh^ Pramf. l^ap. 2-3. 

) Hér eptir kemr dráp á leigufé, \im öfundarbót og vitafé. 



298 



UM MELRAKKAVEIÐAR 



1295. 



E. B. E. K. 

Ef maðr hefr ei fé að færa fram föður sinn og móður þá 
skal fyrri færa fram möður sína. Faðir á að færa fram börn 
sín að tveim hlutum en kona að þriðjungi, ef ei er félag með 
þeim. En ef hjón eiga á verkum sínum að færa fram börn sín, 
þá skal móðir brjóstbarn bafa, en frændr barnsins inni henni 
fyrir fúlgu. Eigi skal færa ómaga félausum manni, nema hann 
sé erfingi, færi hann þá af sér til þess, fram á að færa með 
hreppstjóra skipun, og inni þeim fyrir fúlgu, En ef ómaginn 
er einn þá skulu þeir skipta svo, að þeir hafi allir, er til eru komnir; 
þann ómaga um sinn á tveim missirum, en eigi smærrum ué 
stærrum en svo, og svo þó að fleiri sé, ef ei má skipta í ættir. 
Búar skulu hluta huor þeirra fyrst skal hafa, nema huor þeim 

K. B. E. K. 

Ef maðr skal sækia dæmdan ómaga í annan fjórðung sé 
sótt þá sex vikur eru af sumri. 



158. [1295]. 
Al£ingissam]ÞYKT um melrakkaveiðar. 

það er óvíst um aldr þessarar samþyktar, en Iiitt er víst aö 
hún er forn. Jdn Sigurðsson virðist hafa viljað heimfæra hana til 
áranna 1260—70 («126. .-'). en því liefi eg ekki þorað aö fylgja, 
af því eg gat ekki séð þær ástæöur, er hanu kynni aö hafa haft fyrir 
sér i því. Hins vegar sýnist mega ráða af réttarbót Eiríks konungs 
frá 1294 § 15, að þessi samþykt sé yngri en hún, því að þíir 
stendr svo: «þat skal standa um melrekkaveiöar, sem lögréttumenn 
skipa ok aldrei melri sekt en sex alnir fyrir hvern". Liggr þvi 
beinast viö að ætla aö eingin samþykt hafi þá verið til um þetta 
efni, heldr að konungr hafi veriö beðinn um lög í þessa átt um leiö 
og réttarbótina, en að hann hafi skotið þessu, ef til vill með ráöi 
þorláks lögmanns, til lögréttunnar. Sé svo, sera ekki er ólíklegt, 
mundi og vera sönnu næst að samþykt þessi hafi verið gerð skömniu 
siðar, svo sem árið eptir eins og hér er sett. Sumar afskriptir kaHa 
þetta réttarbót Hákonar konungs, og setja það í samband við réttar;- 
bót Hákonar liáleggs 2. Maí 1313, en það mun vera villa eiu. ^ 
alþingi 1680 kom fram Kleifadómr Einars þorsteinssonar sýsin- 
manns í Skaptafellsþingi um melrakkaveiöar, geinginn að Kleifuni 
undir Fjalli (á Síð«) 20. Maí 1679, og var samþyktr í lögréttu. 
Getr þingbókin þess, að í þessum dómi sé «citeraör þingfararb. 6. kap. 



^295. UM MELRAKKAVEIÐAR. 299 



um melrakkaveiöar, jtem alþingissamþykt á þann hátt.>, og svo ei' 
tilfærð sama samþyktin sem hér er prentuð. í handritum írá 17, 
öld stendr þessi samþjkt stundum sem niðrlag Búalaga. Samþyktin 
erhérprentaðeptirskinnb. ÁM. 344. Fol. bls. llöfrác. 1350- 60, en 
W samanburðar eru hOfð þessi handrit: AM. 48. 8vo bls. 89 skb. c. 
1^60; AM. 137. 4to bls. 7 skb. c 1400; ÁM. 148. 4to bls. 206 
skb. c. 1500; ÁM. 155Á. 4to bls. 199 skb. c. 1480; AM. 135, 
4to bls. 146 skb. c. 1480; AM. 159, 4to bl. 76—77 skb. c. 1490; 
^M. 128. 4to bís. 142—43 skb. c. 1490; ÁM. 37. 8vo bls. 244 
SKb. c. 1500; AM. 39. 8vo bls. 236-37 c. 1500; AM. 170A. 4to 
^ls. 2-^3 skb. c. 1570; AM. 345. Fol. bls. 171 skb. c. 1570. Thott. 
'^0^7. 4to skb. c. 1 650, Áuk þess hef eg orðið hennar var í þessum hand- 
"tum: ÁM. 60. Svobl. lOapappírskver skr. c. 1690(«Vm melracka veidi 
H, K.»); AM, 460. 12mo á pappír skr. c. 1660 (hér aptast í 
Bualögum);Ny kgl. s. Nr. 1945. 4tobl. 153a skr. 1666 af Hannesi 
^unnlaugssyni, og kallast hér: «ÁlþÍDgis samþykt um melrakkaveiöi»; 
fy kgl. g, 342. 8vo skr. c, 1650 (aptan við Þjófabálk Jónsbókar); 
I^féi. 205, 4to bl. 43a, nýleg afskript; kallast hér «Um melracka 
^eidi R: B: Hákonar kongs.; IBfél, 315B. 4to bl. 70-71, frá 17. 
öld ("Álþingis samþyckt vm melracka veydari)); IBfél. 355. 4to skr. 
c. 1730^40 (.um melrakka veiðar»); IBfél. 531. 8vo bls. 210— 
]^ skr. 1706 af Hálfdáni Jónssyni á Reykjum og kallast <.R[ettar] 
^[ot] H[akonar] k[onungs]«. í eintaki því af Jónsbókarútg. 1582, 
sem konungsbókhlaðan í Kaupmannahöfn á, er þessi klausa skrifuö 
^eð hendi frá miðri 17. öld á spássíu við 6. kapituia í þingf. þar 
sem áörnefndri grein úr réttarbótinni frá 1294 er skotið inn í lögbók. 
Pessi samþykt er prentuö í «Groinir or þeim gaumlu laugum», er 
Jón Rúgmann gaf út í Uppsölum 1667, bls. 22, eptir bók Jóns lög- 
^anns Sigurðssonar á Reynistað. 

Vm melrackaveidar*). 
Þat var [samtekit^) [a alþingi^) vm melracka veidar*) at 
^verr sa madr sem^) hann^) a [vi savdi at vetri*^) i sinni 
abyrgds) skal taka^) [einn melracka gamlan eda. ij. vnga^^) a 
^ij manvdvm eda greida^^) .ij. alniri-) i mat fyri fardaga, En 



') þannig 344, 155, 37; Eingin fyrirsögn í 48, 137, 135, 159, 128; 

melracka 148; Vm melracka veydar R[ettar] B[ot] Hþkonar] K[onungs] 
j^OöV (rangt); vm melracka veidi 39, Hier eptor fylgia nockrar rettar- 
•^aetar og samþycktir j fyrstu vm melracka veidar 170; E[ettar] B[ot] 

(á spáBsíu, og er rangt); [j laug tekit j laugrettu 137; lagtekit 
^35; samþickt 2097; [sl. 155, 2097; ') Ilér byrjar 345; er 137, 
^^97; si. 159. 7j ^gtri sex saudi 137; aa vetri 170; a vetur 345^ 
W saudi j sini abyrgd at vettri 135; edur taka lata b. v. 137; 
^ [ij. melrecka vnga. edur ein gamlan 159; greide 137; 2097; ") 
alnar 137, 148, 155, 135, 159, 37, 38. 



300 



SKRÁ mi REYNISTAÐARKLAUSTR. 



1295. 



hverr sem eigi hefir goUdit föstvdaginn i fardogvm -) [Ivki^) 
iiij^) a1nir i alogvr ok taki med eiun^) hverr reppstiori^) sa 
sera til er skipadr. [ok sæki^) hvartveggia sem vita fe. [hafi sa 
er sækir^) halfar alðgvr [en halfar ok^) dyratolhinn^^) leggiz 
til meh'acka veida framveg[i]s vtan reppstiorum^) syniz meiri 
þorf fatækvm monnvm. en sott skal vera^^) fyri vetrnætr*^). 



159. [1295]. 

JöRUNDR biskup J>or8teinsson á Hólum setr systraklaustr að 
Stað í Reyninesi og skipar ýmsar jarðir til klaustrsins. 

Prentað hér eptir frumskránni í AM. Fasc. J, 2, 0»- er hún 
elzt íslenzkra frumbréfa eptir Reykhoitsmáldaga. Fyrir henni er 
innsigli Jörnndnr biskiips nokkuð brákað: [sig:] lorvndi Dei gra[cia 
Holensis [Episcopij. Skráin er óárfærð, en er hér heimfærð ti 
1295 samkvæmt himim helztu annáhim (sbr. Bps. 801). Finnr 
biskup heimfærir stofnun khiust.rsins til 1296 (Hist. Eccl. Isl. IV, 
106), en í staöfestingarbréíi Auðunar biskups irá 1315, er l)að 
tekiö fram, að Reynistaðarklaustr sé stofnað fyrr en Möðruvalln- 
klaustr, sem ölium annálum ber saman um að sé stofnað 1296. 
þótti því réttast. að setja stofnun Reynistaöaklaustrs til næsta árs 
áör. þó Hallbera þorstein-dóttir yröi ekkí sauikvæmt annálum 
abbadís fjrri en 1299, þá er hér með skýrum orðum sagt, aö hún 
hafi sett nunnuklaustrið á Stnð nieð Jörundi biskupi. og þari þaö 
ekki að vera því ti! fyrirstööu aö skráin sé frá 1295. þrjár af- 
afskriptir af frumskrá þessari eru meöa! afskripta Arna af klaustra- 
bréfum Nr. 2944 og ein af þeim með sjálfs hans hendi. Auk þess 
ein afskript frá 17. öld í AM. 277. 4to bls. 21-22. 

Kirkia at stad i ræýnisnesi a heima land halft ok holl2 
mula ok buam. 

En þa er herra jorundr biskup ok fru halbera abbadi^ 
settu þar^''^) systra klaustr þa lagdi herra biskup til halfan 



') er 137; þa b. v. 37; liuke med 155, 2097; luki þar med 
159; ') -ij- 37; [liuki med fiorar alnar j ala . . . . kianz. enn 137; [Inki 
iiij alnar i alogur og taki med huer hreppstiori 135; með taki 170, 345; 
2097; hrepp- 137, 148, 39, 370; hreppstiora 128. 37; af hrepp" 
stiorum 2097; [hann gkal ok sækia 137; [ok haíi 137, 37; [ok 
en halfar 159; ^**) dyra toUr 137; ^') sl. 137, 159; etcetera b. v. 
345; hinar næBtu b. v. 2097, Rugm.; '^) skr. yfir línunni með móleitara 
bleki. 



129Ö. 



SKRÁ UM REYNISTáÐaRKLAUSTR. HOl 



stadin. hafsteins stadi. grafir tuér, paua stadi. vermsla land. 
^[alít]. fiallzland. skardz a. hol. staupul. dada stadi. hoia. foss 
^[alfan]. brokar Igkr. h[alfr]. hnudnes. selá. h[alf]. hof a skaga- 
[st]rond. feriu hamar. karastadi. hroasdal. kelidu dal. bakka. 
Skaurdugil ýtra. 

En medr þi at herra biskup hafdi kæýptar allar þæssar 
^^S^^Y med lausa pengum. þa legr hann þessar fýr nefmdar æignir 
klaustrsins æfinliga. ubrigdiliga firir huerium manni. bidi- 
vær virduligan herra hola biskup varn laugliga eptirkom- 
anda. at hann vgndi goduilia til klaustursins ok sýstranna. 

astsæmd ok umhýgio fodurligri. lati þær mgdr godum 
öadum hafa. þat er vær hofum þagat til lagit. þiat mæira 
tofum user lagit til hola stadar, En saurbæiar land i koibeins 
^l- skal legiaz til holastadar firir biskups tiundir af þessum 
^ignum. 

þesái var^) land skýlld af fýrnefndum æignum þa erþetta 
'^í'ef var gort. 

<^rof ena ýtri. firir .cc. 

Grof ena sýdri. firir .cc. oc kýreldi. 

Paua stadi firi .cccc. 

Vermslaland. h[alft]. firir hundrat. 

fials land. firir .cc. 

Skards a c. ok .xiiij. aurar-). 

^oli fiiir cc. 

Stopul ,cc. 

l^ada stadi firir . ccc. 

Hola firir .ix. vettir skreidar. 

SkaurdugiL ccc. ok iij. lamba eldi. 

skaurdugil ýtra, cc. 

^óss halfan firir. vj. vgttir skreidar. 

Brokkarlækr. h[alfr]. iiij. v^ttum. skr[eidar]. 

Hnudnes. xij vettir skreidar. 

Sel á h[alf]. viij. vettum skreidar. 

Hóf a akagastrond. xx. uettum. sk[reidar]. oc tiutning a 

stadi i laxár dal, 
Hafsteinstadir »). 

í'eriu hamar. cc, oc ala kyr. ij. vetRg[am]ar]. oc gelltnæt ^). 



værd) frbr.; »j am'-', hdr.; =") þannig frbr.; *) skr. fyrir ofan liuuua. 



302 VERZLUN HAMBORGARA. 1296. 

kara stadir .ccc. ok ala kýr. ij. vetR[gamlar]. ok gellt 
naæt ^). 

Roardalr. cc. ok ala kýr. ij. vetRfgamlar] ok gdlt n[ajt]. 
Kelldu dalr .cc. ok mglihlas todu, 
Bakki. GC, 



160. 31. Juli 1296. Björgvin* 

Etríkr Magnússon Noregs konungr leyfir Hamborgurum verzlun 
og vetrarsetu í öllu ríki sínu. 

Prentað í J. M. Lappenberga Haniburgisclies tJrkundenbuch I, 
1842, bls. 743 — 45 Nr. dcccscij eptir frurabréfinu, er þá var í 
skjalasafni Hamborgar, en brana 1842. Dípl. Norv. V, 33—34 Nr. 
33. Dipl. AMagn. II, 175—77. 

Ericus, Dei gratia rex Norwegie, uniuersis Christi fidelibus 
presencia visuris vel audituris salutem & omne bonum. 

Cum burgenses de Hamborg ad meliorandam terram nost- 
ram cum mercaturis eorum regnum nostrum actenus frequen- 
tare consueuerunt & incolas nostros in districtibus eorum dicti 
burgenses de Hamborg promouerint in eorum negociis et; 
agendis, uolentes obinde facere gratiam specialem, videlicet 
quod dicti burgenses exempti sint a laboribus faciendis circa 
extradictionem alicuius nauis, quod wlgo schipdracht nuucu^ 
patur. 

Conferimus etiam quod [si] aliquis pro crimine suo educi- 
tur ad mortis supplicium. predicti burgenses minime sequantur 
eundem, 

Item conferimus dictis burgensibus per totum regnum nost" 
rum naues suas ad pontes apponere & deponere sine excessu 
quolibet vel emenda. 

Item conferimus predictis de Hamborg, quod licite possunt 
res auas per nostrum regnum in nauibus suis vendere & emeref 
quandocumque voluerint, quascumque res in nauibus alienis. 

Item hanc libertatem conferimus eisdem, quando veniunt 
ad regnum nostrum, cum suis nauibus & rebus expectabunt 
nostrum nuntium per duos dies & non vltra. Qui si aliq^^ 



fikr. fyrir ofan línuoa; ') þannig, fyrir: volumus. 



1296. 



VEEZLUN HAMBOBGARA. 303 



ipsia emerit, persoluet hecinfra quatuordecim dies continuos, 
sicut res suas alias vendiderunt. 

Item si quispiam de familia nostra ab ipsis burgensibus 
res aliquas emerit ad proprios vsus suos, illaa emet de uolun- 
tate venditoris sine coactione qualibet. Et cum venditor pro 
rebus venditis petit precium, dabit illud idem infra octo dies 
computandos a tempore monitionis. Quod si non fecerit, ex 
t^nc venditor significabit hoc iudici, qui compellet emptorem, 
|n continenti pignus det veuditori, pro rebus emptis illud 
^edimere debens, Quod si non fecerit, tunc venditor significa- 
ei presentibus probis viris, quo facto recedere potest is 
Síne excessu & deferre secum pignus illud. 

Item si aliqua nauis ipsorum de Hamborg ad regnum 
nostrum peruenerit portans graue pondus, illa dabit pro theo- 
<^neo talentum farine, quo facto emet ligna & quascumque res 
^lias & deducat vbicumque sibi visum fuerit expedire. 

Item si nauis aliqua dictorum burgensium venerit in cap- 
tttra alecis, iUa dabit pro theoloneo de qualibet lasta tres de- 
^anos sterlingorum, & hii, qui in eadem fuerint naui, licite 
secare poterunt cremabilia & alia ligna ad naues suas spec- 
tantia, quibus indiguerint, sine vara. 

Item donamus predictis de Hamborg, si nauis eorum ali- 
*iwa ad regnum nostrum hyemali tempore venerit, illa manere 
Poterit per totam hyemem sine decima aliqua vel exactione. 

tantummodo talentum farine ratione theolonei debitur pro 
eadem. 

Item omnes iudices & officiales promouebunt predictos bur- 
Senses de Hamborg in eorum negociis omnibus, tamquam in- 
colas regni nostri. 

. ^*^^ si burgensis aliquis de Hamborg citatus fuerit ad 
icmm, quod tacset dicitur, expurgabit se de omni causa per 
os viros iure suo non priuatos, siue fuerint Tevtonici vel 

^ormanni. 

Item si aliquis de Hamborg fuerit in suis negociis vel 
onbus ante pulsationem campane celebritatis ^), in laboribus 
^^^3 uel negociis inceptis perdurare poterit absque delicto. Si 
^61*0 expletis laboribus huiusmodi vel negociis alios labores ex- 
^!!^^í^*^Jene^ ad penam vnius ore. 

Dipl. Norv. lee: celebratam. 



304 REKASKRÁ HÓLASTAÐAR OG MÖÐRUVALLAKLáUSTRS. 1296. 

Item si nauis aliqua de Hamborg in regnum nostrum per- 
uenerit, quascumque res apportauerit, dabit pro theoloneo talen- 
tum farine. Quo facto hii, qui in eadem naui fuerint, lignis 
& quibuscumque rebua aliis onerare Hcite poterunt nauem 
suam. 

Item si dicti burgenses de Hamborg in regno nostro nau- 
fragium paciantur, licite poterunt tunc sine alicuius impedi- 
mento saluare res suas, quas de mari suis laborihus extraxe- 
rint. Et si in tali necessitate aliquos vocauerint adiutores, 
illis dabunt pro pondere cuiuslibet laste labore eorundem sal- 
uate sex oras Noricanas. 

Vt autem hec predicta prefatis burgensibus de Hamborg 
in nostro dominio inviolabiliter in perpetuum obseruentur, pre- 
sentem paginam duximus sigilli nostri munimine roborandum- 
Huius autem rei testes sunt: frater nostcr dilectus, dominus 
Haquinus dux Norwegie. Ericus filius domini Erici, ducis 
Jucie. Bor^), noster cancelarius. Johannes, filius Ywar, Hal- 
wardus Boc, Thetleuus de Bocwolde, Helericus de Sigersdorpe, 
milites, & alii quam plures fide digni. 

Datum Bergis^ anno Domini M** cc**, nonagesimo sextO; 
pridie kalendas Augusti, anno vero regni nostri decimo septimo. 



161. [1296]. 

Skrá um reka Hólastaðar og Möðruvallaklaustrs og reka Sig- 
hvats Hálfdánarsonar á Grund með norðrströndum. 

Allar þessar skrár eru nú til í tveim skinnhandritum, en þau 
eru AMagn. 276. 4to iv skrif. 3. Maí 1286 á Hólum (=A) og hand- 
rit Biskupsskjalasafnsins á íslandi Nr, 26. 4to einnig skrifaö á Hól- 
um 3. Maí 1386 (= B). Hið fyrra. hef eg lagt til grundvallar, 
en af hinu síðara Íief eg haft stafréf-ta og nákvæma afskript með 
hendi cand. philos. Björns Blöndals til samanburöar. Af Hólareka- 
skránni hef eg* haft ennfremr til samanburðar afskript Jóns Sig' 
urössonar af pappírshandriti einu í Landsbókasafninu á íslandi 
(safn Steingr. biskups D18. 4to bls. 10—15) (= C), ogafMööru- 
vallaskránni afskript sama manns eptir skjalabók séra Jóns Haldórs- 
sonar í Hítardal (Landsbókasafn Nr. 116. 4to H, 234—39) og er 



~ Bárðr SerksBon 



296. RKKASKKÁ HÓLASTAÐAR OG MÖÐRUVALLAKLAUSTRS. 305 



það kallað hér C; í D18 er að niðrlagi byrjunin á Möðruvalla- 
skránni aptan við Hólaskrána og er það iiér í orðamun kallað D. 
I safni Magnúsar Stephensens Nr. 27. 4to, bls. 78 og þar eptir, 
nnst og afskript af Möðruvallaskránni, ea ekki er tilfærðr hér orða- 
niunr úr þeirri afskript. Bæði A og B mega heita jafngóð; þó er 
eyða nokkur i B af því að skorið hefir verið ofan af blaði; en í A 
önr nokkuð verið skafið út í upphafl Möðruvallaskrár snemma á 
oiaum og fyrir daga Guðbrands biskups, því að á spássíu hefir hann 
«knfað <^skamm þeim er skafit hefir..; nú hittir útskafningin í A 
^ínmitt á eyðuna í B, svo að hvorugt bætir annað upp; en nefnd 
Pappírshandrit hafa hér það, sem út er skafið og er það því fylt eptir 
peim, og er það vottr þess, að þau stafa frá afskriptum, sem gerðar 
nafa verið áðr en A var skafið og B skorið. Möðruvallaskráin eins 
hún er hjá séra Jóni Haldórssyni er merkileg, ekki textans 
^6gna, því að hann er sumstaðar tæpr, heldr af því að þetta er af- 
sknpt af transskripto af skránni frá 1350 gerðu á Grenjaðarstöð- 
um, og sýnir það, að á árabilinu 1350-86 hefir engu verið skotiö 
í skrána og að maðr þessvegna hefir ástæðu til að halda að hún 
hér í sinni fornu mynd. Um Hólaskrána er nokkuð öðru máli 
gegna, því inní hana hefir verið skotið ýmsu frá 14. öld, en þó 
ma hér um bil alveg þekkja það úr. það fyrsta, sem með vissu 
^erðr sagt að hafi veriö sett inn er vitnisburðr Sigurðar Bjarnar- 
fionar og þorsteins Tumasonar um Lónsreka frá tímum Egils biskups 
er það ritað með annari hendi i A en sjálf skráin. þelta er 
^^^.tekið út og mun verða árfært til c. 1336. þetta innskot er 
KKi í C; þá kemr annar hafii enn um Lónsreka, sem raér er grunr 
a að sé frá 14. öld og heizt frá tímum Orms biskups (c. 1350), 
þó þorði eg ekki að kippa þessu út, og stendr það nú síðast hér 
SKranni. Eptir þetta kemr í handritunum kafli um reka séra 
oovars þorsteinssonar, og er skrifað í A með annari hendi en 
jaii skráin, en með sömu og vitnisburðrinn frá c. 1336. þessu 
hér kipt út og heimfært til c 1360, og er þá skráin í sinni 
mynd, nema hvað Lónsrekakaflarnir síðustu, eptir Byrgisreka 
grunsamir. Rekar Sighvats á Grund eru einungis í A og B, 
er þar niðrlag skrárinnar og stendr að lyktum: 
, ^ iiv holastadr þessa Reka alla ok hualgaugn þau er fylgt 
^*öo loni nema hlasshual ok skurd en ecki i alm3nningh: var þessi 
í'a skrifut efter hinni ellztu skra heima a iiolum in festo inven- 
^íonis sancte crucis. Anno domini CD^. ccc^ Ixxxvjo 

Þaö sem því hér kemr á eptir í A og B heyrir í raun og 
eru ekki skránni til. Er þar fyrst um samreka Jörundar biskups 
^ Sigurðar lögmanns Guðmundssonar úr Hlíð. þar aptan við kemr 
^ekamörk |)verárstaðar norðr á Sléttu, sem prentað er hér áðr 
^r. 35 (um 1270), af því eg hygg það sé hér innskot og eldra. 
af^h^'^*^'^ kemr um reka Hólakiriíju á Tjörnesi og mun hið mesta 
það ^®^^ frá þeim tímum, sem hér er um að ræða, og verðr 
ÍTAi ^*^®"^^^ ^iéí*; en aptan við þaö eru fáeinar klausur um reka, er 
^oíastaðr hefir eignast á 14. öld. 



306 REKASKRÁ HÓLáSTÁÐAR OG MÖÐRUVALLAKLAUSTRS. 1296. 

Um aldr þessara rekaskráa er þess aö geta, að líklegast má 
þykja að þær sé frá þessum tíma, sem hér er sett. Jöii Sigurðsson 
hefir að vísu lauslega gelið iipp á, að Hólaskráin væri eidri en 
1283 af því að hann ímjndaði sér að ]ögmaðr sá, sem hér ur 
nefndr, væri Jón Einarsson; en á því mun standa svo, að hann var 
einungis búinn að kanna áðrnefndar pappírsafskripti^;, en ekki frum- 
skrárnar (skinnskrárnar) sjáifar, sem einar hafa rekaskrá Jörundar 
biskups og Sigurðar lögnianns úr Hlíð. Verðr af þeirri skrá Ijóst 
hver lögmaðrinn er, og alkunn er deila þeirra Jörundar og Sig- 
uröar um Möðruvelli 1293—94. Eg hefi því álítiö líklegast að 
þessar skrár hafi verið gerðar einmitt þegar klaustrið var stofnað 
á MóðruvöIIum eða 1296, og að þá hafi biskup lagt þessa reka lil 
klaustrsins, sem skiá þess getr, og HóJaskráin ber það með sér aö 
hún er frá sama tínia í>aö hefði að vísu mátt greina þessar skrár 
í sundr, en eg vildi láta handritið halda sér sem mest varð. 
Rekaskrá þessa alla eins og hún hér liggr fjrir í skinnhandritunnm 
munu menn venjulega hafa skoðað seni einii híut af rekaskrá Jóns 
skalla frá 1374, og er þaö að því lejti jétt að hann hefir látið 
skrlfa hana upp og ef til vill setja inn í hana yngri hlutana. En 
rekaskrá hans er þö eigiulega alt önnur skrá og í Á er hún alveg 
sérstök og er alt annars kyns. {)ar sem þessi skrá ber það með 
sér að nieginhluti henrrar og heild er mjög forn, sést það fijótfc á 
rekaskrá Jóns, aö hún er öll samsett af misgömlum köflum; mart 
af þeim er írá 14. öld t. a. m. frá tímum Egils biskups; auk þess 
er hún öll nm vestrreka staðarins. J)ó hefir hún ekki tekið upp 
allar hinar smærri skrár, sem til hafa veriö, og vantar þar t. a. m. 
skrá um reka Gissurar galla á Vatnsnesi frá 1359, en þeirra getr 
að eins við þessa skrá, þar sem þeir eiga ekki heima. 

[f>etta er nordr Rekaskra holastadar^). 

þenna reka a hola stadr ok modruvellir nordan'^) fýrer 
saudanese fra steine enum mikla a lambanesi ok til selaos. 
halfr hualr ef rekr ok þriggia vetta afgreidsla^) efaer hundrat 
vetta. en þui minnu^) er^) huair er minne. 

Gudmundarlons Reki^). 

Half íiuttningh firi ollu Jons Jandi. fra vordu aa hafua 
bockum ok til staurs^) i holmi i gudmundar loni. fiordungr ef 
Rekr. En þadan fra lil steins i lons osi toiftungr ef Rekr. 

Gunnarsstada Reki^). 

Fra haralons^) osi enum lorua. ok vm allan gunnar^^) 
stada reka fiordungr i hwal. huart sem [er Rekr edr^^) fluttr. 



[ií; HooJaniaaldage C; nordazth B; afslíaeidzJa B; *) á spássiu 
í A; sera C; ') sl. tíC; ') steins Cj sl. bC; ') Hafralons C; 
guuíir (— gruiidar?) B; ") [rekr edr er C. 



1296. rekaskrá hólastaðar ogmöðruv^allaklaustrs. 307 

Laxardals Reki^). 

Vm laxardals reka* fra gunars stada Reka ok til haulkn^^ar 
fiordungr i hwal. hvart sem [er Rekr æda^) fluttr [ær semundr 
gaf herra jorundi biskupi*). fra holknaa til sandar**) attungr i 
hual huartt sem er Rekr æda fluttr. 

Pra sand aa ok til gautu®) vikr. attungr i hual sa er 
fylgt') hefuer her mundarfelli. En til annars attungs. soru þeir 
þorbiorn i hofn ok hallsteinn eiriksson. ok baru biskupi ok 

þeir biskup ok loghmadr^) bader samt. þenna fiordung 
ef Rekr en eigiö) ef fluttr er. 

Sefarlandz Rekar^^). 
Pra þistilsfiardar ar^^^osi^^) tj} þyfy ^ hafuabergi þrir 
íuter or fiordungí i hualReka ok sua i fluttningu. 

Fra þufu ok til steins i vidiarvik, fiordungr ok attungr i 
hualreka. huart sem er fluttr æda Rekr. 

Fra steini i vidiarvik^^ ok til foruada firer austan kolla- 
^ik þrir hluter i hualreka ok suo i fluttuingu. 

Fra sama íoruada ok til saudar ^*) sgttungr ok in sextt- 
^udi lutr i hualreka ok suo i fluttningu. 

J þrettu^^) Reka fra [kal staíua^^) ok til fyliudals ar þrir 
hluteri') i hualreka ok sua i flutningu. 

Sueinungs vik[r] Rekar^®). 
Firer sueinungs vikr lande ollu halfr skotmanz^*) hualr. 

Ormars lons Reka^r]^*^). 
Fra sulna hofn ok til ormars ar balfr hualr ok attunghi 
.^eir2i) ef Rekr ok sua i flutningu ok Reida af [iij vetta^^) af- 
^öidzlu skinnastodum af oskiftum hual ok attungr ^^) meir 
ef Rekr. 

[H]oIs reki^*). 

Pra ormars a. ok til deildar ar fiordungr i hualreka ok 
s*ia i flutningu. 

Kaufarbafnar Reki'^*). 



') b1. BC; Hollín C; =") [rekr eðr er C; *) [sl. C; sandhár B; 

sandar C; ^MuC; flygt, A; — Sigurðr Guðmiindarson; ei AC; e* 
'"^sl. BC; íí)si. BC; ^OosseB; ^') Vidarvijk C; sandbár B; saudðr 
'^) þrættv B; þrætu C; '«) [svo AB; kallstapa, al. kalf(ktapa) C; 

Weauter B; '«) sl. BC; '0 sl. C; '^J sl. BC; niinna C; [þriggia 

^etta B: þriarvætter C; attunghi BC; sl, BC. 

20* 



308 REKASKRÁ HÓLASTAÐAR OG MÖÐRUVALLAKLAUSTRS. 1296. 

Fra deildara ok til gegnialekiar jn sexttandi hlutr fiord- 
ungr i hualreka. biakup a. j^) vett ok tuttugu afreidzlu ok iij. 
vetter afreidslu skinnastodum af oskiptum hual. 

0rfiris Reki ^). 

J ðrfiris^) ey eigha þeir biskup ok loghmadr. fimttungh i 
hual. ef rekr ok suo i fiutningu ok vm fram seitandi af hin- 
um ollum. 

Hardbaks Reki^). 

Fra steine i hardbaks mgl til steins i hestanes m^l eiga 
þeir biskup og loghmadr. fiordung i hual ef rekr ok nio vetta 
af Reidzla [CDed . ok þrir luter i flutningu en biskup ein. 
fiordung. i Reka ok flutningu. stadiner eiga. [iij. vetta ^) af- 
reidzlu af oskiptum hual. þeir biskup ok loghmadr eigha skot- 
hval haluan bader saman. 

Blikalons Reki-). 

Fra hualtiornum') til os^) hins forna. halfr hualr ef rekr 
en ecki ef fluttr er. 

Oddzstada Reki «). 
Fra straumlons osi. ok til griotgardz i eystri kotlu eigha 
þeir biskup. ok logmadr attung [i hual. ef Rekr®). biskup a 
tolf vetta afreidzlu af stadana hluta. en munckar iij vetta [af- 
reidzla skinnastodum. half fiutning. med oddzstodum^^). 

Kotlu Rekar^). 

Fra griotgarde ok til giar i Bauda gnupi. eiga ^^) biskup 
ok logmadr fiordung bader saman ef Rekr^^). Reida af^'*) [iij- 
vetter skinnastodum^^) ef a er hundrat^^) vetta eda meira. biskup 
a [halfuan attung ok half flutningh^^). 

Griotnes Reki^), 

Fra gia i Rauda gnupi. ok til haufda skala eiga þeir 
biskup og logmadr. xij. vetta af reidzlu ok skurd^'). ok fiord- 
ung skothuals. en biskvp annan fiordung. eiga munckar at 



') eina B; sl. BC; OrfvÍ6(!) C; ') afreidzlu B; afreidslu C; *) 
[þriár j flutningum C; [þriggia vætta B; þriar vætter C; ^) tiornuin C; 
«) oss BC; [j hvalreka C; '°) [skinnastodura j afreidzlu half fluttningli 
med Oddzstodum B; afreidslu. Skinnastader halfan flutning med Odd- 
stodum C; '') þeir b. v. B; ") og b. v. C; '') sl. B; '*) [skinnastod- 
um iij vætter C; jS C; [halfan fluttningh ok halfan attungh B; 
^') Bkyrd B. 



1 



296. REKASKKÁ HÓLASTADAROG MÖÐRUVALLAKLAUSTRS. 309 



Reida af sinum hlut .vj. vetter þeim [biskupi en skinuastod- 
UBa^) iij. stadiner^) vj ef a er [hundrat vetta. edr^) tuitugr ath 
lengd. huartt sem [Rekr. eda er flutr*). fra haufdaskala ok inn 
vm holsmðl fylger lande halfr skothualr. 

Hafnar Rekar®). 
Jn fra hols m^l ok til migendis dals. eiga þeir biskup ok 
logmadr settung i hual ef rekr. en biskup a oll landhgoghn. 
ath fiordungi med land eiganda. ok iij hluti or fiordungi. en or 
helmingi stadana attungr. allar flutni[n]gar nema fiordungr') 
fra krossvordu. 

Snartarstada reki'). 
Fra migendisdal ok til klappar hamars allar flutningar 
3* logmadr fiordung af þeim en Reka hual skal skipta. i. fim 
stadi halfum landz hluta. ok eiga modruveller [tua ok vm fram 
halfuan annan ®) en fiordung i odrum. En vt fra mela endum 
migendisdals [tiundi hlutr^**) hualReka. 

Hola Reki«). 

^*)Fra klappar hamre ok til saltnes gardz fiordungr med 
þeim attungi er olafr spioti gaf huart sem er flutr eda Rekr. 

Valþiofs stada Reki®). 

Fra valþiofs stada. a. ok til[naust ar halfr hualr*^) huart 
sem er flutr ada Rekr. fra nausta ok til stapa. Reki^^) med 
ðllum gðgnum. 

Dadastada Rekar^). 

Pra stapa þar til er gýgiar horn liggr vid gnupin med 

ollum gognum. Nema fiordungr i hualreka er fatæker men 
oiga. 

[J tungu Reka attungr^*). 

Erlekiar Reki®(. 
Fyrer austan ærlaskiar reka. skal [liggia modu auxl. vid 
gDupiniG) Yestan stauri mel. þadan Rettsýne^^) i [gard- 



*) [ruglað í C; stadirner tí; Btodunum C; ») [j* vætter. en C; *) 
8 ^^^^' A; hvalur b. v. C; ") 6l. B; ') fiordungenn C; 

) in b. V. B; [ij um fram ij C; '°) [x hluter C; ") þessi grein er í 
^ 8ett rangiega inn eptir greininni um Valþjófstaðareka; [Naustár 
^alfan hval C; ^») sl. C; '*) [sl. B; gæti verið síðara innskot í skrána; 
* t^Ödru ðxl a Sandfeile liggia vid gnupenn C; '•) riettsyneB C. 



310 REKASKRÁ HÓLASTAÐAR OG MÖÐRUVALLAKLAUSTRS. 1296. 

tuft^) a hafua holma^) þadan vpp i yrdar heidi þridiungr i 
hualreka^) ecki ef flutr er. 

Býrgis Reki^). 

[J býrgis reka fiordungr hualReka ok vidReka^). 

[Allan lons Reka ok allar flutningar firer oUu landi nema 
vm aimenningar^). 

[fesser rekar fylgia gudmundarloni, fra vordu a hafua 
bockum ok til stors') i holme. þridiungr i hual ^) huort sem 
rekr eda er flutr. fra staure til steins i lonsose ^). þridiungr 
huort sem rekr eda er flutr. fra steine til hafnar lækiar allr^^) 
hualr huort sem er*^) flutr eda Rekr fra hafnar lek til fossar allr 
hualr. nema tolfttungr huort sem Rekr eda er flutr. avU flutn- 
ingh firer gudmundar lone. halfuan settungh tirer holme [er 
steindor hafde af þorsteine ok asgrime^^). 

[Rekaskrsa COaidruvallna clausturs ^^). 
J ærlækiar Reka þridiung i hual ef rekr. 
[J Tungu reka attungr ^^). 

[J kleifar Reka fiordungr attungr settungr þridiungr ef 
flutr er. ok i odru lagi er siuguatr selde herra biskupi. fiord- 
ungr ok halfr attungr ok sua i flutningu^^). Gýgiarhorn skal 
liggia vid gnupin firer vestan. austr til kleifaar oss hins 
forna^^). 



') [gardz tofth BC; holme C; holnm B; reka C; *) sl BC; [sl. B; 
kyniii að vera seiuna innskot í skrána; *) [sl. C; kynni og að vera 
seinna innskot í skrána. Hér stendr í AB klausa, sem er vitnisburðr 
Sigurðar Bjarnarsonar og þorsteins Tumasonar um Lónsreka í tíð EgiU; 
biskups; er því kipt út og það beimfœrt til c. 1336; það er í A skrifa?* 
raeð annari hendi eu sjálf skráiii, í C vantar þetta alveg; steins C 
hualreka C; Lonsáse C; aUr halfrC; '^) [vantar 1 B, því að skorið 
er ofan af blaðinu; [vautar í C; hér kemr í ABC kafli um reka eóra 
Böðvars þorsteinssonar, og er með annari hendi í A, en sjálf skráin, eo 
með sömu hendi og áðr nefndr vitoisburðr; þessu er kipt út og árfært 
c. 1360; kaflinn frá [ er eg og hræddr um að kunni að vera innskot, 
og þá líklega helzt frá tímum Orms bisknps (c. 1350); '') [C; sl. A, en 
raillibil er dálítið í skb.; hár er skorið ofan af blaðinu í B; '*) [skafið 
út í A; á spássíuna skrifar Guðbrandr biskup^ -skamm þeim er skafit 
hefir-; fyit eptir CD; '^) [klafar reka þridiungur ef fluttur er. fiordungur. 
attungur. siöttungur. og i Ödru lage fiordungur og attungur og suo i 
flutninga D; **) hér byrjar B aptr. 



Í296. REKASKRÁ HÓLASTAÐAR OG MÖÐRUVALLAKLAUSTKS. 311 



J humlungar hafnar Reka. austr þadan tii naustaar 
þridiungr i hual huart [sem hann er flutr eda rekr^) ok 
annar þridiungr er Siuguatr seldi herra biskupi [huart sem er 
flutr eda Rekr ok ath uardveita skothluta at tueim lutum. 

J valþiofs stada Reka fra^) naust sa ok til valþiofs stada 
^^■*) attungr i bual huart sem er [flutr edr rekr^). 

J hola Reka fra saltness garde til hamars hia klappar 
^^^) osi attungr huort sem er flutr edr rekr. 

J snartar'')stada reka. vt fra [mela endum^) ok til mig- 
^ndis dals allar flutningar. en roka^) skal skipta ifim^O) stade. 
l^alfuom landz luta ok eiga modru vellir ij ok vm fram .j.^') 
^^lfuan annan. En fiordungh i odrum helmingi. en vt fra mela 
^nduœ ok til migendiz dals. tiundi hlutr i^^) hualReka. en 
^^dal hamars hia klappar aar ose ok migendisdals^^) skotmanz 
^"tr ath fiordungi [ok þar med skipan^^). 

i leirhafnar reka vt fra migendisdal ok til krossvordu 
sieltungr or ollum hual ok tolftungr [or helmingi. en odrum 
l^ta attungr allar flutningar nema fiordungr^^). 

a griotnesi afreidzla af half [atta vett^^) ok half fimta ok 
skurdr eins manz ok ath vardueita skotluta atb fiordungi mill- 
^tn hofda skala ok giarinar i Rauda gnupi huart sem er flutr 

rekr ef a er hundrat vetta edhr tuitugr ath lengd. 

J uellan kotlu vestri vt or gianni ok austr til griotgardz 
1 vellan kotlu eystri fiordung ef Rekr ok ath Reida af [.iij. 



^ ') Budlungar CD; [sem rekr edha fluttur er fer fluttur D) BD; 
) [sl. D; *) þannig AD; þó er þetta skr. yfir línunni í A; er C; sl. B; 
^ [ath rekur edha er fluttur B; faér þrjítr D; sl. B; snarta C; *) 
[Himre C; el B; er á spássíu í A; hval, b. v. C; þria C; sl. 
sl. B; 13) er b. v. C; '*) [sl. C, en skýtr þessa iiin: 
Jtem Hola reke a Lad] standa hier fyrer ofan: 
J Hola reka fra Gulltings (r. Gullfceigs?) garde og til Hamars hia 
^Pparose atiungur hvert sem er fluttur edur rekur. 
_ Klaustrið kynni að hafa látið þetta rekaítak burtu á árabilinu 1350 
t386, þó gijjjj, pjj^^j ^gj.^ i^^j. ijjj ejjisdœrai. þetta mundi því 

^^í?a hér upphaflega heima, þó eg hafi ekki viijað fleyga þaö inn í texta 
íorna handrits; [ef rekur. en fiordungr ef fluttur er og oll land- 
^ Sn med fiordunge vid landeiganda. þrídiungur ur heíminge. og or 
vJt*^ attungur allra flutninga nema fiordnngur C; [atta vœtta 
* attunda vætt C; [helmings B. 



312 REKASKKÁ HÓI.ASTAÐAR OG MÓÐRUVALLAKLAUSTKS. 1296- 



vetter kirkiunne a skinnastodum*) ef a er [c vetta^) eda meira 
ok skipan at þui ok halfr attungr ef rekr er arnor^) fek herra 
biskupi. 

a skamhedinsnesi miilum griotgardz oc straumlons os'*) 
skipta i helminga [ef Rekr. ok taka þa greniadarstadr ok 
mula stadr annan helming en þat^) epter er skal skipta i helm- 
inga ok taka þa skinnastader annan, þa skal en skipta i helm- 
inga^) ok taka brædr a modruvollum annan en annan munck- 
ar ok feriubacke halft huarer^). Greniadar stadr ok mula stadr 
skulo [af Reida^) modruvollum xij vetter en skinnastader ecki, 
ODunckar .iij.^) vetter. half flutning med^^) þerssum reka ok 
skipan at þui. 

J blikaloni fra osinum*^) fornna ok til hualtiarnar Reka 
halfuan bual ef Rekr en ecki ef flutr er. 

J Raunhofn*^) millum steius i hestaness möl ok til steins 
i hardbaks^^) mðl fiordung^^) i hual ef Rekr ok ix^^) vetta af- 
reidzla med ok iij. luter i flutningu ok en fiordungr'^) i hual 
reka ok flutningu. 

J orfyris^'^) ey fimtungr i hual ef rekr ok suo i flutningu 
ok vm fram sextandi lutr af oUum fimtungum. 

J Raufarhofn sestandi lutr. fiordungur þa er af er afreidzla 
biskup hefuer att vett ok .xx. afReidzIu en skinnastader .iij.'^) 
vetter af vskiptum hual. 

J ormars lons Reka fra deildar a ok til sulu hafna ^^) 
fiordungr i hualReka ok sua i flutningu ok annar fiordungr 
er herra biskup keypti af þeim brædrunum^**) kolbeini^^) presti 
ok klængi presti. 

J sueinungs vikr Reka fra sulu hðfn ok til fýliudalsar. 
halfan hualReka ok vidreka ok suo flutningh ok skothlut ok 
skipan ath þij. 



') [kirkiuni a skinnastodum B; [jc vætter C; ^) prestur b. v. C; 
Arnór þessi gæti ef til vill verið faðir þorbjarnar í Höín (ebr. Presthóla 
máidaga Auðunar) og kynni vera Arnór prestr Bjariiarson; *) skal, b. v. 
C; þeim ad C; «) [AC; sl. B: '} huert C; «) [reida ef C; *) þriar C; 
'°) ur C; '') 088 þeim C; Hraunhofn C; ^^) hardbacks C; '*) fiord- 
ungur C; '*) niu C; ^*) i hual, b. v. A, en því er ofaukið; '') Erpis. al. 
Orfvia C; þriar C; hafnar C; =*«) brædrum C; Kolsveine C. 



1296. REKASKRÁ HÓLASTAÐAR OG MÖÐRUVALLAKLAUSTRS. 313 



J þrettu^) Reka fra fyliudaJs m ok austr vm [kalfa stapa-) 
"J') luter i hual huart sem rekr eda er flutr. 

Fra saudæ*) ok til foruada þess er nestur er kollavik. siett- 
^ögr i hualreka ok'*) i flutningu ok hin sextandi iutr i Reka 
ok flutningh. 

Pra foruada ok til steins i vidiarvik^) haluann hualReka ok 
flutningh ok') lasshuaF) ok fiordung bædi i Reka ok flutningu. 

J sæfuar landz Reka fra steini ok austr vm [hafua berg®) 

fiordung i hualreka ok sua i flutningu. ok i odru lagi fra 

steini ok austr til þistilsfiardar aar oss hins forna. attungr i 

hualReka ok sua i flutningu. nema austr fra þufu þar er halfu 
minna. 

J hualmunnÍH'*') Reka fra gautvvik ok til sand'*) aar att- 
ungr i hualReka þeim er fylgt hefir hermundarfelli. 

J þessu takmarke soru þeir til annars attungs þorbiornn 
j hðfn ok hallsteinn^^) eirikssons ok baru biskupi fra Iand^^)a 
ok til haulkn aar attungr i landz luta, 

J gunnars stada Reka CDillum haulknar ok haralons w. 
skal skipta hual i fimm stade ok ij*^) af þeim skal skipta 
1 þria stadi. ok a þa mula stadr .ij. en brædr eiga ein ok sua 
i flutningu. 

Fra haulkna ok til haralons m skal skipta i fímm stadi 
[ok fimm af þeim skal skipta i fimm stade**) ok eiga brædr 
einn. 

J ærlekiar Reka fra steini i melskarde ok til botnz eiga 
brædr ij lute i vidReka. Gygiarbornn skal liggia vid gnupinn 
firer vestan ok til naust m eiga bredr allan vidReka, 

a smamðl fra gia i rauda gnupi ok til þufu a nesinu firer 
austan basa. allan vidreka. 

A skalanesi allr vidReki COilIum saurueisu ok til griot- 
gardz. 

Pra griotgardi til þufu hia hellissulum iij luter i vidreka. 
A skamhiedinsnesi millum þufu ok straumlons oss iij luter 
vidReka. 



') þrætu BC; [kalfstapa B; þrir C; *) sanda C; suo, b. v. B; 
') vidarvik C; ') halfau b. v, C; ') hlutshval Cj *) [hia Borg{l) C; 
Hialmarues C; ABC; '^) hasteinn A; '') tveimur C; ^*) sl. C. 



314 REKASKRÁHÓLASTAÐAF 00 MÖÐRUVALLAKLAUSTRS. 1296. 

ODillum griotgardz ok straumlons oss afdrattr til fiogura 
Rossa af telgdum vidi ok draga af firer fardaga. 

Vidreka stufr^) ath ollu sa er liggr millum straumlons ok 
þorbiarnar stada ok Redr varde firer austan en lækr firer vestan 
sa er fellr or tiorninne^) ofuan i malar kambin. 

J rajfarhofn alJr uidReki mille gegnislekiar ok deildar aan 

þrir luter uidReka millum holsair [ok ormars ar^). 

Fra deildar æ, ok til holsar fiordvngr i vidReka. 

J ormars lone [fiordungur j vidhReka^) millum ormars ar 
ok sulu hafnar afdrattr til tueggia Rossa ok dragha af firer 
íardaga. 

Fra gotuvik ok til Sandsar allr vidReki. 

J skin[n]a loni allr vidreki vt fra migendisdal. til griot- 
gardz tolftungr [ef hual Rekr vpp^). en fiordungr^) ef flutr er 
ok [gogn at fiordungi'') vid iandeiganda. 

■ Jnn^) fra naustsa ok til kleifar'-*) oss hins fornna þridiungr 
huals huort sem flutr er edr Rekr^^). 

J kleifar Reka siettungh ef Rekur. en þridiung ef flutr er. 
Gygiar horn skal liggia vid gnupinn firer vestan kleifar oss. 
inn forne. firer austan. 

þesaum ollum Hekum fylgia skurder ok skotmans luter 
at þui sem i Reka er. nema i blika lone. 

J byrgis Reka fiordungr med ollum gognum. 

Fra vlfliotzuatni vestanverdu ok austr til lonsoss en innan 
Jona tiJ^^) gardzins firir austau voIJin i skinnaloni alJr vidreki 
ok halfr eggvers holmr^^). 

[Kekar Sighvats á Grund]. 

Siguatr a atfcungh j hual i saltnesi millum gardz ok 
klappar oss i skinna loni halfuan flutningh ok at Rada flrer 
ollum skotmanzlut ok atian vetta af reidzla af hinum fyrsta. 
En i Raufarhofn skal af Reida fyrst vij vetter ok .xx. en sidan 
taka af attung enn þadan a siguatr fiordung i huaP^). 

') þann G; tiornuine C; ^) [á spássíu í A; óskýrt í B; skýrt í C; 
*) [B; sl. AC; ^) [af hvalreka C; ') fiordung BC; ') [gogn fiordungi Bi 
öll gögn til fiordungs C; ^) Jtem C; ') ar, b. v. C; '^) rekin B; ^') sl. 
C; holme C, og endar hér; '^) hér kemr klausa frá 1386 ura að Hóla- 
Btaðr eigi nú alJa þessa reka o. s. frv. (sjá inngangsorð bér að framan). 
Hér endar því skráin sjálf, og alt sem á eptir fer i AB heyrir henni 
því ekki til, en sumt af því er þó jafngamalt henni ef ekki eldra. 



296. rekar jörundarbiskups og sigurðarlögmanns. 315 



162. [1296]. 

SkrA um reka þá, er þeir eiga saman Jörundr biskup í>or- 
steinsson á Hólum og Sigurðr lögmaðr Guðmundarson úr Hlíð. 

A.Magn. Nr. 276. 4to á skinni skr. 1386 (= A); Biskups- 
B^jalasafn íslands Nr. 26. 4to á skinni einnig skr. 1386 (== B). 

_ Sigurðr lögmaðr settist á Möðruvöllu 1293 og eignaði sór 
staðinn, en varð að gefa hann upp í vald Jörundar biskups 1294 
(Höyersannáll, Isl. Ánn. udg. af Dr. Gustav Storni Chria 1888 bls. 
*}'" Bisk. I, 795 — 96). Eptir það hafa þeir gert samning með 

og ákveðið takmörk eigna slnna, og er líkast til að hann hafi 
^erið skráðr árið 1296, sama ár sem Möðruvallakiaubtr er stofnað og 
Dorðrrekaskrá Hóla og Möðruvalla er gerð, og þessi skrá er 1 
skinnb. næst eptir reka Sighvats, sem þar fylgir Möðruvallaskránni. 
Pað er altítt að menn gerðu samning með sér, en bréfuðu hann 
ekki fyrri en löngu seinna. 

í^essa Reka eiga þeir herra jorundr biskup og siugurdr') 
'ogmadr or lidh ad^) helmingi huor vid annan. 

Halfua flutningha firer snarttar stodum, jnnan fra klappar 
^se ok alt vt migendisdal. 

Nu se Reka hualr. þa skal skipta i fimm^) stadi halfum 
'audz luta. ok aa þa biskup ok siugurdr^) ok sa er a snarttar 
stadi^) halft huorer. þria luti at vardueita skot mannz hlut at 
helmingi. 

þeir biskup ok siugurdr^) eiga skurd eins mans þo ath 
þeir fae aunguan til. 

'j. leir hafnar Reka settungr. 

a griotnesi halfua attu vett i hualReka ef a er hundrat 

vetta eda tvitugr^) at lengd ok at vardueita skot maunz lut at 

fiordungi huor[t] sem er flutr^) eda Rekinn. 

miili haufda skala ok giar i Rauda gnupi fullr skurdr 

^iös mans medr þessi af reidzlu. en vt or gianne ok austr alt 

griot gardz i wellan kotlu ena eystre. a. biskup ok siug- 

^irdr^) fiordung i hual ef Rekr ok Reida af iij vettir ef a er 

^^ndrat uetta eda meira ok skipan a^°) þui sem þeir eiga i 
hual. 

a miUum griotgardz ok [straumlons ens^^). skal skipta 

sygurdr b; ath B; v, B; *) riigurdr B; stadhe B; syg- 
^'dr B; 7) tuitugar B; fluttnr B; ^) sigurdur B; "^) ath B; »')[straum- 
loösins B. 



316. REKAR JÖRUNDAR BISKUPS OG SlGURÐAR LÖGMANNS 1296- 

i fiora stade. Cn þeim þrimur sem eftir ero .i. tua stadi ok 
þa skal eD[n] skipta. .1. tua stadi ok a biskup ok siugurdr^) 
annan ok vidreka stufr at ollu sa er liggr milli straumlons 
oss ok þorbiarnar stada. oc redr varda firer austan en lekr 
firer vestan sa er fellr or tiornenni firir ofuan i malar kambenn. 

j hraunhaufn fiordungr i hual ef Rekr ok nio vetta af 
reidzla medr. en þrir^) lutir i fiutningu ok halfr skot mans 
lutr at vardueita. skipan at þui sem þeir eiga i hual. 

J aurfyris ey fimttungr i hual ef Rekr ok suo i flutn- 
ingu. ok Reida af sextanda lut eftir. 

En i Raufar hofn hinn tolfti lutr oskerdr ok attungr i 
hualreka. þat er fylgt hefuer hermundar felli en til annars 
attungs soru þeir þorbiorn i hofn ok hallsteinn eiriksson ok 
baru biskupi ok siugurdi ^). þa er allr vidreki. 

J ormars loni afReidzIa til tueggia Rossa®) af tegldum 
vide ok draga af firer fardaga. 

J saltvik attungh') ok i annari grein halfuan hualReka 
ok fiordungh i hual. en fiordung i flutningum med skurduDQ 
ok skotlut. bædi i Rekum ok fluíningum og halfuan vidReka. 

J hedinshaufda Reka fiordungr ok attungr i hual huart 
sem.Rekr eda er flutr^) med skurdum^) ok skotlut. 

[Attungr i hual reka i ollum Raufár reka huart sem rekr 
eda er fluttr^**) 

J Ringuers Reka þrir lutir bedi huals ok vidar ef rekr en 
helmingr af flut[t]r er. 

J isolfs stada Reka settungr i hualReka ok vidreka. huort 
sem Rekr edr [er] fluttr. i annare grein fiordungr i hualReka 
ok attungr ok suo i vidreka med ollum gognum skurdum ok 
skot lut^^). 

Attungr hual Reka ok vidreka i hols Reka. huortt seva 
flutr^^) er eda Rekin nema .i. skipa vik ok þara vik þar et 
fiordungr. i. flutningum'^) er att hefuer haluardr^*). 



') sigurdur B; iij B; ') furis B; suoru B; =*) sygurde B; *) 
-bssa* B (ógreinil.); ') attungur B; fiuttur B; *) vantar í A; aptan- 
við og framanvið þesea grein er (með yngri hendi?) sett NB í A; 
Hér við set NB í A, en í B er hleypt úr kaflanum frá ]; '=•) fluttur B; 
") fluttnÍDghu B: ") Eflaust Hallvarðr Einarsson föðurbróðir Jörundar 
biskups (Isl. s. Kh. 1843 I, 359). 



1286. 



REKAR HÓLASTAÐAR. 317 



Firer ytre tungu halfr hualreki ok halfr flutningr med 
ollum gognum skurdum ok skotlut er herra biskup keypti 
naedh tungu landi. 



163. 
Skrá 



[1296]. 

um reka Hólastaðar á Tjörnesi. 



hallaðr A, kemr í skinnhaDdritunum á 
^Ptir rekamörk |>verárstaður norðr á Sléttu (sbr. ár 1270, I), og 
sötr að minsta kosti að sumu leyti verið frá þessura tíma. 



1386^^* 276. 4to iv skr, 1386; Biskupsskjalaaafn 26. 4to skr. 

Pra sendingar wik til trossadals hedar halfr attunghr 
waireka ok vidReka bæde fluttr ok Rekit ok med þeim ollum 
gognum sem reka mega fylgia fremst med loghum slýktihueri- 
^Da sem tal er af taulu laust med skurdum ok skot manz lut. 

Annan settungh hualreka ok vidreka ok flutningh med 
skurdum ok skot mans lut j isolfs stada Reka. 

Ath man aa attungh med ollum fioru gognum^) skurd- 

ok skothlut ok flordungr hualReka ok vidhreka medal 
^rossadals hædar ok klafs stapa ok gefua af halfuan attungh 
skarda kyrkiu. 

J langa Reka fra trossa dals hæd ok [til] kalfs gautu ok 
fiordungr i fluttningh med skurdum ok skothlut. 
Lon eyiar med oUum gognum. 

Halfr reke i furu wik hualReka ok vidreka hwort sem 
rekin [er] eda fluttr. j annari grein attungr hualreka med oUum 
gognum skurdum ok skothlut. 

J breida wik þridiungr hwalreka ok vidreka ok fluttningh 
skot manz lut med ollum fiorugognum. 
,__J^^ýr^r^8 ueinung z uik aull leigulida gaugn'^). 

) guno, Bkb; Hér kerar um reka þá er GisBur galli handlagði 
biskupi Bkalla 1359, og verðr þeirra greinar þar getið, með sjálfu 
fiöu; frá [vantar í 26, og er með yngri hendi í 276 og á hér ekki 
^eima, en litlu neðarstendr raeð fornu hendinni, en skafið að raiklu út: 
öiDungxuik med aullum leidulida(!)gaugnum aa Holastadr. 



318 



REKAR HÓLASTAÐAR. 



1296 



B. 

AMaga. 912. 4to á pappír, transskript Guðbrands biskups frá 
1617 transskriberaö á Refstöðum í Vopnafiröi þanii 4. dag Augusti 
Anno 1618 af Bjarna Oddssyni, sr. Gottskálk Oddssyni og Sveini 
Sveinsyni. Athugasemd Guðbrands biskups: «Eptir þessum Hola- 
kyrkiu máldogum hafa vmbodzmenn myner iltt ad halda. Enn hafi 
þeir ecki giort þad. þa hafa þeir verid otruer vmbodzmenn. Eg vil 
eci frekar ad kueda. Og nu sUipa eg forvalldi Jonssyni ad hallda 
eptir þessum maldogum og seigia mier til ef nokkreramoti mæla». 
Sbr. skrá um reka Jörundar biskups og Sigurðar úr Hlíð Nr. 162. 

Hola kyrkiu Rekar a Tiðrnese. 

J Salltvyk attung. og j annari grein halfann hualreka 
ok fiordung j bual. Enn fiordung j flutningum raed skurdum. 
pg skothlut bædi j rekum og fiutningum og halfann vidreka. 

J Hiedinz höfda reka fiordungur og attungur j hual. huort 
sem rekur edur er fluttur med skurdum og skotblut. 

Attungur j hualreka j ðllum Raufar reka. huort sem rekur 
edur er fluttur. 

J Hringverz reka. þrijr hluter bædi hualz og vidar ef 
rekur. Enn helmingur ef fluttur er. 

J ysolfstada reka siottungur j hualreka og vidreka huort 
sem rekur eda er fluttur. j annari grein fiordungur j hualreka 
og attungur. og so j vidreka med ðllum gögnum skurdum og 
skothlut. 

Attungur hualreka ok vidreka j holzreka. huort sem fluttur 
er. edur rekur. nema i skipavik. og j þaravijk. þar er fiord- 
ungur j flutningum er att hefur Hallvardur fra jtri tungu* 
halfur hualreki og halfur flutningur med ollum gognum skurd- 
um og skothlut. 

Ad maná attung med olium fiorugognum. skurdum ok skot- 
hlut. ok fiordungur hualreka og vidreka medal troszadals 
hædar. og klapstapa og giefa af halfann attung skarda 
kyrkiu. 

Fra sendingia vyk. til Troszadalz hædar halfur attungur 
bædi hualreka og vidreka. bæde fluttur og rekinn [medj þeim 
gðgnum ollum sem reka meiga fylgia fremst med logum slykt 
j huorium sem tal er, af tolu laust med skurdum og skot- 
manzhlut. Annann attung j hualreka og vidreka og flutning 
med skurdum og skotmannz hlut j ysolfstada reka. 



1296. 



REKAK HÓLASTAÐAR 



319 



J langa reka fra Trossadalz hæd og kalfzgðtu fiordungur 
nied skurduin og skothlut. 

Halfur reki j furuvyk. hualreka og vidreka huort er rekur 
eda fluttur [er]. j annari grein attungur hualreka med oUum 
gðgnnm skurdum og skothlut. 

J Breidavyk. þridiungur hualreka og vidreka og flutning 
skotmannz hiut med ðllum fiðrugðgnum. 



C. 

iBfél. 316. 4to fol. 33, á pappír frá o. 1670-80. 

Jnntak vr Rekaskra Holadomkirkiu. 
J Jsolffstada Reka siottungur j hualreka og vidreka huort 
sem Rekur eda fluttur. j annari greýn fiordungur j hualreka 
attungur og suo vidReka med oilum gognum skurdum off 
skothiut. 

Attungur hualreka og vidreka j Hoolz Reka huort sem 
fluttur eda Rekinn. nema j skipavijk og þaravijk. þar er fiord- 
UQgur j flutningum er att heftar Halivardur. 

þridie Reki. 

Pirer Ytre Tungu. haifur hualreki og haifur flutningur 
^ed ollum gognum skurdum og skothiut. er herra Biskup 
*^%ti med Tungu landi. 

Fiordi Reki. 

Ad máná. attung med olium fiorugognum, skurdum og 
^ othlut. og fiordungur huaireka og vidreka medal Troiiadalz 
36dar og hiafzstapa og geía af haifann attung skarda kirkiu. 

Fimti Reki. 

J Langa reka frá Trolladaiz bæd og til kalfsgotu og fiord- 
""H^^ j flutning med skurdum og skothlut. 
Loneýar med oiium gognum. 

Halfur Reki j Furuvijk. hvaheka og vidreka. huort sera er 
^ inu eda flutlur. j annari greýn attungur hualreka med 
oilum gognum. skurd[um] og skothlut. 

J Bíeýdavijk þiidiungur huaireka og vidreka og flutning 
skoLmanz hlut med ollum tiorugognum. 

Endir. 



320 EEKASKKÁ SKINNAST^A OG MDNKAPVERAR. 1296. 

164. [1296]. 

Skká um reka Skinnastaðakirkju. 

AMagn. Nr. 621, 4to bl. 62a, skinnbók af Maríusögu frá 15. 
öld (c. ]400?), sem verið hefir eign Skinnastakirkju; er þessi skrá 
skrifuð á spássíu með hendi frá c. 1570. Jón Sigurðsson heíir 
viljað heimfæra hana til árauna 1277 — 83, af þvi að hann hefir 
haldið að lögmaðr sá sem hér er nefndr væri Jón Einarsson, en 
það mun ekki vera rétt, því aö það er án alls efa Sigurðr Guð- 
mundarson úr Hh'ð, sem við er átt, og er þessi rekaskrá ef til viH 
einn liðr úr samningum hans og Jörundar biskups, og sem ekki 
eru eldri en 1293, og vart yngri en 1296. 

f>essa reka a skinnastada kirkia vm sliettv. 
CDilIi swlvhafnar og orma[r]s ar þriggia uetta af reidzla af 
oskiptvm hval. 

fra deildara og til giegnis lækiar þrig[g]ia wetta afreidzla 
skinastodvm af oskiptum hval. 

skinnastadir eiga halfa íiutni[njg med oddz stodvm. 

fra griotgardi og til giar i ravda gnvpi eiga skinnasta[d]ir 
þrig[g]ia vetta afreidzlv af fiordvugi þeirra biskvps og lavg- 
manz ef a er .c. vetta eda meir. 

fra gia i ravda gnvpi og til hofdaskala eiga þeir biskup 
og lavgmadur. xij. vætta af reidzlv af skvrd og fiordvng skot- 
hvals. en biskup eirn annan fiordung. eiga munkar reida af 
sinum hlut vi. vettir þeim biskupi og Iogman[n]i en skinna' 
stodvm þriar en stadirnir vi ef a er hvndrad vætta eda tví- 
tugur ad leingd. hvort sem rekur edur [er] flvttvr. 

Skoga med jardar eign og rekum so langt uestur fra. seiö 
uestan uerdar þufur ber uid Jlifs fialli. 

annad reka mark austur fra eiga skogar j austan verdan 
lomlæk og so fram i midia ærlækiar klauf og fram allt þar til 
sem ærlækiar klauf þrytur og þa uestur j Jokuls a til moi'^ 
uid birgi. 



165. 11296]. 

Rekaskrá Munkaþverárklaustrs. 

AM. 76. 4to á skinni skr. 1446. Alveg sama rekaskrá klaustrs' 
ins er 1 Sigurðarregistri (= B) viö ár 1550 (AM. 269. 4to bl. 
64—65; afskr. þar af í MSteph. 27. 4to bls. 91-92). Sama 



1296 



REKASKRÁ MÚNKAÞVERÁRKLAX3ASTRS 



321 



rekaskrá stendr og- í AuðuDarmáidaga frá 1318, en þar er langr 
Kafli að niðrlagi, sem hér er ekki. f)að er því tvent til, að annað- 
nvort er þessi rekaskrá eldri en Áuðunarmáldagi og þá helzt frá 
inium Jörundar biskups, ellegar það, sem framar er hjá Auðuni, só 
yngri viöbót en máldaginn sjálfr. þó virðist hiö fyrra liggja beinna 

V^l^ "^*®^ á undfin í skinnhandritinu er hin forna skrá frá c. 
1270 (II). 

f»essa Reka a þuerar stadr, 

halfuan an[D]ann attung hualReka vm sueinungs vik. fra 
fýliu dalsa. til sulna hafnar. 

j haufninne halfum attungi minnnr en halfan hual. 
J ormarsloni halfan Reka bædi huala ok vidar ok flutn- 

iDgar. ok ij hluti attungs. ok skipaþ] at sliku sem þeir eiga j 
hual i). 

J ormars loni ok a holi fýlgir landi alnar kefli. 

Slikt .at aullu um hols Beka til deilldar £ar. ok fiordung 
hualgagna j audru lagi. halfan flutning vm Raufar haufn til 
gegnis lækiar. 

J bauskuldznesi halfur Reki ok flutningar. ok land firi 
ofan med ðllum gðgnum. 

J aurfiris ey. er fimdeila a hual ef Rekr. eiga munkar. 
^M- hluti. gialda af fiordunginn ef fluttr er. einer hlashual ok 
skipan. ok allann vidReka ok grasnautn. ok vardueita skot- 
^íannz hlut. 

^m hardbak auU þriggia alna tré ok smæri. Rætur allar 
seljur tua hluti hinua^) stærri vida. lanndi fýlger alnarkefli. 
A hesta nesi halfan hualreka ok flutning. ok skipan efter 
Þyi sem þeir eiga j. ok giallda af vj vætter ef xx ervedr meira 
ef minna er. Ecki ef minna er en x. vætter. 
J skinnaloni allann hualreka. ok Reida af fýrsta hual ef 
tuilugur er edr meire xviij vætter halfa flutninga ok afreidzla 
klifshaga slik sem a hesta nesi^). 

hualtiarner. allann vidReka ok sua hualReka. 
J blikaloni austan fra griotvaurdu. vestur til forna os. 



) þegsi jTTein er öðruvísi hjá Auðuni og getr þar um að þorljótr 

niálT ^'"^^ "^*^^^ '""^' ^**^' ^^^^^ ^ °^ Auðunar- 

aei inn í: a rifi allan reka. oc so fiutningar. oc afreidzla slik sein 



21 



322 



PÁFABRÉF 



1297 



halfan hualReka en allann vidReka. flutning alla til nýia os, en 
halfa flutning milli osanna. ok einer skipan. 

J skamhiedins^)nesi skal Reida xij vætter af landmanna hlut 
skipta sidan j fiora hluti. skal einn hlutur fara a skinnastadi. 
en sidan [eigum vær'-) þuerar munkar siettung. 

A griotnesi fra hualgia j Raudagnupi. halfan hualreka ok 
sua flutningar til griotgardz, 

En ef hualur kemr milli hualgia ok hofdaskala þa skal 
gialda af vj vætter. 

A griotnesi a stadrinn nu halfan vidReka óskerdan nema 
alnar kefli ok smærri. 

Jnn fra gia j leirhafnar guupi til klappíar os. attungi 
minna en halfan hualreka. 

En a milli migendis dals oc mela enda fimtungur or half- 
um landz hluta. 

J ðdru lagi halfan vidaeka fra ósi til griota^). 



166. 1. Februar 1297. í Rómaborg- 

BoNiFACius páfi viij býðr Bárði Serkssyni kanoka í Björgvin 
að kanna og dæma með postullegu valdi kærur kanoka í 
Niðarósi yfir Jörundi erkibiskupi. 

Bréíið ktímr að vísu íslandi ekki beinlínis við, en vera má að 
nokkrir þeirra manna er bréfið nefuir sé íslendingar, svo sem þor- 
bergr landi og Sighvatr Vigfúason, sem mun vera sami maðr og Sig" 
hvatr landi, er víða kemr við norsk bréf. þau bréf liafa ekki verið tekin 
upp í safnið hér, því að þó að það geti verið, að viðrnefnið "landi'j 
bendi á íslending, er það þó ekki víst. En Áuöun þorbergsson, sá 
sem hér er nefndr er Auðun Hólabiskup. Óblauðr hyggr Finur 
biakup og að sé Oblauðr skólameistari á Hólum. Hér er hann 
nefndr Végarösson, en Biskupasögur I, 793 nefna hann Hallvarðs- 
son og frænda Jörundar biskup. 

AMagn, Orig. Dipl. Norv. Fasc. IV, 8b og er blýbullann viö. 
Prentað áðr F. Joh. Hist. Eccl. Isl I, 450—51; Dipl. ÁrnamagD- 
II, 187-88; Dip]. Norv, III, Nr. 38. 



') hofda, b. V. B; ') [eigu B; griotaar B; hér eptir kemr meiv^ 
hjá Auðuni, og vantar þar þó aptan af vegna þess að glatað er úr 
juáldagabókimii. 



1297. SÆTTAKGERÐ EIRÍKS KONUNGS OG ÁRNA BISKUPS. 323 



Bonifacius episcopus seruus seruorum dei. 

Dilecto filio Bardoni serci canonico Bergensi salutem et 
apostolicam benedictionem. 

Conquesti sunt nobis Siguatus vigfusi. Styrkarus. Erlendus 
Styrkari. Endridus Arnonis. Auduenus serquiri. Arno dictus Rans. 
<^blaudus vegardi ^). Auduenus xhorbergi. Karus Martini. Thor- 
böí'gus Roari. Thorbergus dictus lande. Johannes dictus Elgr. 
■A-i'no Nicholai et AskiUus Kolbani canonici ecclesie Nidrosiensis. 
quod venerabilis frater noster J[erundus] Nidrosiensis Archi- 
öpiscopus super quibusdam argenti et cere quantitatibus ac 
^ebus alijs ad eos communiter pertinentibus iniuriatur eisdem. 
Jdeoque discretioni tue per apostolica scripta mandamus qua- 
tinus partibus conuocatis audias causam et appellatione remota 
debito fine decidas faciens quod decreueris auctoritate nostra 
firniiter obseruari. Testes autem qui fuerint nominati si se 
Si'atia odio uel timore aubtraxerint per censuram ecclf'siasticam 
^PPellatione cessaute compellas ueritati testimonium perhibere. 
^^ouiso ne aliquis auctoritate presencium extra Bergensem et 
^idrosiensem ciuitates et dioceses ad iudicium euocetur nec 
P^ocedatur in aliquo contra eum. Datum Rome aqud sanctum 
^etrum kalend. rebruarij pontificatus nostri anno Tertio. 



167. 2. Mai 1297. á Ögvaldsnesi. 

^■aíXTARGERÐ Eiriks konungs Magnússonar og Árna í>orláks- 
^önar biskups í Skálholti um staðamál. 

iijjj ' -Þ^^s^ merkilegi sauiningr er lykt á staðamálum; er hanu tek- 
^órsb^'^ -^ samning þann, er bróöir Eysteinn Ásgrímsson og Eyjólfr 
Skálh I -^*^ ^í'andsson gerðu á milli Gyrðs biskups og leikmanna i 
i fiöirt ^^* ^^^^ 1358 í sumum handritum, en til er skjal þetta 
350 p ^^^^'■ípta, en elzt allra er sú sem finst í Skarðsbók: AM. 
lími" bls, 295 skr. 1363 og er hér prentað eptir henni, en 
fáu ^*^"^^ tekinn úr öðrum handritum, pví aö hann er aö 
tnér ^ 1 ' ^ þessum handritum finst sættargerðin, að pví er 

135 AM. 128. 4to bls. 163-64 skb. c. 1490: AM. 

• *^t> a) bls. 7, b) bls. 222—23 (í samDÍngnum frá 1358) 



"^egandi, les Finnr biskup. 



21* 



324 SÆTTARGEBÐ EIBÍKS KONUNGS 00 ÍKNA BiSKUPS. 1297. 

Bkb. þetta frá c. 1490; AM. 138. 4to bls. 357 skb. c. 1500; AM. 
147. 4to bls. 219 skb. þetta frá c. 1600; AM. 157B. 4to bls. 
58—59 skb. c. 1460; AM. 158A. 4to ble. 125-26 skb. 1420; 
AM. 161. 4to bls. 347—48, skb. skr. 1561-65 (í samningnum 
frá 1358); AM. 173. 4to skb. skr. c. 1490 (brot); AM. 200. 4to 
bl 5a-b á pappír c. 1700; AM. 45. 8vo bls. 94—95 skb. c. 
1570; AM. 55 8vo bls. 32 skb; 1580; AM. 456. 12mo bls. 36— 
37 skb. c. 1480; Bask. 72A. 8vo bl 33b— 34 skb. c. 1470; 
MSteph. 13. 4to bl. 166—67 á pappír skr. 1715 (líkl. eptir 350); 
MSteph. 48. 4to bl. 37 á pappír skr. 1669; Krieger Nr. 1. 4to 
á pappír (með samningnum frá 1358); GI. kgl. saml. 1159. Fol. á 
pappír c. 1650: Gl. kgl. s. 3274A. 4to á pappír skr. c. 1620; Ny 
kgl. sami. 1911. 4to bls. 197—98 á pappír skr. c. 1750 (Paus): 
Ny kgl. s. 1080. Fol. á pappír skr. c 1750; Thott. 2097. 4to 
skb. c. 1650; Thott. 2106. 4to bls. 317—18 á pappír c. 1750; 
Uldall. 322. 4to skb. c. 1570; IBfél. 122. 8vo á pappir c. 16ti0 
(ágrip); IBfél. 531. 8vo bls. 189-90, ágrip skr. 1706 (Hálfd. 
Jónss.); Stockh. C8. bls. 199—200 skb. 1608 (1548?); Háskóla- 
safn í Uppsölum Delagard 9. 4to bl. 136 skb. c. 1580; Afskript í 
Lejndarskjalasafni eptir lögb. Klevenfelds. Skjal þetta er áðr 
prentað í F. Joh. Hist. Eccl Isl. I, 411-12 (eptir AM. 138. 
4to) með latínskri þýðingu. í Lovsamling for Island I, 22 — 23 
(einnig eptir ÁM. 138. 4to); á dönsku í Jousbogen Kh. 1763 bis, 
399—400; latínskt ágrip er í Crymogæa Arngríms Jónssonar lib. 
III, 120 og Hist. Norveg. pormóðar Torfasonar IV, 398—99- 
Crymogæa árfærir skjalið til 1295 og eins gerir Thott. 2106. 4to. 
Páil Vídalin þar á móti heimfærir það til 1296 (Fornyrði bls. 292). 
Finnr biskup heimfærir brófið til 1297, og er það samkvæmt ann- 
álum. Jón Sigurðsson sýnir í Lovs. f. Isl. að dagsetningin er 
2. Maí. 

Sfttargerd Eiriks konungs. ok arna biskup. 

Eirikr med gud miskun. noregs konungr son COagnus kon- 
ungs. sendir ollum monnum lærdum ok leikum sa islandi 
Quedin Guds ok sina. 

Ufr [gerum ydr kunnigt^). at ugr h6fum sgttz uid árna 
biskup iskalhoUti ok gert fullan ueg aa vid hann um stadi ok 
kirkna eigner^) i skalaholltz biskupsdæmi. med Radi. ok sam- 
þyckt. Jorundar erchibiskups »). at þeir stadir i skalahoUtz 
biskupsdemi. sem kirkiur eigu aUar, skulo uera undir biskups 
forrædi, en þgr*) sem leikmenn eigu halfar edr meiB skulo 
leikmenn hallda med þuiUkum kennimanna skyUdum sem sa 
hefir skilt er gaf. enn luka af ecki framaR. 



*) vilium ydr kunnigt giora AM. 161; aa Jslandi b. v. AM, 135a; 
») bifikups AM. 55(!); ') þœr jardir AM. 55, og 9. 4to. 



297. SÆTTARGERÐ JÖBUNDARERKIBISKUPSOG KÓRSBRÆÐRA. 325 



Sua skal ok skalaholltz^) biskup uisitera sitt ár huern 
fiordung landzins. sins biskups dæniis, ok Rida æigi optaB i 
8ama stad, furri enn hann hefir adr alla sina syslu i milli 
yfir Ridit. [Rida beiman^) eptir petrs COesso. ok sua langt frani a 
iiaust sem fiordungur uinnz. ok skiptisinni yfir reid atiafnadi. 

Soru") vi. prestar med biskupinum. at þersi sættar gerd 

skylldi standa obrigdiliga. fur sik. ok sina eptirkomendr 
æuinliga. 

Biodum ugr ydr ðUum. at hallda þetta^) fur Iðg. nema. 
huerr er odru viss gerir. uili sæta af os Reidi ok Befsingum. 
ok þo feiia a sik. pauans bann. ok Guds Reidi. ok hans hei- 
'agra manna ^). 

Ok til sanninda her um settu Jðrundr erchibiskup ok árni 
biskup sin innsigli med uaru innsighli fur þersa sættargðrd 
gðr uar. a augualldz nesi. kroa CDesso. aptan ^). æ. seyti- 
^öda') ári Rikis uárs. 

Herra finnr innsigladi. Jon klerkr^) uitadi^). 



168. 23. Juni 1297. í Tötm. 

AMNiNGR Jörundar erkibiskups og kórsbræðra í Niðarósi. 

Afskript Árna Magnússonar eptir írumbréfinu (AM. Dipl. Norv. 
J!q(j ^^' erglatað. Prentað í Dipl. Árnamagn. II, 194 

»6 og Dipl. Norv. III, 44—46 Nr. 39. Hér er prentað eptir 
"m. Norv. af því eg hefi ekki fundið afskript Árna. 

J namfne guðs amen. 
Þat se allvm mannvm kviinight at þa er liðit var fra 
vars herra Jesu cbristi þushvndrað vætra. cc vætra xc 
^®*^*'^. oc vij vætr, var þessi vtskyring gor Jons waku aptan j 
vm sættargærð þa sem virðulighr herra Eirikr Magnus 



') holaAM. 173; =*) [Ridi æigi fur heiman en AM. 135a, 173; sua 
AM. I35b; *) þessar skipauer AM. 55; Amen b. v. AM. 173; *) 
^^' ^^^^' "^v'" Stockh. C8; cancilier AM. 55; ^) zcetara b.v. 
ekki ^•^^^' ^lausa sú, Bera kemr hér aptan við hjá Finni biskupi, mnn 
^iga við, eins og hann líka getr nm. 



326 SÆTTARGERÐ JÖRUNI) AR ERKl BI SKUPS OG KÓRSBRÆÐR A. 1 297 . 

með guðs miskvn Noræghs konongr gerði mellim andlighs 
fadvr oc virðuligs herra Jarundar erchibiscvps, ok korsbræðra 
j Niðarose j fyrra sumar, með hvarstveggia þeira samþyct oc 
goðom vilia, oc onauðgvm bæðe þa oc nv sem her fylghir. 
Fyrst at korsbræðr skolo veita herra erchibiscvpi alla virðing, 
lyðini, oc eftirlæti sua sem skylda þeira er til oc heilaghrar 
kirkiv logh vatta. En han skal væra þeim milldr faðer. heill 
oc goðuiliugr, sæma þa oc sæma lata i allum lutum; skolo 
korsbræðr hafa með erchibiscvpi rað oc samþygt j kosningvm 
oc forræðom biscupa til Jslandz, Grænalandz, Færæya, oc Suðr- 
æya. ok j confirmacionibus annara biscvpa i rikinv, abota, 
abbadisa ocpriora vm erchibiscvps dæmet. Sua hit sama skolu 
oc gæfazt með þeira raðe oc samþyct allar kirkivr j bænom 
smære oc stære. prouendor ok oU beneficia j Kristkirkiu. allar 
veizlu kirkiur j hæraðom oc þau beneficia sem engi er sokn til, 
en allar aðrar hæraðs kirkiur ma han gæfa oc skipa vtan 
þeira samþyktar. Af skipan lærðra manna af þeim kirkivm oc 
beneficiis sem gæfazt eighv með korsbræðra samþykt skolo 
eighi gæfazt vtan þeira raðz oc samþyktar. jurisdiccionem alla 
skal herra erchibiskvp hafa ok fremia með raðe koröbræðra, en 
eighi skal han interdicere eda bansetia lærða eða leikmenn, 
þar sem nokot rughll eða skom meghi af standa, eða aðra 
þuilika storluti gera. vtan þeira raðs oc samþyktar. Jtem skal 
erchibiskvp skipa með þeira raðe oc samþykt skvla meistara. 
sacristam. thesaurarium þan sem viðr tækr oc gæymir allz 
ofrs hins helgha olafs ok þat sem til kirkivnnar kætnr. vicarios. 
oc diakna. þar með skal ok kirkivnnar goðz. liggianda fe» 
borðbunaðr. gull. gersimar, gripir aðrer, oc ofr allt gæymazt 
oc inntakazt oc niðrleggiazt með vitend oc samþykt capit.uli oc 
einn eða tveir af capitulo skolo hafa lykla oc varðueitzlu iflr 
þerso iamfnan. Sua skal ok eighi brot flytiazt goðs kirkiunnar 
j annor land eða sændazt j annan stað. eða nokorar skuldir 
gærazt vp a hæna vtan korsbræðra vitendar raðs ocsamþyktar- 
Jtem testamenta oll þau sem gefin værða Niðaros kirkiu. skal 
herra erchibiskvp hafa haft. en half korsbræðr vtan geflt se 
kirkiunni til vphalldz. eða korsbræðrom til artiðahalldz, eða 
til garðzens; en artiðir konunga, erchibiskvpa, oc annara þeira 
sem sitt goðz hafa lagt til kirkiunnar. halldezt epter þui sena 
forn vande hefir a verit viðr korsbræðr. bearpresta oc skola 



1 297. SÆTTARGERÐ JÖRUNDARERKIBISKUPS OGKÓRSBRÆÐRA. 327 

klerka. jtem at kirkiugarðz orlof se fyrst beizt af herra erchi- 
biskvpi ef hann er jnnan bear oc þui nest af korsbræðrom, en 
ef hann er brotto. næghest orlof korsbræðra, en i kirkiu sealfre 
skal eighi jarðazfc nema huarertveggia samþykki. Svo skal oc 
hvær korsbroðer hafa mork brænda oc pund vax a hveriom xii 
öianoðom. oc skal sa er i handvm hefir ofret oc kirkivnntir 
goðz luka þeim þetta greiðligha daghen nesta eftir Lafrenzwaku 
^ögh, sua at loket se allvm seinsta koste Mariumesso siðare; 
öða annat iam fegoðt sem brænt silfr eða vax er. En mork 
brænda oc pund vax er hver þeira atte at hafa a þersom xij 
^anoðom er nv varo, þa skal nu þæghar lukaz þeim j brændo 
silfri, vaxe eða aðrv jam fegoðo. En firi missv þa sem hver 
Mra hefir haft siðan erchibiscvp kom tiU j mork brendri oc 
P^ndi vax. oc firir skyldar dagha þa sem þeir þikiazt eigha at 
hafa j garðenom, þa herra erchibiscvp til commvns þeira æfen- 
^igha kirkiuna a steini: með allre erchibiscvps intekiu þeiri 
hann atte at hafa þar j hennar sokn. sva viða sem hori 
von at taka, ok allan þann luta sem prestren a at taka 
j soknenni eða aðrvm staðvm. ok frialsligha skipa einvm 
ser. eða aðrvm ef þat likar þeim þar at syngia, þo með 
samþykt erchibiscvps. utan þa skylldu sem ercbibiscvp er vanr 
^^- hafa þa er hann vitiar einn tima a are. þar með gaf hann 
þeim og halfa olafs kirkiu sua at þeir eighu nu alla með allre 
Pi^est tekiu, meðr þui skilorðe at þeir skulo hallda vicarios sua 
^argha dagha sem þeir varo vaner j garðenom at hafa, skal 
Þar einn af þeim syngia. eða sa annar sem þeim likar meðr 
samþykt erchibiscvps. Meðr sama hætti skolo þeir ok hafa 
Haugs kirkiu. Thesaurarius skal oc gæra reiknan firir herra 
örchibiscvpi ok korsbræðrom a hueriom xij manaðom, oc bref 
siðar firii' gærazt þat er liggi vndir hvars tweggia gæymzlu. 
^^nuentarium skal oc gærazt jamfnan i frafalle erchibiscvps 
vitorðe skilrikra manna. En kirkiur þær ok annor bene- 
flcia sem erchibiscvp hefir gefit einsaman, eða þeir einirsaman. 
þð' skal standa þersa xij manoðe sua sem skipat er,- en þau 
beneficia sem tæmazt heðan af, fare epter þui sem fyr seghir. 
skal þersi skipan standa vbrygdiligha vm hans dagha, heilum 
vskaddvm siðuenium ok rettendum hvarratweggia ef annar- 
hvar eda baðer vilia þat ræyna firir sinum domara. uar þersi 
sættargærð gor a þui areok þeim deghi ok staðsemfyr seghir, 



L 



328 



FORMÁLAR. 



1300. 



DGrværandom virðulighom herra Eiriki Magnusi meðr guðs 
miskun Noreghs konongi; herra Biarna Erlings syni j Biarkæy, 
herra Jone BOgnvalldz syni, ok herra Barðe kanzeler. ok til 
sanz vitnisburðar setto þersir herrar sin jnsigli firir þetta bref, 
meðr jnsiglum herra erchibiscvps ok capituli, ok varo gor þriu 
bpef, hefir eitt konongrinn, annat herra erchibiscvp þriðia 
korsbræðr til varygðar, 

Aptaná: Nota bene istam concordiam inter Jorundum 
archiepiscopum Nidrosiensem et capitulum Nidrosiense super 
pluribus articulis ponderabilibus factam in presencia Erici Magni 
Noruegie regis et aliorum regni mandatum. 



169. [um 1800]. 

FoRMÁu fyrir hjönavígslu. 

Thott. Nr. 110. 8vo bls. 13b--14b á skinui. Sumt á þessari 
skiunbók er æfafornt, frá fyrri hluta 13. aldar; er það handbók fyrir 
presta (manuale) í Niðaróaerkibiskupsríki og gæti því átt viö Isiand. 
Sá kafli af bókinni. sem hér er um aö ræða er, að minni hyggju, 
ekki öllu eldri en frá c. 1300-1320, en seinasti hluti hennar er 
miklu yngri, svo sem frá c. 1430. Bókin er öll á latínu, nema 
þessi eini formáli, og virðist sem fremr sé á honum norskt handar- 
lag og norskr ritháttr, en sem tíökaöist á íslandi um þaö leyti. 
En af því að vera má aö formáiinn hafi tíökast á íslandi er hann 
tekinn hér. 

I>ar eð her ] eroð komen hvartvæggia frenðr ok vinir | 
mæðr þæssare raðagærð mvnvð vm ha ) fa hvxat. at þæsso 
sambande mægi ængi | sa lutr er guðs logh mæge firir bioða 
hvar I ke at frændsemi ne at sifskapum, En | ef þer hafeð þetta 
fundit æða reflat | sva ok hðyrt heellðr siðan en aðr en ] þetta 
rez þa sæggit til sva sem þer vi | tið firir guði sannast. ok 
þer vilit svara a \ doma degi. ok þet býðr ek ýckr i guðs | 
namfue ok hæillagrar kyrkiu er þætta | hiunskaps banð skalvð 
bæra ok varðvei | ta Ef þit vitið hælldr nockor forboð | i þvisa 
male æða hafe annat hvart ýc | kat sælida tru mæðr handsale. 
þu an I nare kono. æða þv aðrum karlmanne | En nv æigi 
iatta i hðyrn guði ok hæillag | rar kyrkiu ok firir mer at vilia 
ýckrum 1 þesso sambande. viUt þu 4^ þessa ko j no taka þer 



1300. 



formálar 



329 



aeignar kono. at gðý | ma hennar sva sivkrar sem hæiUar | 
^^11 tu taka þenna man þer till æig | nar manns at gæta ok 
varðvæita sva | sivkan sem hæillan. at hvat er ýckr | kann tiU 
handa at bera mæðan þit | bvið bæðe skolu þit hallda þessor 
guðs i logh ok æigi raska þessare samteng j ging. ODæðr þess- 
om firr sagðum ka | upmala far ek þer kono^) i guðs | namfni. 
^*ðr þæsso fingr gulli | festi ek þic. ok þætta sýllfr gef ek ( 
Þ^í* ok ojeð mer siallfum sðme ek þic | ok sva længgi sem mit 
'ifum skal | ek þic hallda með guðs hiolpp ok miskun. 



^'^O. [um 1300]- 

F 

ORMÁLi fyrir að leggja lögveð í eign sína. 

AMagn. 49. 8vo bls. 57 skb. c. 1300. 

Gvð seai handlag þeira, 4. oc. 4. en þat fellz vnder hand 
^gi þessv at [4.] leggr logveð i eign þa er heiter. 4. sva 
|^^i*ga ajra sem d§maz, Scal þetta veð standa oc vt leýsa epter 
^sienzkum lægvm. at vitni þinv, 4. oc þinu. f^. 



^'^1- fum 1300], 

^í^MÁLi að segja fyrir minni hins heilaga Ólafs konungs. 

vest ^'^ID* 4to bls. 15 skb. trá 14. öld og er skrifuð 

st»*a, því Snorri Andrésson (í Bjarnarhötn) hefir bundið bókina: 
munr^ ^®^^^ ^"^^® aanddresson bvndit ok skaarad ravdv skini»; 
Snor ^^^*"^^* Helgafellsklaustri, því að 

aldr h ^^''^ þar prófentumaðr 1377 o^ dó 1382. það er óvíst um 
hana ^^^^^^*^ forsagnar, en það niundi ekki fjarri fara aö setja 
hún ^®*-*^^ ^öy^i' á íslandi hefir hún tíökast á 14. öldúr því 
®^ 1 íslenzku handriti. 

in h ^.^^*^^^'®^*^^ ^^"i heilags olafs kongs er her uppskeinkt ok 
^it. þat skolv vgr dreka med glede ok gamne og gvd 
ottms hylli. hafid eigi vidr slog ne sleittan-) edr sleittrlegan 
þesse ^^^^^^ huarki eptir skermusk^) [areit neskaulHj þviat 
..^^^^^^itr herra olafr kongr er lavardr landanna. 

charm^ ^^^^* ^^^" ^*^^^*^' ^®***^"'*^ ^^^^ = scaramuccia, 

**öche?; *) [tnjög óljóst; kyiini mega lesa: krit iUan. 



330 



KRISTFÉ í HVAMMI. — AFSALSBRÉF 



1300 



112 [um 1300]. 

oKRÁ um kristfé í Hvammi í Vatnsdal^ er gaf Karl hinn 
auðgi. 

AMagn. Nr. 279. 4to bls. 16 með hendi frá hér um bil 1500. 
Afski-ipt í bréfaafskriptum Árna Magniíssonar Nr. 502. Aptan 
viö þeDnau kafla er svo seni þrjár línur skafnar út og þar við 
skrifað: «skamm fae sa sem þetta hefur skafed", og er skorið neðan 
af blaðinu. Árni Magnússon ritar aptan við Nr. 502: «Reliqua 
paginæ nunc vacant, Extitere autem adbuc tres lineæ olim quæ 
nunc abrasæ sunt, qtiæ tamen aliena manu, eaque ut videtur re- 
centiori paulum, diversoqve atraniento superioribus adscripto fuerunt 
istæ tres lineæ nunc legi neqveunt, remanentibus saltem literis 
qvibusdam obscurioribus, linearumqve vestigiis. Inferius in pagina 
recenti manu aliquis exaravit; Skamm fae sa sem þetta hefur 
skafed " . 

Kristfle þau sem standa upp j huammi j uazdal. hefir 
gefit kall hinn audgi. ok ero þath Ixtiger hundrada. er þad. 
flagha fyri þriatigi hundrada. 
hardbeitu holmR fyri .x. hundrod. 
XV. hundrod j breckv. 

ok fim hundrod uestr aa uatznesi j Rekum hualreki huort 
sem fluttR er. eda rekr. 

Wi bergstodum. sietfcungur wr fiordungi. 
ea illugastodum. þridiungR wr ollom. 
j uijk siettungR wr þridiungi. 



173. 22. Mai 1300. [Björgvinl 

HerRA Pétr Guðleiksson selr herra Kunólfi ábóta í Munka- 
lífi nokkurn hluta úr óðali sínu Strjónum í Eiði í Noregi. 

Munklífisbréfabók Add. B. U. H. 98. 4to, ed. P. A. Munch 

Christianiæ 1845 bls. 146—47; Dipl. Norv. xij Nr. 24. Sbr. 

Björgynjar kálfskinn bls 95 (nóta) og bls. 15—16; sbr. Saml. til 
det norske Spr. I, 194 — 95. 

bref om striona. xiiij^). 
Ollum monnura þeim sem þetta bref sia edhir hoyra 
sendir petir gudleikxson Q[uediu] g[ud]s oc sina. 



þetta er fjórtanda bréfið í röðinni undir S. 



1302. 



BRÉF UM HÖSKULDSEY. 



331 



Kk vil at godhum monnum se kynnykt at ek seldi herra 
ranolfue abota at munkliui xx mata boU iardhar i strionom 
odhal mit eidi huert manadharmata boll firir xij aura brenda. 
Lauk herra abote mer huern pening þeghar i hendir xv merkir 
brendar i skiru sylfri iamgodho bezstom enskom pæningom oc 
adra xv. marka i noreno sylfri medh þui skillordhe atþetta 
XX mata gg^j liggia undir muncliui vj. vætir medh oUum 
sinum lunnendom. gerir ek honum iamheimola iord sem han 
ger mer aura. En at lidnom vj vetrum scal ek lata siia abot- 
^^Oöi at munkliue firir noth hina helghu þa er ek uill aftir 
'ausa oc þa i þolikom pæningom sem ek tok i brendo sylfri 
oc noreno upp luka. gengo þa þriar merkr huitar firir mork 
brenda. oc tiil sanz vitnisburdhar gaf ek herra abota þetta 
'^föf medh minu incigle oc sua bad ek herra nicholas loghman 
setia sit incigle firir. varo þesser menn i hia fear upp greizlu 
'^örra oddir þoruardzsonir sira þorstein prestir i scalaholte er- 



landir 



sæna^) þorgeir haconasonr ion huitir berþor klerkir kol- 



bein oc mart annat godra manna. var þetta bref gort þa er 
'idhit uar fra burd vars herra ihesu christi m. ccc^. uettra a 
sunnodaghin nestom eftir helgha þorsdagh. 



174. [1302]. 

^áudr lögmaðr Högnason og Sturla Jdnsson votta aðvitnihafi 
^enð nm leidd, að Marteinn Narfason hafi gefið Helgafellsklaustri 
öskuldsey fyrir tuttugu og einum vetri. 

ÁMagn. 252. 4to bls. 52-53, skr. c. 1660; AM. 430. 4to 
iL}^' skr. c. 1720 (séra Jón í Hítardal). AM. dipl. afskrr. Nr. 
007 og 1652. Bárðr Högnason kom út 1301 og hefir lík- 
verið á íslandi 1302. Sturla Jónsson fór utan 1301, en hefir 

^^^'^^ ^^^^' ^^^^ Þeir því líklega báðir veriö á íslandi 
Þá ætti Marteinn aö hafa gefið Höskuldsey 1281. Sbr. 
öist. Eccl. Isi. IV, 68. 



ad 



HðskulldseyS). 

Þad vottar Bardur Hðgnason Iðgmadur og sturle Jonsson. 
^itne haffe vered wm leidd a þornesþijnge. ad Marteinn 



') eða: 



sæua; 430. 



332 DÓMR HAUKS. — KONUNGSBRÉF UM VERZLUN. 1302- 

Narffason. gaff HðskuUdzeý firer eýnum vetre og tuttugu 
klðstrinu a Helgafelle. 



175. 28. Januar 1302. [Osló]. 

Haukr Erlendsson lögmaðr í Ósló dæmir Bóthildi þann hluta 
af jörðinni Geirsstöðum, sem í>orgarðr á Haugum faðir hennar 
gaf henni, er hún gekk að eiga Guðbrand bónda sinn, en 
Símun mágr hennar hélt. 

Eptir Fornbréfasafni Norömanna I, 86, Nr. 93 þar prentaö 
eptir frumbréfinu í ríkisskjálasafni Norömanna í Kristjaníu. 

Ollvm monnvm þeim sem þetta bref sia eda heyra sendir 
Havkr Erlenz svn logmadr i oslo Q[uediuJ G[uds] ok sina. ek 
vil ydr kvnnigt gera afc Botilldr kiærdi firir mer at hon ok 
bondi nennar sa er Gudbrandr het hefdi mist. vi. avra bols i 
Geirsstodvm þera er þorgardr a Havgvm fadir hennar gaf henni 

ok til sanz vitnisbvrdar gaf ek firir þetta bref mitt 

innsigli er gort var ok dæmt svnnvdag hin nesta firir kyndil 
mersv a, iij. ari rikis mins herra Hakonar konvngs hins 
koronada. 



176. [11 Juni 1302]. í BjögviD. 

Réttarbót Hákonar konungs háleggs um verzlun útlendinga 
í norðrhluta Noregs, á Islandi og í öðrum skattlöndum Noregs 
konungs. 

Prentað áðr í Norges gl. Love III, 134 — 35, eptir skinnbók 
Nr. 12. Fol. i háskólabókasafniiiu í Lundi í Svíþjóð frác. 1350 og 
borið saman við AM. 331. Fol. á pappír frá c. 1600 og Stockb. 
C21 á skinni frá c. 1350 og eina pappírsafskript í sama safni. 
Hér er prentað eptir NgL. 

Vm vtlenska men ef þeir flytia góðz sit norðr vm Berg- 

uin æða til skattlanda. 
A manadagh næsta eptir huitasunnv dagh var þettaþingat 
i CDariukirkivgarðe [j Bergwyn með samþyct herra Biarna 



») [b. V. C21, 



^302. SÁTTMÁLl ISLENDINGA VIÐ HÁKON HÁLEGG. 333 



Erlingssonar. herra Sebiarnar. herra Finz. herra Snorv. berra 
Erlings. sira Botolfs. herra Hauks. att engen vtlenskr maðr 
skall flytia sitt goðz æða sænda norðr vm Berghvinn æða*) 
annars staðar tiU saulu j herað æða gera fælagh tiU Jslandz 
*ða annara skattlanda [Noregs konungs^). En huer sæm þat 
gerrir. veri vpptækur uarningrinn konunginum til handa. en aa 
83em með tekr giallde halfa mork af mork huerri er hana 
^^ðtok. þar með er ok fyrirboðit ollum vtle[n]skum monnvm 
kaupa korn æða malt æða annan^) uarnengh norrenan till 
t^es at manga [þat her*) wt siðan. 

J somum greinvm er ok fyrirboðit att nockorir vtlenskir 
öíenn þeir sæm her sitia j bæ uarum kaupi nockorn þann 
^arningh er af auðrum londum kæmr. til þes att þeir seli 
hann aðra leið æða mangi her vtt apptr. vttan glysmangara 
kram fari eptir þui sem loghbok vattar. En sa sæm kaupir 
^^nn skal missa þat sama kaup ok goðz ok þo luka þeim 
verðet fyrir sem hann kæypti att. 

Þatt er ok fyrirboðit att nockorir utlenskir menn kaupe 
^Perrur. borðuið eða rapta af oðrum monnum en af konungs- 
garðe seða raðzmonnum ok hussbondum j bænum. en ef han 
^^pir se upptækt ok luki þo þeim verðit sæm hann kæypte af, 

Jtem huer ^) vttlenskr maðr sæm kæmra stefnu okþrettir 
^tti kavp sin við annan ok hafua þeir æigi vitni til kaíp[s] 
sins þa giaide sækiande halfa mork silfrs. 



1302. á alþíngi. 

ATTMÁLi íslendinga við Hákon konung hálegg Magnússon 
^ ^ndrnýjan Gamla sáttmála. 

An« i^^^^Di fimm beztu annálum (Annal. vetust., Höyersannálar 

'^^'nUIes rooií ou;;iu„u Xi t?i„i«„: Aiu 



áilö' -fo^®^^"^ hafi verið Hákoui konuDgi land og þegnar á íslandi 

frá c^f Prentað eptir Skinnbókinni AM. 137. 4to bls. 6—7 
• -1400, enn hinn verulegasti orðamunr er tekinn úr þessum 



regn, Skálholtsannálar og Flateyjarannáll) ber saman um 



12- *\ rw ^^' fÞ^"°^S ^^^^ ^®"^ konungens 12; ') annað 
' ^ [Pan þar C2l; ok b. v. 12. 



334 



SÆTTMÁU ÍSLENDINGA VJÐ HÁKON HÁLEGG. 1302 



handrituui: AM. 136. 4to bls. 209-10 skb. c. 1480; AM. 456. 
12mo bls. 71-73 skb. c, 1480; AM. 45. 8vo bls. 21 skb, c. 
1570 (brot aptan af); MSteph. 13. 4to bls. 185 — 87 á pappír 
skr. 1715 »eptir chartis eigi tilvissu nog accuratis. þær chartas 
eetla eg niig feinged hafa eptir Einar Eyiolfsson sem andadest 
1695»; MSteph. 41. 4to á pappír frá c. 1730; MSteph. 62. 4to 
bls. 30 á pappír frá c. 1650; Ny kgl. saml. Nr. 1080. Fol. á 
pappír frá c. 1760—70; IBíél. 309. 8vo bl. 40b— 41b á pappír 
skr. c. 1620 (Öxnafellsbók). þessi sáttmáli er áðr prentaðr í 
Norges gl, Lovel, 61 — 62 eptir AM. 45. 8vo, en þar er ruglað saman 
Gamla sáttmála frá lii62 við þenna (sjá Dipl. Isl. I, 619—20); 
af því að vantar i skiunbókina; en í NgL. III, 145—46 er hann prent- 
aðreptirAM. 136. 4to og 456 12mo. í Lovsaml. f. Island 1 23 — 
24 er sáttmálinn prentaðr eptir AM. 456. ]2mo og þar eptir í 
Jónsbók Aknreyri 1858 bls. 255 — 57. Sbr. ennfremr Crymogæa 
Arngríms lib. III, 122 og J)orm. Torfasonar Hist. Norv, IV, 405. 

almugan[sj samþyckt^). 

J nafni faudur ok souar ok heilags anda. 

war þetta jad [ok saiuþykt*'^) af [almvganum sa alþingi*) 

[vm handgengna menn^) med fullu þingtaki^). 

1. [at worum virdulegum herra hakone noregs konungi 
hinum koronada^) biodum'^) vær [fuUkominn goduilia varra 
þionusto manna®) [at hafa ok hallda®) þa logbok sem hinn 
signadi COagnus konungr sende vt sem vær sorum næst. 

2. ^^'^Alla vilium vær ok eida vora hallda vid konung- 
dominn vndir þsa grein logmalzins") sem samþyckt war miH- 
um konungdomsins ok [þegnanna þeirra sem landit byggia^^). 

') Eingin fyrirsögn i ]37; þannig í 309; •vm hiid" 136; "vmsani- 
þyckt almvguns' 456; Ein alnienneleg saiiiþickt Jslendskra a Alþijnge 
1080. Samþycktt vm Logmenn og Syslumenn Q2; Sattmale renoveradur 
vid kong Hakon Magnuson lagabæters 13, 41; [mcð samþykki 309; 
=>) [öilum alnmga á Islandi 309; auUum muganum a alþijnge 1080; log' 
monnum a alþingi 62; [utan liandgengnum mönnum 13; sl. 309; 
handtaki 13; þaa vilium þat ollum godum monnum kunnugt giora vorar 
fraraferdir b. v. 309, 1080; ^) [ad virduligur herra [Uakon Norega sl. 
62] kongur hinn koronadi 1080, 62; <'bidivm» 136; ^) [þannig 1^''' 
136, 456 {ekki eins og í Lagas. handa Isl. I, 24); med fullum godvilií^ 
vora þionnstu 62; fullkominn godvilia vorrar þíonustu 13, 41; 309, lOöO 
hefur avo alt til 3. greinar (:Er sú etc.): «med fulluin godvilia vora 
þionustu under þa grein laganna samþycktt medal kongdomsins oc 
þegnanna þeirra er landet biggia«; [og hallda og hafa 13; og 
V. 62; **) logmzins 137 136; logmí>zins 456; laganna 309, 13, 41; s*' 
62; *^) [þegnanna þeirra sem landit bygdv 136; þeirra sem landiti 
byggia 62. 



1302. SÁTTMÁLI ÍSLENDINGA VTÐ HÁKON HÁLEGG. 335 

"y^ 3. Er su hin fursta^j at vær vilium giallda skatt eda 
ÞiDgfarar kaup xx alnar sem logbok vottar ok alla þa þegn- 
skyldu er login uotta med stoddum^) endimorkum oss ai 
hendur. 

4. Hier*) aa mot^) sakir fatæktar landzine ok navdsynia 
t^^ss folks^) er landit byggia at nsa þeim heitum [mote þui 
godzi er heitid war moti skattinum j fyrstu') af konungsins 
^^lfu. [þvi at íuUkomlega þikiumzt vier sia att litla hrid stendr 
vortt land vid fyrir fatæktar sakier ef so mikid godz dregzt af 
^öii litid eda ecki kiemr j stadinn^). 

5- En þat eru þau^) heit at islenzker se syslumenn ok 
l^ugmenn ai lande voru [ok þuilikan skipagang hafa sem heitid 
^ar aa hueriv are vt hingad^^) forfalla laust ok þeimgædum*^) 
b^adin sem nytsamlig^^, ge landinu^^). ''i 

6- '^)[Vilium vær engar utan stefningar hafua^^) framar 
logbok wottar^*'). þui at þar hofum vær margfaldan skada 

öf fengit ok wid þat þickiumz vær ^igi [bua mega^''). 

'^- En allr^**) sa bodskapur^^) er oss bydur meira [afdratt 
^dur þynggi20j ^^^. gj. [gvarinn ok samþycktur-^) þa siaum 

med ongu mote at vnder megi^^) standa saker fatæktar 



zins^S). 



^íhtist 



at ia^^) nu meira^^) vndan þeim gudz aulmosvm 



sv f\'^ ^^^^^ ^^^' ^^^^*^ ^^^' ^^' ^^' ^^' ^^^' 

vier 309; eide og b. v. 456; ') •Heir- 137; þar 309; viiium 

vo7q^^^*^ ^^' • -Ifs er 45 (byrjar hér); '} [137, 136, 456; er oss 

8) j.. jad {jatad 309) BkatiÍDum j fyrstunni 45, 309; godzi, sl. 13; 
hnor'^".*^' 309, 1080; «þua" 137; [at vj skip gangi aa ari 
Jslandz (til Island hvert sumar 309) 45, 309; ^^) gossum 62; 
6 ^^^^,^^^*^^^gt 45, 456; naudsynligt 13; '^) og osb b. v. 45, 309; '*) Ö 

\nJ ^ ^^^^^ ^ ^""^ * ^^"^^^ ^ ["tanstefn- 

sem"^ ^!*^^^ vier aunguar hafa hiedan 309; '') 309 hefir svo það, 
y,- .^^*'**' ®^ greininni (8 6): utann þa menn er dœmder verda a al- 

Pingl til W '•ö r 

j "i-Noregs af -worum landsmonnum; [mega bva 62; '^) sl. 45; 
45. 3^09^^3?' ^^^' ^^^' afdrattur 62; [þunga 62; atdrátt ok þunga 
svárid 1 '"32''^'^""'^ samþykt 45. 309; svarit ok samþykt 456, 62; 

. * ^ ^*" 62; ^^) lands vors 62; vors lands 45; landsins vors 136; 
^ ^ 456, 45, 309, 13; ''") [raed nejnu moti fyrir Gudi ad jata 62. 



L 



* 



336 AFSALSBRÉF. — RÉTTARBÓT UM HEITINGAR. 1302. 



^)sem adur meá gudz miskun hofum vær veittar oss til salu 
hialpar^). 

Bidium vær einkanliga virduligan herra hakon konung 
enn koronada ok alla adra dugandis menn at þeir þrongui oss 
eigi framar en laug votta til meire alaga^). 

í>at gefi vor herra iesus christus at þetta vort KSid verdi 
sialfum gudi til tignar ok [virdingar. ollum helgum^) til lofs 
ok dyrdar ok konunginvm j noregi ok aullu hans Retto radu- 
neyte til vegs [ok virdingar enn oss til fridar ok frelses. amen^). 



178. 23. November 1302. i O'slö. 

Grundi prior prédikara bræðra í Óslö og öll conventan vottar 
að hann hafi selt "Ketili kazo» það <'xiiij aura bol at fornu», 
er Ingibjörg Gunnarsdóttir gaf «ser til bænahalldz» «þeima 

monnum heauerande Hauke logmanne ...» osettum ver 

vart conuentz jnnsigli firir þetta bref, er gort var a þui are, 
er lidet var fra burd vars herra þushundrat uetra ok þriu- 
hundrad uetra ok tueir uetr, Clementz messu dag». ...» setti 
priorinn sitt jnsigli firir, logmadrinn sitt....a 

(Dipl, Norv, II, Nr. 66 eptir frbr. í AM, Dipl. Norv. Fasc. 
Lviij, 1). 



179. 27. Mai 1303. i Niðarðsi. 

RéttaRBÓt Hákonar konungs Magnússonar um heitingar. 

þó að þessi réttarbót að efni til gæti átt við á fslandi, er Þ<> 
naumast, að hún hafi upphaflega veriö gefin því sérstaklega, en í fjölda 

M Héðan frá og út greinina er svo í Ql; -er adur er med hanz myskun. 
hofum vier hialper veittar fyrir hanz nafnz sltulld'; botarl36; § 8: frá" 
christo og út næstu grein, er svo í 45, 309: at jata med oeinurd (einurd 309) 
vndan þeim Gudz aulmusum er adr med hans mysbun hofum vier 
hialpar veittar oss til salu botar bídiura vier vm alla goda menn 
eingi ætli sier at þraungua oss til meiri aalaga en login votta; 
Iðgin votta b. v, 10«0 (og endar hér); ') [og hans eingetna syne 13,41; 
[ok æru. olívm saman til fridar ok frelsis 136. 



RÉTTAKBÓT HEITINGAR. 



337 



af íslenzkum handritum (Jónsbókarhandritum) er hún til, og því er 
^íin tekin hér svo menn hafi hana við hendina. Hór er eingöngu 
prentað eptir Skarðebdk: AM 350. Fol. bl. 76a— 77 skb. skx". 
} ' sem er langeízt alíra íslenzkra skinnbóka. sem hafa réttar- 
bótina, og er þessi texti í alla staði góör (= B í NgL.). En 
Pessi íslenzk handrit hafa hana að auk: ÁM. 345. Fol. bls, 153 
SKb. c. 1570; ÁM. 128. 4to bls. 158—59 skb. skr. c. 1490; ÁM. 
135. 4to bls. 7 skb. c. 1490; AM. 137. 4to bls. 4—5 skb. c. 
1400; AM. 147. 4to bls. 190-91 skb., þettá skr. c. 1600; AM. 
148. 4to bls. 216-17 skb. c. 1500; AM. 154. 4to bls. 149—50 
þetta skr. á spássíu c. 1550; AM. 157B. 4to bls. 51—52 skb. 

U60; AM. 158A. 4to bls. 123-24 skb. c. 1420; AM. 161. 
4to bls. 254—55 skb. skr. 1561—65; AM. 170A. 4to bls. 
^5-37 skb. skr. eptir 1565; AM. 173D. 4to C4 bls. 1—2 skb. 
^ 1500; AM. 173D. 4to C6 skbbr. c. 1490; AM. 176. 4to 
bls. 10—11 skb. c. 1570; AM. 37. 8vo bls. 262-63 skb. c. 
1500; AM. 40. 8vo bls. 383—86 skb. c. 1560; AM. 55. 8vo bls. 
^^[-28 skb. c. 1580; AM. 60. 8vo bl. 64—66 á pappír c. 1690; 
2f- 62. 8vo á pappír bl. 8b c. 1620; AM. 456. 12mo bls. 62— 
^4 8kb c. 1460; AM. 458. l2mo bls. 62—63, skb. 
^•1570; AM. 200. 4to bl. 17—18 á pappir c. 1700; AM. 
^^9. 4to bls. 5—6 á pappír c. 1650; Rask. 72A. 8vo bl. 
?^5a-^3ha skb. c. 1470; MSteph. 41. 4to á pappir c. 1730; 
^Steph. 48. 4to bl, 9a á pappír skr 1669; GI, kgl. saml. 3264. 
^to á pappír frá 17. öid; GI. kgl. s. 3274A. 4to á pappír c. 1620; 

iQo^^*" ®- ^^^^- ^'^- 245 -48 á pappír c. 1750; Ny kgl. s. 
^^^4, 4to bl. 53b skb. c. 1550; Ny kgl. s. 1933. 4to bl. 99a-b 
^**>- c. 1600; Ny kgl. s. 341. 8vo skb. 1656 - 58; Thott. 2097. 
2^ skb. c. 1650; Thott. 2099. 4to skb. c. 1581; Thott. 2100. 
f ^ skb, c. 1560; Thott. 2101. 4to skb.' c. 1490; Thott. 2106. 
iftA^'* ^45— 46 á pappír c. 1750; Uldall. 320. 4to á pappir skr. 
1^03; TJida]]. 322. 4to skb. c. 1570; IBfél, 104. 4to bls. 139 á 
P^PPír; IBfél. 125A. 4to bl. 112 á pappír c. 1680; IBfél. 315B. 

bls. 73—75 á pappír c. 1680; IBfél. 114. 8vo cilj á pappír 
^^ir^); IBfél. 122. 8vo á pappír frá c. 1660. Réttarbót þessi 
l7no ^"^"^ útgáfum Jónsbókar, Hól. 1578. 1580, 1582, 1707, 
'^^9, Akureyri 3 858 og er prentuð í Norges gl. Love III, 59—62. 
^önsku er hún prentuð í Jonsbogen 1763 bls. 371-73 og hjá 
192. Á latínu hjá Þormóði Torfasyni íHist. Norv. IV, 414. 



í'aus II, 



Ií[ettar] B[ot] HfakonarJ kþnungs]. 
Hakon með Guðs miskunn [noregs konungr son magnusar 
"^ogö sendir ollum monnum þeim sem þetta bref sia eðr 
^y^a queðiu Guðs ok sina^). 

í*^t er optliga kigrt fur oss at frendr þeirra naanna er 

[et cetera 350. 



338 



RÉTTARBÓT UM HEITINGaR. 



1303 



uarir umboðstnenn lata taka til Rannsaks. eðr lata refsa þeim 
eptir Iðgum. heitaz uið uara umboðsmenn. eðr þa aðra. er þeim 
uilia fylgia. ok konungs ualld stýrkia. ok rettindi at göra eptir 
Iðgum. ok af þui at hinum skýnsömuztum monnum ok oss synaz 
þessir menn æigi betri. enn þeir menn er heimta giolld fur þa 
menn. er konungr Iftr refsa eptir Iðgum fur sin afbrot. þers 
ok annars. at eptir slikum heitum hafa optliga uand heit 
framm komit. Ok afþi krefr oss uár skýllda til skorður. viðat 
aeisa þilikri uandzku. ok annaai illzku er nu hefz dagliga. þa 
er það^) boð uart ok fullkominn uili. at huerr er. at þersu 
verðr kunnr. ok sannr heðan af. takiz ok inn setiz undir kon- 
ungs geýmslu. þar til er hann fæR þa borganarmenn at hinn 
se trausfcr ok ðriGr fur honum er hann heitaðiz við. sua at 
hann fai þar huarki af skomm ne skaða. ok æ. ofan. iiij. ODerkr 
konungdominum í'ur sina ofdirfð. ok hinum fullretti aitt eptir 
vj. manna domi. er hann heitaðiz viðr. Kann ok sua til at 
bera. at hinn sem heitaz var við, fái nockura skomm eðr skaða. 
þo at siðaR sé. ok syniz skynsæmum monnum nðckur. su grun- 
semd a at þers uðlld hafi til gengit eðr Rað er aðr heitaz um. 
þa fur bioðum ugr sýslumonnum uarum. ok logmonnum nock- 
ura undanfærslu at taka af þeim furr en ver erom at spurðir. 
Enn ef nockuR tekr. þa er sem ugort sé. fat hðfum vgr. ok 
undir staðit sannliga. at þeir ero margir menn er uanfærir ero 
til at skipta logum við þa menn. er æigi uilia eptir stefnum 
fara eðr skýnsamliga suara huart er þeir eigu mala efni uiðr 
aðra menn. eðr aðrir við þa. utan ganga fram með reiðuligri 
heitan. ok ofsuæsi. við þa sem spakir ero. eðr minni þeim ero 
fur ser. ok þo bioða sik til Jaga ok rettinda eptirgoðra manDa 
domi ok uðrðzlum. þar sem þat hæfir. Sua ok uerða sumir 
fur Ræðzlu sakir. sinn Rett upp at gefa. ok af þi at ver vilium 
ne megum. slika luti með ðngu moti hlýða lata heðan af Þ^- 
bioðum uer fuUkomliga sýslumonnum uarum at taka þa menu 
er at sliku verða kendir. ok til slikrar geýmslu. ok uarðveitzlu 
sem furr segir. 

ODeð sama hætti skal ok uera um undanfærslu þeirra 
þeim kann þðrf at uerða. er mala efni eigu við þa. 

Bioöum ver ællum monnum ok einkannliga handgengnuDfl 



') þannig 350. 



303. RÉTTAKBÓT UM SKUÍ^DIR HANDGEINGINNA MANNA. 339 



nionnuin uarum at neita sýslumonnum uarum lið með stýrk ok 
fýigi. sua at þersi vaR ok allr annaH boðskapr sa er ver hðfum 
fikipat goðum monnum til frelsis. en olýðnum til Refsingar. ok 
yfirbotar. verði staðfastiiga halldinn. 

Var þetta bref gert i [tunsbergi aa oðins daginn næsta fur 
tnnitatis COesso. æ fiorða') aari Rikis vars. Herra aki canceler 
var insiglaði. pall klerkr ritaði. 



180. 11. October 1303. i ^Björgvin. 

Í^éttarbót Hákonar háleggs um skuldir handgeinginna manna. 

^ • NoröD]enn blanda þessari réttarbdt saman viö aðra réttarbót 
/12 1318, aem ekkiáhér við. Réttarbótin á naumast sérstak- 
^ga við ísland, þó hiín finnist stýluð þangað og fylgi í mörgum 
•^andritum Jónsbók. 



560; 

MSt ^^'^PP^'' ^"^^^í MSteph. 3. 4to á pappír «ex raembr,»; 
fiMs bls. 230—31 eptir chartis Magnúsar Jonssonar 



ííér er prentað eptir AM. 350. Fol. bls. 150 skinnb. skr. 

Uo^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^- ^^^- 131—22 skb. frá c. 

og AM. 345. Fol. bls. 151 skb. c. 1570. En í þessum 
sienk^ni handritum finst réttarbótin að auk: AM. 154. 4to bls. 152 

s^kb. c. 1500; AM. 138. 4to skb. c. 1500; AM. 161. 4to 
ISfifT^^ skb. skr. 1561 — 65; AM. 40. 8vo bls. 379-81 skb, c. 
jg^^Í AM. 45. Svo bls. 58-59 skb. c. 1570; AM. 200. 4to bl. 

sami'^ MSteph. 48. 4to bl. 7b á pappír skr."l669; Gi. kgí. 

nann' ^^^^- ^ P^PPÍ^ l^^^í ^^^' ^^^^' ^ol. á 
ThoH '^'^^^'^ ^^11- ^^s* 238—39 c. 1750; 

(350 ^^^"^- ^*^^ ^^^- ^^^^' I^í'entuð í NgL. III, 66—67 
228- ^ Jonsbogen 1763 bls. 384—85; Paus II, 

' ^ latínu í form. Torfas. Hist. Norv. IV, 414. 

R[ettar] B[otJ H[akonar] k[onungs]. 

kon ^^^^^ ^^^ðs miskun [[noregs konungr. [son CDagnus 
, .^^^ )• aendir ajllum monnum æ, islandí. q[ueðiu]. g[uð3]. 



sinaS). 



vta .^^^^ handrit hafa svo: Bergwyn .vij. nattnra eptir CDichaels a 
yrði það þá 6. Október 1303; [sl. 345; [[etcetera 158. 

22* 



340 RÉTTARBÓT UM SKULniR HAKDGEINGINNA MANNA. 1303. 

J>at hefir fur oss iðuliga kigrt uerit, at ýmissir hand- 
gengnir menn uarir her með ýðr uilia æigi luka skulldir sinar. 
ok æigi bðta miska^) sina. þa er þeir kunnu i at falla. ok 
æigi til Iðgmannz koina. þann tima sem þeir uerða logliga iil 
hans stefndir. Sua ok at þeir. uilia æigi uitni bera. ok enga 
eiða sueria. þo at Iðgbok skýlldi m þa með þeim eið^). er þeir 
hafa oss suarit. ok þui skýlldu þeir æigi optaR sueria. Ok af 
þui at uer megum þat æigi [lýða^) lata. ok æigi uilium uer 
meðr nockuru moti þola. þa [skulut þer*) þat allir^) uiía. at 
[huerr sem at þui uerðr kunnr. ok sanni^) heðan af. ok ræðr 
æigi bætr aa. ok einkannliga þann tima. sem bonum uerðr til 
sagt [fur sýslumanni eðr Iðgmanni'). þa er^) hann^) sealfsagðr*^) 
af hirðlðgum*^). skolo þeir hafa sess^^) með muga monnum^^) 
huart sem þeir koma i ueitzlur^^). eðr samkundur. Enn [huerr 
af þeim er með hirðmonnum setz. skaP^) alldri eiga uan^^) 
aptr kuamu [til hirðarinnar*^). 

Bioðum uer handgengnum monnum uarum huerium i sinni 
stett^^). at þeir bæti um þat sem [her tiV^) hefir a fátt uerit. 
þuí [at fullkomliga ^^) uerðr eptir sækt^*) upp fra þessum 

tima. 

; - I 1 .■ 

[Var þetta bref giortt j bærguin freadagin nesta firir vetr 
netr aa fimta are Rikis wors ^^) ok insiglat oss sealfuom hia 
verandum. pall klerckr pittadæ-^). 



*) CDisuerka 158, 345; ^) mala vegh 158; sl. 345; ') [lœngur hlyda 
158; hlydazt 345; *) [ekulo 158; *) menn b, v, 158; [huerir ath sliku 
werda kunner ok sanner 158; [af loghmannæ œda syslomannæ b. v. 158; 
*) ero 158; '■') þann 350j þeir 158; ^°) siaifsagder 158; ' ') ok hafuœ litla 
voon til afturkomo b. v. 158; ^^) sæti 158; '*) ok œi hia hird 158; 
^^) hird 158; ^^) [hwerr er med hird settz sa ær hia mugha monn- 
nra ska! sitia þa skal hann 158; "^) til b. v. 158; '') [sl. 158; til hird- 
uistar 345; Biodum wer syelomonnum vorum. huerium j sinnæ syslo ath 
srekia þa menn sœm adra mugha mænn b. v. 158, 345; '*) sœm hwerr 
Btendr b. v. 158; [adr 158; ") [sannligha 158; '») seedh 158; ") 
þíið, sem eptir fer er svo í Stocbh. C21: herra aki canceler vaarr inn- 
sigladi Baarðr Petrsson ritaði {sbr. NgL. III, 67, nóta 70); ") [158A; 
Datum etcetera 350, 345. 



1303. 



BRÉF HAUKS. 



341 



B. 

í>etta ágrip réttarbótarinnar finst í mörgum haudritum sem 
niðrlag réttarbótarinuar frá 13, Dec. 1318, en þar á það ekki 
heima, þó það sé þar prentað í NgL. III, 66. í engum íslenzk- 
^fii handritum hef eir orðið þess var. það er prentað hér eptir Ny 
^&l- saml. 1642. 4to skb. frá c. 1330 (Cod. Tunsbarg.). 

En þat hefir optlegha kert veret firir oss at ymisir men 
handgenner uilia eigi luka skuldir sinar oc eigi bæta misuerk 
s|ö þau sem þæir kuniiu i at falla oc eigi koma til lagha þan 
^iöia sem þæir uerða stemfndlr. oc af þui at ver megom ei 
Þat lyöa leta oc vilium ver með engo mote(!) þa skulu þætt 
atler men vita at huer sem at slikum lutum verðar sannar 
kunnar heðan af oc reðar eigi bættar einkanlegha þan 
^^ttia sem honum verðar til sakt af merkismanz halfu. þa ero 
Þ*ir sealfsagðer or hyrðloghum sua sem hyrðskra uattar oc 
^^aí han siðan leta sœkia þa sem muga men oc hafa litla von 
koma aftar i þersa stett siðan. 



H 



181. 6. December 1303. i BjörsvÍD. 

■^^Ku lögmaðr Erlendsson og Ívar lögmaðr í Björgvin votta 



sátt Andrésar Pálssonar á Ringheimi og Halla á Rogni 
Solveigu húsfreyju í Búagarði út af tilkalli hennar til 
J^í'ðarianar Birkja á Vörs. 

. I*rentaÖ í Fornbréfasafni Norðmanna I, 89, Nr. 97 eptir 
g^^^^.ö írá hérumbil 1305 (sbr. Dipl. Norv. 1, 96, Nr. 106) á 
í ríkisskjalasafninu i Kristjaníu. 

A.Uum mannum þæim sem þetta bref sia æða bæyra sendir 

^ *^Kr logmaðr oc luar logmaðr i Bergwin Q[ueðiu] G[uðs] oc 

^^^a. mitt vilium at þer vitið at a Nichulas mæsso dag a .v. 

rikis Hakonar konongs toko þau hondom saman firir okkr 

^konongs garðe j Bergwin Andrespals son a Ringhæimi Halle a 

Söe af æini halfu oc Soluæig huspræyia i Buagarðe af ann- 

halfu mæð þæsso skilorðe. at Soluæig gaf vpp við þa allt 

tilkall sem hon hafðe a .xj. manaðar mata bole j Birkium 
a Woss. 



r 



342 RÉTTARBÓT VIÐ JÓNSBÓK. 1305 

[Kemr að öðru ekki íslandi við en að Haukr er nefndr. þessi vitn- 
isborðr er staðfestr af Hákoni hálegg í Björgvin líklega í Deebr. 1304 
(Dipl. Norv. I, 93, Nr. 103)]. 



182. 23. Juni 1305. i Tiinsbergi. 

RéttaRBOT Hákonar konungs háleggsumaðKristinréttr hinn forni 
skuli gilda, sfim að undanförnu, um að alþingi sé uppi og um 
ýmsar breytingar á Jónsbók. 

Um réttarbót þessa er þess að geta, að hún er tii í mjög 
mörgum handritum og sumum fornum, eu 1 fáura viröist hún þó 
vera vel góð, og vantar í hér um bil öll handrit inngangsorðin ; 
mun þetta koma af því, að menn hafa snemma fariö að búta hana 
sundr og skjóta henni í einlægum smágreium inn í Jónsbók. Hand- 
rit það, sem hér er prentað eptir er AM. 126. 4to bls. 171 — 73, 
skinnbók frá c. 1380 — 1400 (Cod. Thorlevianus), og heíi eg hvergi 
séö þessa réttarbót jafnfulla sem þar. Inngangsorðin vantar þar 
að vísu, og eru þau tekin hér eptir AM. 127. 4to skb. frá c. 
1320 — 30, sem hér er höfð til samanburðar; hér hefir og verið 
boriö saman við skinnb. Gl. kgl. s. 3269B. 4to frá c. 1340. En 
í 126 eru einmitt tvær greinar, § 1 og § 2. sem finnast óvíöa 
annarsstaðar í skinnbókum, en þó á nokkrum stöðum; báðar eru 
þær í Thott. 2100. 4to og Thott. 2101. 4to, sem eru skinnbb. frá 
15—16. öld, og eptir þeim er réttarbótin prentuð í Safni til söguís- 
lands IL 166—67; en ekki er hún þó góð þar; segir 2101, aö 
réttarbótin hafi verið send til íslands með Jóni lögmanni; § 1 er auk 
þess i nokkrum hdrr., svo sem Gl. kgl. s. B269B. 4to og AM. 131. 
4to bl. 79 skinnb. frá c. 1560—70. það heíði veriö réttast að prenta 
hér tvo texta þessarar réttarbótar, fyrst eins og liún kemr venjulega 
fram þar sem bezt er, en sleppir § 1 og § 2 og svo í þeirri mynd 
sem hefir þessar tvær greinar. En við þetta hefir þó verið hlífst 
hér bæði af því að réttarbótin verðr líklega bráölega útgefin með 
öamanburði allra handrita, og svo af því að menn geta hæglega séö 
hvernig hún er i sinni venjulegu mynd af þessum texta, þvi að hanu 
er ekki í ööru frábrugðinn en því, að hér er greinin um Kristiu- 
rótt og alþingi (§ 1—2). Menn kynnu nú að vilja efast um aö 
þessar greinir hefðu staðið í réttarbótinni frá upphafi, þar þær ná 
íinnast í svo fáum handritnm, en hitt mun þó vafaminna, að þsei^ 
hafi verið í henni í fyrstu, og mun því réttarbótin hér að efui tii 
vera því sem næst í sinni upprunalegu mynd. Rök fyrir því að § 
1 um Kristinrétt eigi hér heima eru að nokkru leyti fólgin í bréfi 
Hákonar konungs frá þessu sama ári til Norðiendinga út af kærum 
yfir Jörundi biskupi á Hólum, því að þar skipar hann að Kristinréttr 
hinn forni skuli gilda, En aö § 2 eigi hér og heima er mjög líklegt af 
því að annálar geta þess 1304, að þá hafi alþingi ekki verið uppi, iieWi* 



1305. 



RÉTTAEBÓT VID JÓNSBÓK. 



343 



Jiafi Vestfirðingar og Norðlingar tekið upp fjórðungsþing. Réttarbót 
Þessi er áðr prentuð í Lovsaml. for Isl I, 24—26 (eptir AM. 127. 
^to) og þar eptir i Jónsbók Akureyri 1858, og síðast NgL. IV, 
Ö47— 48 (eptir Gl. kgl. s. 3270. 4to, 3269B. 4to og AM. 346. 

og er á öllum þessum stöðum vísaö til hvar greinum réttar- 
oótarinnar er skotið inn í Jönsbók. Ágríp á latínu er í Árngríms 
^rymogæa lib. III, 124. 

Her hefur vpp hakonar bref. 

Hakon naedr guds œiskvnn noreghs konungr [son (Dagn- 
*^sar konungs^) sendir oUum [monnum aa islandi^). Q[uediu]. 
^"ds ok sina. 

[Þer ritaðut til vsar ok beidduz af oss ngkkuRar vægðar 
ok linvnar vm suma luti þa sem allt island tekr i ýmsum at- 
bvrðum ok af þui at uer hpfvm iafnan reýnt af ýðr goðvilia 
^ epterlaeti þa sendum uer yðr þetta vaart bref i hveriv ver 
otvtti greint þær rettar bætr sem ver uilium og megum at 
8inm yðr gefit hafa þar til sem ver láátum ofaR meÍR greina 
l^ti i iggbok ýðuari^). 

1' Er þat fyrst at allr kristíndoms Rettr se eptir þui sem 
^t fornu hefuir verit ok allir þeÍR hlutir sækiz eptir þui sem 

hafua adr verit. en eigi med vtsetning heilagrar kirkiu 

^ þionustu banni. þuiat Iðgmenn erv til þess skipadir at 

^^gia laug vm kristindoms Rett ok þær sakir sem þar kunnu 
at faiia^)^ 

2* Sva vilium vær at alþingi se vppi med þeim hætti. at 
enn nefni. 



valldzm 



ttiula^)þingi. iij. menn. 
skaptafellz þingi .iij. menn. 
Rangíar þingi .iiij. menn. 
þveraar þingi .iiij. menn. 
arnes þingi .vj. menn. 
kialarnes þingi .iiij. menn. 
þornes þingi .iij. menn. 
þorskafiardar þingi .iij. menn. 



^jj^ ^ [^* 127; [gaðs uinum ok Binnm þeim sem þetta bref sia 

epti ^^'^ ^^*^' ^^' ^^"^' "^'"^ fieinasta orðið: yðuari, er tekið 

3269 ^^' ^^^' ^^™^* ^^^^^' ^^"^ ^^^^ '^^**^' § 1 er í 126 og 
' e» vantar í 1^7; *) vödla hdr., AM. leiðr. á spáBsíu. 



344 RÉTTABBÓT VIÐ JÓNSBÓK. 1305. 

or hvnavatz þingi .vj. meaii, 

or hegraneas þingi .iij. menn. 

[or vodla þingi .iij. menn'). 

or þingeyiar þingi jij. menn. 
þa menn sem akynsamir erv at dsema þar msal med lögmönn- 
um ok þeim Rettorum er vær hðfum þar til skipat^). 

3. J>eir ok af vairum monnum sem sigla til islandz ok 
þar kvnnu brottligir verda. vilium vær ok at þeim se þar^) 
sakir gefnar ok Rett af þeim giðrt at olafs vöku fýRÍ. ok sua 
þeim Rett giðrt ef nokkurir giðra þeim Rangt. En ef sýslu- 
madr fyrir nemz þeim Rett at giðra. þa suari hann sðkinni, 

4. Biodum vær ok fullkomliga at vaindum monnum se 
refst huar sem þeÍR verda teknir ef þar er adr sannlikt prof a 
komit ella faaiz þeir j hendr syslumanni þar sem þeÍR verda 
teknir ok sendi þa hveR syslumadr til annars medr^j godri 
geymslu fra sin'*) ok [segi or**) sinni abýrgd þar til er hann 
kemr til þes syslumannz er hann vard brotligr at. 

5. Vel likar os at frændr giori kaupmaala sin a millum 
ok helmingar felagh eptir þui sem þeim semr. En ef hion 
giora sin a miUum standi eptir þui sem bok vaattar. 

6. En ef annat huart hiona kann fra at falla þeÍRa sem 
.X. vetr eda lengr hafua a samt verit ok hafua þau iafnan 
halldit sik fyrir Ipglig hion þott hiuskapr þeÍRa hafui eigi verit 
skilvisliga amaalgadr ok eigi býgdar fleýgt verit medan þau 
lifdu bædi miUum skilrikra manna at hon væri hans fridla eda 
horkona. þa skal barn eda bðrn ef eptir^) erv i arf setiaz ok 
halldaz fýrir skilgetin þo at eigi lifui festar^) vaattar. 

7. Vilium vær at fridt eitt se virdt tii forlagseýris ok at 
erfingiar omagans se skylldugir at taka vid hans gods[i] ok 
fiarhalldi þo at hann se eigi fullvedia ef frændr omagans sam- 
þýkkia ok syniz þeim hanu vhættr skuUdunautr ok skvlu þa 
frændr suara skada vmaganum sakir þeÍRa vangeýmslu^). 

8. Ef*°) faatækir menn skiota bðrnum sinum i hrepp 
olðgliga. lofum vær hreppstiorum þeim er næstir erv ok bond- 



*) [hefir gleymst úr skinnb., en Árni Magnúss. bœtir því við á 
spássíu; § 2 vantar í 127, 3269; b. v. 127, 3269; ') 127, 3269; *) 
sér 127; ') [sl. 127, 3269; ') til 127j ') feetingar 127, 3269; ")§''' 
vantar í 3269; æigi b. v. 3269. 



1305 



KONUNGSBRÉF UM ríUND OG AFGJaFIR, 



345 



^öi med þeim at taka þann mann ok bijnda ef þes þarf med 
ok færa aptr ok binde bðrn a bak honum ok lata sialfuau or 
hrepp færa. 

9* En vm skylldu fsatækra manna vilium ver at [se vm 
^ott^) a liverium ,x. hvndrudum þar • til er verda hvndrat 
vndrada. [En sidan nott a hverium .xx. hvndrudum þar til er 
^ördr .cc. hvndrada -). en þott fee se meira takiz þat ekki 
manneldis vtan hreppstiorum litiz aunat sannara. 

10- [Lofum vær ok^) gelldfee se aektalaust j heima Iðndum 
grannar ok*) ef hreppstiorar lofua eda grannar^) samþýkkia 
gefua ðnga sðk æ,. 
^l' í>eir menn ok sem eigi vilia ballda þa skipan er 
'^^öppstiorar giöra Iðgliga þa gialldi haalfa mörk haalft kon- 
^^gi en haalft hreppstiorum ok leGiz þat til fatækra manna. 

12. Einar vaigir ok mælikerolld ein vilium vær at gangi 
allt landit. ok biodum vær at hveR syslumadr i sinni syslu 

^öae þar sua eptir sem hann vill þeim sæmdum hallda erhann 
konungdominum. 

Bvlausir menn ef peninga eigu suari manneldi ok 
^^llum hrepsnaudsynium at iafnadi sem hreppstiorar gera 
R^d fýrir. 

13. Sa ok sem bod fellir. svari sekt fyrir þa alla er a 
bodslod eru^) kom[i] eigi bod til forfallalaust. 

^^í* þetta bref gort i Tvnsbergi ions vðku dag a setta aari 
J vars. heRa aaki kanceler váR innsigladi. simon klerkr 



þorsteins 



son') ritadi. 



183. 



Hákonar konuugs háleggs með herra Sveini lang J>óris- 
^yni út af því að Jörundr Hólabiskup hafði tekið til fjórtán 
^undraða fynr fátækum mönnum í Skagafirði af hvölum, er 
ndr höfðu flutt til lands á helgum dögum og þeir áttu, og 
Var finatung af reyði þeirri, er hálft fjórða hundrað vætta 



3 t'^ótt sé 127, 3269; [sl. 3269; [þat er ok goðr vili uor at 
' ^^'^> *) þannig 126; b. v. 127, 3269; ^) b. v. 127; ') b. v. 127. 



346 



KONUKGSBEÉF UM TÍUND OG AFGJAFIU. 



1305. 



Biskup fylgir Iiér Kristinrétti Árna, en landsmenn segja slíkt só 
ekki landsvenja er biskup fer með, og skipar konungr því aö í'ara eptir 
því, sem títt hefir verið eða með öðrum oröum eptir Kristiarétfcí 
hinum forna (Magnús Ketilsson, Om Kirker, Kask. 66. 4to). 
þetta bréf er hér prentað eptir AM. Nr. 351. Fol. bl 139b-131a 
skb. c. 1360 og borið saman við AM. 350. Fol. bl. 77a skb. skr. 
1363. En i þessum handritum finst bréfið að auk: AM. 161. 4to 
bls. 255—56 skb. skr. 1561-65; AM. 200. 4to bl. 16a— b á 
páppír c. 1700; AM. 40. 8vo bís. 386-88 skb. c. 1560; AM. 
55. 8vo bls. 26—27 skb. c. 1580; AM. 60. 8vo bl. 66a-67b á 
pappír c. 1690; AM. 456. l2mo bls. 64—66 skb. c. 1480; 
MSteph. 3, 4to á pappír; MSteph. 13. 4to bls. 228 á pappír skr. 
1715; MSteph 48. 4to bl. lOb á pappír skr. 1669; Gl. kgl. saml. 
1159. Fol. á pappír c. 1650; Gl. kgl. s. 3274A. 4to á pappír c. 
1620; Ny kgl. s. 1080. á pappír c. 1750; Ny kgl. s. 1911 4to 
á pappír c. 1750; Ny kgl. s. 1924. 4to bl. 54a skb. c. 1540— 
50; Thott. 2097. 4to skb. c. 1650; Thott. 2106. 4to bls. 254— 55 
á pappír c. 1750; Uldall. 322. 4to skb. c. 1570; IBfél. 125A. 4to 
bl. 73 á pappir c. 1680; lBfél.531. 8vo (bók Háifdánar á Reykjum 
skr. 1706). Tekið upp i Biskupasögur séra Jóns Haldórssonar. 
Prentað í F. Joh. Hist. Ecci. Isl. I, 417—19 með latínskri þýðing- 
Á dönsku í Jonsbogen 1763 bls. 386- 87. 

tivnd 00 agiafer^). 

Hakoii með Guðs miskunn etcetera. 

Herra Sueinn þorisson^) kærði liri oss af hendi fatækra 
manna j skagafirði. at herra jorundr biskup hefir tekit af þeiiö 
til nðkkuRa. xiiij.^) hundraða. þat^) er þeir eigu oc haft bafa 
af hualum þeim sem bændr hafa flutt til landz aa helguiö 
dögum. oc þar með fimtunginn af Beýði þeirri er halft fiorða 
hundrat vétta war^) ía. ok af þui at skiluis vitni buðuz firí 
oss at fimtungr or hual huerium smam oc storum þeim ^r 
fiuttz hefer ai helgum dögum hefer fatækra manna eign werit 
at fornu epter þui sem logbok ýðr oc forn kristinsdoms Réttr 
vattar. þui firi bioðum wer huerium manni j huerri stétt seto 
hann^) er at taka þat af þeim. eða oðrum j hendr') at greiöa 
en sýslumauni várum eða þeim sem hann fæE til wið at tak* 
oc skipta milli fatækra manna. En huerr sem þess dirfiz þ^ 



R. B. H. K.. 350; ') Hin elztu og beztu handrit nefna Svein 
þórissoD, en í ymsura lökum afskriptum af bréfinu er hann nefndr þo'' 
steinssoD, og mun það vera rangt; fiortan 350; *) sl. 350; *) er 350i 
*) huerr 350; ') fá eðr, b. v. 350. 



1306. 



UM FÉLAGSGERÐ HJÓNA. 347 



viti sannliga at hann skal þat firi bæta at honum skal mis- 
^ika. sva at oðrum se til viðrsionar. Bioðum wer oc aaminnum 
herra jðrund biskup at luka aptr þat sem hann hefir tekit eða 
taka latið firi sogðum fatækum monnum jnnan þess halfs 
löanaðar sem þer hafit séð várt bref þetta. sva at þat þurfi 

optar firi oss at kæra. þuiat þat berr ðllum illa at aæna 
^^tæka menn. en allra verst forstiornarmanni heilagrar kristni*). 

ef herra biskup hefir æigi Rett gert innan þess halfs man- 
^öar sem brefit váttar. þa bioðum wer sýslumanni varum oc 
^^ugeingnum monnum at taka sva mikit af biskups goðz[iJ 

hann befir af fatækra manna fe tekit oc sva mikinn auðxt 
^em goði,. iQgjin sia at af megi ganga siðan er þat war tekit 
letcetera^). 



^^*' [1306]- i Tiínsbergi. 

tXarbót Hákonar konungs háleggs um félagsgerð hjdna. 

úr t ^^^^^ þessarar réttarbótar þekkist ekki frá neinu handriti, en af 
^Kurðarbréfi Víga lögmanns í Skíöu frá Áug. 1305 - Aug. 1306 

hér ^^^) ^^^^^ Norömenn ráðið, að hún væri frá 

bil 1306. í bréfinu stendr: -Nu vil ek at alUr menn viti 
liallT" ^^^^^ kononyren hefir nu sua skipa[tj j logh at nu skall 
Hrbór^ Þ^iíiiungsfelaget þegar huarer tuæigia ærfingiar jata-'. Rétt- 
it« ^^^^^ ^j^'^ t*' Þ®^^' ^®^^ ^^S" "uui alt land- 

að h' ^^^^^ Noreg. En hún er tekin upp í þetta safn, af því 
fjrr ? ^^^^^ Jónsbók í fjölda handrita allar götur ofan frá 

tÍQia ^^' ^'^^**' ^^^^ ^^^^ einhvern 

íslen- ^^^^^^ ^iö hana. Hér er hún prentuð eptir hinni elztu 
4to f ' ^'^i^nbók, sem hún finst í : Gl. kgl. saml. Nr. 3269B. 
ntum^^ ^^^^- séð hef eg hana í þessum íslenzkum hand- 
bi ríi 345. Fol. bls. U7— 48 skb. c. 1570; AM. 350. Fol. 
uq' /4 skb. skr. 1363: AM. 128. 4to bls. 156-57 skb. c. 

29i!:qo ^^^' ^^s- ^^^- ^^^^í ^^^- ^^^' 

skb. c. 1480; AM. 147. 4to bls. 185 sbb. þetta frá c. 

bk 9f;q ' ^^^- bls. 217-18 skb. c. 1500; AM. 151, 4to 
50* 77 ^^^' c. 1490 (Jítið úr henni); AM. 154. 4to bls. 151— 
AM ií^q' -^^^^: ^^^^' ^'s. 122—23 skb. c. 1420; 

skb" if ^*^** skh c. 1490; AM. 161. 4to bls. 246-47 

• skr. 1561—65; AM. 170A. 4to bls. 30—31 skb. c. 1565— 



líirkiu 350; =•) [Datum etcetera 350. 



348 



UM FÉLAGSGERÐ HJÓNA 



1600; AM- 175C. 4to bls. 29-- 30 skb. c. 1400; AM. 176. 4to 
bls. 11 — 12 skb., c. 1570 (rotin); AM. 200. 4to bi. 14-15 á 
pappír frá c. 1700; AM. 37. 8vo bls. 259-60 skb. c. 1500; AM. 
40. 8vo bls. 370—71 skb. c. 1560; AM. 45. 8vo bls. 56 — 59 
skb. c. 1570; AM. 55. 8vo bls. 17—18 skb. c. 1580; AM. 60. 
8vo á pappír c. 1690 bls. 55—56; AM. 62. 8vo bl. 9a— b á 
pappír frá c. 1620; AM. 456. 12mo bls. 49-50 skb. c. 1480; 
AM. 458. 12mo bls. 45—47 skb, c. 1570; Rask. 72A. 8vo bl. 
34a--35a skb. c. 1470; MStepli 12. 4to á pappír frá c. 1570- 
80; MSteph. 13. 4tD á pappír skr. 1715 (eptir Frostuþingsbók); 
MSteph. 48. 4to á pappír frá 1669 (bl. 2b); Gl. kgl. s. 3274A. 
4to á pappír c. 1620; Ny kgl. s. 1923. 4to bls. 149—59 skb. c. 
1590; Ny kgl. s. 1924. 4to bl. ola skb. c. 1540—50; Ny kgl. s 
1933. 4to bl. 98 skb. c. 1600; Ny kgl. s. 1911. 4to á pappír frá 
c. 1750 (bls. 232—34); Ny kgl. s. 341. 8vo skb. skr, 1656—58; 
Thott. 1280. Fol. skb. c. 1350—1400; Thott. 2097. 4to skb. e. 
1650; Thott. 2100. 4to skb. skr. 1581; Thott. 2101. 4to skb. c. 
1490; Thott. 2106. 4to bls. 25—27 á pappír frá c. 1750; Uldall. 
320. 4to á pappíi skr. 1603; Uldall. 322. 4to skb. c. 1570; 
IBfél. 122. 8vo á pappír frá c. 1660; IBfél. 531, 8vo bls. l53 
skr. 1706; Stockh. C2. 4to skb. c. 1580; auk þess íinst rétiarbótin 
liklega i fleirum íslenzkum handritum. Réttarbótin er prentuð í 
NgL. III, 138 41 (notuð 26 handrit). Hún er þess utan prentuö 
í öllum útgáfum Jónsbókar Hól, 1578, 1580, 1582, 1707, 1709, 
Akureyri 1858 og á dönsku í Jonsbogen 1763 og hjá Paus Hi 
200; á latíiiu í form. Torfas. Hist. Norv. IV, 445. 

Hakon með guðs miskunn noreghs konungr sendir olluni 
monnum þeim sem þetta bref sia eðr heýra Q[ueðiu] G[uðs] 
ok sina. 

Ver hofum optligha beðnir uerit um felaghs gerð þa seio 
stendr j logbok at ver skýlldum gera hana liosare. ok um bæta 
þat sem oss þætti aafaatt vera. ok af þui skulu þat allir menu 
uita. at með hinna beztu manna raaði þa hofum [ver] sua 
skipat ok staðfest um allt landit heðann af. 

1, pat er fyrst at þar sem menn gipta saman born siO' 
þa stendr saa skilmaali huort sem er helldr felagh eða tilgiof. 

2. Nu færr maðr meýiar. eða. [konu] með tilgiof 
megba þaj leGia felagh þeghar þau geta ser born til arfs öf 
huortueGia vill. ok er su mær eða kona gipt með frænda rðiði 
helmings felagh huart sem er at skipta uið born. eða. wtarfa^) 
Legz j felagh allt þat er þæ eigha þau. eða eighandi ueröa 
með slikum arftokum sem þæ, gera þau sin amiUum. 



*) wtarfar, hdr. 



^^*^*^* HAUKR ERLENDSSON. 349 

3- Nu ef þau hion uilia leGia felagh sin sa millum ok 
öigha þau. annat. eða bæði born j umeghð. þa megha þau ef 
þau uilia leaia felagh með þeim bætti. ok at huorstueGia frendr 

^Dir nanuzstu ok skýnsomuzstu fsamþykki] þeir sem til arfs 
standa eflir bornin ef faðir. eða moðir ueri frafallin. nema 

oghmanni ok oðrum skýnsomuzstum monnum uirðiz til ueila 
ök suika gert uið bornin, þa see þat felagh sem ogert see. 

4- Suo bofum uer ok skipat ef misdajði hiona verðr þar 
eigi feiagh ok fellr annat huort hiona fra at summar 

^^lum ok huern tima sem þat er aa sumar framan til michals 
ö^esso þa akai huort sína landz skýlld hafa. þa sem til kemr 

haustið, enn ef annat huort hiona fellr fra at michals 
^^sso. at jolum. eða kýndil CDesso. eða huern tíma sem þat er 

uetrin. þa skiptiz landz skylld su sem oneýtt er efter iarð 
^^S^^m sem tala rennr til. 

l^ar þetta vort brief giort i Tunsbergi. Herra biarne aud- 
innsigladi vor canseler Jon murtur ritadi^). 



^ 10. April 1306. i Björgvin. 

dS^^^^ Arna biskups af Björgvin og frú Katrínar Ivars- 
^ Laghalo, þar sem hún fær vist í biskupsgarði fyrir 



ftelíið eptir AM. 458. IStno. 
/^^ AM. 37. Svo' finst þessi grein með hendi Árna Ma^nássonar 
af Jónsbók frá Hóliní á Akranesi og virÖist klausan stafa 



In margine hia kvenna giptingum 3. cap. 
þesse grein ur Hauksnaut. 



nnm ^^dr meyiar þa meiga þau ei leggia fielag sin j miUam 

*'t-rna ni^d v'i- 

^fi ef h ^ ^^'^^ þeirra manna er til arfs þeirra eru komner med riettu, 

hfln -1. ^ tiaurn til arfs sins þa mega þau leggia felag slikt sem 
viiia. 

Qjjj^^^^ "^a^r Eckiu og aa hun baurn til arfs sins. og eru þau j 
*^^nu8t ^^^' Í^ggií^ fielag sitt vid hana. þa skal giÖra etefnu 

^^^gia ^ ^'^®"^^'*^ barnanna og leggia faung þeirra saman ad fiarmagne» 
hxiQxt h^^^ ^^^^ jordn, enn eyrer eyri j giegn, og meta faung hans, 
pinvt. " weiri edur hennar faung. nu ma þat eigi riufa er svo er 
ef omagar etc. 



350 



HAUKR ERLENDSSON 



1306. 



wtuttughu manada mata bol i jordu þeiri er Neshæimer hæitir 

i Gronvina sokn i Hardangre» þessom monnom af 

radeno hiaverandom ok radandom þenna kaupmaila herra 

Hauk loghmanne .... þetta bref er gor[t] var i Biorgvin i 
sacristia ecclesie cathedralis^ quarto jdus Aprilis anno domini 
millesimo. ccc^ sexto», 

(Dipl. Norv. n, Nr. 82 eptir Bartbolin, IV, E. bls. 304— 
306; Björgynjar kálfskinn 1843 bls. 124—35). 



186. 12. April 1306. i Björgvin. 

Vitnisburðr Einars ábóta í Munkalífi, Erlings Ámundarsonar og 
Bjarna Auðunarsonar, að samkvæmt boði Hákonar konungs og 
sögn Isabellu ekkjudrottningar, herra Bjarna Erlingssonar og 
annara manna hafi Eiríkr konungr Magnússon gefið á bana- 
sæng sinni jörðina poskar Narfa biskupi í Björgvin. 

ofvan a þetta komo þesser menn af radeno 

herra Snare Aslaksson ok herra Hauker laghmadr a þan sama 
dagh er þetta bref var gort i biskupsgarde i Biorghvin mædr 

oss ok hæyrdu ord fyrnæmdra manna ok til saus 

vitnisburdar her um sætti herra Snare Aslaksson ok 

herra Hauker loghmadr sin insigle mædr varom firir þetta bref 
er gort var i Biorghvin tysdaghen nestan firi Tiburtij 
Valeriani anno domini millesimo trescentesimo sexto. 

(Dipl. Norv. III, Nr. 64 eptir Barthol, IV, E. bls. 80). 



187. 30. Mai 1306. í Björgvin- 

Haukr lögmaðr Erlendsson og fjórir menn aðrir votta, 
ívar Straumr hati selt Runólfi ábóta og Mikjálsklaustri * 
Björgvin fimtán mata ból í Straumslandi á Lista í Noregi. 

Munkalífs bréfabók Add. B. U. H. 98. 4to ed. P. Á. Muncli 
Christianiæ 1845 bls. 115 — 16 og 117—18, i transskripti frá 3. 
Júli 1329, og sérstakt eptir frumbréfinu^). Dipl. Norv. xij Nr. 41. 

þetta bréf er og nefnt í bréfi frá 22. Júní 1388 og kallað: «bref 
. . . þriggia lendra manna oc eins loginanz þeirra en sva heita berra 
biarna erlings sonar erlings araundzsonar sorkuis andressonar oc hauks 
loghmanz . . .> 



1306 



SKIPAN JÖRUNDAR ERKTBISKUPS. 



351 



Olluin monnum þeim sem þetta bref sea edhir hoyra senda 
biarne erlingsson erlingir amundason serkuir andresson haukir 
loghmadhir Q[uediu] g[ud]s oc sina wer uiliom at idhir se 
^unnykt at a þui are er lidhit var fra burdh vars herra ihesu 
christi m. ccc. vætra oc vj vætir a manadaghin nesta eftir 
Wnitatis messo i mallstufuonne i konungs gardhe i biorgwin 
iwar straumir gek uidhir firir oss oc morghum godhum 
^onnum at hann hafde sælt herra ranulue abota i stadenom at 
^unkahfue i biorgwin iv. ma*'^. boll i straumlandea lista 

[Kréfið kemr íslandi ekki að öðrn við en að Haukr Erlendsson er 
^efndr þar. með er og frá sama stað," ári og degi annað bréf um 
^ama efni, sem sömu menn gefa út]. 



Erl 



r 

^ 6 Juli 1306. í tísl6. 

^IPan Jörundar erkibiskups hin önnur. 

Latínski frumtextinn. 

aöri ^if''*^olin. Vol. 4. E. bls, 310—13 afskr. AMagn. eptir glat- 
**«innb. frá ]4. öld. Prentuð i NgL. III, 243—44. 

miseratione divina archiepiscopus Nidrosiensis, 
g ^^^^8 Pærenis. KetiUus Stavangrensis, Hælgo Asloensis, Arno 
^^gensig et Ingeldus Hamarensis, eadem gratia episcopi Nidr- 
ecclesiæ suffragenei, universis Christi fidelibus per 
g^^/^^^^^sem provinciam constitutis, præsentem paginam vi- 
Cuin *^*íi*^^ris, pacem et gaudium in domino Jesu Christo. 

debito pastoralis officii prohibere vitia et persuadere 
non ^^- ^^^a-rum saluti salubriter providere teneamur, nec 
^tilia quæque(!) subditos instruere et mores actusque 
genti Daelius reformare, sollicitudine præhabita dili- 

' He, si quicquam de grege dominico, nostro regimini 
isso, per nostram incuriam seu negligenciam fueritdeper- 
iud' ' ^^^"^i^^orum sanguis de nostris manibus per districtum 
j^íta ^ ^^*^^^^^tur. nos in hoc præsenti concilio residentes, ac 
sanctorum canonum statuta de subditorum excessibus 
Prof oioribus in melius reformandis, ac animarum 

^ous, tractaníes, patrem misericordiarum inprimis suppli- 



352 



SKIPAN JÖRUISDAR ERKIBISKUPS 



1306. 



citer imploramus, ut ipse in hiis exequendis ex suæ benigni- 
tatis inundantia salubriter compleat, quod nostra modicitas, 
nisi ipso opitulante, non præsumit; et ut ipso initiante et con- 
summante, ad finem debitum quod cæpimus ejus auxilio per- 
ducere valeamus. 

In nomine summæ et individuæ trinitatis, patris et filii 
et spiritus sancti, statuta prædecessorum nostrorum, quoad 
omnia ipsorum capitula, et præcipue statuta claræ memorise 
Johannis archiepiscopi, prædecessoris nostri, ac nostra, per nos 
prius edita, et præcipue in hoc præsenti concilio recitata, in- 
novamus, ac præsentis auctoritate concilii perpetue stabilitate 
confirmamus. Et ne quis, de cætero, in prædicta statuta de- 
clinandi audaciam assumat, vel quasi ignorante cæcitate, ex- 
cusationis prætendat velameu, statuimus et firmiter præcipimus, 
statuta eadem semel in anno in majori ecclesia cuiuslibet civi- 
tatis, nec non in aliis matricibus ecclesiis publicari. Frse- 
iatis insuper ac locorum ordinariis districte præcipimus, ut sin- 
gulos, qui in prædicta statuta committunt, per pœnas ac sen- 
tentias, in eisdem statutis contra delinquentes promulgatas, 
coerceant ac refrenent, ut afl'ectata ignorantia, quæ ante prona 
extitit in peccatum, pænæ quam cernit, metu concepto, ab iUi- 
cita perpetratione conquiescat. 

Item perpendentes, quamtum dampni ac detrimenti mona^ 
steria in spiritualibus et temporalibus per Nidrosiensem pro- 
vinciam constituta patiantur, propter imperitiam ac literarum 
ignorantiam fratrum degentium in eisdem, statuimus, ut de- 
singulis monasteriis personæ a loci dyocesano eligantur aptiores, 
quæ in bonis monasterii ac sumptibus moderatis, ad studia 
ipsis competentia mittantur extra regnum. 

Item attendentes, quod moniales in suis monasteriis, contra 
bonos mores ac santorum patrum decreta, viros in fratres as' 
sumare præsumunt, ac viceversa monachi in suis cœnobiis, i^ 
religionis subversionem non modicam, mulieres in sorores ad- 
mittere non verentur, nos igitur abusionibus ac corruptelis 
hujusmodi obviare volentes hæc a quoquam ulterius, occasionö 
qualibet captata cessante, fíeri firmiter inhibemus. 

Item considerantes, quæ incommoda monachorum ac monia' 
lium monasteriis consueverint retroactis temporibus provenir^ 
ex honerosa multitudine personarum receptarum in eisdeiDt 



1306. 



SKIPAN JÖRUNDAR ERKIBISKUPS. 



353 



Quæ nichil in se continet honesti, immo per hoc bona mona- 
steriorum irrecuperabiliter distrahuntur, ac quandoque symonise 
alia illicita, quasi prætexta paupertatis, committuntur, præ- 
cipimus, ut bona monasteriorum, mobilia et immobilia, com- 
Putentur diligenter et exacte per ipsorum dyocesanos, et certus 
6orum cujuslibet personarum numerus deputetur per ipsorum 
PJ'selatos, nuUatenus ampliandus, nisi monasteriorum excreverint 
í^cultates et dyocesani ad hoc accedat licentia specialis. 

Item nos, qui medici censemur animarum, ac de subdi- 
torum spirituali salute providere tenemur, summo opere curare 
^öbemug ut medicos animarum, i. e, confessores ydoneos, in 
^ocis oportunioribus deputemus, qui quotiens per peccati com- 
^issionem virus delicti animabns infunditur, totiens parati aint 
íapsis per spiritualem medicinam i. e. confessionis antidotum 
^^lubriter subvenire, unde, cum humana conditio fragilis sit ac 
^^Diper prona in peccatum, statuimus, ut in singulis cathedra- 
^us ecclesiis sacerdos deputetur, sciens, ydoneus et discretus, 
certo loco, horis competentibus, se in ipsis ecclesiis ex- 
Deat singulis sive volentibus confiteri. 

cujus rei testimonium et evidentiara pleniorem sigilla 
^^stra præsentibus sunt appensa. Datum Asloiæ .ij. nonis 
anno domini millesimo .ccc°. sexto. 



B. 

Ágrip á íslenzku, 

AM ^^^- Fol. bl. 115a-b skb. c. 1360 (Skálholtsbókin forna); 
19 -^^A. 8vo bls. 214 skb. c. 1480 (lítið úr); Ny kgl. saml 

í p T^*^*^ ^ P^PP*'" (®P*^*^ ^^^)- í'rentað í NgL. III, 245 og áðr 
• J«Ii. Hist. Eccl. Isl. I, 475—76 með latínskri þyöingu. 

Eptir farandi statuta woro giör ok saman skrifut af 
^ trar aminningar jorundi eRkibiskupi af niðarosi. erlendi af 
. ^y*^tt». katli af stafangii. helga af óslo. aa,rna af biðrguin 
J^gialldi af hamri lyðbiskupum ok skyllduliga boðin að hallda 

allt niðaróss erkibiskups dæmi j óslo. sub anno dominí 
^ • ccco. vj^ pridie nonas julij. 

jöf'undar. 

heð ^ morgum stððum hefir liotliga fram faritokskal 

af með eingu moti þolaz. at nðckuRÍr Reglu menn taki 



II. B. 23 



354 ÁRNESINGASKRA. 1 306. 

■ 

koDur inn j sin klaustr til systra lifnaðar eða nockurar systr 
taki karlmenn j sitt siðferði þuers j moti suagoðum siðum sem 
heilagra feðra setningum. 

En með þui at þat hefir langan tima vstefliga til geingit 
at j bræðt a klaustrum ok systra hefir sua werit inn skipat mikl- 
um ok vskymsamligum manna fiolda at þeirra goðz hefir þar firir 
a margan hátt werit vaptrbætiliga brott logat ok vppspent. en 
simonia ok onnur lyti hafa j stað komit sua sem vndirwerndan 
fatækinnar. þa skal heðan j fra huerr biskup j sinu yfirboði 
lata Ræiknaz skiluisliga eignir klaustranna ok setia mater » 
huersu margar personur skulu inn takaz j sérhuert þeirra. 
skal ok su tala með eiugu moti fram færaz vtan vaxi pening- 
arnir ok þo raeð biskups samþycki. 

At huerium biskups stoli skal einn prestr skynsamr skipaz 
til at wera til Ræiðu j vissum stað sa tilheyriligum timum at 
heyra skipta mail huers sem til hans vil ganga. þui at sakir 
mannligrar vstyrktar er iafnan werðr tramlwt i misgiorðina er 
þat miok nauðsynligt at j huern tima er saalin fleckaz af eitrí 
syndarinnar væri j stað til Reiðu lækningar lyf iatningarinnar 
saarunum wið at hialpa með andlegri græðingu. 

189. 20. Juli [1306 eða 1375]. i Skálholti- 

Árnesingaskeá eða almenn samþykt íslendinga um alsherjar 

r 

samtök til að vernda landsréttindi Islands. 

IBfél. Nr. 315B. 4to bls. 23 - 24, dóma og- bréfabók skrifuö 
á 17. öld (c. 1680J og siendr næst á undan sendibréfi Norðlend- 
inga 1319 til Hákoiiar konungs; MSteph. Nr. 62. bl. 168b-í>9, 
dómabók köUuð Eyrspennla eða Esphæla skr. c. 1650; MSfceph- 
Nr. 41. 4to bls. 7 skr. c. 1730; MSteph. Nr. 13. 4to bls. 200-^ 
203 skr. 1715 •Epíir chartia eigi nog til fullvissu accuratis. P^^ 
chartæ minnir mig væri eptir Einar Eyiolfsson ut supra"; 
Thott. Nr. 2103. 4to aptm vLl Jónsbók skr. 1589 og þar um, ^ 
pappír (brot); Ny kgl. saml. 1945. 4to bl. 197—98 skr. 166^ 
(ekki tekinn oröamnnr úr); Dómabók Jóns Dans i Landsbókasafn^ 
BII bl. 130b. (afskr. JSig.); Snfn Steph. Eiríkss. Nr. 1. 4to bíS' 
53 á pappír, og t'ptir því handriti að mestu er þessi skrá prentu" 
í Safni til sögu Islands II, 168 - 69. Eingin af handritununi 
greiíia ártal skrárinnar nema 2103aönokkru leyti (1375, sbr. neðaB' 
máls), en þaö ruglast ef til vill i rítninu; á spássíu í sínum hand' 
riturii 13 og 41 hefir Magnús Stephensen setfc ártalið 1304, en 
er varla rétfc. Páii Vídalíu nefnir skrána í Fornyrð. 404 og he*^" 



1306. 



ÁRNESINGASKRÁ. 355 



ferir hana til 1300, og á þar auk þess auðsjáanlega við Áshildar- 
míraraamþykt 1496. Jón Espólín heimfærir skrána til 1304 (Árb. 

» ^ö)' Artalið 1306 setr Jón Sigurðsson og niunu ástæöur hans 
J^öfa þær, að Álír úr Króki kom út 1305 með þann boðskap, að 
™r leikmaör er ætti til fimtn hundraða eða meira skyidi gefa 
KODungi alin af hverju hnndraði, sem þeir ætti (gjalftolir) og 
^argar aðrar fáheyiðar beiðslur og nýungar hafði hann til íslands. 
130^^^*^"'^^^ gerðu strax svo sterkan aðsúg að honum um sumarið 
5 á Hegranes þingi, að hann hrökk fyrir og dó skömmu síðar. 
^*'^ Sunnlendiugar mótmæltu fyrst þessum kröfum 1306, og annálar 

ögja berlega (AM. 415. 4to), að bóndasamþykt hafi verið gerð gegn 
i^^^ a alþingi þetta ár, og getr það vel veriö su, sem hér er um 
að T^^" í*^ samkoman sé í Skálholti, er engin mótsönnun því, 
þetta sé alþingissamþyktar ígildi, því að alþingi lá til hálfs 
h U leyti og Vestílrðingar og Norðlendingar sóttu það ekki 

g| , /^^öfðu fjórðungsþiug, og má vera að Sunnlendingar hafi gert, 
sé h' sama. það hefir heldr aungva þýðingu þó beiðslur Álfs 
svo ^^^^ nefndar, því að samþyktin er svo alment orðuð og tekr 
þörf ^^^^^^^^^a þvert fyrir allar nyjar álögur, að þess gerðist ekki 
stvft' ^^^^^ þser sér í lagi. paö eru því sterk söguleg rök, sem 
hpM ^^^^^^ö 1^06, svo aö það getr verið rétt. {)að eitt virðist 



rétta L^*^^ ^^^^^ því, að hér er talaö um •fconunganna iögteknar 
ekki h ^^^^ Jónsbók og sé svarnar með henni. Eg hefi 

að ' fy^^j^ ^l*^^' í*ví það gerir ekki meira en hálfkveða 

han^ . og betri handritum skeikar opt í siíku. Af því að öll 



^fum^**^*^^ svo ung í samanburði við skrána (þau elztu nál. 300 
^eins J^^^^ ^^^^ ^^^^ ^y^E]^ stafsetningu 

Þöirra, en helzti orðamunr er hirtr. 

Árnesingaskrá^). 

nomine domini amen, 
)[yar þetta samþykt ok samtal allra beztu manna ok al- 
á- íslandi, gert 1») Skálholti in translatione sancti Thorlaci. 
. 1- In primis^) at menn vilja halda alla þegnskyldu við 
^^^^ngdóminn ok hafa^) lög ok landsrétt eptir því, sem vár^) 

sáttmllf^^^^^ StEiríks. 1. 4to, 13 (á spássíu); Islendinga samtök og 
konoo o!v ^^^' Jslendinga samtek 1945; Islendinga sáttmáli við Noregs 
.j ' "^kálholts skilmálaro 41; Samþykt um almógans gagn og nytsemi 
^^**^hvað ^^^^^^ °S fimtugaeta are» b. v. 2103, en þetta er ef til vill 
^^gnös *^!^^^'^^' S®*^ ^^^^ neinn Noregs konung, nema helzt 

íl- De^ ^*'*^*í8son, og ætti það að vera 1375, en þá var hann dauðr 
^^'þetta ^^^^^ ^^^^ ^®*^^ ^^^^^ íslands í Júlí 1375, en þó 

^sland ^^^^ ^^^^' annálar segja að eingin skip hafi komið til 

lendin^ ^^"^^' [Jslendinga samþýcktt j 315; Var þessi Js- 

StEir ^i* ^^"^Þycktt 62; itrekan bins (o: sáttmálans 1302) b. v. 13, 
• ') so 62, 315; ') 8i. 62, 315. 



23 



356 



ÁRNESINGASKEÁ. 



1306. 



landslagabók [váttar, sem hér er svarin^) með konunganna lög- 
teknum-) rettarbótum, 

2. Svá viljum vér ok hafa alla íslenzka lögmenn ok 
sýslumenn [ok aungvar utanstefningar^) um þau mál^), sem 
lögmenn ok sýslumenn fá hér^) yfir tekit, [ok eigi®) framar 
rekstr sýslumanna en í löglegan tíma, utanbændr vili') annat, 
ok eigi þá neina, sem eigi eru fuUveðja fyrir þeim völdum, sem 
koma af Noregi. Ok svá at þat haldist þá lýsi þeir bréfum sín< 
um um sinn á þriggja hreppa þingi i hverjum fjórðungi um alt 
iandit, ok ríði við tíunda mann á sjálfs sins kostnað til hesta 
ok járna, ok ríði haudgeingnir ok bændr ok lögmaðr, ef hann 
er í nánd, til þeirra þinga®) at því betr gangi konungsins réttr 
at^) lögum. 

3. Eingar nýungar [eðr álöguri**) viljum vér [undir gang' 
ast^^) framar en forn þegnskylda^^) krefr. 

4. Um skuldir kaupmanna: leysi hver eyrir annan eptir 
jafnaði, ef þat brestr sem skilit^^) er, [eptir þvíj sem lögmaðr 
úrskurðar eðr dómr dæmir^*). Ef kaupmenn gera ólög, þá sé 
[lögmaðr skyldr ok almúgi^^) sá sem næstr er til at fylgja- 
þeim, svá at þeir fái rétt eptir lögum, [er mishaldnir eru, áðr 
burt fara, ok sýsJumaðr í því héraði, sem brotit er at. Svá 
ok at kaupmenn hafi sinn rétt^^) af landsmönnum eptir dómi 
[ok lögmanns^^) úrskurði. 

5. Lögmenn viljum vér jafnan hafa hina sömu forfalla- 
laust, ok ekki umskipti á gera, þá eina þó, er í lögréttu eru 
samþyktir með réttu þingtaki, ef þeir halda hlýðni við [voru 
Noregs konung^^), [ok lög við þegnana^^). [Kunni þeim ok 
nðkkut at mistakast eðr á at verða, þá vili þeir bæta öU síð 
brot eptir^**) beztu manna ráði. 

') [svarin vottar BII, 2103; vottar 62, 13; loglegum 315; ')utaD- 
stefnur, 1. 4to, 13; ^) [oc þau ein má\ skulu vtan stefnast 315, 62; 
sl. 13, 1. 4to, 315, 62; [ei vilium vier (hafa edr framar eiga b. v- 
62) 315. 62; ^) samþykki BII, 62, 315, 2103; þingstefna 62, 315; *) 
eptir 13, 62, 315; ^^) [edr skyUdn krofur 315; skylldur edur krofur 
'*) [þannig 62; under ganga 315; sl. liin; '^) laga sfcyllda 315; elíi^* 
BII, 13; skilid 315, 62; skylt StEir. 1. 4to, 41; [r1. 13; eptir þeina 
úrskurði, sem lögmaðr gefr 315, 62; [þíinnig 315; lögmenn ekyldíi' 
62; þá sé almúgi skyldr, hin; [sl. BII; '') [62, 315; eðr, hin; [^** 
62, 315; vorn konung 1, Bll, 13; '») [62. 315; og lög meðþegDanna 
sl. 1, 13; ''°) [1, Bll, 13, 41; oc vilie þeir hlydne giallda firi sijn brot 
med 315, 62. 



1306. 



HAUKR ERLENDSSON 



357 



6. Svá ok viljum vér eingann þann sýslumann hafa e8r 
lénsmann í landit, er sýslu leigir, eðr undir nokkrar nýjar 
^lögur geingr, utan þær. sem hér eru lögteknar. 

7» Um þá menn, sem óskil gera, ok eigi vilja dóma*) 
ialda, takist ok haldist undir rétt rannsak, þar til er þeir lúka 
öptir lögum peninga eðr refsing, 

8- Nú ef nðkkurr rýfr þetta ok úr geingr þessu samtaki^) 
þá sé allir skyldir þeir, er halda, at sjá svá til með þeim, at 
öðrum verði til viðrsjónar at leiða sik með öðrum góðum 
^önnum í þvílik samtök ok rjúfa sinn trúnað^) við almúgann. 

9. [Ef menn kunna styrks við at þarfa af öðrum Qórð- 
^ögum, þá skulu allir beztu menn skyldugir til at ríða*), ok 
%fkja þá tii laga ok réttinda þeir, sem beiddir verða eptir 
jafnaði uppá réttan reikningskap^). 



190. 21. Juli 1306. i Björgvín. 

I^RLingr Ámundason og Haukr lögmaðr Erlendsson úrskurða 
lotðina Háfubrekkur á Strandarbarmi í Noregi undir Mikjáls- 
^austr í Björgvin. 

Munklífisbréfabók Add. B. U. H. 98. 4to ed. P. A. Munch 
^'ifistianiæ 1845 bls. 79—80; Dipl, Norv. xij, Nr. 42. 

bref om hauabrekko i gtrandarbarme ij**). 

Ollum monnum þeim sem þetta bref sea edhir hoyra 
^öndir ellingir amundason oc haukir loghmadhir Q[uediu] g[uð]3 
fcina herra einar abote at munkalifue i biorgwin kom till 
^^^2iV optir budhi oc brefui vyrdhuligs herra haconar noregs 
*íonunghs oc af annare halfw bardhir slatu swein oc sigridh 
'^ona hans oc kerdhe bardhir af hendi konu sinnar at herra 
^irikr abote oc stadharen at munklifui hafdhe tækit aflogleigha 
^^dir sek iordh þa er hauabrekka heitir i strandarbarme er 



') log 62, 315; samtali 1, 13; =*) trúskap 315, 62. Bll, 13; 
b, V. 315; [Jtem ef menn þurfa styrcks wid wr audrum fiordnng- 
þa skulu alHr bestu menn skylldugir til at ryda med 62; *) Erann- 
^réf i röðinni undir H. 



358 



GILSBAKKÁ MALDAGJ 



hann sagdhe at sigridh huspraya hans atte at erfua eftir 
þoro modhir sina oc sigridh systir henna oc baud þar fram ij 
manna vithni at þora atte a þvi are iardena er hon andadist 
oc af þvi at vitnin kunno eighe at greina medh hueriom hætte 
er hon atte nema hon hafdhe sakt þeim at hon atte. þa leidde 
herra abote fram kolbein muuzsu oc astriid siguallda dottir 
firir herra þorualld þoresson herra auþda olafsson sira berghi 
korsbrodhir a crist kirkiu i biorgwin oc okkor oc margha adhra 
godha men oc sworo fullan bokar [eidh] at þau varo þar i hia 
oc sa oc herdhu at þora styrkaars kona oc sigrid systirhennar 
helldo j hand herra eiriki abota a þui forsta hausti er þora 
kom tiU prouento sinnar til munklifuis at þora oc systir 
hennar gafw i uald fyrra nempda iardh herra eiriki abota oc 
stadenom at munklifui til euenlighrar eignar, sua þo at þar 
firir skilde herra abote oc stadharen klædha sigridhe æ mædhan 
hon lifdhi af þui at hon var synlaus þa er hon kom til munk- 
lifuis oc af þui at bardhir hafdhe engi loghligh moti kost 
þessom vitnom þa damdom wer stadenom at munklifui fyrra 
sagdha iardh frialsa firir huariom manne þar till er hon 
verdhir loghlegha brigdhaþ vndan stadhenom. Oc till sanz 
vitnisburdhar settom veer var íncigle firir þetta bref er gorfc 
var marie messo aftan magdalene i biorgwin a vij are vars 
vyrdhulegs herra hakonar noregs konungh hins koronadha. 



191, [1306]. 

Máldagi Gilsbakkakirkju [er Árni biskup Helgason setti], 

AMagn. Dipl. afskr. Nr. 2170, tvær afskriptir »eptir fornre 
kalfskinnskra, sem tilheyrer Gilsbackakirkiu», «skriften er ecki gömul 
eigi elldri enn 1560. og lifcast yngri, kanske circa 1600. Enn ei' 
oefad uppskrifad eptir gomlu». Önnur afskriptin er staðfest 8. Jiio^ 
1711 í Reykholti af Árna Magnússyni og tveimr öörum, og er hér 
prentað eptir henni. Hin er frá séra Jóni Eyjölfssyni á Gilsbakkíi 
og hklega meö hans hendi. -Skrifad efter gömlu Brefi (þo læselegu) 
er liggur a Gilsbacka" (J. E.), «Communicavit Dous Jonas Ejolfi 
sacerdos Gilsbackensis» (AM.). Arfærsla þessa máldaga er getgát* 
Jóns Sigurðssonar. 

Gude er helgut Gilzbacka kirkia og Mariu drottningu 
Michaele Gudz Eingle og Nicholao Erchibyskupe : er allann 
þennann stad a med Gude: 



^^^6. GILSBAKKA MÁLDAGI. 359 

Heimaland allt a kirkia og lambatungur: og skog j hu8a- 
fellshraun allann firi nedan hagagard. og allt vpp a miUum 
buijtar og dðgurdar ar: allt vpp til gautu þeirrar er liggur fra 
^safelli og tii tungu hinnar litlu vppe hia amote: og skoga 
SLlla firi nordan fliot þat er fellur næst tungu og vpp ad hafa 
raune gagnvart seliatungu: fiskveide j vlfs vatni ad helminge 
J langa: Skamma vlfs vatza: og j flodlæk oc j austurlæk. 
runnavðtn auU og lamba aUt ofan til kiararar: Gasatiarnir 
y^^í" hiedan lamba: og auU vötn vestur þadan. kuijsla vatn og 
^^ida tiðrn og allar þær tiarner er þangat faUa læker wr: 
-^lptveide aUa firi vestan Gnupdæla gðtu tU huannstodz ens 
*^yckla: sionhending fra huannstodenu og j floa enn Eysta^): 
tiðrn nordur fra austur floa: vestur floi nordast. alptveide 
^ ^oa huorutueggia og ej fiskveide: AuU vöthn firi sunnan a 
feUur wr vesturfloa oc ofan j brattagil fra brattaGile 
"^^^ ^rutafiardardal til nordurardals: med nordurardal sunnan 
^^^gurdar Eyia og Gijslavathn nedast^) firi sunnan nordur- 
Tiarner aUar j heUisdal; þuerarvötn og tiarner aUar j 
"^dal. laxveide j Glennrar fosse j nordrardal: oc alptveide 
f .^**^^davatne: hoUtavaurduvatn og Reipavatn a hrutafiardar 
^ alptveide a huoru tueggia: laxveide kiararar ofan ad 
^''öf þeirfg jj.^ gg|g haukagilsmanna vt fra merkigrof 

^ tíl fiskelækiar: vidarRÍf j selia lande samstadamanna: hual- 
hual ^'^^^ ^ BordEyre. haU'ann a koUá: xij vættir j tuijtugum 
meira a hrexstðdum a midfiardar nese: 
Þar fylgia kyr xij og gradungur xiij^^ og Ixxxx asaudar, 
.... tugvetr forustu saudur: alptueida skip og hestur eirn. 

J i Busgagne og husbuninge. þar fylgia v manna messufaut: 
l^^^diakns messufaut: iij gudvefiar höklar. og fustans hðkuU og 
^^Pts hðkuU enn fimmte: kantara kapa af guduef og önnur 
.... ^^Pa: enn þridia fustans kapa: silfr kaleikar ij: sloppar 
^^^J- og aUar tijda bökurS): Tiöld vmhuerfis j kirkiu. kluckur v. 
EMk^^^ ^^^linngiur. vti klucka oc BÍðUur ij. tuö glodarker og 
öre. kertistikur iiij'. og kirkiu CDunnlaug. og Gluggur eirn. 
^essu fata kistur tuær: 



afak ^^^^^^ í^áðar afskrr.; þannig báðar, og eins Vilchinsb.; báðar 
^^^' hafa: bodurd). 



360 MÁLDAGl SÆBÓLS OG KRÝSUVÍKB. 1307. 

192. [1306]. 
Máldagi Maríukirkju á Sæbóli, [er Árni biskup Helgason setti]' 

AM. 260. Fol. bls. 86 (clxvj í Vilchinsbók); AM. 259. Fol. 
bls. 81; AM. 256. 4to bl. 36 skb. skr. c. 1640. 

Sæbol. 

COariu kirkia a fiæboli. hins heilaga Jons postola, QDagni. 
Thorlaci og Katerinæ a land vnder Halsi oc attung j Geirs- 
brecku j Suganda firdi og skogum þeina sem þar fylgia þui 
landi. 

|>ar skal vera æfinnliga prestskylld vist og lukast presti 
iij merkur i tijdakaup a huerium xij manudum. 

J>angad skulu leggiast tiunder oc lysitollar oc groptur af 
ollum bæium millum þvfu oc Rafnaskalar gnvps utann firi 
Alfadal. 

tekst heima manna tiund heima oc lysitollur. 

far er leyídur heima manna grðptur og fatækra manna 
tiund þeirra sem þar andast. 

í>ar skai syngia annan huern dag helgan oc allar tijder 
Nichulas messo enn sijdar ODariumessur allar. allra heilagra 
messo 00 næsta dag epter. 

J>ar skal giallda presti ij merkur. 

enn til Bænhvs a Brecku skipadi herra Arni biskupHelga- 
son ad sýngia sijdar Jonsmesso baptistæ petursmesso. olafs-- 
messo. 

A sæboli skal vera biakupsgisting hvern tijma er hann fer 
vmm westfiordu. 

í>ar skal hallda heilagt vmm oll þing a sandi CDagnus- 
messo firir Jol oc giefast leyfi þuilijkt sem Andresmesso eda 
Nichulasmesso. 



193. [1307J. 

Máldagi Maríukirkju í Krýsuvík [er Árni biskup Helgason 
setti]. 

AM. 260. Fol. bls. 48; AM. 259. Fol. bls. 45; AM. 256. 4to 
bl. 20 skb. c. 1640. 

Stendr hér sem fyrsti partr Krysuvíkrmáldaga í Vilchinsbók; 



1307, 



REKAR GARÐA Á ÁLPTANESI. 361 



Þar eptir kemr klausa frá tíma Oddgeirs biskups 1375, en síöust 
er klausa um visitatíu Vichins 1395 (Vilchiusbók icviij). Aö Árni 
o'skup hafi visiterað þar syðra einmitt 1307 má ráða af vitnisburöi 
Porbjarnar Högnasonar frá 13. Maí 1367. Máldaginn er aö aðal- 

Dinu eldri en frá tíð Árna Helgasonar og liklega frá sama tíma 
rekaskrá Strandarkirkju eöa hér um bil 1275 (sbr. Dipl. Isl. 

y Nr. 56), en eins og hann liggr hér fyrir er sízt fjarri að heim- 
'aera haon svo sem hér er gert. 

Krysuvijk. 

*^ariu kirkia j krysuvijk a heimaland allt. Herdysarvijk. 
öiæla land aa þorkotlustodum. Halfan bvalreka j Raunnesi 
öiillum Rangagiðgurs oc marks vid Bedstædinga^) oc eingia 
S^'asnautn med. þria hlute hvals enn videyingar fiordung. Enn 
ODigandi grof til kirkiu fiðru eiga stader j skalhollti oc 
^^ysuvijk helming hvals oc vidar oc alia grasnautn. Krysuvijk 
^ allann reka a kirkiufiðru. Enn fra kirkiufiðru oc til marks 
^ Herdijsarvijk halfann hval oc vidreka oc alla grasnautn. 
j Herdijsarvijk a stadurinn j skalhollti helming vidar vid 
^*"y8uvijk. þridiung hvalreka eigu stader bader samann til 
^arks vid strandarmenn. enn fiordung hvals vid strandarmenn 
til Vogs. Halfann tolfttung hvals a Krysuvijk j strandar hluta. 

Ein messuklædi. kaleik. smelltann kross. ODariuskriptt. 
*^aatara kapa. kluckur .ij. biollur .ij. glodarkier. alltaraklædi .iij. 
^■^oss steindur. sacrarium. mvnnlaug. paxspialld. vij. kyr. xvj. 

oc XX. iij. hross. kugilldi. viijc, j metfie. iij. merkur vai. c. 
^admala. Jtem .iiij. ær. 



194. [1307]. 

'iTKiSBURÐR þriggja manna um reka staðarins í Görðum á 
-^lptanesi fyrir Grindavík. 

, Afskriptasafn AMagn. Nr. 1862 -Ei apographo Gardensi* 
vAM.), sem eiginlega er transskript frá 1600, og hljóöar svo: «Ut- 
^™t af einu Gonilu vitnisburdar brefe. Anno 1600 á Gordum á 
•^"tanese. svo latande bref framm borid» [hér kemr bréfið]. «(Under- 
sKnfud nofn) Oddur Einarssou meh. Olafur Jonsson eh.- Ártal 
refsins er ekki alveg víst. Séra Jón þórðarson er orðinn prestr í 



*) — BeBBastaðamenn. 



É 



362 



BRÉF TIL ÁRNA BISKUPS í SKÁLHOLTI 



1308. 



Görðuni um 1322 samkvæmt Prestatali og er þar talinn aö deyja 1369, 
en það er naumast rétt, og er þar víst í annáluni átt við annan 
mann; séra Jón hefir um 1322 lífelega verið búinn að ^ vera leingi 
prestr í Görðum. Ormr Einarsson er nefndr í gjörð Arna biskups 
og herra Ásgríms um 12B4. Herra Haukr er Haukr lögmaðr Er- 
lendsson. Hann er fjrst nefndr herra 1306 (Jón þorkelsson: Nokkur 
blöð úr Hauksbók Bvík 1864 bls. xvi). Frá 22. Júlí 1306 til 
1308 er hann á íslandi (sama rit bls. viii) og mun á því tímabili 
hafa búið á Strönd eða Nesi í Selvogi (Jón Sigurðsson: Safn lí. 
47) og er líklegt hann hafi þá haít sýsiu um Suðrnes; er því bréfið 
hér sett miöja vega á það tímabil. 

In prinais. Svofelldan vitnisburd baru þesser naenn er svo 
heita. Ormur Einarsson. Teitur Glumsson, Sigurdur Asgeirs- 
son, ad stadur j Gðrdum á Alftanese ætte allann vidreka og 
hvalreka fra Kangagiðgre og [i] Leitu kvenna bása. ad kalftiorn- 
inga fioru. soru [þeir] hier epter fullan bokar eid fyrer herra Hauke. 
er þa bafde syslu. En þordur sonur sijra Jons þordarsonar 
hafde umbod fðdur sins og krafde hier um Rettar. Enn þar 
komu á land niu hafuirhvaler og höfum vier alldrei annad 
heyrt enn Gardar ætti ein[ir] vid sig. og vorir fedur sogdu oss 
so. ad þeir hefdu alldrei annad heyrt, og biuggu þeir langa 
æfe j Grindavik. Einar. Asgeir og Glumur^). 



195. 22. JuDÍ 1308. i BjörgvÍD^ 

Bréf Árna biskups í Björgvín til Árna biskups Helgasonar í 
Skálholti, þar sem hann þakkar fyrir gjafir og meðal annars 
getr þess að hann sendi Árna Skálholtsbiskupi gjafir. 

Bréfið er hér prentað eptir afskript med hendl Árna Magnús- 
sonar AM. Dipl. afskrr. Nr. 5847. Áðr er bréíið prentað í F. Job- 
Hist. Eccl. Isl. II, 69 — 60 (sýnist vera prentað eptir sama hand- 
riti og hér) og Dipl. Norv. II, 78 Nr. 91 eptir afskript í Bartb. 
IV (E) 337—38 af glataðri bréfabók frá Björgvín. 

Virðulegom herra ok andalegom brðdr sinum herra Arn^ 
med guðs miskunn biskupi j Skalholte. sendir A[rni]2) nied 



"hier vantar dag og datum«, skr. AM. við; '*} A(audfinnr) 
Hist. Kccl. 



• HÉTTARBÓT UM SK.YLDUR OG RÉTTINDI KLERKA. 363 



samre miskunn biskup ,j. biorgwin. q[veðju] G[uðs] ok sina 
brodorlega ælsku. 

Gið þakke ýdr. herra. fagra sending ok sðmelega. er þer 
sendur til var með pale suæini ýdrum. kom þat allt hæilt ok 
haldet til var. eftir þui sem bref ýdart sagde. kennumzst ver 
os skylduga vera firi þenna goduilia ok allann annann. 
^ þer hafed os teet. ýdr ok hæilagre kirkiu j skalbolte til 
^^ila rada. eftir kunostu ok viti. ero os þo^) þau malemni. 

þer gatod j brefe ýdru. eigi so kunigh. at ver megem nokor 
endelegh ansuor til gefa. þo at ver hafem þar oftt hpyrtt vm 
^^lat, kann þat oft æinum manne þikkia liost firi liggia er malet er 
^^night. þat sem odrum sýnist bæde vant ok vafuet þæim sem 
^alemninn ero okunigh. En þat sýnist os liost firi liggia. at 
þs-r æigi profazst huer maldage sem hann hefir vppruna ok 
gerezst. ýdr se ok kunigt vm þess agæta manz frafall. 
^rdulegs herra. godrar miningar. Erlenns biskupsj færæýgum*') 
^ ^ndadezst j biorgwin jdibus lunii^). mege þer þa skra lata 
artidar dagh ef ýdr sýnizst, Tidendi ero þau j lande varo 
þar hæfer til mikillar oroar. vttan gud snui a beiri læid. 
Sendu ver ýdr litla aminning. eit stykki klædess. æina peteam 
silki. iij. pund vax. ok halfa lest biorss. bidiande at þer 
^^^ilitid ei þessa sending. þui at annann tima skal vm betra 
^^gar gud lofar. bidium ver ýdr at þer ritid til vaar kunlegha 
þa luti er ýdr taka ok kirkiu ýdra. Scriptum Bergis .x^. 
^^lendas lulii, anno domini. CD^ ccco. viii. 



196. 



[1309]. 

ttarbót Hákonar konungs háleggs um skyldur og réttindi 
^ierka, 

kftn ^^^^^ réttarbót er ekki upphaflega ætluð fslandi, en Magnús 
•Joungr Eiríksson skipar hana í lög meö réttarbdt einni (NgL. III, 
lltl ®^ prentað eptir AM. 350. Fol. bls. 156- 58 skb. skr. 

no^"" F í NgL.); og borið saman við AM. 158A. 4to bis. 118 
^^^^ skb. skr. c. 1420 (Hlíöarendabók; okki notuð í NgL.), eu 



*) ydarn, b. v. Dipl. Norv., =■) sl. Dipl. Norv.; Fœræyium, Dipl. 
^ 13. Jnni. 



364 RÉTTARBÓT UM SKTLDUR OG RÉTTINDI KLERKA. 1309- 

kveöja og árfærsla er tekin eptir AM. 136. 4to bls. 289—90 skb. 
c. 1480 (Skinnastaðabók), og er árfærsla ekki í neinu öðru handriti, 
og er réttarbótin þó til í mörgum og flestum íslenzkum; hirðum vér 
eigi að telja þau upp hér, því að þessi réttarbót mun veröa prentuö 
annarstaðar með samanburði allra handrifca. Sum handrit (t. a. m. 
AM. 128. 4to frá c. 1490) hnýta framan við þessa réttarbót allri 
réttarbótinni frá 28. Júlí 1316 (sbr. NgL. IIL 82), og af því mun 
það koma, að sumir (Magnús Stephensen í MSteph. 13. 4to bls- 
255) hafa viljaö heimfæra þessa réttarbót til 1316. Réttarbótin 
segist vera samþykt, og því eflaust lögtekin á þingi í Noregi og er 
þá, eftil vill, helzt frá vorinu 1309. Prentuð er hún áðr í F. Joh. 
Hist. Eccl. I, 419-22, NgL. III, 81—85, en á dönsfcu í Jons- 
bogeu 1763 bls. 391 — 94 og hjá Paus II, 197. 

Her segir hvern hatt syslvmenn skolu hafa^). 

[Hakon med gvds myskunn son magnus konungs noregs 
kongur et cetera^). 

fenna hátt hæfir syslumonnum uarum ok logmonnum at 
[hafa ok dýGiIiga at hallda ok geýma^) til upphalldz Rettinda 
þegnanna. ok annaRa undirmanna [iiirduligs herra hakonar*) 
Noregs konungs**). 

Furst®) at engar sektir leoiz aa þa framaR enn [Iðg uatta 
ok adrar nyiar aalogur^). huarki fur forbodan ne taksetningar. 
eðr stefnur er þeir^) gera i lýsingum eðr bruðlaups gorðuÐfl' 
framaR^) enn greint er. 

[Sua ok um^°) skipanir þær sem menn gera a siðarstuto 
dogum sinum. huart sem gert er kirkium eðr klaustrum eðr 
oðrum. skolo æigi framaR halldaz enn logbok uattar. 

Landuarnar segl ok reiða skal i kirkiu leggia^^). sem foro 
uani hefir æ. uerit. 

Erfa skolo leikmenn presta ok klerka at aíllu eptir fornuio 
uanda. 

Leiðangr skolo ok allir^") gera eptir iarðar hðfn [ok fear 
raagni. sem lög uatta^^). 

Fatækra manna fiorðungr skal takaz af ollum tiunduio. 
ok skiptaz sem [at fornu hefir uerit^*). 



M »58; [136; vantar í flest önnur; [hallda oc innvirdvliga eptíf 
at sia 158; *) bætt við samkv. AM. 94. 4to og 102. 4to (sbr. NgL. 
82); *) Ö noregs konungs Riki 158; ') sl. 158; ^) [forn kristindonns rettr 
vattar 158; nienn 158; ») meir b. v. 158; '**) [sl. 158; ") heingia löBí 
") menn b. v. 158; ") [al. 158; '*) [fornt hefir(!) 158. 



1309. RÉTTABBÓT UM SKYLDUR OG RÉTTINDI KLERKA. 365 

Klerka sueinar allir skolo bua^) undir^) slikri lýðskýlldu 

viö konungdoœinD sem aðrir konungs þegnar [ganga undir^) 

bæði at sektum ok soknum. skðttum ok skylldum. ok aíllum 

^-logum^). utan sua margir sem lofaðir ero biskupum, Er^) 

íurst c. manna erchibiskupi. þeir sem hann uill hafa til nefnt 

frealsir skolo uera af leiðangrs gerð. Skutilsueinar til iiji*. 

^^fia. ok huerr huskarl til ij^^. nefia. skolo þeir frealsir af leið- 

^Dgrs gerðum. ok nefningum ollum uið konung. ok sua skip- 

^i"áttum, Slikar sömu rettarbötr skolo ok hafa xl^) manna 

^^rs lioðbiskups innan landz. [þeir sem sealfir biskuparnir 

^ilia. ok þeir hafa tilnefnt^). Enn ef menn erchibiskups beriaz 

^ bans hiaueru sin æmillum, i gardi hans eðr ai skipi, [eðrai^) 

Öðrum ij. skipum. þa skal þa sekt eiga halfa konungr. enn 

, *^ ercbibiskup. utan manndrap. ok lima lat. þa m, konungr 

^^^^ saman. Enn þar sem erchibiskups menn beriaz utan hans 

^^^ru við aðra menn. eðr [sin íumilli^) þa m erchibiskup 

*^^Sua sekt ai þui. en ðnguar sektir ero oðrum biskupum iat- 

^** huarki ýfir sinum monnum ne oðrum utan þær einar. 

forn cristinn rettr uattar. skolo ok furr nefndir erchibiskups 

öienn eðr annaRa biskupa. þui at eins niota fur nefndra^^) 

at þeir se allir aanefndir i eiuu brefi at huerium 
*''^'^ups stoli. 

Einkannliga er ok fur boðit at iata profostum. eðr þeirra 
^^boðámonnum. nockura almenniliga tolla. 

^yrirboðit er ok ajllum monnum. at gefa^^) fyrir kirkiu- 

S^'ðpt. barnskirn. olean. ok uars herra Jikam. eðr aðra þilika 

^ andiiga nema þat sem með Guðs^^) uilia uill huerr 

S^^'t hafa. þuiat prestar ero skyldir at ueita monnum þilikaluti 
vkeýpis.3)^ ^ 

Sua ok þeir menn sem forellrar þeirra hafa latit upp gera 
pellur. ok sialfir bændr hafa nockurn kost til lagt. ser tíl 
^ ^ halldz eðr annars heilags'^) embættis. ok uili biskup æigi 



^ ^era 158; aUri b. v. 158; [sl. 158; *) þuilikum sem adrir 
^^öQngs þegnar ganga vndir b. v. 158; þar b. v. 158; Ix, 158; ') 
s . 158; 8j j-^^^ ^^g^ 9^ |.^^^^ menn(l) 350; greina edr b. v. 158; 

at • ^^^*^^^ ^^^' ''^ ^**^^"" ^^^' '^* ^° ^^^^ kvDnigt 
krefi med skynBemd. þviíika skylldu b. 158; bI. 158. 



366 



AVBm ÞORBERGSSON 



1309. 



prest til faa sem forn vandi hefir m uerit þa syniz æigi skyn- 
samligt. at menn missi tiðanna. enn [greiða þo sitt ut^). 

Nu ef profastar eðr þeirra umboðsmenn ganga [aa þersa^) 
luti sem nu ero taldir. ok þrðngua konungs þegnum með 
banni, eðr^) harðindum. at ganga undir sektir. eðr^) aðrar 
nýiar aalogur. þær sem þeir hafa æigi furr undir buit. þa skal 
Iðgmaðr eðr sýslumaðr. huarn sem bðndr krefia furr til. skylld- 
ugr til uera at fýlgia bondum til rettra laga. ok fornra. Hefir 
ok profastr rettar sakir sa bondum. þa skolo þeir [skylldir til 
at gera þeim rett^). Enn ef sua syniz at þeir^) gangi rangliga 
a^) þegna uára. ok þeir uili með ðngu moti hlita þeirra fortöl- 
um. helldr at þeir þrðngua bondum^) með banni eðr oðrum 
þýngslum at ganga undir þeirra alogur. þa er os þat oliuft. at 
sa nioti rettenda. er oðrum^) uill ecki rett unna^**). Skal þa 
Ijgmaðr eðr sýálumaðr segia profostum eða þeirra umboðs- 
monnum. at þeir munu [eingi rettindi gera þeim^^) nema þeir 
[se rettir uið aðra menn^^). 

Nu ef logmenn eðr syslumepn. uerða at þi sannir. at þeir 
uilia æigi hallda konungs þegna til réttinda. þa uiti sannliga 
at þeir skolo missa konungs*^) uinattu ok [þo lettliga^^). þion- 
ustunnar með. Enn ef Iðgmenn. eðr sýslumenn uarir finna at 
profastar. eðr þeirra umboðsmenn kennaz æigi við þat. sení 
furr var^^) sagt. ef þeir ero^^) a mintir. þa skolo þeir furbioða 
ollum monnum. sua konum sem kðilum at vinna fur þeim eðr 
at leiga eignir þeirra hus eðr iarðir. [fýrr enn þeir halldaþessa 
vora skipun eptir lavgvm. 

Var þetta uort bref giort oc vpplesit [oc] samþýgt af al-* 
muganum a tiunda are vors Rikis*'). 



197. 5. Appil 1309. i Björgvin* 

"Petter Andres sun» riddari, •Audun þorbergs sun», síðar 

') Ivki kaup sem adr, 15^; ') [j þ^, 158; odrnm b. v. 158; V 
uyivngftr edr b. v. 158; *) [skyllda bændr til rvU at gera 158; *) prof' 
astar 158; ^) bœndr edr b. v. 158; ") bændr 158; adr 158; ger» 
158; ^*) [eigi laga niota 158; ") [viii ^drvm rett gera 158; ^*) varrat 
156; [buo 158; fra, b. v. 158, vel b. v. 158; ") [finst ein- 
nngifi í 136. 



1309. HAUKR. _ RÉTTARBÓT, AÐ SÝSLUMENN GEBI RÉTT. 367 

Wskup á Hólum, «Lodin a Bakka ok Sigurdr Jons suno votta, 
þeir hafi séð og yfirlesið bréf virðulegs herra Hákonar kon- 
^íigs •heiltt ok oskafett med hangangde insigli» um árás Svía 
^ Jamtaland og útboð þaðan til landvarnar; var konungsbrófið 
"gortt i Biærgwin lugardagen nesta efttir paskauiku. a tiunda 
rikis varso. 

Ðan ^^^^^' ^*^*"^' ^ ®P*^^^ frumbr. í Leyndarskjalasafni 



^ ^^8. 18. September 1309. i Björsvin. 

l^^lSBURÐR um tíundarskyldu -af þydiskum vætrsetum» í 

J*^**gvin leiddr af Arna biskupi í Björgvin «a þui are er liðit 

fra burðar tið vars herra Jesu Chiisti þushundrað vættra 

hundrað vættra ok niu vetr, þorsdaghen nesta æftir kross- 

^36880 vm haustitif varo hia þæsse framfærð ok 

yfou er þæsse vithni varo boren firir herra Arna biskupi 

' ' ' ' þæsser mænn af raðe mins herra konongsens . . . , 

^ Haukr logmadr Erlændz son . . , . er sin insigligi sættu 

^ þsetta bref er gort var i Bergwin a fyrnæmdum degi 
are... 

^ (í^»Pl. Norv. 1, Nr. 122 eptir frumbr. í AM, Dipl. Norv. 
^'''^ ^^i3, 2). 



^^^^' 26. December 1309. i Túnsbergi. 

umh^^^*^^ Hákonar konungs háleggs um að sýslumenn og 
^^oðstnenn þeirra geri rétt. 

sérstaki ^^^^^ róttarbót gæti átt við á íslandi, er hún þó varla 
af ^^*uð því í fyrstu. En upp í þetta safn er hún tekin 

fyljj öli^ ^ Q*^^*^^ Jónsbókarhaadritum og hefir 

íslenzk T ^^^sbókarútgáfum. Hér er hún prentuð eptir hinu elztö 
350 ]? , sem til er af henni, en það er Skarðsbók: AM. 

húu' ft ^^*' ^5a, sem skr. er 1363 (== H i NgL.). En til er 
1570. A^^"^*^^ kosti í þessum: AM. 345. Fol. bls. 150-51 skb. c. 
HO ^^^' ^^*^ 159—60 skb. c. 1490; AM. 132. 4to bls. 

* c. 1430 (hér stendr að hún sé gerð «á nitianda ari»); 



368 



RÉTTARBÓT, AÐ SÝSLUMENN GERl RÉTT. 



1309 



AM. 138, 4to skb. c. 1500 (= K í NgL.); AM. 147. 4to bls. 
189-90 skb. þetta skr. c. 1600; AM. 157B. 4to bls. 47— 48 skb. 
c. 1460; AM. 158A. 4to bls. 130 -21 skb. c. 1420; AM. 161- 
4to bls. 251 skb. 1561 - 65; AM. 175C. 4to bls. 32 skb. c. 1400; 
AM. 197, 4to bl. 36b á pappír með hendi séra Jdns í ViIIinga- 
holti; ÁM. 200. 4to bl. 15 á pappír c. 1700; AM, 37. 8vo bls. 
265-66 skb. c. 1500; AM. 40. Bvo bls. 378—79 skb. c. 1560; 
AM. 45. 8vo bls. 66-68 skb. c. 1570; AM. 55. Bvo bls. 57- -58 
skb. c. 1580; AM. 60. 8vo bl. 60b— 61b á pappír c. 1690; AM- 
456. 12mo bls. 56-58 skb. c. 1480; AM. 458. 12mo bls. 60— 
61 skb. c. 1570; MSteph. 13, 4to bls. 221—22 á pappír skr. 
1715 (eptir Frostuþingsbók); MSteph. 41. 4to á pappír frá c. 1720 
-^30; MSteph. 48. 4to bl. 6b á pappír skr. 1669; GI. kgl. saml. 
1159. Fol. á pappir c. 1650; Gl. kgl. s. 3274A. 4to á pappír c. 
1620; Ny kgl. s. 1911. 4to bls. 234-36 á pappír c. 1750; 
kgl. s. 1924. 4to bl. 52b skb. c. 1540-50; Ny kgl, s. 1933. 
bl. 98-99 skb. c. 1600; Ny kgl. s. 341. 8vo skb. 1656—58; 
Thott. 2097. 4to skb. c. 1650; Thott. 2100. 4to skb. skr. 1581; 
Thott. 2101. 4to skb. c. 1490 (hér sögð útgefin <.á xij. ári"}í 
Thott. 2106. 4to bls. 255 — 56 á pappír c. 1750; Uldall. 320. 4to 
á pappír skr. 1603; Uidall. 322. 4to skb. c. 1570 (hér sögð út- 
gefin -á níunda áriO: Stockh. C8. 4to skb. 1608 (1548?; = R í 
NgL.); Delagard. 9. 4to skb. c. 1580 (= N í NgL.); IBfél. 125A. 
4to b!. 112 (brot) á pappír c, 1680; IBfél. 60. 8vo á pappír skr. 
1595-1604; JBfél. 122. 8vo á pappír c. 1660; IBfél. 631. 8vo 
bls. 155 skr. 1706. Eéttarbótin er eins og áðr er getið prentuð ' 
öllum útgáfum Jónsbókar (1578, 158^, 1582, 1707, 1709, 1858) 
og í Norges gl. Love III, 86—88. A dönsku er hún prentuð hj^' 
Paus II, 193, og í Jonsbogen 1763 bls. 370—71, 

R[ettar] B[ot] H[akonar] Kþnungs]. 

Hakon með Guðs miskunn noreghs konungr [son CDagnus 
konungs sendir ollum monnum þeim sem þetta bref sea eðr 
hæyra queðiu guðs ok sina^). 

œargir menn hafa kiert fur oss um þann orskurð sem log' 
maðr segir manna i millum. ok domar þeir sem dæmdir erO' 
at engin rettr geriz aa. þo at kigrt se fur syslumonnum. eðr 
þeirra umboðsmonnum. utan þeim se giafir gefnar. Ok af Þ^* 
at oss byriar þiiika luti með ongu moti þolaz lata. þa uiliuöi 
ugr at allir menn uiti. at þar sem sa er malit uarðar ok log" 
skilat er. eðr damdr er domr til handa. kigrir sik fur uaruiP 
syslumonnum, eðr þeirra lensmonnum, ok biðia ser Rett gör^' 



[et cetera 350; bœtt viö Bamkv. NgL. III, 86. 



1310. 



HÉRAI)SFI.EYG MÁL. 369 



fa engan, þa fur bioðum u§r uarum syslumonnum ok þeirra 
lénsmonnum at sækia uara þegna um þann sakar eyri. er ugr 
hðfum þeim ueittan. furr enn þeir hafa rett gert. þeim er sik 
'^í?»*ði logliga fýrir þeim. ok þers uán eiga ofan 81. at ugr faim 
þeim váia foðrleifð i hendr. er Rett uilia gora. þeim monnum 
6r sik kigra logliga. 

Hueruitna þar sem logmanni ok oðrum skýnsömum monn- 
litz. at syslumenn eðr þeirra lens menn taka rangliga pen- 
manna. utan Iðgligra sokna. ok kunni einnhuerr sua fá- 
unnigr at uerða eðr fasuinnr. þa uilium uer at þeir sæki 
^guan Rett. furr enn þeir hafa EOtt gert. þeim er þeir toko 
^ ^fiaga. eptir Iðgmanz Raði ok annaRa goðra manna. 
. þetta bref gert i tunsbergi. a annan d[ag] iola. a 
^l"^ • ári Rikis vars. ÍHerra Ake kanceler uar insiglade. þorgeir 
^^lserkr Tofuason ritadei). 



^^^0. [um 1310]. 

^^Ttarbót Hákonar konungs háleggs um héraðsfleyg mál. 

vísa alveg óvíst um ártal þessarar rétlarbótar, en hitt er 

miði^^' Iiún mun stafa frá Hákoni hálegg, og er hún því hér sett 
mér^^^^^ á tímabili ríkisstjórnar hans. Hún [)ekkist nú ekki að því 
XQf^x^l ^"nniigt í annari mynd en hér kenir fram, og lítt hefir hún 
bæði ' Þo bafa veriö dæmdir eptir henni dómar á íslandi 

„^^éraði og á alþingi. í tólf manna dómi "Qm bygðar rymt» 
da^ " af þorvaldi Björnssyiii á Torfustöðum í Miðfirði miðviku- 
i-ótta h'"^^^^'^ fyrir trinitatis 1569 eða 1570 er vitnaö í þessa 
"Ste A ^^^^^ ^ dóminn alveg í sömu mynd sem hér: 

iirt r ^ réttarhót viröulegs herra Hákonar konungs: Ef nokk- 
^irki ^^^*^* ~^ ósekju uppbera. í sama máta stendr svo í 
grein lögum, þar sem biskups ármaör skal þing stefna í fjórðu 
bi "1,/^ylftareiör skal standa um öll óbótamál-'. (IBfél. 125A. 4to 

alþin^ tí^^^^- ^^^'^- ^^** ^^^^^' ^^^^- ^^^* ^^)- ^ 

er ^°*^'^okinni 1695 Nr. 5 er getið þessarar rettarbótar, þar sem 

fiákon^*^^ "um stórmæli bygöarfleyg» á þessa leið: •Eéttarbót 
stófjjj^^^ ^^^&s, eptir hverri hér á Öxarárþingi hefr fyrrum verið 
þeirri* "^^^ undirbuið o. s. frv.» og er svo réttarbótin tilfærð í 
kirkjjji?^"*^ sem^ hún er hér (MSteph. 13. 4to bls. 273). En þau 
? sem héraðsdómrinn á við, mun vera grein ein, sem svipar 



J Ibætt viö sainkv. NgL. III, 88, nóta 3-8. 



370 



HÉBAÐSFLEYG MÁL 



1310. 



til 27, kap, í Borgarþingskristinrétti NgL. II, 306. og er til í 
nokkrum íslenzkuni handrituni, en er þó nokkuð á annan hátt, og er 
ívenijsjags. Sú sem hér er kölluð II, nefnir réfctarbótina, 

I, (ÁM. 458. 12mo bls. 101 — 102 skb. c. 1570; AM. 199- 
4to bls. 77—78 á pappír frá c. 1670; IBfél. 125B. 4to nr. 118 
frá 17. öld). 

vm býgdar Rýmt j hieradi. 

Ef þau mal eru giord j hieradi sem biskups riettur er sa. þa 
skal umbodzmadur biskups stefna þing j hieradi. enn huer bondi 
skjlldr at sækia þat þing. 

Nu er þing sett. þa skal biskups armadur upp standa, oc tala 
suo. ec hefi. heýrt þat híer i hieradi oc býgdum at, N. N. hafi 
misgiort þat sem biskups sok er aa ok heilagrar kirkiu. nefne mann- 
en a naín. oc suo huer soken er. 

Nu ef þier hafit þat mál fýrre heyrt vil ec þat vita. 

En ef fiordungur hieradzmanna þeirra a þinge eru. kuedst þat 
heýrt hafa. þa heitir þat bygdar fleykt at logum, þa ma biskups 
armadr sækia þat mal til Rietar siiks sem vid liggr at logvm. 

Steudur lyritareidur vm merkur^) mal edur þau minne erv. 
enn þegar mal er nieira en þriggia marka mál. þa er halfrietis 
eidur. En fullriettis eidur firi obota mal huert. En ef færri kuedasfc 
heyrt hafa. þat mal en fiordungur þingmanna. þa fellur þat nidur 
oc ma hann þat eci sækia. 

hvad Riett heimelis kuidar vitne erv. 

Ef heimelis kuidar uítne þarf vid þar sem þau akipaz tíl. 
skulu þat vera jnan þings raen og þat vera j eidstaf. at ec ský*' 
þvi til gvdz at eg hefi þetta heýrt. oc þat hefr fiotit um þria bspi; 
edur fleire, en eigi veit ec hvad satt er. skal eirn sveria. eun. ij 
sanna, edur iij. en hinn sýnie firir ef hann ueit sic logen uera. 
elligar sie profad hieradzþiug. 

IBfóI. 125B. og AM. 199 standa á undau þessu tvær greinir 
sem segjast vera úr »6ráfuglsbök» þ. e. Grágás. 

II, (AM, 55. Svo bls. 54—55 skb. c. 1580; Ny kgl. s. 1945. 
4to bl. 383 skr. 1666; MSteph. 61. 4to bls. 103 frá 17. öld; 
IBfél. 315B. 4to bls. 62 frá 17. öld. Enginn orðamunr tekinn). 

Um bygðar rymt. 
Et þau mál gerast í héraði, er biskups réttr er á, þá skal 
konungs umboðsmaðr eör biskups þing stefna i héraði; er hveri* 
böndi skyldr at sækja þat þing. Nú er þing setfc, þá skal konuDgs 
umboðsmaðr eðr biskups upp standa ok tala svo: Ek hefi heyrt þ^*" 
í bygðum ok héraði , at N. N, son hafi misgert þat mál, 
biskups sök er á ok heilagrar kirkju; líkavel um konungsins sakií*? 
sem vera eiga, skal eins upp bera sem konungs réttarbót útvísíií*' 
nefni manninn á nafn ok hver sökin er. Nú ef þór hafit heyrfc þ'^; 
mál fyrri vil efc þat vita. En ef fjórðungr hóraðsmanna sá, sem ^ 
þinginu er segist þat heyrt hafa, þá heitir þat bygðarfieygt at lög' 



1310. 



LÖGPINGI. — HAUKJl. 



371 



l^* Þá ffiá konungs uniboðsmaðr eör biskups sækja þat mál til 
s iKs réttar, sem viö liggr at lögum; standa þó eiðar til undanfærslu 
^Ptir hæð sakanna, sem lögbók útvísar. fau mál sem flotit hafa 
^iö þrjá bæi, má yfirvaldið meö réttu upp bera ef vill, ella setja 
Petta fjórðungsþing sem fyrr segir, ok heita þat heimiliskviöar vitni 

vorutveggja eptir hvern sem upp er borið, ef yfirvaldinu líkar. 
^ Menn hafa viljað heimfæra réttarbót þessa til Jónsb. Mannh. 

^p. 24. Hún hefir aldrei verið prentuð. 

MSteph. 13. 4to bls. 274 pappír skr. 1715 «eptir chartis 
^agnussonar"; AMagn. 60. 8vo bl. 125a á pappír frá c. 
^^^^; Ny kgl. s. 1265. Fol. á pappír c. 1670 skr. á spássíu við 
'rl: í^ap. í Mannhelgi í Jónsbók; Thott. 2106. 4to á pappír c. 
i^^^O, a: bls, 13, b: bls. 270; IBfél. ö31. 8vo bls. 170-71 (bók 
^aiiðánar Jónssonar á Reykjum skr. 1706). 

R. B. H. K.i) 

Ef [nockru stormæle er fleigt^) i heradenu þá skal valldz- 
þing stefna og krefia bændur svars oc sanninda hvert þeir 
þad mal heýrt eda eige. oc ef honum fýlger fiordungur 
P^^giöanna. sem þad seigiast heýrt hafa enn eigi vite þeir 
^^ft satt er eda ecke. þá má hann at frialsu vpp bera. 



201. 23. Juni 1310. i Björgvin 

^ÉTTAitBÓT Hákonar konungs um að sýslumenn, umboðsmenn 
iskupa og nefndarmenn sæki lögþingi. 

Hakon með guðs miskun et cetera. sendir ollum monnum 
^ ^^laþingsl0gum etc. 

, [Kemr íslandi alls ekkert við og kemr sjaldan fyrir í íslenzkum 
^^i^'^ritum; er þó til í einstaka, svo sem AM. 148. 4to bls. 218 
l^ skb. c. 1500 (Landeyjabók) og AM. 176. 4to bls. 12—13 



skb. 



1570. Sjá að öðru leyti Norges gl. Love III, 88-90J. 



202. 14.3) October 1310. i Björgvin 

^^Kíi lögmaðr Erlendsson dæmir Hallvarði bónda á Stafni 

^ ') 2l06a setr við rb.: «Um rigte Mannh. 25"; «[Réttarbót] Hákonar 
nm BtórmælÍH 2l06b; «R. B. H. K. Vmm stórmálarickti- 531; 
Þockur stormæli eru fleig 60, 2106, 531; segja Norðmenn. eo ef 



f«ri eptir íslenzku tímatali vœri það 17. 



24* 



372 HAUKIi, — LANDAMEKKI REYKJA í TUNGUSVEIT. 1311- 

(Stafin) «fiskivatn eitt þat er . . . . Logrin heitirB, er Hall- 
varð og Árna Jörundarson greindi á um, og Árna að «lvka 
Hallvarði fiora manaðar mati i kost þan er Hallvarðr hafþi i 
þersi ferð ok iij manaðar mati i dom rof innan þers manaðar 
er þeir koma heim nv at sinni» . . . • «þetta bref er gort . . • 
i Biorgvin vetrar dag en fyrsta a xij ari rikis vars virduiex 
herra H[akonar] Norex konungs«. 

(Dipl. Norv. II, Nr. 103 eptir frumbr. í Danske Selsk. Samlí 
prentað áðr í Ánnal. f. nord. Oldk. 1847 bls. 388). 



203. 12. Januar 1311. i Björgvia. 

FiMM menn og þar á meðal «Haukr Erlendzson Gulaþings log' 
maör riddari» votta, að þeir voru «i hiaimalstovonnei biskups 
garðe i Bergwin pridie idus Januarij a tolfta are varss vyrdU' 
legss herra Hakonar með guðs miskunn Noregs konungs sonai' 
Magnus konungs* og heyrðu á «er vyrdulighr fader herra 
Arne með guðs miskunn biskup i Bergwin» lét lesa fyrir sír^ 
Bótólfi Hákonarsyni konungs bréf «i hveriu er hann byðr vt' 
lænzkum vetrsetom luka tiund sina hæilaghre kirkiu» eins og 
að fornu (bréf frá 10. Nóv. 1310 og 30. Nóv. 1310 í DipJ- 
Norv. II, Nr. 104 og 105). 

(Dipl. Norv. III, Nr. 93 eptir afskr. í Barthohn IV, 
399—400). 



204. 23. Juni 1311. á Reykjum^ 

GuBMDNÐR lögmaðr Sigurðarson tekr vitnisburði af tveio^ 
mönnum um landamerki Reykja í Tungusveit, og votta Þ^^ 
tveir menn. 

ÁMagn. Dipl. afskrr. Nr. 4104 meö hendi Jóns MagnússoDar 
bróöur Árna (lex originali". «Brefed er skrifad á kalfskinn 
tveimur jnDsiglum», og er svo sýnt hvað á insiglunum hafi staðið' 
petta mun vera hið elzta íslenzkt bréf meö ártali og dagseting. M^'*^ 
hafa áör haldið aö bréf Áuðunar biskups frá 1315 væri elzt. 

0\lum monnum þeim sem þetta bref sea eda heýra send^ 



1311. 



SKATTBÆNDATAL. 373 



Pall prestr þorsteinsson ok olafr geirmundarson kuediu guds ok 
sina kunnikt georande at sub anno gracie CDillesimo trecen- 
tessimo decimo primo ngsta dag firir ions CTOessu baptiste at 
^eýkium i tungvsueit, a stefnu firir gudmunde lögmanne uor- 
^iQ uid hia at nefnndr gudmundr Iðgmadr tok suo fallinn eid 
Harallde sigurdarsýne ok þorunne sýstur hans at su uere eignn 
^öýkia landz. mglefellzdalr firi uestan. fram fra kartar gile ok 
ram ýfir kniuká hina fremre. manadar beit auUum nautfenade 
^ skidastada iord upp fra CDariu messu fýrre. mosakelldur eru 
saude firir austan geil ok ór þeim rettsýne. austr i iokulsa. ok 
^PP i grenhamar. þa merkiagerde hamrar til þess at gardr geingr 
geil ok suo ofan firir utan steinstada uoll ok fram i 
^ylnu tiorn. rgdr iokulsár fall þat sem ngst er firir ofan kross- 
^ ok suo ýfir firir ofan lambanes ok sua uestr i suarta firir 
gtatholma. ok at sua felldum profum teknum sagde oft- 
nndr gudmundr laugmadr med fullum laga órskurde þetta 
gdeliga eignn reýkialanndz efter þui sem suarit uar. ok til 
^^öíiýnda her vm settum mid okkr innsigle firir þetta bref er 
S^^'t uar i saugdum stad dege ok are sem fýrr segir. 



205. 



1311. 

skattbændr á íslandi. 



þessi og sil, sem er nefnd í «Ný Félagrit» X, 1850 bls. 
ejjj . öll ein og hin sama; sá texti sem þar er farið eptir er 
^ulli ' h^' ^^^^^' kallaðr B, og það, sem A og B ber á 

varaft ■ , sem báöir hafa, er einungis afskriptamunr, ogBhefirekki 



^anffa^^^ ^ ^-öhundruðineru tólfræð, ogþví eruserkneskutöluupphæðirnar 
af ; ,Jón Sigurðsson hefir haldið, að skráin væri frá 1366, en Á tekr 
leitasf ■ um aö hún sé frá 1311. Sumir menn^), sem hafa viljað 
^Mrei T ^^^j^ eitthvað um fólksfjölda á íslandi á 14. öld, en hafa 
noktj.; \; Þessa skrá, hafa gert úr henni tvær skrár, af þvi að 
MaenT i?^^ skrá frá 1311 (Lærdómslistafélags rit Ví, 178; 
urftl. ^^ephensen Island i det 18de Aarh. bls. 268), en Jón Sig- 



nokkri k ^ sKra, naia gert ur neuni ivær sicrar, ai pvi ao 
Magn^s g^^^^,°®^°^ skrá frá 1311 (Lærdómslistafélags rit Ví, 178; 

hinf ^^ns vegar nefnir skrá frá 1366, og á þar einmitt við 
greinin^^^J. Því að þá þekti hann einungis B. Sýnir þessi sundr- 
& skrárinnar, hve hæpið þaö getr verið að þykjast vita, en vita 



1) f 

I, iRQo Sogi Th. Melsteð í Historisk Tidakr. Sjette Række 

ble. 760 (í nótu). 



374 SKATTBÆNDATAL. 1311- 

ekki, það sem menn tala um. Áríærsla Jóns Sigurössonar er að 
öllu, eins og viö var aö búast, á skynsamlegum líkum bygö, þ. e. 
aö skráin hafi verið gerð þegar Hákoni Magnússyni yngra var «dænit 
land alt" 1366. En þeirra röksemda þarf ekki með; ekki þarf 
annað en að aö konungr eða sýslumaðr hans á Islandi hafi eigi 
þótzt vita glögt aí hverjum skatt ætti að heimta og ef til viU þótt 
undanfærslur við hafðar, og hafi því látiö taka skattbænda tal um land 
alt, og gat það hafa verið gert hvenær sem var. TJm ártalið 1539, 
sem stendr í B, þarf varla aö geta þess að þaö er villa ein. 



JSig. Nr. 264. 4to og er borin fyrir þessari afskript. «Gömul 
bréfab. 206 í Finns safni Magnúss. skrifað með hans hendi í Arb. 
hans I, 31 á spássíuu. 

Um mauntal a íslandi. skattbændr. 

Anno doinini Mcccxj. á xij, ári ríkis vors herra Hákonar 
Noregs konungs Magnússonar var svo mikið manntal á íslandi: 

_w 

I Norðlendingafjórðungi ix*' manna ok Ixx, 

þar af laukst konunginum í skatt xcv*= ok tíutigir álna- 
I Austfirðinga fjórðungi cccclxxxiv menn. 

skattr x^ ok vij° . 
í Sunnlendinga fjórðungi viij*^ xxxviij menn. 

skattr Ixxxij*^ ok xx álnir. 
í Vestfirðinga fjórðingi dxxxx ok xx menn. 

skattr Lxxxx^ [hálf a af .s.^) ok xx álnar. 
Á sama ári millum Hrútafjarðar ok Siglufjarðarár D mann^ 
ok XX manna. 

MiUi Siglufjarðar ok Helkunduheiðar cccc ok Lx manna. 
Milli Helkunduheiðar ok Lónsheiðar cc ok xl. manna. 
Milli Lónsheiðar ok Jökulsár ccxxiiij manna. 
Millum Jökulsár ok J>jórsár ccxxviij manna. 
MiUum pjórsár og Bozár d ok Lx. 
Millum Bozár og Langár hálft þriðja c manna. 
MiUum Langár ok forskafjarðarár D ok xl manna. 
MiUum f>orskafjarðarár ok Hrútafjarðarár cc ok xc maniia' 



B. 

AM. 193. 8vo c. á pappír skr. c. 1620; Ny kgl. s. l^^*^' 
4ÍÓ bls. 118 — 19 (eptir 193), 



') [þannig 



1312. 



ÍSLENZKAR VÖRUR 



375 



•^iino 1311') ía 12 ari Rikis Hakonar kongs Magnussonar 
^^ar 80 mikid manntal a Jslandi. 

J Nordlendinga firodungi 970. þar af lukust kongenum j 
skatt LLv« .2) og LL.«) alnir betur. 

J Sunnlendinga fiordungi 848. skattur Lxixij*= ^) og xx 
alnir, 

J Vestfirdinga fiordungi 500 menn. skattur Ixxxxij^ og 
^x. alnir. 

J Austfirdinga fiordungi 484. skattur xlvij'' . 
A sama aari voru 500 menn a miUe Hrutafiardar^) og 
Siglufiardar. 



206. 20. Juni 1312. [i BjörgvlDl. 

í^HÚN Kejukona selr Ormi svarta fórissyni Bellagarð innra 
^^ginn hálfan, enn hann geldr henni að nokkru í íslenzkum 
J'^í'uin, og á að greiða það, sem eptir stendr þegar hann kemr 
íslandi. 

vr ^ipl' Norv. I, Nr. 134 eptir frumbréfinu í ríkisskjalasafni 

Alluna guðs uinum ok sinum þæim sem þetta bref sia eða 
^yt'a senda Erlingr Amundason Arne j Grasgarði, Æinriði a 
^^ykuin Q[ueðiu] G[uðs] ok sina. 

mer uilium yðr kunnikt gera at mer uorum hia er þau 
^yptuz með Ormr suarti þoress son ok Guðrun kaijv kona. 
bun selldi honum Bellagarð jnnra ueginn halfan með tupt- 
ok' olgognum er til laghu. firir niutighi marka fornra, 
Oi-Qjj. jiQj^jjQ þegar j hendr. v, tighi marka fornra sua 
Sodar. v. dekra huða jslenzkra, halfan þridia dekor islenzkra 
^skinna j noranum bukkskinnum halfan annan dekor ok þriv 
skinn, sex gæitskinn. halfan .v**. dekor norrönna fillinga. 
^ l^^^ái'at uaðmala. halua mork brenda. þria laupa smers 
j ^ ^ighi alna j hamnaruaðmalum. en er hann kemi af Is- 
^ skiUdi hann luka henni .xxx, marka. fimtan hundratuað- 

a eða annan ayri jamfegoðan Nu sem 

aptr til Berguinar .ij. vetrum liðnum kom þar Olafr 

8V0 r ^^^^^'^' = ^*^^*"' = ^^^5 *) ^y^^* ^^^' Lxxxvij, env-ið 

^regið út; Huijtafiardar, hdr. 



376 



TEIÐI í HÓPSÓS 



1312. 



kæiv maghr umboðsmaðr Guðrunar ok hæimti af Orme þessa 
,xxx. marka sem aðr uar sagt j brefinu at eptir stoðo. lauk 
Ormr honum þa með raði goðra manna. þrettan hundrat vað- 

mala. þriar merkr pæninga. þriar [forngildar] settum 

ver uar jnsigli firir þetta bref er gort var þrim nattum eptir 
Botolfs uoku a. xiij. are rikis uirðulegs herra Hakonar Noregs 
konongs hins koronaða. þa er liðnir uoro fra burð vars herra 
Jesu Christi þushundrat uetra. ccc. vetra ok tolf vetr. 



207. [1812]. 

(Jrskurðr Guðmundar lögmanns um að Guðmundr ábóti skuii 
hafa tólf aura í landnám og sex sela virði fyrir það, að tveir 
bændr fóru í Hópsós, eign klaustrsins á f>ingeyrum Heptirforii- 
um hefðum». 

Afskriptasafn AM. 439, «ex originali nionasterii Thingeyrensis 
accuratissimei) (AM.). Afskriptin sjálf er tkki með hendi A^- 
en aptan við skrifar hann: «So endast brefed og alldrei hefur þí*^ 
leingra vered. og ecbert ártal er á þvi. þad er anars daterad fáum 
árum eptir anno christi 1300. hier um 1312. 14. þvi um þetta 
leiti voru þesser gudmundar, aboti og Iðgmadur. Jnsigle Gud' 
mandar Iðgmans hanger vid brefed. hvar i er hrutur. Er hier riett 
afrissad a næst epter fylgianda blade«. Á næsta blaöi er dregi^ 
upp innsigilð (S: Gvdmvndi Sigvardi). Á lausu blaði heíir Ar"^ 
eptir líkfc "forma literarum i briefe Gudmundar Iðgmans, sem ligg^"'^ 
á þingeyrum". Guðmundr varö ábóti 1309 eða 1310, en Guð- 
raundr Sigurðarson var lögmaðr norðan og vestan 1302—18. Bréfi^ 
liggr því milli 1309 og 1318. 

Allum þeim monnum sem þetta bref sia eda heyra sendeí* 
gudmundr logmadr. Q[vediu] G[uds] ok sina. 

Ek geri ýdr kunnigt at gudmundr aboti kærdi firi mef 
gudlaugr bondi j asbiarnarnesj ok hilldiblrandr foru j hops os^ 
stadarins orlofslaust. Nu medr þvi at kla[u]str at þingeýrum ^ 
þenna oss epter fornum hefdum þa seger ek medlaga orskurd* 
abota tolf aura j landnam ok uerd sex sela er þeir toko. ok tíl 
sanz uitnisburdar setta ek mitt jnsigli firi þetta bref. 



1313. VIÐEYJARKLAUSTR. — NES í SELVOGT. 377 

208. 1313. 
Skrá um leigumála á jörðum Viðeyjarklaustrs. 

177«^^" ^^^' s*^^' 1570—80; AM. Dipl. afskrr. Nr. 

'^^^ (eptir 238, Bessastaðabók). 

Anno Domini CD iij*= ok xiij ar var þessi leiga skýlld aa 
3arder videýiar klavsturs. 

^ eide ijc leiga: ok helmingar sad: med landi kyr ok 
ær. 

. -^t kortolfstodvm c vorv: ok geýmsla hrossa ok navta stad- 
a^'^íis. leiga selsker. þar er ok iij vetrvnga elldi. 

•^f bleikastodvm hellmingur heyia þeirra sem fast. 
•^t ose X avrar vorv: þriggia vetrvnga fodvr. 
J þormodz dal iij merkvr ok xij hrossa beit. 
vatz ennda iij merkur, 
vatnne cc vorv ok iiij vætter miols. 
■^t leýsingia stodvm c. 

kleppi cc: 
J liolte helming heyia. 

hvamme c leigv. 
^ tligranesi iij merkur: 
At a eyre stadur aa land allt. 

-^t hvsaþottvm xij avrar annars hundra[d]s þrimalingur j 
J'^'^^- sælldingur j jordv. 



j^^^^' [1313]. 

^i-öAGi Neskirkju í Selvogi [er Árni biskup Helgason settij. 

og Fol. bls. 55 skr. 1598. Erlendr sterki dó 1312 

^ ^ ^^^^ búið á Nesi í Selvogi. Járngerðr var kona haas 
Haukrifi ^^"^" hafa lifað Erlend; þeirra dóttir var Valgerðr, en 
Hálfdá , ekki sonr Járngeröar; maðr Valgeröar mun vera 

FiQjj er hér er nefndr ; Finnr er sonr Bjarna[r] Hamra- 

hann hf^' ®^ ®^ ^ ^^"^ biskups sögu (Bps, I, 679) og mun 

hér er V^^^^ ^®^^ kirkjuna; systir hans er póra; Helga sú, sem 
veri5 k ' ^^"i vera systir Árna biskups Helgasonar og hafa 
fyrij. y ^inns (sbr. Bps I, 680). , Máldaginn eins og hann liggr 
virðist v' ^^^^ ^^^^^ ®" ^^^^ ^^^^ biskups, og herra Erlendr 
•iöttir h ^^^^^ að Járngerðr er talin fyrir gjöfum og 

honum ^^^^' ^r^*^^"" í Nesi, og þær gefa til legs 



378 



HAUKK OG AUÐUN BISKUP. 



1313- 



forn maldage. 

ODariu kirkia j Nese og hins helga magnus jarls: og ins 
sæla ThorJaks biskups oc hinuar helgv Katerynv meyiar er 
[Finnr]^) Biarnarson liet giora. a xx hvndrvd j heima lande og 
tioUd vmm kirkiv, smelltann kross og annann steindann. Allt- 
arissklædi iij. kluckur iiij. og fimta(!) hrotna. kertastikur ij. og 
glodarker. elldbera. lysikolv. og AUtariss mvnnlavg, skiolv. og 
stavckvl. og handklæde tuo. og peturs skrift. ij kyr. a og 
kirkia. 

þar skal oc syngia messv hvern dag helgan. og annann 
huorn ottv song. CDessa skal midvikudag oc favstudag j langa- 
fostv og so alla jmbrvdaga. fiogra marka leiga(!) skal 
greida presti. og senda jafnann mann j mote honvm a 
vetvrinn. 

Tijvnd liggur þar til af heima monnvm og af Biamastod' 
vm. og halfer lysitollar. lofadur groptur heima monnvm j Nesi. 
og fatækum monnvm. lofadar erv þar allar heimilis tijder, 

Sijdan gafu þau finnr og þora mariuskrifter badar. 

Helga gaf altarisduk glitadann. og kross steindann. 

þetta gafst til sijdan Halfdankom. asavdarkugilldi. Halfdan 
liet bæta brotnv klucku og keipte til kalek er stendur xj avra. 

Jarngerdur gaf til ravtt Alltaraklædi af silki. sotdrift yfe^ 
peturs likneski. 

Jtem gafv þav Halfdan og valgerdur og Jarngerdur kross 
er stendur yfer kordýrvm med tueim likneskivm. 

Jtem gaf Jarngerdur Reívil nyiann atta alna langann. 



210. 13. Marts 1313. i Niðarosi- 

«BiARNE Auðunarson, Haukr Eriændzson. Auðunr þorbærgsson 
Salamon þoraldason. Loðen a Bakka. ok Ottarr'Ioghmaðr». . • ; 
dæma «tyrsdagen æfter Gregoriusmesso j konongs garðe J 
Niðarose a fiurtanda are rikis vars vyrdulegs herra Hakona'' 



') Hér hefir gleymzt úr fornafnið, en á h'klega að vera Finnr 
BjarDa[r] Hamra-Finiiasoiuir, sem er nefndr síðar hér í máldaganuni» 
og hefir kirkjan líklega verið bygð á tímum Staða-Árna. 



1313. 



HAURR. — RÉTTARBÓT UM ARFTÖKUR. 379 



^^oregs konongs" . . . «vm þa longu þœfo ok þrætto. sem verit 
niilluDQ fru Jngibiorgar Palsdottor ok Aslaks a Lyngi. 
jordena Lyngh ...» 

jj (í^jpl. Norv. V, Nr. 57 eptir frbr. í AM. Dipl. Norv. Fasc. 

» «a- Hinn 19. Marts staðfestir Hákon konungr þennan dóm 
^m- Norv. V, Nr. 58 eptir frbr. AM. Fasc. Ií,a). 



^ll- 5. April 1313. i Niðarosi, 

íÆRjíE Audunarson. Haukr Erlenzson. Loden a Bakka. Ottar 
ftttiadr» rannsaka að konungsboði ca þorsdaghen nesta firir 
P^loaasunnu i konongs garde i Nidarosse a fiugrtanda are rikiss 
^^•^s virduiegs herra Hakonar Noregs konongs hins korunada» 
'kröf "^^^'^^*' Ottars a Lyngi ok Klementz ok Eiriks« gegn 
dal Ingibjargar Pálsdóttur til jarðarinnar Lyngs í Vera- 

' reyndust varnirnar ónýtar. 

II 9^^*^*' ^^^^- ^P^^^ frumbr. í AM. Dipl. Norv. Fasc. 

Nor ^ T^* ^^YÍ] 1313 staðfestir Hákon konungr þennan dóm. Dipl. 
^I> Nr. 117 eptir frbr. í AM. Fasc. II, 9aa). 



^^^^' 2. Mai 1313. i Niðarosi. 

fleira Hákonar konungs háleggs um arftökur og annað 

sky]t'^^-^.^^**^*'*'^^bót er að upphafi eÍDungis ætluð Noregi, og á ekkert 
er hún } '^^^'^'^*^' * íslenzkum handritum finst hún frá 14. öld. þó 
bera h ^^'^^ ^^^^^ vegna þass, heldr af hinii, aö menn fóru að 
vallatu'f^ sig í lok 15. aldar, ogkemrþað fyrst fram í Möðru- 
hang ^^^^' Þar sem Kolbeinsstaðamenn, Eriendr Erlendsson og börn 
dóttir h ^*^^^^^ Erlendsson, Vigfús Erlendsson og Hóhnfríðr Erleuds- 
á Möör^^^i*^'^ samkvæmt réttarbót þessari arf eptir Pái Brandsson á 
^ótinfpir °[ ' Finnbogi lögmaðr Jónsson, enn mesti lagamaðr, 
lögieysu ^Jarðlega frá upphafi í Spjaídhagadómi 1495, sem 

sama gJ ^^.^ ^f' ^^"^^ ítrekaðr 1499 og samþyktr á alþingi; um 
^Ptir Sv ^^?^^^ti Eiríkr prestr Sumarliðason Grundareignir í arf 
kallaði f"* ^^^^^^ sinn samkvæmt þessari réttarbót. en hinumegian 
að séra v^^n^^ lögmaðr til arfs fyrir dóttur sína; endalokin urðu þau 
^ínkr félck Eirík kanslara Valkendorf til bæði að ávinná 



380 



RÉTTAEBÓT UM ARFTÖKUR 



1313' 



i)að við Kristján konung II, að hann dæmdi séra Eiríki Grundar- 
eignir samkvæmt réttarbdtinni og staöfesti hana 22. Nóv. 1507 J 
Akurhúsi, og tii þess að ekki skyldi til sleppa staðfesti konungr 
tveim dögum síðar eða 24. Nóv. 1507 allar réttarbætr hins "hei- 
laga» Hákonar kouungs, og þar með uunu Kolbeinstaðamenn Möðru-^ 
valla arf. Hið síðastnefnda staðfestingarbréf var lítt þokkað og oUi 
mörgum þrætum, en var numiö úr lögum af Friðrik konungi 
þann 15. Mai 1711 (Magn. Ketilss. III, 359—60). Hefir það ým- 
ist verið kallað (iMöðruviillaréttarbót" eða «EéttarspilIir". Um þetta 
efni sjá Magn. Ketilss. Forordn. I, 94 — 95 og Satn til sögu Is- 
lands II, 96—99. Skoðuu Gísla lögmanns Hákonarsonar á réttar- 
bótinni er að lesa í Dipl. Isl. I, 712. Magnús Ketilsson (I. l07) 
kallar einmitt þessa réttarbót (^/ö 1313) Möðruvallaréttarbófc. 

Réttarbótin er prentuð hér í fernu lagi. A eins og hún kemr 
fram í fornum handritum fylst og er hér farið eptir sömu skion- 
bók sem í Norges gamle Love. B, C og D eins og réttarbótin kemr 
optast nær fram í íslenzkum handritum og fylgir að nokkru útgáfum 
Jónsbókar, og er hún þar í smákubbum og finst valla öðruvísi, og 
eru þeir kafiar hór prentaöir eptir Skarðsbók, sem er elzt ísleuzkra 
skinnbóka, er hafa þessa stubba alla, en B finst þó i einni skinn- 
bók eldri, en það er Gl. kgl. saml. 3269B. 4to bls. 131 skb. frá 
c. 1340. |>að þótti ekki ómaksins vert að fara út í orðamun, 
því aö aðalréttarbótin er prentuð hér í heild sinni sem A, og hins- 
vegar heföi það mátt æra óstööugan að tína til mismun úr ölluui 
íslenzkum handritum, sem réttarbótin finst í eöa partar af henni. 
Ed úr því maör hefir kannað handritin á annaö borð er réttast öðr' 
um til hægri verka að nefna þau, sem eg lief fundiö hana eöa 
eitthvað af henni í: AM. 343. Fol. bl. 28b skr, á spássíu við 
Erfö. 12 c. 1500; AM. 344. Fol. skb. c. 1350 60; AM. 345. 
Fol. ble. 148, 149 og 169 skb. c. 1570; AM. 126. 4to bls. 173 
—75 skb. c. 1380; AM. 128. 4to bls. 157 skb. c. 1490; AM. 139. 
4to bls. 201-203 skb. c. 1570 og segist vera lögtekin; AM. 132. 
4tobls. 138 og 140 skb. c. 1430; AM. 135. 4to bls. 4 skb. 1490; 
AM. 147. 4to bls. 184, 192, 206 skb. þetta c. 1600; AM. lö^- 
4to bls 150-51, 153 skb. c. 1500; AM. 155. 4to bls. 199 c. 
1500; AM. 157B. 4to bls. 49 skb. c. 1460; AM. 158A. 4to bls. 
115—16 skb. 1420; AM. 159. 4to bl. 81b ^ 82b skb. c. löOO 
(hér blandað saman greinum úr réttarbót Eiriks 1280, réttarb. S^' 
konar 1305, 1313, 1314, 1318 ofl.); AM. 161. 4to bls. 247—^^' 
259, skb. 1561-65; AM. 168B. 4to bls. 27 -28 skb. þetta .c. 
1490; AM. l70A. 4to bls, 3, 9, 32—34, 35 skb. c. 1570 (af sama 
tagi og 159); AM. 175C. 4to bls. 30, 31, skb. c. 1400; AM. 200. 
4to bl. 11—12, 15, 17 á pappír c. 1700; AM. 37. 8vo bls. 363 
—65 skb. c. 1500; AM. 38. 8vo bl. 124 skb, skr. 1578; AM. 4=0* 
8vo bls. 372—73, 374-76, 391 skb. c. 1560; AM. 45. Bvo bls* 
59, 61-63, 75 skb. c. 1570; AM. 55. 8vo bls. 28—29, ö^—ö^ 
(af sama tagi og i 159 og 170) skb. c. 1580; AM. 60. 8vo bl; 
57—58, 70—71 á pappír c. 1690; AM. 62. 8vo bl. 9— * 



1313 



RÉTTAKBÓT UM AilFTÖKUR 



381 



4to c. 
4to bls. 
skb. 



a7q^^ -^^^^í ^^^- ^^^^ ^^- 50—54, 70—71 skb. c. 

J^öO; AM. 457. 12mo c, 1500; AM. 458. 12mo bls. 49~5ö, 53 
■"-04 skb. c, 1570; MSteph. 3. 4to á pappír epth- skb.; MSteph. 
^^- 4to á pappír c. 1570—80; MSteph. 13. 4to bls. 280, 285 — 
ifi/ ^^^P^^ ^^^- l'^l^? MSteph. 48. 4to, bl. 3b, 4a, 13a, 14b skr. 

^*' ^^^- ^l^^- ^^^- ^^^^í 3274A. 
ib^O; Ny kgl. s. 1080. Fol. c. 1750; Ny kgl. s. 1911. 

77"^!, 236 c, 1750; Ny kgl. s, 1923. 4to bl. 146, 150 
1 QQo^^' Ny kgl. s. 1924. 4to bl. 51 — 52 skb. c. 1540-50; Ny kgl. s. 
lat ^*^^ ^^^' 9*^—98 skb. c. 1600; Ny kgl. s. 341. 8vo skb. c. 
|b56^58; Thott. 2097. 4to skb. c. 1650; Thott. 2099. 4to skb. 
;J^°1; Thott. 2100. 4to skb. c. 1560—70; Thott. 2101. 4to skb. 
c. 1490; Thott, 2106. 4to bls. 13-14. 47—51, 251-52, 261— 
r^' 264, 331 á pappír c. 1750; Uldall. 320. 4to papp. skr. 1603; 

lRf!i ^^^' ^^^' 1^"^^! ^^^^^- ^^' ^^^' 1595-1600; 

^^^^1. 122. 8vo á pappír frá c. 1660; IBfél. 531, 8vo bls. 149 

I'í'Og. Auk {jess er hún eflaust í nokkrum handritum, sem cg 

ekki ennþá náð til. 

Kéttarbót þessi er prentuð í heilu lagi í Ngl. III, 98 102 
par Dieð sá hluti hentiar, sem ætlaör er fyrir Niðarós; sömuleiðis 
-J^^ í Magn, Ketilss. Forordn. I, 126—33 með danskri þýöing; 
j, ^^t. hjá formóði Torfas. i Hist. Norv. IV. 439 og á dönsku hjá 
dö^^t^^' 194; kaflar úr henni eru prentaðir í Jónsbókarútgg. og á 
, í Jonsbogen, og C er prentað bæði á dönsku og íslenzku 
lll ^^r^^^ Ketilssyni I, 108—11. Sbr. Crymogæa Arngríms 



AMagn. 60. 4to skb. frá c. 1320; NgL. III, 98—102. 

Öör hefr skipan virðulegs herra hakonar konongs sonar 

magnus konongs. 

Hakon með guðs miskunn noregs konongr son magnus 

^^^ga sendir allum monnum leikum oc lærðum guðs uinum 

siöum þeim s&m noregs konongs riki byggia Q[ueðiu] G[uðs] 
sina. 

. Skyllda uar oc astsemd su er ver berom til alðyðu rikiss- 
saker mikils goðuilia oc eptirlætiss er aller menn hafa oss 
bðt ^^^^^ ^^^^ rikisstiornarinnar krefr oss vm at 

rett^ '^^^ ^^^^ einkanliga vm log oc landsens 

' hafum ver þui vm hugsat með hinna bezstu manna raðe 
^tom skrifa yðr til nytsemdar oc hugganar þessar rettai- 



382 



RÉTTÁRBÓT UM ARFTÖKUR. 



1313. 



bðtr er her fylgia oc ver letom lysa i konongs garöe i 
niðarose a krossmesso eptan [vm uaret^) a xiiij.^) arerikisuars 
a almenniligo þingi oc samðykt uar með loiatake, 

1. Fyrst at upphafe at þar sem barn tok arf eptir moðor 
sina skilfengna oc faðr eptir sama barn ef þat atte eigi skil- 
getit barn eptir sik. þa skal faðr heðan af eigi meira erfa eptir 
barn sitt oc hans erfingiar en allt lausa goðz æfenliga. Enn 
eignir allar skal hon [eiga oc hafa^) oc [iuirðar^) setiaztvm alla 
sina lifdaga. En eptir hans daga take sa eignir allar er erfðom er 
nestr eptirþatsama barn þær sem barnit erfði eptirmoðor sina 
kall eða kona i raoðor leggen. þeir þo er af þeirri ætkuislinni 
eru komnir er þær iarðer oc goz er ut af komit. samu leið 
skal oc fara efmoðir erfir barn sitt þat sem aðr hafðe erft faður 
sinn. skal þessi erfð ganga i almenniligu erfðatale en eigi vm 
konongs erfð. 

2. Sua oc ef maðr horar vndir kono sina oc eigu þau 
born saman oc andaz konan oc siðan barnet, þann arf skal 
alldri faðir taka er þat barn erfði eptir moðor sina. þann arf 
skolu taka moðor frændr barnsens hinir nanastu eptir þeirri 
grein sem fyr segir. Samuleið skal oc fara ef kona horar vndir 
bonda sinn vttan þui at eins at þau sættezt vm mal sin oc 
upp gefi[ þat sama hor huart uið annat. 

3. Sua oc af þui at moðer skilgetin stendr ecki aðr i 
erfðatale eptir friUuborit barn sitt. þa skal hon heðan af arf 
taka eptir þat sama barn i setto erfð nest eptir frillu son. þat 
þo er eigi er getit i hordome ne sifiaspellum eða frendsemis. 

4. Heðanaf skolu eigi almenniligar putur eða þeir 
menn er domaranum oc aðrum skilrikum monnum er i doDCi" 
om sitia hia honum synazt uskilriker uera sakir einna hueria 
olutuand[r]a luta skolu eigi uitni bera einkanliga i storæfnuio 
þat sem skilriki tekr goðra manna millum. 

5. Heðan af skolu kalmenn nefnazt til undanfærslo oc 
eiðuættis með kallmonnom. en konor með konum. vttan kall- 
menn se eigi til með kallmonnum eða konor með konum. Þ^^' 



[sl. sum hdrr.; fimtanda (xv), Lund. 12. B'ol. c. 1350, 5^*^*' 
Christ. 317. 4to c. 1350; [eigi hafa Gl. kgi, s. 1151. 4to c. 1500; *) 
[vuirðar AM. 322. Fol. c. 1320, AM. 305. Fol. c. 1370, Stockh. C21 
1350; virðing Lund. 12. Fol. 



^^13. RÉTTARBÓT UM ARFTÖKUR. 383 

^eð skal oc heðan af sa maðr mær eða kona tuitugr heita er 
hefir .XX. iola netr. 

6. Sua oc þar sem bonde sel iarðer husprðu sinar vttan 
henuar vilia oc samðykt skal hon skylld uera at lysa þat inn- 

V. uetra [firir skilrikura monnum^) at husbonde hennar hefir 
^arðinnar sua selldar. eða eigi alldri þess mals uppreist siðan 
l^on vissi at þær uaro selldar^). 

7. |>ar sem menn sðkia fear soknor sinar i heraðe með 
atfara þingi Hggi þar uið half mork silfrs sem aðr la ðyrir 
þeim er þriozkast heim at fara af þinginu með rettaranum rett 

gera huer sem sðkir. 
8- Sua firirbioðum ver oc heðan af at nokor maðr kalle 

■ 

^iíiu mal undan domarum til þess at draga malit firir hinum 
firra hann sua sinum rettyndum. [vttan þat se i konongs 
öauero^). Bioðum ver syslumonnum oc logmonnum at leggia 
huers manz mal niðr sem syslubref þeirra uattar. 

9. í>ar 00 sem tyrsdagrin hinn neste eptir paska uiku 
a hælgan dagh þa skall oll iarðar sokn oc oðalsbrigði 

fram fara a nestan sygnan dagh eptir sua sem hon skiUdi 
^^^^ hafa farit a tyrsdaghin ef hann hefði eigi borit a hælgan 
^agh. 

10. J>essar naðir gerum*) ver oc a um fiolmæli heðan af. 
ef maðr kallar annan drottens suikara. fordæðo. morðingia. 

í|^öf eða huinn. putuson eða horkono son eða onnur iamskemmi- 
'^S orð. skal sa sekiazt er þat mælir. iiij morkum silfrs uið 
'^onongdominn. Enn oU þau mal oc fiolmæli er smære dðmazt 
til minnar nðygslar oc haðungar ihðyra skolu eptir domi 
ganga bæðe sekt oc rettr þeirra er talat er til. þar til er ver 
getom uiðr komizt með anefndri grein at setia þau með bezstra 
^^í^tia raðe. 

Bioðum ver syslumonnum varum^) oc logmonnum þesse 
^g og oc rettarbðtr i logbok at setia. þui at þau uilium ver 
gange vm alldr oc vm æfue vm allan noregh. Gefi^) iehsus 
^hnstus yðr þessa uara skipan oc allar aðrar sua at gðyma oc 



') [vpp fra þui sem hon væit at selldar voro firir þæim er kæypt 
oc oðrum skynsomum Stockh. C2t; vttan hon hafæ ottast bonda 
3*°» b. V. AM. 61. 4to og 126. 4to frá c. 1400, og Stockh. C2 (c.l600); 
[^antar í sum handrr.; ') gerðum 60; ') sl. 60; ') GÖymi(!) 60. 



384 



RÉTTARBÓT UM ARFTÖKUR. 



1313 



yðr til nytsemdar fðra at guði se til heiðrs. oss til æru. sialf- 
um yðr til æfuenligs gagns oc fagnaðar. 

[Var þetta bref oc skipan giort i nidarosse krossmessodagh 
vm varet. þa er liðnir voro fra burð vars herra iehsu christi. 
m, vætra. ccc. vætra ok .xiij. vetr a fiœrtanda^) are rikis vars- 
Herra Biarnæ Auðunarson jnsigladi oss siaulfum hiaverandom. 
en þorgeir Tofason notarius") var rittaðe^). 



B. 

ÁM. 350. FoL bls. 147 skb. skr. 1363. Prentaö í útgg. 
Jónsbókar. 

E. B. H. K. 

Hakon með Guðs miskunn noregs konungr et cetera. 

1. í>ar sem menn sgkia fear soknir sinar i heraði með 
atfarar þingi. liGÍ þar uið half ODork. sem aðr la eýrirviðkon- 
ung huerium er þriotzkaz heim at fara af þingi með Rettaran- 
um. Eett at gðra. huerr sem sækir. 

2. Sua ok fur bioðum uer at nockurr kalli sin mal undao 
Iðgligum rettara til þers at draga malit fur hinum. ok fiR^ 
hann sua sinum Rettindum utan þat se i konungs naueru. 

Bioðum ugr syslumonnum ok Iðgmonnum at leGia sua 
huers manz mal sem bref þeirra uatta. 

Datum. 



C. 

AM, 350. Fol. bls. 148 skb. skr. 1363; Magnús Ketilsson 
Forordn. I, 108—11. 

R. B, H. K. 

Hakon meö Guðs miskunn. et cetera. 
Skyllda uár ok astsemd. et cetera. 

1. Furst at þar sem barn tok arf eptir moður sina skil" 
fengna. ok faðir eptir sama barn. ef þau ætti eigi skilge*^*^ 



XV., 61; ') nottare, 61; [er mjög á reiki í handritunum Or 
vantar í sura, þar á meðal 60; hér fylgt AM. 61. 4to og 126. 4to. 
B§1:=:^§7;§2 = 8A§8;C§1 sbr. A § 1. 



^^13. RÉTTARBÓT UM AÉFTÖKUR. ^ 385 

•^arn eptir sik. þa skal faðir æigi meira erfa heðan af eptir 
barn sitt. ok hans erfingiar en allt lausagoðz æuinliga. Enn 
^ignir allar skal hann eiga. ok i uirðar setiaz. um alla sina 
liWaga. En eptir hans daga. taki sa eignir allar. er erfðum er 
^^eatr eptir þat sama barn. þær þo er þat erfði eptir 
^oður sina. karl eðr kona i moðurleGinn. þeir þo sem afþeirri 
settkuislinni ero komnir. ok þær iarðir. ok þat goðz er ut af 
komit. 

2. Sðmu leið skal ok fara. ef moðir erfir barn sitt. þat 
sem erft hefir foður sinn. skolo þersar erfðir ganga eptir al- 
löenniligu erfðatali. enn æigi konungs erfðum. 

S. Sua ok ef maðr horar undir eighin konu sina» okeigu 
^ðrn saman. ok andaz konan. ok siðan barnit. þann arf skal alidri 
^^ðir taka. er þat barn erfði eptir moður sina. þann arf skolo 
EiKa moðurfrgndr barnsins. hinir nanuztu. eptir þui sem 
íurr segir. 

4. Sua ok. af þui at moðir skilgetin stendr æigi i al- 
^enniijgy erfðatali. eptir friUu borit barn sitt, sem segir i oðr- 
Rettarbotum hakonar líonungs. 

5'). Heðan af skolo almennilegar putur æigi uitni bera. 
þat ero putur er þat uerðr uitnisfast. at þær meta sik. 
taka með þui nafni a ser. huart sem þat er meira eðr minna. 

^ðr taka í; • ;] • 

"^^^ ij. menn aa einu dægn. 
. þeir menn er Iðgmanni ok oðrum domurum ok skil- 
rik" ^ ^^^^^^^ í dominum sitia hia þeim sýnaz þeir vskil- 
ber ^^^^* ^^^^"^ einnar huerrar ulutuendi, skolo æigi uitni 
* ok einkannliga siz i stormælum. þar sem skilriki tekr 
^^^^a manna i millum. 

öiál '^' ■^y^ií'l'ioðum ugr heðan af at nockurr maðr kalli sin 
undan Iðgligum domum. eðr domarum til þers at draga 
^ hinum. ok fiRa hann sua sinum rettindum. 
Bioðum upr sýslumonnnum uarum. ok Iðgmonnum þersar 

þer ^^^^ ballda. ok i Iðgbok setia. þuiat u?r uilium at 
rsi iðg g^jjgj ^j^^^ ^^j,^ noregs konungs Riki. 



§ 6 h ^ Bbr. A § 1 ; § 3 sbr. A § 2; § 4 sbr. A § 3; § 5 sbr. A § 4; 
beim ' ^ ^ ^ ^^^' A § 8. - Sbr. Jón Rugraann Greinir or 
gaumlu laugum Upsal. 1667 bls. 5. 

*5 



386 



KÉTTARBÓT UM LÖGI>INGI. 



1313. 



D. 

AM. 350. Fol. bls. 155 skb. skn 1363. Preutað í útgg. 
Jónsbókar. 

R. B. H. K. 

Hakon með Guðs raiskunn. Noregs konungr etcetera. 

1. Heðan af skolo karlmenn nefnaz til eiðuættis ok undan- 
færslu með kðrlum. enn konur með konum. 

2. Sua ok ef kona horar undir bonda sinn. ok eigu bðrn 
saman. ok andaz faðirinn. ok siðan barnit. þann arf skal alldri 
moðir taka. er þat barn erfði eptir fðður sinn. utan þau sættiz aðr 
sin i millum um mal sin. ok upp gefui huart oðru þat^) sanaa 
hor. þahn arf skolo taka fððurfr§ndr barnsins hinir nanustu 

sem erfðatal uáttar. 

3. Sðmu leið skal fara ef bondi horar undir konu sina. 
Bioðum ver syslumonnum uarum. oklðgmonnum. þersi \QS 

ok KBttarbætr i Iðgbok setia. þuiat ugr uilium at þau gangi 
um alldr ok æfi. vm allt uart Riki. 

Gefi þat iehsus christus at þersar uarar skipanir. ok aUar 
aðrar Rettarbætr. er ver hofum ýður gefit. Geými þer sua a| 
ýðr se til nýtsemdar. ok æfinligs gagns. Guði til heiðrs. oss til 
æru oUum samt. ok fagnaðar. 

Jíetta brcf var gert i niðarosi. kross CDesso dag vm uarit. 
þa er liðit uar fra higat burð uars herra iehsu christi CD. ccc 
uetra. ok xiij vetr. xiiij^^ airi Rikis uars. 

Herra Biarni auðunarson innsiglaði oss sialfum hia uer^ 
andum. þorgeÍR Tofason notarius vaR ritaði. 



213. 10. Juni 1313. á Ögvaldsnesí- 

RéttarbÓt Hákonar konungs háleggs um að menn sæki lög" 

Réttarbótin á upphaflega ekki við ísland, en sum handrit bfj 
viljað láta svo vera, og þvi er hún prentuð hér, og er hér fj 
skinnbókinni AM. 350. Fol. bls. 149 skr. 1363, sem einnig er prent^^ 
eptir i NgL. 111; 105—106, en í mörgum íslenzkum handritam 
réttarbótin til, svo sem AM. 345. Fol. bls. 151 skb. c. 1570; A ; 
348. Fol. bls. 7—8 (Collectanea Magnúsar lögmanns Jónssona } 



§ 1 sbr. A § 5; § 2 sbr. A § 2; § 3 sbr. A § 2. ') 



AM. 132. 4to bls. 140 skb. þetta skr. c. 1500; ÁM. 135. 4to 
öls. 7 skb. c. 1490; ÁM. 138. 4to skb. c. 1500 (= B i N^L.); 
-^M. 154. 4to bls. 153 skb. c. 1500; AM. 157B. 4to bls. 58 skb. 

1460; ÁM. 161. 4to bls. 250—51 skb. skr. 1561—65; ÁM. 
^OO. 4to bl. 15—16 á pappír c. 1700; ÁM. 40. 8vo bls. 377 
"-78 skb. c. 1560; ÁM. 45. 8vo bls. 65—66 skb. c. 1570; ÁM, 
^^- 8vo bl. 60a-b á pappír c. 1690; ÁM. 456. 12mo b!s. 56 skb. 
^•1480; Gl. kgl. s. 1159. Fol. á pappír c. 1650; Gl. kgl. s. 
^374á. 4to á pappír c. 1620; Ny kgl. s. 1911. 4to c. 1750; 

fegl. s. 1924. 4to bls. 52b skb. c. 1540-50; Thott. 
:*^97. 4to skb. c. 1650; Thott. 2106. 4to b)s. 51 — 53 og bls. 262 
^ Pappír c. 1750; Uldall. 322. 4to skb. c. 1570; MSteph. 3. 

á pappír (eptir skinnb.); MSteph. 13. 4to á pappír skr. 1715 
Wir skb.); MSteph. 48. 4to bl. 6 á pappír skr. 1669; auk þess 
nokkur fleiri (sjá NgL. III, 105). Prentuð á dönsku í Jonsbogen 
^^63 bls. 383—84. Sbr. Crymogæa lib. III, 124. 

R[ettar] B[ot] H[akonar] K[onungs]^). 

Hakon með Guðs miskunn noregs konungr et cetera. 
Vær hðfum spurt þriotzku þa ok vhlýdni. sem þer hafit 

^ hriðir, at þer hafit fur numiz at sækia Iðgþingi ýðuart. 
^ ^tieriu ári moti Iðgum ok fornri landzins siðueniu. ok fellit 
^'^1 með þi Iðgþingit. ok missir almuginn þar fýrir sinna rett- 
^'^da. ok nauðsynia. þi bioðum ugr at þer sækit Iðgþingi ýðuart 
^?kiliga sem uant er. ok uitit fyrir uist. at huerr er þat fur 
jl^öiz. skal mæta uaRÍ sannri ubliðu. ok luka þa sekt sem við 

\- ok aa þat ofan. fur bioðum uer Iðgmonnum uarum at 

j^^^ nockurum manni Iðgh. þeim er sýslu hefir með ýðr. ne 

^^^smonnum þeirra. eðr biskups ærmonnum. þeim er nauðsýnia 

^st hallda æigi þetta vart boð. a næsta sumri eptir er hanu 

mr æigi til Ijgþingis á nockuru sakaferli. sem honum kann 
bera. 

þetta bref gert a aualldznesi^). a trinitatis CDesso dag. 
® fiortanda^) ari Eikis vars. 



214. 



1. December 1313. 



i Niðarósi. 



j^^AN Eilífs erkibiskups í Niðarósi, Helga biskups af Ósló, 
ð^Ws biskups af Hamri, og Auðunar biskups á Hólum, um 

sokn r^*" alþingi sækia ecki Stockh. C4 (c. 1600); Alþingia 

Jon.k ^ ^^^^^ 1548); ') auguallznesi 45; fimta 45 (sbr einnig 
^^bogen 1763 bls. 384). 



25* 



388 



PÁFATÍUND 



1313. 



páfatíund í sex ár af öllum kirkna eignum í öllu Niðaróserki- 
biskups ríki, samkvæmt bréfi Clemens páfa V. 

Frumbr. ÁM. Dipl. Norv. Fasc. XXX, 5. Prentað í Dipl. 
Norv. I, Nr. 139. 24. Nóv. 1313 kunngerir Eilífr erkibiskup 
ásamt Áuðuni «electus til HoIa» að þeir hafi feingið bréf Clemens 
páfa V. um sex ára tíund (Dipl. Norv. VIII bls, 70). 

Jnposicio decime omnium ecclesciasticorum reddituum per 
omnem prouinciam Nidrosiensem^). 
Jn nomine domini amen. 

Nouerint vniuersi quorum interest quod nos Elaws dei 
gracia archiepiscopus Nidrosiensis, Helgo Osloensis, Jngelldus 
Hamarensis et Audoenus Holensis eadem gracia episcopi anno 
eiusdem m^. ccc^. xiij. octauo kal. Decembris Nidrosie in pro- 
uinciali concilio residentes mandatum sanctissimi in Christo 
patris ac domini nostri domini Clementis pape quinti super 
inposicione decime omnium ecclesiasticorum reddituum per 
Nidrosiensem prouinciam sicut per ceteras mundi partes usque 
ad sex annos persoluende reuerencia qua docuit recipimus et statiiö 
coram nobis fecimus sollempniter publicari. ac postmodum inter 
nos tractatu habito diligenti qualiter mandatum apostolicum 
posset per nos excecucione debite efficacius demandari. cum ipsius 
formam maxime quo ad aliquas dicte prouincie partes in toto 
obseruare ipsa inpossibilitas interdicit. Nos tamen formaiö 
ipsius mandati apostolici quanto vicinius possumus sequi fide^ 
liter et deuote cupientes communi deliberacione decreuimus io 
eodem taliter esse procedendum. 

Jn primis quod quilibet episcopus in sua dyocesi elig^^ 
duos discretos coUectores pro decima reddituum episcopaliuiö 
canonicorum et capituli colligenda. 

Jtem per plebanias et rura collectores ordinentur pro^*' 
melius visum fuerit expedire qui decimas ipsas colligant et ad 
ciuitatem deducant in ipsarum rerum periculo et expensis. 

Jtem in qualibet ciuitate procuratores ordinentur qui öO' 
mine episcopi et capituli decimas a collectoribus per totato 
dyocesin collectas sub discreto computo recipant. ac deponan* 
in tuta custodia conseruandas. 

Jtem singuli coliectores seu procuratores sic assunapt^ 



*) Aptan á raeð litlu yngri hendi. 



-^3^3. PÁFATÍUND. 389 

íiteras et instrumenta fieri facíant super omnibus et singulis 
collectis et receptis per eosdem. ut clare et lucide probari pos- 
Söt a quo quantum et quando. et pro quo tempore quolibet sit 
solutuin. 

Jtem tam episcopi abbates et alij claustrales. quam cano- 
^ici plebani ac alij ecclesiarum seu capellarum rectores de 
ööinibus redditibus et prouentibus suis ecclesiasticis qui fiunt. 
^^1 obueniunt in iUis rebus que seruando seruari non possunt 
deciinas in sicca pecunia persoluant ad valorem et iustam 
^stimacionem illius temporis quo eosdem redditus et prouentus 
contigerit euenire. 

Jtem vbicumque prelati vel alij clerici religiosi vel secul- 
^^6s redditus suos certo precio uendunt iusta decima de ipso 
Precio integre persoluatur. 

Jtem vicarij canonicorum cathedralium ecclesiarum de 

^icarijs suis quas de ipsis canonicis percipiunt nullam decimam 

^^öluere teneantur. sed qui[Iibet] canonicus prebendam suam 

^'^tegre decimabit. sed vicarij plebanorum. quos plebani in suis 

^^tient expensis. de vicarijs suis quas vltra expensas percipiunt 

^ciniam soluant. et tum in decimacione ipsius plebani de- 
^iicatur. 

Jtem de funeribus et alijs incertis obuencionibus soluat 
l^ilibet secundum discretam estimacionen. et si collector nol- 
^^i'it contentari ad superiorem recurratur. et ipsius sentencia 
P^ötialebit. 

Jtem testamenta pecuniaria que in rebus quibuacunque 
^öbilibyg sine onere vel condicione legantur decima persoluatur. 

Ptedijs vero et alijs immobilibus ac vaccis prouenientes 
^fuctus debent decimari. 

Jtem de agris et predijs que prelati claustralis seu clerici 
^^culares propriis sumptibus excolnnt. de censu ipsorum pre- 
^^öi et agrorum. qui secundum iustam et communem esti- 
^^cionem limitari debet et inponi. si prius inpositus non fuit 
"^"^iöia persoluatur. 

Jtem iu qualibet dyocesi tempora solucionis per dyoce- 
ita^^ ^Psum prout possibile uiderit limitentur et prefigantur. 
^amen quod decima ipsa pro quolibet anno in kal. octobris 
^sdem anni integraliter sit soluta. 



390 



RÉTTARBÓT VIÐ JÓNSBÓK 



1314. 



Jn cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus duxi- 
mus apponenda. Datum kal. Decembris. loco et anno supradictis. 



215. 14. Juni 1314. í Björgvin. 

Réttarbót Hákonar konungs háleggs um ýmsar breytingar á 
Jónsbók. 

|)essi réttarbót er ein af þeim, sem menn um langan aldr hafa 
skofcið í smágreinum hér og hvar inn í Jónsbók, og hefst sá siðr 
líklega með þessari réttarbót, því í henni er skipað, að hún skuli 
færast inn í lögbók. Hér er réttarbótin prentuð eptir Ny kgl. s. 
Nr. 1930A. 4to bls. 141—45 skinnb. frá c. 1320, og er hún hér 
ágæt og vart í nokkru handriti betri. Húri er til í fjölda liandrita, 
en ekki er hirt um að geta þeirra hér. Aðr er hún prentuð í Lov- 
samling for Island 1853 I, 27 — 31 eptir AM. 127. 4to og þar 
eptir í Jónsbók Akureyri 1858; síðan er hún prentuð í Norges gl. 
Love 1885, IV, 349—53 eptir gl. kgl. s. 3270. 4to samanbornu 
við AM. 346. Fol. og GI. kgl. s. 3269B. 4to og er í þessum út- 
gáfum vísað til hvar hverri grein er ætlaðr sfcaðr í lögbók. Sbr. 
Crymogæa Arngríms lib. III, 125. I^essi réttarbót er eiginlega ís- 
lenzka útgáfan af réttarbótinni frá 2. Mai 1313. 

Rettar bætr hakonar konungs. 

Hakon með guðs miskunn noregs konuugr son magnus 
konungs sendir ollum monnum a islande þeim sem þetta bref 
sea eðr heýra q[veðiu] G[uðs] oc sina. 

Skýllda uar ok astsemd su sem ver hðfum til alþyðu rikis- 
ins sakir mikils goðvilia ok eptirlætis er allir menn hafa oss 
t§ð. siðan gvð kaus oss til Rikisstiornar. krefr oss vm at bæta 
þa luti sem afatt er. einkanlega vm Iðgh ok landz rett. höfuiö 
uer þui vm hugsað með bezstu manna raði ok bænarstað vitr- 
astu manna heðan af landinu. sem þa vóru i hea oss. ok let- 
um skrifa yðr til nýtsemdar ok hugganar. þessar rettar bætr 
sem her fýlgia. 

1. J fýrstu at þau mál er lægmenn ok syslumenn fa 3eig| 
yfir tekit. þa geriz xij. manaðastefna tii noregs. sua atþamegi 
þar rett af gera. 

2. Jtem at sua se laga stefna til syslumannz sem ti' 
Iðghmannz ok halfu minne sekt uið. 

3. Syslumenn skulu ok mega gera stundar stefnu tii sio 
at ansuara monnum þeim. sem Iðglegt mal hafa a hendi þeim- 



^^14. RÉTTARBÓT VIÐ JÓNSBÓK. 391 

suara vitnum þeirra. ok geri þeim rett sem mishalldinn er, 
þo at stefndr komi æigi íorfallalaust. 

4- Sua uiiivm ver ok rett se at gera stundar stefnu til 
Iðghmanz. þa er hann riðr vm laud at skipa malum manna. 
þo at stefndr megi auðuelliga vitnum sinum til koma. 
feir bulavsir menn skulu skatt gjallda. sem hann a 
•^- hundrat fýrir sealfan sik. ok c. fýrir huern vmaga sinn. ok 
^*^^ c. ýfir fram. 

6. Fýrirbioðum uer at þeir [se] leensmenn sem eigi eru 
^^Hueðia. at bæta þat aptr sem þeir taka vrettliga vtan bændr 
'^^Þýkki annat. 

7- Eigi vilium ver at nokkuR maðr skioti mali sinu vndan 
^öianne æðr sýlumanni. ok talmi sua rettinðe manna. efskýn- 
^^«íir uienii sea. at þeir fai ýfir tekit. 

8. J>at capitulum skal ok uera i bok ýðarri, sem stendr 
^ettar botum þeim sem vilhialmr kardinali gaf ðllum monn- 
i noregs kongs Riki ok þetta er vpphaf at. Ef uirka dagha 
aeigi vinna sakir veðrattv ok þetta annat er sua hefr. Sakir 
^auðsýnia landzins ok ýmislegrar veðrattu^). 



) þetta er úr skipan Vilhjálms kardinála frá 16. Aug. 1247 (Dipl. 

kl 



l8l / ' 

■ 062-65 D); í Ny kgj. saml. 1930A. 4to bls. 145 stendr þessi 



sem réttarbótin skipar í lög, beiiit aptan við réttarbótina, og af 
^ þesBi texti er ekki notaðr áðr læt eg prenta klausuna hér. 

leyfi vilhialras*). 

st'ft ^^**^^ ^^yfi gaf vilhialmr kardinali þa er hann kom i noreg. en siðan 

^ ^^^^^ innocencius pafi. 
líial ^^^^^^ <^aga ma æigi vinna firi sakir ueðrattu. þa skai maðr i leyfi 
^ Pa heyi gjny korni ok oðrum buföngura. ok ÖUu alldine sektalavst 
Bkai '^^gum. En vm helga daga geram ver þa grein aa. atþat leyfi 
hafa sem nauðsyn stendr til. ok nytsemd er i. ok þo undan taka 
stgrstu guðs hatiðir. 

vm veðrattu*). 

^yrir sakir nauðsynia landzins ok fatæktar ok ymisligrar ueðrattu 
lofo ^^^^ healpi þui betr hinura fatæka. þa iatura ver afguðshalfu ok 
Öll^°^" skera. ok allz kostar ok at biarga ok sua heyi til kuelldz 
^ptan ^^'^^lielgum daugvm. nema olafamesso aptan fyRa. mariumesso 
til f ^^^'^^^'^^ggia* Sua skal ok ef menn fa veðrattu a laugar daghínn 
^^joðrar. þa er lofat at fiskia til kvelldz. Ef raaðr hefir gört heylass 
rauðu. 



) með 



392 



RÉTTARBÓT VIÐ JÓNSBÓK 



1314. 



9. Sua hðfum ver ok staðfest at alla þa vendræðamenn 
sem komaz a kirkiu naðir. skal sektalajst íiýtia til noregs ok 
koma þeim þar i kirkiu. eptir raði syslumanz ok loghmanz. 
vtan þa menn sem kirkia a æigi at hallda eptir Iðghum. 

10. f essar naðir gerum ver ok vm íiðlmæli heþan af. at 
ef maðr kallar annan mann drottins suika. fordæðu. morðingia. 
þiof. huinn. putuson æðr horkonuson æðr ðnnur iafnskemmileg 
orð. ssa skal sekiaz. iiij. CDðrkum við konungdominn. en öll þav 
fiolmæli er smæBÍ dæmaz ok til minne hneyksla horfaz skulu 
eptir domi ganga. beði sekt ok rettr þeirra er talað er til. þar 
til er ver getum við komiz með anefndri grein. at setia þau 
með hinna bezstu manna raði. 

11. En huar sem maðr fæR meyiar æðr konu eptir Iðgh- 
um. ok eru honum leðir penningar til æðr i borgan gengit 
fyrir hann at hann a sva mikla peninga sem þa eru anefndir. 
þa skal sðmu leið fara sem bok uattar vm þat fe sem konu 
verðr leeð til heimanfýlgiu. en ef hann uanrækir. þa sæki 
giptingarmaðr æðr Iðglegr vmboðsmaðr konunnar henne til 
handa ok taki þar af fyrir starf sitt sua at haun se halld- 
inn af. 

12. í^ar sem maðr fiestir ser meý æðr konv eptir guðs 
Iðgum ok samðýkt beggia þein a. þa eru þau bðrn ðll Iðglega til 
arfs komin sem þau eiga. huart sem þau eru getin fyrir íest- 
ing æðr eptir. nema þav hafi i hórdómi getin verit. en su eio 
er Iðgleg festing. eptir þui sem forn landz Iðgh vatta en engi 
ðnnur. ef maðr tekr i hðnd meý æðr konu nær veraudom skil' 
rikum monnum ok festir hana með þeim orðum. sem þar til 
heýra. 6n huerir sem oðruviss binda sinn hiuskap. þa skulu 
þeirra bðrn æigi löglegh til arfs. 

13. Sua er nu ok skipað at moðir skal taka arf eptif 
barn sitt. þat sem hvn gat i frillu lifnaði. i settu erfð. osest 
eptir frillu sun. en ef hvn er æigi til. þa tekr frilludottir. 

Sa maðr skal æigi mega iata arfi vndan ser. 



æðr uiðarlaas firi helgi. þa skal heim reiða ok inn bera þo at heilag* 
se. 8ua skulu ok Önnur lauss. auH þau sem a ueg eru koinin firi helgii** 
heim reiöa ok þau ein inn bera sem uæta ma spilla eðr stuUd vm 
ottazBt. 



^^^4- RÉTTARBÓT VIÐ JÓNSBÓK. 393 

l^ann er ýngri en tuitugr. en [sá] er tuitugr er hann hefir. xx. 
^ola nætr. 

15. pat [er] nu ok staðfest at ætleiðings son skilgetinn 
l^^ki nsest eptir ætleiðing ok þa sem honum standa iafnfram. 
Pann arf sem faðir hans uar til leiddr ef hann er andaðr. Sua 

sonar synir se .ij. æðr fleiri þeir sem faðir þeirra var 
"getinn. þa taki eigi meira arf en faðir þeirra stoð til. ef 
y eigv við þa at skipta. sem iafnfram þeim standa. 

16. Skýlit er huart hiona at fera annat fram a fe sinu 
^i^t er þat er. at framfærslu þarf. verðr dðt æðr fær annan 

^^-nkleika, en ef þav hafa með minna fe saman gengit en þau 
*t*^i bseði saman íil .ccc. ok alldrei urðu þau sua rik at þau 
^ konungi skatt at giaiida. þa se huart annars handbiargar 
^^^gi æðr flýti a rossí ef þau fa æigi fyrir vnnit. ok þeirra 
y ö skulu æigi a hreppa segiaz. ga meðan þau géta flutz með 
, skilorði. þat skal þrot heita sem sm andaz fra. sem með 
^biðrg attj {j^am at færa. æðr fýR sögðum flutningi. 

17. ,Eigi gi^ai þmfa fleirum at bioða omaga en einum 
sa sýne með skihiki i lavgligan stefnudagh. at nokkurir 

^a honum iafnfram þeir sem fuUan forlagseýri eiga. þa 
^klu framaR dæma a hann en eptir rettri tiltölu. 
^^^. 18. Bioðum ver ok staðfastlega. ok i laugh setium at 
^ þeir fatekir menn sem með uónaruðl ganga ok þiggia ðl- 
eru skýlidir at leiða æðr bera börn sin æðr annan ueg 
sua ^^^^^ skynsamir menn sea at þav fa orkat ok 

tue ^^^^^ ^^^^ moðvr. vtan sonr æðr dottir vinne sér aðr 
Sgia missera biðrg. þa eru þau æigi skýlld at ganga a fa- 
^^^^ ttieð foðvr. 

19. En ef þeir menn sem a vanar vðl ganga ok þiggia 
ilis ^^*^^i^ða bændr æðr aðra dvgandis menn þa sem heim- 
fast ^^^^^ orðum æðr uerkum. sua at þat uerðrvitnis- 

fai 'f ^^^^^ Hkamlegri refst eptir löglighum domi. vtan þeir 

u lan borgunarmann. at Ivka slikt sem dæmt uar i rettar 
doQf^ ^^^^^' "^^ Þ^^^ misgiörðu vilia hlavpa vndan 
^öiboð^^^^ granna sina er fýrir vanvirðu uarð. eí konungs 
^ödir ^^^^^ ^^^^ Þ^^ taka þann mann ok fiðtrahann sua 
hvn^^. ^^^^^^^^^*^ dom. utan sa fai borgunarmann at hann skal 
^'^^gi hlavpazt. 

Jtem vm þa lausamenn sem vskil gera ok skuUdir 



394 



BÉTTARBÓT VIÐ JÓNSBÓK. 



1314. 



eiga at luka. þa taki syslumaðr huerr 1 sinne syslu goz þeirra 
með uitorði skilrikra bonda ok Ivki hverivm sina^) skulld. eftil 
vinnz. elligar missi huerr sem tala rennr til. 

21. Ef þorsdagh þann sem .íij. uikur eru af svmri berr 
aa helgan dag. þa komi ðll gðgn fram vm iarða brigði hinti 
næsta syknan dag eptir. 

22. En ef maðr tekr falka sa annars mannz iorðu. eigi 
sa. ij. luti nerðs^) er a iorðu byR. en sa þriðiung er tok. 

23. Heðan i fra skal xv. uetra gamall maður vera vitni^ 
bæR. og eiga sealfr rett a ser ef honum uerðr meðr ofvnd mis' 
þyrmt. skal ok fearhalldz maðr hans fullu fyrir suara af bans 
gozi vm þat sem hann kann brotligr uerða. 

24. En ef menn verða sannprofaðir at þui at stika rangt 
viliandi með rettum stikvm. æðr uega rangt með rettvm vagviö 
æðr mæla vrettliga með rettum mælikerolldum ok verðr þa^ 
eyris skaði æðr meiri suari sliku fyrir. sem hann hafi stolið 
iafnmiklu. 

25. Biörgvinar askr motmarkaðr skal gauga til hunangs 
ok lýsis æðr sa sem sýslumaðr lætr þar eptir gera. En huerr 
er 1 rðngum aski mælir. suari fullri sekt eptir þui sem 
vattar. en þeim fyrir skaða er sins misti vretliga. 

26. far sem menn riufa skipan i ueri æðr i langferðufli' 
sekr hverr halfri CDork við konung. er þat gerir. en hinuOJ 
eptir Iðglighum domi er skip atti. En huerr sem tekr visvitandi 
annars skipara sekr halfri CDork við konung. ok skai þo skipa^^ 
uera þar. sem hann reð sik fyRÍ. 

27. konungr a sekt þa sem við liggr vm helgra dag^ 
ueiðar. 

28. Engi maðr skal ok abyrgiaz vitni lengr en .iij. ^^^^' 
vm skullda lyktingar. ef skulld er minne en .vj. hundrut. 

þo at skulld se meiri abyrgiz æigi lengr en .v. uetr. 

Bioðum ver at þer halldit þessa alla articulos fyrir 
ok latið skrifa i bok ýðra. en ef nokkurir lutir eru f^^^ 
her i er yðr þikkia of linir æðr ofharðir. þa skrifit skiluislig^^ 
til uár ok skulum ver þa skipan a gera sem ver seam 
bezstu manna raði at ýðr megi hentaz vera. 

gefi gvð ýðr sua þessar rettar bætr at hallda at iebsus 

') sinum, hdr.(!) uerðr, hdr.(!). 



^^^4- RÉTTARBÓT UM FÉLAGSGERÐ HJÓNA. 395 

^hfistus hafi tign og uirðing af en ver sæmd ok æru. en sealt- 
ýðr snuiz til naða ók nýtsemdar. ok ollum þeim sem eptir 
yðr kvnnu at koma. 

Þetta bref var gðvt i biörgýn. þrimr nottum fyrir bot- 
8 uðku. aa xv. are Rikis vars. herra biarne auðvnarson inz- 
siglaði. jon mvrti Ritaðe. 



j^^^^- 1314. i Tíjnsbergi. 

^^Tarbót Hákonar konungs háleggs um félagsgerð hjóna. 

er T'l^^^^' ^^^'^- ^^' ^^^^ skinnb. skr. c. 1650; næst á undan 
sem h^^^" Kristinrétt 1316, en á eptir er um melrakkaveiðar, 
skin K^^.^^ kallað réttarbót Hákonar konungs; áðr stendr hér í 
jjg... ^^'nni réttarbótin frá c. 1306 um félagsgerð, þessi réttarbót 
^^^st ekki áör; ekki er víst hún eigi við íslaud. 

tH]akon m[ed] G[uds] m[iskun]. 

Med þui at iduglega hevur firi oz kíært vered. at I^g- 
^ vorer vnderstanda imislega þann capitula. sem vottar um 
.Sz gierd. þa riðrum vier þeza skipan sa umm alldur oc æfi 
°l>"gdanlega. 

tuo ^^^^ naenn sem gipta saman barn sijn: so at 

g^^'^^^^^^ggiu fedgin ero vit. þá skal sá skildage loglegur vera 
. giör er sa brudkaupzdege. huort sem er mále edur helm- 
öie^ ^^^^g* ef sá CDáÍdage fer þar fram medjáirde ocsamþicke. 
^ ^andselum af beggia hende. 

giptizt sá madr sem hann á Bern skilgeten ádur. 
^ot^^ Þau j omegd þaun tijma: þá má hann med ongvo 
^ ^öimingafielag leggia vid þá kouo edur mey sem þá fær 
gior ' ^^^^^ ^^^^^ ^^^^ mega fuli arfsvik vit bornenn 

Þau h' ^^^^ ^^'^^ ^^^^^ l^ggi^ síj^ ^ mille. þá mega 

8kil ^^^^ ^^^^ giora: ad þau eige barn edur bern 
öíis ^^^^ ^ mlle: ef þar ero vit Iðgleiger erfingiar barns- 

* þöir sem erfa skilldu. ef huorke være til fader nie moder. 
þetta vort bref giort i Tunsberge á xv: áre Rikis vors. 



396 



EYJÓLFSSTAÐIR. — STEINSHOLT. 



1314- 



217. [1. September 1314]. 

Máldagi 5>orlákskirkju á Eyjólfsstöðuœ á Völlum, er Árni 
biskup Helgason setti. 

AMagn. DipL afskrr. Nr. 4465 með hendi Árna Magnússonai" 
sjálfs, og skýrir hann frá frumritinu á þessa leið; afetta fyrö^ 
framan skrifad, var med nyrre hendi ritad aptan á kalfskinns bref 
daierad 1581. og innehalldande giörning mille Eiriks Arnasonar og 
Halldoru Jonsdottur, um jördena Eyolfstade &c. Giðrningur pesse 
fram for á Eyolfstödum a Vðllum föstudagenn næstan epter kross- 
messu um hausted 1580. enn innsigladur er hann og brefadur ^ 
Skriduklaustre sidiirsta Martii Anno ut supra 1581. fetta fyrr*|' 
sagt kalfskinnsbref a nu (1708) syslumadurenn Biðrn Petursson * 
Bustarfelle". AM. 259. 4to bl. 17a og 96a skr. 1592. Ekki er 
þaö meö öllu víst, að þessi máldagi sé hér í sinni upprunalego 
mynd.^ en mjög fjarri mun það þó ekki. fess er hvergi getið hve' 
nær Árni biskup hafi riðið yfir Austfirði, en ekki er ólíklegt Þ^^ 
kunni að hafa verið um þetta leyti, því ekki er þá getið yfirreið^ 
hans annarstaðar né utanferða, 

[Eyolfstada kyrkiu maldage^). 
Árni biskup HeJgasou hefur vigt kyrkiuna^) a Eyolfstoduiö 
a vollum i Fliotzdalshieradi gudi til lofs og dyrdar og hin^^ 
helga þorlaki biskupi og signudu^) Katerinu med þeim 
at þar skal syngiast annan hvorn dag helgan og iiij. skylWíi' 
messur at auk kirkiudag og katrinarmesso og þorlaksmessí^ 
vm veturinn fiiri jol og annnan hvorn paskadag og 1^^^ 
presti .ij, merkur i kaup. kirkian a .ij. kugilldi og skal Þ^^ 
lukast af xij. alner fatækum monnum þorlaksmesso um vetur' 
inn og luka ,x. aura yfer til vallaneskirkiu arlega firi þa sku^'^ 
at þar takast heima kirkiu tiundir og presttiunder og liostoH^^' 
heima manna þeirra sem þar bua. þviat þar takast heima all^^ 
skylldur. kirkiudagur a Eyolfstodum er iafnau hinn n^i^^^ 
sunnudag epter hofuddag Johannes baptistæ. 



218. 18. Október [1314]. 

Máldagi Maríukirkju í Steinsholti í Gnúpverjahrepp, er Arii* 
biskup [Helgason] setti. 

Laudsb. 268. 4to bl, 57a skr. 1601. það er ekki með öllu vístbver 



[Eyoifstailer 259; ') kirckiu 259; sl. 4465. 



^^^4, AUÐUN BISKUP. — REYNISTAÐAKLAUSTR, 397 

4^01 biskup það er, sem hér er nefndr, þó virðist það helzt vera 

Bnrn P Helgason. það bregðr fyrir svo fornlegum rithætti á 

um orðum í máldaganura, að hann getr varla verið frá tímum 
■^rna bískups Ólafssonar, og aö efni til ekki heldr. 

Steinnsholltt. 

^ariu kirkia j steinnzholltte var vijgd af herra arnna biskupi 
festo sancti luce euangelistg. Hun a heimaland allt og vij 
*^^giUdi. kluckur iiij oc Biollu. smellta kross. Bocur iij. 
•^'^^M!) cer. 

þar scal vera heimilis prestur oc veita allar tijdir. 
þar liggia vnndir v^) Bðer oc ij Bönhus j gelldijnga 
^ ^ 00 hlijd. circkiu tijundir og lika grðptur af þessum 



^^^^' 15. Marts 1315. í Niðarðsi. 

J^^Eikr Bárðarson selr með samþykki husfreyju sinnar Gy- 
^ Jónadóttur kanokum í Niðarósi fjórðunginn í jörðinni <-þias- 
^stetto i u synzsta garðenom » « firir tyttugu merkr » . « En 
a Auðuu biscup a Holom skilldi firi neruerandom oc ahðyr- 

sa ^ -^^göu Barðardottor systur minni i husum firir 

^\ Js biscups a Holom. er þa var hann i korsbröðra garðe í 
^ose.n Bréfið gert «i Niðarose þrim nattum ef[tirj Gre- 
þush ^^^^^ þa er lidnir varo fra burð vars herra Jesu Ghristi 
undrat vettra þriuhundrat uættra oc fimtan vettr.n 

la : ^?}^^- Norv. UI, Nr. 105 eptir frumbr. í AM. Facs. 8. nr. 
™u uorska frumbréfasafni). 



^ ^^^* 2. April 1315. á Hólum. 

Þofy^ K'^labiskup staðfestir stofnunarskrá Jörundar biskups 
Isl TT^^^^^^nar fyrir klaustrinu á Stað í Keyninesi frá 1295 (DipL 
' í^r. 159). 

■^^agn. pasc. I, 3 frumbréfiö á skinni með norsku handarlagi 

ij . ^ - — ' — — 

bfiíir^ en ^^^^^^^ ^^^^ biskups HaldórsBonar eru taldir að eins flórir 
það þarf ekki að vera annað en afskriptamunr, fyrir: vj. 



398 REyNlSTAÐAKLAUSTR. I3l5- 

og með innsigli Áuðunar biskups nokkuð brákuðu. Dipl. afskr*'- 
AM. Nr. 2945 (þrjár afskriptir); afskriptir eru og í AM. 277. 4to 
bls. 22, og ÁM. 280. 4to bls. 1-3; Landsbókas. 107. 4to 
bls. 1. Bréfið er áðr prentað í F. Joh. Hist. Eccl Isl. II, 
— 66 með latínskri þýðingu. Bréfið er tekið upp í Biskupasög^^ 
séra Jóns Haldórssonar. 

Jn nomine dominj amen. 

J>at séé allum mannum kunneght at þa er lidit var ft*^ 
highat burde uars herra jehsu christi þushundrat ccc ok fimtao 
áar profaðum wer audun medr guds myskunn biskup a holuö' 
firir sealfra várs Raun ok margra dugandes manna framsog^ 
huersu fagrliga ok bæidrliga forséo virdulighr herra godrar 
minningar Jorundr er nærst uar firir oss biskup heilagrar bol&' 
kirkiu hefir henne væitt ok sealfa hana ok hennar dætr marg' 
falldliga prytt medr vitrligri firirhýggiu huadan af er fiaD^ 
setti sýstra klaustr at stad j Ræyninese [fýrr en maudruua'-l^ 
klaustr^) gefande þar til þessar æignir medr fullu skilri*^^' 
halfan stadinn bæima. hafstæins stade. grafir tuær. pafastad^' 
vermsla land balft. fiallz land. skardsá. hól. stopul, dadastadö* 
hola. foss balfan. brókar læk balfan. hnudsnes. sela halfa. bof' 
feriu hamar. kara[stad]e. hroars dal. kelidudal, bakka. skaurdU" 
gil ýtra, gek lands læiga af þessum iordum otan hæima 
hafstæinsstadum jn summa sextan bundrat ok tuttugu. 
læiddi hann ok til medr hæilum fortalum ok fagrum kenniní^ 
um fru ballberu er sidan vard abbadis sagdz klaustrs 
[mjargar adrar Rikar konur medr miklu godze at stýrkia sta^"^ 
inn ok hæilaga Reg]u ok prýda medr fagrum Jifnade. fju af Þ^^ 
at oss sýnist þessi hans skipan sua hialpsamligh sem nýtsanjl^í'^ 
bade til salu og sæmdar honum ok oss ok uáRum lagliS^^ 
eptirkomandum. þo at j nakkorum græinum sýnist hann fx^^^ 
arri gefit bafa af hola stadar godze en hæilagrar kirkiu 
uatta þa stadfestum wer þessa hans skipan ok giof. æfiii^^^^ 
vbrigdanliga halldnum Retti sæmd ok lagum hæilagrar bo 
kirkiu um biskups tíunder af æignum oítnefndz klaustrs. vit^^ 
ok firir uist at wer skulum uera þeirra formadr ok abóti þ^^'^ 
ok stad þeirra ok godze til uerndar ok hagýnda. bidiuiö ^^^^ 
uara lagliga eptirkomendr hola biskupa at þer uendit goduib^ 



ffá [ er bætt ÍDn yfir línunni með annari en pamtíða hendi- 



^^^^' RÉTTARBÓT HM BRÉFABROT. 399- 

l^^l klaustrsens og sýstranna medr astsemd ok fadrligre um- 
ySgiu firir biodande huerium niaune at kallza þær edr unada. 
ii^dra edr talma ifer sagdu godze af sinum Rettindum. vænt- 
^öi wer og træýstum fastliga at allir þeir godir menn sem til 
P irra ^era ual ok uinattusamliga audlist af gude sealfum j 
^mrike sæmd og saluhialp. En þeir skulu fá af oss þak ok 
su, ^jj-j, j^gjjj^ uerandi ok eplirkomande viti firir uist 

bre^^^^ stadfastliga þessa uara skipan settum wer firir þetta 
^art jnsigle. Datum auno dominj predicto. loco prefato. 
Honas Aprilis. Ordinacionis nostre anno tertio. 



^ ^^1- 25. November 1315. i Björgvin. 

^^^arbót Hákonar konungs háleggs um bréfabrot. 



eiris 



Þessi réttarbót mun ekki hafa verið gefin íslandi sérstaklega 
^ána^^ ^í^n ber með sér, eu á 14. öld hafa menn byrjað að taka 
j/ ,^Pp í Jónsbókarhandrit og öllum hinum prentuðu útgáfum af 
^all fV ^^^^'^^' hún, Hiín er til í tveniiskonar textum, sem hér eru 
hiiiu ^ ^enjulegast kemr hún fram í A-myndinni, en í 

^ elzta íslenzka handriti, sem til er af henui, er hún eius og í 
^óki^ þeim texta að eins eitt handrit annaö, en það er pappírs- 
tess^ ^^^Steph. 13. 4to sem er skrifuð eptir skinnbók frá 16. öld. 
og. . geta að einstaka klausur úr þessari réttarbót finnast á víö 
^ParT^ í handritum, eins af svo mörgum öörum róttarbótum; 
tlan ^^^^ ^^"^ manni en frá megi segja að ákveða slíkar 

'^itT' stundum eru þær ágrip úr réttarbótum með öðrum 

^ ^sekjum^ og stundum er ómögulegt að ákveða þær^). Klausa 
ÁM ? ^ er § 2. um fjárskaða, er t. a, m. skrifuö á spássíu í 
^ann b^' ^^^' ^^* (lögbók Svalberðinga) viö kap. 32. í Far- 
^'^gum Jónsbókar. Um ártal réttarbótarinnar er þess að geta, 



örðat 



^^ni' ■ ^^^^ klausa er t. a. m. þessi, er sumir láta staiida í sara- 
MSt* ^^^^^ réttarbót (sbr. NgL. 111, 115) IBfél. 68. 4to skr.c.l760; 
^^^' 46. 4to ch, Oddur Jónss. 1669 fol. 23 (styttri): 



^^stir . ^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ maðr á raeð þeirri konu er hann 

hvfko.-^ ^^*^nl koDU lifandi, ef þau eru ei löglega skilin; hann á á 



skii ^^^^ ^^*^ roeðan hann breytir svo. Svo og verðr það barn ekki 
svo þá konu, er hann hafði í bórdónfti fiam bjá sinni. 



h ' ^^^^ á framhjá konu sinni þó kvinna hans deyi, og eign- 
^ön svo þá konu, er hann hafði í bórdónfti fiam bjá sinni. 
^ott. 2106. 4to bls. 17— lö eignar þessa klausu Biríki konungi). 



400 



RÉTTARBÓT UM BKÉFABROT 



1315. 



að það finst eiginlega ekki nema í þrem handritum: AM. 157. 4to, 
áM. 94. og 102. 4to (= eitt hdr„ epfcir sama frumriti) 
Stockh. C21 4to. 



Prentað hér eptir AM. 350. Fol. bl. 76a— b skb. 1363 og 
borið saman við AM. 351. Fol. bl. 131a - b skb. c. 1360. En í 
mörgum handritum íslenzkum er þessi réttarbót til svo sem: AM. 
345. Fol. bls. 152 skb. c. 1570; AM. 132. 4to bls. 140 skb. c 
1430; AM. 147. 4to bls. 189 skb. þetta c. 1600; AM. 157B. 4to 
bls. 48 skb. c. 1460; AM. 161. 4to bls. 253—54 skb. 1561—65; 
AM. 40. 8vo bls. 382-83 skb. c. 1560; AM. 55. 8vo bls. 
— 26 skb. c. 1580; AM. 456. 12mo bls. 60—61 skb. c. 1480; 
AM. 458. 12mo bls. 50-51 skb. c, 1570; AM. 60. 8vo. bl. 63b 
—64 papp. c. 1690; AM. 200. 4to bl. lla pappír c. 17O0; 
MSteph. 12. 4to papp. c. 1570-80; MSteph. 41. 4to papp- 
1730; MSteph. 48. 4to bK 8b papp. 1669; GI. kgl. s. 3274A. ^to 
papp. c. 1620; Ny kgL saml. 1923. 4to bl. 146 - 47 skb. c. l590i 
Ny kgl. s. 1924. 4to bl. 53a— b c. 1550; Ny kgl. s. 1933. 4to bl. 9^'' 
skb. c. 1600; Ny kgl. s. 1911. 4to bls. 217—18 papp. c, 1750; 
Ny kgl. s. 341. 8vo skb. 1656-68; Thott. 2097. 4to skb. 
1650; Thott. 2100. 4to skb. c. 1560; Thott. 2101. 4to skb. 
1490; Thott. 2106. 4to papp. c. 1750: Uldal. 320. 4to paPP' 
1603; Uldal. 322. 4to skb. c. 1570; IBfél, 122. 8vo papp. 
1660; IBfél. 60. 8vo papp. 1595—1604; IBféL 315B. 4to bls. 
—69 papp. c. 1670. Prentuð í Norges gl. Love III, 214—1*^' 
og eins og áðr er getið í öllum Jónsbókar útgáfum. 

K[ettar] B[ot] H[akonar] K:[onungs]^) 

Hakon með Guðs miskunn noregs konungr sendir. 4^. ^^^' 
manni [Q[ueðiu] G[uðsJ ok sina.") 

ODargir menn hafa kigrt fur oss iðuliga. ok einkannliS^j 
þeir sem umboð bafa [uaRa uegna^) afc sækia brefa brot oss 
handa. at þer uilit Öngua sekt a [þa dæma. er briota ^'^^ 
uar^). eðr riufa þa orskurði sem ugr hðfum a lagt eðr sta^ 
fest. [ok af^) þui uilium uer at [þer uitit^) at vær hðfutu 
skipat staðfastliga furr meÍR ok sua uilium ugr at geymiz [^P^ 
fra þersum^) degi obrigðiliga. at huerr sem brytr bref ^^^' 
heðan af eðr doma. varnaðar bref eðr staðfestu^) eðr þau onn^'^ 

Hakonar konungs bref vm brefabrot 351; ^) [etcetera 350; '■^ 
oss ok varri halfu 351; *} [segia þeira sera bref vaar briota 351; 
.351; [þu vitir 351; ') [fra þeima 351; bref, b. v. 351. 



1315 



RÉTTAKBÓT UM BRÉFABROT 



401 



sem ugr gefum ut ymsum monnum til rettinda. stýrkseðr naða. 

at æigi se sakir a nefndar. i uarum brefum. þaa uilium 
^?^, at huerr maðr se sekr^) viij. mprkum er uar bref brýtr. 
^ sua bioðum ugr þer at dðma ok laga orskurð sa at leGia. 

6öan aF). furr nefndar viij. merkr. sa huern þann mann er at 
þui uerðr kunnr eðr sannr. sem aðrar laga sektir þær sem á 
^efndar ero i landz laga bokinni sealfri, nema þar sem menn 
S^í'a friðbrot^). heimsokn. [eðr Rán^). eðr aðrar þær sakir sem 
^ss þickir [æigi sua litiP) sekt til koma. þa uilium ugr at 
^^^^ eptir þui sem Iðgbok uattar. 

L^ar þetta bref giort j biorgvin vpp aa katrinar CDesso dag. 

' uars^). fHerra juar kanceler jnnsighladi^). 

l^Q þorger þouesson ritadeS). 



B. 

Gl. kgl. saml. 3369B. 4to bls. 125-26 skb. c. 1340; sbr. 
öpli. 13. 4to. bls. 269, papp. 1715, eptir skb. frá 16. öld. 



%ha þ, 



rettarbot hakonar konongs. 

Hakon konungr etcetera. senndir hj. loghmanne etcetera. 
ODarghir menn hafa iðuligha kært fyrir oss ok einkann- 
eir sem vmboð hafa af uorri halfu at sækia brefhabrot 
^il handa at þeir uilia engha sekt aa þa dæma sem bref 
briota. eða. riuta þa orskurði sem ver hofum aa lakt. eða 
"íest. ok af þvi uilium ver at þu uitir at uer hofum sua 
P^ð staðfastligha fýa meÍR. ok sua uilium uer at geymiz fra 
^a^) deghi obrigðiligha. at huer sem brýtr uar bref hieðan 
^ej.^^^ 'ioma. uarnaðar bref. eða. staðfestu. eða þaj aunnur. er 
gefhum ut ýmissum monnum til rettinda. stýrks. eða. naða. 
^t eigi se sektin anefnd i uorum brefum. þa uilium uer at huerr 
Uer ^ ^^l^^ðr atta morkum er uor bref brýtr ok sua bioðum 
^ þer at dæma ok lagha orskurð aa leGia heðan af fýa 
atta merkr aa huern mann þann er at þui uerður kunnr 

351. 6 ^^^^^' ^^*' ^^^' ^^^' ^^^' ^^^' f^^^*" 

eptir ^ eitt; etcetera 351; Datum etcetera 350; [b. v. 

h^y' Stockh. C21; «) [bætt við eptir AM. 94. 4to og 102. 4to; þma, 



B. 



26 



402 



GRJÓTEYRARMÁLDAGI 



1315 



ok sannr sem aðrar laghasektir þer sem aa nefndar eru i landz 
laga bokinni sialfri nema þar sem menn gera friðbrot eða heiiö 
soknir ok rsan ok aðrar þer sakir sem oss þickir eigi sua litil 
sekt til koma, þa uilium uer at fari eptir þui sem loghbok 
uattar. 

2^), Jtem huaruitna þar sem maðr gerir til fiar skaða, 
eptir þui sem .vi, skýnsamir menn meta loghligha til nefndir 
af rettaranum ef uitni eru til. þat er allt fullrettis skaði 
menn meta til halfrar merkr. e^j ef minne er þa er ðfundar 
bot eptir domi ok atuikum þeim sem ger er skaði. nu dylí* 
hann ok eru eigi uitni til. sýni lýrittar eiði. enn settar eiði 
fyrir fullrettis skaða. ok gialldi sem aðr uottar. 

3. Jtem nu uill maðr annan sekia um eitthuert msftl 
enn annaR hafi honum sokn fýRÍ aa hendi þa lati sa fýRÍ 
er siðaR tok til þuiat eigi maa hann tueim ein andzsuor ueita. 
ef þat er eigi ugla sokn uið han ger, 

4^), Konungr eða hans umboðsmaðr æ, fýst kaup ^ 
ollum uarninghi eða þarfindum huart. sem fallt hafha utlenzkir 
menn eða innlenzkir. þa skal honum fýst selia fyrir slikt uerð 
sem aðrer kaupa. ok vm allt þat sem hann þikkiz kaupz við 
þurfa ok faalt er þa skal hans umboðs manne fýst selia. þei»^ 
sem hann gerir til. 



222. [1315]. 

Máldagi Grjóteyrarkirkju í Andakíl, er Arni biskup [Helga- 
son] setti. 

Með vissu verðr ekki sagt, að svo sfcöddu, hvort biskup sá, 
hér er nefndr, sé Árni Helgason eða Árni Ólafsson, en máldagio^ 
hefir fornlegan blæ, Árið er og sett að ágizkun. Landsb. ^^^' 
4to bl. 73a-b skr. 1601. 

Grioteýre. 

í>at er skipan herra árnna biskups j skalhollte at kirki^ 
su er stendur a grioteýre skal hafa þennan maldaga. enn Bondö 
sa er þar Býr hafi heima halfua tijunnd sijna og heima manna 



sbr. réttarb. Magnúsar konung 1274 (Dipl, Isl. II, 42); ') Fren 
áðr, sbr. rb. 1280 (Dipl. Isl. II, 72B). 



^^^^' GARÐAR Á AKEANESI. 403 

smna. hálf tijunnd og lysitollur af grioteyre skul gr[e]idast. [til 
övanneyrar]. 



Aldagi Laurentiuskirkju í Görðum á Akranesi [er Árni biskup 
fi^lgason setti], 

Landsb. 268. 4to bl. 47a— 48b skr. 1601. Máldagi þessi er 
^^^^*®^^- biskup Jorláksson tók biskupsforræði í Görð- 

si r^^* virðist þessi máldagi varla vera svo gamall. Virðist 
ijarri að heimfæra hann til Árna biskups Helgasonar. 

Gardar a akranese. 

Jesse er maldagi kirkiu lorentij oc sebastiáne j gordum a 
^janesi ad kirkian á halft heima iannd oc skrijn gýllt med 
gum domum. sýlfurkaleka iij oc einn kalek gylltann og guU- 
hinn fiorda. sio manna messuklædi oc eirnn laus- 
*^uli, kanntara kapur þriár. sloppar iiij oc fontklædi. iiij 
aiitaris klædi og ij thil krossalltaris. munnlogar ij. oc 
^^wstikur iij oc jarnnstika stor, sex kluckur. rodukrossar ij 
annar gýlltur. fonntur. glodaker tuo. Tiolld vmmhuerfis 
y^'kiu, glerglugg oc einn stol oc messufata kistu. lektara. 

t'tastock. hálft annad pund vax. A millum oss j arnnarnesi 
j,^^ S^^otgardz j galmars vijk á kirkian allann storreka. oU þau 
þuij eru leingri enn vj alnna ad bolexi megu setia á 
framann enn fyrir ofann ála á allt gardalannd alla reka 
írá marklæk enn sa er vid gard ad osi. Selfarar tuennar 
^^^ur a marsstodumm enn onnur vpp med leira fyrir vestann 
^agnnvartt biskups breckv, afreit(!) j Suannga j skorradal. oUum 
^^iitum oc á gagnnheidi ollura saudum. kirkian á x kýr. xiij 
gilldi asaudar oc leýsa huertt [annad. xxx. gelldijnnga. þar 
j ^ vera prestar ij oc diaknn oc huernn dag messa ij vmm 
^ögafostu. ef heimilisprestur er á heýnese. þa skal giallda j 
hunndrad. J gordum skal sýngia ij messur huernn mid- 
udag oc fostudag huernn. Tijunndir liggia vnndir þessa 
j^J^u. af halfum fiorda tijgir(!) bæia. þar skulu fylgia verk- 
star fiorir. ecki fylgir skagi garda lanndi. kirkian á slijki- 

26* 



404 EYRI í KJÓS. — KKISTINRÉTTIl. 1316- 

stein hunn8l(!) punng med pell. oc ij alltaris steina lausa. oc 
eirnn vijgdann^). 



224. [1315]. 

Máldagi Eyrarkirkju [í Kjós] er Arni biskup [Helgason] setti. 

paö er óyíst hvort það er Árni biskup Helgason eða Arni 
biskup mildi Olafsson sem máldaginn nefnir, og úr því verðr ekki 
skoriö meö vissu að svo stöddu. Arið er og sett að ágizkun. AM* 
263. bls. 66 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 76b skr. 1601. 

Eyre^). 

|>a er Arni biskup vigdi kirkiu a Eyri gerdi hann þa skipan 
a ad Eyrar kirkia skal taka tyvnd oc lýsitolla af ollum heini^ 
monnvm þar: enn jngialldur leggur til kirkiu j saurbæ xij ser- 



225. 23. JuDÍ 1316. i Björgvin. 

Fjórtán menn og þar á meðal Haukr Erlendsson, samþykkja 
úrskurð þann, er Einar Ambason og Eindriði Sigmundsson f^" 
birðar konungs höfðu gert um, að vörur átta vestfalskra kaup^ 
manna (nVesfælinga») skyldu upptækar «firir þa skuld. at þeii^ 
hofdu læynt morghum lutum af sinum kaupðyri ok varningi"* 
Bréfið gert «daghen nesta firir Jonsuoku a siautianda are rikis 
vars virduleghs herra Hakonar Noræghs konongs j Jonsstofu ^ 
konungs garde i Biorghuin».^) 

(Dipl. Norv. I Nr. 147 eptir afskr. í Stockh. C16. 4to og 
Deichmannssafni í Kristjaníu Nr. 11. 8vo). 



226. 28. Juli 1316. i Björgvin. 

Réttarbót Hákonar konungs háleggs um að Kristinréttr hin^ 
forni skuli vera í gildi. 

*) Hér kemr strax á eptir máldagi Gyrðs 1352; =>) 268; Hákon kon- 
UDgr háleggr etaðfestir sama ár þessa úrskurði, Sighvats og Hauke lög' 
manns (Dipl. Norv. Ví, Nr. 88). 



1316. 



KRISTINRÉTTR 



405 



le . ^^^*^^*^ót þessi á alla ekki við ísland, en er til í fjölda af ís- 
h^^-jf^ handritum, og Árngrímr Jónsson og margir síðan hafa 
flamiö að hún væri gefin íslandi, og því er hún prentuö hér. Hér 
fylgt AM. 158A, 4to bls. 115 skb. c, 1420 (Hlíðarendabók), en 
orðamunr tekinn úr öðrum handritum, því róttarbótin er hér 
en þessi skinnbókartexti af henni hefir aldrei veriö notaör fyr. 
^Jta* þessarar róttarb. er ekki tilfært nema í sumum handritum. 
«ettarbötin er áör prentuð 1 F. Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 422—23; 
^gL, III, 116-17; sbr. Lovsaml. for Isl. I ár 1316; á latínu í 
Ponn. Torfas. Hist. Norv. IV, 450; Arngr. Jónss. Crymogæa HI, 
■^*ö; á dönsku í Jonsbogen 1763 bls. 385—86. Er til í fjölda 
AM handrita svo sem: AM. 345. Fol. 151—52 skb. c. 1570; 

Tf^- c. 1490; AM. 135. 4to bls. 213 skb, c. 1490; AM. 136. 4to 
"is 29]_92 skb. c. 1480; AM. 147. 4to bls. 188— 89 skb. þetta 
^.1600; AM. 161. 4to 4to bls. 252—53 skb. 1561—65; AM. 
g/; Övo bls. 256—59 skb. c. 1500; AM. 40. 8vo bls. 381—82 
c. 1560; AM. 45. 8vo bls. 70 skb. c. 1570 (brot); AM. 55. 
IftQí?*^* 30 skb. c. 1580; AM. 60. 8vo bls. 62a— 63b papp. c. 
soTi ' AM. 62. 8vo bl. 28 papp. c. 1650 («R. B. H. K. Magnus- 
J^^f Jslendingum.)) AM. 456. 12mo skb. c. 1480; AM. 200. 4to 
13 '^^'^ Papp. c. 1700; MSteph. 3. 4to papp. 18. öld; MSteph. 

Papp. 1715 (fjórar afskr. ein eptir Arnarbælisb., önnur eptir 
f^. 128. 4to eða 37. 8vo); MSteph. 41. 4to papp. c. 1730 (tvis- 
^jy^ MSteph. 48. 4to papp. 1669, bl. 8a; GI. kgl. s. 1159. Fol. 

c. 1650; Ny kgl. s. 1080. Fol. frá 18. öld; Ny kgl s. 
17^^* ^^' skb. c. 1550; Ny kgl. s. 1911. 4to papp. c. 
5r ' "^^^^^' ^^^^' 4*^0 skb. c. 1650; Thott. 2106. 4to bls. 53— 
C2 T^—^^ Papp. c. 1750; Uldal. 322. 4to skb. c. 1570; Stockh. 

4to skb. c. 1580; IBfél. 315B. 4to papp. c. 1670; IBfél. 122. 
gVj Papp. c. 1660; IBfél. 531. 8vo bls. 159—60 skr. 1706 af 
uani Jónssyni á Reykjum. í^armeð þessi athugasemd: "NB 
nstennrettur settur j lög a Jslandi Olaffz k[ongs] helga Haralldz- 
^ , og sama ár og hann bad vmm Grimzeý og mun sa elste hier 
landi vered hafa»(!) í AM. 128. 4to og 37. 8vo er skeytt 
við réttarbótina § 1 úr rb. ^^/e 1305. 

Bref virduligs herra hakonar konungs. 

Bakon nied guds miskvnn noregs konungr et cetera. 
Vær hofvm vndirstadit at logmenn her med ydr vilia eigi 
1 . Sögia vm þav mala efni sem heilagri kirkiv til heyra ok 
. ^^^5^ttis rettr skal vm ganga. þviat eingi kristinsdoms balkr 
Varr ^^^^^^ Iðgbok sem virdvligr herra CDagnus konungr fadir 
spH ^^^^ l^serazti agiætrar minningar let saman setia ok saman 
ok h* ^*^^^^*^^ þvi hefir æigi firirfariz atb vær ercbibiskup 
"^skuparnir hofvm eigi lidvger til vordit kristinsdoms balk- 



406 



HAUKR. — FELL í KOLLAFIRÐI. 



1317. 



vm svo skipa edr setia sem oss likar ok vilium vær þo einna 
sitz at heilog kirkia missi sinna rettinda edr hennar formenn. 
þat vilivm vær ok biodvm fullkomliga at logmenn varir her ok 
allir halldi ok hafi þann kristinsdomsrett sem verit hefir at 
fornv her med ydr. þo hvarki þann sem magnus konungr fadir 
vaarr let saman setia ok eigi þann sem ion erkibiskup let 
saman setia. En sa sem adr er her ok forn er, vilivm vær 
gangi ok þar eptir dæmi logmenn varir ok laga orskvrd ® 
leggi. þo sva at pU sv sekt er þar stendr j ok anefnd er falli 
til þridivngs. En ef þar ero nockorir Ivtir þeir sem eigi megv 
standa edr þat sem ydr þickir aa fatt vera j fýrnefndvm krist- 
ins doms belkivm. þa ritit aptr til var þar med ydra tillogv 
med vitordi ok samþykt biskupanna ok lærdra manna ok hand- 
geinginna manna er vita hvat landinv er nytsamligaz. 

Var þetta bref gert j biorgvin. olafs vpku aptan fyrra. ^ 
xvij aari rikis^) vaars. Herra jvaarr kanciler vaarr innzsigladi' 
þorgeirr tofason notarius vaar ritadi. 



227. 11. December 1316. i Björgvío. 

j)RÁNDR Gulaþingsmaðr staðfestir ættleiðslu úrskurð Sighvats 
á Leirhólum eptir síra ívar í Volabúi og bréf «herra Hauks 
loghmanz [Erlendssonar] sua wattandi at han dœmde þa ætt' 
leiding loghIegha»>. Bréfið er gert «i Jonsstofu i konongsgardö 
j Berghwin laughardaghenn nesta æptir Mkulasmesso a 
are er lidnir waro fra burdartid wars herra Jesu þushundraþ 
wettra þriu hundrað wettra ok sexstan vettr.» 

(Dipl. Norv. I, Nr. 148 eptir frumbréfinu, sem þá var i eí^^ 
G. Munthe's kapteins í Króki). 



228. [1317]. 

Máldagi Fellskirkju í Kollafirði [er Árni biskup HelgasoO 
setti]. 

Landsb. 268. 4to bl. 89b. þetta stendr raeðal máldaga Arni 



M ks, hdr. 



^^^7. KALDAÐARNES. — T0NGA. 407 

*»iskups Helgasooar og er því líklega frá hans tíð, því máldaginn 
®r lornlegr. 

Fell j kollafirdi. 

Kirkia vnndir falli j kollafirdi a þriar kýr oc fiorar vættir 
^kreidar. af atta bæium vr þorpum. oc fimm hundrad voru. . 



229. 27. Juli [1317]. í Kaldaðarnesi. 

V' 

igslumáldagi Kaldaðarnesskirkju í Steingrímsfirði, er Árni 
^iskup Helgason setti. 

, Landsb. 268. 4to bl. 61a— b. ekr. 1601. Sbr. Gyrðsmál- 
^^ga 1354. 

Kalldadarnes. 

Kirkia ad kalldadarnesi var vijgd af herra arnna biskupi 
^ kalendas augustij oc helgut med gudi hinni helgu meý mariu 
^odur gudz oc mibaelei(!) arcangelo oc hinum helga thorlaco. 

þessi maldagi var þa skipadvr. at til þessara[r] kirkiu scal 
^^i'a tijdasoknn af Boum þeim ollum sem eru fyrir vtann sela 
^ nordur thil saura. kirkiu tijund nema hualtijunnd af kalld- 
oc oUum Bæium til selár. liggia til kalldadarnes kirckiu 
^ suo lysitollr oc fiskatollar. half vætt af Bæ oc half vætt af 
^erium fiskimanni at eýum. nema at kalldbak ockleifum skal 
S^eidast þridiungur vættar. Lamb skal ala á Bæ huerium hei- 
^grar kir^iu oc abyrgist [sá] at helmingi vid aullu sem elur. lijc 
færa af þessum Böum. huertt sem helldur vill thil stadar 
kalldadarness oc sculu taca helmijng huorir. þess sem med 
Jlíumm gefst. A kalladarnesi skal vera heimilisprestr sa sem 
P^r veiti tijdir oc til þriggia Bonhusa. scal hann sýnngia j B0 
ad hamri oc a kalldBak. oc taca vj aura af hueriu. enn iiij 
^örkur af heima kirkiu. kirkian a lannd er ramnn gaf til 
íinar þad sem heitir Biarnnanes. ku oc hest oc kluckur iij. 



^^^- [1317]. i Tungu. 

aldagi kirkjunnar í Tungu í Steingrímsgfirði, er Arni biskup 
^elgason setti. 



408 



TUNGA í STEINGRÍMSFIRÐI 



1317 



Landsb. 368. 4to bl 89b~90b. skr. 1601; 262. 4to bls. 3S 
skr. c. 1600; máldaginn er tekinn upp í Vilchinsbók (cl) orðréttr. 

Tunnga j steinngrijminsfirdj. 

[Suo mikil kuikfe a kirkian j tunngu. fimm kyr oc iij ser. 
c. voTXL kirkia^) a heima lannd allt efraboP). hlijdarsel). [arn- 
kautludaF), fiordung j skogalandi. attungur 'j hualreka ad*) 
hrofa. oc j eggver[e] lannd allt j grof enne litlu oc allann 
hualreka oc vidreka. attung hualreka j hlidabæ^). fimmtunngur 
Í hualreka ad heydalsa. Tolftungur j hualreka a Galmas^) stronnd 

milli karahafnnar^) og grinndar. ad afteknum tolftungi. þridi- 
ung j hualreka ad huolza. helmijnngur vidreka milli holzlækiar 
oc hafnnarness. kirkia a hoizland allt^) hid efra med olluin 

w 

gognum oc giædum. reke allur a kaungustodum^). fiordung J 
oUum reka ad bruará. settung j hualreka j milli kolbeinzar 
oss^) oc kallbakzoss^°). niundi parttur hualreka j býrgisvijk. 
settungur j oUum reka ad giðghre. fiordung allra fiorunytia 
ad rifskerium. ok j akurvijk. halfur sextandi lutur j hualreka 
a þrætuteigi. kirkia a alltaraklædi sex^^) oc kross smelltann- 
iiij. rodukrossa. glerglugg. mariuskript. kistil oc j helga doma- 
[fornn tioUd vm kirkiu^^). jonnz lijknneski. [gunnfana ij^^) 
kluckur fiorar. BioUur ij. kerttistikur ij. paxspialld. [fonnt oc 
klædi^^) lectare'^) med reidustol. mesaubækur. ij. alltaris Bok^^) 
eina mariu sogu. jons sogu postola og glodaker [oc elldbera*^) 
messufot einfoUd. [munlogar ij. Bœd*^) ocker^^). half vætt fiska 
af huerium Eæ. kiortre a kirkiuboli. Tyundir milli smahamra 
oc rofar^®). þar skal vera prestur heimisfastur. holz lannd 
efra á allann vidreka milli fauskalækiar oc holzlækiar. þordur 
Bonndi oc vilborg gafu kirkiunni j tungu [tyunda hlut^^). J 
hualreka [or þrim hlutum^^) a kirkiuboli med hanndtaki. Eg^^) 



[Kirkian j tungu j Bteingrijmsfirdi er helgud marÍD drottningu 
enum sæla Jone postolu oc enum heilaga thorlaki biskupe oc margret^ 
meyu. hun 262; vj kyr. iij hundrud voru b. v. 262; [ad gautada' 
268; *) a 262; heidabæ 262; sl. 368; ^) karhafnar 262; sl. 2681 
*) kfgoftodum 268; ^^) kollbaksoss 262; V, 262; ^=) [steintialld forntt 
262; '") mercki 262; '*) [fontklædi 262; "^) sl. 268; '^) sl. 262; *0 C^*' 
262; '^) þannig 268 = borð? ^*) [munnlug vond 262; '**) hrofar 26ÍÍJ 
[x hundrud 268; ") [sl.'í262; ") Og 268, 262. 



1317 

EYKI í BITRU. . 409 

^^^^i biskup helgason sat ýfir þessum maldaga er ritadur var 
h ^A'^^ steingrijmsfirdi [ad hia verannda sijra audunj. sijra 
sijra t^omassi og mðrgum odrum godvm monnum^). 



^ ^^1- 6. August 1317. á Eyri. 

ígsltjmáldagi Eyrarkirkju í Bitru, er Árni biskup Helgason setti. 

s^g þessi er tekinn oröréttr upp í Vilchinsbok (cilviij) og 

daein ^P^^^ bann seinni viðbót, sem hér er slept. þar er mál- 
"Gafíu ^^^*^^^ ^^l^- Landsb. 268. 4to bl. 89a— b skr. 1601 
^ter máldagar. stendr fyrir ofan. AM. 262. 4to bls. 29 skr. c. 1600. 

[Eýri j Bitru^). 

*^hri8^^ ^^^^^ hijnngadburd lausnnara vors jehsu 

SÍ3k ^ ^*'^'^^^^^^*^ vetra. ccc og xuij^) ar. vijgdi herra arnni 
allz^^ skalhollti kirkiu á eyre j Bitru thil lofz og dyrdar 
joni ^^*'*^^^*^^ g^di, sælli gudz modur marie. hinum heilaga 
oc L^.^^*^^'^ oc gudzspiallamanni. olavi konungi. Torlaki Biskupi 
ijng ^^^^ ttiargarete meýu a pijslardeigi heilagra gudz pijn- 
^yrir 1 ^^^^^ ^^^^^ felicissimi oc agapiti. þad er fiorum nottum 

^urencijusmessu med þessum maldaga sem hier fýlgir. 
hual ^ ^^^^^ bonndi þorgrijmsson thil kirkiu fiordung j 
^^Qna ^"^^ ^ ruteyiar strond med radi oc samþýcki herra 
^^Gnd ^^^'^"P^* sialfur herra Biskup gaf thil kirkiu fimm 
'ysit ^^^^' Leggiast oc þar thil kirkiu a eyri tijundir oc 
^íini h groptur af auUum bæium milli borgahals oc 

vm 11 . ^ar med lamba eldi. skiædatollur oc osttoUur 
Jq^ V ^ bitruna oc^) malz miolk vnndann aullu femillumgud- 
Pfest borgar hals. skal sa bonndi er á eyri byr fæda 

^^nn f*^ ^^^^ honum iiij merkur kaups á hveriu ari og hafi 
oii^jj^ h '^^'ífördar [vid kirkiufe^) enn j moti lamba eldi af 
^iski ^^^^^ jnnan gudlaukz haufda. skipadi herra arnni 

^^^^öud ^^^^^*^^ sonng j gudlaukz vijkur'). paskadag. huijta- 
^g- luariumessu fyrri a sumared oc nicholasmessu. átta- 

nnDaTa'"E°*^^^'^ godum monnum hiaveröndum 262; Maldagie kirki- 
til kij,^. Í SitTu 262; ^)xviij 262; ^ pijalar 262; enn 253; ") [sera 
líggur 262; ^ gudlögzvijkur 262. 



410 



ÍNGJALDSHÓLL. 



1317- 



dag jola oc drottinz dag eptir ýmmbruviku vm lannga föst^ 
oc þeim^) lofligt naudsyniar þangad ad sækia a fyrsogduua 
dogum. þar er oc biskupz gisting'^) huerrn tijma er haoi^ 
fer yfer^) 



232. 13. Október [1317]. á iDgjaldshvoli- 

VíGSLUMÁLDAGi kirkjunnar á Ingjaldshvoli undir Jökli, er Arn^ 
biskup Helgason setti. 

AM. 260. Fol. bl. 112-13 (Vilchinsbók ccv) með hendi séra 
Jóns Erlendssonar á Villingarhollti. AM. 252. 4to, skr. c. l66*^í 
AM. dipl. afskrr. 1613 og 1660 og sýnist vera með hendi Þ*^^" 
mdðar Torfasonar. Máldagi þessi er hér án alls efa í sinni upP' 
runalegu mynd, að undantekinni stafsetningu. 

JngialldshuolL 

Kirkia at Jngialldzhvoli er vijgd af herra Arna biskuP^ 
hinum sijdara jn festo Reliqviarum Gudi til lofs oc dyrdar 
hans signudu mod[u]r jungfrv sanctæ CDariæ oc heilogum lö^^' 
tiribus Cosme oc Damiano oc ollum heilogum monnum. 

var þar Bænhvs ad fornu oc atte þad Bvrfellzdal oc j 
Rife slijkt sem reiknadist. enn Gunnar bondi Hauksson er 
una liet giaura oc þa atti Jngialldzhvol lagdi þessa skylí^ ^ 
heimalannd sem hier er skrifad. . 

í>ar skal syngia messu hvern dag loghelgann. enn ^ 
vedur banna edr adrar naudsynniar þa skal syngia firir r^^^ 
helgann dag þa[nn] sem bondi vill. Joladags tijder skal 
ad saxahvole enn hamessa ad Jngialldzhvoli. þar skal 
sijdar palmadag enn fara heim midvikudaginn oc syngia 
heima til paska. og fyr[r]e paskadag. þar skal hann fyrW 
syngia Hvijtasunnudag oc olafsmessodag. a Jngialldzhvoli- ^ 
fyr[r] syngia allra heilagra messu og ODariumessur allar. F 
skal syngia allar tijdir a kirkiumessodag oc so jn festo cosi^^ 
oc Damiani. enn allar adrar hatijderskal ad jafnadi syngbia 
adra hueria viku vmm Langaföstu. 







») þa 262; oc, b. v. 262; Hér aptan við kemr í 268 og ^ 
viðbótin sú sama og hjá Vilchni; þó er nokkru s!ept aptan af í 268. 



1318. 



HERJÓLFSRÉTTARBÓT. 



411 



Sondi sa er býr ad jngialldzhvoli skal greida presti halftfc 
^l^nad hunndrad frijdt æ hveriu aare. enn x aura til frodar- 
^yn, skal j þa x aura greidast frijdt eda skreid ad tiundar- 
edurfannar haustlagseyrer. Hann skal oc fæda prest þa daga 
hann sýngur þar oc mann med honum a vetur edur hest 
Píestr hefur ei langsetur. og hann skal hallda vpp allre 
Kirkiuskylldu. 

þar skal takast heima tiuad med lysitoUum fra Gufuskal- 
^ oc oUum bæium inn til Ennis. Bændur gafv til kirkiunnar 
^ ollum þessum bæium vætt skreidar af hverium landeiganda 
'^^öga. enn leiguhdar hver firir sig medan hinn sami býgge. 

aller þeir sem skriptt edur þionustu sækia til Jngialldz- 
3 sknlu greida fiordung fiska þeir sem ei hafa af lanndi. 
lej^ ^^^^ ^^^^^' naudsynniar til saxahvols. so hid sama skulu 
giilidar sækia tii saxahvols ef þeir vilia ei greida slijkt sem 
^nn akvedid. skal þennann fiordung halfann hafa prestur. 
^ '^alfann bondi þar til er biskup giorer annad rad fyrir. 

Hun a innan sig ODariuskript. kierfcistikur ij. kluckur ij. oc 
^ liWa. lykakrak. glodarkier. ij, kugilldi. 
Þ^í* skai biskupps gisting. 



^^^^- 28. Marts 1318. i Tiínsbergi. 

^^ARBÖT Hákonar konungs háleggs um arftöku ættleiðinga. 

^éttah^^^* ^ettarbót hefir á íslandi venjulega verið kölluð «HerjóIfs- 
^enn h stundum í-Herjólfsbréf" eða (.præturéttarbóto, því að 

Hppi ^^^^ greint á um gildi hennar á íslandi; víst er og svo, að 
%ar f ^-^ hefir hún einungis verið ætluð Norgi, en snemma hafa íslend- 
^iðri ^A^ ^^^^ ^^^^ ^ lögbókar handrit sín, hér um bil á 
hér jj \öld, að því sem nú verðr séð, og síðan fylgir húu þeim 
(AM ?0Q^^ ölíum, og sura þeirra telja hana enda lögtekna á íslandi 
eptir 1 U^O). Eitt af hinu fyrsta af lagaiitgjörðum 

er enr i^^'^*^^ ^ íslandi er greín um þessa réttarbót gerð 1582, og 
^^öal ^^^^^hóls-Pál ; neitar hann gildi réttarbótarinnar og segir 
^yrsta ^^**^/®' fyrstu set eg og segi eg, að Herjólfsréttarbót í 
að noVb^^^*^^"^ óvenjuleg, og verði ei með sannindum prófað, 
4fóti P'r^ ^^^^^ ^P^^f ^önni dæmt verið.. (MSteph. 27. 4fco). 
er að a ^^^^^ Guðbrandr biskup 1590 og segir hann: «Furðandi 
^anemenn bera slík ósannindi fram fyrir góða menns og 



412 HERJÓLFSEÍTTAMÓT. 1319- 

nefnir ýmsa ddma^). fað er og víst að dœmt hefir verið ep^*'' 
réttarbótinni nokkrum sinnum; í fyrsta skinti er þaö gert 1479, 
síðan öðru hverju svo sem 1481, 1512, 1515, 1554 o. s. fí"^- 
Réttarbótin hefir fylgt öllum útgáfum Jónsbókar eins og hún k©^^ 
fram sem A. 



A. 

Hér er prentað eptir skinnbókinni Gl. kgl. saml. 3269A. 4:to 
skr. c. 1350-60 (bls. 173). En til er réttarbdtin í fjölda ís" 
lenzkra handrita, svo sem: AM. 342. Fol. skb. 1577; AM. 3^^* 
Fol. bls. 149 — 50 skb. c. 1570; AM. 350. Fol. skb. skr. I363í 
AM. 351. Fol. bl. 130b skb. c. 1360; AM. 126. 4to bls. 173-- 
75 skb. c. 1380—1400; AM. 129. 4to bls. 297-99 skb. 
1490; AM. 132. 4to bls. 139 skb. c. 1430; AM. 135. 4to bls- 
145—6 skb. skr. c. 1490; AM. 137. 4to skb. c. 1400, bls. 8-^í 
AM. 147. 4to bls. 187—88 skb. þetta skr. c. 1600; AM. l&^* 
4to bls. 276 skb. c. 1570; AM. 154. 4to bls. 152—53 skb. 
1500; AM. 157B. 4to bls. 56 skb. c. 1460; AM. 158A. 4to hls* 
114—15 c. 1420; AM. 161. 4to bls. 249-50 skb. skr. 1561-^ 
65; AM. 175C. 4to bls. 31—32 skb. c. 1400; AM. 234. 4to ^^^' 
107—109, 575—76 á pappír frá 17. öld; AM. 40. 8vo bls. 37*? 
—77 skb. c. 1560; AM. 45. Bvo bls. 63—65 skb. c. 1570; A^* 
456. 12mo bls, 54—55 skb. c. 1480; AM. 458. 12mo bls. 51-^ 
52 skb. c. 1570; AM. 55. 8vo bls. 56— 57 skb. c. 1580; AM. 
Svo bls. 157—59 á pappír c. 1590 (með hendi Jóns lögmíiDn^ 
Jónssonar); AM. 60. 8vo bl. 58b-60a á pappír c. 1690; MSteplJ; 
12. 4to c. 1570-80 á pappír; MStepIi. 13. 4to ápappír skr. l^l^ 
eptir skb. frá c. 1500; MSteph. 48. 4to bl. 5a á pappír 1669 (i"^ , 
hendi Odds Jönssonar frá Vatnsfirði); Stookh. C2. 4to skb. c. l^^^' 
GI. kgl. saml. 3268B. 4to skb. c. 1340; Gl. kgl. s. 3274A. 4to » 
pappír c. 1620; Ny kgl. s. 1923. 4to bU 147—48 skb. c. l^^^' 
Ny kgl. s. 1924. 4to bl. 52a skb. c. 1550; Ny kgl. s. 1928. 
bl. 130a— b skb. c. 1590; Ny kgl. s. 1933. 4to bl. 97b-98 
1600: Ny kgl. s. 341. 8vo skb. 1656-^58; Ny kgl. s. 1080. 
papp. c. 1750; Thott. 2100. 4to skb. c. 1560; Thott. 2101. 



Fyrirsögn fyrir ritgjörð Guðbrands biskups er svo: 
Meining herra Guöbrands um Herjólfsréttarbót, 
sem nú mælir margur mót 
af rangri rót, 
þvi skilur ei hót 
hans skynsemd fljót, 
ályktan Ijót 

auDgvan hefír vissan fót. 



HERJÓLFSRÉTTARBÓT. 413 

Thott. 2106, 4to bls. 256-57; Uldal. 320, 4to 
U^r ; ^**^^^- ^^2. 4to skb. c. 1570 (..Heriolfsrettarbot og 
Ðani^ IBfél. 122. 8vo papp. c. 1660; IBfél. 60. 8vo 

^P' 1590-1604. Prentuð í Norges gl. Love HI, 128-31. 

Hakon meðr guðs miskunn noregbs konungr sonr magn- 
^sar konungs. sendir gllum monnum þeim sem þetta bref sia 
^or heyra. Q[ueðiu] G[uðs] sína, 

Ver uilium ýðr kunnikt giora. at aa xix aire rikis uaars 3a 
yí'sdagh hinn næsta fyri miðfostu. komu þeir sa stefnu fyri 
i malstofuna aa tunsbergis huse. ulfr þorallða son af halfu 
S^iðrunar konu sinnar. ok annara sýstkina hennar. enn af ann- 
^^re halfu. gunnar af risum. kærði ulfr at guðrun kona hans 
systkin hennar. nai eighi rettu af gunnare um arf fru Ragn- 
'iar moður meistara heriulfs. þar sem faðir hennar hafði arf- 
^ þau til arfs sins þa uoru þau ekki arfleidd til arfs fru 
gnhilldar. fgður moður sinnar. ok moð[ujr meistara heriulfs er 
^ andaðizt enn faðir þeirra ok kuezs hafa fyri ser dom 
guthorms laugmanz sem sia maatte. Nu af þui at Iðg- 
iinirner undir stoðu ættleiðingar kapitulum ýmisliga ok baaðu 
le^ið^^"^^^ greina huersu þat skal undir standazt huaartt ætt- 
^ögr skal þann einn arf taka. sem hann er ættleiddr til. 
fleire. þa gerum uer þa skipan ok skýring £a meðr uitrarztu 
faft* ^'^llðghu ok undirstaðning þeim sem COagnus konungr 
'eið*^ kærsti hafðe. þa er hann skipaði aðr um ætt- 

^kal^^^*^ capitulum. ok i loghbok sina let seta. at ættleiðingr 
taka alla þa arfua sem til kunna falla sva sem skilgetinn 
^^^r konu son. þess sem arfleidde iafnann siðann heðann 
af þi dæmum uer guðrunu. ok oðrum bornum meistara 
Bin^^^'^^ ^ögliligha arfleiddum. arf fru Ragnhilldar fðður moður 
t>ref ^^^^ vittnis burðar gefum uer þeim þetta uaartt 

• löeðr uoru innsigle. er ggrtt uar æ fyR sðgðum deghe. 



bl lA^- ^44. Fol. bl. 61b skb. c. 1350-1400; AM. 48. 8vo 
159 sWK ^^^0» o^örétt eins í báðum; AM. 128. 4to bls. 

170A ^^^' c. 1490; AM. 148. 4to bls. 206 skb. c. 1500; AM. 
PapDír ^^^- skb. skr. eptir 1565; AM. 200. 4to bl. 14b á 
^ 1700; AM. 37. 8vo bls. 265 skb. c. 1500; AM. 39. 



8vo bls. 251 skb. c. 1470; Gl. kgl. saml. 1159. Fol. á pappír fr» 
c. 1650; Ny kgl. saml. 1911. 4to bls. 232 á pappír c. I7ö0; 
Thott. 2097. 4to skb. c. 1650. Hér er prentaö eptir ÁM. 344. Fo^- 

Herivlfs bref. 

Hakon með guðs miskvDn noregs konungr et cetera. 

Nv af þvi at logmenn varir vndirstoðv ættleiðingar capi' 
tulum ýmisliga ok baðv oss skýrra greina hversv þat á vndir" 
standaz. þa giorvm vær þa skipan með beztv manna raði 
vndirstaðning þeim sem (TDagnus konungr faðir varr hinn ks^r' 
azti hafði þa er hann setti ættleiðingar capitulum ok i Iðgbok 
let setia. at ættleiðingr skal taka alla arfa þa sem til kvnov 
at falla sem skilgetinn eiginnar kono son þess er ættleiddi 
iafnan siðan heðan af. ok til sannz vitnisburðar her vm gafv^ 
ver þeim vart bref. 



234. 14. JUDÍ 1318. i Óslo* 

Haukr Erlendsson úrskurðar Atla 1 Mýdal, aðhann «skalæigf 
ok rað firir gera . . . i j manæðæmatabole» í jörðinni Guðifl'* 
sem Arnúlfr á Guðini hélt fyrir honum. Bréfið er gert «i iolse' 
hallene i Oslo iij. natom firir Botolfs vaku a xix are rikis var^ 
hærra Hakonær Norex konongs». 

(Dipl Norv. ni Nr. 114 eptir frumbréfinu á Bjólstöðum * 
Vogum í Noregi). 



235. 26 Juli 1318. i Tunsbergi' 

Hákon konungr háleggr staðfestir dóm ««herra Hauks Erlend^' 
sonar Gulaþingslogmanðz » og margra annara, þar sem Þ^^^ 
dæma jörðina «Biarku meðr allum lunnyndum vndir profuast' 
dæmet at Marie kirkie i Aslo». Bréfið er gert «j Tunsberg^* 
daghen nesta eftir Jacobsuakudagh a nitianða are rikis vars»* 

(Dipl. Norv. II Nr. 132 eptir frumbréfinu í safni AM. diP^' 
Norv. Orig. Fasc. 51 Nr. 13). 



^^^8- RANGINDI LÉNSMANNA. 4l5 

236. 28. Juli 1318. i Tunsbergí. 

AKON konungr háleggr gefr «Marie kirkiu capello vare j Oslo 
, ^^enlegrar eingnar ok frials forrædes. kirkiunne til vphaldes 
^nne formanne ok þæim lærdom monnum sæm veer hafuum 
^öner skipat at veita þionosto til viderlifuis. ok þæira eftir- 

Joinandom gard varn ifuir a Strondh j Berguin wtt j 

Jonskirkiu þæn sæm herra Haukr Erlændzson atte ok 
^^(íunergardh eiter...» Bréfið er gert (.j Tunsbergi þrim 
^^ttom eftir Jacobsuoku a nitianda are rikis vaars,» 

Stta fornbre'fasafni Árna Magnússonar). 



^^^- 13. December 1318. undir Ögðum. 



w 

^^'^Tahbót Hákonar konungs háleggs um rangindi lénsmanna» 
^'^stefna mönnum fyrir lögmanns dóm, en mæta hvorki sjálfir 
öeinn í umboði þeirra, og leyfa hinsvegar réttstefndum 
^^^tn að sitja heima, enn fremr um hegning útlægra manna. 

j> AM. 350. Fol bls. 153-55 skb. skr, 1363; Gl. kgl. saml. 
Gísl T'^^' 4to bl. C70— C7I pappírshandrit frá c. 1620 (lögbók 
ej. ^ögmanns HákonarsoDar í Bræöratungu); texti réttarbótarinnar 
l^^j g'óðr, og hvergi annarstaðar finst ártal hennar. Norðmeaa 
od«\'^^^* þekt þetta handrit og því viltust þeir á þessari réttarbót 
(ÍJí^^^^ hún væri leingri útgáfa af réttarbótinni frá 11. okt. 1303 
l^^,^' III, 63—67; Dipl. Isl. II, Nr. 180), en það er án alls efa 
hún í*^^ ^^^^^ réttarbót er ekki sérstaklega íslenzk. þó 

, til í mörgum íslenzkum handritum, hef eg ekki viljað fara 
haTi^ ^^®*^^ri handrita samanburö. En í þessum stööum hef eg séð 
l47^ ^®®^ ^^^^ ^®*"*^ Norðmenn hafa notað: AM. 

b]. ■ bls. 206—204 akb. þetta frá c. 1600; AM. 161. 4ta 
c '^^6-58 skb. 1561-65; AM. 200. 4to bl. 18k— 19b papp. 
bis l ' ^*^- Svo bl8. 388—91 skb. c. 1560; AM. 45. 8vo 
le' ^l— 75 skb. c. 1570; AM. 60. Bvo bl. 69—71 papp. c. 
Pam?' ^^^' '^^^^ ^^s- 66—70 skb. c. 1480; MSteph. 3. 4to 

eptir' l^^ '^^' ^^^*' ^S^öP^- "^** ^^'^ P^PP- ^^^^ 

43 ^"^^rtis með hendi Magnúsar Jónssonar föður Árna; MSteph, 

p • bl. lib papp. 1669 (Oddr Jónsson); GI. kgl. saml. 1159. 
k^/ P^PP. c. 1650; Ny kgl. saml. 1080. Fol. papp. c, 1750; Ny 
4to* M "^^^^- 54a— b skb. c. 1550; Ny kgl. saml. 1911* 

Thott ^^^^53 papp. c. 1750; Thofcfc. 2097. 4to skb. c. 1650; 
2106. 4to bls. 56—61, 266-^69 papp. c. 1750; Uldal. 



1 



416 



EANGINDI LÉNSMANNA. 



1318. 



322. 4to skb. c. 1570. Prentuð í NgL. III, 64—65 og á döDsfcu 
í Jonsb. 1763 bls. 387—90. 

Aðr en eg skilzt við réttarbætr Hákonar háleggs í safni pessu, 
vil eg geta nokkurra þeirra greina, sem finnast viðsvegar í handrit- 
um og stundum eða alltaf kallaðar réttarbætr Hákonar konungs. 
pessar greinir eru hinar ódælustu viöreignar og fipa svo og tefj^ 
fyrir manni^ að því trúir sá einn sem reynir, og má svo aö orði 
kveða, að hver einasta réttarbót sé á við og dreif í handrituffi 
kubbuö sundr meira eða minna í smágreinar á einlægum tætingii 
svo að maðr þyrfti næstum að kunna allar réttarbætrnar utanbókat 
til þess að vera viss um aö átta sig á þessum greinum, því þó 
maður margberi saman getr manni leingi sézt yfir, og sumt teks^ 
manni ekki að finna bvar á heima; sumt er og vafasamt hvort eru 
réttarbætr í sjálfu sér; stundum er og orðalagi svo breytt, þó e^^f 
sé haldið, að það er næstum óþekkjanlegt. Af slíkum greinum s'f^j 
eg hér tilfæra nokkrar, sem eg sel ekki dýrara en eg kaupi. og 
vera að þær finnist sumar í kunnum réttarbótum og mér 
sézt yfir: 

I. [Réttarbót Hákonar háleggsj. 

Virðið þat landinu sem nytsamligt [er], en almúganuÐJ 
gagnlegt. 

MSteph. 48. 4to bl. 21b skr. 1669. Bætir handritið því viöi 
að eptir þessu hafi verið dæmt 1604. 

IL R. B. H. K. 

Ef yngri maðr vegr mann en xij vetra, þa skal gialda 

þat níðingsgjöldum, en ekki verður hann útlægr. 

Les Mh. 1 um ómagavíg. 

Thott. 2106. 4to bls. 13 skr. c. 1750; IBfél. 531. 8vo bl^' 
170 Bkr. 1706. 

m. R. B. H. K. 

Nú verðr maðr að þýfsku kendr og sannr, tvígjaldi Þ^^'^ 
er stolinn vav af fé hins sakaða, þar til er stuldr er vörð^ 
hálfrar merkr og kostnað þann, hann þurfti til eptirfarar. 
ef meira er stolið hafi fyrir full gjöld og kostnað og rétt ept^^ 
lagadómi. 

IBfél. 122. Svo papp. c. 1660. 

IV. Réttarbót Hákonar konungs [háleggs] um hefndar- 
verk í reiði. 

Bibl. Upsal. Delagard. Nr. 9. 4to bl. 137 skb. c. 1580; AM- 
147. 4to bls. 206 skb., þetta frá c. 1600; ÁM. 37. 8vo (papP*^' 
blöð fremst); MSteph. 48. 4to bl. 21a— b, á pappír skr. 1669; 
kgl. saml. 1945. 4to bl. 371 skr. 1666; Thott. 2106. 4to bls. 33^ 



°' RANGINDI LÉNSMANNA. 417 

iP-^^PP^'r c. 1750; IBfél. 68. 4to skr. c. 1760; IBfcI. 60. 8vo skr. 
oyð 1(504; IBfél. 122. 8vo skr. c. 1660; IBfél. 531. 8vo bls. 
skr. 1706. 

E[éttar] B[ót] H|"ákonar] k[onungs]^). 
Nú verðr maðr skemdr fullréttis verkum og hefnist hann 
P^gar í reiðinni, [ok eru til lögleg vitni^), [þá vinnr hann á 
gildum rnanni^), ok^) á konungr eingan rétt á þvi né hann 
hvort sem hann færr sár eða bana^). Enn ef hann deyr 
^ þá sé undir konungs [miskunn eptir málavöxtum^). 

Réttarbót Hákonar konungs [háleggs] um að einginn 
öðrum ranga sök. 

I6fin^^^' 4to bl. 142 skr. c. 1570—80; IBfél. 122. 8vo skr. c. 
sbr. IBfcl. 315B. 4to bls. 44; IBfél. 315A. 4to bls. 14. 

130^^2 í*®^^^ ^*^"^^ ^^^^^ ^^^^ § ^ ("^) réttarbótinni 

E[6ttar] B[ótJ H[ákonar] K[onungs]7). 
Eingi skal öðrum ranga sök gefa á stefnum eðr á öðrum 
Væf^^' 6n ef gefr, gjaldi svo mikit sem hinn skyldi, ef hann 
at í ^^^^^ sök, utan sá, sem sök gaf sanni með eins eiði, 
^ öann [þóttist eptir réttu upp bera sitt máI^),svo þó at hans 
/ virðist eigi hinum, sem hann talaði við [eðr sökina gaf, 
*3öIinælaio) eðr ófrægðar. 

^I- Réttarbót Hákonar konungs [háleggs] um þá er 

Ddir verða undir dándimanna dóm eða til lögmanns. 

big^ ^^iott. 2106. 4to á pappír frá c. 1750 a) bls. 11—13, b) 
le * , hér eignuð Hákoni gamla á fyrri staðnum, en Hákoni há- 
^J^^ þeim seinna; einginn orðamunur. MSteph. 48. 4to bl. 15 
(AM -^^^^í Magnús lögmaðr Jónsson heimfærir rb. til þingf. 
iSdft • ^^^- ^^^- ^^)- S^^- ^^' Magnúsar konuugs 18. Febr. 
%L. III, 172 -3 (nóta). 

Eéttarbót Hákonar kongz. 
Hákon með guðs miskun etcetera. 
Ve ft ^"^^^^^ ^ér fastlega at allir þeir, sem löglega stefndir 
^ lögmanns ok undir dandismanna dóm, en vilja ekki 

hefn"'^ ''^^ hefnder j Reide, b. v. 531; Eirekur kongnr 2106; Ef maðr 
ben [Nnnig 9; sum hdrr. sleppa; [sl. 9; þá 9; ') 

tt^ttU * '■"^^ "'ys^'^" ^106; ') þannig 122; R[éttarbót] 238; 
^JöImlu "^^^ ^^""^ "^^^' ^®^^^ uppbera 122; ') tal 122; ^*') [lioría til 

^'^^' 11. B. . 27 



418 



RANGINDI LENSMANNA. 



1318' 



sjálfir koma til stefnunnar ok ei undir lögsamdan dóm, ok 
hann sé [eigi] sjáifr á stefnudegi, eðr þó hann heyri ekki þennaí^ 
úrskurð, sem þá verðr upp á bann sagðr ok opinberlega lý^*'^ 
og lesinn þar sem hann verðr dæmdr. J>ar næst skal dómrin^ 
lesast ok lýstr verða opinberliga á hans heimili tveimr skibf^' 
um vitnum hjáverandi. Síðast skal dómrinn lesast ok ip^^ 
verða einhvern sunnudag við hans sóknarkirkju prestinuna ok 
þingunautum þar áheyrandi, sem í nánd eru ok heyra vilj^' 
Síðan bjóðum vér fastlega at sá dómr ok úrskurðr skal i^^^^ 
komliga haldast í öllum sínum greinum ok articulis, ok 
sem dómrinn var upp á sagðr skal gjalda þá peninga alla 
gótz, laust ok fast, frítt ok ófrítt, sem dæmt var af honuiö 
eptir því sem dómrinn var látandi, þó at hann vildi hann 
sjálfr heyra. 

VII. Kéttarbót Hákonar konungs [háleggs] um eiða. 

þó klausa þessi sé prentuð hér áðr undir öðru formi og 
einn hluti af öðru skjali, þykir réttast að láta það koma hér sej*" 
stakt fram samkvæmt þeim handritum, sem kalla það réttarboj' 
AM. 458. 13mo bls. 79—80, skinnkver c. 1570; AM. 62. 8vo ^^' 
27b-28a; Thott. 2106. 4to bls. 270-71 skr. c. 1750. Jað 
alveg óvíst að þetta sé réttarbót, og aðrir segja þaö alþingissamþy^ 
frá 1265. sbr. Dipl. Isl. II, 15. 

K[ettar] B[ot] H[akonar] K[onungs]^). 

Tngri madr en. xiiij. vetra skal eci eid uinna. an frgeu*^^ 

Ríadi^). 

Eingen husfrv vtan lof bonda sins. 

Eingen utan íastandi. eigi j sviuird[i]legum stodum» 
hraparlega nie med ordkrokum. 

Eigi fra niu uikna faustu. oc fram um paska. eigi a jo^^ 
faustu fram vm Geysla dag. eigi a jmbrudogum. eigi a g^p^"! 
dogum. en ef sver Rangann eid edr ologligann suare sem 
einfalldan hordom. 

K[ettar] B[ot] H[akonar] k[onungs]. 
Hakon með Guðs miskunn^). etcetera. 
Af þui at uer getum uarla þo at ugr uilldum ýfir oW^"^ 
malum setit þeim sem oss sealfum uarða. sakir mikillar A^^" 



') [Réttarbót] Hákonar kungB um eiða 2106; 2)ráðs2106; ^^te^^ 
kongur b. v. 3274. 



1318 

EANGINDI LÉNSMANNA. 419 

^^ýlldu, ok ahyggiu sem ugr hðfum fur annaRÍ landzins nauð- 
^yo. ok uaRi. þa uilium uer at allir menn uiti. þersa uára 

Pan. ok halldi fýrer Iðg. um allt noregs konungs Riki. et- 
cetera. 

■^f þui at iðuliga hefir fur oss kigrt uerit af hendi almug- 
^^s. uin þau rangindi. sem lensmenn uarir^) gera. eðr gert 
^ til þersa tima. at þeir stefna monnum til Iðemanz stund- 
w litlar sakir eðr ongar. ok koma siðan huarki sealfir ne 
í^ra uœboðsmenn til andsuara. þat annat at þeir lofa þeim 
^onnum heima at sitia. sem Iðgliga uerða stefndir. ok þyngia 
[þeim monnum^) i margfalldligum rekstrum. sem giarna 
. ^agamenn uera. at þeir gefa liufara upp sin malaefni. eðr 
§*^llda eptir þi sem lensmenn leGia aa þa. helldr enn þeir uili 
tit sama mal reknir uera^). syniz oss sem þar hafi til 
S^ngit gleýmgka sialfra sýslumanna vaRa. sem augliost er^) at 
^^SöQeuQ dirfaz slikt at gera. þar sem þeir^) spuria skiott ef 
efQ^ ^**^^ sektir falla til með bondum i þeira syslum. ^)alldri 
. litlar. enn slika^) illzku sinna lensmanna lataz þeir 
^^^§i uita. þui berr oss um at hugsa, at gleymska syslumanna 
^ illzka lensmanna uerði oss æigi^) til ofrægðar. enn saklaus- 
^ öionnum til skaða^). þeim til fiarupptektar. 

i*i bioðum uer herra 4*^. ualldzmanni^^) uarum at hann 
^ oss til handa CDork forna fur hueria stefuu eptir þi sem 
^^^^ uattar sua at ef^^) þeir koma æigi sealfir. eðr þeirra 
^^boðsmenn Iðgligir. til andsuara. ok þeim er stefndr var kost 
allann. þo at þeir komi sealfir. ok finnz æigi Iðglig sæk 
^ ^ a hendi. er þeir stefndu. þa skolo þeir luka þeim kost^-) 
^ allan. nema þeir sueri at þeir þottuz rett mal sækia. Enn 
brefabrot ef þeir [Rea menn eðr Reka^^). aflögliga um þau 

M 1^^^^^ ^^'^^ ■'^^^^ ^^^' ^'^^^^ ^^^^ stefndir ero 

^ ^ga. ok leyfit taka af syslumonnum sealfum eðr þeirra lens- 

num til heimasetu sliku fur suara sem aðr er mælt. bæði 

• þeim sem stefndi ef hann kemr eigi sialfr i þa stefnu. 



* syalumanna 3274; -) [þaa meun 3274; ') þui b. v. 3274; ') og 

35Q.\J' ^^74; 8) si. 3274; ') b. v. 3274; hirdstiora 3274, sl. 
' * kostnad 3274; '^) [hria menn ed[a] hrekia 3274. 

27* 



420 



RANGINÐI LÉNSMANNA 



1318^ 



[huersu sem ver skipum við þa^) er leyfit gáfu moti Iðgum 
Bettindum. 

Sua hofum ver ok boðit|herra hj^^. þvilikar sektir. at taka* 
sem aðr er mælt. af þeim monnum sem æigi vilia fara Iðglig^ 
stefndir til uar eðr logmanz. aðr enn var bref koma, eptir) 
þ[at] fursta sem hann kann vaR at verða at þeir eigi^) ero 
komnir, aðr enn nockut greiðiz at þeirra malum. huat monnuifl 
sem þeir ero. at [þeir syniz æigi gagn af hafa*). sinni þriotzku 
ok Ranglæti. 

[í>a menn^) sem æigi uilia fara eptir uarum boðskap ska' 
herra lata taka, [huar^) sem þeir ero ok i myrkuastofo 
setia. þar til er þeir hafa heit eptir furra skilorði. ok á ofa^^ 
brefabrot. 

Eptir þat^) skal herra 4°, ok profa, ok profa lata, [þei^ 
monnum^) sem Iðgbok uattar utlæga uera. [sua sem^) 
manndraparar, atuistarmenn. þiofar ok meinsæramenn. okKans- 
menn. ok [ajUum oðrum^*') sem at obotamalum ok uerkuiu 
uerða kunnir ok sannir, suo ok þeim sem brotit hafa bref u^r 
ok boðskap. ok lata þeim suo refsa siðan, sem Iðgbok uattar* 
ok Iðgmanni ok oðrum skynsomum monnum syniz Rað uera* 
ok lata þa eina fur oss koma. sem hann ser at nockurra d^^^ 
ero uerðir. ok miskunnar. Enn goðz obotamanna. fari eptir Þ**^ 
sem uer gerum aað fur sealfir ok þeirra manna landzuist ofe 
friðkaup sem uer seam at naða ero uerðir. 

fockum uer þeim handgengnum monnum uarum, er os 
hafa uerit lýðnir ok eptirlatir. siðan guð kaus oss til RÍki^" 
stiornar eptir broður uarn hinn kigrazsta. ok þeim einkannlig^ 
er lagamenn uilia uera með^^) alla menn. ok gigta sua 
hallda þann eið sem uer hðfum suarit ollu landz folkinu. 
sua sealfra sinna. etcetera. [var þetta bref giortt vnder augduo' 
odinnsdæginn næstann eptter Nichulasmesso aa xix, ari ^*^^^ 
Rijkis þa lidit var fra hijngat burdi vors Herra Jesu chris*^ 
CD. ccc. ar og xviij etcetera^^). 

') [suo vel sem þeir 3274; sl. 3274; vantar í 350; *) [a* Þ^* 
gynist ei suo sem ad þeir hafi gagn af 3274; [sl. 3274; ')[Þahuerie^ 
3274; ^) b. v. 3274; [þa menn 3274; ') [og 3274; ^*') alla adra 32?** 
•») vid 3274; '^) [einungis til í 3274. 



1318. 



HAUKR. — HROSSABEIT. 



421 



^^^' eptir Jól 1318. i Oslo. 

aukr ErlendssoD. og tveir menn aðrir dæma (ijon Gæilaugs- 
^on vbotamann. ok allt hans goz laust ok fast vndir konung- 
íioœeDn« fyrir það að hann vildi ekki greiða Arna horn -giolld 
faður kono- hans, "sem Jon hafde af tækit ok dœmd 
1 verit firir margum wettrum^ ok aller saladagar liðnirB. 
er gert «j oslo a nitianda are rikis vars virdulegs herra 
Hakonar Noregs konungs«. 

^{Dipl. Norv. I, Nr. 153 eptir AM. Dipl. Norv. Orig. Fasc. 59 



vi |!/^^^^'^ Hákonar konungs [háleggs] um nautnan, lýsing og 
hve ^ íírossum, er koma í haga manns og maðr veit eigi 



feii^ 407. 4to, með hendi séra Jóns Konráðssonar á Mæli- 

eigjj 'p* 1^50); viö afskriptina stendr: "skrifuð eptir membrana úr 
þar '-^^^] Vídal[íns] að vitni assess[ors] ís[leifsj Einarss[onar]»; 
^étta^h^'^ öí" hrossadómr Skúla og fleiri hrossadómar. Nú finst þessi 
8kinríí<^ í eingri skinnbók. Sé það rétt, að þessi afskript stafi frá 
bólr ' ®^ ^ál* Vidalín hafi átt, gæti það hafa verið Leirárgarða- 
Ifiqn^^^ nú er glötuð; AM. 60. 8vo bl. 77-78 á pappír frá c. 



17l\^^' 211C. 4:to á pappír frá c. 1700; IBfél. 531. 8vo bls. 

"ai ^*^^ Hálfdánar Jónssonar á Eejkjum, skr. 1706; Thott. 
25.^9^5^* 4to á pappír^skr. c. 1750, og stendrhér tvisvar: a, bls. 
^ónsh't ^^^' ^^^' Ártal réttarbótarinaar er alveg óvíst, en i 
pj.gj^^^^^^]íandriti þvi, er Magnús kouferensráð Stephensen bjó undir 

^^nnT* ^^^*^^^ ^^^^ \\zví^ eins og hér er gert, en óvist er hvaö 
því ^^^^, ^aft fyrir sér í því; ekki þótti samt vert að víkja frá 
W-ly^ að annað er ekki vissara; hann hefir einungis þekt litlu 
bótin^^r' hér er kölluð B. Sum handrit vilja heimfæra réttar- 
bót ^ -^^ndsleigub. í Jónsbók kap. 28, og líklega mun þessi réttar- 
við ísland frá upphafi. 

Réttarbót Hákonar konungs Magnúss[onar]^). 



B«b ^ougs 2106b; R. B. H. K, 60, 2106a; E. B. H. K Vmm 

þeirra Ijsing virding og Brukun 531. 



422 



RÉTTABBÓT UM HEOSSABEIT 



1318. 



[Hákon með guðs miskun et cetera^). 

Efgbross kemr í haga manns þat, sem hann veit ei[gij hverr 
áPok ei[gi] vita þat hans grannar nó húskarlar, þá er honuio 
rétt at láta jíða því hrossi um búfjárgang í sínu landi, enn ei[ngi] 
skal því ríða nema hann sjálfr ok þeir menn, sem hann lofai*' 
enn ekki skal hann láta leggja á þat hepting til nautnar 
ekki heldr ríða því spellreiðar neinar. Bóndi skal segja 
kirkju eðr samkundu, at þat hross sé þar komit, ok hann veit 
ekki hverr á, ok þat hross hefr verit þar hálfan mánuð síðan 
hann sagði til, ok er rétt at bann nefni til [fimm manna^) 
virða hrossit, [ok fari eptir lögbók^). Enn sem þat er metið 
er honum rótt at nautna ok ábyrgjast^). Ei[gi] skal hanö 
nautna leingr enn hálfan mánuð hrossit, nema^) virt só. [^^ 
kemr^) eigandi til [ok] skal hann hross sitt hafa burt, ef baflií 
vill, ok sé virt eptir því, sem þá var virt, er bdndi sagði tí'* 
Enn bónda er rétt at hafa í sinni nautn, ef hinn kýs ei[gi] 
hafa hrossit. Enn sé hrossit verra enn þá hann við tók, 
skal bóndi tigla^) honum fyrir þat. 



B. 

MSteph. Nr. 48. 4to á pappír bl. 21b skr. 1669 (bók Od^^ 
Jónssonar á Reynistað); IBfóI. 531. 8vo bls. 238—39 skr. l'^V, 
(bók Hálfdánar á Reykjum); IBfél. 120. 8vo bl. 32a— b á papP^^ 
frá 18. öld. 

Kéttarbót um brossa meðhöndlan. Hákonar k[onungs]^)' 

Ef hross þat kemr í haga manns^), er hann veit eig^ 
hverr á ok eigi eiga nágrannar hans eðr^") húskarlar^ f 
honum rétt at ríða því hrossi um búfjárhaga sína, en legð^ 
ekki hepting á. 

') [sl. 60, 531, 2106ab; ') [sex búa 60. 531, 2106ab; [sl. 

ákyrgist 60; "} áðr 60; [ok komi 531, 407; gjalda 2l06b; 

60; ') Enn eyn riettar boot 120; ^) edur land b. v. 531; þeirríi 
T. 531. 



^^^8- AUÐUNÁRMÁLDAGAE.. 423 

240^336. 1318. 
^ULDAGAR Auðunar biskups rauða |>orbergssonar fyrir Hóla- 

Þessir máldagar, sem koma hér á eptir og sem veajulega eru 
^öndir við Auðun biskup porbergsson, eru liið elzta máldagasafn, 
sem nú er til fyrir Hólabiskupsdæmi. að þetta sé köUuð mál- 
^a&abók Auðunar biskups og talið að hún sé gerð 1318, er það þó 
^!»gan veginn svo að skilja, að hann hafi sett alla þessa máldaga 
^Jalfr eða að þeir sé með öðrum orðum allir eptir hann eins og þeir 
J^^&ja hér fjrir, heldr hefir hann safnað í eiua bók bæði hinum 
^rnu máldögum, sem til voru fyrir hans daga og svo sínum eigin 
^^'í|ogum, og þá stundum einungis aukið við hina fornu. þó er 
^'^^in vissa fyrir, að allir hinir fornu máldagar biskupsdæmisins 
^erið teknir upp í þetta safn, heldr má ganga að þvi vísu, að 
se ekki. En stofn sumra máldaga í safni þessu er æfa forn 
enda fráþeim tímum, að fyrst hefir verið tekið að setja máldaga 
, ^olabiskupsdæmi, svo sem máldagi Grímseyjar, sem auðsjáanlega 
Ijjj I^Pptök síu frá Jóni biskupi helga Ögmundarsyni eða hér um 
(loÍ^^^-SO, en ekki eins og Finnr biskup hélt frá Jóni skalla 
Lf^'^^91). Aðrir eru nokkru yngri af máldögum þessum, og 
oí^ Þeir eflaust margir að nokkru frá Jörundi biskupi (1267 — 
• ^h því að það virðist auðsætt, að hann, sem bæði var regluraaðr 



1 

hiiin 



le? í'^sti og átti auk þess i staöamálum, þó hann fæti þar gæti- 
í m'ii sett marga máldaga um sína daga. Hinsvegar er og mart 
g ?^^!^ögum þessum yngra en frá tímum Auðunar biskups, því hmir 
darK ^^^^^Pí^r tiafa haft þann sið, aö færa jafnóðum inn í mál- 
lg°,^^**íi'nar og kirkjunum jukust eignir, hvort sem það voru itok, 
forn ^^"safé; er því máldagabókin eins og hún nú er safn af 
bót ^áldögum, máldögum frá tímum Auðunar biskups og við- 
mfifí^' skotið inn eptir hans daga, og er alveg eins ástatt 

bisk máldagabók Vilcbins frá 1397 fyrir Skálholts- 

in^í^^'^öemi, að hér ægir saman fornu og nýu. Fiest af hinum nýu 
sKotum í Auðunarmáldaga virðist vera frá U. öld, en þó bregðr 
er V"^" viöbótum, svo sem í Staðarbakkamáldaga, þar sem nefndr 
j -Bemir biskup, og er hans hvorki getið fyrr nó síöar. Að öðru 
eru optast mjög erfitt að ákveða hve gamlar viðbætrnar eru, og 
^^^'^Q^áldagarnir látnir halda sér hér eins og þeir eru, nema 
Tl^ vissa var fyrir hvað gamalt innskotið var, eins og t. a. m. við 
gg^^^^^^áldaga frá 1386. En neðanmáls hefir verið leitazt við aÖ 
ðaffa ^l^^^^ ^^ö^n fynr bvar samskeyti mundu vera í hverjum mál- 
þó oí^f ^^^^^ ^**"^^ "^^^' nokkuð sjá það, 

aukni ^^^^^ ^^^^ aðgreint til hlítar, og sumir máldagarnir eru marg- 
ffumlV^ hefir verið gert ueöan viö þá hvaö eptir annað. Væ" 
þetto Þessarar máldagabókar nú til, þá mundi vera hægra viO 
síðan 7 ^^^^' 1*^^ þá segðu handaskipti til, hvar bætt væri viö 
J ^aga Auðunar biskups. En nú er ekki þessu að fagna, pvi 
'^öirit allra hinna fornu máldagabóka beggja biskupsstólanna eru 



424 



AUÐUNABMALDAGAR. 



1318' 



vandlega glötuð, nema að máldagabók Ólafs biskups Rögnvaldssonar 
(1461—91) og Siguröarregistri (1525—70), sem nú finst í BiskupS' 
skjalasafni íslands, en Ólafsmáldagabók er í Arnasafni, og erbundin 
inn í rautt selskinn, og er það eflaust galdrabók sú, sem var * 
Hólum í tíð Gottskálks biskups Nikulássonarj og hét Rauðskinna, 
var heldr en ekki mergjuð. pað er skiljanlegt að frumrit Skálholts' 
máldaga eru glötuð, því að staðarbruninn 1630 sópaði svo greipuD^ 
um, að nú væri ekki örmu! eptir af neinum stólsmáldögum þaðaD» 
ef Oddr biskup Einarsson hefði ekki þegar fyrir löngu verið búiu^ 
að láta afskrifa alt það helzta. En að frumrit stólsmáldagauna * 
Hólum eru týnd kemr alt l^ynlegar fyrir. þegar |)orlákr biskup 
Skúlason lætr afskrifa Auðunaruiáldaga, Jóns máidaga skalla, PétrS' 
máldaga og Ólafsmáldaga 1639 þá eru öll frumritin til; og enn eru 
þau til 1645, því að þá lætr hann afskrifa máldagana af nýu. 
upp frá því hefir ekki spurzt til annars en Ólafsmáldaga. pað 
næstum óskiljanlegt hvað biskuparnir hafa veríð að hugsa, að geyni* 
ekki máldagabækr stólsins, sem höfðu inni að halda einmitt þa*^' 
sem biskupsstólinn varðaði mestu, beír en svo, að þær færi að for' 
görðum. þeir hafa líklega haldið, að þaö gilti einu hvað um V'^^ 
yrÖi, úr því búiö væri að afskrifa þær, Og úr því, sem komið ör* 
þá er þó betri hálfr skaöi en allr, því afsferiptirnar eru betri 
ekkert ; og þessum afskriptum þorláks biskups, sem báðar eru ^ 
pappír, verðr nú að fylgja við útgáfur þessara máldaga, og er 
prentað eptir hinni elztu afskript frá ]639, sem liggr við BiskupS' 
skjalasafnið á íslandi og er Nr. 3. 4to. Titill handritsins er svoí 

CDaldaga Bækur Hola domakyrkiu coperadar og vppskriífadar 
þeim gomlu Kalfskýns maldaga Bokum Ord epter Ord epter Kooí' 
Majestatis Befalningu anno 1639. 

Eptir afskriptinni frá 1645 hefir herra háyfirdómari Jón PétrS' 
son prentað máldaga þessa (Auðunarmáldaga) í Tímariti sínu 
1869 bls. 57—73, II, 1870 bls. 73—92, III, 1871 bls. 75-9;; 
IV, 1873 bls. 37- 59, og er sú útgáfa mjög nákvæm. 
afskriptin við Biskupsskjalasafnið, en nú er hún þar ekki, og Diui^ 
húu vera í láni hjá háyfirddmaranum. f)að er auðséð, aö hvoru^ 
þessi afskript hefir fylgt nákvæmlega rithætti skinnbókarinnar, því 
réttritunin á þeim er alveg sú, sem tíðkaðist á 17. öld. En Þ^f 
eru samt hinar einu, sem geta komið til greina, þvi að þær eru ^ 
fyrslu hönd eptir fruraritunum, þar sem allar aðrar afskriptir, seí^ 
eg þekki af þessum máldögum, stafa frá þessum frumrituðu afskrip^' 
um; eru þær nokkrar til, svo sem AM. 268. 4to skr. nálse?^ 
1700 eða nokkru síðar, og í safni Jóns Sigurðssonar Nr. 145. 4:to; 
er þuð pappírshandrit með hendi Haldórs konrektors HjálmarssoD^'' 
(d. 1805). Handritið JSig. 412. 4to er afskript gerð fyrir 
Sigurðsson eptir AM. 268. 4to og er ekki stafrétt. Rithætti hafld' 
ritsins er hér haldið. og höfð hliðsjón af afskriptinni 1645 eins og 
hún kemr fram i útgáfu Jóns Pétrssonar. Sumir máldagar Auðuo^f 
eru eldri en 1318, svo sem Staðarmáldagi í Hrútafirði, sem er 
1316; en eg vildi ekki brjála heild bókarinnar með því að f^^ 
hann til þessa árs, þar sem hann eiginlega átti heima. 



1318. 



SAUÐANES. — SyALBAEÆ). 



425 



Þa er lidid var fra hingadburd vorz herra Jesu Christi 
P Söundrud þriuhundrud ogxviij áradogum Byskupsdæmis wirdu- 
^gs herra Audunar Byskups. liet hann jnnvirdiliga skoda og 
^eikna Godz allra kýrckna j sijnu Býskupzdæmi. og þad a þessa 

skraseta hann fann sannligast og riettligast. huad huor 
yrckia ætti ad fornu og nyu j lausu og fostu. 

I. Saudaness kyrckia. 
Kyrckia a Saudanesi a halft heimaland og vmm framm 
yrckiu reka. og Egguers holm j Holmavatne. Lons land halft. 

Jarns stadi alla. og þar Reka medur. saudanes hid sydra. v. 
^gilldi. kluckur vj. alltarisklædi iij. sar og kista. Elidbere og 
^iarnfell^ klakahoggur. ij. marka skinargur. ij. messuklædi og 
sull vm framm stola og handlijn. kaleykur og ýfirsloppur. 
^^kur prestur heima. iiij. merkur. iiij. Bænhus og vj. aurar af 
öriu. kyrckia a vppsatur og skalagiord j Dritvijk og halfan 
^^ka og fuglberg, selfor hia Balafelli, fellzlækur er keyptur 

kugilldi. siettung j hualreka fýrer Hallgeýrzstodum 
^"li Tofta og oss. 

I^edicatio Ecclesiæ olafzmessu sijdare^). 
Þetta gaf Arne bonde j salugiof epter sig. 
Reka fra vordu a Bockum og til sandkross hinn xvj hlut. 
ky]rkiuskerium hinn xvj hlu[t]^) og halft Brimnes med vid- 
landgognum. Siettung j aulluœ hualreka a mille Toftar 
^ss. a þar nu kirkia þridiung. og asaudar kugilldi. iij. 
vxa fiogra vetra. hundradz Reckiu. x. aura las. kistu. 
^^tarakapu. og kistu. kyrckiu lás lambsellde^) vm aull þing. 
^^^'gfestar. fiogur hundrud . . • . 

II. Sualbard j Thistilfirde. 
.. Kyrckia a Sualbarde á allt heima land. Land j Hialmarz- 
vij^ kugiUdi og hest. xiiij. lamba eldi. ij alltarisklædi, 
lijkneski. ij.* krossar. Glergluggur. sacrarium munnlaug. 
J'nfell, Tekur prestur heima. iiij.^) merkur. v. Bænhus. xij. 
^^^^f af fiorum. v. aurar af einu. xij. hundrud j Testamentum 
^ Prestz [er þad Brecknakot og vj. hundrud j gripum sæmi- 

Anx ^ ^*' ^^' ^^^' Þ^**' ^P**^ ^^^' ^®^^ yngra en 

ann^^' ^^^^ ^'^^^ ^*^^^' ^^^' ^^' -^' *^ ^ spássíu með 
^^^ödi, en fyrst hefir verið inn í textanura skr.: skurdi, en það 
' ^^egið út; viij. JP. 



426 PRESTHÓLAR, HAFRAFELLSTUNGA, SKINNASTAÐIR. I3l8. 



iigum jnnan kýrkiu. kyrkiu ad sualbarde fylgia v. kyr og .iij- 
asaudar kugillde og Hermundarfell. halft fiorda hundrad j flyti- 
anda Eyrer fiska toUur presti vmm oll þijng^). 

III. Presthola kyrkia. 
Kyrckia j Holum a allt heimaland. hun a skurd vm aul' 
þijng sijn. oc vm framm annan skurd j oUum þeim Bekum* 
sem þeir hiallti og kietill áttu. oc nu heita hafnar Eekar. 
Landgogn aull þau sem fýlgia eigu skalalandi. oc þorbiorn gaf 
arnorsson . fiskatollur um alla sliettu. kyrkian a kyr iij. cc. j 
Bokum. c. fridt. messufot. kapitularium. ij Glodarkier. Elldbere. 
kluckur iiij. Tiolld vm kyrckiu. alltaris klædi iij. klakahogg. skript* 
oc krossar iij. ssar. stoll. kola. munnlaug. bord. saudur^). jarn^ 
stikur. iij. 

hier liggur til halfkyrkia og v. Bænhus. vj. aurar af þremur. 
half mork af tueýmur. 

h 

IV. Kyrkia j Haffrafells Tungu, 
Kyrkia j Hafrafells Tungu a halft heima [land]. Lonstadi^) 
alla. oc fiordung j vidreka j Ormars lone. Teyg þann er leystur 
heiter. skog j lækiardals landi. j. kugilldi. iij. messuklædi 
aullu og ad auk messu serck. oc hofudljin^). songbok. messubok. 
per anni circulum. Elldbere. Glodarkier. mercki. ij. kross smelltur 
kaleýkur. kluckur. iij. [tiolld vmm kyrkiu^). alltaris klædi iij* 
iiij merckur heima j leigu. adrar iiij. vtan gardz. 

V. Skinnastada kýrckia. 
Kyrkia a skinnastodum a halft heima land. og Reka allð'^ 
mille skoga reka oc ærlækiar reka. j vellankotlu Eystre fiord' 
ung j hual ef rekur. oc suo j vidreka. j Raufarhofn hinn. xvj' 
hlut 3 hual ef rekur oc Egguer'). fiordung j vidreka mille hrut^ 
vogz oc holzair. kyrkia a og. iij. vætter af ollum Rekum keti's 
helgasonar j huorium hual er kemur. ef hann er. xij. vættö^ 
edur meýra. austur fra Giaa til oddzstada osa a kýrckia. 



Hér stryk fyrir eyðu; [skrifað inn seinua með annari íi^" 
eða: sandur; JP. les: saudur; *) JonstadiJR; hér hefir fyrst ve 
ritað handiijn, en hand svo verið dregið; *út og hofud sett á spássía ^ 
yngri heudi; [bœtt við á spássíu siðar; Eggvere, JP. 



^^^^' GARÐR í KELDUHVERFI. 427 

^ætter er Brandur gaf. kyrkiu fylgir ad ráda fyrer skotmans 

^ ad helmingi vid Griotnes Reka. {lad gaf Erlendur er bio j 
^kurhofda. 

Kyrkia a. xj. kýr. halfur fiordi taugur asaudar. hestar. iiij. 
frijdtt. cccccccc j virdingarfie. kyrkia a messubok. og giorn- 
^^U^ bok. marfcyrologium. sýlfur kaleýka iij. og kistur. ij. forn 
^össufot. og guduefiar hokul. alltaria klædi iiij. yfirsloppa iij. 
^tara kapur. ij. oc hinn þridia baldurskiner, Tiolld vm kyrkiu. 
srtastýkur iij med kolu. lás, Rodukrossa. iiij. oc einn er 
sinellt j. Gradualia. ij. plenaria. ij. glergluggur. kiuckur. Biarn- 
ODunnlaugar. ij. Elidbere. glodarkier. skrijn oc Bakstur 
1^^^' Suffragium Sanctorum. iij. Bækur. psalltare: j kietili nýr. 
^^^2 vmbunadur. steinklædi. iij. 

Þar skulu vera. ij. prestar. tekur heima prestur. iiij. 
^^íkur j leigu. enn annar af. vij. Bænhusum. af einu. xij. aurar. 
vj. af tueymur. mork. af huoriu. af einu. v. aurar. af 

• • • • 



«dru. 



^'^fzhaga. iiii. merkur. 



VL Gardz kyrkia. 
Kyrkia j Gardi er helgud mariu drottningu. og Jone postula 
'í'homase postula. kyrkia á allt heima land. med Reka oc 
^ mm gognum þeim sem Gardz landi fýlgia. Dedicatio Ecclesiæ. 
' ^ottum firi Laurentius messo. 
fot ^^^^^ ^ kuikfie. viij kýr. xij. ær. hundradz hokull. messu- 
^in. oc hokuU vm framm. alltaris stein. mariu sogu oc 
^^fstigaingar sogu. artijda Rijm. sequentiu Bok. oc vorbok 
song. lesturbok vm sumarid. kluokur. iiij. krossa. iiij. mariu 
Pt. Thomas lýkneski. glergluggur. Bok. fontur. psalltarar. ij. 
j ^ abreysl vont. kyrckiu kola. Elldkier. munnlaug. j. alltaris 
, þriu. Brijkar klædi. ij. kyrckiu lás. klakahogg. kierta 
jj ^ spyta med. Budkar. ij, oc lectarar. iij. kertisstockar. 
• ysis kista. messu fata kista. jarnstýkur. iiij. stolur. ij. fota- 
skridlios. kyrkiu bolli. merki. j. sotdrriftt. kyrkia al- 



^iolldud 
Reuiii 



oc biorar. ij. Bolstrar. ij. Blatt klædi. oc saumad a oc 
^tti framm. 



^ardz menn eiga beyt j byrgis land alls fiar á sand vt. 
ea A ^^^^^ Prestur heima .iiij. merkur leigu. iij. merkur utan 
^ ^^2- oc halft annad j hafnar vod. 



428 



HÚSAVÍK. — ÁS í KELDUHVERFI. 



1318 



^)ij. hundrud i stadar spiell. Thomas lýkneski. sloppur 
vondur. messu Bok [per annum^). Elldbere. 

VIL Huusavijkur kýrkia. 

Kyrckia j Husa uijk á heimaland. x. kýr. stockakier. og 
ork. káleýkar. ij. ij. messuklædi forn. sloppar. iij. alltarisklædi. 
iij. kluckur. iiij. kross smelltur, ein messingar stika, ij. jarn- 
stýkur. paxblad sæmiligt. 'munnlaugar, ij, kyrckiu sar. lijka 
ábreysl. vond kantara kapa. stolar ij. messuklæda kista, skrijn* 
mariu lijkneski. magnus lijkneski sæmiligtt, og dukur veigadur 
ýfer audru. xexti. messubok, per Anni circulum, sequentiu Bok. 
Gradall ad nafne. songbok vm fostu. ad skipudu. Aspiciens Bok. 
de sanctis vm sumarid. viij. adrar Bækurad tolu. kyrckiu kola. 
fontur, merki. ij. tiolld vm alla kyrckiu. 

fimtán lamba eldi liggur hier til. skulu þeir bændur a^^' 
oc ábýrgiast er sá viU er hier býr. á millum Biarnar ár og 
Biklækiar. Enn þeir adrer Bændur er þingfararkaupi eigu ^d 
giegna. þa skulu giallda presti fiordung vættar fiska huort 
haust. þeir Bændur er minna fie eiga fáe presti fiordung- 
Kyrkia á og siettung huaheka og fluttningar fýrer kalldbaks landi- 
milli suarthamars oc foruada. þridiungur j Backa Reka. og suo 
fluttningur. miili Backa gardz oc Reydar ar j huaireka. skal ey 
minna til kyrkiu siírautz vera af þessum hual huorum tueggi^ 
enn hinn fimte hlutur. 

par er tueggia presta skyllda af tueymur halfkyrckiuöi' 
iiij. merkur af. vj. Bænhusum. lysitollur oc heytollur aí, x^^W' 
Bæium. [flutning halfa a Ringuere^). 

VIII. Askyrkia. 
Kyrkia j Ase á þridiung j heimalande. vj. kugilldi. þfí^^" 
ungur vidreka a hardbak. fiordung j vellankautlu. og ^^^^ 
týunde hlutur j hualreka j vermsla Reka. og skipan ad Þ^^^ 
hluta ef rekur enn ecki ella og skipan ad þeim hluta og 



allan Reka sa sande vt. þuilijkann sem ad fornum 



merkium hefur fylgtt. adur Halldor for vr Ase gaf banu 
kyrckiunne Botnateýg og halfa alptaveydur. þad er fylgtt hefui 

pað, sem eptir fer raun vera yngra en Auðun, nema liitt sé eidr^' 
[á spáBsíu; [stendr siðast og nokkuð laust frá, með sömu het 
á líklega inn í máldagann, þótt tilvísan vanti, neraa það sé seinni vi 



^^18, EETKJAHLÍÐ. 429 

^ýrgJs lande. og annann Teyg skafrofa. Kyrkia j Ase a lamba 
^ldi allt ofann vndir fioll og skulu þeir abýrgiast er vid taka. 

f*etta j skruda Tiolld. iij. kiertastýkur. viij. kluckur. v. 
Glergluggur, munnlaug. ij. messuklædi. yfersloppur. alltaris. 
sedi. iiij corporalia, ij. kRossar. iiij. kaleýkur. sár. fontur. og 
ontklsedi. kyrckiu kola. kiertistockar jj. mercki .ij. Brijkar 
alltaris dukur. salltari. sa er tekur morck. oc annar 
Psalltare. communis Bok ad messum. Hymnarium. glodarker 
^'jdbere. Thomas saungur^). og Thomas saga. sotdriftt. fota- 
^kinn, ij. messingar lampar. ij. bolstrar. ij. klakahogg. ij. 
yrkiu bolli og spýta af járne. kierta klofe. artijdamjm. skrid- 
08. kyrckiu kambur. kiertagrind. mariuskript. Thomas lijkneski. 
^^^l^J^d^). Tabula ýfer alltare. Tekur [prestr] heima. iiij. CDerkur. 

* Bænhusum. xij. aura. 
. [kyrkia a oc songbok er Bergur gaf oc tekur frá nijuvikna 
^ og til paska. vij. kugiUdi og v. hundrud j flytianda Eyre, 
^^^as sogu^). 

IX. Keýkiahlýdar kýrckia. 
Kyrckia j Reykiahlýd á halft heima land. med ollum gogn- 
giædum. 

Þetta jnnan kýrkiu. messuklædi. j. kaleýkur, krossar. iij. 
yentius lijkneski. mariu lijkneski. alltarisklædi. iij. járnstika 
kiep ^"j" íitlar. kluckur. iij. mercki. ij. kyrkiu kola. Glodar- 
^ ' ^lldbere. munnlaug. nichulas lijkneski. skrijn. iij. Bækur 
^^^' kista olæst. Tiolid vm alla kyrkiu. steintialld gott vm 
slí'i ^ V. kýr. hundradz hross. iij. ClOerckur. hier er prestz 
iiij, mercur heima. vtan gardz half fiorda morck af 

yrckiu og þremur Bænhusum, af vj. bæium heytollur oc 
ysistollur. 

Ofeigyj. g|^^[ leggia til kyrkiu. x^). aura á huorium. xij. 
uauni 30 leingi sem hann býr. 
) -Raudur hokull nýr er herra Eigill Biskup^) gaf. einn 

á ^ ^'^^^^ skrifað lijkneski, en svo dregið út, og þetta sett á spássíu; 
hér^^^^^*^ y"&ri hendi; [mun vera seiuna viðbætt í máldagann; 
stftfi^^ ^^^^ ^^^^^ verið skrifað .ix. eða .Ix., en síðan dregið stryk í fyrri 
1330 ' ^P*^^ ^^*"' seinni viðbót við máldaganu, frá c. 

öiáld ^^' "^sta klausa á undan er líklega Auðunar, en fyrsti hluti 
^eans eldri; «) bœtt við með annari hendi. 




430 



SKÚTUSTáÐIE. — ÍVERÁ 



1318. 



kross [j brottu'). Liereptz hokull gulur. Dedicatio Ecclesiæ 
festo sixti papæ, kyrkian á raun^)eý fýrer vestann vatn. og^) 
halfann fretuog. landid allt samann á Geýtur eý. Og kalfzholiö. 
og hott og vott. oc kiugur^). 

Liereptz hokuU annar gulur. er virdur var af vogabirnö 
fýrir. vj. aura. half mork j bokum. psalltara sæmeligann. lijka 
krák. V. aura abreydsl. 

X, Skuutustada kyrkia. 

Kyrckia a skutustodum a prestz skýlld j heima landi. og 
iiij. merkur j leigu. kyr. ij. 

J skruda tuenn messuklædi. oc kaleýkur. ij. alltaris klædi. 
Tiolld vm kyrkiu. Brijkarklædi luenn. mercki. ij. vont abreydsl 
krossar. iij. lijkneski. ij. kluckur. iij. Biarnfell. Glodarkier. Elld- 
beri. skridlios. fontur oc fontklædi. ein jarnstika. messu Bækur. 
ij. per anni circulum, sequentiu bok. lesbok god. tekur til a*^ 
jola faustu og til paska. ad dominicum. Aspiciens Bok god dö 
sanctis. tekur til ad Jonsmessu. og framm vm allra heilagi'^ 
messu. Grallare forn. lesbok. tekur til ad paskum ok til jol^' 
fostu. oc fram til paska. oc ad skipudu. lesbok a veturinn 
sanctis. [ix]. Bækur"^). osttollur^) oc skreyda tollur af. ^J' 
Bæium. 

Leýga prestz vtangardz halft annad hundrad. 

[x. hundrud j messuklædum j Bokum oc Gripum. ad dag 
presti hundrads gripur. þriar Bækur litlar er Are prestur gaf 
taka .V. aura. kyrkia a og frijd. er giefinn voru íp'^^ 
kyrckiu vppsmijd halfur. vj. Eyrer. Eýulfur gaf ku fýrer modui^ 
sinnar sál oc systur'^). [Jtem hest. klucku. olafz skript. kietil'- 
hundrad gaf þordur Hareksson^). 

XL pueraar kyrkia. 
Kyrckia at þueráj Laiárda].[a] einmessuklædi.iij.alltarisklsödi- 



t 



[fyrst skrifað obreyttar, en það svo lagfœrt, með annari hena" 
2) fyrsfc skr. Hraun, en svo dregið stryk í H-ið; kyrkia a, hefir fy^^ 
verið skrifað, en svo gett m því og; fyrst skr. kiukur = kog"*' 
JP. les: kingar; á spássíu með annari hendi; upphafl. skr. lioston"*"' 
[mun vera viðbót yngri en Auðun, nema hitt sé eldri luáldagi og Þ^^*'* 
sé viðbófc AuÖunar; [mun vera enn ný viðbót. 



1318. 



GRENJAÐARSTAÐIR. 431 



l^aleýkur. munnlaug. tiolld vm kýrkiu. mercki. ij. kluckur. v. 
Glodarkier. Elldbere. fontur. oc fontklædi. 

Hier er prestz skýlld j landi. greýda hiner. iiij. merkur. 
^^íihus. half mork af buoriu. af viij. Bæium heýtoUur og 
lýsis tolluri). 

Peturs lijkneski. mariu lijkneski. bakstur járn. klucka lijtil. 

^^ola fiora. alltaris blæja. v. aurar frijder. glergluggur. kyrckiu 
kola. 

þötta j kuikfie, kýr. iiij. x. hundrud voru. 

XII. Grenia[dar]stadar kýrkia. 
Kýrckiann a Greniadarstodum er helgud ODartino Býskupe. 
a allt heima land. med olJum vmmerkium. Bruarland. as- 
S^yrsstadi. Birnostadi. hrijsaland. klambrarland. silalæk. Eyiar- 
^u. Geytafell. Breydavijk alla med gognum. vatteý. knappeý. 
■^^'^gierdareý. odæluholmur. þorkroxholmar. Graslaugzholmur. 

aller smaholmar. Lækiar tejgur. Nesiarteigar. Gardhuerfa, 
^Kavollur. soleyar Teýgur. finnsteýgur. Ketils teýgur. fyrer 
hraungard. þorunnar eý. holmur hinn mýkli. husabacki. 
^l^ýí'e. Eskieý. selfor til kringlu vatz. selfor half i skardi 
^PPí- hrossum. vj. hagi á efri mela. enn. iiij. a nedre mela, 
j nattfara vijk halfu fiorda hundrade sauda. helmingur 



^^þingeýiii vid Eynarstadi. oc Backaland. þridiung j Reka firi 

bol ^^^^^^^^^^J^^- ^"^^ fluttning fyrer ýsta Bol. En fýrer mid- 
^ l^alf. QQ gQ vidum oc fiskuer ad helmingi. oc so fyrer skala 



baU ^ ^^^^^' ^ij- hundrud fadma med auUum fridendum. 
^ Tungu Reki med auUum fridendum. þridiungur hualreka 
bak fiordungur langa Reka. attungur hualreka a kall- 

hund fiuttningu. Laxaveýdi j osi. Tueýr hlutir ins. vj. 
j g. ^^"^2 eru þadan fra aull. halft Egguer j osi. selueydur oll 
^iid í^-' ^^^^ aullura gognum a sandi er Gudmundur gaf. 
^eka ^ ^ 6r fylgt hefr Gardzlandi. fiordungur j hual- 

^ litlu fioru oc vt til suijnar. 
sam ^^^^^ þessir hafa fýlgt klifzhaga. enn nu eigu bader 
. staderner. Greniadarstadur. ij. hlute, enn mula stadur 

vætter. j kleyfar Reka. ef a eru. xx. vætter. iij. ef 

1) ~~~~ ' " 

þa5 ^ndar hinn forni hluti og er það yngra sera eptir fer; er 

viU frá dögura Auðunar, en hitt eldra. 



432 



GBENJAÐARSTAÐIR. 1318. 



minna er enn. x. vætter af hluta þeim er átt hafdi Eynar 
prestur hoskulldzson. Gýgiarhorn skal liggia vid gnupinn. þa'^ 
[er] Reka mark [oc] sia afreydsla er þar. huort sem fluttur 
er edr rekr. 

J husareka. y], vætter ef a eru. xx. vætter. iij, vætter eí 
minna er. Ecki ef minna er. enn. x. vætter. huort sem rekur 
edur fluttur er, 

J leýrhofn attungi minna enn halfur hualur ef rekur. ecj 
ef fluttur er. 

J griotnes aeka halfur hualur huort sem rekur edur 
fluttur er, afreydsla. xij. vætter. vt fra hofda skala af oskiptuiB 
ef rekur enn ecki ella. sá Reki gengur vt j Giá j Raudagnup. 

J vellankötlu vestre halfur hualur ef fluttur er. enn ef 
rekur þridiunginn oc, vj. vætter. Enn j Eystri vellankotlu halfur 
hualur huort sem rekur edur fluttur er. af oskiptum hual skal 
reyda. xij. vætter. af oskiptu ef rekur. 

Af hestanesi. vj. vætter. ef adr hefur mulastadur helmiwg 
sinn. og sie epter. xx. vætter edur meira. enn. iij. vætter. 
minna er enn. x. vætter. 

J straumlone seka oc flutning med ollum gognum oc 
firi sigurdarstodum. þuiad staderner eiga londinn bædi. og so 
þorbiarnarstadi, þessi reki er austur fra straumslonsosi. og til 
oss hins forna. hier fylgir oc Egguer. half flutning medal osa. 

A Bifs reka. vj. vætter. ef a eru. xx. vætter. enn. iij. 
minna er. so j skinnaloni. so ad Tiornum. huort sem rekinn 
edur fluttur. 

A hardbak. xx. vætter, ef fluttur er oc sie á hundra*^ 
vætta. j fýrsta hual. enn. vj. vætter þadan fra. iij. vætter 
rekur. skotmans hlutur ad helminge med þeim reka. 

A asmundarstodum fiordung huals ef rekur af oskiptum. 

J orfyris eý fimtungur huort sem rekur edur fluttur ^r. 
þeim fiordung j siettung. enn giallda af hinn xvj^ . hlut ef veí'^^ 
af oskiptum hual. 

J Raufarhofn helmingur ef rekur. oc gialldi af attuug 
aullum samann, og. iij. oc. xx. vætter. 

A hundradsnesi. xije. hlutur ef rekur. 

J krossavijk. vj. vætter ef a eru. xx. vættir. enn. iij- ^ 
minna er, ecki ef eý eru. x. vætter, huort sem rekur eda 
fluttur. 



^^^^' GRENJAÐARSTAÐIR. 433 

J Bollavijk slijkt hid sama. og j flautafells reka. slijkt j 
enolfz vijk ef rekur af þeim hlut er Einar prestur atti. 
ty ^^^^ ^^^^^ ^^^^ prestar. ij. oc hinn þridie ef þing fylgia 
í'eýkia. diakn oc subdiakn. oc. ij. adrer klerkar þeir er lesa 
^^Sa j tijdum. einn veytslumadur kuenngildur. huorn dag skal 
messad vera ýfer haalltare. 

Adaldælar skulu omaga fa kuenngilldann vmjol. enn Reýk- 
^erfingar vm langa fostu. hallda biargar brun. 

Heilagt er hier halldid ad vincula petri. og Theodorus- 
^^ssu. vincentiusmessu. Auguthumessu^). 

Reka medur aullum fridendum a sandi er Gudmundur gaf 
y^ífsson, þa er Jsleýfur liet stad. þa skal sa hafa Geýtafells 
er vid tekur^) oc þriggia marka omaga. 
mykid atte Greniadarstadar epter aijra kodran. 
*^ kuykfie. xiiij. kýr medur þeirre er Eynar af mýre gaf 
f*^^^^trann. ij. naut veturgomul. iiij. kalfa. halft sietta ku- 
asaudar. v. hestar. fiogra hundrada skip. vj. hundrud 



gilldi 



J^*íingar fiar. xx. hundrud voru. v. hundrud j hafnarvodum. 

^ j skruda. þrenn messuklædi hin bestu medhoklum. fiogur 
j.^ öiedur pellshoklum. iiij. verri. dalmadýkur tuær. einn 
^PtzhokulI vmframm. vij. yferhoklar. ij. Balldurskijns 
^^^- ij. peltzkápur. iiii. verre. kaleýkar. vj. alltarisklædi. vj. 
alla kyrkiu. mercki. ij. skrijn. Texti. Epistolarius. 
, ^^is steynar. ij. laueer. Glodarkier. oc Elldbere. iiij. godar 
glu^ iíij. messingarstýkur. og. j. jarnstýka stor. ij. Gler- 
^ggar. lijka abreydsL vont. saungbækur oc lesbækur og ad 
^ per Anni circulum. og þo eýsecundum ordinem. marteins 
j^S^ vppa norrænu. iij. forner psalltarar og einn nýr. Bækur 
ög vondar. munnlaugar. ij. 
rl ^^^^ t^*^^ ^^'^ kodran Greniadarstad. Ix. 

ku^-ií^*^ Í jordum. er so heýta. hraun. liotzstadi oc Rauf. xxx. 
stoT ^x. hundrada jnnan kyrkiu. þar med. ij. Baldurskinns 
^^l^ýkur. hurdar jarn. propiciatorium oc stendur CDork. 
^SIuggar. ij. Er nu allt saman kugiUdi. Ix. oc. ij. kugilldi. 



J 



^oru, hafnarvodum. virdingarfie. j. bundrad og. xxx. 



fer^ að ^"^^ ^°^"i hluti máldagaus, og niun það, sem eptir 

*)rek, ^*^^*^ ^^^^ dögum Jöruudar og Auðunar og Laurentius; 



28 



434 



MÚLI 



1318. 



Lýsistollur oc heytoUur af. xix. Bæium. 

Taka prestar heima j leygu oc vtan gardz. iiij. hundrud. 

XIII. COwla kýrckia. 

Kýrckia j muula er helgud Gude oc vorre fru sanctse 
CDariæ. oc hinum heilaga Nicholase. Til kyrkiu liggur allt heima- 
land. millum saurlækiar oc Eyuindarlækiar, Laxár oc kalfalækiar. 
Hier fylger hafureý og skaleý. hrýseý oc mideý, medur auUuui 
vesturholmum oc austurholmum. oc. ix. holmar firi nedann 
Eingeý. oc veýdur aull j Laxá. fra kalfalæk oc ofann vm Eingeý' 
Hier fýlgia Eynarstader. Jngerijdarstader. skarastader. Biarkar-^ 
stader. skeydz land. kraumastader. fotaskinn. fiallzland medur 
aullum valahrijsum. Teyga eiga menn j valahrijsum. enn ongíia 
beýt. þeistareykia land oc mælifell. Biarkarhrijs j kiellduhverfe' 
lambarekstur a huams heýdi. Gomlu fie j nattfaravijk clxxx. veýdui* 
vestur j vatne. medur slýium oc holmum. Reka skal smal* 
þangad til skioia j vatzhlijd jamnan er vill. Hier fylgir bryggí^ 
Teýgur. oc karaTeýgur, Hier fylger allur reki af Liotasandi J 
millum Greniadarstada Reka oc myrar reka. halfur Eýrar reÞ 
med flutning tueým megin Laxáross. fiordungai* ij langa Reka' 
attungur j kielldunes reka. oc allann vidreka. oc aull flutning- 
og, xvj, vætter af oskiptu, halfur hardbaksreki. oc halfur hesta-^ 
nes reki. halfur hualreki oc vidreki. oc flutning j hoskuUdznesi 
a hundznesi allur vidreki. oc flutning nema tolftungur. Tueý^ 
hluter j Bolluuijk(!) oc flutning oc so j krossavijk. halfur sæuar" 
landz Reki oc fluttning millum á. fiordungur hualreka oc fluttO" 
ing [firi Breckna land[i] [bædi] fiordung [hual]reka oc flutO' 
ingur^). fýrer Gudmundarloni j miUum steins oc staurs. half^f 
þrijr hluter hualreka oc flutningar. enn þadann fra halfer hual' 
rekar oc flutningar til marks vid saudaness menn. fýrer hrossa' 
voUum Tolftungur hualreka og flutningar. mulastadur a 
þridiung j aullum klifzhaga rekum vid Greniadarstad. 

So mýkid j kuýkfie. xx. kýr. halfur fimti tugur asaudar- 
vj. hundrud j gielldfie. vj. naut veturgomul. oc. ij. tuæusetu^* 
vxi þreuetur. fiogur hross. halft. hundrad. cc. j flytianda 
halft. xiij. hundrad jnnan veggia, þetta jnnan kyrkiu. ^^^^ 
skript. kross mýkill med. ij. lijkneskium. latunskrossar. 



*) [á spássíu, en mjög máð. 



1318. 



NES. 435 



smellter. oc einn forn oc [kross oc^) reuill. xiiij.(!) verdur. er 
gafst ti!. TioUd vm kyrkiu. vij. messuklædi. med. v. hoklum. 
^aleykar. ij. medur þeim er gafst til. alltarisklædi. v. Brijkar 
^ ædi. iij^ nicholas lijkneski. skrijn. ij. CDessingarstýkur. ij. oc 
jarnstýkur litlar oc ein mýkil. Texti bvinn. Legendu bækur 
P^^ anni circulum. Expositiones Gregorij. sermo ieronými. de 
^ssuffiptione sanctæ CDariæ oc CDiracula eiusdem a einni Bok. 
Passiones Apostolorum á einni Bok. Actus Apostolorum. Legenda 
6 sanctis á, ij. selskinns Bokum. vita patrum. sermones Augu- 
^t^ni. messu Bækur fornar per anni circulum. ymna Bækur. íij. 
^íiskur Gradull. annar de sanctis. sequentiu Bok. forn christins- 
^s Riettur. Alkuinus. martyrologium. Aspiciens bok. epter 
Paskar. forn Bok de sanctis a sumarid. per usum Bok a sum- 
Enskur psaltare. inuentio crucis. oc enn fleýra a Bok. 
P^ssio olaui a kuere. Historia Nicholai a kuere. ij. biarnfell. 
stur. ij. kluckur. iij. og. ij. litlar. munnlaugar. ij. vond munn- 
Glodarkier. iiij. sloppar. Baksturjarn vond. þetta hefur 
S^efist til. kot j kiellduhueríi. saga Gudmundar Biskups. Elld- 
j LýsistoIIur 00 heytollur af xj. Bæium. Tekur prestur j 
^^gu vtan gardz halfa fimtu mork. enn annar heima. iiij. 
^erkur. Tyund tali anno. cc. 

Hier er [tueggia] presta skýlldoc, ija. diakna [tiund olokenn 
hnndrud og, v. aurar^). 

Baldur skinns kapa. og aunnur kapa med pell. iiij. merckur 
^ saman vax oc Reykelsi kaleýkur er kiartan gaf alltarisdvk. 
udlijn. sloppur. kýr. oc asaudar kugilldi. hestur. hundrad j 
^ytianda Eýre^), 

XIV. Neskyrkia. 
Nes j adaldal er ceciliu kyrckia. Kyrkia a allt beimaland. 
^ a hun jnnan kyrkiu. iiij. krossa. alltaris klædi. ij. kant- 
^a kapa. Glodarkier. lijka abreydsl vont. olafz lijkneski. jarn- 
j ^^^' iij. merki. ij. TioIId vm alla kyrckiu. sar vondur. oc 
kluckur. ij. las. kaleýkur. Glergluggur. bok ein. ij. 
psalltare. tekr prestur heima j leigu. iiij. merckur vtan 
^Jj' halfkyrkiu. og. ij. Bænhusum. iij. merkur. Liostollur 
^eýtollur af xiij. Bæium*). 

satQsk '"^- ^P^^^^"' Þ spáBsíu; [virðÍBt vera yngri viðbót; hér eru 
^y^i í máldaganum, og er yngra það, senfi fer á eptir. 

28* 



436 



I>ÓRODDSTAÐIR. — HELGASTAÐIR. 1318. 



Kyrkia a oc Jarlstadi er hiallti prestr gaf. med hrut- 
holmum oc tolf fedmingi Torfs. oc brua[r]landi Jarlstadahollti. 
jarlstada teýg j valahrijsum. þetta j kuikfie. kýr ær. iij. ijc. oc 
vj. aurar voru. 

XV. A stad j kinn. 
Kýrckia a þoroddstodum j kinn. er helgud mariu og 
nicholao, til þeirrar kyrkiu liggur allt heima land, oc ofeigs- 
stader. Torfunes. og Tiarnahuerfe hid eystra og vestra. halfz 
hundradz skogur j manafelli. Reki j vijk wt þridiungur afTolft- 
ungi alls huals. sijdann skal þridiungur alls huals til þessarar 
kyrkiu. Aull trie skemre enn, xx. feta. Tueir hlutir hins stærra 
vidar. 

í>etta j kuikfie. kýr, ij. ær. xij. halfur þridie tugur vetur- 
gamalls fiar. ij. kuijgur tuæuetrar. 

þetta er jnnan kýrkiu. iij. messuklædi vond. ij. alltaris- 
klædi. oc hin þridiu god. íj. Brijkar klædi. TioUd vond viB 
kyrkiu. Legendu Bok. xij. manudi ad dominicum. skrijn eitt. 
krossar. vj. forn skra. missale ferio. Gudspioll á selskijns Bok' 

■ ■ ' * 

iij. kluckur. Glergluggar. iij, alltarissteinn laus. jarnstýkur. mj- 

■ 

oc lampe. kaleýkur. Elldbere. sermonum Bok. dialogus. mariu 
saga. CDork vax. ix. merckur lýsis. 

í>ar er prestzskýlld oc diakns, Tekur prestur vtan gardz 
halfa. iiij^ . mork. j leýgu. heima. iiij. merckur. hejtollur oc 
lýsistoUur af, xj. Bæium. Tyund tali anno. cccM. 

fetta hefur giefist til sijdan sijra sturla kom. kýr. i»J- 
asaudar kugilldi. þetta hefur hann giefid. alltarisklædi. Brijkar 
klædi. Glodarkier. Torfskurd j Bergstada land. fiorer xij. fedm" 
ingar vidum j stadarhollt. fra ofeygzfelle tii miosyndis. halfur 
attungur hualreka oc vidar, oc j fluttningu milium osa halfur 
attungur huals oc vidar. 

XVI. Helgastada kýrckia. 
Kýrckia a Helgastodum er helgud vorre fru sanctæ marise- 
oc hinum heilaga nicholao. hun a heimaland halftt. Euu 
kyrckiu hluti oc reydslu hluti a selfor j haurkzdal. oc l^i^S^^ 



') það sem eptir fer er yngra 



L 



1318. 



EINARSTAÐIR. — LUNDARBREKKA. 437 



halfa og þingstod vm framm. afriett j nattfara wijk. og er þar 
Jtala fra Greniadarstad oc CDwlastad. Kyrckia a hamra land 
^alftt. enn allt forsland. oc xiij. kugilldi. kyrkia er altioUdud 
^edurbiorum. ij. oc sotript. messufot. ij. oc kaleýk. Glergluggar. 
oc kluckur. iij. sloppar. ij. kantara kapur. ij. mariu skript 
nicholas lijkneske oc ein Bok. lij. manada tijder. iiij. allt- 
^^^s klædi. ok varbok. iiij. krokstýkur. j.. messingar stýka. j. 
Jarnstýka mýkil. iiij. krossar. kýrkiu kola. hokull er steindor 
gaf. Lýsistollur oc heytollar af vj. Bæium. þar er prestz skýlld oc 
^is-kns. tekur prestur heima j leigu. iiij. merkur. CDork utan- 
gardz. Tyund tali anno. iij. merckur. iij. hundrud j flytianda 



Eyre 



XVII. Einarstada kýrckia 
A Einarstodum j Reýkiadal er peturskýrkia. Liggur til 
y^ckiu land j kuijgerdadal. oc. v. kugilldi. j heima jordu. 

í*etta er jnnan kýrkiu. alltaris klædi, vj. yfersloppar. iij. 
j^®3su klædi. iiij. ad aullu. kaleýkar. iij. kantara kapa. kista 
Tiolld vond vm kyrkiu. Bækur. iij, fornar oc eru a. xij. 
^^nada Tijder. Aspiciens Bok ad ottusong vm framm vm jol, 
^^iiur tekur til eptir jol de santis. til paska Legendu Bok vond. 
songua Bok. sequentiu Bok. Dominicu Bok a sumarid j 
skinne. salltare godur, gradall. capitularius skrijn. kietill. 
^^tlarkier. Elldbere. Lijka abreýdsl. Broddstafur. mariuskript 
... lijkneski. kross forn med. v. lykneskium. Bodukrossar 
kistill oc j helger domar oc vpphaf kross. jarnstýkur. iiij. 
mýkil messingar stýka. Glergluggur, j. mercki. ij. 
V. "^y^ckia á. ij. kugiUdi. og. ivij. aurar. þar er. ij. presta 
J taka þeirheimaj leýgu. iiij. merkur. vtan gardz iijc. oc. 
anno^'^^^' Heytollur oc lýsis toUur af. xviij. Bæium. Týund tali 
ÞorG -'^^^^*^* iiij. hundrad oc Eyre. Epter song^) sijra Eýrykz er 
ad u!^^^^^ ^^^^i skylldi adgiora forkýrkiu a Eynarstodum. so 



tann taki . . .s) xx. hundrud.,he3t . . ,3). 

XVIII. Lundarbrecku kýrkia. 
^ Lundarbrecku a kýrckia .xxx. hundrud j 



j heima landi. 



, aer eru tvö langstryk fyrir eyðu; þannig hdr. og JP. = sögn; 

fyrir eyðu. 



438 



EYJARDALSÁ. — LJÓSaVATN. 1318 



[Af] þessum Bæium liggur Tyund til Lundarbrecku. af Jarlstod- 
um og Rafnstodum. af sigurdarstodum. vr sandvýk. af Biarna- 
stodum. vr Tungu. oc annare Tungu. af mýre. af halldorustod- 
umm. af voUum tuennum. iiij, eru Bænhus, Lamba eldi liggur 
þangad og osttollur. skiæda Tollur af. xiij. Bæium. Jnnan kirkiu 
Tiolld vm kyrckiu. krosssar. iij. kluckur. iiij. alltaris klædi. ij' 

munnlaug. merki. ij, kyrckiukola. Elldbere, Glodarkier 

Heýtollur og lýsistoliur af xiij. Bæium. Hier er prestz skýlld og 
tekur hann heima j leýgu. iij. merckur. vtan gardz af fiorum 
Bænhusum. ij. merkur*'^). 

.X. Bækur. iij. psalltarar. viij. kugilldi. halft fimtahundrad 
j flýtianda Eýre. mariuskript er tekur hundrad. af haurkz[dal 
oc výdekieri^) allir tollar sem af audrum Bæium epter þui sem 
herra Jon Byskup skipade til 

XIX. Eýardalsar kýrckia. 

Ad Eyardals aa. a kýrckia i heimalandi. xxx. hundrada. 

Jnnan kýrckiu. Tiolid vm kýrckiu. ij. krossar. mariuskript' 
lijkneski. ij. kluckur, ij. oc kluckubrot hidþridia. alltaris klsedi 
þriu. eitt mercki. ein messuklædi. munnlaug vond. dominicu 
bok per Anni circulum. oc aunnur Bok vond. Elldbere. kyrkiu- 
kola. dwkur slitinn. Broddstafur. 

í>ar skal vera prestur oc tekur heima j leygu. iiij. merkur 
vtan gardz af einu Bænhuse. halfa morck, af. v. Bæium lýsí^ 
tollur oc heýtollur. Tyund tali anno. v. aurar, 

[ij. kýr og. V. asaudar kugilldi. hross oc naut vetur- 
gamallt^). 

XX. Liosavatns kýrckia. 

Ad Liosavatne a kýrckia. xxx. hundrada j heima landi. 

Jnnan kyrckiu. Tiolld vm alla kyrkiu. krossar. ij. mariu- 
skript, nicholas skrift. kluckur iij. alltaris klædi. ij. munnlaug- 
mercki. ij. kaleýkur. Glodarkier. Elldbere. kantara kapa. biö** 
skal vera prestur. og diackn. tekur prestur heima j leigu. ijy* 



merki fyrir eyðu; '■') hér era samskeyti, og er það sem epti 
frá dögurn Jóns biskups skalla (135Ö— 91); [dalz oc vydelíier(!)j 
*) [ef til vilJ yngra. 



1318. 



HÁLS í FNJÓSKADAL. 439 



nierckur. vtan gardz. iiij. merkur. af. x. Bæium. heýtollur oc 
lýsistollar. af. viij. Bæium, hestur. xij. kugilldi. 

Stijgur Bondi a ad lata giora forkýrckiu. 

pijka abreydsl. tueggia marcka messu klædi. iiij. Bækur^). 

XXI. Háls kýrckia. 
Ad Halse j fnioskadal er peturs kýrckia. kýrckiunne skal 
y^gia Bunadur allur sa er hun hefur. þad er skrijn med helg- 
domum. krossar. iiij. yfer háalltare. v. alltarisklædi enn. 
Jiennur Bunadur vtar a huoru alitare, sylfurkaleýkur oc annar 
, ^í^ýkur. V. messuklædi. ij. sloppar. kantara kapur. ij. mess- 
y^gar stýkur. ij. jarnstýkur. ij. litlar. j. mýkil jarnstýka. Elld- 
®^e. Glodarkier. Broddur. lijka krákur. j. kista. borur oc vont 
*ui medur. messingarkietill. ij. lijkneski. iiij. kluckur. ij. 
^ectarar. 

J Bokum. CDessu Bok. j, Aspiciens Bok. ij. j spiolldum 
^^skar. adrar. ij , litlar. iiij . lesbækur. Enskur Gradall, og 
^l^íiar per usum. sequentiu Bok. Ordo per Anni circulum. ij. 
^•^arissteinar. kross hinn fimte. er gafst til oc lijtil mariuskript. 

Stadurinn a heima land allt. Birningzstadi. kambstadi. 
^^Hdhauga land er ysleýfur prestur gaf. lambeldi vm fnioska- 

oc oll [torua^) milli þuerár oc nioskár, þingmanna lækiar 

^ öiarckdælar. stad fýlgir Reki a fiiotz sandi. siettungur bædi 

^^alreka oc vidreka. frá fliotzosi oc nær til midz sandz. siett- 

^^gur vid Liosvetninga j nattfaravijk. millum huanndala ár 

suijnár. Teýgur fylgir j kinn nordur vt fra flnnz stodum. 

Þýfiteýgur jnnan garda. afriett á heýdi vt. halsmanna 
Tungui^^ 

í*6tta a stadurinn j kuikfle. xiij. kýr. Ixxx asaudar medur 

S^ýtum. hross. v. x. veturgamla saude, halft þridia hundrad 

] gielldum nautum. kista verdlaus. x. aura kieralld. ij. bord. 
í^í^nfestur. 

Þar skulu vera. ij. prestar oc diakn. þangad liggia. ij. 
alfkýrckiur og. viij. Bænhus. Sá er á stad byr skal ábyrgiast 
^*^- og auU stadarfie. hallda husum oc gordum. hafa til .x. 
^^^^ i skogi. oc so Tymbur sem þarf til huss edur ad bu- 



) [Hklega yngra en Auöun; [torua, hdr. 



440 



ILLUGASTAÐIR. — DRAFLASTAÐIR. 



1318 



hlutum ad giora. Eigi skal hann selia vr skogi. nema til stadar 
bota sie lagt. edur annad fie sie eila lagt j stadinn. HanO 
skal hafa týunder allar oc legkaup aulL enn allt þad seiö 
jneýra er giefid med lijkum. enn so. enn annars kostar giefid' 
þá £1 stadur þad. þess kostar. ad sa skal akueda og lýsa fýrer 
presti edur nábuum er til giefur. til huors ed vill þad fie fara 
latíi. Riett er þui fie ad veria til Boka edur messuklæda. edur 
annarar kyrkiu prýdi. 

Kýrckia L iij. merkur vai og Reýkelsi. nýu hundrud j vird- 
ingarfie fiortan aurar j voru, cc. h[undrud] j flýtianda Eýre. fimiö 
hundrud j auUum aurum gripa. þriu hundrud fyrer klucku 
málm. 

Jn summa allt lausa godz á hálse. xxc. kuikfie ad auk. 

XXII. Jllugastada kýrckia. 

Kýrckia á Jllugastodum á. iiij, kyr. iij. asaudar kugilldi. 

f etta j skruda. þrenn messu klædi ad aullu. alltarisklædi- 
yfersloppar. ij. kantara kapu. lijka abreydsli. TioUd vm altó 
kýrkiu. kluckur, iiij. krossar, iij. mariu skript. skrijn medur 
helgum domum. þionustu kíer af sýlfre, jarnstýkur. iiij. DQess- 
ingar stýkur. ij. vatnsketill. Glodarkier, Elldbere. munnlaug- 
mercki. j. kyrkiu sár. kista. 

|>etta j bokum. messubok per Anni circulum. Texti. Legendu 

Bækur per anni circulum. Hymnarium. Sequentionarium. oc ei^ 
vond bok. 

# 4 « * 

|>ar er tueggia presta skýlld. taka þeir heima j leygu, nU' 
merkur vtan gardz half sietta morck af. ix. Bæium heýtoliur 
oc lýsistollur. 

[[Nicholás lijkneski. kross nýann. Brijk god. nichuias 
lijkneski. capitularium. eraduale oc þo eý fullt. jolabok. 
hundrud j flýtianda Eýre^). koss [iij. summa xviij^), 

XXIII. Drafflastada kýrckia. 

Kyrckia á drafflastodum á. xxx. hundrada j heima landi. 
Jnnan kyrckiu ix. alna Reflll. er Brandur gaf. Tiolld 



dregið út, en mun þó eiga að standa; *) [með yngri bendi; 
.[[mun vera eeinni viðbót. 



^^^1- FLATET.— GRÍMSET. 441 

kyrckiu. hialmur. Bokastoll. kyrkiu kiefcill. iij. alltaris klædi. 

í^lldbere. Glodarkier. munnlaug. mercki. ij. yfirsloppur. ij. mess- 

^^gar atýkur. krossar. ij, Býskupa lijkneski. ij. steintialld. j. kýr 

hross. XXX. raptuidar. 

Þar er prestz skýlld. tekur hann heima. iiij. merckur. vt- 

gardz halfta] fimtu mork. heytollur oc lýsistoUur af xiij. 
Sseium. 

[[Reuill sæmiligur er sijra magnus gaf. Bækur. vj. epter 
^^ijm prest. og enn Bækur. x. aura verdar. er are prestur gaf 
^agnuse. mariuskripfc og pefcura skript. [oc hundrad j flýti- 
auda eyri. er Eirijkur gaf^). 

XXIV. Flateiar kýrckia. 

Kýrckia j flateý á Tolftung vr allre Eýu. medur auUum 
Soguutn. ]^2ÍlfdL Brettingstade. Jokulsár land. vj. hundrud j 

Þetta jnnan kyrkiu. messuklædi. iij. alltarisklædi. kaleýkur. 
^ara kápur. ij. Tiolld. iij. skrijn. krossar. ij. mariuskriptir. 
J^^messingar stýkur. ij. kluckur. iiij. og. ij. litlar. fostu tialld. 
kisT^^^^' krakur. fontur medur Bunadi. Ein jarnstýka. Biarnfell. 
steýndur. Elldbere. Glodarkier. messuklæda kista. munn- 

enn .^^*^^^'^^^^^*^'^- lesbok per anni circulum ad dominicum. 
^ ^il columba messu de sanctis. 
^iy. kýr. 

^ vij. Bæium liostoUur. fiska tollur. tyund tali anno. iij. 

j. Bænhus. 
W asaudar kugilldi^). 

XXV. Grijmseiar kýrckia. 

þa ^^^^^ máldage kýrckiunnar. hins heilags olafz j Grijmseý. 
Jon Byskup3) vijgdi hana. 

*'UDgur j Eynne og. viij. vætter af hual. hnorium þeim 



eldta e ^"^^^ ^^""^^' ^"^^^*^ ^^^^ ^"^" ^*^*^^*^' "^"^^ ^^^^ 

seioaj" og þetta sé þá hans viðbót; ») [mun vera bætt við 

Bkalii (lo ^^^^^ ^'i^^yip (Hist. Eccl. Isl. II, 572) heldr að þetta sé Jón 
mundaj. "^^^' það er ekki, heldr er það Jón biskup helgi Ög- 
son; er því fyrjj jjjy^j máldagans frá c. 1110-20. 



442 GRÍMSEY. 1318. 

sem a er hundrad vætta, huort sem rekur eda er íluttur. halft^ 
huort spik oc Reinge. atta merckur vax af Bondum. kaupa 
þionustu mann þann er til kýrckiu bere elld. oc moka fra henne snio 
vm vetrinn, og vinna þad alit sem hun þarf naudsynliga. so 
kiennemenn meigi þar veýta. fyrer þær saker Guds Embætti. oc 
liggia til þessa starfs xvj. fiordungar fiska. þar er tueggi^ 
presta skýlld oc syngia huorn dag messu. oc, ij. vm íostu oo 
ymbrudaga. Bændur skulu fæda presta þeir sem Eyna eiga. 'J- 
misseri. Enn ef þeir fæda eý. þa skal luka presti. vj. aura ^ot^ 
ad midiu sumre af huorium halfum attungi. Enn ef þa kiemui' 
eý vara framm. þá skal vætt skreýdar fyrer huoriar xij. alfl^'^ 
vera greytt ad viij. vikum. iij. hundrud. skulu prestar hafa ^ 
huorium manne. þeim sem er halfan manud j Eyunne til f^P?^ 
edur leingur. enn. ij. alner af huorium manne er. xij. manudi 
er j Eynne. fiora fugla af huoriu hundrade. af þeim fyglingai^*) 
monnum er Eyna leýgia, en hiner gialldi huorutueggia toU. 
eigi leigia. Tvær alner af fiski enn fugla ad tale. af 
huorium mans hlut j flutningu. oc fullann skurd. enn ecki a 
Keka hual. halfar kyrckiu Tyunder skulu prestar hafa. 
kyrckia halfar. 

fetta a kyrckiann j lausafie. 

J Tiorn. cccc. a modruvollum j horgardal halft fio*'^^ 
hundrad. ad Jone ad hlodum. c. kugilldi ad þorsteini gall*-^' 
Tioru tunnu. ccc. ad socka Juuars syne. ad Biorgu a suertiníf_ 
stodum. c. þetta j saudum. ær og veturgamall gielldingur. '^J' 
fiordungar smiors. vax. iij. fiordungar. oc. v. merckur inedii| 
Beýkelsi. messuklædi fern, ein buinn af pelle. og þar hoK" 
med. aunnur fieminne. ij. hoklar vm framm af sýlki. 
annar hringofinn. messustackar. ij. alltarisblæiur. vij. *^^J^'^^^f 
ein buinn med pelle. corporalia. ij, kantara kapur. iiij. , 
pelle. tuenn baksturjarn. sloppar. iij. fontur oc fontklse 
krakar. ij. Broddstafar. ij. psall. sleggia. reka. kistur. iiij. ^^^]"^ 
laugar. ij. Elldbere. lijka kullt. ij. Brijkar klædi. alltaris steio^ 
laus. kiertistýkur. ij. af messing. jarnstýkur. iij. kaleýkar-^^;'^ 
mariuskriptir, ij. Olafs lijkneski. ij, smellter krossar. oc þr^ 
obuinn. skrijn. ij. kyrckiu sár. Tiolld vm Ulla kyrkin. oc soo& 



') fynglijngar, hdr 



1318. 



tAUNGLABAKKl. 443 



ij. Biorar. Brijkar tioUd. ij. Biarnfell, Aspiciensbok medur 
SyDQnum fra Trinititatis viku til Aduentum ad Dominicum de 
sanctis allt oc so suflragium. messuBok de sanctis allt og fra 
^PPötigningardegi ad dominicum til aduentum. lága songua 
^r. sequentiu Bok. psalltare. Gradall. capitularium. messubok 
^l^önur oc taka badar saman per anni circulum. Aspiciens Bok 
hina fyrre per anni circulum badar samptt. olafz saga. 
^^Qgbok til paska. oc pentud lesbok de sanctis. capitularium 
^yninarius a einne Bok fornt oc songur proprium de sanctis 
Jonsmessu til jola faustu til paska ad dominicum. Aspiciens 
^ forn frá páskum til huijta daga. med ollumnymnum. les- 
fra jolafaustu til páska. Homiliur a sumarid. lesbok allt 
^^íQarid til jolafaustu ad dominicum. Kristinn riettur, messu 
' 'vond. sequentiubok forn. artijda skrá. stolar. ij. lectarar. 
^^^gar. ij. [dukar yfer. ij.^) skriptum. salltkarl. vatnzboUi. 
ckur. V. oc ein brotinn vmm framm. Glergluggar. iij. forn 
1 selskinne. j TriespioUdum Bok oc songur á. messu Bok 
öiykil j aelskinne rotnu. artijdaskrá forn. 

XXVI. í>aunglaBacka kyrckia. 
líialdagi a þonglabacka kýrckiu. hun á allt heima 
Und* ^^' ^^' ^'^^^ ^ Rekum. sueytar menn skulu leggia til Ty- 
^liot^^ ^^^'toingum af hualskurd. og auUu þui fangi er þeir 
af daudum huolum milU sigluness vesturs og austur 
j ^^^' aUs þar j miUi. bædi á meiginlandi og j vteyum. 
Kek "^^^^ h^^f Tyund af Rekhual. enn oU af Uuttningum,^ af 
sen • ^^^^"^í^í' sueinssonar. þeim sem eru milli neyniness oc 
^ekh^^^^ vijkur. vætt spikz af tuitugum hual og meýra. af 
^j- ^^^^öi þordar vr Laufási. j hinu sama takmarki. vætt spikz 
soöar '^^ ^^Ö^^ö). Enn. ij, vætter af Beka Ormz ogmundar- 
íaiKi" ^^^^^^ takmarki. aunnur spikzenn aunnur Reingi, afholz 
^yund^*^*'' ^^^^^^' ^olz landi vætt. af kadalstada landi vætt. 
^^gfost^*^ ^^tgiafer vr allre sueýt. fýrer þa menn aUa. er til 
^^trar ^ ^"^^ ^^yl^der. og eru, xij. manudi. edr fra fardogum til 
ejijj * skal giallda. ij. íiordunga skreýdar. fýrer. iij. menn. 
^ laim fiordung. ef madr er a sumarid til seUumanna 



[bfttt 



við á spássíu með annari heudi. 



444 



:paunglabakki. 



1318. 



messu, edur fra veturnottum til fardaga. fyrer alla þurua^)inöOii' 
Golldner skulu vera fiskitollar ad marteins messo. ef madr er 
leingur enn til seliumanna messu. enn goldid adr madr fo^^ 
bun elligar. Eindagi a hinn fimta dag-) výku er. iiij. vikureru 
af sumre. xij. alner fýrer hinn minna fiskatoll. enn half niorK 
fýrer hinn meira. vondul af sex satum heýs huorium of a^^^ 
sueýt, su er afvinna medur þessum tillogum. at prestur ska^ 
vera ad heimilis huse. oc syngia allar heimilis tijder. og buoro 
dag helgann. oc fostu tijder ad meýnalausu. og skal prestur 
skýlldur j allar naudsyniar um Gudz þionustu. sa madur 
kýrckiufie vardueýter skal giefa þurfamonnum hinn Tiun^^ 
hlut. af hualtýunnd. Enn ef þetta fie vinst eý til preatz skýllda^ 
þa skal sa vid bæta er land á. so ad vinnist til oc eigi þuerrí 
kyrckiufie. 

Kyrckia er helgud medur Gude petro oc Andrea postolurU' 
olafe oc magnuse. oc nicholao. og heýter olafz kyrckia. ^ 
kýrckia brennur. edr lestist so ad eý ma tijder j veýta. 
skal eigi skýlld prestvist hin næstu missere. og skal ongu^ 
þuerra kýrkiufie fýrer vppreist annarar kyrckiu. halldast skul^ 
tillögur allar og kýrckiu fie, þott prestur missi kaups. af Biiecku-' 
landi oc Eýrarlandi vætt 

Eýulfur helgason gaf til kýrckiu hualtyund af rekum Þ®^^' 
er hann a medur Backalandi. oc kom þeim þá eý j hug er 
skup liet rita þennan máldaga. 

fetta á kýrckiann j skruda. ij. messuklædi. oc ad 
messuserkur. og. ij. hofudlijn. kaleýkur. alltarisklædi. iij. krosf^^ 
iij. olafz lijkneski. ij. fontur og fontklædi, messufat ki^^^' 
munnlaug, ein jarnstýka. kantara kapa. Broddstafur. 

J Bokum messubok. tekur til ad jolafostu. og til P^^^^ 
ad dominicum per Anni circulum. ix. skrár vondar. og , 
saga. mariu saga. kyrckiu kola. klockur. ij. og. ij. litlar. i^J' 
merkur vax. 



íil' 

') Skr. upphaílega proua og J. Pét. prentar froua, en seinua ^ 

verið Bett r uppi yfir (Vroua) til þess að sýna, hvernig það hafi ^ta^^^ 
á hinu forna bókfelli, og yrði það = furua; en afskrifani^^ 
auðsjáanlega raislesið p fyrir þ, svo þá verðr aUt skiljanlegt = 
3) dak, hdr. 



^^^^- GRÝTUBAKKT. 445 

J kuikfie, iij. kýr, xviij. ær. cc. voru, iij. ær. olafz lijkneski. 
summa kugilldi kyrckiunnar á þongla Backa. viij. halft 
^^öad hundrad j Busgognum. hundrad voru. 
[Ecclesia non dedicata^. 

XXVII. Grýtubacka kýrckia. 
Þessi er kyrckiu eign á Grýtubacka. ad hun á þridiung j 

landi. og þvi sem til liggur j rekum. 
þetta ] skruda, Tiolld vm kýrckiu. messuklædi ein. alltaris- 

kie ^^^^' ^^^^^ Ijikneski. Thorlakz lijkneski, Elldbere. Glodar- 
\ ^^iinlaug. messuklæda kista, mariu lijkneski. [oc kross 
^íigur^), vj. kýr. xij. ær. kugilldi j gielldfie. hross og. v. 

bok ^^^^* jarnstýkur. ij. litlar, og adrar ij. meire. messu- 
Per anni circulum og psalltare^) og eý ad skipudu: onnur 
subok ad dominicum a sumarid. þridia messubok tekur til 

le h ^^^^^ ^^^^ paska ad dominicum. capitularium. 

^eku -^^^^^ paskum og til huijta daga. þridia lesbok 

siiH ^ jolafaustu ad dominicum og tii langa faustu. enn 

kol ^ ^^^*" Þ^dan. kantara kapa. ottusongz sloppur. kýrckiu 
• Daercki eitt. lijka krakur. lijka abreydsl. sequentiubok per 

íaust' ^^^^ Gradall. kýrckiu kietill. Broddstafur. langa 
h ^^^^^^* Grallare. kaleýkur. sæmiligur. iiij. kluckur. lijtil 

me^ v ■^"^'^^^'^^^di- ij- alltarisblæiur. ij. stephanus saga. x. 

incr*^ ^^x. XV. vætta afreydsla. vt fra sandzhorne til senn- 
vijkur. 

enu prestz skýlld og tekur heima j leigu. iiij. merckur 

^tan gaj.(j2 halft annad hundrad. Lýsitoliur og heýtollur 
^^^- Bæium Tyund uno Anno halft annad hundrad. [tekur 
[tue^^^^^ ^^' ^^' m[eir]*). x. hundrud. j forkyrkiu smijde. 

nattum. firi lafranz messo kyrkiu messudag[ur]^). 
og wT^^^^ ^^"^^^ þorsteinn Eýulfzson j testamentum fðdurs sijns 
^lltar* b^^' ^össuklæde sæmilig. oc aunnur forn. Brijk sæmiliga 
jongj^ * Bakstur jarn. Bok de sanctis. COatutinale fra 
^^3u Baptistæ. oc vt yfir andres messu. ij. kugildi bufiar 



með ann^^^^^^" ^^"^^* ^^^^'^' ekki innvísaö; [á spásBÍu 

JP. leg.^^^ ^,^^^'^'' ') spalltare, hdr.; [á spássía meö annari bendi; 

in:, en eg vil lesa m:; [á spássíu með annari hendi. 



gelld med þeirri greydslu. ad þar af leiguburdinum skulu gi^f' 
ast. iij. fiordungur smiore árliga oc syngia sálu messu æfinli?* 
artijdar dag hans^). 

XXVIII. Hofda kýrckia. 

Kýrckia j hofda er helgud Ambrosio oc nicholao. hun ^ 
heima land. þessi hialond. kolsgierdi. SundBrecka. Tundrastader* 
þuerárland. skogar fleka halfann j fnioskadal. 

þetta á allt hofda land j Rekum. fiordung j hualreka 
halfann attung j ollum Laatra Reka. og fiutningar. fra skridii 
læk til forsár halfann vidreka. fra swlum til Torfdælalækiar. ^ 
vallastadur fiordung j hualreka. en halft Grundarmenn oc hof<l* 
menn. [En vidreka j þessu takmarke halfan huorer grundanieí'^ 
oc hofdamenn'^). fra rekamarki a þorgeirsfiardar hofda á boi^^ 
hálfann hualreka til kierlingar. fra kierlingu jnn til oss ^ 
hofdi fiordung j hualreka. enn halfann ef fluttur er. J Þ^^^^ 
Takmarki vid þaunglabackamenn jnn til oss á hofdi half^^ 
vidreka, oc so aull aunnur fioru gogn nema hualreka. , 
hofdi halftt, fra swlum og til Gallta á kýrckian ein vid 
halfann vidreka og hualreka. halfann reka á sueris uelli 
þridiung á þernuskiere á kyrkia ein. 

f etta á hun j kuikfie. kýr, v. iij. asaudar kugilldi. bufi^^ 
gýllt kugilldi. half[t]. v. hundrad j lagaurum. 

J skruda. messuklædi. ij. yfersloppur. alltarisklædi. ^^^* 
fontur medur bunadi. þriu handklædi. kaleýkur. messingarstý"^ 
ij. Jarnstýkur. iiij. litlar. Tiolld vm alla kýrckiu. krossar, ij- 
lijkneski. iiij. vnder oc hid fimta lijtid. mariuskript. Nicho 
lijkneske. mercki. ij. kluckur .iij. Ambrosius lijkneski. mnnn^^^^' 
hia]mur af jarne. Glodarkier. Elldbere. 

J Bokum Aspiciens Bækur vondar. iij. ad dominicuio 
medur sufFragium. oc de sanctis. frá Jonsmessu baptist^s ^ 
framm vm Andres messu. Dauidz psalltare. sogubok forn 
[margar sogur^). ártijda skrá. sýlkipungur. oc þionustu BU<1*^^'^^ 



lijka abreýdsl. lijka krákur. kýrckiann á enn þessar 



Sanctorum bok med lesi oc saung. eigi epter skipun. messu 



*) þesBÍ klausa er öU yngri, og frá svo sem 13E)0— 60 ísbr. 
1, 16); ') [á spássíu með annari hendi; [fyrst skr.: margrietarsagö' 
fivo lasfsert. 



1318. 



LAUFÁS. 447 



Doininicum fra huijtasunnu og til Jola fostu. þridia tekur 
"1 ad niu vikna fostu og til paska. 

Eýrer fátt j. iij. morckum vax. 

l*edicatio Ecclesiæ in festo Laurentij. 

Tekur prestur heima j leigu. cc. Heýtollur og lýsistollur af. 
'J- Bæiuna. Týund tali anno xiiij, aurar, 

[Hokull raudur er kom j mot krossi. oc. v. alner liereptz. 
^^l^dniundur Bonde tok sijdann vr nesi: iij. ær. þria tuævetra 
^ielldinga. kuijgu veturgamla. og. xx. alner liett hafnar vod^), 

XXIX, Laufás kýrckia. 
J Laufási er peturs kýrckia. hun a heima land allt og 
DQatiorn. þorsteinsstadi. smálond auU. vpp til Gásagils. og 
§*^efar2) ofann til sikz hia neslandi. Land a kursueinsstodum 
öaedur riettum Endemorkum. selfor á flateyardals heydi. iiij. 
oc so margar ær oc geýtur. sem sa vill er á stad býr. 
vj. vikur oc so afriett er Lauföshagi heýtir. þar liggur 
í'eki á huallátrum fiordungur j fimm hlutum. a Eýiarstvf j 
^^^atzfirdi þridiung alls hualreka. oc flvttningar. J kieflavijk, 
' y^etta afreydsla af tuitugum hual edur meýra. c, vætta edur 
^^l^a. so xnykil afreýdsla er oc a þonglaBacka. Af þessum 
íum liggur hingad Týund til vr Gielldinga vijkum ,ij°^^) vr 
6**a Bse, af gnoll. af þorsteinsstodum. af skuggabiorgum, fra 
f'^i' af Grund. af Lomatiorn. Ef Tyund af þessum Bæium er 
^ hundrud. þa skal sá er á stad byr. taka af Grýtubacka 
gum. þar sem hann vill vtan heim[t]a þar so mýkid at fulne*) 
■ þetta á kýrckiann j skruda oc jnnan kýrckiu. messuklædi. 
' ad auUu. kápur. ij. aunnur af pelle. alltaris klædi. v. 
j.^ ^ vm alla kýrkiu. Brýkarklædi. ij. krossar .iij. [og ýfer 
^allá^ ^^^^11- alltaris klæde. kápa oc Brijkar klædi medur 
8l>.. skinn. ij. storar krokstýkur. er Biarne gaf^). mariu- 
Jar^^^ P^^-^^s lijkneske. kaleýkar. iij. skrijn. Glergluggar. ij. 

lýtlar oc ein mýkil. Glodarkier .ij. Elldbere. 
^P^^- iij. Lijka abreýdsL 



u 

fyr' ^^'^a seinni viðbót; grafar, JP.; *) þannig, hdr.; JP.: i'r^ 

*Pás8ÍQ ^^^' ^^^**'' ^° ^^^y^^ ^ Þetta; [strykað út í hdr., en á 
^ið það skrifað: -þetta skal standa-. 



448 SVALBABÐ. , 13l8. 

J Bokum Gradall sæmiligur. sequentiu Bok. godar messu 
Bækur. ij. per Anni circulum. medur collectum. og aunnur med 
song. messu Bok tekur til ad paskum. og til jolafostu, messu- 
Bok ensk. tekur til ad jolum oc framm vm páska. þa er Bok 
tekur til ad Jolafostu ad dominicum og til páska. lesbækur ij' 
per Anni circulum. hin þridia tekur til ad paskum. og frannö 
vm huijta daga, messubok tekur til ad Jola fostu oc framuí 
vm Geýsladaga. Aspiciens Bok de sanctis tekur til ad kross- 
mezsu ad haustid oc til jola ad songoc lesi. viij. fornar Bækur 
vondar. kýrkiu kietiU. kirkiu sár. fontur oc fontklædi, sogubok 
oc á margar heilagra manna sogur. Bakstur jarn. krákur. Brodd- 
stafur. ártijdaskrá. 

fetta j kuikfie. kýr .xij. vj. asaudar kugilldi. ij. gymbrar 
kugiUdi. X. sauder veturgamler. iij. naut veturgomul. gielldfiai* 
kugiUdi. Bufiar kugilldi. ross. iij. 

Jnnan veggia. viij. hundrud j virdingarfie. 

I>ar er. ij. presta skylld og diakns, Lýsitollur og heýtoUu'^ 
af. ix. Bæium. kluckur. iiij. 

Dedicatio Ecclesiæ. iij. fyrer mariumessu sijdare*). 

fetta hefur sijra Eýrekur til kýrckiunnar lagt. Balld^'^ 
skýne kapu. oc hokul med sama kosti. duk sprangadann: all*' 
aris Blæiur. ij. oc hofudlýn. alltarisklædi. og Brijkarklædi med^^ 
Balldur skinn. Tabula oc brijk med sama kosti, messingarstýk^'^ 
ij. krossar. iiij. steinspialld. 

XXX. Sualbards kýrckia. 

Kýrckia ad Sualbardi er helgud Jone postula. 

þetta á hun jnnan kýrckiu. messuklædi. iiij. alltarisklsedi' 
iij. yfirsloppur, kantara kápa, kaleýkar. ij. Tiolld vm alla kyrcki*^- 
abreydsl. kista olæst. munnlaug. Glodarkier. Elldbere. krossa'' 
iij.jons lijkneski. kluckur. v. kýrckiulás. Jarnstýkur. iij. kistil' 
kyrckiu kola. þionustu budkur. 

J Bokum. messubok per Anni circulum. ad domÍDÍouu^' 
Lesbok tekur til ad jolafostu til paska. Aspiciens Bok frá ^^^^" 
faustu. og framm yfer jol. aunnur frá páskum og til buijt^ 
sunnu. Lesbok de sanctis a sumarid. fornar. ij. Bækur vondar- 
mercki. ij. ij. Biarníell. glergluggur. j. psalltare forn. artijda'' 



Hér eru samBkeyti og er yngra það, sem eptir fer, en hitt. 



1318. 



KAUPANGR. — MÖÐRUVELLIR. 449 



skrá. fontur oc vmbunadur med. mariuskript. Glergluggur godur 
annar vondur. 

er prestskýlld. tekur hann líeima j leýgu. iiij. merckur. 
^^if[a] fimtu morck vtan gardz. af. ix. Bæium heýtoUur og 
lýsiíoliur. Týund halft fiorda hundrad. 

[v, kugilldi. 00. V. hundrud voru. hokull ccc med Balldur- 
skinn, psalltare godur oc Jons saga oc fiortan korbækur. Brijk. 
P^xspialld. og stýkur.iij. kistalæst. kantarakápa. Lága saungua 

sæmeligtt^). 

XXXI. Kaupangs kýrkia. 

Kýrckia j kaupangi á messuklædi. ij. yferslopp. alltaris- 
eedi, V. Tiolld vm alla kyrckiu. sotdriptt oc handklædi. ka- 
'j. krossar .iij. mariu skriptt. michials lijkneski. olafzlijk- 
^^ski. klockur. iij. munnlaug. kýrckiu kola, glodarkier. Elldbere. 
öierckur vax. og Reykelsi. Gradall. 
J kuikfie. kyr .j. Gielldfiár kugiUdi. þar er prestskýlld j 
tekur hann heima j leigu. iiij. merkur. vtangardz halfu 
^ ^ DQork. Af. xiiij. Bæium lýsistollur og heýtollur. Tyund 
Anno. half fimta morck. 



XXXII. CDodruualler j Eýiafirde. 
Kýrckia a COodruvollum j Eýiafirdi. er helgud hinum hei- 
njartino. hun a þridiung j heima landi. J skogum so 
^^^^ sem þarf til husa vmbota. 
allt "^-^^^^ kýrckiu, messuklædi. v. kápur. iij. yfersloppar. iiij. 
Gr /^^^'^^^- "^j* messubækur. ij. Lesbækur. iiij. saungbækur, iij. 

^alia. ij. capitularium. Hymnarius. professionale. COartýro- 
j ^g^^" .^^*^^^*^ ™ ^'^^ kýrckiu. krossar. v. lijkneskiur. iiij. Texti, 
jj ^!^^^^' Tabulæ. ij. kaleýkar. iij. dalmadykur. iij. Glodarkier. 
fell ^^^' ^istur. ij. stolar. v. stýkur. v. kluckur. vij, Biarn- 
^jj^' f^^^^^'- Glergluggar. iij. Lsas. kietill. Baksturjarn. propi- 

tuo. mariuskriptt. lesbok de sanctis. 
i lei •••^^^^^ ^^^^* ^j' prestar og diakn. Tekur prestur heima 
skal ^^y- Daerckur. enn vtann gard[z] half[a] siðundu mork. þar 
^yngia hvorn dag messu. og huorn friadag Rumhelgann. ij. 



2 vera eeinni viðbót. 



29 



450 



NÚPUFELL. — HÓLAR. 



1318. 



messur. Burtsongur til Gudrunarstada. finnastada. kierahols: 
Eyuindastada og til æsustada. groptur og salugiafer vr öxna 
felle. og allt fýrer austann Eýiafiardara. og allt þadan vpp 
sem bygt er. af. xij. Bæium liostoUur og beýtollur. Tyund tali 
Anno. 

[þriu hundrud er sigurdur seltiorn gaf j Testamentum sitt 
og hestur er þorgils af Gudmundarstodum gaf j Testamentum 
sitti). 

[Eýrikur bondi lagdi med lopte syne sijnum. ij. dukar 
glitader. Biarnfell nýtt. Brijkur. ij. mercki. ij. paxspialld^). 

XXXIII. Nupufells kýrckia. 
Kýrckia hins heilaga CDichaelis j Nupufelle. a þridiung ] 
heima landi. þridiung j hrijsa iandi. vj. hundrud laus og half 
morck. 

Jnnan kýrckiu. messuklædi. v. ein stola laus. corporalia- 
ij. kaleýkar. ij. skrijn. kapur. iij. yfersloppar. ij. alltarisklædi' 
vij. messubækur. iiij, saungbækur. ij. sequentiubok. psalltare. 
lesbækur. vj. artijda skrá. xiolld vm alla kýrckiu. krossar. iiJ' 
michaels lijkneski. kluckur. v. kiertasíýkur. vij. Glodarkier. Elld' 
beri. kietiU. kistur. ij. stolar. iij. Biarnfell. vij. kugilldi oaed 
geýtakugilldi. 

far skal vera prestur oc diakn. Tekur prestur heima. 
merkur j leýgu. af einum Bæ liostollur oc heýtoUur. Tyuod 
tali Anno. halft annad hundrad. olokid. íj. merckur. 

[Jtem iagdist fýrer legstad Halls bonda. ferskepta. xij.^l^^ 
long fyrer. cc. 

J flytianda Eyre halfur ellefti Eyrer. psalltare fýrer half" 
ann. Eyrer cc. j liereptum er michael Eingell a. kross nyr- 
og. ij. lijkneski hans vnder. oc mariu lijkneski nýtt. hier a 
fylgiaj . . . kugilldi j kristfieS). 

XXXIV. Holakýrckia j Eyiafirde. 
Kýrckia ad Holum j Eýiafirde á. iiij. messuklædi. alltariS' 



H [mun vera seinni viðbót, en þó frá dogum Jörundar eða Au^^ 
nnar; [mun vera enn ný viðbót; [mun vera seinni viðbót, nenia 
aðalmáldaginn sé eldri eu Auðun, og þetta eé þá hans viðbót. 



klædi. iiij. kaleýk. yferslopp, kantara kápa. j. krossar. iij. mariu 
skript. alltaris blæiur. ij. kiertastýkur. ij. af messingu. kluckur. 
^ij- munnlaugar. ij. Tiolld vm alla kýrckiu, mercki, ij. Elldbere. 
^lodarkier. Triekambur. messubok tekur til ad jola fostu. og 
paska ad dominicum. ein lesbok. kista olæst. 

Þar er prestz skýlld. tekur hann heima j leigu. iiij. 
^ei'ckur. vtan gardz half fimta mork. af xj. Bæium lýsitollur oc 
^ýtollur. kýrckia á eina ku og hest. oc. c. vadmala er Gunnar 
S^f- Tyund tali anno. ccc. 

[Sex hundrud j vadmálum [er] stulli Geýrsson gaf til lijk- 
^eskis kaups. Groptur oc sálugiafer vm auU þing^). 

XXXV. Saurbæjar kýrkia. 
Kýrckia j saurbæ er helgud ceciliæ medur Gudi. hun á 
/ft háls land. hálfan skog j kallbak, heimaland medur aullum 
"dendum. vallaland allt. og sandhola land allt. 

Jnnan kýrckiu. þrenn messuklædi ad aullu. iiij. alltaris 
^ ^^i. kaleýkar. ij. kantara kapur. iiij. yfersloppar. iiij. abreydsl 
^^^- TioUd vm alla kýrckiu. v. kluckur. iij. krossar. mariu 
*/Pt. glodarkier. ij. Elldbere. skrijn med helgum domum. Texti 
^^^- solarsteinn. iij. Glergluggar. Jarnstýka mýkil. ij. litlar. 
^ssubækur. ij. per anni circulum. coartirilogium. passio- 
' ^Postolorum. ceciliu saga á latinu og norrænu. salltari 
þionustu Budkur af sýlfre. kietill. mercki. ij. munnlaugar. 
'^^^^ttia kier. kista. lás. xxx. merckur vax oc lytid Reýkelsi. 
huo ^^^^ ^^^^^ vera. ij. prestar og diakn. syngia messu heima 
^ dag. Brenna lios um nætur fra mariu messu. og til 
gard^^^ ^^gs. Tekur prestur heima j leigu. vj. merckur. vtan 
lialf[a] fimtu morck. af. ix. bæium lýsistollur og heýtollur. 
g olokinn. ix, merkur. Graduale processional. ailtaris Bok. 
Asn' ^ ^^^" collectarius. Legendu Bækur. per anni circulum. 

P^cians Bok. artijda skrá. 
Mur ^ kuiktie. viij. kýr. I. asaudar oc. vj. ær. xx. sauder 
iij S^^lii'. ij. naut veturgomul oc. ij. kaplar. vxi fiogravetra. 
^urar^*^*^ '^"^iictur. cccc. voru. ij. merckur j virdingar fie. x. 
3 Bokum. land allt á hálse. ceciliu lijkneske oc nicholai. 
^ödicatio Ecclesiæ. iij. nottum epter festum CDatthei. 

þetta* í"^^" ^^^^ viöbót, nema máldaginn sé eldri en Auöun, og 

þá hans viðbót. 

29* 



452 



DJÚPIDALR, MIKLIGARÐR, GRUND. 



1318. 



XXXVI. [Diupadals kýrkia]. 

Diupa dals kyrckiu maldagi er hier mádur og verdur ey lesinn. 

XXXVII. CíDýklagardz kýrckia. 

J tnýklagardi er poslula kyrkia. hun a j heiroa landi. xxx- 
hundrada. vj. alna aura og hlýdarhaga land. 

þetta jnnan kyrckiu. messu klædi. iiij. kaleýkar. ij. alltaris 
klædi. V. kantara kapa. j. yferhokuU^). Tiolld vm alla kýrkiu. 

krossar. iiij. skrijn. texti buinn mercki. ij. Glodar- 

kier. Elldbere. glergluggur. fingurgul). oc vegur halfann Eyr^* 
glerkier. kistur. ij. kýrckiu kola. messingarstýkur. ij. þionustu 
kier af sýlfre. raunnlaug. alltarissteinn bvinn. jarnstýkur. ij* 
storar. messubækur. ij. per anni circulum. Lesbækur. ij. p6f 
anni circulum. Hymnarius. capitulariura. Aspiciens bok á vetur- 
inn, Laga songua Bok. artijda skrá. Aspiciens Bok fornare. 
nockud af hymnum. og sequentium per usum og forn skr&. 
þar akulu [vera] prestar. ij. og huorn dag messa og allai' 
tijder. taka þeir heima j leýgu. vj. merkur vtan gardz half[a] 
fimtu morck med huassafelle. af einura Bæ heytollur oc lýsís- 
toUur. Tyund tali anno. cc. [og. vij^). alner. 

XXXVIII. Grundar kýrckia. 
A grund er Laurentius kýrckia. hun a land allt a finna^ 
stodum. 

J skruda messu klædi. v. og. ij. hoklar vm framra. kápui* 
ij. ýfersloppur einn. alltaiisldædi. iiij. kaleýkar. ij. corporalia- 
iij. mercki. ij. Tiolld vm alla kyrckiu. krossar. iiij. Olafz lu'^' 
neski og laurentij. raariu skript. skrijn, munnlaug. abreydsl- 
krákur. Eildbere. Glodarkier. kluckur. vj. lesbok per anni cii"' 
culum. aunnur lesbok. tekr til ad jola faustu. og til páska 
dominicum, messubækur, dominicale per anni circulum. ^^^^^ 
obuinn. Texta spiolld. ij. af mesaing smellt. alltaris steiri^ 
sýlfre buinn. kietill. kýrckiu sár. medur vmbunadi. 

iij. hundrud gaf herra Loptur^) kyrckiunne. skiolld 
Biarnfell. 



á spássíu; dregið út: laR; [fyrst akr. : xvij, en svo Iei5^^** 
eine og hér stenrlr; *) mun vera Loptr Hálfdánarson (d. 1312). 



1318. 



HRAFNAGIL. — LÖGMANNSHLÍÐ, 453 



hier er tueggia presta skýlld. taka þeir heima j leýgu. 
^J' DQerckur. vtan gardz half fimta morck. ef þangad liggur 
^iiodrufell. af. vij. Bæium liostoliur. og heýtollur. Tyund tali 
^iino. cc. og halfur nýtiandi eýrer. 

ccc. er fru þrudur^) gaf firi sál sinne. 

cc. er jon Bonde gaf epter þord^) brodur sinn. 

"Valgierdur gaf cc. metaskaler godar med metum. 

XXXIX. RaíFnagils kýrkia. 
Kýrckia hins heilaga Peturs a Rafnagili. á halftt heima land. 
Ranastadi. halft þridia hundrad j leygu. [Botn. cc. nylendi. [c]. 
^^^* c. kiefsa. c^). halfann Bleýkzmyrardal framm fra skardzá. 
'í^orfskurd j sigtuna land. 

J kuikfie. xiiij. kýr. vj. kugiUdi asaudar medur lambum. 
kugilidi gielldfiar. ij. hross. 
J Busgognum. v. c. 

J Bokum. messubækur. ij. Text. ij. buinn. Reddingabækur. 
^J' Historia bok de sanctis. Gradualia. ij. sequentiu Bækur. Bok 
^ sanctis inter paska et pentecosten ad aullu. messubok. j. 
J^ollectarium. kristinn Riettur á norrænu. messuklædi. vj. hoklar. 
■j; yfer framm. messuserckur. hofudlijn. kapur. iiij. dalmadýkur. 
sloppar. iij. alltarisklædi. vij. kaleykar. ij. corporalia. iiij. 
^y*^* iij. alltaris steynar. vj. krossar. iiij. stýkur. vj. vax. vj. 
^^i'kur. kola. fontur. elldbere. Glodarkier. ij. kietill kluckur. 
Biarnskinn eitt. kistur. ij, abreydsl. ij. 
í^ar er tueggia presta skýlld, og. ij. diakna. 
Af. svij. Bæium lýsistollur. og hevtollur. Tyund vordinn 
^'"t- vij. hundrad. 

XL. Kýrckia j Logmanshlýd. 

Kýfckia hins hoilaga olafz á hlijd á land á hesiuvoUum. 

Jnnan kyrckiu messuklædi. iij. ad auUu. alltaris- 

^^^^ vm framm. v. alltarisklædi. j. brijkar klædi. kantara 



Kynni að vera kona Lopts {Eggert Ó. Briem Tímarit IV, 1^2); 
*ig þórðr munu vera synir þórðar kakala (s. st.); =") [Botn. ny- 

mun^ -^^*' ^^®*^^^' ^*^^" ^^^^' ^*^"*^^ ^^^^ ^ y^*^ nylendi. þetta 

®^Sa að merkja leiguna að liundraðatali. 



454 



GLÆSIBÆR. — ÁKSKÓGR 



1318 



kápuv. ij. yfersloppur. Tiolld vm alJa kyrckiu. COariu skript. 
olafz lijkneski. krossar. iij. mercki. ij. kietill. kista. kluckur. 
iiij. messubækur. ij. Graduale per usum, Aspiciens bok forn. 
eitt kuer. oc á olafzles, xx. merckur vax oc Reykelsis. leýsa 
eýre huoria morck. 

[J kuikíie. viij. kugillde oc þrevett hross. þar skal prestur 
vera. tekur hann heima j leigu fiorar merkur. vtangardz balf 
fiorda mork^). 

Af. xj. Bæiuffi liostoUur oc heýtollur. Tyund tali anno ccc. 
oc half morck. 

[v. hundrud er herra Gudmundur^) gaf. 
glergluggur. 

hundrad er þorualldur gaf. xv. alna liereptz. ix. raptar. iij* 
merckur vax og Reykelse^). 

XLI. Glæsibæiar kýrckia. 
Kýrckia hins heilaga Nicholás j Glæsibæ á allt heima 

land. 

J skruda messuklædi. ij. hoklar iij. cor *) 

XLII. [Arskogr]. 

[•vantar af þessum maldaga allt hingad til»]. 

]j. Jons lykneski Baptistæ, kluckur. ij. Boka kista. Glodarkier. 
Elldbere. jarnstýkur. ij. mercki. j, spialld og á crucifixio. messU' 
bok per anni circulum ad dominicum. lesbok tekur til adJoI^" 
fostu og til. ix. vikna fostu. 
J kuikfie. ij. kýr. 

Dedicatio Ecclesiæ in crastino selientium. 
|>ar skal vera prestur og tekur hann heima j leygu. i'U* 
merckur. enn vtann gardz. cc. oc. xij. alner. 

af. xij. Bæium lýsitollur og heýtollur. Tyund tali anno. 



[bætt vid með annari hendi og vísað inn; Guðmundr lögmað^ 
Sigurðarson; [yngra enn hið fyrirfaranda; Af þessum máldaga er ekkJ 
meira til, því hér var t^nt blað úr skinnbókinni forna á 17. öld, 
getr afskrifarinn þess: «af þessum maldaga er hier ej meira. þui vantar 
blad j Bokina>'. 



1318. 



VELLIE. 455 



' -^) iij. ær, Tu0 dauidz spalltare. songbok ad dominicum 

^ sumarid. Lesbok de sanctis M Jonsmessu til Jola. og. iiij. 
akrar^). 



XLIIL Vallna kýrckia. 
Kýrckia hins heilaga olafz kongs a vollum a allt heima 
and. vppsali, konungstade. cc^). hanefstadi. cc^). stafn. 

í*etta j Rekum. J þorgeyrs firdi firi vestann áros. þad er 
^ttungui. j huaL frá áros til Torfdælar. enn fiordung vestur 
P^dann til suJna. halfa Reka alla oc flutning vid Birnunes. 

í^etta jnnan kyrckiu. j Bokum oc skruda. Aspiciens bækr. 
^^3- godar. oc. ij. er Erlingur gaL lesbækur. x. vondar. iij. 
^essubækur fornar storar. Graduale j tueymur Bokum. sequen- 
^ Bok oc onn[uJr' bok vond. processionarl. capitularium. suffra- 
pum. Texti buinn, ij. psalltarar goder. þessar frædibækur. dia- 
^S^s j tueým bokum. Homiíiæ Gregorij. aunnur augustini. ser- 
^ones. Bækur. iij. a norrænu. passionales Apostolorum. ij. 
^^tus Apostolorum. [Liber sapientiæ^). Alquinus sermo Eligij. 

X- skrár fornar. handbækur. ij. mariu saga. olafz saga. 
Postula sogur. Laga songua Bok. messuklædi. vj. ad aullu þrenn 
Soð. kapur. iiij. yfersloppar vonder. iiij. oc hinn fimti nýr. 
^ l^aris klædi. v. kaleýkar. ij. oc þionustu Budkur af Tonn, 
ill ^^' ^^^^^^^ i^st, Ridstackur. barar. abreydsL kiet- 

' ^lWbere. kiertastýkur. ij. af messing. jarnstýkur. ij. stolur, 
^kur steyndur. ij. adrer. hirter. ij. af messing. slikiu steinn. 
kie ^^••^^* '^yí'ckiu tioUd god. sotdrifter. ij, blamercktar. krisma- 
sacrarium munnlaug. krakur. Broddstafur. mercki. ij. 
^^^ckur. V. og. ij. lytiar nidri. Talkn stýka. fontur medur bun- 

^'^fitllios. ij. j summa halfur sietti tugur Boka. 
. LPetta j kuikfie^). xxj. kýr. xj. týgir asaudar, xij. Gielld- 
sa ^^,^1^"^ oc xviij tuæuetrer. veturgamallt fie. sl. oc. ij. 
y. naut tuæuetur. Gradungur tuævetur. iij. veturgomuL 



i þgjj langstryk í hdr.; Steing^nmr biskup vísar í registrinu 

frá [ ^*^"^^ Möðruvelli í Hörgárdal, en þetta mun vera Árskógr; 
jneð ^^'■^ seínui viðbót; '} uppi yfir línunni; ') [faætt við á spássíu 
^^"ari hendi; [á spássíu með annari hendi. 



456 



UEÐIR. 



1318 



vij. hross. halft seýtianda hundracl j metfie jnnan veggia. c. j 
vadmalum, ij. vætter matar. mælehlass todu. att^) fedmingur 
Torfz. 

Lýsitollur oc heytoUur af. xxx. bæium. 
Lambseldi vm allann suarfadardal. jnn til haga a strond. 
par er tueggia presta skýlld og diakns. tekur prestur heima 
cc. j leýgu. vtann gardz, cc. 
Kýrckiu Tyund tali anno. 

[ij. kugilldi gafust fra þuerá. med Elldjarne oc halldoru. 
vax oc Reýkesli. allt samt. xv. merckur oc hundradz sæng. 

Sigurdur gaf med konu sinne naut Tuæuett oc. xx. aluer 
hafur^). 

XLIV. Vrda kýrckia. 

Kýrckia ad vrdum er helgud med Gude hinni heilogu mari^ 
00 Andreæ postula. 

hun á land á skroblustodum oc annad a hole. kidiaboluJ* 
mariuholm. 

Jnnan kýrkiu. messuklædi. iij. ad aullu. alltarisklædí' 
iij. Tiolld vm alla kýrckiu. mercki. ij. kaleykur. propicia' 
torium. vj. aura af sylfre. iij. krossar. mariuskriptt. andres 
lýkneski. olafz lýkneski. kiertastýkur. ij. af messingu, og. ý' 
jarnstýkur. krakur. Glodarkier. Elldbere. kluckur. vij. ad tolu. 

J Bokum. messubok tekur til ad Jolafostu og til paska. 
Graduale. oc onnur vond ordo ad dominicum per anni circuIuiD' 
handbok. Laga songua kuer. paxspialld. sloppur. Brijk. kantar^ 
kapa, sálun. kýrckiu kietill. songbok. andres saga a norrænu- 
kista olæst. munnlaug. j. Glergluggur. j. baksturjarn. gioi'^ 
ad kýrkiu oc klucknahusi sem þarf. 

í>ar skal prestur vera. tekur hann heima j leygu. cc. eno 
vtangardz half[a] fimtu mork. 

af. XV. Bæium lysistollur oc heytollur. 

Dedicatio Ecclesiæ. ij. nottum firi seliumanna messu. 

[J kuikfie. iiij. kugilldi. cc. voru oc. vj. aurar oc hundr^ 
adz hest. 



ad(!) hdr.; =^) [mun vern seinni viðbót. 



1318. 



TJÖRN — UPSIR. 



457 



vy. hundrud j audnalandi. 

fustans hocklar. ij. er Eýulfr Bondi gaf. 

Psalltare. ij. broddstafer. 

Asa kona loptz þordarsonar gaf j xestamentum sitt kýrck- 
^^nne ad vrdum tabulas firir alltare oc eige enn lucktt. 
Epter Bryniolf gafst hundradz hross. 
Epter Eýolf. c, [j] vadmalum. 

XLV. Tiarnar kýrckia. 
Kýrckia ad Tiorn er helgud med Gudi. ClOariæ. ODichaeli. 
Baptistæ. Andriesi postula. 

hun a halft heima land, ad auUu. Jnguarastadi alla iij. 
^^^kr. holmenn orgumleyda. 
Jnnan kyrkiu. 

í^etta hefur sueirn prestur lagt til kýrkiu a Tiorn. v. 
<^rud j heima landi. oc er nu kyrkiueign balftt land med 
^^tz fie þui þa|. gtendur j, 

j^^j hundrud j Bokum. raessuklædi tuenn. og ein liettare. 
. ^yk- kýrckiu las. Elldbera. Broddstaf. lijka krakur, kistu ad 
H ^ '^^^^^'^^^di. Bok de sanctis vm alla. sij. manude. vtan 
, ^^^i^icum a sumar. sequentiu Bok. iij. merckur vod. kierta 
rl ^}' ^J- mercki. ij. Glergluggur, kluckur. ij. krossar iij. 
^^nad" ^^"^^^*^* J^)' ^^^^ lýkneski. Tintinnabulum. fontur med 

^allda Bru á læk og ad feriu. 

J kuikfie. xij. kyr. 
^í'und^^ ^kal prestur vera og syngia huorn dag helgann til 
j . fylgia madur til tueggia postula messu. xij. messur 

halfr 1 ^^^^^ ^^^^^^ heima j leýgu. iiij. merckur vtan gardz 
unð f ^^^^^ mork. af. vij. Bæium, lýsistollur oc heýtollur. Ty- 

^ali anno. c. 

"j- fiordungar tioru firi half[a]. kýrkiu týund^), 

. XLVL Vpsa kýrckia. 

"^psum er Bartholomeus kýrckia. 
^ á allt heima land oc vpsateyg allann. 



hefði ^'^^""^^í ') hér kemr klausa frá 1386 (ajá það ár), sem eiginlega 

standa í máldaga Jóns skaUa. 



458 



HRÍSEY. — BARÐ 



1318. 



* 

Tiolld vm alla kýrckiu. CDessuklædi þrenn ad aullu. alltaris 
klædi. iiij, Brijkar klædi so morg. kápur. ij. yfersloppur. j» 
mariu lýkneski og Bartholomei. v. krossar. iiij. lesbækur. taca 
xij. manudi, Aspiciens Bok til paska. aunnur de sanctis. fr^ 
jons messu oc til jola fostu, messu Bok per anni circulum. 
lytil messu Bok ad messum. capitularium. annar de sanctis. 
Ottu saungua Bok. de festo sebastiani framm vm mariu messu 
j fostu. ("saungBok fra paskum oc til Jo[la] fostu^) ad domini' 
cum. ix. merckur vax. vij. merckur lýsi. kiertastýkur. vj. lainp^ 
af jarne. kiertaklofi. Glodarkier. Elldbere. mercki. ij. sár meduf 
Bunadi sijnum. krakur. messufata kista lýsis kista. skiola. stock" 
uiU, kluckur. v. Bialia. glergluggar. iij. 

af. vj. Bæium lýsitoilur oc heytollur. 

|>ar skal prestur vera tekur hann heima j leigu. iiy* 
merckur. vtann gardz. xij. aurar. 

Tyund tali Anno. 

[Psalltare. lykneski sancte Agathæ. mariu saga. Bryk. kiert^ 
stýka god. iij. aurar Reykelsis, Hymna Bok. alltaris Bok. co- 
mune suffragium. Bord^). þilia nadhus oc luka hundrad, Tabul^- 
Lectare^). 

XLVII. Hrýaeyar kýrkia. 

Kýrckia j hrýseý a messuklædi ein. kaleykur. j. messU' 
serck. kapu. alltarisklædi. iij. messufata kista. messingarstýka.J* 
jarnstýkur. iij. krossar. iij. mariuskript. TioIId vm kyrkiu von'^* 
kyrkiu kola. munnlaug vond. mercki. ij. kluckur. iij. skrijn. Glod&^ 
kier. Elldbere, stoll. kýrckiu sár med Bunadi. Graduale. 

J kuik[fie 

XLVIIL fBard j Fliotum]. 
[munn]laug. kýrckiu kola. Elldbere. Glodarkiör* 

barir. Broddstafur. v, merkur vax. 

J kuikfie. xij. kýr. xij. ær. c voru. oc. xiij. alner, 

Tekur prestur vtan gardz half[a] fiordu mork. af iiij« ^^^" 

um oc. XX. lysitollur. og heytollur. 

*) [á spássíu með annari hendi; viij. alna, b. v. JP-; ^^^^ 
vera seinni viðbót; «Hier vantar Blad j Bokina», segir afskrifano"* 



i3ia 



FELL. — MÁLMEY. — HÖFÐl. 



459 



Tynd tali anno. 

[messufot god. og olafz saga. aumpull. olafz lykneski. Thor- 
^akz lýkneski. Tabula^). 

XLIX. Fells kýrckia. 
Kyrckia j felli a allt heima land. oc kappastadi. 
^ Tiolld um alla kýrkiu. alltaris klædi. iij. alltaris Blæiu 
^|öa. mariuskript. peturs lykneski, kluckur. iiij. munnlaug. brodd- 
'^r. Glodarkier. krossar. iij. kiertastýkur. iiij. 
J Bokum. psalltare. iiij. týdabækur vondar. 

skal prestur vera. tekur hann heima j leigu. iiij. 
I^örcijm, vtan gardz. iiij. merckur. af. xx. bœium heýtoUur oc 
WoUur2). 

Kýrckiann á. vij. kugilldi. [iiij. kýr oc. xx.^) kaleyk er 
^teinn prestur gaf. og oraduale med sequentium. messufofc 
• vatnkietiU. glergluggar. ij. iij. merkur vax. kaplar ij. 

L. CDalmeýiar kýrckia. 
Sð,er kýrckiu máldagi j malmeý. ad þar skal vera heimilis 
^iju ^^^' *^^^P^ honum tyder. iiij.morkum hafa heima alla 
h^^^ _^^^a Biskups tijund. skal þar ongua tolla burt giallda. 
jjj.^^*^'^^ ^st[tJoII nie manna eldi þo ad mællt sie a landi. þar skal 
til ^^^^ ^ kyrkiu huoria nott. frá krossmesso á haustid oc 
krossmessu á vorid^). 

kuikfie. ij. kyr og. iij. ær. ccc. voru oc. xiij. aurar. 
^ariu lýkueski . peturs lýkneski. nichulás lýkneske. 

LL Hoifda kýrckia [á hofdastrond^). 
^^ýrckiann á hofda á. xv. hundrud j heima jord. 
\ kuikfie. j. kugilldi. 

^llt ^^*^^'^ ^^'^ kyrkiu, mercki. ij. alltarisklædi. iij. abreydsl. 
^ond^^ ^^^^^' ^j' f*^^tur. Glodarkier. iiij. kluckur, munnlaug 
krossar. ij, mariuskript. Elldbere. glergluggur. alltaris 



1 Uiklega seimii viðbót; hér eru Bamskeyti og tekr nýrra við; 
^^gaDB- ^ ^^^^^^ með yngri hendi; *) hér enclar hinn elzti hluti mál- 
seiöna ' ^ ^^^^^ sömu hendi, en smærra ietri eins og því vœri viðbætt 



460 HOF. — MIKLIBÆR í ÓSLANDSHLÍÐ. — PYEEÁ. I3l8. 



klædi. michialz lýkneski oc Thorlaks. sæmiligt steintialld vm 
songhus. 

J Bokum. messubok. voná. lesbok oc songur med fra p&sk- 
um. og framm um huijta daga. iij. skrár vondar. Bruner. ^i- 
kiertastikuv litlar. vj. merkur vax. 

af, iij. bæium lysistollur oc heytollur. 

f ar skal prestur vera. tekur hanu heima j leigu. 
merckur. vtann gardz af .ij. Bænhusum morck. 

LII, Hoffz kýrckia a Hoffdastrond. 
Kýrckia hins heilaga Peturs ad Hofi á Hoffdastrond á þetta ] 
skrudaoc Bokum. messubok goda. gradal fornan. sequentiu Bolí- 
lesbok. de aduentu oc til. ii. vikna fostu. oc adra framm 

yfer 

Trinitatis viku. þridia lesbok. áominicale a sumarid. fiorda 
sanctis per anni circulum. suffragium Bok forna. korsong^^^ 
bok. Hymna Bok. handbok. capitularium. songbækur. iij- Pf^ 
anni circulum. kaleykar. ij. messuklædi. ij. pells kapa sæn^il'^ 
ýfersloppur. j. forn. alltarisklædi, iiij. Brijkarklædi. ij. b&f^^' 
abreydsl. krákur. Broddstafur. kista læst oc. ij. fornar. vatn^" 
kietill. munnlaugar. j. vond. krossar. iij. mercki. j. peturz 
eski. mariuskript sæmilig. vij. merckur vax. kluckur. iiij. ^^^^ 
fornt. , 
J kuikfie. ix. kýr. xxi. asaudar. hesta. ij. xv. hundi'^^, 
voru. þar skal prestur vera. tekur hann heima j leigu. ^1*^' 
merckur. vtangardz, viij. merckur. af. viij. bæium oc. xx. ly^^^ 
tollur oc heytollur, 

LUL ClOýklebæiar kýrkia j Oslandzhlijd. 

Kýrkia a mýkla Bæ j oslandzhliid. á þetta j skruda. ^^*^ . 
vm alla kýrkiu. alltarisklædi. mcrki. ij. krossar. iiij, lýknestó'j^ 
kyrckiukola. munnlaug. Elldbere. Glodarkier. Broddstafur. k^"^ 
abreydsl. iiij. kluckur. hin firata er brotin. glergluggur. P*^ 
cc. voru og. xij. aurar oc eina a. . ^ 

f ar skal vera prestur. oc luka honum. iiij. merckur hei 
j leigu. vtan gardz. iiij. merckr. af. ix. Bæium heýtoliui 
lýsistollur, Týund tali anno. half fiorda COork. 

LIV. fuerá j skagafirde. 
Kýrckia ad þuerá j skagafirdi á Tiolld vm kýrkiu, Tabu 



1318. 



MIKLIBÆR I BLÖNDUHLÍÐ. — VÍÐIVELLIR. 461 



a-lltarisklædi. v. ampnll paxspialld. krossar. iij. mariuskript. 
P^turs lykneski. margretar lýkceski. kluckur. iij. Elldbere. Glodar 
ler. Broddstafur. krákur. abreydsl. munnlaug. mercki. ij. vatn- 
*^ietill. kiertistykur. ij. fontur. 

Þar skal vera prestur. tekur hann heima j leigu. iiij. 
J^erckur. vtan gardz af. v. Bænbusum hundrad. af. xiij. Bæium 
^ysitollur 00 heýtollur. 

Kýrckia a j kuikfie kyr. iiij. 
Tyund tali anno. ccc. 

[[ODessubok oc Grallare. kaleýkur oc messufot epter þorleyfu 
^^íiur oddnýiar oc halft annad hundrad. 

summa a kyrckia halftt hundrad. 
[Hokull godur^). 

LV. Mýklabæiar kyrkia j Blonduhlijd. 
Kýrckia a mýklabæ j Blonduhlijd. á Reka á Skaga. og af- 
^®^^ j nordrárdal. 

^j- kýr oc. vj. ær. 
j , skruda. messuklædi. j yfersloppur, j. fostu Tialld. ka- 

j' alltarisklædi. iij. Tiolld vm alla kyrkiu. 
^í'iu '^"^^'^^^' Graduale. messubok. Aspiciens Bok forn. ýmn- 
lykn l^apa voná. krossar. iij. mariuskript. olafz 

glugl^*^^' skridlios. Glodarkier. kluckur. iij. mercki. j. gler- 

j j Nr er prestzskýlld j landi oc diakns. tekur prestur heima 
^iij. COerkur. vtan gardz. c. oc mork. 
viij. Bæium lysitoUur oc heýtollur. 

LVI, Wijdevalla kýrckia. 
^eka 1^^^^^ ^ vijdevollum á land j vijk. tekur af. iiij. merkur. 
^ídal ^ ^'^^Sa. á kefiabacka. halfa Teiga framm j nordrár 

lýjj ^'^^f^da. messuklædi. iij. oc ad auk messuserckr oghofud 
t .^^•^PPar. iij. kapa. j. alltarisklædi. iij. á háalltari. enn. 
ij^ ein^-^^^ alHare. krossar, ij. kluckur. vj. messingar styk[u]r 
Jarnstika. mariuskript. Elldbere. Glodarkier. munnlaugar* 



^ [bffitt við með annari hendi; frá [[ ef til viU eeinni viðbót. 



462 SILFKASTAÐIR. — FLATATUNGA. I3l8' 

ij. messubækur. iij. per anni circulum. v. Peturs likneski nýtt^* 
Legendu Bækur. ij. per anni circulum. v. Bækur vondar. peturs 
saga. skridlios. glerglugg. merki. krak. Baksturjarn. Tiolld vDfl 
kyrkiu. 

í>ar er prestzskýlld j landi oc diakns. tekur prestur beiui^ 
j leigu. iiij, merkur. af vlfstodum. iiij. merckur. af. iiij. Bæiuo^ 
heýtollur. 

vij. kyr. ij. asaudar kugilldi. ij. hestar. hundrad oc ^^- 
voru. iij. kugilldi j kýrckiu spiell 

LVII. Sýlffrastada kýrckia. 
Kyrkia á sylfrastodum a Reka a skaga frá LátraTanga 
til hamars j sandvijk^) allt þat er tekur. 
ccc. vöru oc vid nockurn. 

J skruda. messuklædi. iij. ad aullu. kapa af pelli. yferslopp^^' 
alltarisklædi. iij. kaleika. ij. Glerglugg. skrijn. Tabulam. kross* 
oc likneski vnder annan kross. Jons lijkneski Baptistæ. man^' 
skriptt. Bjarnfelli. kluck[u]r. v. merki. ij. kýrckiukola. Elldbef^' 
glodarkier. krak. abreydsl. Tiolld vm alla kyrkiu. munnla^^* 
skridlios. vatnkietill. 

þar skal prestr vera. tekur hann heima j leigu. iiij. naörl^^' 
vtan gardz. xviij. aura. af vj. bæium heýtollur oc 

liostollií'' 

Aspiciens Bok tekur til j aduent oc framm vm huijta suno^* 
Graduale. 

Kyrkiu Tyund tali anno. c. oc. x. aurar. 
[Kierta styka. j. stor. 
hestur. hundradz hross. 

sálun. Bok missale de aduentu til. ix. vikna fostu^). 

LVIII. FlataTungu kyrckia. 

Kyrckia j flataTungu á eitt kugilldi. ix. aura voru. ^^' 
rapta. vidreka á akaga. 

J skruda. alltarisklædi. iij. krossa. ij. mariuskript. kluc 
V. Glodarkier. oc Elldbera. TioUd vm alla kyrckiu. ifi^^^ 
laugar ij. .... 

|>ar skal preatur vera. tekur hann heima j leig"* * 
merckr. oc [at] halfkyrkiu. ij. ClOerkur. 



') Sandvyk, JR; saudvijk, hdr.; [kynni að vera seinni viðbót. 



1318. 



ÁBÆR. — HOF. 463 



^f- j. Bæ lisistollur oc heyt[ollur]. 

Tyund tali Anno, x. aurar [ad þorvarde prest. peturs likn- 
^ske nytti). 

'^essufot. kaleykur. Elldberi. Bækr. viij. Bakstur jarn^). 

LIX. Kýrckia a Abæ. 
Kyrkia amiUum a. sem kallast Abæ. á xx. ?r oc hest. 
J skruda. alltarisklædi. ij. budkar. ij. Tiolld vm alla kyrkiu. 
^ossar. iij^ mariuskript. kluck[ur]. iiij. messingar lampe. munn- 
Elldbere. Elldkier. mercki. ij. 
J Bokum. Legendo Bok. tekur til in aduentu oc framm 
jol. artijdaskrá. 

Par skal prestr vera. tekr hann heima j leigu. iiij. merckr. 
^ögardz morck. af. vj. Bæium L[ysi]tollur oc Hþyjtollur. 
Kyrkiu tyund tali Anno. iij. merkur. 



lýu 



LX, Kyrckia á HoíFe. 
Kýfckia hins heilaga ODarteins ad Hofe á land ad Gilum. 
Þetta er j skruda. Gudvefiar hokuU. messu serckr oc hofud 
oc god 1q(J ^ Lod eru oc á hocklinum god oc mio. alltaris- 
^öygadur. sýlfrkaleýkur gýlltr oc vegur. xij. aura. Rodu 
^/^^s. kistiU og skript. sýlfurkier. oc koma til. v, aurar. skrin. 

. ij. goder. norræner. iij. fielitler. iij. Refiar j song- 

skin ^^^^^^^ goder dukar vnder. Biorar. ij. sloppar. ij. oc 
se "^^^^^ odrum. kantara kapa bvinn med gudvef. messu- 
g . ^ hofudlýn. handlyn. vr Gudvef. alltarisklædi. ij. oc 
vtar^'^^ i audru. ij, alltarisklædi vtar j kyrkiu. Reflar. ij. goder 
^lltov^ ^^^^^^ goder dukar vnder. Brykarklædi fýlgia aullum 
toer ^^' "^' ^ songhuse. kiertastyk[u]r iiij. oc gott glodar 
^^l^^'^^bere oc messubok ad aullu nema ad laga songuum. 
inn ^^ssum oc commune sanctorum. plenarius sylfur bv- 
ThnJ!*^ ^^sbok. oc hefst ad Jonsmesso Baptistæ. enn endast ad 



munn- 



Sok^u^^^^^^ fii'i jol. sogubok á látijnu. Hymna Bok. sequentiu 
lano. ^'"'^^^'^ö'a. iij. lectarar. Bokakista. kluck[u]r, vj. 
^^^- 'j- nýar. 

Fb 

*^inni víSL ^ spássíu með aunari hendi; frá [ kynni að vera 



464 



GOÐDALIR, 



1318. 



heimilisprestr skal vera ad hofi. oc lærdrmadr sa er sýngí^ 
kunne psalltara oc lesa j tijdum. 

f essa skylld á hofzlandi og þessa kyrkiu eign. skrádi Joo 
þorisson á messubok kyrkiunnar á hofe. þa er hann atte bof^ 
land^). 

Texti obvinn. jola tijda Bok. sanctorum Bok. tekur til 
jola fostu. gomuF) sanctorum Rok ad ottu songum. psalltare^) 
fielijtill. 

petta hefur gefist sijdann Jon kom. 

kross sæmiligr. marteins lýkneski. Aspiciens bok. tekr til 
ad Jolafostu oc til paska, ad dominicum oc de sanctis. Gul' 
lod. iiij. 

Tekur prestr heima j leýgu. iiij. merkur. iij. merkr ^ 
Biarnastada hlijd. af. iij. Bæium lysistoUur oc h[ey]tollr. 
Tyund tali anno. cc. oc. ij. merckur. 

LXI. Guddalir. 

Kýrckia hins heilaga Nicholai j Guddolum. a allt heiDö^ 
land, Tunguháls. land allt til Bruargiordar, 

J skruda. messoklædi. iij. oc ein oslitin. hoklar. v. kantaí^ 
kap[ujr. ij. yfirsloppar. iij. vonder. alltarisklædi. iij. Bækr. 
hæfar. adrar. x. fánýtar. Látijnu songuar á, ij. Bokum. NÍcbO' 
las saga. kristinnriettr forn. Sermones á einni bok. daui^^ 
psalltari^) forn kaleykr, skrijn oc kier buid. krossar. ij. Nicbo' 
las skriptt. cioargrietar lýkneski. mercki. ij. vax. iiij. merckr. )- 
[mork] Reýkelsis. vj. merkr lysis. kistur. ij. olestar. kluckur 
Baksturjarn. kierta8tyk[u]r. ij. fontz vmbunadr. 

far skal vera prestur oc messudiakn. 

Vid þessu fie tok Jon prestr þa er olafr liet laust. 

kyr. iij. Koss. ij. ær. ij. veturgamler sauder. ij. half 
mork voru. vj. aurar oc. c. j ofrijdu. 

tekr prestr vtan gardz leigu half[aj fimtu mork. ^ ' 
Bæium lysistoUur oc h[ey]tolIur. 

Tyund tali anno. 

[Bækur effter þorstein prest torfason. svij. ogvorukall^ 



') Hér raun enda eizti hluti raáldagans, þó er það ekki alveg 
') þannig JP; ógreinil. í bdr.; epalltare, hdr.; *) spailtarí. hdr. 



1318 



IklÆLIFELL. — REYKIR 



465 



c. oc var iUt. v. hundrud i stadar spiell af olafe. vij. bundrud 
af Jone prest oc lialfft annad j vfridu^). 

LXIL CDælefell. 
Kýrkia hins heilaga Nicholas vnder mælifelli á allt heima- 
a^d. land á starrastodum. settung j výkarlondum. fiordung j 
jökum á kieflabacka. xiij. kýr. Land halft ad Brunastodum. 

||iir fiorde Tugur asaudar. vetrgamler sauder. xvij. iiij. hross. 
^^^]- merckur vax. þria naut veturgomul. 

micid lagdi þorkiell prestur til kaleyk firi. cc. j Bok- 
oc j kýrkiu skruda. iijc. 

Tijda Bækur per anni circulum, messubækr. ij. dominicales 
aullu vm. xij. manudi, þridia de sanctis og þar med alltaris 

^ok. Graduale. sequentiu Bok. processional. Aspiciens Bok til 

P^-ska fra jolafostu. vorbækur. ij. ad auUu. Les dominicalis ad 
^ enn de sanctis er eigi fullt. Capitalarium. Hymnarius. 

^^ssukiædi. ij. medur. iij. hoklum. kaleykr. j. yfersloppur. kapa. 
Tiolld vm alla kýrckiu. kluckur. v. krossar. ij. lýkneski. ij. 

^nder odrum. mariuskript. nichulas lýkneski. peturs lýkneskL 

*5lergluggr_ Glodarkier fornt. kiertastýkur. ij. 

.^^^ presta skylld. tekr heimaprestur vtangardz 

. * '^^- Bænhusum. ij. merkur. Enn annar prestur tekur af lyt- 

^^*gstodum. iiij. merkur. half mork af hafgrimsstodum. af. ij. 

■^^nhusum mork. af. vij. Bæium lysistollur oc heytollur. 

LXIIL Eeykia kýrckia. 
Kyrckia ad Reýkium j Tungu á kuikfie. iij. kýr. ásaudar 
l^gilldi. ij, Ross. ij. messufot. j. Bækr. ij. alltarisklædi. Ij, oc 
^ læst: Tiolld vm alla kyrkiu. krossar. ij. kluckur. v. 
^'^ydsl. Glodarkier. Elldbere. mercki. ij. Glergluggr. artijda- 
^ichilas^) lykneski. 

í*ar er prestz skylld j^) lande^). tekur hann heima j leigu 



' ) [bætt við með annari hendi, og er ef til vill seinni viðbót í máí- 
ep\T'-'^ ^PPhafl. 8kr. nicbolas, en svo gert úr þvi CDichilas; líkle^a 
^^öari ^j^^^^^.^^*^*^^^*^'' ^P-í í ^^^^-5 ^ spássíu með 

1-1. n. B. 30 



466 



í HÓLMI. — VÉÐIMÝRI 



1318. 



iiij. inerckur, j dal. iiij. merckr. af. x. Bæium lysitollurog hev- 
toUur. 

Tyund tali anno. xj. hundrud. 

LXIV. Kýrckia j Holme [sem nu kallast Glombær^). 

Kýrckia a wollum j holme á. vj. hundrud jnn j land. 
hundradz virdi af(!) Einare þordarsyne. 

Kyrkia á Tiolld vm alla kyrkiu. Baksturjárn. messingar- 
stýka. sacrarium. munnlaug. Glergluggr. Elldbere. alltarisklsedi. 
ij. dwkur. j. krossar. iij. kluckur. iij. beilar. enn. ij. brotnar. 

E>ar skal prestr vera. tekr hann heima j leigu. iiij. merckr. 
iiij. merkr af okrum. Lysistollur oc heytollur af. vj. Bæiutö- 
kyrkiu tyund tali anno. 

[mork. ad sueine^). 

LXV. Wijdemýrar kýrckia. 
Kýrckia a výdemyre er helgud sælle mariæ oc p^tro 
postula. 

hun á land á holi. kýr oc ásaudar kugilldi. iij. merkii'^ 
voru. kaleýk einn. messufot. iij. medr þremur hoklum. ein lie*^*'' 
corporalia. iij. alllarisklædi, iij. eitt af pelli á háalltari. en^* 
iij. á hun vtar j kyrkiu. kierta styk|u]r. ij. af messingu. skrijo 
medur helgum domum. kross smelltr oc, ij. af trie. kluck[u]i'' 
iiij. oc biollur, ij. mariuskript. gunfani. stoll má vardueyta J 
messufot. kista. messingarkietill. kyrckiu sár. sloppur. j. kantara- 
kap[u]r. ij. Graduale per ordinem. messubok per anni circuluii|- 
Aspiciens Bok. fra jolafostu til paska. bædi ad song og 1^^^' 
songbok eigi secundum ordinem fra huijtasunnu til 

jolafostii 

de sanctis et dominicis. Lesbok de Aduentu til páska. song^^^ 
frá páskum til Trinitatis dags Sequentiu Bok. alltaris Bok- J* 
oc enn kuaterne, capitularia, ij. ad ordo. oc rijm medur^) adraf 
handbækur. iij. Hymnarium. j. ein bok per usum. Bækur, 
aunnur ad lesi. enn onnur ad song. fra Jolafostu til Lang^' 
fostu. Communem sanctorum ad song oc lesi otonad. 

hualreki oc vidreki halfr á hualnesi. til motz vid stad. 



') [er viðbót afskrifarans 1639; [bœtt við með annari hendi, 
mnn vera yngra; bætt við með annari hendi. 



^318, GELDINGAHOLT. — EÍP. — SJÓARBORG. 467 

glodarkier. Elldbere. fontz vmbunadur, Tiolld vm kyrckiu. 
glergluggur, kyrkiukola. naunnlaug. trestikur. ij. steindar. stolar. 

sessa. j. lectarar. ij. Broddstafr. kiocka brotinn. v. merckur 
^ax. vj. kuer er á eru sequentiur. artijdaskrá. 

Þar skal vera prestr oc diakn. Tekur prestur heima. iiij, 
^örkur af. iiij. Bænhusum. ij. merkur. [xviij. aura*). af. ij. 
^ídurbrotnum mork. af. xij. Bæium lysistollr oc heytollur. 

Kyrckiu Tyund tali anno. 

[Kyrkiu messudag in festo COau ricij et sociorum eius^). 

LXVI. Gielldingahollt. 

Kyrkia j Gielldingahollti á Tiolld vm alla kyrkiu. messu- 
fot. ij^ tnedur hoklum oc messuserck oc stolu. yferslopp. j 
^lltarisklædi. iiij, oc Brijkarklædi. j. kantara kápa. Bokakistu. 
^^leik. klockur. v. fontz vmbunadur. Glodarkier. messubækr. ij 
dominicum per anni circulum. Blámercktr dwkr. kierta- 
%kur. iij. kyrckiukola. Glergluggur. krossar. iij, CDercki. ij 
Paxblad. sacrarium. munnlaug. stoll. j. 

Þar skal vera prestr oc diakn. Tekur prestr heima j leigu. 
^^y. merckur. adrar. iiij. merckr ad seylu. Lysistollur og hey- 
^^11 af. vij. Bæium. 

l>edicatio Ecclesiæ in festo calixti messu(!). 

Þar er peturs kyrkia. 

tali annno kyrckiu Tyund. 

LXVII. Kýpur kýrckia. 

Kýrckia á Rýp j hegranesi er helgud med Gudi Andreæ 
Postula. 

a j skruda Tiolld vond vm kyrkiu. kluck[u]r. iij, Gler- 
gl^ggr. 

glodarkier. stol].- Andries likneski. oc jarnstýka. j. 
J kuikfie kýr. j. vj. merkr voru. 
^ Þar er prestz skylld onn[u]r huor missere. Tekur prestr j 
^^^g^. iiij. merckur. 

Tyund. lysitollur oc legkaup [halft. vj^). 

LXVIII, Borgarkýrkia. 
Kýrckia ad siouarborg á halft ásilldarhollt. 



'Kbætt við með annari hendi; [þannig; má þó lesa halfr; aptan 



— **v - ^ — 7 f Lt^ D' ---- 

toluna virðiet vanta eitthvað; JP. les: heykaup. 



30* 



468 



FAGEANES. HVAMMR í LAXÁEDAL 



1318. 



Jnnan kyrckiu. andries lykneski. mariuskriptt. krossa. iij' 
per usum Bækur. iíij. Graduale. messuBok de Aduentu til paska. 
Sermonum Bok. Laga songua kuer. andries saga. hokuU. alltarið 
klædi. iiij. messingarstiku. adra af xre, fontz vmbunad. Glodar- 
kier. oc Elldbere. messingarkietill. stoU. lectara kluck[u]r. iiij* 
. kuer er sungid er á de Dominica: Tiolld vm kyrkiu. ij. er*). 

í>ar er andries kyrkia. 

f>ar er prestz skylld j landi. tekr hann heima j leýgu. iiij- 
merckur. vtan gardz. iiij. merckr. heytollur oc lysitollr af. vij* 
Bæium. 

Tyund tali anno. 

[ij. Tabulæ og klucka lijtil er kolbeinn jarle gaf. oc lijk^ 
krák. hundradz hross. c. voru. oc sálun. silki haukull raudui" 
med hlaudum^), 

LXIX. Fagranes kýrckia. 

Kyrckia á fagranesi hins heilaga CDatthei. a allt heiiD^ 
land. oc. x. kugilidi. hokla. ij. messuserck, hofudlijn. stolo- 
krossa. iij. mariuskript. alltarisklædi. iij. messingar stýk[u]r. iii* 
glergluggr. j. kluckur. iiij. psalltari. æ,uum matthei. a bok' 
suffragium missale a Bok. fontz vmbunad. kaleýk munnlaug* 
Broddstaí. stoi. lijka kullt vont. Glodarkier. Elldbere. mercki. J' 

f>ar skal prestr vera. tekr hann heimaj leigu. iiij. merckui'* 

Lysitollur [oc] heytollur af. xiiij. Bæium. 

Tali anno. 



LXX. Huamms kýrckia. 

Kyrckia hins heilaga Olafz j huamme j laxárdal a baW*' 
beima land oc alla Atlastadi. med auUum Rekum þeim 
landi hafa fylgt. kýr. vij. oc ásaudar kugilldi. Tiolldvm kyi'ki^' 
kluck[u]r. iiij. likneski. ij. alltarisklædi. ij. oc hokul[I] forU- 
krossar. ij. Elldbere. Tabla. Bok a songur per anni circuluD^* 
Biarnfelli. paxspialld. 

|>ar skal vera prestur. tekr hann heima j leigu. i^'J' 
merckr. vtan gardz. c. oc. xiiij. aura. 

Tyund lysitollur oc heytollr af. vj. Bæium oc. xx, ^^^^" 



= ær; =») [líklega seinni viðbót, þó, ef til vill, ekki yngri 
timnm Jörundar biskups. 



1318. HOF Á SKAGASTBÖND. — SPÁKONUFELL. 469 

tollur vm allann skaga. fiordungur af manne huorium er rær 
til midsumars [vestur til manavijkai). 

[lyka abreydsl. tali auno kyrkiu Tyund. messufot ad aullu. 
Psalltarar. ij. olergluggr nýr. er hallur prestr gaf. skickia forn 
l^s. kaleykur er Brandr prestur gaf^). 

LXXI. Hof a skagastrond, 
Kýrckia hins heilaga olafz ad hofi a skagastrond. a halfa 
^iina jord. ijij, i^yj.^ vijj^ hundrud voru. eina a. 

TioUd vm kyrkiu. messufot. j. yferslopp. Elldbera. glodar- 
^^■^* mercki ij. krossar. ij. forner. einn smelltr. alltarisklædi, iij. 
^í'ijkarklsedi. ij. kluck[u]r. v. glergluggr. half[t] pund vax. Olafz 
y^öeski. ij. annad a hesti. christophorus lykneski. fontz vmbun- 
^^*'- messingarstika. kross er þorsteinn prestr gaf. messingar- 
^^"H. lectare. munnlaug. lyka abreydsl. BÍarnfelL 

Tyund heytollr oc liostollur af. v. Bæium oc. xx. fiskatoUr 
^ buorium manne fiordung til midsumars. enn annar epter 
^^^sumar. skurdr af hual huorium er þar kemr. 

í>ar skal prestr vera, tekur hann heima. iiij. merkr enn 

vtann gardz ^). 

ccc. ad þorsteine preste. vara edur kuikfie firi kyrkiu spiell. 
^k bann þar j kaleik. messuklædi og slopp fýrer. ccc. 
[Kyrkiu messudagur. iij. nattum firi michialz messo^). 

LXXIÍ. Spákonufells kýrckia. 
^ Kyrckia su er stendar at Spákonu felle er helgud hinum 
^^^^ga krosse. oc Gudz modur mariu. Thorlake Byskupe, jone 
Pöetula. olafe konungi. 

Kyrckia á heima land halft oc neka halfa, 

kýr oc hross. x. gamla saudi. 
^i^. aura vax. skrijn med helgum domum. 
. l^ýsa skal j kýrkiu ad mariu messu sijdare. oc tilgangdags 
^^öa. Omagi skal koma ad Thorlakz degi. vera vndz lýdur jol. 
^^í^gilldur omagi. oc [megu] þeir er land eigu. þann omaga 



far ^ ^^^^^ armari hendi; '■') [n»un vera yngra en hið undan- 

*) Ih^^' ^^^^ ^ vantar víst í eitt eða tvö orð; 

l^«tt við með annari hendi. 



470 



HÖSKULDSTAÐIR. 



1318. 



er þeir vilia til taca. Enn j audru sinne ad palms sunnudegi. 
oc vera þar til er lýdur paska viku. oc et þridia sinn ad huyta 
dogum. oc vera vndz lýdur su vika. 

Tyund skal þangad giallda af Arbacka. af vindele. vakur- 
stodum. af seuinastodum^). af Bergstodum. af esta bæ holum. 

Til spakonu fells skal þa menn færa alla er þar andast ^ 
þeim bæium. 

fra spákonufelli á allar nytiar j ene oc j steine. þeir eigu 
oc hrýs firi vtann gotu. þá er liggr fra vindhels gardi j stapa* 

Teygar þeir er einn gaf þorarinn Bergzson. þorsteine tu[ma] 
syne^), enn annar fylgdi Holalandi. þridie spakonu felli. 

Kýrkia á kluck[u]r. v. alltarisklædi. iij. krossar. iij. mariu 
skript. glodarkier oc Elldbera. fontr med bunadi. munnlaug* 
mercki. ij. 

Lysitollr. heytollr. af vij. Bæium, messingar stýk[u]r. ij' 
Triestyk[u]r. ij. fornar skrár. ij. 

Epter vigdýsi hualfios. gafst kugiUdi. 
epter Giafvalld annad. 
þordýs gaf ku. 

f>ar skal prestur vera, tekr hann heima j leigu. iiij. merckr. 

vtann gardz 

Kyrckiu Tyund tali anno. c. og. xviij. aurar^). 

LXXIII, HoskuIIdstada kýrckia. 

Kýrckia á Hoskulldstodum er helgud heilagre Gudz modur 
QDariæ. og hinum heilaga petro. 

í>ar er. ij, presta skylld. syngia annann huorn dag helgan^ 
j Tungu. Tuær merkr kaups til Eyiar slijkt hidsama. v. mess[u]^ 
oc. XX. a backa oc mork kaups. slijkt hid sama j vatnahuerfi- 
slijkt [hit] sama á hafuratodum. xvj. messur a kyrkiu Bæ. 
slijkt [hit] sama kaup. xij, messur til manaskála. half mork. 



= Sæunnaratöðum? (JP); tu. syne, hdr. Jón Pétrseon ^tlar 
afskrr. híifi mielesið hér fyrir Anayne, og er það í sjálfu sér ekki ósennj 
leg tilgáta. En eg hcld mér hér við það, sem stendr, og fylli .^^^ 
með því eina, Bom hér getr fallið við. þetta gœti verið þorsteinn sonf 
Tnraa KolbeinsBoníir, sem liklega er sá sami, sem ábóti varð og 
1224; hérer autt bil, og mun eitthvað ekki hafa orðið lesið; *^ 
hveiju raun vera hér seinna viðbætt, en óvíst hversu miklu. 



1318. 



HOLTASTAÐffi. 



471 



Kyrkia a alU beima land. holsland allt. þuerá halfa. 
sliettardal fra kalldalæk oc til marks vid nialstadauaenn. 

- 

kýn xviij. asaudur þrennur fátt j. Ix. ross. iij. halft . . , 
' ') 

Spakonu arfur er fra vðr hinne fornu oc vestr til deilldar 
'^^öiars. þá næst milli laxár og forsár. þá er frá Raudaskida til 
^i'amnsar^). þa fra hellisvijk til markz vid finnstadi. fýrer finnz- 
stodum er fimmdeillt. oc huerfa. iij. luter til Spákonu arfs. 
^^^' ij. til finnstada. fyrer árbacka er spakonu arfur. ad aullum 
'^l^ta. enn eci miHi finzstada oc arbacka. þa næst jnn fra þor- 
'augar dyss. j midia Seluijk. 

J Spákonuarfi á stadurinn á hoskulldstodum fimtungi minna. 
^nn helming. 

þetta er jnnan kyrkiu. messuklædi. iij. kaleýkr. j. alltaris- 
klædi. iij. Brijkarklædi. j oc Tabla. Bækr per anni circulum 
^ondar. xiolld vm kýrkiu. krossar. iij. mariuskript. peturs lik- 
^öski. kapur. iij. fornar. yfersloppar. iij. Elldbere. Elldkier, fontz 
yoibunadr, vatnkietill. sacrarium. munnlaug. messingar styk[u]r. 
|J-jarnstyk[u]r.iiij. Biarnfell. Bsarir. kist[u]r. ij. Broddstafr. þionustu 
^us af sýlfre. skrijn oc kistill. glergluggur. [vax oc Reykelse. 
^y'). merkr. merki ij. 

. Tyund. lysitoUr oc heytollur af. vj. Bæium oc. xx. 
g^'eyda fatækum monnum. cc. 

l^edicatio Ecclesiæ proxima die post festum Francisci. 

[Þetta hefr sijra þorsteinn lagt til kyrkiunnar. klucku. j. 
^efil. Bok. slopp. peturs sogu. suffragium.. dominicuBok. 

Þetta lagdi syra Einar til kyrkiu. glerglugga. iij. alltare. 
naed skruda. Brykarklædi. ij. kaleik. alltarisdvk nyiann. oc 
balldikins stolu. glitadan dvk. Brun. kiertistýka. kyrkiu lás. 
^^^PP. kross. Elldbere nýr. baksturjarn sæmilig^). 

LXXIV. HoUtastada kýrckia. 
Kýrckia hins heilaga Nicholas á holltastodum á land j 
^amme. [cccS). kyrkiu skard. hamra land. hol halfann. 

á TioUd vm kyrkiu. kross medr.'ij. lijkneskium, forn- 

') autt bil, og hefir víat eitthvað ekki orðið lesið; ') fyrst skr. 
en því breytt í hramns; [á spássiu imeð annari hendi; 
™bót frá c. 1330—40 eða síðar; [yfir línunni. 



472 



BÓLSTAÐARHLÍÐ. 



1318. 



ann kross. mariuskript. nicholas lýkneski. messuklædi. j. med 
pells hökle. sloppur, kapur. iij. fontz vmbunadur, alltarisklsedi. 
iij. Glodarkier. ij. Elldbera. alltarisklædi. ij. œedur alltarisdvkuiö 
framme j kyrkiu. munnlaugar. ij. hin þridia brotin. messingat' 
stýkur. iiij. jarnstýka. j. stor. Brýkarklædi. ij, barer oc lýk^ 
ábreidsl. kluckur. iiij. alltarisblæia blamerckt. stolar. ij. gler- 
gluggar. iij. kyrkiukola. psalltare. nichulas saga. legendo Bækur 
ij. per anni circulum. messubok forn. kaleyk. messuserck. 

l>ar er. ij. presta skyild. takast heima. iiij. merkr j leýgu- 
ad skardi. iiij. merckr. ad halfkyrkium. iiij. merckur. af. i.í' 
Bænhusum mork. J summa. xiij. merckr. 

Liggr þangad Tyund oc lysistollur af. vij. Bæium. heytoUuf 
af. xiij. bæium, 

Dedicatio Ecclesiæ in Festo ClOarci papæ. 

kyrckiu Tyund tali anno til sagdrar kyrckiu mork. 

[pells hokuU oc messu serckr. vatz kietiU. Tiolld vm all^ 
kyrkiu. vj. merckur vax. brun oc dwkur medBalldurskins hokul 

oc serckur med, voru hundrad eitt^). 

LXXV. Bolstadar hlijd. 

Kýrckia a Bolstadarhlýd á prestskýlld vpp j land, oe 
gialldi presti. iiij. merckr j leigu. og hun á BoUastadi alla. 

Tiolld vm kyrkiu. sotdript. steintialld. ij. messuklsedi* 
tuenn ad aullu. hokull. stola. handlijn. dvkar. ij. corporalia. ij* 
sloppr. j. alltarisklædi. ij, Brijkurklædi. kyrkiukola. glodarkieí'- 
Elldkier. kiertaklofi. messingarstyk[u]r. ij. mercki. ij. kluckfujr. 
iiij. [oc hin þridia^) brotin. krossar. iij. forner. einn gyllduf- 
michials lykneski. mariuskript. lás vatzkietill lýtiU. 

Dedicatio Ecclesiæ in festo Demetrij. CDartyris. 

Tyund heytoUur af. xj. Bæium. lysitollr af. xij. Bæiuiu- 
halfar Tyunder af. viij. Bæium vr Bergstada þingum. þar sem 
meire er enn Eyris tyund. 

Tali anno kyrkiu Tyund nær. cc^). 

vij. kyr. hross. j. iij. ær. 

[halft, ix. hundrad voru'^). 



[mun vera seinni viðbót; [seÍDna bætt við á spássíu; **) 
sem eptir fer mun vera seinni viðbót. 



^^18- BERGSTAÐIK — BLÖNDUDALSHÓLAR. 473 

LXXVL Bergstada kýrckia. 
Kýrckia á Bergstodum á þridiung j heima jordu. 
asaudar kugilldi. iij. kyr, iij. oc hest. 
Sijra Biorn gaf til kyrkiu. mariuskript. messuklædi. med 
istans hokli oc kaleik. ailtarisklædi iij. Brijkarklædi. j. alltaris- 
^f- ij. krossar. ij. mariuspialld. Olafz lykneski. oc Thorlakz 
y íieski. Glodarkier. messingarstykur. ij. sacrarium munnlaug. 
P^xblad. kluckur. iiij. oc lýtil. j. fontz vmbunadur. munnlaug. 
t*ar á prestr ad vera. oc taka j leigu sijna halfa Tyund af 
Bseium. oc þui meira sem verdur eyrer kyrkiu Tyund oc 
*^^^ne. enu halfar liggia ofann til Bolstadar hlydar, 

Sa er byr á Bersfstodum tekur alla kyrkiutyund heima. oc 
^yfstodum. Prestur tekur af. v. Bænhusum og halfkyrkiu. 
^J- alnum fattj. cc. Hann skal oc fa halfa mork vr Holaþingum. 
Tyund beytollur af. x. Bæium, Enn lysitollur af [.ix. Bæium^). 
Ecclesia noua et non dedicata'^). 
aurar giefner. 

Herra laurentius hefur bygt kyrckiugard. og lofad Groftt. 

LXXVn, Blondudalshola kyrckia. 
Kyrckia j holum á allt heimaland. 
, ær, [hokuP). alltarisklædi, ij. alltarisdvkar. iij. Elldbera, 

kro ^*' ^^' Tiolld vm kor. ij. tiallda Totrar j frammkyrkiu. 
^*"' iij. fontz vmbunadur. Jons lykneski Baptistæ. 
Þar skal prestur vera. tekur hann heima j. leygu .iiij. 
^^^Y* vtangardz half[a] íiordu mork. kiertaklofe. 
tali "^^^^^ heytollur. lysistoUr af. vj. Bæium. kyrkiu tyund 
t ^^^0. c. oc. ix. alnar. [vax. kietill^), paxblad. alltarisklædi. 
. t^eflingö). Bækur. Gradlare per usum. oc messubok tekur til 

l^iert'^^^^^*^^ til paska. kyr. hundradz hest. mariu lykneski oc 
^styka. kross yfer alltare, alltaris steinn buinn. dvkur Bla- 

„ 1 y^®^ Jons lykneski Baptistæ. hundrad voru. morck vax. 
glergluggur lýtill. 



^kalla- í^"**^ vantar bæjatöluna; hér hætt viö eptir máld. Jóns 

tjjgjj * ^ s^n^ eptir fer er yngia og mun vera úr tíð Laurentius 
jp^ ^Pb; ') [bætt við raeð anuari hendi; *) vaxkietill, hdr. = vatzkietilJ? 
vax. kietill; niedur tefling, JP. og hdr. 



474 



AUÐKÚLA. SVÍNAYATN. 



1318- 



Hundrad j hafnarvadum [er sijra Einar liet laust^). 
Ecclesia non dedicata. 

LXXVIII. Kýrckia a audkulu. 

Kýrckia hins heilaga Johannis Baptistæ a audkuiustodurö 
á land j sliettadal. 

messuklædi. iij. sloppur. kantara kapur. ij^), alltarisklsedi- 
iiij. dvkar. ij, blámerckter, kaleyk. Tiolld vm alla kyrckiu. fer' 
skieptu tiolld. iij. kross medur. iij. lykneskium. forn kross. j* 
lykneski sacariæ. annad Elizabeth. þridia Andrieslykneski* 
ODariuskript. Jons lykneski Baptistæ. Glodarkier. kluckur v^). Gler- 
gluggar.viij. fontz vmbunadur. jarnstýkur. ij. Biarnfell, ij, sýlfur- 
hyrdsla lýtil er geymt er j corpus christi. messuBækur. ij. fornai"' 
ottu songua Bækur. iiij. fornar per anni circulum. nema comniunö 
suffragium. 

Allan seka á háfa mel. 

Tyund. heytollur oc lysistollur af. viij. Bæium. 
Dedicatio Ecclesiæ. ij. nottum eptir Dyonisius messu. 
Tali anno kyrkiu Tyund. medur heima tyund. v. hundrad- 

vno anno. cccc. 

[Tabula sæmiligt er Benedicht gaf. 

Raudt sýlkimercki. vatzkietiU. sýlfurkross med helgum doiö' 
um, ompull. tuo fotaklædi. lyka kross^). 

LXXIX. Suijnavatns kýrckia. 
Kýrckia hins heilaga peturs postula ad Suijnavatne a messU' 

klædi. j. alltarisklædi. iij. oc eitt af Balldurskinne. mariuskrip*^' 
peturs lykneski. krossa. iij. glodarkier. Elldbera. munnlaug- 
messingarstýkur. ij. jarnstýkur. ij. triestykur. ij. fontzvmbunadui 
raessingarkietill nyr. lýka abreýdsl. kluckur, v. mercki. j. TÍoU 
vm kyrckiu. stolar. ij. Lectara. 

far er prest skylld vpp j land. tekur hann heima j 1^^^^ 
iiij. CTDerkr vtangardz. iij. merckur oc. xij. alnar. 

Tyund. heytollur oc lysistollur af. xij. Bæium. 

Dedicatio Ecclesiæ in feato firmini COartyris, 

Tali anno kyrckiu tyund. c. og. xv. aurar in uno anuo. 

[Nýr hokull med Balldurskinn. x. aurar^). ^^^^^ 

[bætt við ineð annari hendi; .iij. JP.; JP.; iiij., hdr.; ') í^^ 
viU seinni viðbót; ^) [kynni að vera seinni viðbót. 



HJALTABAKKl, — MÁRSSTAÐIR. 



475 



LXXX. Hialltabacka kýrckia. 
Ad Backa er Graptar kyrkia. hun a allt heima land. allt 
^ klifum, oU riutey, selfor j saudadal. oU fiski ad helmingi 
J axa. alla selueydi j hunavatz os vpp til Brandaness. allann 
^eka fra Blonduosi. er liggur til klifa. 

Burtsongur til Torfalæks oc til medalheims. j hollt oc j 
J^alldakinn. 

Kyrckia a. vj. hundrud j vidum og Bwsgognum. oc vevdi- 

j. asaudar kugilldi, iij. veturgamla saudi. 
Jnnan kyrckiu. þrenn messuklædi. hokla. iiij. kaleyk. j. 
^^^Poralia. iij. alltarisklædi. iiij, Brijkarklædi. ij. dwkar. iij. Tiolld 
^^.^^y^kiu. krossar. iiij. mariuskripter. ij. nicholás lykneski. 
^J^'ij. messingarstýkur. ij. kistilL Elldbere. Glodarkier. messu- 
^ kista, munnlaug. fontz vmbunadur. lýka abreysdl. kyrckiu- 
glerglugg. sloppar. ij. cantoris kapa. kluckur. iiij. mercki. 
■ Ps-xblad. Legendo Bækur. ij. fornar. psalltara Totrar. ij. per 
^^^^ Bækur. ij. Hymnarium. 

^yund. heýtollur og lysistollur af. xij. Bæium. 
^edicatio. Ecclesiæ. ij. nottum eptir michials messu. 
Þar skal prestr vera oc diakn. tekur hann heima j leygu. 
J- öierkur. vtann gardz. iij. raerkur. 
''^ali anno kyrckiu Tyund, 

LXXXI. Marsstada kýrckia. 
Marsstodum er christs kyrckia. 
. á halfa alptueýdi á Hunavatne til motz vid þiugeýre. 
arfi^k**^ ^ Vatnznesi fiordung j huaireka og vidreka. j spakonu 

^^^^ sextandi hlutur. 
^ ../'^^^íí kyrkiu krosaar. iij. alltarisklædi. iiij. dvkar. ij. 
j^j^ ^rklsedi. ij. skrijn. messingarstýkur. ij. kluckur. ij. Glodar- 
, kola, niercki. ij. Glergluggur. gler yfer alltare. fontz vm- 
^^oll. j, Tiolld vm alla kyrkiu. sotdrift. suffragium 

forn. 

^y^nd. heytollur oc lysistollur af. vj. Bæium. 
^í'kia á eitt kugilldi. 
^erk P^^stz skýlld vpp j land. tekur hann heima. iiij. 
enn vtann gardz mork. 
^dicatio Ecclesiæ proxima die post festum Francisci. 



a 



1 



476 HVAMMR í YATNSDAL, — GRÍMSTUNGUE. 13l8' 

einginn er hier groptur. 
Tali anno kýrckiu Tyund. 

[RefiU. xvij. alna. kantara kapa. slopp oc alltarisklsedi. 
kross sæmiligur. og alltarisdwkur. messubok er Bessi prestur 
gafi). 

- ■ 

LXXXII. Huams kýrckia j vatzdal 
Kýrckia hinnar lieilogu máriu j huamme j vatzdal. a þri^ 

hluti j heima jordu. 

halfann hualreka, enn fiordung j vidreka á þingeyra sandi 
halfa Brecku firi. xv. hundrud. flaugu firi. xxx. hundrada* 

hardberta holmur fyrer. x hundrud. 
v. hundrud j Rekum á vatznesi. 

Jnnan kyrkiu messuklædi. ij. kaleyk. TioUd vond vm all* 
kyrkiu. mariuskript. katrinar lýkneski. alltarisklædi. iij. * 
vtoUtorum. ij. Brijkurklædi. ij. messingarstykfujr. ij. Elldbera* 
glodarjarn. kola. fontz vmbunad. krossar iij. artijdaskra. skriji|' 
kluck[ur. v^). Glerglugg. messubok forna. paxblad. mercki. 'J' 
kiertaklofa. 

Dedicatio Ecclesiæ in festo (lOauricii. 

Tyund heýtollur oc lýsistoliur af .ij. Bæium. 

Hier er prest skýlld. Tekur prestur heima j leýgu. ii*-'* 
merkur. af hofe. iiij. merkr. 

Tali anno kýrckio Tyund. ij. merckur. 

[[c. voru er þordur gaf. Balldurs skyns hokul. stolu 
handlijn. enn af balldurskinne. er [sýra. Gudni^) lauk. 
sæmeligur. nyr oc alltarisdwkur glitadur oc Bwnadur á hofud' 
lijn. med Balldur skinn. alltarisklædi nýtt med Balldur skioo* 
messu serckur nýr. vatzkietili^). 

« 

LXXXIII. Kýrckia j Grýms Tungum, 
Kýrckia j Grims Tungum. er helgud med Gude hinuöJ böi" 

laga Nicholao. 

hun á heima land allt og Torfastadi oc sunhlid med 

merckidælar. Grafar land. saurteýg j saurbæiarlande. xij. ^^^' 



■ 

») [muD vera yngri viðbót; [JPét.; vantar í hdr., [hu6fr]u Göí*' 
run, JP.; *) [[kynni að vera seinni viöbót. 



I 



^^^^' UNDENFELL. 477 

^^xiij. ær. cccc. voru. veýdar allar og afrett ad helmingi vid 
Þorhalls stadi. 

Sá er á stad byr j Grims Tungum. skal veýta afriett ef 
^aiin vil]. enn eý sa er þorballs átadi a. 
Jnnah kyrkiu þetta. 

messuklædi. iiij. oc vmframm. TioUd vm alla kyrkiu. ^les- 
• Graduale. messubækur. ij. processionale. kaleýkur. alltaris- 
3edi, j. sloppur. j. vondur. kaapa. j. skrijn. glergluggur. krossar 
^"j; lykneskiur. ij. elldbere. elldkier. kietill. fontur. kola. pax- 
^Pialld. corporalia. iij. Baksturjarn. ij. messingarstýka. j. mercki. 
munnlaug. kyrkia a. iij. hundrud laus. kista. j. 
Þar er. ij. presta skýlld. ef mardarnups kyrkia liggr vnder. 
ella prests og diakns. 

Þar Jiggur tiund tiJ. lysistollur oc heýtollur. af þorhals- 
oc Torfastodum. Haukagiie. Saurbæ. Brecku. Tungu. j 
^ardalsTungu. 

Ef hier eru. ij. prestar. tekr huor halfa siðundu mork. 
^^íi ef einn er tekur sa. ix. merkur. 

Kýrckiu messudagur Dýonisius messo. 
Tali auno kýrckiu Tyund. 

LXXXIV. Vndenfells kýrckia. 
Kýrckia ad vndenfelle á allt heima land [.cccc. Snærestade^) 
iij. ær. 

^idreki ad halfu vid huamskyrkiu. halfur hualreki ad 
^ytafelle. oc rekar nockrer. 

Jnnan kyrkiu messuklædi. ij. alltarisklædi. iij. kaleýkur. j. 
J^^' j. krossar. iij. messubækur. iij. lesbok. íontur. mariuskript. 
vm ^ýkneski. kluckur. v. Elldker. messingarkietill. Tiolld 
^Ua kyrkiu. kista. j. kola. merki. ij. kiertastýkur. sacrarium. 
ölaug^ mork. vax. bord. ker j jordu. halft. x^. hundrad 
^^^- salun, 

■^yrkiu messudagur. iij. nottum firir michialsmesso, 
^yund heytoUur oc lýsistollur af. vj. Bæium. 
er prestskýlld og diakns. 
^er til liggia. iiij. Bænhus. half mork af huoriu. 



[8kr. 



fyrir ofan Jínuna með annari hendi. 



478 BÓLSTÁÐR í VATNSDÁL.-VÍÐIDALSTUNGA.-ÁSGEIRSÁ. I3l8- 

par a omagi ad vera. 

Kýrckiu týund tali anno. xiij. aurar. 

[slopp oc kantarakapu, c. j vide. iij. kieraulld j jordu*). 

LXXXV. BreýdaBoJstadar kýrckia j vatzdal. 
Kýrckia á Breyda Bolstad j vatzdal. á halft heima land. 
oc hialand ad hafa hollti. 

J>ar er prests skýlld oc diakns. enn eingi groftur. 
Kantara kapu rauda. glerglugg. 

Kýrckia a xiolld vm kýrckiu. Bior oc sotdript. alltariS' 
klædi. iij. krossa. v. alltarisdvkar. ij. glodarkier. kluckur. ^J' 
fontur. Glergluggur onguo nytur. kyrkiu kola. jarnstýka lýtíl' 

Tyund. heytollur oc lysistollur af. xiij. bæium. 

tali anno kyrkiu tyund. c, 

mariu lýkneski. oc andres lykneske. 

kyr oc j, ær. 

Eccleaia non dedicata. 

LXXXVI. VTýdedals Tungu kýrkia. 

Kýrckia j Tunga á þridiung j heimalandi. kýr. iiij. ocpri^ 
asaudar kugilldi. oc þridiung j veýdi j kierum. sýdann af 
fiordungur. oc alla veýdi. ad þridiungi firi tungu lande. fiordui^^ 
j fýtia a. ofann fra kerum. 

Jnnan kyrkiu. kaleyk. messuklædi. forner krossar. iij- 
ij. lýkneski vnder einum. alltarisklædi. iij. Glodarkier. Elldbeí'^' 
kluckur. ij. oc lýtil ein. fontz vmbunadur. messubok forn P^^ 
anni circulum. Aspiciens Bok forn per usum. merki. j. 

f>ar er prestskýlid. tekr hann heima j leýgu. iiij. mo^^^^ 
vtangards. c. 

Tyund. heytollur oc lysistoUur af. x. Bæium. 

Tali anno kyrkiu tyund. cc. ij. merkr. 

[Jons lýkneski Baptistæ. 

Georgius hefur veýtt mariuskript tíl kýrkiu med s^eöi^ 
ligum koste. 

Ecclesia non didicata^). 

LXXXVII. Asgeýrsar kýrkia. ^ 
Kyrckia ad Asgeyrsá á. xv. hundrud j heimalande. ^jj^ 



[kynni að vera seinni viðbót; [mun vera yngri viðbót 



1318. 



BKEIÐIBÓLSTAÐUR í VESTURHÓPl. 479 



foss. ij\ fiordung veydi j kierum. halfa ana vpp fra vid Aud- 
Uíiarstadanienn. Reka á Gystodum halfann vidreka. og, vj. 
^setter af Tuitugum hual edur meira. Afrett a arnarvatzheýdi. 
itveýdur og fiskveydur millum výdedals ár og auxnár. 

Þetta jnnan kyrkiu. alltarisklædi. iij. sloppur. j. stola. j. 
DQessÍÐgarstýkur. ij. skrýn. krossar. iij. oc vnder einum. ij. 
ysöeske mariuskript. Tiolld. vm alla kýrckiu. kluckur. iij. merki. 

^yrkiukola. Glodarkier. Elldbere. fontr. kista. j, dvkar. ij. 
^^^^^- V. íornar. 

í^ar er prestskýlld. tekur prestur heima j leýgu. iiij. merckur. 
vtanngardz. iij. merckur. 

Tyund heytollur oc lysistollur af. v. Bæium. 
Tali anno kyrkiu tyund. c. cc. voru. 

LXXXVIIL [Breidibolstadr j Vestrhopi]. 
Kýrckia a BreýdaBolstad j vesturope. a heimaland allt 
/^^iJ^ p.i) forsgrund. [cc. p.^) syda. [ccc. p.^) hurdarbak. [iij, 
Kur p,i) almenning. [iij. m[erkr] p.*) þorgrýms stader aller, 
. Ix. asaudar og ein ær. x. veturgamler sauder. iij. ku- 

\ gielldra nauta. hestar. iij. oc merhross. v. hundrudjnnan 
S^ia, oc stgdi vm framm. vij. manna messuklædi. med þeim 
sijra haflidi gaf. 
Þetta j Bokum Aspiciens Bok fra jolum til páska ad aullu. 
^ ^ale medr sequentium per anni circulum. OOessubok ad 
^'^^ collectis. Epistolis & Euangehis. iij, ordo Bækur per 
circulum, lesbækr per annum. Graduale. sequeutiu Bok. 
Pitularium. Hýmnarius. alltarisbok. Texti. j. songbækr. iij. 
^í"- vij. Giergluggar. v. Tiolld vm alla kyrkiu. fontur. 
lýkn^' Elldkier oc elldbere. kiertastýka. j. skryn. krossar. v. 
iiii^^^^^* ^j- kola. j. paxspialld. kiertaklofe. corporalia. v. sloppar. 

^ltarisklædi. iiij. vj. smá. sudarium. kalleýkar. iij. 
^^ía h ^^^^^ ^^^'^ prestar. ij. diakn oc subdiakn. þar skal 
daga •^^^-^ niessa oc ottusongur. sýngia sálumessu, iij. 
lajj f ^^'^^ Rvmheilagt er. Tuær messur huorn dag vm 
'^yrkia^^ ^^* Wer til liggia Bænhus. ij. oc halfkyrkia ein. oc 
huorn dag helgann er sungid tiL 



^ ["leð annari hendi yfir línunni. 



480 HÓLAR í VESTRHÓPI — TJÖRN Á VATNSNESI. I3l8* 

Tyund heytollur oc lýsistollur. af. xiij. Bæium 
Ecclesia non dedicata, 

[Alltarisstein godann. alltarisklædi steýnt og BrijkarklsedJ- 
tuo glerglugga. 

Herra Eigill Byskup gaf, x. hundrud til Breydabolstadar 
j vesturhope. med þui skiíyrdi. ad þar skylldi aflukast árlig^' 
artýdardag hans, fatækum monnum vætt smiors oc half aunnu^ 
vætt skreydar^). 

E 

LXXXIX. Hola kýrkia j westurhope. 
Kýrckia j holum j westurhope er helgud med gude Jon^ 
Baptistæ. 

hun á heima land allt med aullum gædum þeim sen3 
liggia. hun a hamdisvýk ha;Ifa. med aullum giædum þeim seflO 
þar kunna til falla jtoiulausa. 

Kyrckia a messufot. Tiollld vm alla kýrkiu. alItarisklse'J'' 
iiij. kluckur. vj. Brýkarklædi. ij. Glodarkier. Elldbera. kyrkiukol^- 
munnlaug. iij. Roodukrossar, Bokastol. ij. Biorar oc sotdrift' 
Jons lýkneski og Tialld yfer. kyrkiu lás. Triestýk[u]r, ij. Biarj^' 
fell. j. Glergluggur einn. fontz vmbunadur. merki. j. kyr. ^^^J' 
ær. ij. merkur voru. 

Dedicatio Ecclesiæ proxima die post festum Francisci. 

f>ar er. ij. presta skylld. tekur saungprestur hein^a J 
leigu. iiij. merckur. enn vtan gardz adrar. iiij. Enn olDflii^^ 
prestur skal taka. xx. alner hafnarvodar a hvoriu are. 

[vatzkietill. þionustu bus med sýlfur. ottu songs slopP^* 
paxspialld. messingarstýka lýtil. Bokarskrár. xij. psalltare. 1^^^ 
abreidsl. 

J Reckiu klædum eitt hæginde^). 

XC. Tiorn a vatnsnese. 
Kýrckia hinnar heilogu OOariæ. sa Tiorn á vatnznesi. ^ 
heima land. alla Tungu og æ, kolli allt. og ad geytagili. kýr* ^'J' 
ær. vij. vj. hundrud voru. Tiolld vm kyrkiu. messuklædi. j. kiuck^''' 
iiij. yferslopp, mariu lykneski. ij. kross, ij. Glodarkier. messu 
bækur ailar nema Gradall. handbok. Sanctorum Bok. Aspicí^^^ 
allar og capitularium, sequentiu Bok, alltarisklædi. iij. 



seinni viðbót frá 1330—40; [mun vera seinni viðbót 



I 



1318. 



HVAMMR f MIÐFIRDI. 



481 



Su er skýlld ad Tíorn. ad þar skal vera þrestr. hafa. iiij. 
^^rkr heima j leigu. lysa j kyrkiu nott huoria. milli kross- 
^össna. þar skal syngia huorn dag helgann tneasu. nema vm 
^lþÍÐgi þa er eý skyllt ad sýngia. oc. ij, daga j viku. Rvm- 
^ ga. enn sýngia jafnan er messa er tilgior. huorn dag. vm 
lostu oc so vm ianga fostu. syngia salu tyder vm jolafostu 
langafostu oc er lijk standa vppi. 

Tyunder liggia þangad af Bergstodum oc vr výk. oc af þeim 
lum er þar eru j millum. nema JÍlaugastodum. 
Prestr skal syngia. xij. messur til saudadals ár; annan 
^^orn dag helgann á Jllugastadi. xxiiij. j saurbæ. xij. messur 
^allda lækiar. Bondi sa er þar er skal ala lýkmenn, oc þá 
öied Born fara til sldjrnar. 
í*ar fylgir reki heima landi. balfar flutningar. enn fiord- 
'^gur j ef rekr. halfann vidreka. nema þridiungj fiordunginum 
^^drum. halfan hualrekaj arvýk med Tungulandi oc so flutningar. 
allann vidreka. 

^ Jllugastodam hin. xa. huor vætt j þiidiunginum. 
^ flatnefstodum j ollum Jands hluta hin Tyunda huor 
^^tt. [ef jjj. gjjj^ j þiem hlutum ef rekur. 

J vyk tyunda huor vætt^) j fiordinginum. buortsem fluttur 
1-^^] edur rekur. 

Lysitollur oc heytollur af. xj. Bæium. 
Tali auno kyrkiu tyund. iiij. merkur. 
[Glergluggur^). 

XCI. Huams kýrckia j midfirde. 
. ^^ýt'ckia biíis heilaga Tbomæ Erchibiskups j huamme j 
^^dfirde á kyr. ijj. ger. iij. ccc. voru og. xviij. aurar. 

Jnnan kyrkiu krossa. iij. alltarisklædi. ij. tiolld vm kyrkiu. 
litl ^ ^^*^^'*^^- Elldbera. mercki. ij. Tannbudk. Triestýk[ujr. ij. 
bok'" ^^*^^^'^^^* ii^uí"^"íaug. j. og .ij. vondar. kluck[u]r. ij. Les- 
Aduentu framm ýfer jol. songbok de sanctis á sumarid. 
eiD. lykneske Thomæ Ercbibyskups. kyrkiu liis. 
í*ar skal vera heimilis prestr. 
Enn ^*^^^* ^*^^^^ Bænahus under. a anastodum og kárastodum. 
öss hefr ymist verid sungid af mel edr huamme. 



^ [með annari hendi á spássín; [mun vera Bcinni viðbót. 

^^f^- II. B. 31 



482 MELR í MlÐFIEaÐI, — BAKKI í HRÚTAFIEi)!. 131 8* 

Dedicatio Ecclesiæ in festo paxedis virginis. 
Tyund. heýtollur oc lysistollur. af. xij. Bæium. 
tali anno kyrkiu tyund. c. oc halfur. xvij. Eyrer. 
[alltarisdwkar. ij. er Snorri hefur til fengid. 
hestr er Einar gaf. x. aurar j vidi er Jorundr gaP). 

XCII. Melstadar kýrckia. 

Kýrckia hins heilaga stephani á CDel j CDidfirdi. a heim^ 
land allt. Eyar á Rvtafirdi. land ad kolbrizá oc saudadal. Breta- 
lækur'^). land j Heynsholum allt. 

messuklædi. iiij. hoklar. iij. yfer framm. Bækur per anDi 
circulum. ad song og lesi oc messum. kaleykar. ij. krossar. iU- 
Lýkneskiur. iij. alltarisklædi. iiij, Elldbera. Elldkier. fontur aW' 
aris Bok. mercki. ij. skryn. Text. paxspialld. kola. glergluggai*' 
iij. Tiolld vm framm kyrkiu. Tabulæ. mariu lykneski. kluck[u]r' 
iiij. jarnstyka. j. stor. aunnur lýtil. vax oc Reykelsi. half fiord^ 
mork. 

fetta j mat. ix. vætter smiors. iij. vætter miols. v£ett 
huals. iiij. vætter skreydar. 

fetta j kuikfie. Ix. asaudar, kyr. xvij. eitt hross. xxx. vetur" 
gamalls fiar. xvj. hundrud voru. 

Tyund heýtoliur oc lysistollr af. xx. Bæium. 

Dedicatio Ecclesiæ in Festo Firmini. 

í>ar skulu vera. ij. prestar. ella prestr oc diakn. 

tali anno kyrckiu tyund. cccc. 

Anno subsequenti suo micil. , 
[Skog j nordrár dal. Bakstur járn. hundrad er gafst Dfl^ 
steingrijme^). 

XCIII. StadarBacka kýrckia. 

Kýrckia hins heilaga jons baptistæ a Backa. j midfirdö 
allt heima land, kroksstadi alla. skarfshol. 

XV. kýr. hestar. v. og ross tuo. asaudar kugilldi- i^^^' 
messuklædi. v. brestur. j. messuserckur. einn hokul vm frain^' 
kaleýkar. ij. Graduale. sequentiu Bok. lesbækr per anni circu 
um, oc messuBækur, alltarisklædi. iiij. krossar. iiij. mariusknP • 



[ef til viU seinni viðbót; [á spássíu með annari hendi. 



1318. GNÚPE í MIÐFIEÐI. — STAÐR í HRÚTÁFIRÐI 483 

Jons Jýkneski Baptistæ. skrýn. plenarium. kápur. iij. [sloppar 
^^eir^). messufatakista. Elldberi. Elldkier. ij. fontur. Tiolld vm 
'^Ha kyrckiu. munnlaug. glergluggar. iij. kluckur. iiij, messingar 
%k[u]r, iij, jarnstýka. j. stor aunn[u]r lýtil. kross medr 
lýkneskium. 

Tyund heýtollr og lysistoliur af. xiij. Bæium. 

Þar skulu vera prestar. ij. ella prestr oc diakn. burtsongur 
^il halfkyrkiu og kyrkiu er huorn dag helgann er sungid. ij. 
Bænhus. x. hundrud. 

Ecclesia non dedicata. 

[Saungbok fra Jonsmessu Baptistæ oc til Dyonisius messo. 

halft þridia hundrad j Bokum. epter Eýulf prest. sýra Eirikur 

*^fficiaiis skrifadi á þui are sem herra Beiner Byskup kom vt. 

oc so var þa herra Jon Byskup liet reykna halfa mork. f. j. v, 
hundrud^). 

r 

XCIV. Gnwps kýrckia. 

■^d Gnupe j midfirdi skal vera heimilis prestur. Enn þessi 

þangad Bænhus. á adalbole. Kolluforse. oc Barkastodum 
rafu. 

Kyrckia a TioUd um kyrkiu. alltarisklædi. ij. Brykarklædi. 
I' ^'^^kur. iiij, krossa. iiij. mariuskriptt. lykneski Thomæ. messu- 
ædi god, stykur. ij. af messing. jarnstykur. ij. Lampar. ij. 
*^^tz vmbunadur. glergluggur. Elldbere. Elldkier. merke, j. kierta 
^l^fe. paxblad. skridlios. skons. 

^yund. heytollur oc iysistollur af. xiiij. Bæium. 

Tali anno Kyrckíu Tyund. xviij. aurar. 

[Kantara kápa med sálun. kyrkia á og. viij. kyr oc. ccc. 
^*^ru. ger oc veturgamall saudur^). 

XCV. Stadur j Hrutafirdi. 
-^d stad j Hrwtafirde. er kýrckia helgud med Gude frw 
^^^ctæ mariæ. 

^i-ckia a allt heima land. 

Þ^ugad liggia til. ij. Bænhus. a þoroddstodum og Tan- 



M á 

Beinna. 

31* 



á spássíu með annari hendi; ') [viðbót frá c. 1401-1422; [Hk 

b«tt Við B.inn.. 



484 



STAÐB í HRÚTAFIRÐI. 



1318' 



hun a kyr. vij, ær, vij. og. xx. ross. ij. [vara. vij*^ oc 
mork^).. 

fesser eru Rekar þangad til. fiordungur firi Geifcaholo J 
ollum Beka. fiordungur alls Reka a þoroddzstodum. halfan reka 
a Backa. fiordungur j hualreka j salltvýk, 

Kyrkia h Tiolld vmhuerfis kýrkiu. Bior og sotdrift. oc 
himentiolld. iij. glerglugg godann. skrýn oc kistil. mercki. iJ- 
kluckur. iiii. Legendo Bok goda fra páskum. til jola fostu. oc 
huortueggia a dominicale og de sanctis per usum Graduale. 
alltarisklædi. iij. oc. j. a wtalltare. hokull. sacrarium. muDö' 
laug. kyrckiukola. Elldbere. kiertastykur. ij. mariuskript. Rodu- 
krossar. iiij. fontur med vmbunade. stolar. ij. yfersloppur. 

Tyund heytollur oc lysistoUur af. xiiij. Bæium. 

Dedicatio Ecclesiæ proxima die post festum Jacobi Apostoh* 

Tali anno kyrckiu Tyund. cc. oc. xiiij. aurar. 

Anno subsequeuti kyrkiutyund. cc. oc. xiiij. aurar. 

Scriptum Auno Domini QD^. ccc. xvj. 

2)Hundrad er syra Eynar Haflidason gaf til vppgierdaf 
kyrkiu. 

fesse eru Landamercki á millum stadar oc Balkastada. 

Sionhending milli arnstapa tueggia. oc Rettsyne j voti^ 
þa er stendur hia tydagotu þeirra Balkastada manna. oc 
vpp j stora steyna. er standa j halz brun. oc 'so austr a hsi^ 
til [mots] vidr adra menn. Griota rædr firi nordann 
hrwtafiardar á firi vestan. 

Sturla sigurdarson giordi skipan millum Orms starkada^'' 
sonar er hann bio a stad og Ara Geirasonar. ad fiardarhorD 
skylldi eiga þria holma vestann af fitium. og sionhendíng 
midiu arfare. vt j laugastapa, 

Skipti j millum stadar oc Brandgils. [vjc. voru nefnd^)- ] 
Rekum ollum fiordungur j hualreka a Geytahole. fiordunguí J 
oUum Reka a fallandastodum. fiordungur j hualreka a þoroddíí' 
stodum. hinn. xvj. hlutr j oskiptum. firi Bessastðdum fiordung 
j hualreka. fiordungr j salltvýk. Rædt heyrda eg ad hinn Tolfti 
hlutur være j hualreka ad fiardarhorne. eý eru sýdur Renning^'' 
til þessa nefndar og med huoriu moti er [aj land kemr. 



[bætt við með annari hendi; alt það, sem hér fer á eptir 
seinni viðbót; [á spássíu með annari hendi. 



^^18. GUNNSTEINSTAÐIR. — WERÁ í EYJAFIRÐI. 485 

Pornn Hwsfreýa Eýulfsdotter gaf heilagre mariæ guds 
l^oder landid halft ad stad j Rwtafirde. skiliande þad med giof- 
^Qöe ad sá sem ad stad bygge. skylldi fæda arliga a paskadag. 
^ joladag. allra heilagra messu oc. iiij. mariu messur. þria fa- 
^^ka menn. huorn þessara æfinnliga. syngiast skylldí oc salu- 
^essur. vij. firi sál hennar arliga halfann atta tug ara. fra 
^odlate hennar. er ecki skyllda til standa lengur salu messum 
hallda . 



XCVl. Gunnsteinsstada kýrckia. 
A Gunnsteinsstodum er olafs kyrkia. 
hun á þetta jnnan kyrkiu. 

Olafz lykneski. mariu lykneski. kross. skrýn fornt, pax- 
^Pialld. kaleik. mercki. ij. alltarisklædi. iij. dvkar. ij. kluckur. iij, 
6r ein obrotinn. kantara kápa. messingar stykur. ij. munn- 
ög kola. fontz vmbunadur. Glodarkier. Tiolld vm kyrkiu. 



laug 



'^ctati. kyrkiu stoll. Baksturjarn. 

Reka halfann huals og vidar á deple. 
X aurar voru. 

í*ar er prestz skylld. tekr hann heima. iij. merkr. enu af. 
iJ- halfkyrkium. iiij. merckur. 

Tyund. heytoUur oc lysistollur af einum Bæ. 
Ecclesia non dedicata. 
[v. kýri). 



XCVIII, CDwkaþuerar klaustur. 
^ Klaustur hins heilaga Benedicti ad þuera j Eyiaflrdi a 
^ima land allt. medur aullum gognum og giædum. leygu land 
holl sydre ccc. ij. vœtter smiors. kothamar. c. frijdtt. ij. 
^^tter smiors og half mork. Rifkelsstader. cc. frijd. oc. ij. vætter 
^^^oi's oc vetrungs eldi. Grýta. c. frijdt. ij. vætter smiors. vetr- 
^^gs eldi. Laugaland ed sydra christfie. cc. ij. vætter smiors. 
^^i^i'ungs elldi. Laugaland hid ytra. cc. frijd. vætt smiors. 

ýtr^*^^' ^*^' ^^^^^' ^^^^ smiors, half mork. hwsbætur. Tiarner 
, ^^- ij' vætter smiors. vetrungs eldi. helga a c. trýtt, 
^^Pagerdi. c. frijtt oc vetrungs eldi. j fivilsgierde. c. leýgu. 



') [muii vera seinni viðbót. 



486 



ÞVEBÁ í EJAFIEÐI. 



1318. 



Saurlastader. geýtabu. j hrijsey yste bær oc midbær. leiga af* 
XXX,, vætter skreýdar. v. vættir salltz. Grimsey ad Basum. sand- 
výk. Grenavyk, xl. vætta skreydar. Gudmunda[r]atader j kinn. 
half fimta mork frijd. 

A melrackasliettu. Blikalon, Eif. asmundarstader. hos- 
kuUdznez. 

J>essi Egguer ^ þuerár klaustur. medr hoskuUdznesi a 
sliettu. j lonshofn halftt Egguer. j hrysey Egguer. 

fessa reka á þuerár klaustur. halfann attung hualreka vm 
sueinungzvýk fra fyliudalz á til sulna hafnar. enn j hofnenne 
halfam attung minna enn halfaun hual. 

J ormars lone halfann reka bædí huala oc vidar oc siett- 
ung og tuo hluti attungs. j audru lagi er att hafdi þorliotr 
prestr. og skipti ad slýku sem þeir eigu j hual slykt ad auUu 
vm hols reka til deylldar ár og fiordung hualgagna j audru 
lægi. J Ormars lone oc a hole fylgir landenu alnar kiefle. J 
Raufarhofn til giegnis lækiar halfa flutning, a hoskulldarnesi 
halfa Reka oc fiutningar. oc land firi ofan med aullum gog^' 

* ■ ' 

um. J Orfiris ey er fimmdeyla á hual ef rekr, eiga mukar ^^h 
hlute. giallda af fiordunginn ef fluttr er einer hlasshual. 
skipan oc allann vidreka. oc grasnautn og vardueyta skot- 
manshlut. — Land á asmundarstodum vm hardbak. auU þrigg*^ 
alna Trie oc smærre, rætur allar oc seliu Trie, ij. hluti binn^ 
stærre vida. Landi fylgia alnar kiefle. 

Á Hestanese halfann hualreka. oc flutningar og skip^^ 
epter þui sem þeir eiga j. oc giallda af vj. vætter ef. xx. ^nJ 
edur meira. iij. ef minna er en. x. vætter. J skinnalone allani' 
hualreka . oc reyda af firsta hual ef tuitugur er edur meirö 
xviij. vætter. halfa flutning og afreydsla til klifzhaga slýk sem ^ 
hestanese. A Rifi allann hualreka. oc so fiutning oc afreydsía* 
slýk aem a heatanesi. vm hualtiarnar allann Reka oc flutninga^* 
oc eingi afreydsla. J Blikalone austan fra Griotvordu oc vestut 
til forna oss halfan hualreka. allann vidreka. fiuttning allao^ 
til nyia oss. Enn half afluttning miUum osanna. og ein skipaö- 
j skamhedins nesi skal reyda. xij. vætter. af landmanna blut* 
skipta sidan j fiora atadi. skal. j. hlute fara á skinnastadi. ^nu 
sijdann á þuerár stadur siettung. 

A Griotnesi frá hualgiá j Raudagnupe. halfann hualreta 
oc flutningar. jnn til Griotgards. Enn ef hualur kemr j miH^"^ 



1318. ÞVERA Í EYJAFIEi)!. 487 

hualgiar oc hofdaskala, þa skal gjallda af. vj. vætter. a Griot- 
^esi á nu stadurinn halfann vidreka oskierdann. nema alnar 
kiefli edur smærre. Jnn fra gia j leýrhafnar Gnupe. til kleppar 
<^S8 attungi minna enn halfann hualreka. Enn miUum migendis- 
*íal3 oc melaenda. fimtungur vr halfum landz hluta. J audru 
Isegi halfann vidreka fra ose vt j griota^). 

Ad mana a Tiornesi. halfann Reka oc fiordung wr helm- 
i^gi. vidreka oc flutningi allt til kalfsgðtu. kiefli oc salltbrennu 
^Di allann mana ár Reka. 

Ad sandholum flordung bædi hualreka oc fiutningar. 
Þann Reka liet Broder ývar koma til stadarins ad þuerá 
Annan fiordung j sandhola Reka atti Biorn prestur. oc lagd- 
sa til stadarins med lyki hans. þuerárstadur á fiordung j 
^xastada Reka á sandi. Gardmanna Reka halfann bædi hualreka 
vidreka oc flutninga. so ad auUu vm Liosvetninga Reka. 
alla náttfaravýk fra ofeygzhelle til Suijnár þridiungur hual- 
^^ka oc vidreka, þeirra Trie(!) er meire eru. enn, x. alna. fra 
^%gzhe]le til miosyndis [.iij. attunga bæde j hualreka oc vid- 
^^ka oc flutningar^). slykt hid sama j hualreka oc fiutningu. 

austannverdum Eyarhofda. allt til naustár os. firi austann 
Söyrleýfs hofda. enn vestur fra osenum til ^). 

Kegýstur þeirra kyrkna sem j þeasari máldaga Book eru 

more Alphabetico^). 

A. breidibolstadurj Vesturh. LXXXVIII. 
^^•^iar kyrkia LIX. D. 

LArskogr XLII]. Diupedalur k. XXXVL 

^^Seyrzar kyrkia LXXXVIL Drafflast. k. XXIIL 
^^kyrkia VIÍL E. 

B. EinatBtada k. XVII. 
^^^^^ j Oxnadal Eiardalzar k. XIX. 

} fliotum XLVIII. F. 

^^í^estadur LXXVI. Fagranes k. LXIX. 

°'ondudalzholar LXXVIl. FeUz k. XLIX. 

^*^ístadahUjd LXXV. Flatatungu k. LVIIL 

J*'gar kyrkia j Skagaf. LXVIIL Flateyiar k. XXIV. 

^l^^lstadur j vatzdal LXXXV. Flugumyre k 



Hér endar rekaskrá Jörundar biskups frá c. 1296; [á spássíu 
^^^^ annari hendi; vantar niðrlag; í hdr. stendr blaðsíðutalan aptan 
^^^} hér er sett máldagatalan; registrið er sett hér í rétta stafrofsröð, 
þess er ekki glögglega gætt í handritinu. 



488 



BEGISTR. 



1318 



Gardz k. VI. 
GielldingahoUt LXVI. 
Glombæiar k. LXlV. 
Glœsebæar k. XLl 
Qnupz k. XCIV. 
Greniaet. k. XIL 
Grijmseyiar k. XXV. 
Grijmstongu k. LXXXIIL 
Grundar k. XXXVIIL 
Grijtnbacka k. XXVIL 
Guddala k. LXL 
Guniisteinst. k. XCVI. 

H. 

Eafraf. tungu k. IV. 
Bais k. XXI. 
Helgast. k. XVI. 
Hialltabacka k. LXXX. 
Hofdaetrandar hofz k. LII. 
[Hofskyrkia i Skagaf. LX]. 
Hof a Skagastr. LXXL 
Hola k. j Eiaf. XXXIV, 
Hola k. j Vesturh. LXXXIX. 
Holltastadar k. LXXIV. 
Holtz k. j fliotum . . . . , 
Hoskuldst. kyrkia LXXIII. 
Hrafnagyls k. XXXIX. 
Hryseiar k. XLVIL 
Hwsavijkur k. VII. 
Huammr j Laxárd. LXX, 
Huamz kyrk. j mydf. XCL 
Huamz k. j vatzd. LXXXIL 
Höfda k. XXVilI, Ll. 

I. 

IUugast. k. XXIL 

K. 

Kaupangz k. XXXL 

Kietu k 

Knappst. k 

Kuiabeckur 

Kulu kyrkia LXXVIII. 

L. 

LaufáB k. XXIX. 



Laugalandí k 

Laugmanslilijdar k. XL. 
Liosavatz k. XX. 
Lundabrecku k. XVIIL 

M. 

Malmeyar k. L. 
Marstadar k. LXXXL 
Melstadar k. XCIL 
Miklebœr j OslandzhL LIII. 
Miklibær j Skagaf. LV. 
Myklagardz k. XXXVIL 
Mvkaþuerár k. XCVIL 
Mvla kyrkia XIIL 

Myrkar kyrkia 

Mælifeilz kyrkia LXII. 
Modruvaller j Eiaf. XXXIL 
Modruvaller j Horgard. , . . 

N, 

Nes kyrlí[ia] XIV. 
Nupufell XXXIIL 

P. 

Prestholar IIL 

R. 

Eafnagilz k. XXXIX. 

Keikia kyrk. j Tungus. LXIIL 

Reikiahiijdar k. IX. 

Eeinistadar k 

Rijpnr k. LXVII. 

S. 

Saudanes 1. 
Saurbœr j Eiaf. XXXV. 
Sylfrast. k. LVIL 
Skinnastader V. 
Skvtustader X. 
Spakonuf. k. LXXIL 
Stadarbacka XCIII. 
Stadur j Kinn XV. 
Stadur j Rutaf. XCV, 
Sualbard vit Eiaf. XXX. 
Sualbard j þistilf. 11. 
Suijnavatz k. LXXIX. 



1319 



BÆNDB KÆUA ADÐUN BISKUP 



489 



^^oí" j Suarvadard. XLV. 
■í^iorn a vatznesi XC. 

W. 

Wallna kyrk. XLIII. 

^|fledalztunga LXXXVL 
Widemyrar k. LXV. 



Wydevallna k. LVL 
Wndennfellz k. LXXXIV. 
Wppa liyrkia XLVI. 
Wrda kyrkia XLIV. 

Þ- 

paunglabacke XXVI. 
puerár kyrk. XI, LIV. 



^37. [1319J. 

bænda fyrir norðan land tii Hákonar konungs háleggs, 
sem þeir kvarta yfir ýnasum nýjungum og óiögum, er 
-^^ðun biskup fari með. 

ölH l^^^^' ^^^^- ^^®- 24—26, dóma og bréfabók frá 17, 
J^Í.^Steph. Nr. 62. 4to bl. 126b~127 (Eyrspennía eða Espliæía) 



, tíö Jorláks biskups (um 1650); AM. Nr. 382. FoL á 
30 c. 1770; Add. BibL Univ. Hafn. Nr. 4. 4to (áðr Nr. 

kom ^'^' ^^^' 1760, og segir bandritiö "Hér upp á 

(D" /®^*''*^'^ót Hákonar konungs: þenna hátt hæfir sýslumönnnum" 

^Dif 'í ^^^' "^^' "^^^^' 1^^^ ^^' ^^"^^ ^*"^ auövitað er. Bréfiö er tekið 
8tí f ^^^'^upasögur séra Jóns Halldórssonar og er notuö afskript 

bríf ^ ^^^^^' ^^' ^^^' ^*^^ ^^^^- 65-66). þetta 

afgk.^^ Prentaö i Kirkjusögu Finns biskups H, 166—68. Jar eingin 

lial/^^*' ^^^^^ ^**^^*^^ ^^*^^ ^®^'*' 

bei ^ í*^^^^ rithætti, sem þær höfðu, Ijví hann et' eius og títt er frá 

^ tÍQia, sem afskriptirnar eru gerðar á. 

Sendibréf íslendinga til Noregs^). 

Virðugligum herra sínum Hákoni með guðs náð Noregs 

^iigi hinum kórónaða senda bændr ok almúgi úr Hóla- 

^i^^psdæmi á Islandi kveðju guðs ok vora^) med auðmjúkri 
PJönustu. 

Jesus Christus umbuni yðr fyrir margar ok fagrar réttar- 
^ senQ þér bafit [oss geíit^), ok einkanliga þær, sera í því 



pj. ^ þannig 315; Sendibrief Islendinga til Haakonar kongz G*^; <Sup- 
^^catz og Skrifvelse fra IslæDderne udj Holum Stift til kong Baageii 
haf ^.^^^ Biakop Audun paa Hoium, hans nyefunder" 4. 4to; hin 
^ ^^"ga fyrirsögn; =») sijna 62; [óvart gleymt úr í 315. 



490 



BÆNDR KMUA AUÐUN BISKUP, 



1319. 



bréfi stóðu, sem [Gunnarr ráð^)sveinn yðar haíði ^)til íslancls, 
þótt vér hefðum þar minna^) létta af enn yðar góðvili hafði 
grundvallat, sakir þess at virðuligr [herra Auðun biskup^) viH 
þeim með aungu móti samþykkr verða, svá sem þat lögmaðr 
segi lög um fésektir í kristindóms bælki^). Ei[giJ vili hann ok 
fésektirnar minkist í kristindómsrétti svo^) sem yðar bréf býðr. 
Hér með hefir hann nokkur nýmæli á oss þegnum yðrum, þa^ 
sem vér viljum ei[gi] undir ganga. 

Er þat fyrst at hann segir biskupinn ráða eiga öllu Þ^^ 
góssi, sem til kirknanna er gefit eða goldit, svá ok tíunduo^ 
ok sálugjöfum ok offri í móti íornum landsins vana, því 
kirkjubóndinn hefir æfinliga haftaltþat offr, sem minna er enn 
hundrað, með biskupanna samþykt kirkjunum til uppheldis olí 
kennimönnunum^) til kostar, ok svá tíundir'allar. Ennvérseg]' 
um, at tíundirnar, offrit ok sálugjafirnar hafi selzt kirkjubæn^' 
unum til matarverðs^) prestinum*-*) ok til tíðakaups, ok þatæfio' 
lega liaft ok haldit, ok því viljum vér ekki biskupsins áfottí^ 
samþykkja. 

Sú er önnur grein, at biskupinn segir at kirkjubóndino 
eigi at sýna með löglegum vitnum at kirkjunnar skuldir haö 
lagzt j lausafé ok útjarðir. Ellegar segir hann kirkjuna eig^ 
fimmtigir hundruð í þá jörð, er hún stendr á. Enn vér viljnn^ 
þat eigi^*') samþykkja. 

pegar ok at nokkut er kirkju eignat, sem hún [stendr á^^)' 
þá hefir æfinlega kirkjubóndinn einn varðveitt, [þá viU hann^^) 
ok' prestum^^) sínum til halds veita; allar þær aðrar smá' 
tíundir^^), sem at fornu hafafátækir haft, ok minna er enn eyri^ 
tíund, vill hann parta sem aðrar tíundir í fjóra staði; verðr 
þat guðs ölmusum^^) mikill skaði ok bændum einnig, ok Þ^*' 
viljum vér eigi þola. 

í>ér hafit ok^^) fyrirboðit í yðrum bréfum, at prófastar 
upp dikti nokkurar fésektir með útsetningu af heilagri kirkj^^ 



[eyða í 62; nu sydst b. v. 62; rainni, Hist. Eccl., JHaH^" 
4. 4to; ') [bÍBkup Auðunn 315; hMi, JHalld., Hist. Eccl, 315; Balk' 
inum 62; flo b. v. 62; ^) kennidóminum 315; uppiieldis, JI3al^*^'' 
«) prestunum 315; ^^) ei 315, 62; ekki 4. 4to. JHalId.; ") [á stendr 
315; '') [þat vill hann, Hist. Eccl.; þat hann viU 4. 4to; prestinutn 
62; '^) sínar tíundir 62; ^*) aulmusu monnum .62; '*) og b. v. 62. 



^319. HAUHR ERLENDSSON. 491 

^ðr öðrum forboðunum^), enn vilja eigi lögmanns úrskurði hlýða, 
^tan aekta oss ok sækja eptir sinni vild; eru alíkar sóknir 
bðeði móti lögum ok landsina vana, þeim sem [hér hefir gengit 
í landi^) með oss^). 

Góði herra Hákon konungr! í>at hefir hér lítt ok óheyri- 
löga orðit ok til tekizt, þá útlendir^ biskupar hafi hórþreingdir 
^erit inn í landit í móti landsins vana, sem at fornu hefir yfir 
staðit [ok þeirri^) samþykt ok ásetningu, er skiput var, þá hei- 
^^gí* Jón biskup^) var kosinn af lærðum ok leikum á Islandi, 

til teikns at biskupar skylldi [svá kjósast hér í landit æ 
síðan^). 

Biðjum vér yðr auðmjúklega, at þér sjáit svá til með guðs 
^ískunn, at e[ig]i sé leingi saman ágjarn höfðingi ok heimskt 
því at þar af hefir opt mikil óbæfa sket. Sjáum vér ok 
^y^i at á fárra vetra fresti hefir kougdómrinn hér ekki utan 
^^fiði ok kostnað, enn kirkjan alt[góss með at gera í landinu**), 

því bjóðum vér oss ok öll vár málefni 1 guðs vald ok 
yðvart, biðjandi at þér haldit oss með fornan ok nýjan rétt 
l*^ön, hér hefir verit samþyktr at^^) réttu þingtakiii), ok 
^*^yrkja oss at vér höldum váru frelsi ok föðurleifðum, skipandi 

örugt traust, svá at vér megum vandræðalaust várs réttar 
^jótandi verða. 

Gefi þat vár herra Jesús Christus, at þér sjáit svá fyri, at 
^^svaldandi guð hafi lof ok dýrð, enn þér sæmd ok heiðr, vér 
yörir þénarar náð ok nytsemd nú ok at eilífu. amen. 



^38. 26.-28. Juni 1319. i Oslo. 

^^iíNiNGR er gerðr miUi Noregs og Svíþjóðar út af því að 
^agnúa Eiríksson er tekinn til konungs í báðum þeim löndum. 



^ 315, 4. 4to, eist Eccl; forboðum 62; landid 62; [ad fornu 
^^^^ ifer staded og genged raedal vor, JHaUd.; ') vtlendskir 62; [í 
J*' ^'^^- Eccl.; í þeirri JHaUd.; oc þeirri 315; það er Jón biskup Ög- 
J^ndareon á Hólum 1106-1121; "') [svo æ kjósast hér í landið síðan 
^^Hist. Eccl.; œ svo JHaUd.; œ, bI. 4. 4to; hier a Jslandi oc sydan 
' goz i landinu med ad gera, Hist. Eccl.; ') sl. 62; med 62; 
' samtake, Bist. Eccl. 



492 



HVALSKIPTI í VIKUM Á SKAGA 



1320. 



Sór þann samning «a heilogh ewangelia» mart stórmenni, og 
þar á meðal «Hauker ErIendzson», Samningrinn fór fram og 
var bréfaðr «a sietta. fimta ok fiorda [kalendas] doghom ju'ij 
manadar neest eftir frafall wirduleghs herra Hakonar Noregs 
kononghs agætrar aminninghar. a þi are sem lidit er fr^ 
burdartid waars herra Jhesu Christo CO**. ccc^ vettra oknitiaö 
vetr i biskupsgardenum i Aslo.t. 

(Norges g-l. Love HI, Nr. 63 eptir afskript med hendi Arna 
Magnússonar af glataðri skinnbók frá 14. öld; Dipl. Svecan. Nr. 
2196; Norske Sami. V, 531 — 32; Miinchs Unionshistorie I, 9-13' 
Dipl. Norv. VIII, Nr. 50; Thorkelins Analecta bls. 48—49). 



339. [um 1320]. 

Skjeiá um hvalskipti í Víkum á Skaga. 

AM. 379. 4to bls. 18 skb. þetta skr. c. 1500; AM. dipl. af' 
skr. 500 eptir transkr. frá 1645, og eru hér eptir því fyltar eyður 
skinnbókariunar, Jón Sigurðsson hefir viljaö árlæra þessa skrá se^i 
hór er gert. 

fetta ero hualskipti j uijkum fyrir austan fram aa skag^* 
fyrst skal skipta j þria stadi. eigu uijkaloud haifan þridiuu^- 
þar ga [þoruajrdr þiidiung j reka skipti. enn halían eigu bene' 
dicht oc þorst[einn] oc ía þoruardr þar j liordung. þa ^ig^ 
uijkalond [allau] annan þridiung. þa er efter einn þridiungw''' 
þeim skal [skijfta j þria stadi ei[nn ei]gu uijkalond. þa sköl 
skifta j helminga odrum hlut. þa fylgir sa hlutr annar hafní^*' 
londum. þa er efter ha[lfr] annar hlutr oc skal þeim huoruDO" 
tueggia skifta j hel[minga. eigu] þar annan hlut aboti oc br^edr- 
þoruardr oc iilug[i at helming]i huorer. iUugi aa helming ^^^^ 
þoruard enn nu er illuga l[utur k]ominn under brædr. ^^^^ 
annan hlut eigu hafnarloud. 

í>esse ero riett hualskifti j uijkum ath ollom hual si^ 
skift j helminga tekr annann [lu]t. uijkalond. enn odrum ^1^' 
skal skifta j þria stadi. tekr ei[nn] benedict oc þorsteinn. ^^^' 
ann hafnarlond oc ka[lldrane] ath helmingi huort. hinum þri^^^ 
hlut skal sk[ipta j þrjia stadi. tekr einn hlut uykalond. anoan 
[hafnarlond. þri]dia bryniolfr oc er þad tannsona r[eki]. 



1320. 



BRÉF ÁRNA LAURENTÍUSSONAR. 



493 



[Uffi 1320]. 

Bréf bróður Árna Laurentiussonar með Dunstanus sögu erkí- 
biakups. 

Arni er vígðr til bræðralags á þingeyrum 1318 um sama 
SKeið^ og Bergr Sokkason (Bps 1. 832); ea til prests var hann vígðr 
^\Joni Halddrssyni Skálholtsbiskupi 1323 (Bps I, 850); er því 
refið og sagan yngri en 1318, en eldra en 1323, að báðum árum 
Kieðtöldum, því hér nefnir Árni sig bróður. 

^ AM. 180B. Fol bl. 1 skinnb. c. 1470-80. Prentað framan 
E*unstanus sögu í Icelandic Sagas edit. by Dr. Guöbr. Vigfússon 
^ondon 1887 lí, 885—86. 

[A]wllum godum monnum oc rettruavndum eda þenna 
^khng heyravndum oc ýfirlesavndum. sendir brodir arne laur- 
^íitii eilifa heilsu kvediu j drottni worum jehsv christo. 

^Gdur þui at nockurer godfvsir menn hafa bedit mic. at 
ö3Vndi saman setia j eina frasavgv þat sem ec fýnnda j 
.^gvm ritningvm af lifi oc jarteigna gíordvm sæis dunnstani. 
^^ötarabýrgls erchibiskvps. Enn af þui at ec kennir mic til 
^^^i"ar gerdar miog uanfæran. hefur ec vm stvnd. j mote 
ð-t giora þenna þeira vilia. nu ef svo er. þaa hefir ec 
^l^^ii* stadit. at firir [þær] sakir at bænir risa vpp af sannre godfýsi 
S^d oc þenna hinn heilaga biskup dunnstanum. þvi hefir 
saman lesid. j fylgiandi frasogu þav æuenntýr sem miog 
stadit svndr dreift i imissvm bokvm. af fýrrnefndvm 
^ vini oc vorum anndligum fedur dunnstano. bidr ec alla 



stadit. 



^.L^^ si^rtveria. at þier hlydit til eftir farannda efnis med 
litilæte, oc bætit vm med þolinmædi. þo at min orda 
se nockvd suo. atfýnndilig eda leidindafullt. edur eigi 



godfv 
tiltæki 



listuligt sem þessv agæta efne til heyiir. virdandeþar meir 
ord^"^^^^^^ verdleika dyrdligs dunnstane erchibiskvps. enn min 
gud ^ ^^^^^^ íVamburd. at hann bidr þvi framar firir ydr til 
oc hi-^^^ ^^^^ veitit honvm meire sæmd, oc heidr j attslðdv. 
Ijon ^ þessara faav ævenntýra sem sagnameistarar hafa 
se sæmdar giort enn oss til gledi oc anndarligrar nýt- 

Wa ^^' ^ ^^issligvm bokvm eptirlatin. j fýrstu mun ec fram 
hier "^orænligu modurmali. er tii heyrir suo uottandi sein 



494 



KNGEYRARIvAUSTR 



1320. 



341. 20. Mai 1320. ál?igs;jumi þrándheimi- 

VlTNiSBURÐK í>óris ábóta og Gríms ábóta í Hólmi um stofori'* 
í>ingeyraklaustrs og biskupstíundir til klaustrsins fyrir vestao 
Vatnsdalsá. 

Afskriptasafn ÁM. Nr. 438 «ex originali monasterii Thingey^' 
enais accuratissime» (AM.). Sjálf afskriptin er ekki með hend* 
Árna, en hann hefir aptan við bréfið dregiö upp^ «forma literarum"^ 
í frumbréfinu og iunsiglabrotin. Um bréfið fer Arni þessum oröuin* 
«Viö briefid hanga brot af tveimur insiglum, er skripten ÖU bur, 
broten og meste partur insiglana. alleinasta siest af reliqviis ad ^ 
bádum þessum innsiglum hafa staded messuklædder menn i huss" 
djrum, og stolpar staded á bádar hlidar. true eg insiglen haí^ 
kringlott vered. þo er þad ecki riett vist. a hædena hafa þau verj 
hier um l^/s þumlungur. þveingerner hafa skorner vered af siali 
brefenu a þann m§ta sem hier fyrer neðan er myndat-. «VitniS' 
burdur þoris abota og grims abota 1320. medal þingeyrabrefa ^ 
med sömu hende sem ejusdem grims abota i Holmi skiödebref "PP 
Mylnustðdi vid JIu i Nidarose dat. 1319. inspexi accurate lig^^^ 
þetta sidsta bref medal nidarross domkirkiu brefa». Önnur afskrJP, 
af bréfinu eptir frumbréfinu er meðal afskrr. Arna Nr. 2893 . 
AM. 377. 4to bls. 9—10 og AM. 280. 4to bls. 147-48 nieo 
hendi Hákonar Ormssonar c. 1640. Bréfið er prentað í F. •'^ ' 
Hist. Eccl. Isl. II, 183—84. 

Vitnisburdr okkarr þoress abota ok grims abota j bolöi^ 
er þessi. 

Thorkell prestr trandiU gerdi fýrstr noanna bð. at tbiDg^ 
eýrum j uazdal i nordlendinga fiordunge á jslandi. undir 
naíni at þar skýlldi klaustr uera. sua sero kirkia uar þar 
uigdi bana beilagr jon hinn fýrsti hola biskup. ok af Þ^* . 
þar lagu engar eignir til uttan siolf heima jordin. gaf Þ^^,j 
sami heilagr ok gofuglegr biskup kirkiunni ok klaustrini* 
æfinlegs upphelldis biskups tíundir sua miklar sem uerda 
þrettan kirkiu soknum fýrir uestan uazdalsá. lágu þessar 
undir frialslega undir thingeýra klaustr a dogum atta 
biskupa. þar til er jerundr holabiskup tok þær undan ^ 
ualldi en engu laga profi. þordi huargi aboti biarni ne bos^ 
kuUdr at kæra fýrer ærkibiskupi um þessar tíundir sakir 
rikiss. uttan þa uar kært er uisitatores komo næst til 
til þess at eigi mætti hefda undan klaustrinu. gekk Þ"^^ j 
ekki til uegar at sialfer uisitatores uáru suudrþýkker 



1320. 



KONUNGSBRÉF UM YFIRGANG KLERKDÓMSINS. 495 



ííDiIIuni^ hofum uid ok set þa menn er þessar tíundir toku 
saman klaustrinu til handa. ok sialfra þeirra ord heýrdum uid 
t^i" um, her med er ek broder grimr nu abote j holme buinn 
sueria upp á sal mina at minn herra jerundr ærkibiskup 
^^gdi þetta orett uera gort uid klaustrit en sira audhun brattr 
sagdi þetta uera opinbert ván. ok þui settum uid okkor inn- 
fýrer þenna uitnisburd scriptum apud wigg. feria tertia. 
^bdoma pentecostes. anno domini CíD^. ccc^. xx. 



3*2. 10. Juní 1320. 

■ttEF Magnús konungs Eiríkssonar um yfirgang Auðunar Hóla- 
Wskups og lærðra manna. 

l)Gt ^^' ^^^" ^^' 3^698. 4to bls. 127—28 skb. c. 1340; er 
|-/a hið elzta handrifc og bezta, sem þessi réttarbót er til í; mun 
^ seinna verða prentuð með Jónsbók ásamt nákvæmum saman- 
^^í'ði handrita. Áðr er hún prentuð í F. Joh. Hist. Ecc]. Isl. I, 
V ~~^0 nieð latínskri þýðingu; á dönsku er hún prentuð i Jons- 
<igen Kh. 1763 bls. 390-91; ágrip á latínu er prenfcað 1 Crymo- 
Arngríms Jónssonar lib. III, 127—28. Hún er tekin upp í 
1 ^^"P^sögur séra Jóns Haldórssonar. Hún er svar upp á kæru Norð- 
^^^mga frá 1319 jfir Áuðuni biskupi (Nr. 337 hér að framan). 

[^Jagnus með Guðs miskunn. etcetera. 
Herra haukr erlendzson. kietill thorlaksson. snori logh- 
^^^^ oc margir aðrir dðgandi menn er ver lietum vtan kalla 
teeðu os með brefum norðlendinga af halfu þegnanna 
^ ^|tuugans her með ýðr um ýmissa afdrattu oc þ[u]inganir 
/ ^^skupar oc aðrir menn lærðir gera ýðr i moti Iðgum oc 
^Da laudzins uana um halfkýrkiur oc at biskupar uilia 
oc tekit hafa til sin oc kyrknanna af fiski oc huolum er 
fat ^^^'^3i eðr fluttir uerða aa helgum dogum oc taka af 
*^una monnum. sua oc alla þa tiund sem minni er enn til 
8. oc fatækir menn eighu at hafa uiU biskup taka til sin 
^Qi kristzfee er biskupar uilia taka af fatækum monnum oc 
^^^a umboðsmonnum. 
lei ^^^^^^ eingu moti þuilika ohlýðni oc rangindi 

hlýða lata. ok þui firi bioðum uer biskupum oc lærðum 



496 



SÁTTMÁLI VIÐ NOREGSKONUNG 



1320. 



monnum at seilaz m þegna uora moti logum oc fornri sið' 
ueniu. 

■ 

Sua þoat holabiskup uisiteri um huert ær biskupsdseiDi 
sitt þa uilium uer at hann komi i huern loghhrepp sem forn 
logh uotta oc gisti at annari huerri soknar kýrkiu utan bændr 
uili framar. 

Bioðum uer þegnum uorum oc ollum almuganum 
standa oc hallda rettindum sinum oc ollum fýR nefndum arti- 
culis eptir þui sem þeir uita firi Guði at eftir fornu hafi verit- 

Bioðum uer hirðátiora uorum Riddurum uorum hirð uorri 
oc ollum landzins formonnum at styrkia þenna uornn boðskaP 
eptir þui sem þeir uili til suara firi Guði oc oss, vitandi fi'*^ 
uist at oss mislikar ef þer gerit oðru uisa, 

Var þetta bref gert. vij. nattum firi botholfsvoku aa fyst* 
£ari Rikis uors innsiglat sialfum oss hiauerandum. 



343. [1320]. 
Bréf íslendinga um sáttmála við Magnús konung Eiríksson. 

He'r er prentaD entir IBfél. 309. 8vo bl. ^la—b (ÖxnafcHsbók) 
skr. c. 1620; boriö saman við: Gl. kgl. s. 3274A. 4to bl. 
sla. c, 1620; MSteph. 13. 4to skr. 171Ö bls. 306-808 (= 
308—11 (= bj; J^iskupsslíjalasafn 127. 4to; Dómabók Jóns liáyÍ!^: 
dóniura Pctrssonar í 4to uö smnu nieð licndi Jóns Gissurssonar á Nnp^ 
(afskr. Jóns Sig-i.irössonar); alt á pappír. Bróf peUa finst í nolílí'''^'" 
fleiii afskriptnmi), svo seui MStcph. 41. 4to c. 1730; AM, 38^« 
Fol. c. 1770; Ny kgl s. 1080. Fol. c. 1760-70 og enn víöíir, 
en eingar þessar afskriptir skýru neitt íramar en hér er. ^^'^^, 
er prentaö í Lovsaml. for Jsland I, 32 — ^33 og árfært t'ú 
þar eptir prcntað i Jónsbók Akiireyri 1858 bis. 279 — °' 
einnig heiniíærc til 1319 ; latínskt ágrip í Arng:r. Jónsson" 
Crymogæa IJI, 127; einnig á latínu í þorm. Torras. Hist. " 
IV, 454 og árfært til 1320. Sbr. Jón Arnason: Indledn. ti' 
isl. Rettergang Kh. 1762 bls. 477. Ártaliö 1320 er rétt, eji eii^ 
1319 (sbr. Laiirontíussögu, Ups I, 835). Árið J319 vita íslfi"^.^ 
ingar ekki annað cn Hákon háleggr sé á lífi, því að þá skrifa 
honnm, eu ekki Mitf'núsi konnngi, kæru yfir Auöuni Hólabiskt'pb 
sem Magnús (ríkisráöið) svo svarar 10. Júní 1320, 



») Af Gam]a Sáttmáia hef eg rekið mig á fáeinar afskriptir. senj 
ekki eru notaöar í Dipl. Isl. I: Uldal 322. 4to skinnb. c. 1570; Ulda 
320. 4to papírshdr. 1ö03í AM. 60. 8vo bJ. 101 — 102 papp. c. 1690. 



1320. 



SÁTIMÁLI VIÐ NOREGS KONUNG 



497 



Vmm skattlofun og eid Islendinga^). 
OHu vitru^) og uirdilegu rijkis radi og geimslomonnum 
[kongz godz^) j noregi senda bæadur og almugi a Islandi 
Kuediu guds og sijna. 

Ydur uilium vier kunnugtt giora at Gunar radsueinn tiedi 
^yrir oss a alþingi med audmiukum godvilia vit kongdominn 
hann fremst^) matti^) at þier badut oss sueria jungherra 
^^^nusi dotlur syni virdugligs herra Hakonar kongs hins kor- 
onada slijkann þegnskilldu eid sem hans virdiligum forelldrum 
jataf^) æfinliga [til þarfinda oc þeirra afkuæmi at forfalla- 
siisu?) kongsins vegna^) j moti vorum skattgiofum at tilskild- 
)• vj. skipum hingat til Islands^^) huort sumar þeim giæd- 
hladinn er landinu væri nytsamlig^^). 

• ■ 

y- fyrir nordann. 

fyrir sunnann. 
[eitt i austfiordui2)^ 

j. a vestfiordum^^), 

at islendskir sieu laugmenn og syslumenn [og aller 
^^lldznienn aa landinu^^) sie annar laugmadur fyrir nordann'^) 
^^ð. enn^ö) annar fyrir sunnann^^) oc hafi þeir [til syslu- 



). 



^nn saukum^^) þess at vier vilium ecki at af^^) oss standi 
^.^^J^^igd^i) vors mals22) þa hofum vier^^) giort oc giora 

tíref Jslendinga til Noregs Rijkis Kads 3274; Gamle Sattraale Js- 
^^J^^^inga vid Noregs konga anno doniini 1261, JP.; skilmalar vid Magnus 
epf^ ^''"'^^son 13a, «Epter cliariis sem mig minner eg hafe feinged 
'r Kinar Eyiolfsson »; sania bref eptir chartis Jons Magnussonar enn hann 
^ ^ eptir chartis fodur sins Magnusar syslumanns fQdurAssesor Arna 
/^Snussonar líb; viturlegu 13b; voru 309; [kongsgards 3274, JP, 
' 1 Kongsgarde 13b; framast JP; huernig b. v. 3274; hvorn eid 
Jp.^"*^' ^"^'■n þier(!) 13a; huörnenn b. v. 13b; ^) af voru foreUri b. v. 

) af b. V. 13a; af kongsins álfu JP; ^) [fyrir sig og sijna eptter- 
^^^endur oss til þarfinda og voru afkuæmi og af kongsins alfu tilskilet 
^^^ote uornra skattgiofum 3274; "^) landsins 3274, JP, 13b; ^') naudsynleg 
eitt ^-^^' ^^ödsynlegt 3274, 13a; [j estfiordum eitt 3274, 13a, 13b; 

AuBtfiarda JP; [og eitt a vestfiordum 3274, 13a; i vestfiordura 
u ^*^' og annad til vestfiarda JP; '*) [sl. 309; j landinu 13a og b; 
sysl^'^""^" JP; sl. 309; nordan JP; land b. v. 13a og b; '«) [ei 
(syslurnar 13b) 3274. JP, 13a og b; '«) saker 3274, JP, 13aogb; 
l ^3b; brigde I3a; ") skilraala JP; ") sl. 309. 



498 SKIPAN EILÍFS ERKIBISKDPS HIN FYRSTA. 1320. 



vilium alla þa þegnskilldu sem vier erum^) honum skiUdugir^) 
at ueita eptir firsaugdu skilordi þar til er^) þier megit gott 
rad fyrir giora at vier megum na fornum heitum*) oc nýum 
skilmala^). 

vite^) þat fyrir vijst at vier þikiumsf^) lausir eptir þu^ 
fornazta briefi sem [vort ferelldri svor^) Hakoni kongi ganal^ 
ef vier faum eigi at sumri þat^) sem oss er jatat af honum oc 
nu mælum vier til. 

[skreid oc miol vilium vier ei flitiest meiri medan hallseri 
er j landino^^) enn kaupmenn þurfa til matar sier. 

^^) utanstefningar samþickium^^) vier ei framar en laugbok 
vottar. 

þa eina vilium vier soknar menn hafa er bændur kiosa^^)* 
vilium vier þann tijma sueria en ei fir sem^^) [rijkisins 
rads bref^^) [med jnsiglum er^^) oss sendt^^) oc þar med [frana 
komi goduilie^^). 

gefe þat vor herra jesus christus^^) at þier^^) giorit 
rad fyrir þessu oc aullu audru at saF^) uirdiligs herra Haqonar 
kongs sie til eilijfs fagnadar [jungherra magnusi'^^^ til heidurs 
oc æru ollum oss til fridar [og fagnadar^^) bædi j brad oc 
leingd^^). Amen^^). 



'344. 9. Juli 1320. i Björgvin' 

Skipan Eilífs erkibiskups í Niðarósi hin fyrsta. 

Skipan þessi, er hér fer á eptir, er prentuð í Norges gl. LoJ^ 
III, 246—49 og er þar skoðuð sem tvær statútur, og kölluð /?/^^ 



sl. 309; ') skyUdir JP; sl. 309; þannig 13ab; frijheitoi" 
309, 3274; [fornum og nyum skilmala JP; «) Vitid 3274, 13ab; E"" 
vitid JP; þikiustum JP; þykiunstum 13a; [vorer foreHdrar soru t^^' 

sl. 309; 'O) [Vilium vier ei ad flytiest meyri skreid af landinu 
medann haUœri er 3274; '*) um b. v. 3274, 13ab; vilium JP; '')^^^^' 
þyckia JP; ad 3274; enn sem 13a; [brief Eijkisins Kads 32? ' 

eru 13b; send 13b; [sl. 3274; '^) [samkominn skilmali 327 ? 
skilmáli, öll nema 309; christur 13ab; sl. 309; ^>) salu ' 
") [jungherranum 13b; jungkiæra JP; ") farsældar 13a; =") [gag"^ 
nytsemda bœdi brad og leingdar 3274; ") vantar í öU nema 3274. 



1320. 



SKIPAN EILÍFS ERK.1BISKUPS HIN FYRSTA. 499 



og ónmr skipan Eilífs erkibiskups. En það er auðsætt, að þessu 
'^^^ varið, heldr eru þeir textar, sem hér eru táknaðir með 
ágrip úr einni og sömu skipan, sem upphaflega hefir verið 
|örð a latínu; til þess að sýna þetta er nóg að benda á, að I § 
' sama og II § 4—6, og er það harla ólíklegt, að hið sama 
skupaþing hefði farið aö gefa út tvær almennar skipanir, þar sem 
*ði hið sama í báðum. fessi skipan er, eins og flestar hinna 

n erkibiskupaskipana frá Niðarósi, að eins til í islenzkum hand- 
ntum. 

I. 

. ^M. 671. 4to bls. 17 skinnb. frá c. 1340—50, gæti enda 
jenö frá 1330-40; ÁM. 148. 4to bls. 266—67 skinnb. e. 1500 
^^Jjfeyjabók); AM. 42A. 8vo bls. 217 (að eins § 6—7) skb. c. 
|480; AM. 176. 4to bls. 60—61 skinnb. c. 1570; hefir hvorki 
^^ö' 42 né 176 áðr verið notað við útgáfu statútunnar; 671 er 
öotað í^NgL. og kallað C; hafa Norðmenn ætlaö að það handrit 
i"! frá 15, öld, en það nær eingri átt; Jón Sigurðsson setr það 
. ■^^'''0, en það er víst heldrseint. það virðist bersýnilega skr. ekki 
einna en 1340- 50. þessi kafli statútunnar er áðr prentaðr 1 F. 

Hist. Eccl. Isl. I, 477-78 og NgL. III, 246—48. Norð- 
"^^Qii kalla þetta fyrstu skipan Eilífs. 

Saiöþýckt biskupanna*). 
Jn nomine domini amen. 

Eilifr með guðs miskunn erkibiskup j niðarosi. helgi biskup 
ösló. vilhialmr biskup af orkneýiam. auðfinnr af bergviu. 
af stafangri. hallvarðr af hamre. signarr af fðreýium 
samri miskun gerðu þessar skipanir i bergvin jn concilio 
í^^ouinciali, anno domini CD**. ccc^ xx^. ok buðu at halldaz 
y^l^i vm alla^) prouinciam. 

1- Pyrst at þeir staðfestu allar skipanir hinna fyrri bisk- 
Pa vm gt,yi.i5 heiiagrar truar. ok heiðran heilagra hluta ok vm 

^ ^ ^iðu. Enn^) bannz pinur allar ok suspensionis priuacionis 
) interdictiö), af fyrrum biskupum settar, eða þær pinur 
^ sem ogurligar^) eru. kolluðu þeir allar aptr. 

2- Buðu þeir klerkum allum at hallda sik fra^) deilum^) 
S^tJ í^siðsamligum hlutum ok hallda sik til dygða ok 
..^^^^^^ioi^^ gtett þeirra ber^^). 

ijj^- ^^^' ') allann 148; allt 176; seni{!) 148, 176; *) ann(!) 671; 
^^llum 148, 176; «) olaugligar 148, 176; ') af 148, 176; ') og 

Prætum oc b. V. 148, 176; ') sl. 148, 171; byriar 148, 176. 



500 SKIPAN EILÍFS ERKIBISKUPS HIN FYESTA. 1320. 



3. af þi at lærðir menn hafa gert sik ofmerkiliga uio 
opinberan friðlulifnat er þat boð þeirra at hverr prestr eða 
klerkr [sem er^) infra sacros ordines. hverrar stettar sem bann 
er, ef hann helldr friðlu opinberliga j sinu husi eða a sinum 
kosti manað saman siðan hann hefir heyrt þessa skipan. þ* 
skal hann luka þegar biskupi [fiorar merkr] ef hann er hofut- 
prestr. [enn ef hann er kapelluprestr eða diakn. tver merkr^)- 
helldr hann siðan tver vikur friðlu með fyrrsðgðum hætti. 
skal hann giallda tvð slik. Bðtir hann eigi innan tiv daga 
siðan. þa er hann skildr við kirkiu [eða beneficium^) þat seiö 
hann hefir ok skal eigi segia ODesso fýrr en biskup hefir leýs* 
hann af sinum glæp. 

4. Gðra ok eigi hðfutprestar at þessu, sva at þessar piDU^ 
halldiz af þeirra vndirprestum, þa skulu þeir liggia vndir sðiO' 
um fearpinum sem hinir, ok pinaz framarri. ef þeirra biskup^ 
syniz. 

5. *)[Er ok^) nðkkur klerkr sa er stýrkir nðkkurn niau^ 
með raði eða með annarri tillðgu moti retti eða frelsi heilagr^^ 
kirkiu. þa er hann suspensus ab officib et beneficio ipso fac^^ 
eptir þeirra skipan. 

6. Fellr ok vndir þa sðmu pinu hverr klerkr sem göDg^ 
vndir nokkura þiaí^ eða anauð leikmanna eða leggr sik vndi'' 
þeirra valld með nðkkurum hætti [moti klerka priuilegijs. 

7. Sækir ok nokkurr klerkr sðk eða gerir samband®) ^^^^ 
retti ok frelsi heilagrar kirkiu, [eða heiðurs biskuplig^^*^ 
tignar'). þa ma hann eigi veliaz til nökkurs sgmiligs 
bgttis eða tignar vtan aðr[ar] Iðgligar pinur þær sem a baí*^ 
eiga at leggiaz^). 



[sl. 148, 176; [sl. 148; [oc ab beneficio 148; *) hér byO^^ 
42 og hefir fyrirsögn: "Eilifur erkibiskup cum inultis alijs; *) [Jt^"^ 
42; [felt úr 148; 176; ') [sl, 42; ') Hér enda þessi fjögur handrit 
hafa statútuna ekki leingri, og svo er um öU önnur forn handrít 
statútunni, sem notuð eru í NgL. (AM. 354. Fol. skb. c, 1400; AM. 3 ' 
Fol. skb. c. 1370; AM. 136. 4to skb. c. 1480; AM. 186. 4to skb. c. ' 
AM. 135. 4to skb. c. 1490), uema tvö ein, en það er AM. 350. Eol s ^ 
1363 og AM. 456. 12rao skb. c. 1480. þau hnýta hér aptan vi 
18—22 úr skipan Árna biskups þorlákssonar frá 1269 (Dipl. I^*' 
Nr. 7, A), Bem á hér víst ekki við. 



SKIPAN EILÍFS ERKIBISKUPS HIN FYRSTA. 501 



11. 

AM. 351.P0I. bl. llöaskinnb. c. 1360 (Skálholtsbók forna og 
|ooa). Prentuð áðr í F. Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 496—98 og í 
^gi-. III, 248-^49. Norömenn kalla þetta aðra skipan Eilífs. 

Eptirfarandi statutum war gort ok samanlesit j berguin af 

^gsetrar aminningar Eilifi erkibiskupi af niðarosi. helga af óslo 

^ilMalmi af orkneýium. auðfinni af biðrguin hakoni af staf- 

^^SÍril halluarði af hamri. sighnari af færeýium lýðbiskupum; 

skýllduiiga boðit at hallda af ollum ok serhuerium j niðar- 

pss erkibiskupsdæmi. sub anno domini. CD^. ccc. xx^. vij°. idus 
Julij. 

eilifs erkebiskups ok annarra biskupa. 

!• Fyrirboðit er klaustranna formonnum. at taka nockurn 
^^glumann með kaupi eða skildaga. en huerr sem tekr þuilik 
^amkeýpi eðr þat goðz sem af leiðir se af sialfu verkinu af 
^^ttr valldi ok Iðgmaali allrar sinnar foruistar oc þionustu. en 

tuennir sem gefa ok samþýckia se pindir sem biskupi 

hkar. 

2. Biskupar skulu fyrir sia huerr j sinu biskupsdæmi at 
^^ökaklaustrum kanunka eðr sýstra takiz æigiinn fleiri personur 

þær megi sæmiliga fara af til liGianda goðzi. skal ok su 

^ ®igi fram nema vaxi Rikieiki staðanna ok þo með biskups 
samþycki. 

3. Eingi sa klaustramaðr sem eptir giörfa professionem 
^ nockut proprium skal takaz ad ecclesiasticam sepulturam 

^tan hann hafi ifir bætt þetta sitt afbrot. 

4. Huerr sa klerkr er annat tueGia veitir einhuerium 
^J^gi eða forstoðu moti heilagri kirkiu j niðrbroti hennar frelsis 

gefr þeim Rað ok fullting sem æ. hana striða, er af sialfu 
^^«iöu suspensus ab officio ok beneficio. 

j sðmu pinu falla þeir allir prestar ok klerkar sem 
^di ok sialfuiliandi ganga vndir nýiar þuinganir ok toUa 
ððfum hætti leGiaz þeir vndir leikmanna valld j niðr- 
P forsmán klerkanna priuilegij. 
berl'^' ^^^^^ Þ^i werðr kunnr at hann gerir opin- 

eðr *^*^^spiracionem moti logmali ok frelsi biskupligs sætis. 
^oti heiðri biskupligrar tignar. skal fyrir þui sama æigi 



í'cclesiasticum, skb. 



502 



SKURÐ-GRÍMB. — HAUKR. 1321. 



kiosaz mega til nockurar stettar ok æigi geraz kanunkr at 
þeim stoli. minkaz ok ecki her j aðrar pinur þær sem eptir 
Iðgunum werðskýlldar ser sa er þuilika luti gerir. 



345. 3. Mai 1321. i Niðarosi. 

EiLÍFR erkibiskup í Niðarósi skipar Auðfinni biskupi íBjörgvíD 
í umboði sínu að vígja Grím electus til Skálholts í viðrvist 
biskupsins í Stafangri og Færeyjum, 

Afskriftasafn AM. Nr. 5859. Prentaö í F. Joh. Hist. EccK 
Isl. II, 60 61; Dípl. Norv. VIII, 90—91 Nr. 71. 

Elavus miseratione divina Nidrosiensis Archiepiscopus venera- 
bili fratri Domino Audfinno eadem gratia Episcopo Bergensi 
salutem in Domino sempiternam. 

Laboribus et expensis vestris ot aliorum coepiscoporurfl 
nostrorum parcere volentes frafcernitati vestræ tenore præsentium 
committimus et auctoritate metropolitica demandamus, qvatinus 
venerabili filio Domino Grimaro Electo Scalotensi convocatisad 
hoc Dominis Stavangrensi et Farensi Episcopis, munus EpiscO' 
palis consecrationis ex parte nostra impendatis. Datum Nidro- 
aiæ in Inventione Sanctæ Crucis Anno Domini Míllesiiöö 
ccc^). vicesimo primo. 



346. 4. Mai 1321. [á Vörs]- 

í'Arne a Aske oc Ormer kafle- senda -witrum manne oc 
rðyndum herra Hauki loghmannen kveðju guðs og sína og ^J^ 
honum að Jörundv hafi stefnt Bessa tengdaföður sínum * 
ártt til lögþingis fyrir það, að hann hafi ekki feingið heims^" 
mund HaUríðar konu sinnar. Bréfið er gert ^ia manadaghefli^ 



') trÍcenteBÍmo, Hist. Eccl. 



1 321 . SKUEÐ-GRÍMR. 503 

ösersta æfter krossmæsso dagh a adru are rikiss Magnuss kon- 
Oögs Eirikssonar.. 

^ (Dipl. Norv. IV, Nr. 149 eptir afskr. í Barthol. IV, E. 
686-87). 



347. 16. Mai 1321. hjá Kælastraumi. 

Wfinnr biskup í Björgvín skýrir Hákoni biskupi í Stafangri 
^*"^> að hann eigi samkvæmt meðfylgjandi bréfi Eilífs erkibiskups 
^ ^ígja Grím Skálholtsbiskup í viðrvist Hákonar biskups, og 
^'^ðr hann því Hákon biskup að vera í Björgvin 28.Júní. 

. Afskriptasaín AM. 5859. Prentaö í F. Joh. Hist. Eccl. Isl, 
60^61; Dipl. Norv. VIII, 91 Nr. 72. 

Venerabili in Christo fratri Domino Haqvino Die gratia 
Piscopo Stavangrensi Audfinnus eadem gratia Episcopus 
^''gensis salutem et fraternam in Domino charitatem. 

Noveritis nos Anno Millisimo ccc^ vicisimo primo apud 

yghru in festo Beati Hallvardi Martyris cum iremus versus 
^oghni 

Patris 



|öiam causa visitandi recepisse literas venerabilis in Christo 
ac Domini nostri Domini Elavi Dei gratia Archiepiscopi 



^rosiensis mandatum sub forma, qvæ sequitur continentes 

kemr Nr. 345 frá 3. Mai 1321]. Nos igítur Episcopus 

^öttioratus fraternitatem vestram reqvirimus et rogamus, 
^^ctoritate metropolitica nobis concessa, nichilominus vobis præ- 
^^Pientes qvatinus Dominica proxima post nativitatem Beati 
g ^Jinis Baptistæ proxime futuram in cathedrali Ecclesia 
^^gis hora debita in dicto consecrationis officio nobiscum 
83statis, Eemittentes nobis ín signum hujus per nos recepti 
öaati vestras patentes literas per præsentium portitorem. 
^ín apud Kælastraum in crastino Beati Hallvardi Martiris 
Domini supradicto. 



^ ^*^- 24. Mai 1321. i Stafangri. 

AÍðfi^^ '^^^^^P i Stafangri kannast við að bafa feingið bréf 
^nns biskups í Björgvín um vígslu Gríms Skálholtsbiskups. 



504 



SKUEÐ-GRÍMR. — HAUKR 



1321. 



Afskriptasafa ÁM. Nr. 5859, Prentað í F. Joh. Hist. Eccl. 
Isl. II, 60-61; Dipl. Norv. VIII, 91-92 Nr. 73. 

Venerabili in Christo Fratri Domino Audfinno Dei gratía 
Episcopo Bergensi Haqvinus eadem gratia Episcopus Stavan- 
grensis salutem et fraternam in Domino carifcatem. 

Noveritis nos Anno Domini MiUesimo ccc°. vicesimo primo 
Ddroinica prima ante ascensionem Domini vestras lifceras per 
Arnulphum famulum vestrum Stavangriæ recipisse tenorem qvi 

seqvitur continentes [Hér kemr Nr. 347 frá 16. Mai 1321 og inDívn 

í því Nr. 345 frá 3. Maí 1321]. In cujus mandati reqvisitionis et 
rogationis testimonium sigillum nostrum præsentibus esfc ap' 
pensum. Datum Stavangriæ Anno et die supradictis. 



349. 24. Juni 1321. á Gulajíingi- 

Haukr lögmaðr Erlendsson, þrir menn aðrir *ok allir Iðgréttu- 
menn a GulaþingÍH dæ.ma Ögmundi bónda á Lóti vegna Ingí" 
ríðar konu hans átta mánaða mata ból í innra Hundeiði í 
Norðfirði. Bréfið gert «i lögréttu» á Gulaþingi «Jonsvokudag» 
«a öðru ari rikis vars herra Magnvss konungs Eirikssonar*. 

(Dipl. Norv. m, Nr. 124 eptir frumbr. í ríkisskjalasafni Norö- 
manna). 



350. 28. Juni 1321. i Björgvín. 

BiSKUPSEiÐR Gríms Skútusonar (Skurð-Gríms), sem hann vann, 
er hann vígðist í Björgvin til biskups í Skálholti á annao 
aunnudag eptir trinitatis. 

Afskriptasafn AM. Nr. 5858. Prentaör i Suhm Hist. af Danm. 
XII, 347; Dipl. Norv. VIII, 92-93 Nr. 74 (í bréfi Auðfinns 
biskups). 

Ego Grimarus Electus ab hac hora in antea fidelis ero 
Sanctæ Nidrosiensi Metropoli Ecclesiæ et Domino meo EIavo> 
ejusdem Archiepiscopo omnibusqve successoribus canonice con^ 



1321. 



SKURÐ-GRfMR 



505 



stitutis, non ero in facto vel consilio ut membrum perdant vel 
^ortem habeant vel mala captione capiantur, consilium eorum 
^el per literas suas vel per nuncium suum mihi creditum, ad 
^ampnum eorum nulli pandam, terras et prædia vel alias pos- 
sessiones Ecclesiæ Scalotensis non vendam vel alio aliqvo genere 
a'lienationionis distraham, Domino meo Nidrosiensi Metro- 
politano inconsulto. Nuncios etiam Domini mei, qvotiens- 
cunqve ad me venerint, honorifice recipiam et tractabo, Nidr- 
osiensem sedem omni anno vel per me vel per nuncium meum 
^isitabo omnes honores et dignitates Nidrosiensis Ecclesiæ ac- 
qvirere et conservare, ih qvantum potero, salvo meo jure ju- 
■^abo. Ad sýnodum eorum vocatus veniam, nisi canonica præ- 
Pöditus fuero excusatione. 

Sic me Deus adjuvet, et hæc Sancta [euangelia]. 



351. 28. Juni 1321. i Björgvin. 

Auðfinnr Björgynjarbiskup tilkynnir Eilífi erkibiskupi, aðhann 
hafi vígt Grím nú Skálholtsbiskup á annan sunnudag eptir 
^íinitatis (= 28. Júní) og hafi tekið af honum biskupseið í 
^iðrvist Stafangrs og Færeyjabiskups. 

Afskriptasafn AM. Nr. 5858. Prentaö í Suhms Hist. af Dan- 
^a^í^ Xll, 347; Dipl. Norv. VIII, 92-93 Nr. 74. 

Litera super Consecratione Domini [episcopi] Scalotensis 

et ejus juramenta. 
Keverendo in Christo patri ac Domino suo Domino Elavo Dei 
gratia Archiepiscopo Nidrosiensi Audfinnus eadem gratia Epi- 
^^opus Bergensis salutem et se debitum ad omnem reverentiam 
honorem. 

'^estra noverit reverenda paternitas, nos anno Domini 
^illesimo ccc^ vicesimo piimo dominica secunda post festum 
^"nitatis, hoc est qvarto Kal. Julii Venerabili Fratri Domino . 
^íittiaro jam Episcopo Scalotensi consecratis ad hoc Dominis 
^tavangrensi videhcet et Farensi Episcopis ex parte vestra 
^^ctoritate metropolitica munus Episcopalis consecrationis im- 
P^íidisse, ac ab eodem Domino Grimaro in præsentia prædicto- 



506 



FORSAGNIR. 



1321. 



rum coepiscoporum fidelitatis professionem de verbo ad verbum 

sub forma, qvæ seqvitur, recepisse. [Hér kemr biskopseiðr Gríms 
Nr. 350]. In Bignum vero et evidentiam exequti per nos 
mandati supradicti unacum Dominis Stavangrensi et Farensi 
fidelitatis memoratam professionem sub nostrorum omnium si- 
gillis ipsum consecrantium paternitati vestræ duximus rescriben- 
dara. Actum loco die et anno supradictis. 



352. [c. 1321-c. 14001. 

FoRSAGNiR nokkurar, er Skálholtabiskupar hafa haft á 14. öld. 

Forsagnir þessar viröast geta verið frá öndverðri 14. öld, 
handritið, sem þær eru í, er rítað nálægt 1400 og eru þær Þ^í 
ekki yngri en frá þeim tíma, en líklegast er að biskupar á 14. öld 
hafi. haft þær, og leingra fram hafa þær eílaust tíðkast, þó 
þær væri laungu til orðnar; eru þær því settar hér á nokkuð rúfflt 
tímabil, að ekki er hægt að skipa þeim á neitt víst ár eða skafflt 
árabil. Fyrsta forsögnin er að miklu samhljóöa eiðstaf Skurð-GrífflS 
(Nr. 350) nema að nafn vantar og er þvi auðsætt, aö formáli sa 
muni ekki vera mikið yngri en frá þessum tímum. 

I. 

Eiðstafr fyrir Skálholtsbiskupa að vinna erkibiskupinuio ^ 
Niðarósi trúnaðareið (Biskupaeiðr). 

' AM. 354. Fol. bls. 86 skb. c. 1400; Sbr. eiðstaf Gríms Skútu- 
sonar 1321. Prentað 1 F. Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 563. 

[E]go 4 episcopus ab hac hora ut antea fidelis ero ^t 
obediens beato olauo saucteque nidrosie ecclesie et domio*^ 
meo arciepiscopo successoribusque suis canonice intrantibus. 
Non ero in consilio aut in facto. ut uitam perdant. aut membra 
aut capiantur mala capcione aut aliquid dampnum uel detri' 
mentum eis. seu loco sancti olaui. inferatur. consiiium uero. 
quod mihi creditum sit. uel per se, uel per nuncios suos. siu^ 
per literas. ad eorum dampnum me sciente. nulli manifestabo 
jura et libertates et omnes honores et dignitates ecclesie 
adiutor ero retinendum et deíendendum et conseruandum. in quan- 
tum potero. saluo meo ordine. contra omnem hominem. s^^^* 
auctoritate sedis apostolice. nuncios nidrosie ecclesie quos 



1321. 



FOKSAGNIR. 507 



iiouero ueros esse. ineundo et reddeundo. honorifice tractabo. et 
suis necessitatibus. adiuuabo. vocatus ad synodum. ueniam. 
prepeditus fuero canonica prepedicione. CDetropolitanatn 
fiödem. uel per me. uel per nuncium meum, singulis annis uisi- 
nisi metropolitana licentia remaneam. possessiones ad men- 
sain mei episcopatus pertinentes non uendam neque donabo neque 
^^pignorabo. nequedenouo infe[u]dabo. neque aliquo modoalie- 
^^bo inconsulto metropolitano meo. 

Sic me deus adiuuet et hec sancta ewangelia. 



11. 

Porsögn fyrir [sakramentisjbæn prests. 

^M. 354. Fol. bls. 86 skb. c. 1400. 

[D]eus qui ad inefFabilem obseruanciam sacramenti. fa- 
*^[^]lorum tuorum preparas uoluntates. donis tuis corda nostra 
P^rifica. ut quod eat sancta deuocione tractandum sinceris men- 
^^^^ exequamur. per deum^). 

III. 

Eiðstafr að vinna eið að rétt gerðum reikningi. 

g ^M. 354. Fol. bls. 86 skb. c. 1400. Haukr lögmaör Erlends- 
j o& Árni biskup Helgason settu 1308 lærðra manna hospital í 
jjgjl^^^^^erjabæ (Ánnálar), og gæti veriö aö þaö hafi verið helgaö hinum 
f .^^^. Magnúsi Eyjajarli; kynni því að vera, að þetta væri forsögn 
^ öiöstaf spítalaráðsmannsins. 

[Ejgo 4 fidelem faciam compotum domino meo )j de bonis 
spitalis^) sancti magni, receptis et erogatis. nullum falsum 
Pör iiio compoto presentabo. uel pretendam. Nec aliquid 
um qxiQ^ poterit esse ad utiJitatem. ipsius 4. uel ueritatem 
™us compoti scienter celabo. 

^ic me deus adiuuet et hec sancta [ewangelia]. 

IV. 

^p^^^^^östafr fyrir prest að sverja Skálholtsbiskupi trúnað 
Joh n^' ^5^. Fol. bls. 86—87 skb. c. 1400, IV. Prentaör í F. 



















P ^\ hdr.; = 


) hospitar, lidr. {— hospitalibus?). 







508 



FORSAGNIR. 



1321. 



[E]k 4 prestr skal uera fra þessum tima hoUr ok hlyden 
heilagri skaalholltz kirkiu ok minum herra. herra 4 biskupi ok 
hans loglighum eptir komendum. Eigi skal ek uera i giord edr 
radum ath þer faeth fear þarnath edr sæmdar. RŒid þau sem 
þer uilith leynd hafa. skal ek eingum opinbera. veit ek nockurn 
þann sem ydr vili nockurn vanheidr gera edr skada. þa skal ek 
ydr kunngiðra eptir þui sem ek kemz vidr. ek skal vid hialpa 
ok vernda heilagrar sksalholltz kirkiu rett vidr huern sem er 
ath skipta. oskaddre minni vigshi ok oskoddum pafuans heidri. 
Einghum skal ek trygdar eid sueria vtan ydr. ath ydr ospurd- 
um þann tima er skalholltz kirkia er formannzlaus. 

* 

Sua hialpi mer gud. ok oU þau heilðg ord er a þessaRi 
bok ero. 

V. 

Eiðstafr biskupssveins (Biskupssveinaeiðr). 

AM. 354. Fol. bls. 87 skb. c. 1400. Prentaðr í F. Joli- 
Hist. Eccl. I, 563 meö latínskri þýðingu. 

[S]vo leggr þu hond aa helga bok ok þui skytr þu til gu*i^ 
ath þu skallt vera tryggr ok truR virduligum herra med gud^ 
miskunn biskupi 4. koma skallt þu til hans þegar hann Is^^"^ 
kalla þig ok fylgia honum vtan landz ok innan ok alldri vae^^ 
hann skiliazt vtan medr hans godu orlofi. veizt þu nockurfl 
þann edr þa sem honum vilia fear þurd edr semdar skalt^ 
honum eptir þui sem þu kemz vid kunnikt gera. 

Suo hialpi þer gud. etcetera, 

VI. g 

Eiðstafr fyrir mann að sverja frá sér frillnr sínar, og * 

taka eiginkonu sína í samvist. 

AM. 354. Fol. bls. 87 skb. c. 1400. 

[f>]ath iatar þu gude med suornum bokareide ath þu ska^^ 
heim aptr taka 4 eiginkonu þina j heilagt hiuskaparband 
samuist ok brott reka fra þer horkonu þa sem þu hefir u^ 
med þer til þessa dags, suo skaltu ok hallda sem storskript^^" 
menn fostur ok utistod[u]r moti hueRÍ hatid eptir logum kirkJ' 
unnar ok henni suara fullri yfirbot firi hordoma ok meineida- 
sem þu hefir adr j fallit. Suo þer gud hialpi ok oll þau beilog 
ord» sem a þessaRi bok eru. ok alldri skaltu eta ne drecka 



1321. 



FORSAGNm. 



509 



öockura samuist eiga leyniligha edr opinberligha eiga hedan af 
^i'ir horkonur þinar oU j einu huse edr yfir einu borde. 

VII. 

Eiðstafr stólsráðstnanna í Skálholti (Ráðsmannseiðr). 

AM. 354 Fol. bls. 90—91 skb. c. 1400. Prentaðr í F. Joh. 
*íist. Eccl. Isl. 561—62 í nótu með latínskri þýðingu. 

[Þ]Ers leggh ek 4 hond a helga boc ok þat iattar ek 
guði ok iungfrw sancte marie ok ollum guðs helgum monnum 
sancti*) thorlaki biskupi ok minum herra biskupi i skalholti 
meðan ek stendr i heilagrar skalholtz kirkiu Raidzmanz^) 
daemi ok starfve ath æk skal sua rada ok styra ollo stadarins 
godze i scalholti Jausv ok fastv heima ok brotto vtan stoks 
innan frido oc vfrido sæm ek best kann oc trvghligast 
^fter mino besto samuiti ok megni opinnberliga ok leyniligha 
^ þar fram koma i ordum ok verkum sem ek profuar stadn- 
oc ydr min herra best henta ok nytsemdh j vera med huat 
^anna sem lut a j ok ængo stadarens godze skutla selia 
^*íípta æda bvta fridt æda vfridt til verra skiptis forfallalæst 
^yttighra mer i vil æda odrum leynt æda liost stadnum ok 
y^í* til skada med vilia ok forakt. ok ekki vinnofolk æda 
^^kadha karlmenn oc konor lokka æda rada fra stadnum ok 



yðr fur 



en þeir hafua ydart gott orlof. ok þa sem storum mal- 



^fnum þQj^ej, beryktader. scal ek ei vnder mik dragha. 
^ þeno^to suo ath stadren missi i staden bædi landseta þen- 
^zto foljí heilogh kirkia i skalholti sin Rett. vtan med ydro 
ok vpplagi. ok rada engum radhum vtan med ydre sam- 
l'yKt ok vilia oc bera ydr enghum radhum leynt æda liost 
þer vilet. vera lata ath giord se ok standa suo j ollum 
^^drum stærfum heilagrar skalholtz kirkiu sancti thorlaki ok 
j ^ ath akal þæ oU sekia vnder stadin ok ydr med trygdh ok 
^^skap sem ek best kann ok ma ok veit æfter minni sam- 
sannast firer guði ok hafa engar dualir a malefnum þarf- 
^^^^slighar til vndandrattar ok fals við heilaga kirkiu ok ydr 
Þöi' ok hon misse sins Rettar ok takit skada af. wtan 
hegan sakgyrer sem þer mer ueitit ok vnnit ok gera 



*) bætt 



yfir línunni. 



510 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323 



engar lajnsættir ydr til fear misso ædha sgmda æda manna 
Radba. 

Suo se mer 4 guð hollr ok aull heilogh ordh 1 þerssi bok 
ok æll hæilogh ewangelia gudhs etcetera. 



353. 18. Marts 1322. 

Háukb lögmaðr Erlendsson og þrír menn aðrir lýaa sætt Einars 
forgilssonar og Bárðar «vm iord» þa er Mokastaðr heitir ok 
ligger i Vllingz vangs [sokn i Harðan]gre». Bréfið er gert 
«þosdaghen nesta eptir Gregoriusmessudagh vm vaþet a þridia 
are rik]is vars virdulegs herra Magnusar konongs». 

(Dipl. Norv. I, 165 eptir ræfli af frumbréíinu í ríbisskjalasafni 
Norðmanna). 



354. 20. Februar 1323. i Oslo- 

EiLÍFR erkibiskup í Niðrösi, Hallvarðr biskup af Hamri, Salo- 
mon biskup af Ósló, Jón [Haldórsson] biskup í Skálholti og 
fjöldi handgeinginna manna koma saman í Ósló út af því hv0 
slælega ríkisstjórnín fari fram síðan Hákon konungr háleggi" 
fell frá og Magnús konungr Eiríksson, sem er ómyndugr, tók 
við; fela þeir erkibiskupi á hendr að skipa ríkisstjóra, og velr 
hann til þess Erling Viðkunnarson. Bréfið er gert «a sunnu- 
daghen nesta firer lauparmesso. a fiorda are rikis vars virdu- 
legs herra Magnusar med guds miskunn Noregs Swya oc Gota 
konongsn, 

(Dipl. Norv. VII, Nr. 100 eptir afskr. AM. í Barthol. IV, 
70—75; Saml. til d. norske Folks Spr. og Hist. V, 535—41; 
Thorkelins Analecta 174 — 75). 



355. [1323-48]. 

Skipan þeirra Eih'fs erkibiskups í Niðarósi og Jóns Skálholts 
biskups; eða skipan Eilífs hin mikla. 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. ÖU 



Hinar fornu erkibiskupaskipanir mnnu allar hafa verið samdar 
^ atínu upphafiega, en nú er svo komið, að frumrit þeirra og frum- 
J flestra hverra er glataðr, og eru þær því fæstar til öðruvísi 
þyðingum, og eru þær þýðingar verk íslendinga, og eru aö 
iDs til í íslenzkum handritum, að undantekinni skipan Árna erki- 
Diskups frá 1346—49. En flestar þessar þýðingar bera það meö 
ef^'ft^^ Þaer muni vera nokkuð lausar og lagaðar í hendi sér; þó að 
^ se hið sama er niðurskipan þess stundum mjög mismunandi. 
D emkum á þetta heima hjá skipan þeirri, er hér fer á eptir. 
umtexti hennar er og glataðr. neraa hið litla brot, er eg læt 
prenta hér sem A. Jað svarar að efni nokkurn veginu til B-textans 

íslenzku er skipan þessi langbezt í skinnbókinni ÁM. 350, 
249 ^^^^^ henni hafa Norðmenn prentað (Norges gl. Love III, 
r en borið saman við tólf skinnbækr aðrar, Hér er 
^^^^^ preutað eptir 350, því að auðsætt er, að þá bók á að leggja 
jj^^,^^^^'^vallar fjrir megintextanum, og er sá orðamunr látinn fylgja 
aD y^^^ ^ NgL., og var hér ekki annað hægt að gera, nema þá 
en h P^'^ííta skipanina eptir hverri einstakri skinnbók í heilu lagi^ 
umt I ^ ^^fði orðið svo afarmikið að vöxtum, að slíkt gat ekki verið 
stair ^ þessum stað. Hinsvegar hef eg látið prenta hér sér- 
^ uokkra texta, sem Norðmenn hafa ekki þekt eða ekki notað, og 
nail^^^"*^^ að með því sé þessi skipan útgefin svo, að bráð 
vt krefji ekki meira. Um aldr þessarar skipanar er óvíst, 
hald heimfæra hana til 1320, því að þá var biskupaþing 
ski ^ ^jörgvin; ætti þetta þá að vera einn hluti úr alsherjar- 
Pan frá þyí biskupaþingi og eiga saman við fyrstu (hjá Norð- 
kun ^^'^ skipan Eilifs, og er als ekki ósennilegt aö svo 

135*^^/^ hafa verið. Auk þess blandar eitt handrit (skinnb. AM. 
ekki' Þ^ssum skipunum nokkuð hvorri inn i aðra, þó að það þurfi 
V hafa neina verulega þyðing. Finnr biskup hefir ætlað, að 
^3.^^ siíipan mundi vera frá 1322—23 (Hist. Eccl. Isl. I, 556, II, 
er íi auðsætt, að hún getr ekki verið eldri i þeirri mynd, 

sem ^ ^ íslenzku ; því að sé það Jón biskup Haldórsson, 

hafa samþykt hana fyrir Skálholts biskupsdæmi, getr það ekki 

vígð ^^-^^^ .^®^*^ ^^^^^ ®^ -^"^"s^ ^^^^' Því að þá er Jón 

IB23 ^*^^^Ps í Skálholti, en út kom hann á Eyrum árið eptir, 

ekki ^^^^' ^^^tskálksannál), og er enda sennilegast að hann hefði 

En j^^-^'^Þykt statútuna fyrri en á prestastefnu um sumarið 1323. 

8on ^ ^^"^ ^*""* ^*"' "^^^ biskup Haldórs- 

líklLf ^^^l^y^t hefir statótuna. |»að er þvert á móti fult eins 
er Q l Þíið hafi verið Jón biskup Sigurðarson, einkum þegar þess 
úr þe ^-^^^ samþykkir í skipan sinni frá 26. Júlí 1345 mart 
skÍT^Q ^^^^^ skipan Eilífs, Af þessum ástæðum hef eg heimfært þessa 



^^^Þvkt'^^ 1323—48 af því að oltið getr á þessum árum um 
tefði hennar, þess má geta, að verið gæti, að þessi skipan 

að þá^^^^^ ^^^^ upphafiega í Ósló eptir nýár um vetrinn 1323, því 
biskut) samankomnir ýmsir biskupar, svo sem Eilífr erki- 

P» Hallvarðr biskup af Hamri, Salomon biskup af Ósló og Jóq 



512 SKIPAN EILIFS OG JÓNS. 1323. 

biskup af Skálholti (sbr. Dipl, Norv. VII, 100; sbr. og Nr. 354 
hér að framau). 



Brot af latneska frumtextanum. 

ÁM. 175Á. 4to bls. 40, skb. c. 1400; næst á undan er skipan 
Oddgeirs biskups um vín. þar á undan eru kaflar á íslenzku 
skipan Eih'fs. Sbr. B § 22. Prentað í F. Joh. Hist. Eccl. I, 
í nótu, en eingin grein gerð fyrir hvað þaö sé. 

Si ex negligencia euenerit quod perlecto*) canone nec 
uinum nec aqua inueniatur in calice. statini infundatur 
sacerdos recitabit consecracionem ab isto loco. simili modo 
et perficiat usque in finem. jta tamen ut dimittat duas cruces 
que fieri solent singulariter guper hostiam. 

Si de simplici uino uel aqua fiat consecracio. uinum rö' 
putabitur pro consecrato sed aqua non. Vel melius potest dici 
quod aliam hostiam sumat. et canonem a principio incipiat. 

Si de sanguine aliquid ceciderit^) suppra corporalia 
super albam uel super casulum. pars illa recindatur et in ^oco 
reliquiarum seruetur prius tamen extrahatur factum quanturö 
possit et sumatur deinde abluatur et ablucio iterum suœatur. 

Si uero super terram uel lapidem lignum ceciderit li^' 
geudus est et extergendus ille locus et puluis in loco sacto 
reponendus est. 

Porro s[i] in pium^) sanguinem musca uel aranea ceciderit 
uel tale quod uix sine^) uomitu aut mortis periculo suU3i 
potest perfundatur et lauetur quam caucius potest in calice e 
hanc ablucionem^) sumat sacerdos. sed musca siue araue^ 
super 



Textinn í Skarösbók er lagör til grundvallarj því að hann er hö^^^ 
allra, og er því prentað hcr eptir AM. 350. Fol. bl. I32b-^1^ 



fjistf 

prolato les Finnr biskup; pPto eða pl'co, hdr.; recideru,^ 
EccL; uinum HÍBt. Eccl.; oblacionem, hdr. og Hist. Eccl.j ') siii' 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS 



513 



skmnb. (Skarðsbók) skr. 1363 (= Á); Borið saman við ÁM. 351. 
^ol. bl. 88b]— 92a skb. (Skálholtsbók góða) skr. c. 1360 (= B); 
AM. 354. Fol. bl. 19a— 23b skb. skr. c. 1400 (= C); AM. 126. 
^to (Cod. Thorlevianus) bls. 263- 72 skb. c 1370 (= D); AM. 
j38. 4to skb. c. 1500 (= E); ÁM. 671C. 4to bls. 1—8 skb. c. 
Iá50 p). ^jf 347. Foi. bl. 86-87b, 96a— 98b skb. c. 1370 
Hér Önnur greinaskipan og" textinn nokkuð blendinn, 
^i-einaskipan í G er þessi: (sbr. NgL. III, 268-70). 1. Inn- 
^angsoröin: þessar skipanir ... biskupsdæmi. 2. Árticulus. Sa 
prestr. , .þriar merkr (= B § 4). 3. vm lifnad lærdra manna. 
^ærdum monnum er bodit...edr luki mork (== B § 35 - 36). 

. Her segir vm kirkiulegh. Hverr prestr er at þui. . .adra skipan 
^ynr ser (= b § 31). 5. Huerir eigi skulo i kirkiu 
gardi hvila. þem monnum kirkiu gardi (= B § 32). 

Enn af þi sama. Eigi skal opinbera okrkarla orlof til (= 

V. 3 32), 7^ Huerso prestar skulo buaz i ferdum. Krismu 

nirdzlu gejmt {= B § 9). 8. Vm krismu vt tekningh. 

^^'^t^u manudum (= B § 9, sbr. C-text.). 9. Áf messu 

^^"8h. Med allri haskalaust at næyta (= B § 22). 10. Huersu 

P^^str skiil næyta oblatam. Huern tima sanguinis (= B § 23). 

Corporale þarf at þua (= B § 27). 12. Her s. vm fyrnd 

Qiesso kiædi. Állt þat þili nidr (= B § 27). 13. Huersu 

l' s^al i...fara. Prestr edr diakn (= B § 24), 14. Vm 

^^"P presta. Fyrirbodinn vt aptr (= B § 37). 15. Vm 

^'erka vmbod. Eigi skolo edr frændr (=- B § 38). 16. Vm 

^oma klerka. Klerkum edr iima manna (= B § 39). 17. Vra 

^^tnisburd. Eigi skolo biskups orlof (= B § 39). 18. Capi- 

^'nm. Lærdum monnum mala uoxtam (= B § 40). 19. Vm 

Prestar allir æfinliga idran (= B § 17 — 18). 20. 

''-..fyrir siukum manni. Siukum fyrr segir (= B § 19). 

. Ef madr staddr (B = § 28—29). 22. Capi- 

cul ' Þat skolo prestar kann faa (= B § 16). 23. Arti- 

p "^. þat skal ok huerr skripta gangi (= B § 15), 24, 

^^Pitulum oc... Enn ef nockur aptr til hans (= B § 14). 

I ' Eigi skal skriptborna synd (= B § 14). í C- 

^ ■stanum eptir § 22 «so opt sidan sem vid þikkir þurfa^: Vra 

tnm"' ^"^" handbok (= B § 5). Vm skirn. Jafnvel 

gj.j^_ meinbughum (= B § 5—8). Vm skirn. En ef prestr 

vant er (= B § 5). Huersu geyma Prestar skulu 

^•^;-.-gðymt (= B § 9). Vm krismu. Skolu bear prestar 

vq^'^* B § 10). Huersu sðkia skal prest. Prestr skal at 

(^ B § 10). Vm skripta mal. Lysa skulu soknarprestsins 

§ 11). Vm skriptamal. Einghe prestr kunnu adr (= 

-^2). Vm skript. Einghi prestr tuefallt (= B § 13). 

AM i'^^P^" Kenna skolu spir. sancti amen (= B § 14). 

bls* f7^^' 38—40 skb. c. 1400 (= H); ÁM. 13tí. 4to 

4to* ^,^^-62, 267—69 skb. c. 1500 (= I); AM. 186. 
m. 87-92 skb. c. 1480 (= K); ÁM. 135. 4to 

^ípi. lal. II. B, 33 



514 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS 



1323. 



bls. 220, 223—27 skb. c. 1490 (= L); ÁM. 456. 12mo bls. 
143—60 skb. c. 1480 (= M); AM. 42. A. 8vo bls. 191-200 
skb. c. 1480 (= N). 

Skipanir ok R[ettar] ' B[ðtr] herra eýlifs erchibiskups^). 

2)í>essar skipanir setti^) [uirduligr herra^). herra Eilifi^) 
[med Guds miskunn^) erchibiskup') [i nidarosi^) [med radi 
annarra biskupa^) i noregi. ok [ver brodir jon med samri 
miskunn^**) biskup i skalhollti. [vilium at halldiz af aulluin 
prestum ok uigdum mðnnum^*) i uaro biskupsdðmi. 

1. [Jn primis^^). Ef biskups frafall uerdr. þa skal huerr 
prestr sa þeim næstum^^) .xij. manadum syngia honum til 
miskunnar*^) .vij.^^) salumessur^^) med ollum'^) salutidum. 
[Enn fyrir sml huers prestz'^) .iij.^^) salumessur^*') med^O saln- 
tidum^^). 

2. Engi skal odrum ranga sðk gefa aa stefnu^^). enn ef^^) 
geír. Gialldi [sva mikit^^) sem hinn skylldi. ef hann ugrisannr 
at sðk^ö), nema sa sem sðk aa^') sanni med eineidi^^). at hann 



') Skipan Eilifs erkibiskups B. Her hefr vpp statuta ok skipanir 
biskupanna ok segir íyrst af skipan herra Eilifs med gucis naad erki' 

biskups j nidarose ok stadfesting herra Jons C Eilifs erki' 

biskups D; ökipanir og rettarbœtur Eilifs erchibiskups E; Fyrirsögn 
vantar í F; Skípanir Eilifs erkibyskups G; S. J. erch.(I) fí; Vm skípanJJ' 
Eilifs I; máð i K; Fyrirsögn vantar í L; Eilifr M; máð í N; =*) uppbaf 
Btatútunnar stendr tvisvar í L; fyrri tekstinn {= L*) nær til orðaun^' 
• sed si baptizatus", (§ ö); seinni tekstinn L**) nær til orðannaí 
•Engin prestr skal ok i skriptanialum bioda nokorum- (§ 12); ^^^^^ 
gert B; hefir sett G, K, L*=^; voru settar H; skipadi L*; ') herra sh 
B. C, D, F, G, K, L, M; [af virduligum herra H; Eilifi H; ') [sl. 
H; nad L*; ^) erchibiskupi H; [sl. H; *) [ok adrir biskupar B, F, ' 
N; ^^) [brodir vaar Jon B, N; [ver brodir Jon med samri naad C; [v* 
J. m. s. grein 1; [v. b. J. ui. s, nád oc myskun M; '^) [ok biodum 
skyHduliga at haUda prestum oc lærdum monnum b, F, G, K, L*; 
uigdum rnonnum sl. C, 1), L*; pr. ok v. m, sl. I; *=*) [sl. B, C, Ð, 
I, L, N; nœstum sl. B, C, D. F, K, L, N; hialpar B; .viij- 
K, N; '') [salma L*; ollum sl. L*, M; er andaz b. v. C, F, 
'') .vij. L; saima L*; oWnm b. v. C, 1; [sL D, E; etef"' 
um tí, K, L; '') hann b. v. B, C, D, F, 1, L**; [sl. b; ^^' 
B; gefr B, C, D, F, K, L, N; eidi E. 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



515 



liugdizi) eptir^) Rettu [mali sækia^). sva þo at fhans tala 
uirdiz^) seigi hinum tiP) ofrægdar edr fiolmælis. 

3. ^) Leyndar mál ajll') þau sem [Rædd ero**) a [presta 
stefnu^). ok bydr biskup^^) at leyna. ok berr einn huerr þau ut 
ok segir. Gialldi biskupi'^) .iij. merkr ok [sit^^) suspensus ipso 
factois-) ^ beneficio et officio^^) um .vi.^^) manadi. ok [skipti 
biskup þeim Rentum^^) fatækra manna imillum ok*') pini [hann 
Þo^^) meÍR ef þess þickiri^) þurta^o). 

4. Sa prestr er ryfr þau mál sem biskup tekr^^) £B presta 
öioti22) Iserdir menn uerda a sattir. Gialldi^^) .iij, merkr. 

5. ^*)Af þi at bðrn deyia opt^^) oskird þar sem æigi 
getr^ö) pfesti fært^'). sakir uankunnandi^^) [þeirra sem hia ero 
8taddir29). þaso) gi^al soknarpreströ^) lysa opt^^^ ok innuirdu- 
liga^3j kenna [soknarfolki sinu^^). at^^) þegar barn uerdr íætt 

[sem dauduænt^^)^ ^t æigi ma^?) til prestz flytia^s). edr 
siukt uerdi a leid. þa skiri^^) [saa karlmadr^oj er næsti^^) 
verdr42). ok^a^ kona^*) ef [karlmanni*^) næR æigi^«). ok fyrr 
aair edr*') modir enn oskirt deyi. j uatni einu*^) [kðlldu edr 



*) þottiz B, C, D, F, I, L; nied D, I, L; [vpp bera Bitt {þat 
) maal B, D, F, I, L; [maaH sökia ok med rettu upp bera s. m. C; 
) [þat verdi L*; ofridar ok b. v. L*: iu sinodo, fyrirsögn M; ') si. 
') [tölud verda B, N, «) [stefnum B, N; stefnu F, K, L*; '°) þeira 
^ C. I, L*; þau b. v. D, F; ^^)honumB, N; el. C, D, K, M; ^^*) factus 
V. D; opere L*; [se af settr officio et beneíicio af eiaifum lög- 
B, N; ^^) .iij. K; ^*) er þeir eigu at suara b. v. B; er þui siiara 
^ ^> D, F. I, L*; ok si. B, N; [sl. K; [sl. B, K, N; þo sl. 
L**^'/* vid b. V. I, K; '") ok pini etc. sl. L*; Frá: leyndar mál sl. 
. ' '') til b. V. B, G; ''') prestasteínu L; ^^) biskupi b. v. B. K; ^*^) En 
, ■ her seghir vm barnskirnar ord ok at atferd, fyrirsögn C; Ef 

^^^^ deyia vskird, fyrirsögn D; ^^) optsinnis B, N; '«) werdr B, N; 

) Ðad F, I, L*; =*«) vankunnustu F, G, I, K; vankunnattu L; [sl. 
j^, ^\ ) þm B, N; 3') huerr b. v. B, G, K. L**; opt sl. B, G, L** 
fi'*!"- folki b. V. C; ") sl, G, L; [sl. C; '*) at sl. B, N; '') [daud- 
^aoa B, L*, N; [dauduent C, D, F, G, 1, K, L**, M; ") geti C; getr 
) fört C; flutt D; þegar b. v, B, C, D, F, G, L, M, N; [karl- 
þeir D, F, G. L; '') nerri C; nœstir D, F, G, L**; hia L*; ") er 
L; íl/' D, F. G, L; ok sl. B, N; edr C; konur C, D, G, 

c' j.\g^''^^^0"n»ni C, D, G, L*; [œigi er karlmadr til B, N; *^) ok 
' eÍDu Bl. B, N; hreinu L. 



516 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323. 



uðrmu^). enn ðngum odrum lög edr uðkua^). ok^). drepi 
barni i uatni .iij. sinnum ok^) kasti a hofud med lofa sinum 
edr keralldi. ef æigi nær odru. ok segi^) med rettri^) trv. ok 
fuUri ætlan^) at^) skira. [ok mæli þessi ord meda[n]i*'). [Jon ek 
skiri þik i nafni fodur ok sonar ok heilags anda^^. ok gefi 
nafn barninu*''). ok ef barn^^) lifir^^) sidan. þa komi^^) þeir er 
skirdu til prestz [sem fyrst med þvi^^). ok ef prestr prouar 
þat [eptir heilagri kirkiu skipan^^) rettliga skirt vera. þa ieidi 
prestr*^) þat þegar i kirkiu utan primsignan. ok leggi oleum 
sanctum a briost ok bak [sine interrogatione. abrenuncio^^) et 
cetera dicendo^o). Ego te^i) lineo^^) et cetera^^). ok leggi 
krisma^^) i hðfud ok segi þar med^^) þær oraciones^^) sem þar 
ero'^') tii geruar. ok þat allt sem vant er at gera sidan^^) barn 
er or font tekit^^). eptir þi sem gert er^*') i handbok^*). |Jaffl' 
uel má ok skira^^) i sio sem i sætu vatni^^). [eda af is brædd- 
um***). Nu**^) ef prestr efaz^*') huart^^) þarn er skirt^^). [annat 
huart^®) af ordum þess er skirdi. er þeir*^^) hermi^^) tuifallt*^) 
er hia varo. [j þeirri efan^^) primsigni prestr. ok skiri naed 
þersum ordum. si baptizatus es. non te rebaptizo*^). sed 

er lofat at skira b. v. B; [sl. M. Héðan og til orðanna: Jí^^^' 
uelmaokskira sl. N; i b. v. B, I; \öku(!) B, L**-, edr v. sL L*. 
*) ok sl. B, D, F; eda B, C, D, G, M; «) þessi ord b. v. B, C, 
P, K, L; þessi I; firirætlan B; «) ok D; '^) sl. B, C, D, E, F, 
I, L; [þat med þessum ordum M, N; '') [Ek skirí þik .n. etc. B; í^^ 
skire þik etc. C, D, P, G, I. L*; barninu sl. G, I, K, L** M; Þ^* 

C, D; n. K; '') lifnar F, I; fari B; '^) [sl. B; med þ. sl. K, 1^*5 
^^) [sl. K; '') hann C, D, L*; *^) abrenuncias F, I; abr. sl. G; diinitte 
M; te sl. C; linio C, D, E; ^3) þi. L*; etc. sl. L; ") krismu 

F, I; ") þarmed sl. C, D, F, L; þar til E; =*«) bænir L*; ^') settar oc 
b. V. E; =*«) er L*; borit L**; '") til b. v. F, M; »') [aan nockurri 
eptirspurningu afneittingar. ok segi alla lufi adra eptir lofligum vai^* 
vpp fra skirn bædi med ordnm ok smurningum ok odrum atferlum ^tti^ 
enda B; '=') [skira ma barn L**; ^') ef viU b. v. I; ") [ok isi þiddani 
eda snio bræddum B, N; [j isi eda snio bræddum C, D, F; [af ise °' 
br. G, K; [eda af i. e. s. br. L Frá: jafnuel sl. L*; ok snio b. v. I^* ' 
") En B. C, D, F. G, I, L**; '') vm b. v. L; ") at B, F, L**. 
»8) edr eigi b. v. C, D; =*«) [sl. L*; *°) þeirra er L**; herma B, C» 

D, L**, N; tala M; tuifalliga B, N; um b, v. C, D, G, I, L*, Mí 
b. V. F; *') [i þessu efni B, G, I, K, L**, N; [i þesso efni þa C, D; 
af þesso L*; [j þessi för M; **) Hér endar L*. 



^^23. SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 51*7 

fcaptizatus non es. Ego te baptizo. [jn nomine patris et filij et 

spiritus sancti^). ok geri sidan^) allt sena uant er [ok adr er 
skipad^), 

6. í>at skal ok opt^) fyrir folki lysaz^), at engin madr 
konu fa. ser^) skylldari at frgndsemi edr sifskðpum^). enn 

fimta manni. [se til annars huars þeirra^) at telia^). Enn^^) 
fiorda manni af [huaRÍ^^) tueggiu^^j jjaifu edr'^) nanara**). er 

fyrirbodit at fá. [utan biskup lofui edr kirkiunnar umbods- 
madr*B). 

7. Sva ma ok engin^^) fa þeirrar konu er hann^'^) helldr^^) 
^Ddir skirn. [edr þers manz konu edr dottur. er hann^^) hellt 
^i^dir skirn^^) edr biskups hðnd. Engin kona ma ok [hafa þann 
^ann^í) er henne hellt vndir skirn [ok æigi^^) þeirrar^^) bonda 

son. er henni héllt undir skirn^*). sva ma ok engin prestz 
^on fa þeirrar^^) konu er fadir hans skirdi^^). ok engin [dottir 
Prestzins^?) skal^^) þann mann fa^^) er [fadir hennar^o) skirdi. 

8. Er ok [alizkyns^^) frillulifi [ok hordomr^^) fyrirbodinii^^) 
heilagri kirkiu. Huerr madr^*) er ser^^) hefir [mey edr^^) 

'^Oíiu festa^^) at guds Iðgum. er skylldugr^^) at gera brudlaup 



') [etc. C, D, F, G, Kí [in nomine etc. L**; sidan si. L**; ^)frá: Nu 
Prestr efaz etc. vantar liér, en kemr síðar í B, P, I, L**, N (sjá § 
^ síðaet); [sl. B, G, I, L**. í C og D er þessi fyrirsögn fyrir því, sem 
^Ptir fer; Vm hiuskapar maal C; Vm kavnfang i guds lavgura D; 
) greiua ok b. v. C. D; Fyrir: ok ver brodir jon etc. (sjá uppliaf 
^tatútunnar) stendríH; at þat skal opt fyrir folki lysaz; nær b. v. B, N; 
^ sifium B, N; sifkonn I; «) þeirra sl. B, N; [er (ae I) huart þeirra 
systkinum F, I; '«) at b. v. B, D, F; huarra F; '^) [huarstuegia 
en C; '') nánari C, D, F, G, I, M; [sl b, C, D, F. G, I. K, 
' Héðan frá og tii oröanna: æigi skal fridlur (§ 29) etc. vantar í 
'^) niadr b. v. B, M, N; honum B, F, 1, N; '^) hellt C, D, G, K; 
J bontjm F, J; ^^) [sl. B, D, G, N; [þann fa B. N; ") [eda F; 

* ííonu b. v. B, C, D, F, N; eda biskups hönd b, v. P. Engi kona 
•^- -^skirn Bl. 1; edr þess manz . . . héllt undir skirn b1. M; ^^) þa B, 
hefir skirda G; '') [prestz dottir B, C, D. F, I, K, L, M, N; 
) 8kal sl. B, C, D, F, 1, K, L, M, N; fa sl. B, C, D. F, G, I, K, 
^ K N; a«) [hann C, D; '') [ollungis M; '') [sl. L; fyrirbodit B, P, 
L, N; 34j ^ ^^^j. g| j. 35) sl. G, D; [sL 

' ') keypt M; '') skylidr B, F, N. 



518 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323. 



sitt^) til hennar innan^) .xij. manada fsidan^) hann hefir festa 
hana^). sva þo at lyst se [.iij. drottins daga^) i kirkiu [fyrir 
brudlaup þeirra®) fyrir soknarfolki ainu''). at sa er sanna mein- 
bugi ueit a uera. at su festing megi æigi^) [framgeng uerda*) 
eptir^**) Iðgum^^). uiti þess giorr meÍB^^) huat hann uiU 
þar vm vitna^^). Er þessi lysin^ þui**) [þar til^^) skipad(!) af 
heilagri kirkiu at þeirra manna*®) bðrn er henne hallda upp. 
skulu^') arfgeng eptir íðdur ok modur. sva*^) sem eigin konu 
bðrn þo at þar prouiz ga^^) Iðgligir^^) meinbugir sidaE 
meÍR. En þeirra hiona^^) bðrn er þessaRÍ lysing lata æigi vpp 
hallda^^). ok prouazst þeirra aa milli Iðgligir meinbugir sidaH meirr. 
uerda æigi^^) arfgeng. [ok^^) sva sem getin^^) i meinbugum^^). 

9. Prestar skulo hallda ok hafa fonta sina [hreina. þétta 
ok uaP') lokada'^^). Krismu skal huerr prestr nyia taka sa^^) 
.xij. manudum^"). [ok geyma han[a] Reinliga ok eucharistiam^^) 
i kirkiu sinni i læstri^^) hirdzlu^'*). sua at engin VReiuindi [nai 
tiP^). Enn ef [æigi er^^) sva geymt. ok komi^") at^'^) mus edr 
hundr edr onnur vReinindi. þa [se haun suspensus ab officio. 



') sitt sl. B, G, L, M, N; þeirra b. v. B, N; þeirra fyrsto 
b. V. C, D, I. L; þeirra hinn nestu b. v. F; fystu b. v, K; sem B, D' 
F, G, rC, N; [sl. C; [þrysuar B, P, G, I, K, L, N; [ádr .iij sinnum 
C; [aadr þrysvar D; «) [sl. C, D; sinu sl. B, C, D,F, G, K, N; ') æigi 
8l. C; «) [fram ^anfja B, C, D, F, G, L, M, N; *°) at B, N; megi 
tilsegia ok at prestr b. v. C, N; ok b. v. C, D; **)meirr si. B, K, L, N; 
'^) bera B, L, N; bera vitni M; '') þui sl. B, C, F, G, L, N; [ti^ 
þess C, G; [þar vm E; '^) hiona B, F, I, M, N; sl. G; eru B, C, D, 
F, G, I, K, L, M, N; sva sl. C, I; '^) þeirra aa millum L lög' 
li^ir fil. B, N; =") hiona sl. B, N; ") haUda sl. D; ''^) aHdri B, C, Ð, 

F, 1. K, L, M, N; '') ok s!. C, D, P, M; [Sua ok þeirra börn sem 
getin verda B, N; [sva sem segir L; '"^) En ef prestr efaz etc. kenir hér 
i B, F, L, N (sbr. § 5). í C, D, M kemr hér fyrirsögn við það, sem 
eptir ferr Vm geymslu krisma C; Vm fonta ok krisma D; Hversu prestar 
skulu M; ") [sl. C; [vel D; =■«) Prestar skulu hallda etc. sl. B, I, & 

N; '') huerium b, v. B, C, D, G, M, N; '^) Ekki meira af § 9 í G í 
statúíunni; í kaílanura ura prestastefnu finst er og að nokkru tvítekið (hér 
= G*), ok brenna adr þa forua b. v. G* hér; [krismu ok eucharisti- 
am skal huerr prestr geyma B, F, G* 1, N; [kr. . . . hafa ok geym& 

G, L; ") kistu eda b. v. B, G, N; ^^) reinliga b. v. B, F, N; i B, G, 
N, sl. C, D, F; [meghe naa G*; '^) verdr G; '') kemr B, C, D, G, G*. 
I, N; ") aa B, N; [at kerar L. 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS 



519 



löisse. þar til er hann finnr biskup^). taki biskup messo sðng 
af honum um .iij.^) manadi. ok luki prestr^) mðrk^) fyrir þat 
er æigi var i læstri hirdzlu geymt. 

10. 5)p,.estr skal iafnan til Reidu uera, [huern tima^) er 
hann uerdr kuaddr logliga. at skira bðrn edr fara i naudsyn 
til siuks manz. Enn ef hann fyrirnemz^) [Iðgliga^) kuaddrö), 
ok deyr barn óskirt. edr siukr madr oskriptadr. þa se hann 
suspensus ab officio^^) [et beneficio^^) [ipso facto*^)^ godz 
[hans allt^s) ^r hann [hefir aflat**) af kirkiunni se*^) i biskups 
«alldi. sva framt sem imoti prestii«) er^^) farit skynsamliga. huart 
semis) fhann þarf a sio edr landi at fara»»). ok se^o) iafn uel 
[heim Reiddr^i) sem heiman^^) [sva at^^) æigi þurfui hann 

sialfr at roa^*). 

11. 25)Lyga skulo prestar^ö) fyrir soknarfolki sinu^?). at 
huerr karlmadr^s) ok kona^^) er samuitzku^**) alldr hefir ti^i). 
skal hit minzta^^) a huerium^^) .vij. manadum. ganga til 
scriptar^^) vid soknarprest sinn. ok þui at eins vid annan. 
at^^) at soknarprestr hans lofihonum^ö). ok^^^ ef utan soknar^^) 



') [sl. G*; =*) .xij. I; ') prestr sl. B, P, I, N; *) .iij. merkr I; Vra 
s^yHdu prests ef naudsyn kemr, fyrirsöffn í C; Ef prestr ferr til siukra 
'^aíina, fyrirsögn i D; Tilbunadr, fyrirsögn M. Hér bætir G* þessu inn 
Skolu beav prestar hafua tekit krismu aa paska aptan adr en þeir 
^^ghe funt. en allir adrir hit seinsta fyrir huita sunnu. En huerr er eighi 
*^^fii' so tekit luki halfua mörk vttan leidar leingd eda Önnur forfaull 
^^ini; «) [hueruitna B. G, L, N; ') er B, N; nemst I; ') lögliga sl. C, 
1; [sl. L; misse b. v. C; [sl. B, N; [sl. G; ^') [þat 
N; [hans þat C, D; [hans F, G, L; •^)[afladi B, N; ^^) se sl. C, 
^> G, I, L; .6) houum I; sl. L; ^') var I; '«) helldr b, v. M; 

[farit er aa sio eda landi B, N; [þarf aa sio eda landi C, D, I, L; 
^^- 8kal a sio . . , fara G; '**) se sl. B, N; [heimleidis B, N; 

ibrott C, D G- ") [ok C; '*) P'estr skal etc. sl. K; Vm 
'^^^ipta maal^k^niinningar, fyrirsögn C; Vm skripta maal, fyrirsögn D; 

íysing, fyrirsögn K; kristin bod, fyrirsögn M; einkannliga i laanga 
föstu b. V. B, C, D, F, G, L K, L, M, N; '') sinu sl. F. L; raadr 
C, I, N; madr D; sa madr M; '') ok kona sl. M; '") ok b. v. C; 

til sl. I, K; ^^) einn tima b. v. B, C, D, F, I, K. N; vm sinn b. v. 

'') huerium sl. B, C. N; '') skripta B, C, D, L, M, N; ») neraa F; 
r^^" G; honum sl. B. C, D, F, G, I, L, N; ") En B, N; -) þinga 



520 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323 



madr. vtan^) [pilagvimr uegfarandi madr sé. kenir^) iil 
[nðckurs prestz^) orlofs Jaust. þa segi prestr honum^) þegar^). 
at hann hefir huarki^) ualld til at leysa hann ne binda. ok 
uisi honum^) aptr til soknarprestz sins. 

12. ^)Engin prestr skal heyra skriptamáF) þers manz^**) 
er hann ueit^^) i banni ueia. fyrr en hann er leystr |[af þvi 
banni*^) af þeim sem leysa hann a at'^) l^gum. ok [þar skal 
prestr^^) fyst eptir fretta*^) i skriptamálum, ok þar^^) næst [at 
hveR^^) madr^^) kunni*^) [f^ædi sin^'^). credo [in deum^^)- 
[pater noster ok^^j aue maiia^®). [ok barnskirn ord ok atferli^^)* 
ok biodi þeim^^) at þeir nemi sem fyrst er æigi kunna adr. 

13. ^^) Engin prestr skal ok^^) i skriptamalum bioda 
nockurum manni^^) edr til leida at hann sueri edr trulofi. at 
hann skal þa synd skriptborna^^) einhveria alldri^^) optar gera. 
einkannliga þær^^) sem sizt ma^^j uaraz. þvi at ef hann gðrir^^) 
sidan^^) moti iatan sinni. þa [brytr hann^^) tuifallt. 

14. ^^)Kenna skulo prestar þeim er [þeir skripta^') huersu 
þeir skulo [til skripta ganga^^) at þeir [segi sva sin aíbrot. at 



') nenm C, D, L; ^) til skriptar b. v. B, N; [pi!agrin\ar eda uegfarandi 
menn komi C; [pilagrimar edr veíjhfarande madr se kominn til skripta 
D; til.skvipta b. v. F, I, K, L; [nockurra presta 1; honum sl. B, N; 

þegar sl. L; ecki L; sua b. v. b, C, K, L, N; Huerso prestur, 
fyrirsögn M; skript C: opinbers okrkarls edr b, v. D; "^) manz sl- 
C, D, F, N; ^') opinberliga b. v. B, N; '^) [sl. B, C, D, F, G, I, 
**) med C, D; '*) [þar skulu prestar C, D, F, G, I, K; '^) leita B, 

E, I, M, N; '*) þar sl. G; [þat skulu prestar fyst þeim setia sua seni ] 
skriptamalum at þeir taki lausn. ok þar L; ^"^) [huart B, F, 1» ^; 
'^) madr sl. C, D, G, L; hann I; '») kann B, N; [at þeir kunnu F; 
=">) [8l. B, C, D, L, N; [rett I, M; '') [ok C, G, L; ok b. v. D, M; sl* 
F; ='=') [sl. G; ") maria sh G; [sl. B, C, D, F, G, I, K, M, N; ^^^) þeim 
sl. B, D, F, 1, K, N; vm skripta, fyrirsögn K, L. Upphafið og 
hingað að er sett í L** á eptir því, sem hér fer á eptir, eu því er þa** 
Bkotið inn x skipan Eiiífs hina fyrstu I § 3 á eptir orðin : «huerrar stettíir 
sem hann er-; ^"^) ok sl. C, F, G, I, K, L; þat D; ^') manni sl. B, 

F, I, N; Bkriptborna sl. D; '°) eigi C; þar C; ") megu menn 
N; vid ga eda b. v. I; ^^) brytr B, N; '') sidan sl. C, D; [b®** 
Bidan L; ^*) huersu prestr skal, fyrirsögn K; formæle prestz, fyrirsögn 
M; ^^) [til skripta ganga wid þa B, N; [þeir skulu skripta I; [þ- ^^' 
ganga K; ^*") [iatta sik B, N. 



^^^^- SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 521 

Þ^ir^) Rægi sik enn [engan annan^) nafnliga^). nema^) [syndin 
sua hattud^), at hann megi hana ecki odruviss skriptbera 
sem optliga kann henda. at^) hann hefir haft systur sina'). 
^ ^ þilikt annat^). [sva^) ok at þeir^^) skriptberi ailar sinar 
^yndir ok misgerdir med^^) idran. ok leyni ðngu af. ok fari^^) 
sjaan eptiris) innuirduliga. ef hann vilP^) syndir sinar þa^s) 
^™ptbornar af segia ser. ok framleidis sik aip^) þeim hallda. 

^ia^') honumis) [verdlaun sina^»). ok ðmbun^o) þa^i) er 
^^"^ fæR af Gudi. ef hann bætir. ok^^) [iDÍkilieik^ö) marg- 
íirar24) pinu^ö) ^,. j^^nu skal leggiaz^^). ef hann deyr i 
Persum27) syndum. ok ef sa iatar^^) med^^) idran. þa skal 
önutti skript setia. ok leysa^^) hannsi). [ok ieggia^^) hond i 
^^^^ honum^s) gj^an. ok [segi^^) þessi ord medan^^). absolu- 
^^oneui et remissionem etcetera, Et ego absoluo te auctoritate 
^^mini nostri ihesu Christi et beatorum apostolorum^^) Petri 
^^tiH et officij mihi commissi ab hijs**^) peccatis^®) que^^) 
^^nfessyg es. et ab onmibus^^) alijs que oblitus es in nomine 
Patris et filij et spiritus sancti amen^^). En ef nockur^^) 
^^gir^«) sva^*). at hann vill [einni huerri^^) synd edr fleirum 



^ ) öl. C, D; 2) [eigi adra C, D; nefniliga B, F, N; sl. Mj *) vtan 

') [syndinni se sua hattad B, C, D, K, M, N, d b. v. 
kt' ^» HkaniB losta b. v. C; ^) eda at konu b. v. 

annat sl. I; «) sva sl. C, D, F, G, 1; '°) [ok B, N; þeir sl. G; [s. 
^ iiann I; rettri b. v. B, C, D, F, G, I, K, L, N; '') prestr b. v. 
^j'^ ! Prove I; i3) eptir sl. I; vili B, F, G, 1, N; vm b. v. L; '^) þa 
K. 19 Þ«r '^) fra B, N; '^) teli B, N; tiae F; »«) þeim B, 

^\ J ^! ^*" '^) amban sina B. N; ömbun sina C; þa 

leika' "^' ''^ ''^ milíilloika B, C, D, F, G, N; sva miiiil- 

M- V' þeirrar B, C, D, K, G, I, K, N; ''^) [margfalldlega þær pinur 
í [hann skal fa B, C. D, F, L N; ^^) þeim G, L K; yfirbot b. 
' K, M. N; ok vill ifirböta b. v. C; yfir at böta b. v. F. I; 

J^. ''^ ^*' -^' ^' ''^ tleggi B. 

honum sl. E; eegia G, I; '') [segi D; ^^) tuorum b. v. D; 

[(. tuis b. V. C, D; '') miclu b. v. C, D; mihi modo b. v. 

^j' oninibus sl. C, D, F, I; [gefi hönum absolucionem B, N: amen 
42j [ ''^egi absolucionem et resurrcctionem oc a!lt sem tilheyrir L; 

^^['^hut.rr B, N; smrar B, C, D, F, G,I, L, M, N; ^*) preeti b. v. G. 
nðkkurri F; [nockurri G; [einue L. 



522 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS 



1323 



æigi af lata, þa skal prestr heyra skriptamaal hans þau seiö 
hann viU segia^). ok gefa^) honum Rad [a þenna hátt^). þo at 
þu ættir allan heiminn ok gigfir hann i olmoso. okiafnan fast- 
adir þu medan þitt lif er. þa odladiz^) þu æigi himinRÍki þers^) 
at^) helldr. medan þu liggr i hofudsynd'^) edr hefir vilia til 
framleidis hana^) at gera^). Enn þo ræd ek þer at þu fastir. 
gðr^^) [olmoáur ok^^) onnur goá^^) uerk. ok bid fyrir þer ido- 
liga þvi at [þess at fyrr^^) man gud birta hiarta þitt. ok 
vekia^^) til idranar ok yfirboía^^). Enn enga^^) absolucioneín 
skal hann gefa honum, utan^')hann halldi'^) hans Rad. ok koifii 
sem fyrst^^)aptr tilhans^^). Eigiskaloknockurí^^^prestr gefa [nock- 
urum manni^^) absalucionem fyrir [eina hueria^^) skriptborDa 
synd. nema hann uili allar segia ok^^) böta. skal þat 
einkannliga varaz. at [hann leidi^^) engan [i uandrædi^^). 

15. pat skal ok^') huerr prestr geyma. at seMa^^) enguií' 
þa skript ne bioda^**) nockut þat at"'-') sa er til skripta gengr 
segi^^) sik med pngu moti haildit geta^^), þviathans synd yrdi^^) 
[sidaR meiri^*) eP^) hann helldi^e) æigi tekna skript. [sk^' 
prestr^^) þo^^) telia fyrir honum^^) sem bezt. at hann^^) bafi 



') iatta B, N; niættir gefa L; ') [sua segiandi B, N; '] ödlaz 
C, N; *) þess sl. B, I, N; þui F; at sl. C, G; hofudsyndum 
M; þær G; ^) fremia H, N; '«) ok gerir B, C, D, N; og ^efir M; 
[sl. C; [olmoso. oc F; miskunnar B, D. F, G, L, N; '') [þar firir 
N; [þes fyrr C, F; [fyrir sakir þess T; [þui fyrr L; '*) kueikia B, C 
F, G, I. L, M, M; yfirbotar B. C, D, N; adra b. v. C, D; 1» 
M; ''') bioda at b. v. B, F, G, L ok beida hann at C; bioda honum »* 
b. V. D; »») ok hafi b. v. C; '*')8kiotaz I; »°) prestz B, N; Enn ef nockuf 
segir sva etc. sl. K; Vm lausn, fyrirsögn K; nockurr sl. B, N; ^^) ^^}' 

B, K. N; manni sl. C. D; '') [nockurra eina B, D, F, G, I, K, N; hueri^ 
sl. C; ") iata at b. v. F; ^^) [leiöa C; ^^) oruilnan B, N; vandhæfue 0, 
D; [eyða í F; vanhof I; Öruænting L; skript, fyrirsögn K; in penitentes, 
fyrirsögn M; ^') ok sl. C, D; hann seti B, C, D, F, G, I, L, N; 
biodi B, C, D, I, L, N; ^'*} sem B, F, N; er C, D; =") segir B, D, F» 1' 
N; ") fa C, D; ") er C; verdr D, K; ^*) [þa meire sidan en adr B, íj*' 
[sidan þi meiri F, I; [þa meire M; er C, D, P; helldr B, C, D, !• 
K, N; hefir . . . haUdit G; huerr B, F, I, N; ^») [ok þo at huöra 

C, D; honum sl. B, C. D, F, I. N; ") bœti ok b. v. M. 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 523 



|«llan uilia til at bæta. ok [syna honumi) [huersu mikit^) 
liann hefir tapat i syndinni. ok huersu [mikit bann aflar^) 
aptr med [skyrum^) skriptargangi'*). ok algerri^] yfirbot. 

16. ^)J>at skulo prestar giðrla^) geyma^). at þær ero sumar 
syndir sem er [stuldr eda Rán^oj ^k allt^^) þat sem nockuBi^) 
Jefir annars oheimiUt godz^s). hueria leid er þat [kemr til^^). 
Þa ma honum^^) su synd æigi^ö) bætaz^^). vtanis) Rettum eig- 
anda se aptr lokiti^) med fuUnadi. [ef honum ma na. edr 

orfum^o). leyniliga ef leynt er. Enn ef [honum næB^^). 
^^gi. þa gefiz22) j olmosur^S) eptir^*) Radi prestz. Enn ef sa 
^iefir seigi fe^s) til [er aptr skylldi^e) hika. ok uiUdi þo^') 
^arna^s)^ ok ser prestr idran^^) sa honum. þa seti^^) honum 
^Pt. ok gefi^*) absulucionem ok biodi at [hann luki^^) aptr 
l-^^*! fullnadi^s) sem fyrst er hann kann^^) fa. 

17. 35)pj.gg^^j, ^yWy er kirkiur hallda at Guds lögum ok 
^^^am hafa tekit af biskupi. hafa fullt^^) ^alld huerr i sinni^') 

^ at setia skript^^). ok leysa soknarmenn sina af ajUum 
^.^"^^^^^S^nass) syndum sinum^°) ok misgerdum^^) skriptbornum 
sik, i þessum^^) atburdum skal til biskups uisa [ok 



% ^ '■^^' ^5 [synia A; miklu B. N; [huers K; [huersu M; ^ [hann 
^ ^ ailfc B, N; [hann aflar aUt C, D, I; [hann vinnr allt F; *) skyrum sl. 

K L s'^'*iptsa"í? ^> ^^^^^" ^*' -^' 

d' F- 8^' ^^^^^" ^"^ syndir, fyrirBögn K; ok B; ok giorla il, 

j^' ^ ) uita C, D, M; [okr skuUdiv B, N; [stuldr edr (ok K) okr C, 
l^! ,3^^' [stuldr F, I; annat b. v. C, D; '=*) madr B, C, D, 

n| ^^^2 sl. L; [er tíl komit B, C, D, F, G, I, K, 

b.'v 1.^''''^"^ sl. B, C, D, P, I, K; ^^) alldri B, C, D, G, I. K, N; aptr 

C, p ^ »e leidrettaz b. v. C; ' nema B. F, 1, N; golldit B, 
haujj' ' '°) rettum erfingia L; [af honum eda hans orfum ef 

m ^^^"^ [i^^o" Þ*^^'" ^5 ^^^*^ ^' 

D, p ' '^^niusu B, C, D, E, F, G, N; '*) raed B, N; ^*^) fe sl. B, 

' N; =«0) [aptr at F; '') þo sl. C, D; =»«) giailda K; 

Um b^^"^^ "^^^*^ ^' hann b. V. B, N; prestr b. v. F, I; ^i) hon- 

»i) [i^'J- [luka B, F, I. N; ==») [sl. B, N; [med funu G; 

Hlega l^" ^^""C, L HérendarK; Cap. fyrirsögn C; af hveríu prestar 
kirr^^' ^^^^'■^^S" De secretis, fyrirsögn M; ^») vrabod ok b. v. D; 
I; V!? -^' '^) skriptir F; ^') leyudum B, N; *») sinum sl. B, 
þeito p l^^ísuerkum C; ok misg. sl. G; '') þeim einum B, F, I, IS; 



524 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323. 



eigi odrum*) af leysa. leyniliga ef leynt er^). P)Hinn fyrsti^) 
ef nockurr hefir fallit i bann þat sem login lia^) biskupum^) 
einum af) at leysa. sem er ef nockurr*^) liefir lagt [heiptngar 
hendr^) aa klerk edr kJaustra mann. AnnaR^'*) hueruetna þar'O 
sem nockurr finnr^^) irregularitatem contractam. sem er ef 
nockurr [Jærdr niadr'^). prestr edr^^) diakn edr subdeakn. hefir 
[ueitt edr siungit messo. edr nockura^^) þionostu. edr embsetti 
i kirkiu. in maiori excommunicacione. edr ef nockurr hefir laupi^ 
yfir edr gleymt vigslum sinum'^). eda tekit vigslu^'') af odrum^^) 
enn sinum biskupi'^) orlofslaust^^). nema^^) sa^^) se daud- 
uænn [er til skriptar^^) gengr^^). edr miok siukr. þa ma huerr 
prestr [leysa hann af ajJlum skriptbornum syndum^^). þo ^^^^ 
þij®^) skilordi [at hann skriptberi þgr fyrir biskupi^^). ef houui^ 
batnar. sem fyrr segir. 

18. 28)[£i^i^ ef prestr ryfr'^) skript^^) [ok uerdr^^) at þw^ 
sannr. þa se hann [af tekinn^^) uigslum. ok hafi biskup 
hans. ok uerdi^^) settr i hit þrðnguazta klaustr. [ok geri^^) Þ^"^ 
æuinlega idran. 

19. Siukum manni skal gngua skript setia utan^^) 
skriptamál hans ok segia sua. þu skalt fulla tru ok van 

[olc 

akalP^) hafa til alizualldanda'^^) Guds at hann uerdugiz^^) 



ödruuiss Cj I, L; [sern æigí ma odruviss leysa leyniliga ' 
[enD eigi odruv. J. ef J. er F; ef I. er b1. 1; Er b. v B, N; *) P^^^. 
C, D, 1; [fyrsti F, L; er sa b. v. L; ^) bioda C, D; ^) biskupi B,^^ 
^) valld til I: «) madr B, N; [hdptuga hönd B, C, D, F, I, N; '"^^^ 
sa b. v. I, L; hlutr b. v. M; ^') þar sl. B, F, I, N; ^^) feUr in 
'^) [sl. B, N: 1*) edr sJ. B, D, N; [sungit eda veitt B, C; 
M, N; [s. eda ved nockura I; ^^) sinura sl. B, N; '^) vigslur B, ' 
F. 1. L, M. N; '«)bi8kupi b. v. C, F, I, L; sl. C, F, I, L; 
hlutr b. V. M; =") vtan B, F, I, N; ") hann B, N; ^') skripta C, ' 
F, M; =*) [ok til skripta buinn B, M; [firir aliar skriptbornar sy" ^ 
aflausn gefa (afieysa C, D), B, C, D. F, I. M, N; er viU b. v. E; '^^^. 
sl. B, N; •''') [sl. B, C, D, F, I, N; =*«) Vm siuka mcnn, fyrirsögo 
2^) [Ryfr prestr B, N; [Nw ef suo þunglega kan til at bera at P^®^^ 
ryfr M; ^^) Bkriptamaal B, C, D, F, G, I, N; skriptir eptir 
3 1) hann b. v. C, D, F, I; ^') öllum b. v. D; ^^) [sl. B, N; ''^ ^^, 
gera C, D, L; [at hann geri F, 1; ==*) nema B, N; ^^) [^^' 
^^) [sl. L; ^^) wirdiz B, C, N; uardueite ser L. 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



&25 



uilii) fyrirgefa þau æll þin^) afbrot. ok kalla þer til arnadar 
^'■'iz iungfrv^) sanctam mariam. ok alla Guds helga menn. ok 
g^f fyrir sal þinni kirkium^) ok fatækum mðnnum slikt sem 
kennir þer. enn^) enga skript set ek þer adra utan ef þer 
í^^tnar. kom til min^) sem fyrst^). ok teli^) fyrir honum [sem 
yiíiuirduligaz") at hanni^) idriz sem [hann maii). [ok leggi^^) 
öfld i*3) hofud honum sidan^^). ok gefi honum^^) absolucio- 

20. ^'')Fyrirbodit er [ok^^) at nðckur prestr^^) [dirfiz at 
^^gia^o) messo [á nockurn dagh^i). fyrr enn hann bafl^^) adr 

^^^^^) Rækilega ottusðng ok prim^^) de tempore. 

21. f>at er ok fastliga^^) fyrirbodit^'^). at nockur prestr 
^a sem hann ueit sik uera staddan i hofudsyndum^^) dirfiz at 
^^gia messo. fyrr enn hann bafi vandliga^s) [ok skiluisliga^^) 

^iptborit [þa synd uid þann prest sem bann nair fyrst^^) 
^^au naudsyn se tiP^). ok idriz þa syndariunar [med þeim^^) 
^g at uilia^íí) [bæta hana ok bera til jscriptar^^) [þegar hann 
presti. 

^ 22. ^fijo^g^ geymslu^^) skulo prestar [at sea^^). at 
^^giö VReinindi meghi koma i kaleck^^). ok at engin dropi 



^ ') [at C; ») [ok fyrir gefi honum auU sin L; uora fru M; ") kirkiu 
I; *) enn sl. B, C, D, P, G, I, N, ^) biskups B, N; ') skiotaz B, 
J ) tala B, N; [jnnuirduliga F; ^°) þu B, M; [þu orkar B, N; 

bisT^ ^^^^^ ''^ 

il leggi Bidan hönd i höfud þer B, N; [ok 1. h. aa honum G; 

Per B, N; sl. C; '^) lausn B; aflausn 6, 1; ^^) § 20 vantar í G; Vm 

^j^^^ saung, fyrirsögn M; ^«) ok sl. B, C, D, N; '^) [huerium 

g^^^ [presti I; 20) [segi B, N; [at segia F, I; ^') [sl. C, D; hefir 

anlicr* ''^ ^^^*^ P^*"^^ '')fastliga sl. B, C, D, N; eink- 

U ^!,^ einkanlegab. v. M; hofudsynd B, I, N; ^^*) nafnligB 

m l^' ^' t^^- Bkilrikliga C, D, F, I; ■-^) [ok skyriiga 

^^'"^ ^'^^'^t iattandi þeim fyrst sem nœrr hann B, N; ^*) at B, 
' [wid þann B, N; hann vili B, C; ^^) þo B, F, 1, N; 

[sliriptbera B, N; [skriptbera hana C, D, F, I; ^^) [sera 



^*^^ iiann B, N; Cap. fyrirsögn C; Custodia, fyrirsögn M; 

^*^^^^'* atgeymslu F; ^^) [p.t ser hyggia i messum B, N; j mess- 

b. V "t^' Lvid sia j messum F; [geyraa ok v. sia i m. I; ^*) þeirra 
1. 



526 



SKíPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323. 



komi^) or honum de sanguine Christi a kaleck^) eda alltari. 
En ef sakir nockurrar uangeymslu kemur a corporalia^) edr 
alltaris blæiu þa skal prestr^) þuð(!)^) yfir sialfan^) kaleck þ 
alltarinu^) j þrimr^) vðtnum. ok skal þa ablucionem^) prestr 
sialfr taka .Enn ef aa alltari kemr edr i odrum stad a tré^*^)* 
ok^') skal prestr þann dropa sem giorst med tungu sinni þf 
sleikia^^)^ skafa^^) sidan [af brot^^) edr telgia*^). ok brenna 
sponuna^% ok steypa^^) öskunm*^) i^®) alltari [edr hia^^) sva 
at æigi uerdi trodin. ok^^) sva hit sama skal gera ef fluga edr 
madkr edr onnur^^) vReinindi [fellr i kaleck^^). þat sem prestr 
ma æigi^*) haska laust hafa edr neyta^**). 

25. [Huern tima^^) sem [prestar finna^^) i messofðtum ) 
[bokum edr'^'-') [i odrum^^) stad. sakir vangeymslu^*). oblataö* 
heila edr brotna. ok efaz hann i huart^^) uigd se^^). þa ska^ 
þa oblatam prestr^^) neyta^^) post^®) recepcionem^^) sanguiniS' 

24. Prestr skal [huern tima^^) er hann ferr i herad^^) | 
naudsyn til siuks manz hafa med ser uiaticum Eeinliga geym^^ 



') megi . . . koma C; =*) klœdi B, C, D, F, G, 1, M; klœdi duk 
V. L; corporal B, N; corporale C, D, F, G, I, L, M; prestr sl. 
1, M, N; þua B, C, D, F, G, N; þuo E, 1, M; Bialían sl. B, C» j^' 
G, I, L, N; ') [sl B, C, D, F, G, I, N; «) þreiinuni B, N; ') absoluciö' 
nem L; '°) eda stein b. v. B, C, D, F, G, 1, L, N; >*) þa B, C, D, 
G, 1, L, N; »=*) [taka ok neyta B, N; [af fœgia M; '^) med knifi b. 
M; '*) [eptir B. F, G, I, M, N; brot sl. C, D, L; aa brott E; ' ^^'^* 
M; spónu B, N; j eUdi b. v. M; ^^) sidan b. v. C; »^) ausku 13- ' 
D, F, I, N; '«) hia M; ^°) [si. M; ^^) ok sl. C, D; ") onnur sl. ' 
1, N; =*3) [sl. B, N; '••*) skadalaust eda b. v. E; [presti er æigi i*^^''^'^ 
laust eda æigi lofat at neyta b; N; [prestr ma med Öngu (eigi F. G, ^ 
moti haskalaust neyta C, D, F, G, I, M; [p. ma eigi haskalaust btírg|^ 
L. Fyrirsögn hér í C, D og M: Oap. Ef finz oblata heil i messufavto^^ 
D; InveDcio oblatam M; '■'^) ok b. v. B, F, 1, N; [Hveruitna Þ^^ 
^') [prestr finnr B, C, D, M, N; ^^) 8V0 í E, F, G, M; messufötuni 
B, D, L, N; raessoklædum edr C, I; messofösti A; ='»)[sl. C, L; »") 
urrum M; ^^) [nockurri geymslu B, F, I, N; [annarri geymslu C, ' 
[audrum geymslum L; ^') [at C, M; [hvart F; ^^)erb, G, N; edr ouig^^ 
b. v. G; ^^) prestr sl. B, N; sialfur b. v. I; ^b) gakir varhygdar b-^^^^ 
B. C, D, F, G, N; 3«) eptir B, N;, suscepcionem B, N; ^ 
uitna C, D; heradi C, D, F. 



^^^^' SKIPAN EILlFS OG JÓNS. '•-^ 527 

handboki) ok bera^) sialfr^) [fyrir ser*) a^) briosti^) bædi til 
örkiu ok fra ok æigi odrum i hendr fa. [ok æigi [nema]') 
prestr se^) at vigslu edr diakn. 

®)Prestr skal æigi þionostu gefa utan biskups orlofs 
öockuruni»o) þeim manniii) sem i storskriptum er^^^^ [g^r i 
opinberum storglæpumi^), fyrr en þeir [hafa eptir logum bætt**). 

^'gi annars*^) soknar manni naudsynialaust. Enn ef odruuis 
gerir [edr gefris)^ [gimi biskupi .iij. merkr^'). Enn ef prestr 
^^ix krafdr at ueita siukum manni þionostu i annars sokn^^). 
s^al hann til hans '^) fara. ok ueita honum naudsynia 

26. Huerr prestr skal hafa hrein messoklædi ok alltaris 
kirk^^ annat þat er^^) Guds þionostu heyrir^^) i heilagri 

10. En huerr sem at odru verdr kendr^^). gialldi íyrir hand- 
^^^^^ *í^ert sem vid alltari skal hafa^^) halfan eyri. fyrir allt- 
blæiu ok hðfudlin eyri. fyrir sacrarium^^) .ij. aura. fyrir 

27. Corporalia^^) skal prestr'^^) vid alltari þua i Reinni 
^niaug. ok steypi^^) vatni^*) i sacrarium [þat sem þuegit 

^). ok ma hann^^) diakna^^) [edr subdiakna^^) [sidan««) 



^andkiædi P, 1; ^) beri prestr C; bera prestr D; ^) sialft F; sl. 

'/við-'"^' '•^^' ^^^*** ^' ™^ ^' ^' 

^ N ' ^igi) er í E bætt við: neraa, á spássíu; ^) [vtan hann se prestr 

c' ^ [vttan prestr C, F, G, I, L, M; [vtan preste D. M Cap fyrirsögn 
M ^^^' prestr etc, vantar í G; nockurum sl 

^Pinb "^^^"^"^ ^'^" ^> 

brot gíæpum B, C, D, L, M, N; [sl. F; [böta af- 

eptir lögurn ii, F, 1, N; ^*) prestz b. v. 1; [sl. C, D, F, I; 
xtittl^l odvuuis etc. sJ. b; [gialldi hann half niörk C, D; [g. b. halfa 
b, V o' ''^ Þj"gu»^ hans sl. F, I; '^) hialpir B, N; til 

V. '^^' þarf at hafa C, D; =*=>) kunnr C, D; ^*) til þionustu b. 
greÍQ ^ handklædi b. v. M; ^^) corporale C, D, M; 27) þessari 
M- Vö*^' ^' ^') korporal B, N; corporale C, D, F, G, 

^ ^^^lfr b.^ V. B, C, D, F, 1, N; ^°) steypa B, C, 0, D, F, N; 
V. ^"^*^^ G; 3 [^þyj ^ ^ C, D, F, G, 1, N; ^s) sidan b. 

[L/ ^^^^^* '^- '^- ^***^^ C; 3') [sl- 

^^bdiaun C; sem, B, G, N; er F. 



528 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS 



1323. 



hann hefir skolat^) [at þua betr ef þarf^). Enn alltaris blæiu ok 
handklædi þat sem prestr þurkar [sa hendr sinar^) eptir sacri- 
ficium^) þa^) skal i kirkiu uel skola. ok steypa uatni^) i sacra- 
rium. ok fai sidan^) konu ef betr þarf at þua. Allt þat sern i 
messoklædura er edr^) gognum þeira sem gudi [ero uigd®) til 
handa'°) ok orfynd ero. skulo brend uera i kirkiu ef þa) ero 
nytlaus^^). ok steypi^^) ðsku hia alltari undir þili nidr. 

28. ^^)At soknarkirkiu skaP^) grafa lik huert er i þein'i 
kirkiu^^) sokn andaz þar sem grðí'tr er^^) til. utan hinn*^) 
fiammfarni^^) hafi ser i odrum stad leg^^) kosit lockanar laust 
ok ileidingar^^ [ok se þo iardadr^^). ok hafi^^) soknarprestr 
hans fiordung^^) af ðUu oífri ok utgerd^^). er þui liki fylgí''' 
utan siduani se annat^^). ok se hann þa geymdr^^). Enn 
madr''*^) kys ser le^^sj j odrum stad enn at soknarkirkiu BÍuni^^) 
at iiockurs manz leiding^") edr lockan. ok uerdr þar^*) grafini| 
siiian^^). þa er su kirkia i forbodi pauans. ok ma þar buarki 
[lik graíua ne messo syngia^^). þar til er soknar 3'*) kirkian hei^ 
sinn^ö) j^^>it36) fuiian^^) af ollu þui godzli] er þui iiki lyigii^'*> 

29. ^®) Lik skal nidr seíiaz^^) þorsdaginn i dymbildaga uiku* 

») þupsit C, D; [sl. L; ') [ef betr þarf at þna C, D; [sér 
B, N; ^) sacrarium B, I, N; ^)þa sl. B, N; «)vatni sl. I; ^) i hendr b. 

B, N; odrum b. v. C, D; [helgut edr uigd ero C; »«) þionostu 
N; til handa sl. C; reyklaus(!) M; ^^) steypa C, D; ^^) Caj). fy^^^^' 
sÖ;;n C; Vm lika gröpt fjrirsötín D. í G og L vantar héðan frá 
orðunum: Enn ef sa niadr etc. (§ 29); Vm dauda inenn fyrirsögn 

»4) aa at I; ^^) kirkiu sl. C; **') [ííröptur liggr M; [sl. D; 
M; '^) legstad C, D; ''^) jbeidinírar I; =") þar b. v. C, D, 1; í^^' 
þo b. V. E; '') fiordungr A(!}; vtferd C, D; annar C, J 

M; ^^) en sa er i leidir mann (sl. D) eda lockar fellr i pafa ^^""^y^ 
sialfu uerkinu. ok ma eigi leysaz utan aa pafa gardi b. v. C, 
nockur C; ^^) leg sl. C, D; ^S) sinni sl. C, D; ^O) ileiding C, D, I' 
3^ t^ar sl. C, D; sidan sl. C, D, M; ^^) [syngia ne f?raía at 
,x. dögum C, D, I; ^*) [þionnztu giora ne syngia 'at lidnuru .x- 
8idan at M; ^^) sinn sl. D; »») lut C, D; 3^)ok allan b. v. M; ^'j^y*^^ 
C;^^) Hér skytr C og D inn: Huer prestr er at þui uerdr kendr at han^ 
lockar mann eda teygir rned nockurre tilleiding nockurn mann heilan 
siukan or annars sokn at kiosa ser legstad ath sinni kirkiu o. s. ffj* , 
oröunum: utan biskup gefui orlof til (sjá § 21 -3'^). Hér er ^y"'*^**^"^ 

C, D og M: Cap. C; Ner lik akal nidrsetia D; Hvenær(!) M; 
C, D. 



4 set^* 



^^23. SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 529 

fyrir messo eDn aa langa freadag æigi. pascha aptan eptir messo 
sl^al lik nidr setia^ok æigi salu messo yfuir^) syngia. pascha 
^^g skal lik æigi nidr setia^). annan dag pascha [skal lik nidr 
setia ef vill^), ok*) syngia þa^) salu messo^). Enn ef sa') madr 
veí-dr^) drepinn. sa er i [storglæpum er edr^) stormglum^**) edr 
forbodadr>i) ut^^) af heilagri kirkiu. þa skal þess lik^^) ^jgi ^ 
^irkiu gardi [nidr setiaz^^). Enn ef nidr settz^^) med ofrkappi. 
[se æigi tidir ueittar^^) at*') þeirri kirkiu fyrr enn biskup 
fundinn. ok ueiti^s) soknarfolki sinu^^) alla^o) þionostu þo^i) 
þvi sem i sokninni^^) er, ok ef hann þarf at vigia þionostu at 
g^^a siukum mðnnum^^). þa lofaz honum at segiaþar^*) messo 
^ þ^ssarri^ö) kirkiu leyniliga med^^) einn mann edr .ij. ok 
^^Si^^) þa sva mikla^^) sem^^) þarf, ef hann [er] fiarri odrum 

30. =íi)Ef kona sykiz at^^) [sængar fðr^^). þa se henne 
l^igi neitat^^) olean. ef hon er eiginkona manz^^). Enn [ef 
f*^^ er frilia. þa neitaz henni««). utans?) sa iati at festa^^) 
S-na er til hennar hefir tekit. ella [iati hon skilnadi^^) vid hann. 
^[ henni [gengr til bata^^). Ef kona [ferr a^^) sæng^^) ííj^ 
^ikum fyrir paschir^^). þa fyrir tignar^*) sakir dagsins. se 



. yfuir sl. C, D; ok eigi fyrr en b. v. C. D; ') ef viU sl. I; 
)^ [skal ok þa C; ok þa 1); ') þa sl. C, D; þa . . . yfir M; at soknar- 
^^^íu skal grafa lik huerfc etc. vantar í B, F, N; jfir b. v. I; ef niadr 

To\ ^'^^^^^ögn M; sa sl. I, M; «) er B, í, M, N; [sl- B, C, D, F, N; 

J b. V. B, C, I, N; "} forbodi B, N; j forbodi F; forbodum G; 

Bett^*' ^^' ^*^^™* ''^ ^^""^^ 

h ^ ^^^^^ ^^**^ ^' ®^ [skulu æigi tidir veitaz 

c' n ^ ^' P^^^*** ^' ''^ ^*' 

^'^^í /°) ana sl. B, N; =") þo sl. B, C; skilum B, C, D, F, N; ^') 

B, C, D, F, G, 1, N; '') þar sl. B, C, D, F, G, I, N; þeirri 

h ^' ''^ ''^ þionosto b. V. I; 

hann b. v. B, C, D, 1, N; prestum B, N; 3') § 30 vantar í G; 
36v .^' [sængar ferd I, L; ^*) [veitt B, N; ") manz sl. C, D, F; 
j L ^illu neitaz B, C. D, I, M, N; [friUu neitiz F; [friHu skal neitaz L; 

(skir^'"^ ^' ■'' ''^ ^^^^ ^' ^' ''^ 

B, N; [at hon iatte skilnad C, D, F; *°) [batnar B. F, N; 
I. 4, ' af F; ") [uerdr lettari L; paaska B, C, D, L; ok b. v. 
' ^ *^gnar sl. B, N. 



^*^^^- II. B. 



34 



530 SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 1323» 

henni lofad at ganga i kirkiu aa^) pascha dag. ok taka^) þion- 
ostu^). æigi*) skal fridlur edr horkonur eiXi, þær allar^) sem i 
sifskðpuni edr frændsemi geta^) hðrn i kirkiu leida eptir barn- 
sæng. Enn buerr er i') leidir. gialldi hiskupi®) halfa mork^). 

31. Huerr prestr^^) er at þui uerdr kendr. at hann 
lockar^^) edr teygir med [nðckurum tilleidingum ^^) einnhuern^^) 
mann siukan edr heilan or annars sokn at kiosa ser legstad 
at sinni kirkiu. þa er^*) hann skylldugr^^) aptr at færa þat ii^ 
[til soknar kirkiui^). ok allti') offr^S) med fullnadi þat^^) er 
þui liki^o) fylgir^i). ok sva skal^^) Ltuern tima^^) ef'^*) 
nockurr^^) prestr tekr lik or annars kirkiu^^) sokn. utan pila- 
grima ok^'') uegfarandi menn [ok^s) utlendzka^^) ma rettliga^^) 
grafa^^) i þeirri sokn'*'^) [sem þeir^^) andaz. [ok sva innlendzka^^) 
ef þeir gera æigi adr^^) adra skipan^^) fyrir ser. 

32. ^'^) peim m^nnum ollum skal heilagr kirkiu gardr 
neitaz. er i banni deyia^^) edr [ut ero settir at^^) heilagri kirkiu- 
utan*^) þeir^*) haíi sa efztum^^j dogum sinum af presíi ; 
leystir^^) uerit, edr beidduz^^) [med idran lausn af presti. ok 
geta æigi nad^^). ok ef hann deyR [i þeirri idran*^) oleystr. 



aa sl. B, I, N; take D; sva ma ok engin fa þeirrar konw 
etc. (§ 7) vantar í H; ') Jtem at eigi, Hj allar sl. C, D; adrar h 
«) sin b. V. H; ') i sl. H; «) sl. C, D, I, M; æigi skal fridlur etc. sl. 

B, F, L, N; § 30-32 er á undan § 30 í C og D og vantar i H; vin 
gravft davdra manna, fyrirsögn M; ^^) prestr sl. B, N; '^) niann b. 

C, D; [nockniTÍ tiUeiding B, C, D, F, G, N; '^) einhuern sl. ^'^ 
nockurn C, D, F; '') se F; sliylldr B, P, N; [el. F; '0 "^'^ ^^' 
C, D; aptr B, N; þat sl. C, D, F, I; ^^) liki sl. B, C, A 
'') fylgdi C, D, F, L; skal sl. C, F, G, L; ^^) [hueruetna B, C, D' 
L, N; ^') er B, N; þar er C, D; '«) nockurr sl. I; kirkiu sl. C, 

F, G, I; '') eda B, N; '') eda B, N; ok sl. C, D, F, G, L, M; ^'^) menn 
b. V. C, D, F, L, M; [sl. I; '°) rettliga sl. B. C, D, F, G, L, N; þar b. v. 
I; '') iarda B, F, G, L. N; sem b. v. I; *') kirkiu sokn B, 1, N; íf^' 
I; ^') [sl. B, C, D, F, G, L; adr sl. B, F, M, N; a b. v. F; ' * 
Cap. fyrireögn C; deyia b. v. B, C, D. P, G, I, N; '') [afsettir 
N; '") nema B. F, G, N; *') hann B, G, N; ") ytztum C. D, 1; '')P''^'*' 
um B; af presti sl, G; **) leystr B, G, N; **) beiddiz B, C, D, F, 
beiddi G; bidiz I; beizt L; ^^) [lausnar ef hann gat œigi presti naad - 
N; [raed idran lausnar ef presti gat eigi naad C, D, P, L; [lausnar o 
g. eigi naad G; [m, i. lausnar af p. ok getur e. n. I; ^^) [sl- 



^^23. SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 531 

skal prestr leysa hann daudan. ok grafa hann^) sidan^). æigi 
skal ok opinbera okrkarla edr uiUumenn edr þa sem sialfir 
tyna ser iarda i kirkiu gardi nema^) biskup sealfr lofi^). 

33. ^)Eingiu lærdr^) madr skal skipta gefa edr'') selia af 
Ptesttðku sinni iardir ne^) messofðt^) edr annat godz*^). þat 
sem tilii) prestbordzi2) hefir at fornu^^) jegit edr nyiui^) 
^í^dir komit nema med radi*^) biskups sins^^). Enn [ef einn- 
huerri?) geir odru uiss. þa er'^) kaupit onytt [ok gialldi halfu 
^eira aptr^ö). einkannliga þar^o) sem hann nytti^*) ser [uerdit. 
^^^^) biskupi .iij. merkr. ok sua þeir^^) er med gleymsku^*) 

uanrækt lata iardir edr^s) annat godz^S) undan kirkium 
sinum ganga^^). medan [hann syngr þar^^). 

^4. Sva er ok skipad um kirkiu kyr allar. þær er [presti 
^Sgia til bordz^^) at huerri kirkiu. at sva margar sem hann 
tekr vid. ok þær allar sem gefaz til sidan vm hans daga til 
^rtida^o^ halldz eda med odru skilyrdi. skal huerrprestr medan 
hann syngr at þeirri kirkiu þær allar frialsar hafa. ok nyt af 
^*"^') taka. edr til leigu byggia. ok fsai þær allar upp^^) med 
^ilnadi. hann edr hans erfingi. þeim presti i hond sem þa 
kirkiv færr eptir hann^^). Enn^^) huerr sem [nidr drepr^^) kyr 
^J^^^^) brott flytr. oc firrir þann prest er eptir hann kemr 
fyrrnefndum kum^^). þa luki sva margar aptr. hann^ö) gdr 



') hann sl. B, N; i kirkiu gardi b. v. B, C, F, I. N; sidan sl. I; 
') vtan 13, C, F, N; ') gefi orlof (lof F) til B, C. D, F, G. Fyrirframan 
^ ^3 slí^tr C og D inn § 35-42: M skýtr hér einnig inn § 36—39 að 
^'öunatn; «liflat eda lima manna»; Cap. fyiirsögn C; niá5 í D; § 
~^34 vantar í G, L; 1 B, F og N vantar þær og; prestr eda b. v. 
') i>e C, D, I; «8) bökr eda C, D; messoklædi C, D; godz sl. 
' ^g' kirkin eda b. v, C, D; *0 kemr eda b. v. C; prestbordz b- v. 
^5 ok nyio b. V. C; edr nyiu b. v, D; >*) nyiu sl. C, D; at nyiu I; 
J íofi b. V. C, D; '0 sins sl. C, D', [huer er H; »«) se C, M; 
aptr 8i. c; [sl. H; þat C, D; nytir C, D, H; [uirdiz ok C. 
[öerdit. en H; gialldi b. v. I; ^^) menn b. v. C; ^') vargeymslu M; 
J nockut b. V. C. I; það, sem eptir fer af § 33 og § 34 er rifið úr D; 

' rett b. V. C. I; =*') ganga sl. I; =*«) [þeir byggia þær C; [til 
P^estbordz liggia C; böna C; '') at s). C, M; ") ut C; «') ok sua 
^eir er ^^^^ gleymsku etc. sl. H; Enn sl. H; ") kirkiu b. v. H; 
^) [malnytu kyr eda annan fenad skerr eda C; [nidr sker eda I; [raal- 
^ ^ ^ker eda M; ") [sl, C; bann b1. C. 

34* 



532 SKIPAN EíLÍFS OG JÓNS. 



1323. 



hans erfingi. med [ollum fiaruexti^) ok leigum sva morgum sem 
af skylldi^) ganga. sva lengi sem mist er. ok biskupi .iij- 
merkr^). ef sækia þarf til*). 

34. Lærdum mðnnum er bodit at [þeir skolo^) lifa rein^ 
liga ok hafa gott ok [sæmiligt^) sidferdi') i oUum lutum. varaz 
skolo þeir alla breytni i klædnadi^) lit ok skurdi. j yfirklædum 
sinum ællum^) skolo prestar einlitt^^) hafa^^) allzkyns. [utan 
SBÍgi^^) gult eda^^) grænt. rautt edr^^) röndott^^), 

36. Skegg sitt ok krunu skolo lærdir menn lata^^) 
raka sva opt sem^') þarf. ok hafa^**) hárskurd*^) kringlottan 
svo stutann at [syniz eyra snepilP"). ella luki^*) mork. 

37. [Fyrirbodinn er^^j prestum allr osæmiligr fiar afli 
kaupskapr^^) sa at kaupa noekurn^^) hlut inn til þess afla^^) 
at bann seli þat sama^^) dyrra ut aptr. 

38. Eigi skolo lærdir^'^) taka umbod [ai leikmenn^^) til 
nockurar deilu^^). edr standa sa stefnu****) fyrir leikmanna domi^^) 
utan^^^ sækia sinn edr kirkiu sinnar rett. edr þeirra annarra^^) 
sem Iðgin lofa honum^^). sem"^) [ero eckiur. frendr þeirra^^)* 
edr fðdurlaus bðrn^''). 

39. Klerkumss) ajllum er^^) fastliga fyrir^^) bodit undir 
banz pinu i nockurum domum^^) sitia. bref edr doma^'^) rita^^)- 



') [fuHum auexti M; skyUdu C; *) i sektina b. v. C; *) til sl 
H. Hér sk^tr C inn § 44; [sL C, D, G; [sl. I; atíerdi B, Ní 
raedferdi F, L; ^) sinunn bœdi b, v. B, G, N; sinum bædi i b. v. C, 
I; klæda bunadi btedi at F-, ^) avllum sl. C, D; *0) klædi b. v. B, C, 
F, I, N; hafa sl. C, I; '=") [nema B, C; [vtan I; '^) ok C, D; '*) 
C, D; ^"^) tent (rent?) F; § 35 vantar í M; ^') lata sl. C; *') uidr b. 
C; >«) hafa b1. C, D; '^) sinn b. v. C, D; ") [eyrna snepil megi uel si* 
L; luka B; halfa b. v. C, D, M; '^) [fyrirbiodum ver C; kaup- 
skattr C; þann C; =•*) afla sL B, C, N; ^') sama si. B, N; meoö 
b. V. B, C, D; ") 8l. B, C, F, L; N; ='»)kieru G; ") stefnum G; lauí' 
um L; ") hann b. v. C, D, F, L, M; ^'^) manna b. v. I; '*) honum sl- 
B. C, D, F, I, N; sua sem B, N; ^^) þeirra sl. F, G; frendr þei»*r^ 
sl. M; [eckna edr fodurlaussa barna B, N; [eckiur edr faudrlaus boro 
€dr frændr fatœkir L; *'') lærdnm mönnum C, D, M; '^) Hér hættir I ^ 
miðju kafi, en byrjar með næstu grein og fyrirsögn: «Vm forbod aa»; 
") fyrir sl. C; at b. v. C, I; ") at lesa eda b. v. C, D; *') at BkTifS' 
B, I. N. 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS, 



533 



®dr i nockurum radum edr samþycki^) uera um liflat edr líma 
^anna. æigi skolo ok^) [lærdir menn^) uitnibera edr nockura*) 
eida'*) sueria fyrir leikmðnnum. ok æigi^) leggia sik [edr sin 
^^l') undir leikmanna^) dom^) um^°) nðckurn lut edr nockurs 
annars manzii). utan^biskups sins^^) orlof. 

40. Lærdum mönnum er fyrirbodit at sitia [þau brudlanp*^) 
Sötn æigi er^^) adr logliga^^) lyst. Enn huerr er at þui uerdr 
^öndr. þa skal biskup [suspendera hann^^) ab officio per trien- 
^ium. eiga^') þo van meiri refsingar*^) ef biskupi syniz'^) 
^Ptir mala vðxtum. 

41. 2o^j-pyj.jj.þQ(jjj. gj, Q^zi^ ^g22^ pgna suspensionis. at 

^y^gia pusanar^^) messu eckium^^) er^^) þær giptaz ok^^) eng- 
utan27) iungfrvm einum^s). 

42. Pyrirbodit er ok ^^) lærdum mðnnum fast- 
liga^o) undir bannz pinu. at gera nockut kaup edr skilyrdi^^) 
edr^2^ krefia [nockurn mann^^) fyrir pusan iardan edr olean. edr 
nockut^^) prestligt embætti.þviat^^) [huerrer skylldugr®^) kauplaust 

[veita þat»^). Enn krefia ma^^) [gjdan gert er^^) fQj-na skylldu. 
taka [med þðckum^o) j-huern tima^*) þat sem huerr*^) [uill 
godu gert hafa^^). Enn þeir prestar er rangliga [hallda 



') Bamþykt 13, C, D, F, I, L, N; at b. v. B, C, D, N; ') ok sl. B, 
^ j^. 3) [^i^^^^^ *) 8l. C. Di ') sl D; ') [eda B, C, D, 

G; [ej. B, C, D, F, L, N; «) þeirra B, C, D, F, 1. L, N; 
^oma B, N; »0) edr D; fyrir L; '*) raanz sl. B, C, D, N; sins sl. B, 
» D, jy. brudlaupum þeim B, D; »*) hefir , . . verit B, C, D, 

' L» N; i^g^^ ^ ,6) [snspendere eum C, D, F, I, L; '^)æigi 

' pinu B, N; refatrar D, L; refstar F; iitz B, N; Hér 

eodar ^G; prestum sl. B,: F, 1; [þat er ok f. b. C, D; '') sub B, 
'^) pusadar C; pusada D, L; pusðnar F; ") konum B; '*) ef C; 
J yfii^ b. V. B; ") nema B; § 41 vantar í N; '') ollum B, F, N; 
^ ollam C, D; ^") fastliga sl C, D; =*>) skiryrdi B, N; eda taka. vid b. 
» N; klokindi eda taka vid(!); ^^*) taka ved edr b. v. C, D, F; taka 
fynr b. V. L; ") [nockut B, N; ^*) sitt starf eda b. v. B. F, N; 
^""at sitt b. V. C, D; annat eda I; en B, P, L, N; þat sem C; er 

) [huerium preste berr L; '') [gera B, C, D, F, I, L, N; § 35-42 
^antar i h. zb) ^^^^ ^ ^ ^^^^^^ ^ asj j-^j^ L; [til sin i Ij 

enda '"'l^"^ B, C; [sl. D; [j huern tima F; '') hann C. D; '') Hér 
i,^jj^^/^S*^**ga statútan í B, N; en út af fyrir sig stendr í þessum hand- 
^^^^^ § 45—49 að orðunum: -þat er ollungis firirbodit atkonaeda 



534 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323. 



menn þionostu^) paska dag. luki biskupi^) .iij. merkr ok missi 
messo sðnginn'*) um .iij.^) manadi^). 

43. [J þeirri sokn skal tiund gera af huerium iardar 
auexti sem upp uex. huar sem eigandi er at heimilis vist®). 

44. [Sa prestr er kirkiu tekr at guds Iðgum. byggi 
eignir þær sem hann á at hafa til presttðkunnar til skynsam- 
ligrar abudar ok landskylldar um sva morg m sem skynsamir 
menn sea at iðrdin kuedr slikrar abudar''). 

44. ^)Prestr sa sem fullt aabæli hefir. ok leigir ser adra 
iord [edr særr til^). sva at hann leggr abælit i eydiedr gerir^**) 
eindeilld [af þi^*). gialldi sem .vi. skynsamir^^) menn meta. 
æigi skal Igrdr madr skilia meiri landzskylld^^) [af eignum^*) 
enn bera ma. [Enn ef^^) [iord eydiz^^) af þi. se^') hann [skildr 
vid byggiug iardar^®) er hann byggir til audnar. ok gialldi 
[sva mikit^^) sem skynsamir menn meta at misfarit er med 
þeim iordum. enn^^) biskupi .vi. aura. Enn ef prestr sa er til 
kirkiu kemr. gefr þa sðk hinum er fra for at hann hefir at 
villd sinni æigi byggt til fuUz [eignir þær er til presttðkunnai' 
liggia^*). þa sanni sa er fra for med eidi sinum at hann gat^^) 
eigi betr byggt. ok æigi byggdi hann þui med affalli. at hann 
skylldi fra^^) fara. edr^^) gialldi hinum þat sem hann^s) misti 
eptir iafnri leigu. Sva [skal prestr^^) ai iordu^') bua ok af fara 



iungfm þioni til Tnessu eda alltaris. ok huerr sem þat gerir giaHdi 
mork." með fyrirsögn : •Vm presta stefnur. Hér endar F; [gera viU 
raed godum uilia L, sem skýtr enn inn úr fyrstu statútu EiHfs: ef prestr 
heldr frillu, og að orðunum at leggiaz o. s. frv. þá kemr þessi að orð- 
unura: Engin prestr. 

*) þannig C; ranglinostu A; oc veita þionosto E; [hallda folk fr® 
þionustu 1; =■) sl. C, D, I; songa C, D, I; *) .viij. C; sex D; ') Hér 
kemr i C og D (sem að meetu er í eyðu) § 33—34; § 4^ kemr í ^ 
á eptir § 45, en í M vantar § 38—43; § 43 stendr í C á undan § 
35; Cap. fyrirsíign C; «) til sl. C; [sl. H; ^') gerir sL C, I; ^ ') [sl- 
edr gerir etc. sl, H; [af I; ^^^) sl. C; '') landskyildir C; »*) i eignir C; 

[ok 1; '*) [þœr eydaz C, M; eydiz I; þa se C; '')þeirra iarda C, 1; 
[skylldur byggingar ' þeirra iarda M, sem hefir ekki meira í heild af 
statútunni, en út af fyrir sig ; "Lœrdir raenn allir er nefndir verda til 
preeta motzs [sL H; ok C; [b1. C; heyra oc liggia E; eigi 
Hggia 1; '') feck C; '') af C; '') ok C; hinn H; '') [skulu þeir C; 

iordum sinum C. 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



535 



sem adrir Jeiglendingar. edr^) suara Iðgum presti þeim er tij 
líemr eptir hann um allt þat sem leiglendingr aa at suara landz- 
ðrottni þann tima sem hann ferr af iðrdu. standa skolo hurdir 

■ • • 

'^y- þo at engin ugri. þa er hann kom til. stofu hurd. burs 
^^i'd. ok elldahus^) hurd. ok sva^) allar þær er fyrr stodu. Nu 
prestr tekr einhueria þa hurd [ok færir*) broti þa skal hann 
^Ptr fsera. ok leggia sa landnam presti þeim er i hans stad 
^ötnr. ef hann hefir leyst ifra. Enn ef nockut fylgir þar af 
þi'eskillcli. af^) afdyri. edr gattar tre. þo at ein flis fylgi. þa er 
busbrot ok«) bðti mork'). halft biskupi enn halft þeim er til 
lardar ferr. sva ok ef hann brytr setstocka or hun edr nockut^) 
þat sem greyping hefir numit. þa skal hann aptr færa ok 
gialldiö) niork. ok skiptiz^^) sem fyrr segir. allt þat er husbrot 
öemr gialldi mork halft biakupi enn halft þeim er til iardar 
föí"!*. ok gori hus iafngott sem adr. 

46. ^^)Lærdir menn allir er nefndir uerda til presta motz 
skoio koma naudsynialaust. enn huerr er æigi kemr^'^) gialldi 
biskupi .iij. merkr. ok þilikt sa sem kemr okalladr. utan ssa^^) 
^^gi annathuart mal at uería edr sækia. Skolu ok hðfudprestar^*) 
^^^^) tia kapellu prestum. er heima sitia i^^) heradi. skylld- 
^S^*"^') huat gert var logtekit^^) ai presta moti innan fyrstu^^) 
•^y- natta er [þeir koma^*^) heim. Prestr huerr adr heiman fari 
^^^1 skripta ok husla huern mann siukan i sinni kirkiusokn^*) 

þeir lærdir menn sem heima ero skolo [geyma kirkiusoknir 
^Par^a) m þggg jjj^jjj, ij(juja23j \^qI^ fj-a stefnu. felaust^*) 

huern ; sem þionostu þarf. ok sva ^^) buern tíma. er 



^ ')ok H; elida skala I; *) sva sl. C; ') [sl. C; eda C; ok sl. 
') ^egna b. v. C; «) iiockut sl. C; giallda C; bæti H; skipte 
skiptaz I; § 46-49 að orðunum: gialldi sem fyrr segir, ersérstakt 
' N tneð fyrirsögn: Vm presta stefnur, en C bætir þar við § 43 og 
®"ííar þarmeð. Hér endar H, I; það, sem eptir er af statútunni er 
l^í'stakt í M með fyrirsögn: oSinodo'.; '^j forfailalaust b. v. B, N; 
^ann H, M, N; '*) skylldugir wera b. v. B, M, N; at sl. E; "^) þui 
^•^^- B, M, N; ^^) skylJdugir sl B, E, M, N; '«) lögtekit sl. B, M, N; 
skir '^^^*^ E; fyrstu sl. B, N; ^«) [hann kemr 13, M, N; '') ok 
ek^'^nri^^^*^ í^^^^^^ hennar (sl. M) soknar mönnum 

y dugir allrar þionostu B, M, N; ") kuomu E; ^*) kauplaust B, N; 
* '^^^ b. V. B, M, N. 



536 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323 



soknarprestar þurfa. Lysa skolo prestar') fyrir soknar folki 
sinu^) adr [enn þeir fari heiman") huerr þeim skal [skylldu 
gera^) medanhann eribrottu. Prestr huerr skal hafa medsertil 
sýnodum. stolu.handbok okyfirslopp. ok^) sakadr®) eyri fyrir huert. 
þeirra') er hann hefir æigi. ok huert sinn er hann ferr heiman skal 
hannhafamedser þionostu. [sem vattar fyrr^) meirr^). þuiat eias 
skal prestr^^) þionostu med ser færa") at hann^^) fari innan soknar 

til sannz eyrindis. edr utan soknar ef hann er til þess kalladr^^)- 
en æigi til ajlhusa edr annarrar samdryckiu^^). [Huerr prestr ok er 
sungit hefir .v. uelr. skal eiga^^) messokJædi ok tida bækr. ok 
syni a presta moti. Enn ef prestr kemr i annars prestz sokn*^)* 
medan hann er^^) á leid til [presta motz*^) ok fra. þa skal 
hann embætti ueita þar^^). þat sem hann er beiddr^o). sektar- 
laust. ok beidiz'^^) þar ecki fe fyrir. taka mahann efhonum e^ 
gefit sealfkrafi. eF^) þat minnkar ecki tekiu hins sem til stefnu^^) 
fór^*). Allir skdlo i kór uera þa er biskup kemr i sæti'^^). edr 
gialldi eyri. J yfirsloppi^®) skal huerr prestr aa stefnu sitia. edr 
gíalldi^'') eyri. 

47. Hofudprestar allir ok kapelluprestar^^) er sokn^^) hafa 
skolo telia trv fyrir soknarfolki sinu [a huerium sunnudegi'*'*)' 
Bydz ok hðfudprestum sub pena suspensionis officij et beneflcij- 
at þeir syngi sealflr messur^^) einkannliga aa ællum [hatidis 
dftgum^^) ok heyri'*^) skriptamal soknarmanna^^) sinna. seígi 
sidr enn vicarij. i oUum stðdum þeim sem þeir mega vid komaz- 
sealfr prestr sa er messo syngr blandi [uatni uid uin^^) i kaleck. 
enn æigí klerkr. sva at meira se af [uatni enn uini i kaleck^^)- 
[sva at vatn riki yfir uini[n]u^'). ^^^^ 

þeir B, N; næsta sunnudaí? b. v. B, M, N; [heiman fari ok 
sua B, M, N; *) [þionostu veita B, N; |þion. giora M; ella B, M, N; 
•) sekiz B, N; ^) þetta B, N; utar M; [sl. B, N; en b. v. B, M, N; 

prestr bI. B, N; hann M; hafa B, M, N; '^) hann sl. B. N; 
kuaddr B, N; ^*) Bamkundu. edr Bamkuomu dryckiu B, N; [^*^* 
huerr ok prestr er fim vetr hefr verit B, M, N; "*) kirkiueokn B, M, N; 
'') i brottu ok b. v. B, M, N; '«) [Btefnn B, M, N; '») þar sl. B, Nj 

bedinn M; =*M beidi B, M, N; ") en B, M, N; ") presta motz S» 
M, N; '*) er farinn B, M, N; ") sitt b. v. M; =«)8loppi B, M; g^^^^^^ 
B, N; '^) allir b. v. M; ") soknir B, M, N; '°) [aa huern sunnudag B, 
M, N; 3') messu B, N; '') [hatidum M; '') heyra B, M, N; ^*) manoa 
B, M, N; ") [vine ok vatni B, N; ") [vini. en af vatni B, M,N; l^^' 
B, M, N; [sva at v. r. y. vine E. 



1323 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



537 



48. Engi prestr skal lofa at setia*) i kirkiur^) kistur edr 
Löusbunat, net^) edr skipreida. edr nockurn hlut annan. utan 

Jalpi^) undan hernadi edr elldz uada. ok se sem skiotaz**) i 
^^<itt flutt. Enn huerr er odruviss gerir luki mork. Enn ef 
íiockurr madr«) [vill gðra') olmusu sina til [annarrar^) kirkiv 
^dr annarrar^). ok verdr at þui nockurr prestr sannr. at hann 
uendirJO) olmosu i annan stad. gialldi kirkiu þeirri ok presti 
fra uar huerft^^) halfu meira enn biskupi .ij. merkur. 

49. Eingi prestr skal dirfaz messo at syngia utan hann 
skryddr messofotum ^^) ok hafi messubok fyrir ser. kross ok 

í^erti loganda'3) se á alltari. ok [klerk þann^^) er [honum and- 
stefniiB^^ Enn huerr erat odru verdr kendr. gialldi biskupi mðrk 
l ynr huat sem brestr^^). utao naudsyn gangi til. sva at klerkr 
^ans bafi andaz. 

K' .^ö- [Er ok alþingis*') fyrirbodit. at iungfrv edr kona 

P^^l^i prestiis) til [alltaris i messam'ö). en^o) huerr er þat 
S^^ir gialldi [sem fyrr segir^i). 

51. Leikmðnnum skal æigi þolaz at standa i sðnghusi^^) 
klerkum medan beir flytia tidir. utan þeim einum sem lesa 
syngia med þeim^^). 

52. Eigi skolo prestar folkuapn bera naudsynialaust. enn 
^err sem berr gialldi^*) halfa mork. 

53. Postola messodaga alla skal hallda dupplex festum. 
^ hafa^B) Gloria in excelsis^®). ok Te deum. ok credo in unum 

um 7)^ im^j.^. ggj^ [þessa daga^^) berr i aduentu edr 1 langa 
ok skolo þessar antiphonas^^) ad primas vesperas. þa er 



)8œfia A(l); safna kirkiu B, M, N; [notar gögn B, N; [not gann 
eriadi(!) K; fliotaz E; madr sl. B, N; ') [gerir B; «) einnar M; 
^^^lnockurrar kirkiu B, N; [annarrar kirkiu edr annars stadarE; ^o)huerfr 
^^'[J B, M, N; haft B, N; '^) mesBoklædum B, N; '') brennanda B, 
lel j t*í*erkr sa B, N; [andsuare presti B, N; [andzadi honum M; 
lsI. B, N; oHungis B, N; [Er ok aUungis M; presti 

^^^^^^ ^"^^"^ ''^ ^^^^^ 

» • Hér endar í B og N klausan : Vm presta stefnur. í N er þó 

M ^T^^u ^*^*^^*"""^''' Capitulam, fyrirsögn M; ") kor M; ^^) presti 
Ri' J ''^ ^jskupi b. V. M, N; ") hafa sl. M; ^**! deo b. v. M; deum 
' f IPa E; [þa daga M; '») antiphonur E. 



538 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323. 



æigi ero adrar geruar til. [Tradent enim uos^) et cetera. Dup- 
plex festum'^) skal hallda de^) doctoribus Gregorio. Augustino. 
Ambrosio ok Jeronimo. ok hafa þessar antiphonas ad primas 
vesperas*). similabo^) eum. Jste^) homo ab adolescensia sua. 
Jste est qui ante deum. Justum deduxit^) COagne preaul [glorio- 
sus confessor domini^). 

54. Enn þar sem prestr andaz se allir skylldugir^) þeir 
sem i nand ero til at koma ok lata lesa psalltara [fyrir s^l 
hans^°). enn [sa er annat gerir^^) gialldi biskupi halfmork^^) 
edr .ij. skillinga*^). 

55. pionostu skal æigi meiri uigia sa pascha dag enn þa 
sem haun gefr^^) eptir. en þat sem afgengr se neyttinnan halfs 
manadar. sem fyrr segir. ella gialldi^^) .xij. aura. 

56. Prestar skolo telia fyrir soknarfolki sinu á pascba 
dag edr^^) þa daga adra. er þeir skolo þeim guds likama gefe. 
at menn gangi med aUri spekt ok virdingu til þess heilags 
embættis. ok falli huerr a kne fyrir alltari [sa er^'') taka skal 
ok standi eigi upp fyrr. edr gangi i brott. en hann hafi al' 
þingis^^) neytt guds likama ok skolad uel munn sinn i uiDi 
edr uatni. 

57. Klérkr skal hafa til Reidu [reint ker med uatni^^) ok 
gefa^^) huerium er þionostu tekr. Enn^^) ef prestr liggr siukr 
[þa skal hann gera ðdrum presti bod ok tia honum ef nockurir 
ero oskilamenn i hans sokn. ok skal sa prestr uera skylldugr 
at hialpa honum ok hans soknarmðnnum semjhonum er næstr^^)- 
sva skolo oc allir lærdir menn skylldugir vera til at hialp^ 



[Estote fortis M; festura sl. M; ^) quatuor b. v. M; feris^ 
M; Sumbalo M; Jlle M; domiuus b. v. E; dominus. confessor 
do'. ad m. 0., b. v. M: ^) [al. M; § 53 vantar í N, en.í staðinn stendr liér § 
43; ekyndir M, N; [j bæ M, N; ^ ') [þeir er odruuijs giora M, N; 
") laup M, N; ^^) En þeir prestar er hallda menn rangliga fra þionuztu 
paska dag luki .iij. merkur oc misse messosöng um atta manudi. Suo oc 
eigi sidur þeir sem þeim monnum gefa þionuztu sem eigi eiga at taka 
eptir logum b. v. M, N; [gefr hann M, N; iuki M, N; '') oc M, 
N; ^^) [sem M, N; ^^) aullun^is adr M; ÓUungis N; '^) [uatn i hreinu 
kereM, N; ^*^) þegar b. v. M, N; =")NuM; ^^'^[þa skal sá uera skylldugur 
at hiaJpa honum oc hans kirkiu sokuar monnum sem næstur er þeioi 
lærdr madr. Enn ef sa er siukur. þa skal giora odrum presti bod oc tia 
honum ef nockurir oskila menn ero j sokn hans M, N. 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



539 



tokiu soknar inðnnum hans þeim sem i skilum ero. þar sem 
Mr sækia til at naidsynium sinum. medan prestr þeirra er 
siukr. skoda skal ok huerr prestr ok innuirduliga eptir spyria 
skilum þeirra. Enn sa sem afrækiz sva at gera. gialldi biskupi 
halfa mork. en prestinum iafnmikiti) sem hann [misti^) fyrir 
hauB uangeymslu sakir^). 

58. Enn ef prestr vægir*) mann fyrir konungi edr biskupi. 
gialldi slikt^) sem hinn skylldi er rægdr var efhann u§ri sannr 

sok. Enn ef lærdr madr rægir biskup fyrir konungi þa skal 
liann fok festa^) fyrir sik settar særi af lærdum monnum [ef 
^ann ma synia med logum'). sealfr se hann hinn seaundi. Enn 

lærdr madr uerdr sannr at sðk þeirri^). þa se fe hans allt®) 
bædi i landi ok lausum eyri j ualldi biskups. ok sva^**) officium 
hans ok beneficium. CDed eidum skulo lærdir menn ueriaz slik- 
sektumii) sem kirkiu*^) Iðg segia. enn æigi med odrum 
skirslum*^). 

59. Prestar allir er kirkiur hallda skolo iafnan at þeim 
sí^^ia ok innan soknar uera. enn huergi languistum i brott 
ffera ne uera^^) utan [fullra naudsynia*^). [Erþeim ok alþingis^'*) 
fyrirbodit at fara i pilagrims ferdir edr nockurn veg or [sinu 
biskups dðmii^). utan biskups fsins orlofi^). 

60. Vtlendir menn. ok sva allir adrir. skolo þar luka 
^íund sinais) af ajllum afla ok atföngum. sem þeir ero i uetr- 
setu staddir. ok þeir ero hina helgu natt. nema þeir se þa at 
heimbodi^o) [i adra stadi^^). þa snuiz su^^) tiund til uetrsetu. 

61. [coessu song skal eigi af presti taka eda beneficium 
ecki doms atkuædi til hiona skilnadar eda forbodanar 

^inna stærvi stormæla utann in scriptis se fram borit med 
^^^gíigum mminningum fyrir frendum j þeim hlutum sem madr 
^^l^r j bann af sialfs sins uerki oc þarf eigi saminningar nema 
^anne se lyst þegar sok er gefin oc sannprofud^^). 



8V0 niikit M, N; =*) missir N; [missir j hans uangleymslu 

^alíir M; lœrdan b. v. M; ') þuilikt M, N; [festa at M, N; ') [sl. 

J^' þeirri sl. M; aUt el. M, N; ^^) sva sl. M, N; ' ') sokum M, N; 

kirkiu 8l. M, N; '3) Hér endar N; '') [sl. M; '') [fuUa naudzyn M; 

J [Er oc M; '^) [biskupsdæmum M; [orlof se til þess M; sina 

' heimbodum M: [í odrum stad M; þo M; [b. v. M; 

etcetera A. 



540 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS, 



1323 



ÁM. 350. Fol. bl. 145a— 47a skb. skr. 1363 (= A); AM. 
347. Fol. bl. 85-86 skb. c. 1370 (= G); AM. 175A. 4to bls. 
60—64 skb. c. 1400 (= H). Hór er einungis § 14. en beint á 
eptir kemr þar svo hljóðandi grein : "Ei skal hion saman vigia. a 
imbrudðgum drottins. ok eigi j gagnfðstum ef þeir mennervj gagn- 
föstum. er vigiazt skulu. ok eigi sama drottins dag sem lyst er. 
nema biskup lofui»; AM. 138. 4to skb. c. 1500 (= E); AM. 
687 A. 4to bls. bls. 4to bls. 4 skb. 1479. Hér er að eins upp- 
hafið, og endar á orðinu: úkallaðr (§ 1). í pessum kafla er mart, sem 
ekki er í skipan Eilífs að öðru leyti, en aptr eru hér og nokkrar 
greinar, sem standa í öðrum afskriptum. Prentaö í NgL. 
307-310. 

Her segir um presta stefnu^). 

1. Allir þeir lærdir naenn sem nefndir uerda til presta 
motz skulo koma naudsynia laust. Enn huerr er æigi kemr 
gialldi .iij. merkr. ok þuilikt sa er kemr vkailadr utan hann 
eigi at kigra nockut mál edr suara^). 

2. Ringia skal til prestastefnu. sidan er lesit er ewan- 
gelium at cristzkirkiu. ok til þess er syngr sanctus^). 

3. Hofudprestar skulu nefna lærda menn til farar ok 
heimasetu^). ok skulo sitt sinn huarir fara ok heima ueraeptir 
þui sem nefndir uerda. Allir bægindis prestar skulo setia ^ 
stefnu huerr hia sinum hofudpresii. 

4. Hofudprestr huerr skal ok sliku sakadr uera sem 
uar sagt ef hann afrækiz at nefna presta til stefnu^) huert 
er prestamot skal uera. utan naudsyn hans uirdiz til duðlu. 

5. Enn ef hofudprest heptir sin^) naudsyn, þa nefni hanö 
einn huern af þeim kapellu prestum sem næstir ero at fara ti' 
stefnu fyrir sik at þui sinni. skulo ok hofudprestar skylldir 
uera til at tia kapellu prestum er heima sitia i þui heradi 
huat gert uar a prestamoti innan fyrstu .vij. natta er huerr 
kemr heim. 

6. ''^Prestr huerr adr heiman fari skal skripta ok huslð' 
huern siukan mann ok skira born i sinni kirkiu sokn. 



') Ölœsii. G; kirkiu lög, fyrirsögn H; '^þar b. v. G! huersu sökia 
fikal, fyrirsögn G; *) heimaveru G; ok annarre slikri sekt med ^ 
hann kemr eigi sealfr til stefnu b. v. G; synnt G; ') huersu beiffian 
skal, fyrirsögn G. 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



541 



7. Enn þeir lærdir menn er heima ero^) skulo gigta kirkiu 
sokna allra til þessj er hinir koma heim fra stefnu fe- 
laust uid huern er þionostu þurfti. ok sua huert sinn er sokn- 
s-rprestar þurfa at [fara i^) [naudsynia eyrindum^) sinum utan 
^okna sinna^) ok lysi þo huerr sinni brottferd i kirkiu durum 
^yrir soknarfolki sinu næsta sunnudagh adr hann fari heiman. 
^fe sua huerr þeirra skylldu skal gera medan hann er i brottu. 

8- ^)Prestr huerr ska) hafa med ser til synodum. stolam. 
^andbok, ok yfuirslopp. ok sekr eyri fyrir huert^) er hann hefir 
^^gi- þui at eins skal prestr þionostu caed ser færa. at innan 
^[^knar fari til sannra eyrinda. edr utan sokna'') ef hann er 
þess kalladr. enn æigi til ajlhusa edr annarrar samdryckiu. 

9. Eigi ok huerr prestr er .v. uetr hefir sungit messo 
ok liddbækr, ok syni a prestamoti. 

10. ^)Enn ef prestr kemr i annars®) kirkiu sokn. medau 
^önarr a leid til presta^oj stefnu ok fra. þa skal hann allt 
P^irra embætti ueita. þat sem hann er bedinn. sektalaust. ok 
^idi þar ecki fe fyrir, taka ma hann ef honum er gefit sialf- 

^^- [enn ecki minnkar þat*') tekiu hins er til prestamotz 
farinn. 

11« ^^)Allir skulo i kór komnir er erchibiskup^^) kemr 1 
^e^i sitt. edr gialldi eyri. 

^12. J yfirsloppi skal huerr a stefnu sitia. edr gialldieyri. 

^^gín skal odrum slopp lia til stefnu. enneflér. gialldi hann**) 

^y**!' þuiat allir skulo yfirslopp ok korkapu eiga. Enn ef missir. 

Sialldi eyri fyYÍr yfirkapu^^). enn .ij, aura fyrir yfirslopp. Ok 

. er stendr upp*®) i kor utan slopp edr korkapu at tidum. 
gialldi mork. 

13. þegar stefna er sett. ok erchibiskup hefir þion- 
^ ^eitt. edr sa sem stefnu helldr^'). skal rannsaka at allir 
P^^star sé komnir [i ánefndan dag^^). Enn ef [þa er einhuerr 



,^ ) sitia G; 1 sl. E; [sl. G; [naudsyninm G; ') at fara b. v. G; 
föj. ^ P^^^^a BkyWán, fyrirsögn G; þeirra b, v. G; soknar G; ») Vra 

^inr^^^^' ^-^^^^^^^" ') P^^^^^ P^^^*^ ^*- [^* ^'^^ 

%rit ^^^^ '^^ segir huersu prestr skal bninn a prestaraote, 

Q. ,T.^^ '') biskup, alstaðar G; '^) haifan G; '*) kapu G; vppi 
' ^ Pa b. V. G; [si. g. 



542 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323. 



æigi kominn^). þa lati hann er brottu er segia naudsyn sina 
naed einhuerium presti. ok skulo lærdir menn skoda [naudsyn 
hans^) med yfirdðmi erchibiskups. ^)Enn ef prestr sitr innan 
bæiar ok uill æigi koma forfallalaust til tals. gialldi.iij. merkr. 
En sa sem gengr af stefnu [forfallalaust. utan leyfi^). gialldi 
.ij. aura. 

14. ^)Rannsaka skal [ok þa^) a stefnu huart^) prestar 
hafa rettbodit messo daga ok ymbrudaga sa þeim .xij. manad- 
um. ok huerr er æigi hefir rettbodit gialldi .ij. merkr fyn'' 
huert er hann hefir misbodit. Skal ok lysa aa prestamoti huersu 
fasta ok aduenta kemr a þeim .xij. manadom. enn sa er mis- 
bydr sidan gialldi ,iij. merkr. 

15. ^)Enn ef einnhuerr gengr i kirkiu utan orlof. gialldi ■ 

eyri. 

17. AUir skulo skynsamliga^) aa stefnu uera. ok lyda uel 
málum erchibiskups ok annarra^^') lærdra manna þeirra er mala 
efni eigu at kigra^^). ok eigi byria nockura kigru. [utau erchi- 
biskup lofi^^). Enn ef hann byriar edr uliodar^^) gialldi^'*) eyn 
[fyrir huert sinn er hann gerir*^). 

17. ^^)Erchibiskup skal sialfr salu messo syngia einn 
huern dag medan stefnan stendr. ok skal ringia til sem tí^ 
prestamotz. skulo lærdir menn [allir þeir^') sem innan bæia"^ 
eru offra at þeirri messo pening enskan edr halfan ðrtug sylft*^ 
edr gialldi þuilikt sem hann hefdi æigi til stefuu komit aþei*^ 
degi. enn halfu meira ef huarstueggia missir. skalþuioíTri skipt^^ 
imilli fatækra manna. 

18. Vpp skulo lesaz a prestamoti nðfn þeirra [lærdra 
manna^^). er [fra hafa fallit^^). huerrar stettar sem huerr ; 
hefir uerit. ok gðri þat huerr hofudprestr i^*) sinu fylki. 

19. ^^)Ef erchibiskups frafall uerdr. þa skal huerr pres^r 
ía þeim.xij. manadum syngia honum til miskunav .viij. salu 



') [keinr eighi aa nefndum dagh G; =*) [hana ok meta forfauU hans 
G; Ef prestr uii eigi koma, iyrirBögn G; ^) [orlofslaust fyr en hon er 
lukt G; ') Fostor, fyrirsögn G; ') [sl. H; ') ef G; «) Vm orlof, fyrirsögo 
G; 3) sidsamliga G; ^^) annarra el. G; '^) flytia G; '') [fyrr en herra 
bislíup lofav G; '^) ohliodan gerir G; '*) biskupi b. v. G; D ^^^^^ 
sinne G; '^) Vm ofran, fyrirsögn G; '') [si. G; '^) [presta G; ^^^^^ 
hafa farit G;^=^^) huerr sl. G; firer G; ") Vm salu messur, fyrirsögn 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



543 



^essur med ollum salu tidum. enn fyrir saal huers prestz sem 
^ödaz .iij. [galu messor^) med salu tidum. skulo i þessu sam- 
helldi uera allir korsbrædr at cristzkirkiu huat uigslum sem 
huerr hefir, 

20. 2)Engi skal odrum ranga sajk gefa m. stefnu. en ef 
hann gefr. gialldi slikt sem hinn skylldi ef hann ugri sannr at 
^^k. utan sa er sðk gefr sanni med eineidi, at hann þottiz 
^Ptir rettu upp bera sitt maal. sua þo. at hans tala uirdiz æigi 
Wnum til vfrægdar edr fiolmælis. 

21. ^)Fastandi skulu allir a*) stefnu koma. edr gialldi 
mork. 

22. ^)Leyndar mal ajll þau sem rædd ero á stefnu. ok 
^ydr erckibiskup þau at leyna. ok berr þau einn huerr vt. [ok 
^^gir þau^). gialldi .iij. merkr ok se suspensus ipso facto a 
^eneficio et officio^). ok skipti erkibiskup [þeim rentum sem 
Þui suara^) fatækra manna^) i milli. ok pini hann^^) meirr ef 
Þess þickir uid þurfa. 

23. ^*)Prestar þeir^^) ok diaknar sem æigi hafa kirkiur. 
skulo æigi ía stefnu vera utan leyfi. ok sua prestar þeir sem 

^^an uiiia fara or biskupsdæminu nema þeir æigi at suara 
^alum^s^ edr sækia. Enn ef þeir sitia a stefnu orlofs laust 
Sialldi .ii]. aurai^). 

24. ^ö^g^ie^ allt sem leikmenn tekr. ok [þa berr^^) 
uita. ok a prestamoti uerdr tekit. ok skipad. þa skal huerr^^). 

^ua þeir gem heima satu. sem hinir er til stefnu foro*^). þat 
ysa fyrii. soknar folki sinu ok kunnigt gera med allri grein ok 
^kilriki i kirkiudurum innan þess halfs manadar. er huerium 
^6rdr kunnigt gert. ok sua opt sidan sem vid þickir þurfa^°). 

25. Sua er ok einkannliga skipad. at prestr huerr er at 
^^itzlu kirkiu sitr ok ferr fyrr brott en hann ueitir. at hann 

giallda þeim er til kirkiu kemr mork fyrir m huert er 



j [sl. G; Sakir, fyrirsögn G; Vm föstur, fyrirsögn G; [') til G; 
"^m löyndar mal, fyrirsögn G; [fyriv adra menn G; ') vra sex man- 
b. V. G; «) [þetta er þui suarar G; presta G; ^^) þo b. v. E, G; 
Vtn orlof at stefnu, fyrirsögn G; *^) oc lærdir menn b. v. E; '^) mal- 
8l. G; jn^rkr G; '^) Vm lysingh, fyrírsögn G; En sl. G; 

ept* ^efir G; »«) soknarprestr b. v. G; '') voru G; Af því, sem 
fer ern ekki nema einstaka greinar í G. 



544 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS 



1323. 



hann hefir setit sidan er hann ueitti. Enn ef nockurr berr 
þriotzku uid. ok uill æigi luka sem nu er sagt. ok uerdr þat 
kigrt a prestamoti. gialldi ,xij. aura fyrir mork. enn erchibiskupi 
halfa mork i sektina. 

26. Sua skal ok huerr fylkisprestr lata koma til presta- 
motz med skilriki romaskatt af ajllu sinu fylki. En huerr er 
odruviss gðrir sakir leti. vanræktar edr illuilia. gialldi halfa 
mork. Enn ef kapelluprestr þriozkaz vid. ok lykr æigi sinum 
fylkispresti i fyrnefndan tima. luki þuilika sekt sem fyr segir. 
Ero ok allir skylldir eptir fornri ueniu at luka presta silfr a 
prestastefnu. korsbrodir^) huerr eyri ok slikt fylkisprestr huerr. 
fiordungsprestr huerr halfan eyri. enn capelluprestr örtug. Nu 
huerr er æigi lykr þetta sem nu er sagt luki annat slikt ok 
sektina. 

27. Sua er ok skipat ok stadfest æ, prestamoti. at huerr 
prestr er annan kallar heriansson. edr odrum þuilikum okugdis 
ordum. er honam megu uirdaz til hueysla. skal luka herra 
biskupi .iij. merkr i sekt. enn hinum er hann taladi til. fuH- 
retti eptir .vj. presta domi. sua skulo ok allir prestar innan Agda- 
ness gera penitenciario i Nidarosi tiund af ællu sinu sádi bsedi 
utan gardz ok innan. ok af ajllum sinum rettum fongum sem 
þeir taka af sinum mönnum. enn huerr sem odruuiss gerir suari 

þuilikri sekt sem i cristnum retti a kuedn 

28. Nu ef nockurr prestr neitar sueini annars prestz kost 
eina nátt edr .ij. ef hann liggr þar vedrfastr. ok þroti*^) kost. 
þa luki hann erchibiskupi mork sylfrs. edr .vj. skillinga enska. 

29. Enn ef nockurr prestr neitar ödrum presti forbeina 
ok kost. edr skip. ef loglig þorf berr til. sua ok sa er neitar 
sueini erchibiskups eda ödrum logJigum erinda manni hans. 
þa luki erchibiskupi .iij. merkr forngilldar. ok missi messo- 
song sinn. þar til sem erchibiskup leggr nockura likn sa vaoi 
honum med korsbrædra sinna rádi. 



*) þannig E; korsbrædr A; þrioti E 



1323, 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



545 



Ð. 

AM. 344. Fol. bl. 76—78 skb. c. 1350-1400. Á undan 
skipan Jóns biskups Sigurðaraonar frá 1345, 

Ex statut[is] Eilifi Ar[chiJ Episcopi^). 

1- Ef prestr efar at barn sie skirt annat hvart af ordvm 
Pörsa er skirdi eda heyrdi hann [tv]ifallt vm herma þa er hia 
^oro i þerssv efni primsigni prestr ok skiri med þerssvm ord- 

si baptizatus es non te rebaptizo. sed si non es bapti- 
^atns, ego baptizo te in nomine patris et filij et spiritus 
s^Qti ok geri allt sem vant er sidan. 

2- Krismv skal hverr prestr nýia taka a hverivm xij man- 
^*ivai, krismv ok evcaristiam skal hverr prestr i kirkio sinni i 
^^tri kistv hreinliga vardveita eda geýma at eingi ohreiuindi 
^^1- æn ef eigi er sva geymt ok kemz at mvs eda hvndr eda 
onnor ohreinendi þa se hann suspensus ab officio misse þar iil 
^** hann finnr biskup ok taki biskup af honvm messvsðng vm, 
j^J' nianadi. ok luki prestr mork firi þat er eigi var i læstri 
kistv geymt. 

3. prestr skal iafnan til reidv vera hvervitna sem hann 
^^^dr kvaddr Iðgliga at skira barn eda fara i n[av]d8yn til 
sivkz manz. æn ef hann firirnemz kvaddr og deyr barn oskirt 
^da sivkr madr oskiiptadr. þa se hann ipso facto suspensus ab 
^fficio et beneficio. ok godz hans þat sem hann hefir aflat a 

*™onni i biskups valldi sva framt sem skýnsamliga er moti 
^*"it presti. huart sem hann þarf a sio eda landi at fara se 
^^fnvel heim reiddr sem heiman ok sva at haun þvrfi eigi 
^>alfr at roa. 

4. Lysa skolo prestar hvern tima i langafðstv eiaktan- 
S^- firir soknarfolki at hverr madr karl eda kona er samvitzku 

. '^^fir til skal it minzsta einn tima a. xij. manvdvm til 
l'ipta ganga vid soknarprest sinn ok þviat eins vid annan at 
^^*í«arprestr hans lofi honum. ok ef vtansoknar madr nema 
^gnmar eda vegfarandi menn se komandi til skripta til 
^ockors prestz orlofslavst. þa segi prestr honvm þegar at hann 
^ ^ hvarki valld til at leysa hann ne binda ok visi honvm 
..,^^_^;Pt^^ soknarprestz sins. 

) Með hendi AM. bætt við, en hin forna fyrirsögn er máð út. 
lai. n. B. 35 



546 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323. 



5. Æingi prestr skal heyra skriptamal þers mauz er hann 
veit i banni vera fýr en hann er leýstr af þeim sem med Iðg- 
vm a at leýsa ok þar med skolo prestar fýrst eptir leita i skripta- 
malvm þar næst hvart hann kvnni credo et pater noster et ave 
maria ok biodi at þeir nemi sem fýrst er eigi kvnna adr, 

6. Æingi prestr skal i skriptamalvm bioda nockorvm eda 
til leida at hann sveri eda trvlofi at hann skvli þa eína 
hveria synd skriptborna alldri optar gera. einkannliga þær sem 
sizt ma varaz. þviat ef hann gerir sidan [mo]ti iatan sinni. þa 
brytr hann tvifallt. 

7. Kenna skolo prestar þeim sem þeir skripta hversv þeir 
skolo til skripta ganga at þeir segi sva sin afbrot at 
þeir rægi sik en eingan annan nefniliga vtan syndinni se sva 
hattad ad hann megi hana eigi odroviss segia sem henda kann 
at hann heflr haft systvr sina eda þvilikt annat ok at þeir 
skriptberi med sannri idran allar sinar syndir ok misgiordir 
ok Jeýni eingv af ok fari sidan eptir innvirdvliga at hann vili 
syndir sinar skriptbornar þa af segia ser framleidis ok hallda 
sik fra þeim ok tia honvm verdlavn misverka sinna ok þ^- 
ombvn er hann fær af gvdi ef hann bætir. ok mikilleika þeirrar 
pinv er hann skal fa ef hann deyr i þerssvm syndvm. ok 

sa iattar yfirbot med idran þa skal honvm skript setiaok leysa 
hann sidan ok leggia hðnd i hofvd honvm ok segia absolucio- 
nem et remissionem et cetera. Æt ego absolvo te avctoritate 
domini nostri iehsv christi et beatorvm apostolorvm petri öt 
pavli et [officij mihi^) commissi ab hijs peccatis que con- 
íessus es et ab alijs que oblitus es in nomine patris et filij 
spiritus sancti. amen. Æn ef nockorr svarar sva at hann viU 
af nockorri synd eda fleirvm eigi lata þa skal prestr heýi'ð- 
skriptamal hans þav sem hann vill segia ok gefa honvm rad a 
þenna hatt þoat þv ættir allan heiminn ok gæfir hann i olmvs^^ 
ok iafnan fastadir þv medan þv hfir þa odladiz þv himiuRf^^ 
eigi þvi helldr medan þv liggr i hofvdsyndvm edahefir vilia'^í^ 
framleidis at gera. en þo ræd ek þer at þv fastir ok giorir ol^ 
mosv ok onnor miskvnnar verk ok bid firir þer idvliga Þ^'^*' 
þe[rss fyrr] mvn gvd birta hiarta þitt ok kv[edia] til idranar 
ok yfirbotar.en einga adra absolvcionem skal hann gefa honvm 



*) [officivm missi(l) hdr. 



^^23. SKIPAN EtLÍFS OG JÓNS. 



547 



vtan bioda. at hann halldi hans rád ok sem fýrst komi hann 
^ptr til hans. Æigi skal nockor prestr gefa absolvcionem firir 
öockora eina skriptborna synd nema bann vili allar segia 
ok bæta. skal þo einkanliga þar varaz at hann leidi eingan i 
onilnan. 

8. f>at skal hverr prestr geýma at hann seti eingvm þa 
^kript ne biodi þann Ivt sem sa er til skripta geingr segiz 
^tíd engv moti halldit geta at hans synd yrdi sidan þvi meiri 
bann hefdi eigi sidan halldit tekna skript skal þo hverr telia 
firii" sem bezt at hann hafi fvllan vilia til at bæta ok sýna 
/^iiuai hversv mikit hann hefir tapat i syndinui oc hversv hann 
^fiar allt aptr med skriptagangi ok yfirbot. 

9- í^at skolo prestar ok giorla geýma at þær ero svmar 
syndir sem er stvldr okr ok allt þat [sem njockor hefir annars 
^iaillt g[o]dz ok hveria leid sem þat er til komit. þa ma 
sýu^ alldri bætaz nema rettvm eiganda se aptr lokit med 
oadi ef [honvm] eda hans orfvm ma na. leyniliga ef leynt 
^*"' ok ef honvm nair eigi þa gefiz olmosa eptir prestz 

Siarna giallda ok ser prestr idran a honvm. þa seti hann hon- 
f^i ^^"^^ absolvcionem ok biodi at Ivka aptr med 

^^di þat fýrsta sem hann kann fa. 
10. Prestar allir er kirkior vardveita ok cvram hafa 
^kit af biskupi hafa fvllt valld hverr i sinni sokn at setia 
*Ptir ok leysa soknarmenn sina af oUvm leyniligvm sýndvm 
^ öiisgiordvm skriptboi nvm vid sik. Æn i þeim einum at- 
^öi skal til biákvps visa ok eigi odrvviss afleysa leyniliga 

iia ^^"^ ^ ^^'^^^^ nockor hefir fallit i bann þat sem Iðgin 
biskvpi einvm af at leýsa sem er. ef nockor hefir lagt 
finf'^-'' hðnd a klerk eda Idavstra mann. íinnar hvervitna sem 
löad^ ^^^^&vlaritatem^) contractam, sem er ef nockur lærdr 
eda ^*^^^^ diakn eda svbdiakn hefir svngit eda þionostv veitt 
hefi ^^^^*^^^ ^ kirkio in maiori excommvnicacione ef nockor 
^ hlavpit eda yfir gleýmt sinvm vigslvm eda tekit vigslvr 
gei ^^^" ^^^*^^P^ orlofslavst vta[n] sa se davdvani ertilskripta 
eda miðg sivkr þa ma hverr prestr firir allar syndir 



^O'^egvlaritaritatemí!) hdr. 



35* 



548 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS 



1323, 



aflavsn gefa skriptbornar þo med þui skilordi sem fyrr segir ef 
honvm batDar. 

11. Æn ef prestr rýfr skriptamal ok verdr at þvi sannr. 
þa se hann tekinn af vigslvm ok settr i hit hardazta klavstr ok 
geri þar æfinliga idran. ok hafi biskvp fe hans, 

12. Sivkvm manni skal einga skript setia vtan heýra 
skriptamal hans ok segia sva. þv skalt fvlla [tr]v [ok] van ok 
akall hafa til allzvalldanda gvdz at hann vili firirgefa þer oU 
þin afbrot ok kalla þer til arnadarordz ivngfrv sanctam mariam 
ok alla gvds helga menn ok gef firir sal þinni slikt sem gvd 
skytr þer i hvg adra skript set ek þer einga vtan ef þer batnar 
kom til min sem fyrst ok teli fyrir honvm sem innvirdvligaz 
at hann idriz sem hann orkar ok leggi hðnd a hoívd honvm 
ok gefi [honvm] lavsn sem [fyrr] segir. 

13. Fýrirbodit er [ok at] nockor prestr dirfiz at segia 
messv a nockorn d[ag] fyr en hann hefir adr rækiliga svngit 
ottosöng ok priffi[a] de tempore. 

14. í>at er firirbodit at nockor sa prestr sem hann veit 
sik vera staddan i hofvdsýnd[vm] dirfiz at segia messo fyrr en 
hann hafi nefniliga ok skilvislega skriptborit þa sýud vid þann 
prest er hann nair fyrst. vtan navdöyn se at. ok idriz þa synd- 
arinnar med þeim hvg at hann vili skriptbera hana þegar hann 
nair presti. 

15. (TOedr allri geymslv skolv prestar at sia i messvm at 
eingi ohreinindi megi koma i kalek. ok at eingi dropi kovai 
or honvm de sanguine christi a klædi eda alltari. Æn ef sakir 
nockorar vangeýmslv kemr a corporal eda alltarisdvk þa skal 
þva yfir kalek i þrimr vðtnvm ok skal þa ablvcionem prestr 
sialfr taka. en ef a alltari kemr eda i ðdrvm stad a trie eda 
stein. þa skal prestr þann dropa sem skiotaz ok sem giorst 
med tvngv sinni af sleikia ok skafa sidan eptir eda telgia ok 
brenna sponvna ok steypa i alltari eda hia sva at eigi verdi 
trodin. [sva] it sama skal gera ef tivga madkr eda ohreinÍDdi 
fellr i kalek þann sem prestr ma eigi haskalavst neýta. 

16. Hvern lima sem prestar finna i messofotvm bokvm 
eda nockori geymtilv oblatam heila edr brotna. ok efar bann 
hvart vigd er þa skal prestr neýta þa oblatam sakir varhygdar 
eptir receptionem sangvinis. 



^^23. SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 549 

17. Prestr skal hvern tima er hann ferr vm herad at 
öavdsyn til sivks manz hafa med [ser vijaticvm hreinliga geymt 
i hand[bok ok] bera sialfr firir ser a briosti sinv bæ[di til] 
kii'kiv ok fra ok eigi odrvm i hendr fa vtan prestr se atvigslv 
eda diakn. 

18. Prestr skal eigi gefa þionostv vtan biskvps orlof 
í^ockorum þeim sem i stormælvm er eda oginbervm glæpvm 

en þeir bæta eptir Iðgvm sin afbrot ok [eigi] annars sokn- 
^rmanni navdsýnialavst. Æn ef ðdruviss gerir gialldi biskvpi 
halfa mork nema hann verdi krafdr at veita sivkum manni 
þionostv i annars prestz sokn þa skal hann fara til ok veita 
^onvm navdsynia hialp. 

19. Corporale skal sialfr prestr vid alltari þva i hreinni 
^vnnlavg ok steypa vatnit i sacrarivm þar sem þvegit var i 

hann ok sidan i hendr fa diakn edr svbdiakn. sem hann 
^öfir skolat at þva betr ef þarf. Æn alltarisblæiv ok handklædi 
þat sem prestr þvrkar hendr sinar a eptir sacrificivm þa skal 
1 kirkio vel skola ok steypa vatnit i sacrarivm ok fa i hendr 
'^onv sidan ef betr þarf at þva. Allt þat sem [er] i messoklæd- 
^Qi eda gðgnvm þeim sem gvdi er vigt til handa ok orfýrnt er 
skolo brend vera [i kirkio] ef þav ero nýtlavs ok steypi oskv 
l^ia alUari vndir þili nidr. 

20. Æf madr er drepinn sa sem i stormælam er eda for- 
^odadr af heilagri kirkio þa skal þess iik eigi at kirkio grafa. 
•^n ef nidr verdr sett med ofrkappi þa se eigi tidir veittar i 
þeirri kirkio fýr en biskvp er fvndinn ok veiti þo prestr alla 
þionostv soknarfolki sinv þvi sem i skilvm er. ok ef hann þarf 

veita þionostv at gefa sivkvm manni. þa [iofaz] honvm at 
^^gia messo i þeirri kirkio ]eýn[iJiga] med einn mann eda 
þa sva m[i]kla sem þarf ef hann er eigi nær ðdrvm prest- 
staddr. 

21. Æf kona sykiz af sængar reckio(!) þa se henne eigi 
^eitad olian ef hon er eigin kona en frillv neitaz nema sa iati 

; ^íga hana sem til hennar hefir tekit eda hon iati skilnadi 
^id hann ef henne batnar. Æf kona ferr a sæng iij. vikvm firir 
P^ska þa Qyíy tignar sakir vid daginn se henne lofat at ganga 
^ '^irkio a paskadaginn ok taki þionostv. 

22. Hverr prestr er at þvi verdr kendr at hann lockar 
^ töygir nockorn sivkan mann eda heilan or annars sokn at 



■ 



550 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323. 



kiosa at sinni kirkio ser leg þa er hann skylldr aptrat færa til 
soknarkirkio þatlik ok allt þat med fvllnadi er þvi liki fýlgdi ok 
sva skal hvervitna er nockor prestr tekr Jik or annars aokn vtan 
pilagrima ok vegfarandi menn. vtlendzka menn ma i þeirri 
kirkiosokn iarda sem þeir andaz ef þeir gera eigi adra skipan 
firir ser. 

23. peim monnvm ollvm akal heilagr kirkiogavdr neitaz 
sem i banni deyia eda vt ero settir af beilagri kirkio neffla 
þeir hafi a efztvm dogvm sinvm af presli leystir verit eda 
bedit lavsnar m[ed] idran. ef presti gat eigi nád ok ef hann 
deyr i þeirri idran oleystr. þa skal prestr leysa hann davdan 
ok sidan grafa i kirkiogardi. Æigi skal opinbera okrkarla eda 
villvmenn eda þa sem sialfir týna ser iarda i kirkiogardi vtan 
biskvp sialfr gefi orlof til. 

24. Lærdvm monnvm er bodit at þeir skolo hreinliga 
lifa ok hafa gott ok sæmiligt medferdi [i ojllvm Ivtvm. varaz 
skolo þeir [all]a breytni i klædnadi sinvm bædi at lit ok skvrdi* 
j yfirklædvm sinvm ollum skolo prestar einlit klædi haía allis- 
kýns vtan eigi gvlt ravtt grænt eda ravndott, 

25. Skegg sitt ok krvnv skolo lærdir menn lata raka sva 
opt sem þarf ok harskvrd hafa kringlottan sva stvtt at eýrna- 
snepill sýniz eda Ivki mork. 

26. firirbodinn er prestvm allr osæmiligr fiarafli ok kavp' 
skapr sa at kavpa nockorn Ivt til þerss afla at hann seli hinn 
sama dýrra vt aptr. 

27. Æigi skolo lærdir menn taka vmbod nockorar kærslv 
eda standa a stefnvm firir leikmannadomi. vtan sæki rett sinn 
eda kirkio sinnar eda þeirra annara er Iðgin bioda, firir eckior 
odr bðrn födrlavs eda frgndr. 

28. Klerkvm oUvm er fastliga firirbodit vndir bannz pin^ 
i nockorvm domvm at sitia eda doma eda bref at rita eda i 
nockorvm radvm eda reidvm eda samþykt vera vm [lif 

eda lima manna. Æigi skolo lærdir lífenn vitni bera eda nock- 
ora eida averia firir leikmonnvm eda leggia sik vndir leik- 
mannadom ue vm nockorn Ivt eda nockors annars vtan biskvps 
orlof. 

29. Lærdvm morinvm er firirbodit at sitia brvUavp þav 
sem eigi hefir adr lyst verit at lögvm en hverr er at þvi verdr 
kendr þa skal biskvp svspendera hann ab officio per trien- 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



551 



B 

nivm ok eigi þo nieiri refstar van ef biskvpi lizt eptir mala- 
vðxtvm. 

30. Sva er ok firirbodit svb pena svspensionis at syngia 
pvsanar messv yfir konvm er þær giptaz ok yfir eingvm vtan 
ivngfrvœ einvm. 

31. firirbodit er ollvm monnvm fastliga vndir bannz pinv 
gera nockot kavp eda skildyrdi eda taka ved eda krefia nock- 

naann firir pvsan iardan eda olean eda nockot sitt starf 
prestligt embætti. er hverr er skylldr at giora kavplavst, 
krefia ma hann sidan forna skylldv ok taka med þockvm 
'^vetvitna þat sem hverr vill med godv giðrt hafa^). 



,AM. 174B. 4to tvö skinnblöð úr bók í l2mo frá c. 1370; 
Ssorið er utan af báðum blöðunum að endilaungu; 2. bls. er að 
^östu auö og á 3. bls. hefir ekkert verið skrifaö. 

26 [mes]3uklædi ok alltarisbunad ok . . . . 

' • • þionustu heyrir tii i heilagri k[irkiu] 

^®^dr kvnnr giallde firir han[d]kle[di] halfan 

^yri firir alltaris bleiu . , . . eyre firir sacra- 

^^^tti ij ajra firir c[orporale] . . . 

27. [C]orpora]e skal prestr sialfr þuo muniaígh 

ateypa vatnid i [sacra]rium. en atltarisbleiu ok handklg[di] 

' ' ' . hendr sinar eptir sacrificium þa skal 

%pa vatni i sacrarium ok fa 

(27) [A]llt þat er i messofotum er eda gogn- 

þeim er gudi er u[igdj . . . [orfy]rnd eru skolu brend vera 

■ r.,™^ ok steypi osku hia allteri unndir 

K^i nidr]. 

r Engi prestr skal dirfazt messo sy[ngia] 

l Jfyddr messofolum ollum ok hafe kerti brennanda 

^ allteri ok kl[erk] En huer er at ajdru 

^^6fdr k[vnnr] at klerkr hans hafue andaz. 



) Hér kemr án linuskils skipan Páls erkibiskups hins síðasta. 



552 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323. 



50 [firirbjodit at kona eda jungfru þi[oni] . • 

. . . [hue]r sem þat gerir gialldi sem .... 

57 þa [skylld]igir at hialpa 

hans kirkiu ^). 

.... skylldugir I • • [einkjanliga 

i þ . . • en sa er annat gerir | ga luki vj coerkr 

ok missi mes[susðng] | dagliga fra þionostu a paska- 

d[ag] I di . , . ef hann liggr vedrfastr | • • ' 

. . . sueini annars prestz kost eina nott ( mork 

silfrs forna edr vj skillinga | [forb]eina i kost edr 

skip enska | sua ok sa er neitar suei[ni] | . . • 

. . . . erenda manni hans þa l[uki] ] songs 

sins þar til biskup leggr . . . . | [med 

kors]brædra sinna radi . . . | eptir fongum sua 

sem kirkiunar goz ODa a | biskupi sinum sua 

mikit sem forn | iammikit i sektina firir | . • 

u er hann fellir nidr þa rei | 

skylldugr er hann ok sialfsagdr | vili betr gort 

bafua I 



F. 

AM. 688B. 4to bls. 1—4 skb. skr. 1479; tvö blöð maukfúin 
og: dottnar mjög stdrar spildur úr báðum blöðuuum. 

9 [suspensus a]f officio . . • 

[l]æstri hir[zlu] • 



• • • 



10. [Prestr skal iafn]an tii [reidu vera] 
[ed]ur (ara j na[udsyn] 



ok 

11 



ath • • 

prestz sins. 



Hér þrýtr bls. 2. það, sem eptir fer, stendr á bls. 4. sbr. C § 

28-29. 



^^^3» SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 553 

12- [Ein]gi prestr s[kal heyra skriptanial þess manns er 
í^nn veit i banni vera. fyr]r en [hann er] leystur af þeim sem 
[at IJavgum a hann [at leysa] Þ[vi at] þ[ar] skal prestr furst 
^Ptir fretta j skriptam[alum] oc þar næst huo[rt] þeir kunne 
LCi'«]do oc pater noster [aue] maria oc biode ath þeir nemi 
Þem t]urst þeir [e]ig[i] kunna adur. 

13. [E]jnge prestur skal [j] skriptamalum bioda nauckur- 
edur til leida ath hann [sueri edjur tru[lofi] at hann skal 

. öinhueria skriptborna synd eigi optar gera einkanliga þær 
^^zt ma warazt [þviat] ef bann gerir j mothi j[at]an sinne þa 
*^^ytur hann tuifallth. 

14. [K]enna skulu prestar þ[eim er vid þa til] skripta 
S^^ga huersu þeir s[kulu sk]ripta oc ath þeir segi sin afbrot 
^ ræge sigh en aunguan annan nafnliga v[tan sy]ndin [se suo] 

ttuth ath hann megi eigi hana au[druui]sv skriptbera sem 
^P^^a kannj henda ath ef hann hefir systur sina [edur 
J^nath þuilikt oc ath þ[eir skri]ptberi med rettri jdran allar 
^ynder sinar oc misgiordir oc leyne aungu oc fare sidan eptir 
1'^uirdiliga eí hann uill sýndir þa skriptbornar af segia sier oc 
iramieidpa] er hann hefir 

skal hann gefa honum 



C an]a ^r^^ [komi sem] furst aptur til hans. Eig[i skal oc 
ckurr prestur gefa nockurum manne absolutjionem fyrir [ein- 
J^ria skiptborna [sy]nd nema hinn uil[i] allar [segia] oc bæta. 
^ ^l þat þo] eink[anjliga varazt ath hann leid[i au]nguann 
'-^J vanhof. 

15. [f>]at skal oc huerr prestr geyma at hann sete aung- 
^ [Þ]a skript ne [biode] þat nauckut sem sa er til skripta 

^^^^gr segi sig med au[ngju m[oti] halldit geta. þui at hans 
^y^d yrde þa . . . meire sidan en a[dur] ef hann h[ellde] eigi 
fhi^^ ^'^^"ipt. skal þa huerr [presturj telia firir honum sem 
N^zt ath hann hafi fullan uilia ath bæta ocsynehuersu mikit 

[hefer ta]pat j s[yn]dinne oc h[uersu mjikit hann h[efer] 

aptur med skriptagang oc yfirbot. 

16. [f>at skulu] prestar [gior]la geyma [ath] þær eru 



8ta r ^^*^*"" ^"^str hluti blaðsins úr af fúa og sjást að eins stafir á 
eptir úti við spásBÍuna. 



■ 



554 



SKIPAN EtLÍFS OG JÓNS. ■ 



132&. 



sumar syndir sem er stulldr e[dur ran oc a]llt þat er noc[k' 
urr] hefir annars goz ooheimilt hueria leid [er] þat er til komit 
þa ma [su] synd eigi bætazt nema rettum eiganda se aptur 
loktt med fullnade ef honum [najir edur hans aurfum [leyjni' 
liga ef leynt er oc ef hann nair eigi þa gefizt j aulmaus[u] 

eptir prests [radi] giarna oc . . . - • 

[absolucion]em oc biodi • 

[f|a. 

17 oc curam [hjafa 

[kir]kio sokn ath se[tia] . . . • 

[synd]um * 

. um af • • 

[a]th le[ysa] • 

. . [no]ck[ur] [m]adr • 

atem • 

. . . . sungit in maiori exconi- 

[municacione] gleymt sinum vigsl' 

um sinum .... vtan sa 

[se (J]aud[vænn] [mi]og siu[kur þa m]a huerr 

prestur fyrir all[ar] [a]flausn gefa þo med Þ^' 

skilordi sem furr [segir]. 

18. En ef [prestur ryfur skript] edur verdur hann sannur 
ath þui þsa se hann [af tekinn vigslum oc b]afi biskup fe h^^^ 
oc verdi settur i [it] þraunguazta klaust[ur] ath giora þar ^6^' 
liga jdran. 

19. Sjukum manni skal eigi skript sethia vtan hey**^ 
skripta mal hans oc segia suo þu skalt fulla tru oc von hafa 
oc akall til almaittigs guds ath. hann verdugizt oc vili fii**^' 
[gefa] þe[r] a[ull] þin brot oc kalla þier arnadarordz jungfr^ 
CDaviu oc allra guds h[eilagra] ok geí firir sal þinni kirkiu oc 
fatækum monnum slikt sem gudh kennir þer. adra skript set 
egh þer aungua vtan ef [þier b]atnar kom til min sem fyrst. ok 
tel þa firir honum 8[em jnnuirdu]ligazt [ath hann jdrijzst scm 
hann orkar oc leggi hond aa haufu[d] honum oc gef[i honuna 
absolucionem sem fyrr seg]ir. 

20. fyrirbodit er ath nauckur prestur dirfizt ath segia" 
messu 8a [nauck]urn dagh furr enn hann hefir rækiliga adur 
haft ottusaung oc prima de tempore. 

21. [I>]ath er einkanliga firirbodit at nauckur prestuv sa 



^^2^* SKIPAN EILÍPS OG JÓNS. 555' 

hann veit sik staddan j haufut s[ynd]uin 

' ' ' . [skiljriklega 



22. .... allri san[g- 

^iöe christi] [no]ckurar 

■ ' • • . þrim alltari k[emur] 

' ' ' . gerst med [spon]una [oc stey]p[a] . . . . 

' * ' • suo hit sama [ohreinin]de falla j kalek þ[at] 



23. [Huern ti]ma er prestur [no]ck- 

vangeym]slu ob[latamJ [ef]az h[uort] vigd er þa 

hann þa ob[la]tam sia[lfur neyta he]nnar eptir receptio- 

^^öi corporis et sanguinis. 

24. [P]re3tur skal huern tima er hann [fer]r j herad j 

^sudsyn til siuks manz [hafa med] sier viaticum hreinliga 

S^ytnt [j] handbok ai [briojsti sinu badi til kirkiu oc fra oc 

audrurri j hendr fa utan prestur se [ath] wigslu edur 
(íiakn. 

^ 25, Prestur skal eigi þionusto gefa utan biskups ordlof 
sem j stoískriptum eru edur opinberum glæpum fur en 
bæta eptir laugum afbrot sin oc eigi annars soknarm[anni 
^^«%nialaust. enn- ef odruuisa gerir gialldi biskupi halfa 
fí^^i'k. enn ef prestr yerdr krafdr a[th] ueita siukum manni 
^ ^nusto j annars sokn þa skal hann til hans fara oc [uejita 
^^^^^ [naudjsynia hi[a]p]h. 

, 26. [Corporalia] skal sialfur [prestur] þuo i hreinne munn- 
00 steypa va[tni j sa]crarium þat sem þuegit var j. [ma] 
ath^ ^^^^" diakn edr subdiakna sem hann heíir skolat 
hann þuoi betur ef þarf. Enn alltaris blæiu oc handklædi. 
prestur þurkar hendr sinar a eptir 



687A. 4to bls. 5—9 skb. skr. 1479. 



[Þjessar skipanir setti uirduligr herra Eilifr med guds 
erkibiskup j nidarosi med radi annara biskupa j noregi 
brodir Jon med samri naad oc miskun biskup j skal- 



556 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS 



1323. 



hollti uilium at halldizt af prestum oc uigdum monnumjuoru 
biskupsdæmi, 

1. Jn primis Ef biskups frafall verdr. þa skal huer prestur 

« 

a þeim næstum xij. CDanudum syngia honum til miskunar sio 
saluCDessur med salutidum. Enn firir presti ef andazt 'þriai" 
saluCOessor med salutidum, 

2. Eingi skal odrum ranga sok gefa aa stefnu enn ef 
gefur. gialldi so micit sem hinn ætti ef hann væri sannr at 
sok, nema sa er sok gefur sanni med ein[ei]di at hann þottist 
eftir rettu mali sækia sua þo at hans tala virdizt eigi hinuiD 
til ofrægdar edur fiolmælis. 

3. [Ljeyndarmai oll. þo(!) sem rædd ero sa prestasteffli^ 
00 bydur biskup ad leyna oc ben þau einnhuerr ut oc segir- 
gialldi þriar merkr oc se suspensus ab officio et beneficio ip^*' 
facto um sex manadi oc skipti biskup þeim rentum fatækra 
maiina j millum oc pini hann þo meir ef þess þickir þuría. 

4. Sa prestur sem ryfr þau mal sem biskup tekr a 
prestamoti oc lærdir menn verda aasattir. gialldi þriar merkr. 

5. Af þui at born deyia optt oskird þar sem eigi göt^r 
presti nad sakir uankunnandi þeirra sem hia ero staddir. 
skal soknar prestur lysa oppt oc kenna jnnuirduliga soknar- 
folki sinu at þegar barn uerdr fætt suo dauduænt at eigi 

til prestz flytia edur so siuckt æ. leid þa skiri karllmadur þeg^r 
sa sem næstur er. ok kona ef karlmanne nair eigi oc fur fadir 
edur moder enn oskirt deyi. J uatni einu enn j aungum odruDfl 
log. drepi barni j uatn þrim sinnum edur kasti uatni Ea bofud 
med lofa sinum edur keralldi. ef cigi nair audru oc segi 
fuUri trv oc rettri ætlau at skira þessor ord. 4. Eg skiri Þ^S 
j nafni fodur oc sonar et celera. oc gefi nafn oc ef barnit lifi*" 
sidan þa komi þeir er skirdu til prestz sem furst med þui- 
ef prestr profar so þat eftir heilagri kirkiu utan primsign^^ 
skipan(!) rettliga skirt vera. þa leidi prestr þat þegar i kirkiu 
utan primsignan ok Jeggi oleum sanctum ai briost ok bak sins 
interrogacione. abrenuncio et cetera Dicente. Ego linio te öt 
cetera ok leggia crisma j hofud ok segi þar med þær oraciones 
sem þar ero til geruar ok þat allt sem uant er at gera sidaii 
barn er or fout fært. eftir þui sem gert er tiljhandbok. Jaín'i^^ 
ma ok skira j sio sem sætu uatni. ok af ja bræddum. EnD 
prestur efazt huort barn er skirt. annat huort aí ordum Þ^ss 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 557 



^5 ^J^^^^i* edur tala þeir tuefallt um er hia uoro j þessi for. Prim- 
^^gQJ preatur ok skiri med þessum ordum. si baptizatus es non 
rebaptizo. sed [si] baptizatus non es. Ego baptizo te et cetera. 
geri allt sidan sem uant er oc adur er skipat. 

[f>]at skal oppt iiri folki lysazt at eingi ma konu fa 
skylldari at frændsemi edr sifskopum. Enn at vta manni se 
annars at telia. En at fiorda manni af huorratueggiu alfu 
^^^f nanari er firirbodit at fa. 

7- Suo ma oc eingi madr þeirra[rj konu fa er hann 
^'^'•^í' vndir skirn. 

8. Suo ma oc eingi prestzson þeirrar konu fa er fadir 
^^.^^^tírdi. oc eingi prestzdottir þann mann er fadir hennar 

9* Er oc ollungis frillulifi firir bodit oc hordomr af hei- 
^^gí-i kirkiu. 

10. Huer madr er sier hefir konu keypt at guds laugum 
^kyllciyg^ at gera brudlaup til hennar jnnan .xij. manada sidan 
. ^ hefir fest hana. so þo at lyst se adur þria drottiiivsdaga 
J ífkiu firir brudlaup þeirra firir soknarfolki sino. at [sa] er 
^^öna meinbugi veit sa uera. at su fesling megi eigi fram 
^f^ga eftir logum viti þess gioR meir. huat hann uill þar um 
^I^Qa. Er þggg^ lysing þar til skipud af heilagri kirkiu at þeirra 
born sem henni hallda vpp ero arfgeing efter fodur oc 
suo sem eigin kono born. þo at þar profiz ga logligir 
jl^Ginbugir sidan. Enn þeirra hiona born sem þessar lysingar 
^'gi uppi hallda oc profaz þeirra aa millum logliger mein- 
sidar meir verda alldri arfgeing suo sem j meinbugum 

Setin. 

1 , ^^* [Pjrestar skulu hafa oc hallda fonta sina hreina oc 
^'^'^^ vel oc þetta. 

, l^- Crisma skal huer prestr nyia taka aa. tolf manudum 
^oi oc geyma heima reinliga ok eucaristiam j kirkiu sinni 
^ kistu eda hirdslu suo at eingi ohreinindi nai tiL En ef 
ohr '^^ göyöat oc komi at mus edur hundur edur einhuer 
han^^^'^*^^' Þ®- se hann suspeusus ab officio misse þar til er 
ma^rr"^^ Wskup, taki biskup af honum CDessosaung vm þria 
lií.^^, ^^^^ prestur mork firir þat er eigi uar j læstri 

[PJrestar skulu jafnan til reidu vera huern tima er hann 



558 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323. 



verdr krafdr logliga at skira born edur fara j naudsyn til síuks 
mans. En ef hann fornemtz logliga kuaddur. oc deyr barn oskirt 
edur siukur naadr oskriptadur. þa se hann suspensus ab officio 
et beneficio ipso facto. oc godz hans allt er hann hefir aflat af 
kirkiunni se j biskups ualldi suo framt sem skinsamliga erjmoti 
presti farit huort sem helldur þarf hann aa sio edur landi at 
fara oc se iafnuel heim reid[d]ur sem heiman so at eigi þurfi 
hann sialfur at roa. 

14. [L]ysa skulu prestar einkanliga j langa fostu flrír 
soknarfolki sinu sua at huer sa madr er samuizku alldur befir 
til. gangi til skriptar vm sinn hit minzta © huerium. xij* 
manudum vid sinn soknarprest, oc þui at eins vid annann at 
soknarprestur hans lofi honum. oc ef vtan soknarmadr ne0^ 
pilagrimr edur uegfarandi madr se. kemur til skriptar til 
nockurs prestz orlofslaust þa segi prestur honum þegarathano 
hefir huorki ualld til at leysa hann ne binda oc uisi honuio 
aftur til socknarprestz sins. 

15. [EJingi prestur skal heyra skriftamal þess er hanu 
>eit j banni uera fur enn hann er leýstur af þeim sem bau^ 

Wl med logum at leýsa ok þui skulu prestar furst eftir leita 
j skriptamalum. oc þar næst at huerr madr kunni rett credo 
00 fpater noster^) oc aue CDaria oc biodi at þeir nemi sem fur^*' 
er eigi kunna rett adur, 

16. Eingi prestur skal j skriptamalum bioda nockuruiu 
edur til leida at hann sueri edur trulofi at hann skal þa 
skriptborna einhveria alldri optar gera einkanliga þær sem si^^ 
ma uarazt. þui ef hann gerir sidan moti jatan sinni. þa brýt^^ 
hann tuifallt. 

■ 

17. [K]enna skulu prestar þeim er þeir skrifta hversuþoí^ 
skvlv til skripta ganga at þeir segi so sin afbrot at þeir rsegi 
sic en aunguann annann. nema syndinni se suo hattad at bann 
megi hana ei odruuiss skriftbera. sem optlega kann benda. 
hann hefir haft systur sina edur þuilikt annat oc þeir skript- 
beri med idran allar sinar syndir oc misgerder oc leýni eiug'^ 
af. oc fari sidan eítir innvirduliga ef hann uiU syndir Þ^^ 
skriptbornar afsegia sier, oc framleidis sic af þeim hallda. oc 
tia honum margfalliga þær pinur er hann skal fa ef hann deyr 



*) pstr(!) skb. = prestrl 



^^2^- SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 559 

j þeim syndum. oc ef sa iatar yfirbot med idran, þa skal hon- 
^öi skrift setia. oc leysa hann oc leggia hond j hofud honum 
^iðan oc segia þessi ord med. absoiucionem et remissionem et 
^ötera. Ego absoluo te auctoritate domini nostri iesu christi et 
6atorum apostolorum petri et pauli et officij mihi commissi ab 
^Js peccatis que mihi modo [confessua es] et ab omnibus alijs que 
obhtug es. jn nomine patris et cetera. Enn ef nockur suarar so 
hann uiU af einni huerri synd edur fleirum eigi lata. þaa 
Pi'estur heyra skriptamal hans þau sem hann uiU segia oc 
Refa honum raad aa þann hatt. þo at þu íættir allann heiminn 
gefir j avlmavsu oc jafuan fastadir þu medan þitt lif er þa 
^^ihzt [þu] eigi himinRÍki þat helldur medan þu liggur j hofud- 
^ynduín oc hefir vilia til hana at gera. Enn þo ræd eg þier at 
faatir oc gerir aulmæsu oc aunn[u]r god verk oc bid firir 
^^^' iduliga. þuiat þess fur mun gud birta hiarta þitt ok 
^*^eik[i]a til yfirbotar. Enn eÍDga absolucionem adra skal bann 
y^^^ honum vtan hann halldi hans rad oc komi sem furst aftur 
^ hans. Eigi skal oc nockur prestur gefa absolucionem nock- 
^i*uni manni firir nockura eina skriptborna synd nema hann 
^ i allar segia oc bæta. skal þa þo einkanliga varaz at hann 
^^^^i eingau j uandrædi. 

18. J)at skal oc huerr prestur geyma at seitia (!) eingum 
f ®^í'ift edur bioda nockut þat sem sa er til skrifta geingr segir 
löed eingu moti halldit geta. þuiat hans sýnd ýrdi þa meiri 
^ hann helldr eigi tekna skript. skal telia firir honum sem 
y at hann hafi fullan vilia til at bæta oc syna honum huersu 

^íii^^ ^^^^ ^^^' íapad j syndini oc huersu hann aflar aftur 
^ skýrum skriftagangi oc algerri yfirbot. 
19- Þat skulu prestar geyma at þær ero sumar syndir 
stuldur okr oc allt þat er nockur hefir annars uheimillt 
hueria leid er þat kemur til. þa ma honum su synd eigi 
hon ^^^" rettum eiganda se aftur skipat med fullnadi af 
%Dt^ ^^^^ ^^^^ orfum ef hann ma þeim na. leyniliga ef 
rad* ' honum nair eigi. þaa gefur ölmajsur eftir prestz 

giaí' ^^^^ ^*^^ ^^^"^ ^^^^ ^^^^*^^ 

skrift^ prestur idran ía honum. þa seti hann honum 

fuU absolucionem oc biodi at hann luki aftur med 

^adi sem fursfc er hann [kannj fm. 

[PJrestar allir er kirkiur hallda at guds logum oc cu- 



\ 



560 SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 1323. 

ram hafa tekit af biskupi hafa fullt ualld huer j sinni sokn at 
setia skriftir oc leysa soknarmenn sina af ollum leyniliguöi 
syndum oc misgerdum skriftbornum vid sig. Enn j þessum 
burdum skal til biskups uisa oc eigi avdrum oc afleysa leyni' 
liga ef leynt er, Hinn fyrsti ef nock[u]r hefir fallit j bann 
sem login lia biskupi einum af at leysa. sem er ef nockur hefir 
lagt heiptugar hendr aa klerk edur klaustramaun, annar hlutr 
huern tima sem nockur finnr irregularitatem contractam sem 
er ef nockur lærdur madr prestur edur diakn edur subdiakn 
hefir sungit edur ueitt nockura þionuztu j kirkiu edur embsetti 
in maiori excommunicacione. Edur ef nockur hefir hlaupit yfl^ 
oc gleymt vigslum sinum. edur tekit vigslur af odrum 
sinum biskupi orlofslaust. þridi hlutr er nema sa se daudur- 
uann(!) er til skrifta geingur edur miok siukur. þa ma huer 
firir allar skriptbornar syndir aflausn gefa þo med þui skilordi 
sem fur segír ef honum batnar, 

21. [NJv ef so þungliga kann til at berazt at prestur 
ryfr skrift eftir manni oc verdr sannr at þui. þa se hann tek- 
inn af uigslum oc hafi biskup fe hans allt. oc verdi settur j 
hit þraungazta klaustur at gera þar æfinliga idran, 

22. Siukum manni skal einga skrift setia utan beyr^' 
skriftamal hans oc segia suo. þu skalt hafa fulla tru oc uon 
oc aakall til allzualldanda guds. at hann uerdugizt" oc uili 6"^' 
gefa þier oll þin afbrot. oc kalla þier til arnadarordz vora 
sanctam CDariam oc alla guds helga menn oc gef firir sal þiuui 
kirkiu oc fætækum(l) monnum slikt sem gud kennir þier. adra 
skript set eg þier aungua utan ef þier batnar kom til 
sem fýst. oc teli firir honum sem iunuirduligazt. at idrazt seiö 
hann orkar oc sidan leggi hond i hofud honum oc gefi absolu- 
cionem sem fur segir. 

23. [FJyrirbodit er at nockur prestur dirfizt at segia messu 
aa nockrum degi fur enn hann [hefir] rækiliga sagt ottusong 
oc prim de tempore. 

24. í> at er oc fastliga firirbodit einkanliga at nock[u]r prestur 
sa sem ueit sic uera staddan j hofudsyndum dirflzt at segia OOesso 
fur en [hann] heflr uandliga oc skiluisliga skriptborit þa syn 
vid þann prest er hann nair furst utan naudsyn se at oc idn^ 
þa syndarinar med þeim hug at hann uili þa skriptbera 
hann nair presti. 



1323 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS 



561 



25. [CDjedur allri geymslu skal prestur at sia. j messum 
eingi ohreinindi megi koma j kalek oc at eingi dropi komi 
honum de sanguine christi sa kalek edur alltari. Enn ef 

sakir nockurar uangeymslu. kemur æ, corporale edur aa allaris- 
þa skal þuo ýfir kalek j þrimur votnum. oc skal þa 
^blucionem prestur sialfur taka. ennefa i) 

26. vj skynsamir menn meta. Eigi skal lærdur madr 

*^^íia meiri landskylld j eignir enn [bera ma. en] ef þær eydazt 

þui. þa se hann skildur [vid] byggingar þeirra jarda^). 



H. 

AM. 186, 4to bls. 107—109 skb. c. 1480. Kemr næst á 
^PWí' skipan Jóns biskups Siguröarsonar 26. Juli 1345. 

20. vm savng. 

í>at er firirbodit at noc[u]r prestur dirfist at seigia COesso 
nockurn dag. fyrr enn hann hefir rækiliga adur haft ottv- 
^^^ng oc prim de tempore. 

21. vm presta. 

í*ad er oc einkanliga firirbodit at noc[uJr prestur sa sem 
veit standa j hofudsyndum dirfizt at segia CDesso fyr enn 
hafe adur nafnliga oc skilrikliga skiptborit þa synd uit 
. ^ prest sem nær fyrst vtan navdsýn oc idrest þa syndar- 
ll^nar med þeim hvg at hann uilie skriptbera hana. þegar hann 
preste. 

22. ohreinindi. 

kom ^'^^ ^^'^^ geymslv skvlv prestar at sia at enngi ohreinindi 
^ ^ J kalek. oc at engi dropi megi vr honum koma. de san- 
^ christi. a klæde edur aa alltare. enn ef firir sakir van- 
yflr^^^^ '^^^ur aa corporale. edur 2Bl alltarisblæiv þa skal þvo 
T)r f ^ þrenvm votnum. oc skal þa ablucionem^) sialfur 
taca. En ef aa alltari kemur edr odrum stad edur 



* vantar að minsta kosti eitt blað i Bkinnbókina. 
biskn ^"^^^ ^^m^ Eilífs, og kerar strax á eptir skipan Páls erki- 
hin síðasta; abBol(l) hdr. 
^*Pí- 1-1. n. B. 36 



562 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323. 



stein. þa skal preslur þann dropa sem giorst ma med tvngv 
sinne af sleikia oc skafa sidan eptir. edur telgia oc brenna 
sponuna oc steypa öskv j alltare. edur hia so at eigi uerdi 
trodin. og so hit sama skal gera. ef íivga. madkur edur on[n]ur 
ohreininde fellur j kalek þat sem prestur ma eigi haskalaust 
neyta. et cetera. 

23. vm messuklæde. 
Hvervetna sem prestur finnur j messfotum, bokvm edur 
annare geymslv oblatam heila edur brottna. oc efast huert uigd 
se. þa skal prestur þa oblatam neyta. sakir varygdar post^) 
receptionem sanguinis. 

24. her[a]dko... ' 

Prestur skal huern tima er hann fer j hierade til siuks 
manz j navdsyn hafa med sier viaticum hreinliga geymt J 
handbok. edur bera ía briosti sier sialfur bædi til kirkiv oc 
fra. oc fa eigi odrum j hendur utan prestr edur diakn se at 
vigslv. 

25. vm þionuztu. 

Prestur skal eigi þionustu gefa vtan biskups orlof nockur- 
um þeim sem j storskriptum ero. edur j opinberum glæpvui' 
fyr en þeir hafa med logvm bætt, oc eigi annars soknarmanui 
navdsvdsynialaust. Enn ef odrvuiss giorer giallde halfa mork- 
Enn ef prestur verdr krafdur at veita siukvm manni þionvstu 
j annars sokn. þæ, skal hanu fara og veita honum navdsynia" 
hialp. 

26. vm hrein messoklæde. 
Hverr prestur skal hafa hrein ODessoklæde oc alltarisbvnad 
oc allt anad er gudz þionustv heyrir til j heilagri kirkiv. Enu 
hverr er at odrv verdur sannur. gialldi firir handklædi hvejt 
sem vit alltare þarf at hafa b[alfan] k[ir]k[iu] eyri firir alltei'is- 
bleiu oc hofudlin. eyri firir sacrarium. ij. avra firir corporalö 
halfa mork. 

27. vm corporalia. 
Corporale skal prestur þvo vit alltare j hreinne mvnlaug 
oc steypa vatne j sacrarivm þui sem þuegit uar j. OOa hann oc 
fa diakna. sidan hann hefur skolad at þuo betur ef þarf- 
alltarisblæiv oc handklæde þat sem prestur þurkar sier ^ 



') p\ hdr 



^^23. SKIPAN EILIFS OG JÓNS. 563 

'iendur sinar eptir sacrificium. þa skal j kirkiv vel skola oc 
?teypa vatne j sacrarivm oc fae sidan konv ef betur þarf at þuo. 
^llt þat sem [finst] j CDessufotum edur gognvm þeim sem gudi 
ero vigd til handa oc ðrnfyrnd(!) ero. skolv brend vera j kirkiv 
þav ero nytlavs oc sleppe oskv hia alltare vnder þili nidvr. 



AM. 53. 8vo bl. 47 — 50b á pappír með hendi Eggerts Jóns 
^^nar á Ökrum c. 1640. 

SkipaneR og R[ettar] B[ætr] herra Eilifa Erckibiskups, 

Þessar skipaner setti virdugligur herra Eiolfur(!) med gudz 
^^c^ibiskup j nydarose med Radi annara Biskupa j nidar- 
og [ver] Broder Jon med samamyskunn Biskup at skalhollti 
^ilium ad halldist af ollum prestum og vygdum monnum j 
^^"^u Biskupsdæmi. 

l' Jn prijmis ef Biskups frafall verdur þa skal huor 
P*'estur a þeim næstum xij. manudum syngia honum til mysk- 
^öar vij. sálumessur med ollum salutijdum. Enn firir sal huors 
P*^e3t[s] iij. salumessur med salutijdum. 

2. Einginn skal odrum Ranga sok gefa a stefnu. enn ef 
gefur gialldi suo mikid sem hinn skylldi ef hann væri 
^S-Gnur ad sauk. nema sa sækie sok a sanni med eineydi hugdi(!) 

Riettu mali sækia þo so ad hans tala virdist hinum ei til 
^^^segdar edur fiolmælis. 

Leyndarmal oll þau sem rædd ero a prestastefnu og 
y^ur Biakup ad leyna og berr ein)mor þat vt og seygia(l) 
S^^íldi Biikupe iij. merkur vm vj. manudi og skipti biskup þeim 
þuif^^ ^^tsekra a millum og pijne hann þo meyr efþadþyckir 

4. Sa prestur er Ryfur þaug mal sem Biskup tecur a 
^nioti og lærdir menn verda asattir gialldi iij. merkur. 
Dr f^* ^^^^ ^^^^ ^^^^ oskyrd þar. sem 'eigi getur 

skal ^ ^^^^^ ^^^^^ vankunnenda þeirra sem hia ero staddir þa 
sijn ^^^^^^^^^^^^'^*' lysa opífc og jnnuyrdiliga kenna soknarfolki 
fta n^*^ ^^^^^ ^^^^ verdur fætt so sem dauduæntt ad eigi ma 
kar/ edur suo siuktt verdi a leyd þa skyri sa 

^adur sem næstur er og kona ef karlmadur er ei nær og 

36* 



564 



SKBPAN EILÍFS OG JÓNS 



1323 



og fyrr fadir edur modir enn oskyrtt deygi. J vatne einu koUdu 
edur vormu en engum odrum log edur vokua og drepi barni j 
vatn iij. sinnum og kasti a hofud med lofa sijnum edur kier- 
alldi ef ei nær odru og seygi med aiettri tru og fuUri ætlan 
ad skijra og mæli þessi ord a medan. Jon eg skyri þig j nafm 
faudur og sonar og anda heylags og gefe nafn barninu. og öf 
barn lyfir sijdan þa kome þeir er skyrdu til prestz sem firs*' 
med þui og ef prestur prouar þad eptir heylagrar kirkiu skipao 
Biettiliga skyrtt vera þa leydi prestur þad þegar j kirkiu vtan 
primsigningar og leggi oleum sanctum a briost og Back og 
leggi krisma j hofud og seygi þar med þad sem þar er til giortt 
og þad alltt sem vantt er ad giora sijdan barn er vr fontt tekid 
eptir þui sem giortt er j handbok. Jafnuel ma skijra j sio sem j 
8æte(!) vatne eda af js bræddum. Nu ef prestur efast huortt 

# 

barn er skyrti annadhuortt af ordum þess er skijrde edur þeir 
hermi tuefalltt sem hia ero j þeirre efan primsigni. prestur og 
giori sijdan alltt sem vanntt er og adur er skipat. 

6. fui skal og optt firir folki lysa ad einginn madur DO^ 
konu fa sier skilldari ad frændseme edur sifskopum enn 
fimta manne sie til annars huors þeirra ad telia sem w 
manne af huarutueggiu alfu edur nanara er firirbodit f^ 
vtan biskup iofi edur kirkiunnar vmbodzmadur. 

7. So ma og einginn fa þeirrar konu er hann helldur 
vndir skijrn edur þess manz konu edur dottur er hann hieU^ 
vnder skyrn edur biskups bond. Eingin kona ma og hafa þ^^^ 
mann er henne helldur vndir skijrn. eige þeirrar bonda ö^uí 
son er henne helldur vndir skijrn. so ma og einginn prest- 
son fa þeirrar konu er fadir hans skijrde og eingin dolti^ 
prestzins skal þann mann fa er fadir hennar skijrde. 

8. Er og allskyns frillulijfe og hordomur firirbodinn af 
heylagri kirkiu. 

9. Huor madur er sier hefur mey edur konu festa 
guds logum er skylldugur at giora brullaup sitt til henn»^ 
jnnan xij. manada sijdan hann hefur festahana. suo þo ^^^^^ 
se iij. drottinsdaga j kirkiu firir bruUaup þeirra firir soknar- 
folki sijnu at sa er sanna meinbugi veyt a vera at su festiDg 
mege ei framgeyng verda eptir logum vite þess giorr laeyr 
huad hann vill þar vm vitna. Er þesse lysing þar til skyput a 
heilagri kirkiu ad þeirra manna born er henne hallda vpp^ 



^^23. SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 565 

sífulu arfgeyng eptir fodur og modur so sem eigin qono born 
þo ad þar profiat a logligir meynbugir sijdar meyr. Enn þeirra 
niona born er þessari lýsing lata ei vppi hallda og profist 
Þeirra a miUe logligir meynbugir sydar meyr verda ei arfgeyng 
so sem getin j meynbugum. 

10. Prestar skulu hallda og hafa fonta sijna hreyna þietta 
vel lokada. 

11. Prestur skal jafnan til Beydu vera huorn tijma hann 
verdur kuaddur logliga at akijra Born edur fara j adra naud- 
^yn til siuks manns. Enn ef hann fornemst logliga kuaddur og 

barn oskyrtt edur siukur madur oskriptadur þa sie hann 
^^spensus og gotz hans alltt er hann hefir aflad af kirkiu se j 
^iskupa vallde so framtt sem j moti presti er farid skynsam- 

huortt sem hann þarf a sio edur landi at fara ogsiejafn- 
^el heym reyddur sem heyman so ei þurfi hann sialfur at roa. 

12. Lysa skulu prestar firir soknarfolki sijnu. ad huor 
^löiadur og kona er samuizku alldur hefir til skal hid minsta 

\ '^^oHum xij. manudum ganga til skriptar vid soknarprest 
^inn og þui [ad] eins vid annann at soknarprestur hans lofl 

íiuoi og ef vtansoknarmadur vtan pilagrimur edur vegfarandi 
oiadur sie, kemur tii nockurs prestz orlofslaust þa seigi prestur 
^^um þegar at hann hefir huorki valld til at leysa hann nie 

öda og vise honum aptur til soknarprests sijns. 

13. Eynginn prestur skal heyra þess manns skriptamaler 
veyt j Banni vera firr enn hann er leystur af þui Banne af 

^ sem leysa a hann at logum og þar skal prestur first 
y^^^ frietta j skriptamalum og þar næst ad huor madur 
adu^^ ^^*'3e sijn og biode at þeir neme sem first er ei kunna 

14. fiess skulu prestar giorla geyma ad þad ero sumar 
^y^iir sem er stuldur edur Ran og alltt þat er nockur hefur 
^^^ars oheymiUtt gotz huoria leyd sem þad kemur til þa ma 
med^^ ^^^^ bætast vtan Riettum eiganda sie aptur lokid 

^ fullnade ef honum ma na edur hans orfum. 

15- Huor prestur skal hafa hreyn messoklsedi og alltaris 
Jiöad og alltt annat þat er gudz þionustu hæfir j heilagri 
kl ^^^^ ^^^^ verdur kunnur gialldi firir hand- 

buortt sem vid alltari þarf ad hafa eyrir fyrir alltaris- 



566 



SKIPAN EILÍFS OG JONS. 



blæiu og hofudlijn eyrir firir sac[r]arium ij. aura. firir corpora- 
lia half mork. 

16. At soknarkirkiu skal grafa lijk huortt er j þeirre 
kirkiusokn andast þar sem groptur er til vtan hinn framfarDi 
hafe sier j odrum stad leg kosid lockunarlaust og jleydingai^ 
og sie þa jardadur og hafe soknarprestur hanz fiordung af ollu 
offre og vtgiord er þui lyke fylgir. vtan syduane sie annar og 
sie hann þa geymdur. Enn ef madur kys sier leg j odrum stad 
enn at soknarkirkiu sinne at nockurs mannz leyding edur 
lockan og verdur þar grafit sijdan þa er su kirkia j forbodi 
pafans og ma þar huorki lijk grafa nie messu syngia þar til 
at soknarkirkian hefur sinn Riett fullann af ollu þui gotzi 
þui lijke fýlgir. 

17. Lijk skal nidursetia þorsdæginn firir dimbildaga viktt 
firir messo en a langa friadag ei. paska aptan eptir messo 
skal lijk nidur setia og ei salumesso yfirsyngia. paskadag skal 
lijk ei nidursetia. a annann dag paska skal iijk nidur setia 
viU og syngia þa salumesso^). 



K. 

AM. 199. 4to bls. 28 á pappír skr. c. 1650, sbr. B § 
C § 20. þessi grein er í ýmsum handrituni nefnd róttarbót fl^' 
konar koaungs og er hér aðr prentuö í inngangi á bls. 417 eptir Þ^*^ 
handritum, sem kalla hana réttarbót^); en þetta getur því að 
verið rétt. að hún sé tekin upp í skipan Eilífs úr rcttarbót, sem a^r 
hefði verið útgefin. 

J kyrkiu Logum. Jlifur Erchibiskup ad nydarose og Jon 

Biskup j skalholltj. 
Einginn skal gefa audrum nanga sok a stefnum. Eno 
get'ur gialldi suo micid sem hinn skylldi ef hann værj sannur 
ad sok. vtann sa sem sauk gefur sanni med Eins Eidj ad bano 
þottist Eptir Riettu vpp Bera sitt mal þo so ad hans tala virdis 
Ey hynum til ofrægdar eda fiolmælis. 



^) Hér kemr á eptir í handritinu: þessar eru þær konur óskyllda^ 
etc. sem sérstök klausa (Dipl. Isl. II, 95, ár 1281). 

=*) þar er prentviUa: AM. 138, 4to, á að vera AM. 238. 4to. 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS.; 



567 



AM. 181, 4to bl. 77b skr. 1669, á pappír (bók Odds Jóns- 
so«ar á Reynistað). Sbr, B § 3 og C § 23. 

Skipan Eylijfs ErkeBiskups j Nidarose med ráde allra 

Biskupa. 

Leindarmál ell rædd á prestastefnu, sem Biskup Býdúr ad 
leina leinest. Enn bere þau Einhuðr vt giallde 3 merkur og 
fiJisse Embætted 6 manude og Eignist fatæker Bettenn, enn 
^iskup pijne hann meir ef med þarf. 



. . . AM. 234. 4to bls. 327 á pappír c. 1800; muu stafa frá Oddl 
^*^^«pi Einarssyui. 

Vr Eilyfs statutum. 
^öi þa sem bera menn rangre sok cap. 1. (= B § 2). 
Vnim skýrnina cap, 2 et cap. 5. (= B § 5, 10). 
Vnam lysingar oc brullaupsgiðrd oc frændsemis spioU cap. 
3 (- B § 6-8). 

Vmm hordoma oc frillulyfe cap. 3 et cap. 13 (= 
^ § 8). 

folkid skriptizt oc einginn þionustist j annars soknn 
''^P- 6. vtan siuka cap. ]0 (= B § 11, 19). 

folk lære frædin cap. 6. (= B § 12). 
prestar straffist ef þeir riufa skriptamal (= B § 18). 
Huort hann ma ecke messa ef hann veit sig staddann j 
*^«f"dsynd: cap. 7. (= B § 21). 

■^d ecke skule þionusta storbrotamenn fyrr enn þeir hafa 
eptir logum bætt : cap. 10. (= B § 25). 

^Di legstad ad kiosa sier cap. 11 og 13. (= B §28, 31). 
í'yrir þa sem ecke eru kirkiugræfer cap. 12 (= B § 29) 
^ttm okurkalia (= B § 32). 
^wm vtestodur oc ad friUur skule ecke j kirkiu leida 
«^P. 13. (= B § 30). 

haf P'^^star skule ecke taka vmmbod til klogumala oc ecke 
* osæmiligann fiaraíla cap. 13. (= B § 37-38). 



568 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 



1323* 



Vmm presta klœdnad cap. 13. (= B § 35). 
Ad þeir skule ecke leggia sig vndir leikmannadom cap. 13- 
(= § 38, 39). 

Huerninn prestar skulu fara med abyle sitt oc kirkiunnar 
eign cap. 14. 15. (== B § 45), 

Adrar statutur Eilyfs oc annara, 

Ad prestar varist frillulijfe (= Eilífs fyrsta I § 2). 

Ad þeir koUudu aptur nockrar ologligar statutur fyr^^ 
biskupanna. (== Eilífs fyrsta I § 1). 

■ 

Ad prestar varist deilur oc legge sig ecke vnder leikmanna 
valld. (= Eilífs fyrata I § 1; sbr. skipan Eilífs hina miklu 
B § 38—39). 



JS. 

Ny kgl. saml. Nr. 1281. Fol. á pappír (bók Siguröar lögmaQUS 
Björnssonar). Sá kafli, sem hér er um að ræða^ er ritaðr l63o. 
Fyrst á bókiniii er ordinanzían frá 1607 í isleiizkri þýðing epti^ 
Odd biskup frá 1608^) og þar aptan við kemr ritgjörð eptir 0^*1 
biskup til skýriugar ordiuanzíunni. Inuí hana eru færöir kaflar 
fornum biskupastatútum og aptau við hana eru sem fylgiskjöl nokkr^'^ 
biskupaskipanir og þekkist ein af þeim ekki annarstaðar frá (skip^^ 
eptir Oddgeir biskup frá c, 1370). Eptir þessum kafla er P^^^ 
tekið, sem hér fer á eptir úr skipan Eilífs. Tvær greinar eru 
i úr öðrum skipunum Eilífs (II § 3 = 1320 I § 3; VI § ^ =f 
1327 I § 28) og eru þær látnar fylgja hér með; ein groin er 
eignuð Eilífi, sem stendr í skipan Arna biskups porlákssonar 1*". 
(A § 4), en hún gæti líka hafa staðiö í skipan Eilífs. Ein greiö 
er hér einnig samhljóða við § 28 í skipan Jóns biskups Haidórs- 
sonar frá 20. Júli 1326. Tvær greinar eru hér (V, § 11; VI § 
eignaðar Eilífi, en sem eg ekki hefi tekið eptir í öðrum afskriptum 
skipunum hans. Alt annaö, sem hér stendr, ma rekja til skipau^^ 
hans hinnar miklu (B-textans): I § 1 sbr. B 3-4; § 2 = B §1*1' 
§ 3-^5 = § 25; II § 1 = B § 4; III = B § 2; IV § 1 
§ 30 (síðast); § 2 = B § 33; § 3 = B § 34; § 4 = B § 
§ 5—8 = B § 45; V § 1 = B § 4; § 2 = B § 10; § 3 ^ 

§ 12 (upph.); § 4 B § 17 (upph.); § 5 = B § 18; § 6 
§ 25; § 7 = B § 37; § 8 = B § 38; § 9—10 B § 39; § 
= B § 57; § 14 = B § 52; § 15 = B § 58 (upph.); VI ^ * 
= B § 8. Sumt af þessu virðist hafa verið skrifað upp eP"^ 



') Prentuð á Hólura 1635. 



1323. 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS 



569 



'ornum handritum, sem vantað hefir í t. a. m. IV, sem endar í 
^^öju kafi og V, sem byrjar í miðju kafi. Aö sumu eru þessar 
^fskriptir ekki sem áreiðanlegastar, en það þdtti rétt að prenta þær 
sanit, ekki sízt af því, aö jafnfróðr og merkr maör sem Oddr biskup 
^jnarsson hefir álitið þessar greinir hafa haft nokkurt gildi þó að 
Papiskan væri um garð geingin, 

1. 

Sl» 55b í ritgjörö Odds biskups Einarssonar um ordinanzíuna. 

S[kipan] E[ilifs] B[iskups], 
1» pad skulu prestar varast. hvervetna framm, ad giora 
þad opinbert sem leynt a ad vera. 

2. Enn ef prestur rýfur skrifftamal. og verdur hann 
sannur ad þvi. þa sie hann tekin af vijgxlunne. og hafi Biskup 
fe hans. 

3. Prestar skulu ei gefa þionustu utan Biskups ordlofs 
^ockurum þeim j stormælum eru. edur opinberum glæpum. fyrr 

þeir bæta effter lögum. 

4« Einginn prestur skal þionusta annars soknarmann 
^audsynialaust. ella giallde biskupe halfa mork. 

5* Ef prestur verdur krafdur ad veita siukum manne þion- 
^^^^ ] annars sokn. þa skal hann fara til hans ogveitahonum 
^^udsynialausni). 

II. 

SI. 60a í ritgjörð Odds biskups um ordinanzíuna. 

S[kipan] E[ilifs] E[rki] B[iskups]. 

SS, prestur sem rijfur þau mál er Biskup tekur til a 

P^estastefnu. oc lærdir menn verda á satter. sekur iij. morkum 
Biskupe. 

S[kipanJ E[i]ifs] E[rkiJ B[iskups]. 
2. Ef nockur prestur helldur opinnberliga frillu j sinu 
^ a sijnum koste manud sijdan hann hefur feinged Biskups 
enn^^^'^^* luke Biskupe fiorar merkur ef þad er hofudprestur. 

capellan tvær merkur. Helldur hann hana sijdann tvær vikur. 
sie slijkt. Bæter hann [eigi] innan tiu daga sidann. þa 

^ skildur vid kirkiu oc Beneficium. og leysest af Biskupe. og 
y^ge ej messu fyrre. 



*) t>esBi 



grein er einnig í Ny kgl. b. 1847. 4to bl. 13b skr, 1669. 



570 



SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 1323. 



IIL 

Bl. 60b í áðrnefndri ritgjörð. 

S[kipan] Eplifs] E[rkiJ B[Í3kups]. 
Eiuginn prestur skal ðdrum Ranga sðk gefa. enn ef gefur. 
greide Biskupe svo mykid sem hinn skylld. ef hanni væri sannur 
ad sðk. utan sá er sðk gefur sanne raed Eineide. ad hann þott- 
est effter [rettu] male upp bera sijna kiæru. so þo at hans tala 
virdist ej hinum til ofrægdar edur fiolmælis^). 

ÍV. 

Bl. 61b— 62a aptan viö áðrnefnda ritgjörð. 

Skipan Ejolf8(!) Erckibiskups af Nidarose j Noregi. 

1. Ei skal friUur edur horkonur. edur þær konur allar 
sem j frændseme edur sifskopum geta sin Born. j kirkiu leida 
effter Barns fæding. enn hvðr sem leider. giallde Biskupe halfa 
mork^). 

2. Einginn prestur edur lærdur madur ma selia af preáts 
sokn sinne jarder nie messoföt. edur annad gots sem ad fornu 
hefur tiUeigid edur ad nyu under komid utann med rade og 
samþicke Biskups sijns. En hvor ed selur ðdruvis. þa er kaupid 
onýtt. einkum þar hann nýter sier verdid enn ej kyrkiu. eno 
Biskupe þriar merkur. 

3. Hver sem nidurdrepur kyrkiukýr. edur kyrkiufie edurj 
burtu flitur. og firrer þann prest sem efifter kiemur þa luki so 
mikid fie afftur. hann edur hans erfingiar. sem hann fargade 
med ðllum fiar avexte og leigum so miklum sem af skylW^ 
ganga so leinge sem mist er. og Biskupe þriar merkur ef sækia- 
þarf, 

4. Sá prestur er kyrkiu tekur ad Guds Iðgum. bygg^ 
eigner þær sem hun á ad hafa til preststðkunnar. til skynsatn- 
ligrar ábudar og landskýlldar. 

5. Prestur sa sem fullt abyle hefur og leiger sier adra 
jðrd. so hann leggur abylid j eide. giallde sem sex skynsanaer 
menn meta. 

6. Ej skal prestur áskilia meire landskylld enn bera na^- 



þessi grein er einnig 1 Ny kgl. 1847, 4to bl. 4a skr. 1669; 
Einnig í Ny kgl. s. 1847. 4to bl. 13, 



^^23. SK.IPAN EILÍFS OG JÓNS, 571 

enn ef jðrd eydest af þvi sem hann skilur vid bygging jardar 
hann byggir til audnar giallde sem sex skynsamer menn 
^eta. ad misfared er med þeim jðrdum. enn Biskupe sex aura. 

7. Ef prestur sa er til kyrkiu kiemur. gefur þa sðk hin- 
er fra for. ad hann hefur ad vilid sinne ej bygt til fulls 

^^gner þær er til preststökunnar liggia. þa sanne sa er fra for 
^öd eide sinum. ad hann gat ej betur bygdt. og ei bigde hann 
med affalle. ad hann skyllde frá fara. edur giallde hinum 
Þ^d er hann miste med jafnre leigu. 

8. Svo skal prestur a jordu bua og ad fara(!) sem annar 
^gieudingur, og svara Iðgum presti þeim er til kiemur effter 

3'nn um allt þad sem leidlendingur á ad svara landsdrottne 
P^^n tijma er hann for af jðrdu. standa skulu hurdir þriar. 
^ vsere þa hann kom til. stofuhurd. burhurd. og elldhuss- 
J^^d. 80 og allar þær er fyrre voru. Nu ef prestur tekur ein- 
^eria hurd. og færer burt. þa skal hann afftur færa og skal 
Prestur er til kirkiu kom leggia á landnam ef hann hefur 
y^*' j fra. Enn ef nockut fylger hurdu af þroskullde af dyrum 
gattartre. þo ei sie nema ein flijs. þa heiter husbrot. og 
^^t-e husbrot mðrki). halft Biskupi. enn halft þeim er til jarda 
80 og ef hann brýtur^). 

V. 

Bl. 62b— 63a aptan viö áðrnefnda ritgjörð, 

Skipaner Eilifs Erckebiskups af Nidarose j Norege. 

. prestastefnu. og lærder menn verda asatter, 

^^^llde Biskupe þriar merkur. 

, 2. Prestar skulu jafnan til reidu vera. hvervetna þar sem 
ö verdur kvaddur lögliga ad skijra Bðrn. edur ad fara j 
^ til siuks manns. Enu ef hann fer ej logliga kvaddur, 
^ /^^y^ Barn oskijrt. edur siukur madur oþionustadur. þa sie 
hef ^ prestskap og Beneficio. og Gots hans sem honum 
g ^ ^^^st af kyrkiunni j Biskups vallde. so framt sem skyn- 
er mote fared preste. hvort sem hann þarf a lande 



1669.\^^^^^ grein hingað að er og í Ny kgl s. 1847. 4to bl 13b skr. 
* ) hér þrýtr greinina i miðju kafí. 



572 



SKTPAN EILÍFS OG JÓNS 



1323. 



edur sio at fara og sie jafnvel heim reiddur sem burt. so og 
ad hann þurfe ej sialfur ad Roa'). 

3. Einginn skal heyra skriptamal þess mannz sem hann 
veit j sðkum vera. fyrre enn hann er leystur af þeim sðkuin. 
af þeim preste sem hann á ad logum ad leysa. 

4. Prestar aller er kyrkiur hallda og curum animarum 
hafa teked af Biskupe. hafa fuUt valld til hver j sinne sokn 
ad setia skriffter og leysa soknarmenn sina. af ollum leyneleg- 
um syndum og misgiordum skriltbornum vid sig. 

5. Enn ef prestur rifur skrifftamal. og verdur sannur ad 
þvi, þa sie hann tekinn af vigslu og hafe Biskup fie hans, 

6. Prestur akal ej þionustu gefa fyrir utann Biskups ord- 
lof þeim sem j storskrifftum edur opinberum glæpum eru 
stadder fyrr enn þeir bæta effter Iðgum afbrot sijn. enn eí 
annars giorer. giallde Biskupe halfa mork. 

7. Fyrirbodinn er prestum ollum osæmelegur fiarafle og 
kaupskapur. so og ad kaupa nockurn hlut til þess ad hann 
selie þad dyrra ut afftur^). 

8. Eige skulu prestar taka umbod til nock[u]rar deiln* 
edur standa á stefnu fyrir leikmanna dome. utan hann ssekð 
Bett sinn edur kyrkiu sinnar edur þeirra manna sem lög^^ 
bioda. so sem fyrir eckiur. edur fðdarlaus Bðrn. edur frændur^)* 

9. Klerkum ðllum er fastlega fyrirbodid under Bans pijfl*^* 
j nockrum þeim domum ad sitia. Bref þau edur doma ad rita* 
edur nockrum radum edur samþickt vera um lijflat edur l^^^ 
lat manna^). 

10. Eige skulu klerkar vitne bera edur eida sveria fy^^ 
Iðgmanne. og ej skulu þeir leggia sig under þeirra dom nm 
nockra hlute. edur nockurs annars veralldligs manz^), 

11. Hver su kona sem opinnber hefur ordit ad barngetn^ 
ade med preste. sie huorge til heimiiis j hans kyrkiusokn. edur 
hans þingum nottu leingur forfallalaust. enn ef dvelst. sie Inkt 
fra heilagri kyrkiu og sacramente utann j lijfshaska. so fraö^*' 
sem hun lofar ad bæta, 

12. Eige skulu prestar setia leikmann ut af kyrkium 



þeesi grein er og í Ny kgl. b, 1847. bl. 13; einnig í Ny ^S^* 
saml. 1847. 4to bl. 13. 



^^23 SKIPAN EILÍFS OG JÓNS. 573 

Jiema saker sieu opinnberar edur nogar. og geime þo giorsam- 
^ga ad þeir giore þrennar aminningar til leidriettingar af 
þeirre sðk so vitne sieu vid. og rite sidan skilvislega sðkina. 
so bodid kyrkiu jnngaungu med þremur aminningum. ef 
leidriettist ej sijdan. lese bann so sem ritad er j kyrkiu 
yfir soknarmonnum sijnum. 

13. Ef prestur liggur siukur. þa skal hann giðra ðdrum 
Preste bod og tia honum ef nockrer eru oskilamenn j þingum 

3-08, og gjjal sa prestur vera skylldugur ad hialpa soknar- 
^onnum hans og honum. þeim sem j skilum eru sem þeir 
ssekia til ad naudsynium sijnum medan prestur er siukur. 

14. Eige skulu prestar vopn bera naudsynialaust. enn 
*^^er sem ber. giallde Biskupe halfa mork. 

^ 15. Ef prestur rægir mann fyrir kongi edur Biskupi. 
giallde slijkt sem hinn skyllde. 

VI. 

^i. 63b aptan við áðrnefnda ritgjörö. 

Statutur Ejolf9(!) Erchibiskups af Nidarosi i Noregi. 
1« Vier fyrerbiodum sterkliga bæde korlum og konum. ad 

leynelegar festingar, edur hionaband edur heit. so ad ei 
vid hid minnsta tvð vitne og sie þau effter á skylldt ad 
fyrer soknar preste. 

lan ^ ^^^^ ^^^^ saman vijgia a ymbrudðgum. og ej á 
^afðstu og ej saman vijgiast sama drottinsdag og iýst er. 
3. Einginn karlmadur edur kona skal takast til hiuskapar 
9 ur odrum Biskupsdæmum j odrum án vitnisburdarbrefs 
^Ps sins edur soknarprests. þa er fyrerbodid ðllum prestum 
^a- samann ad vijgia edur þvilijk brudkaup ad sitia. utan 
Pörsonurnar sie so merkiligar og mikilshattar. ad effter lijk- 

synest ecke truleet vera. ad nockur hindrun meige þar 
af verda. 

er ir^' ^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^ Iðgum. 

xii ^„ giora brudkaup til hennar jnnan þeirra fyrstu 

þria^^^^^^ sem hann hefur fest sier hana. so þo ad lyst sie 
sunnudaga j kirkiu fyrer brudkaup þeirra. fyrirsoknarfolke. 

framm^^ ^^^* sanna meinbugi á vera. ad su festing meige ej 
ganga ad Iðgum. og ad hann vite þess gior hvad hann 



574 



BRÉF BERGS ÁBÓTA SOKKASONAR. 



1324- 



viU vitna. er þesse lysing þvi til sett af heilagri kyrkiu. ad 
þeirra hiona Bðrn sem henne hallda uppe eru arfgeiug effter 
fodur og modur. so sem eiginn konu Bðrn. þo þar profest Jög- 
ligir meinbuger seirna meir. Enn þeirra hiona Bðrn sem ej 
hallda þessare lýsing uppe. þo þeirra a miUe profest ej logleger 
meinbuger sijdan. samt verda þeirra Bðrn [eigi arfgeing]. 



356. [1324 eða íyrrl. 

Bréf Bergs ábóta Sokkasonar með Nikulássögu erkibiskups. 

Bergr varð ábóti á þverá 1325, en í bréíinu kallar hann si^ 
klerklausan mann, og getr því bréfið ekki verið yngra en 1324 ea 
vel nokkrum árum eldra og ef tii vili eldra en 1318. Hér er það 
prentað eptir AM. 638. 4to, eem er pappírsafskript af Codex Ee- 
senianus; borið saman við AM. 640. 4to skb. 1500. Prentað áðr í 
Heilagra mannasögum útg. af Uuger II. 49- 51, 

Bref herra bergs abota^). 
Aullum guds vinuui oc sinum. þeim sem þenna bœkling 
sia edr heýra. sendir brodir bergr sockason Q[uediu] guds 
sina. 

ODedr þui at ek klerklauss madr dirfiz at giðra suo mikiní^ 
hlut firir bænastad nöckurra manna at snara lifs sðgu [hiíi^ 
sæla^) nichulai erkibiskups. helldr fullari enn adr finnizt skrifuti 
j fornum bokum er ek bidiandi^) þa menn sem þetta verk ero 
heyrandi oc vel skiliandi at þeir þyrmi minni fafrædi [þa ^r^) 
þeir sia atfyrdiligt. bætandi uanskilt enn eigi firirdiarfaudi 
sialft verkit at sa partr sem heiU er megi til nytsemdar konaa. 
þat bidr ek annat^) at sa er soguna less segi iafnan capituluio 
fyR enn annat byrizt þuiat malshattrin beidir þess j mörg^^ 
stödvm. þat bidr ek hit þridia j min starfalaun ath hverr sa er 
skrifar sðguna lati þetta mitt bref iafnan firir standa bokinm 
enn eigi nidr falla þuiat min bæn er su hin sidazta at huerr niadr 
j herbergi næm staddr j upphafi sögu þessarar lesi minni saal tíl 



) 8l. 640; ^'^[aælBeáO; hiartaliga b. v. 640; *)[8l. 640; ') annar 640. 



1324. 



STAÐR í SÚGANDÁFIRÐI. 



575 



Wdar oc náda elskuligt vers^). Aue inaria. Einkanliga bidr ek 
[þik dugandis madr-). sem til er skipadr^) ath lesa sðguna ath 
Þ^^) alla saminnir firir mina hðnd suo at j þessum stad 
^^gizt skynsamliga wersit Aue marie. [gracia plena dominus 
tecum. benedicta tu in mulieribus et benedíctus fructus ventris 
iehsus christus. Amen. 

versus. 

Præsens huic operi sit ^racia. pneumatis almi 

Ne uiuet et faciat implere. quod utile fiat 

Assit principio sancta maria meo 

Aue tumbam sancti dilectam dat nichulai 

Jn fundens olei sudorem sanctificati 

Det michi peccanti ius patris scribere tanti 

Libet protíit menti. concordans sepe legenti 

Scribere sinoris fructus tibi crescit honoris^). 



^57. [1324]. 

^^Lbagi Maríukirliju að Stað í Súgandafirði [er Jón biskup 
Haldórsson setti]. 

, Landsb. 268. 4to bl. lOOb— lOla skr. 1601. pessi mál- 
J*&i er svo fornlegr, að hann gæti verið frá tímum Jóns biskups 
«aldórssonar og úr hans l'yrslu vísitatíuferð. 

Stadur j suganndafirde, 

^ariukirkia ad stad j suganndafirdi er helgud gudi oc gudz 
^^dur marie. 

hun a heimaland allt. reka miUum dalsár oc raufuar. 
fimm kýr. vj ær oc ij hundrud írijd. 
þiidiung afreitar j vatnnadal vmm framm stodhrossa beit 
gýlltu med niju grijsum. 
la d^^^^ ^^^^^ ^ geirsbrek[k]u. naustgiord vid aros j bæiar- 

þetta a kirkian innann sig. ij. krossa. mariu skript. peturs- 



') vorar fru b. v. 640; ') [þess dugandi menn 640; =*) skipadir 640; 
^ 640; [sl. 640. 



576 



OTRADALR. — GARPSDALR. 



1324. 



lijknneski, þorlaks lijknneski. jonz lijkneski. kluckur þriar. 
alltarisklædi. messuduk. kerttastika ein med kopar. bðkur ij. 

þanngad liggia tijunndir oc lysitollar af ollum bæium 
millum skalavijkur oc gnups oc saudaness. 



358. [1324]. 

Máldagi Bartholomeuskirkju í Otradal [er Jón biskup Haldörs- 
son setti|. 

Jón biskup Haldórsson fór í fyrsta sinn yfir Vestfjöröu 1334. 
Landsb. 268. 4to bl. 95a skr. 1601. Máldaginn er miklu eldri en 
Vichins og víst miklu eldri en 1362. Seinustu grein máldagans 
mun vera seinna bætt við. Máldaginn gæti verið úr fyrstu visitatíu 
Jóns biskups Haldórssonar að öðru leyti. 

Otradal. 

Kirkia j otradal er helgud allzvalldandi gudi oc heilagri 
gudz modur marie. og hinum heilaga barttolomeo postola. cr 
þann stad a allann. Tomhasi erchibiskupe. Thorlacho biskup[i]* 
ceciliu meyu, 

hun a allt heimaland, millum haganess og beytils^) 
hamra. 

skog j trostannzfirdi thil allra þarfenda. en leyfa enguni. 
stadarmenn skulu hoggua þar sem þeir vilia. suo vijtt se^ 
land a skog. 

kýr xij. hross ij. hundrad voru. 

kirkia á jnnann sig. klockur ij. krossar iij. kalek. oc 
flatskript. kistil oc kistu. alltarisklædi þriu. glodaker oc kant- 
arakapu. refil. munnlogar ij. 

thil kirkiu þessarar leggiast tijunndir og lysitoHar öC 
groptur af ollum bæium millum galltar oc lannganess. 

Jtem barttolomeus lyknueski er þordur buti gaf. 



359. [1324J. 
Máldagi Maríukirkju í Garpsdal [er Jón biskup Haldórsson 
setti]. 



*) Bogtilz, hdr. 



1326. 



GARPSDALR. — SVIGNASKARÐ. 577 



Landsb. 268. 4to bl. 98a-b ekr. 1601. Máldaginn er forn- 
egr, og virðist vera mikið eldri en Vilchins. Gæti verið frá dögum 
ons biskups Haldórssonar, og úr hans fyrstu visitaziu. 

Garpsdalur. 

^ariu kirkia j garpsdal á .xx. hunndrud j heimalandi. 

■ ■ 

^iJ kyr. vij ær. hest. ccc ofrijd. 

^ ttiessuklædi oc hokull. ij kalekar. kluckur vij. alltarisklædi. 

^^^- rodukrossa iij. mariuskript. thorlakz lijkneski. munn- 
logar ij. 

þan^ad liggia vndir xiij bæir ad tijundum oc half tijund 
olafsdai. 

Þangfld skal lukast fiordungur ostz af huerium bonda or 
Þessum þijngum. 

jtak j raudzskog. hvnndrad raptvidar a hueriu ari. 

rijshogg j borg. 

torfskurdur j suarbolzgrafuir. 

bunautnn j osfioru. 

þar skal vera heimilisprestr og luka honum fiorar merkur 
J *^ijdaoffur. 



[um 1325]. 

'^■^LDagi kirkjunnar í Svignaskarði í Borgarhrepp á Mýrum. 

I66a.\^^* 'íipl. afskr. Nr. 2253 «Ex transscripto membraneo (anni 
máM ^^^^ coDimunicavit Gudmundus West». Vilchinsbók hefir 
sam ^^*^ s^^j^ orðrétt samhljóða við þennan; er hér höfð til 
son \ ^^^^ afskr. AM. 260. Fol. bls. 120-21. Jón Sigurðs- 
vikið f ' ^^'í^*^ heimfæra þe/ina máldaga til 1325 og er hér ekki 
sumt ^^^' Þ"ví að þaö getr veriö, að hann sé svo gamall; 
staðf ^!' ^^""^ 6^ ^i^^ ^^^^^ (fFri hlutinn). Stefán biskup 
^^esti þenna máldaga 1512. 

Sýgnaskard^). 

g .f^^^^í er'O maildage kyrkiunnar j Skarde. at þar skal 
t^v ^^^}^^^ huern dag laughelgann. paaskadag hinn fýrsta. 
seirna^) dýradag. allar tider ODariumesso j faustu. hvita 

Viich.^ ^*^"^^"' ^^**^^-' ^*- ^^53; ') 8l. Vilch.; *) [oc avallt sydann, 

37 



578 



SVIGNASKARÐ. 



1325. 



sunnu. olafzmesso fyrre. allra heilagranaesso. er [þetta skylldu 
saungur*). ok luka preste tvær merkur. oc skal þar eiga^) tak- 
ast heima [allar tiunder**) heima manna ok liostollar^). 

Hun sa alla veide^) j cliufuraa fra kiarkalæk til kidmula 
áss. enn halfa þadann til diupvadz. 

[Hun aa^) tvær kýr. ok hest. tiolld oc alltarisklædi. þriar 
kluckur. fiora glerglugga. CDariuskript, kross smelltann. ok 
steindanu kross nied understaudum. [olafzskrift, messingarketil 
elldbera. sacrarium^). 

Jtem lukte Kolbeinn Gilzson^). manadarbeit j gliufurár 
jðrd^) um sumarit auUum busmala. oc hrossum. oc elldivid 
sem þvi bue þarnast. þa^^) hann sellde jðrdena. enn kirkian 
atte at fornu manadarbeit [vpp j jordena^^). [og halíann vidi- 
dal etcetara^^). 



361. 25. Juni 1325. i EskihoUi- 

EiÐE J>orkels fórðarsonar og Marteins Árnasonar um veiði 
Svignaskarðskirkju í Gljúfrá. 

AM. Dipl. afskr. Nr. 2254 «ex transscripto membraneo, a""* 
1664, qvod communicavit Gudmundus Wests Landsbókasafn ^^' 
101. 4to (= C7) bls. 353 (sbr. Jón þorkelsson: Om digtningeo 
pá Isl. i det 15. og 16. árh. Kh. 1888 bls. 221). 

Jn nomine domini legg ek þorkell þordarsvn. marteiöö 
arnason havnd a helga bok at þat seigi ek gvdi. at gardr var 
vm þvera gliufr a sa er ei geingu fiskar vm j teina i Þ^^^ 
gardi er firi nedan var. hðfþv skardmenn þeza fiskveidi 
atavlvlavsa at minne vitand vpp at divpa vadi: veit ek þö^^* 



') [þes[a] aUa skyUt fyrer ad syn^ia, Vilch.; sl. Vilch.; ') [t^""*^ 
aUra, Vnch.; *) lysistoUar, Vilch.; *) laxveidi, Vilch.; *) [sl. Vilch.; ) 
[messingarketil oc elJdbera olafs lykiieski Baerarium munnlaug P^^" 
Jtem hestr. portio oreiknud, Vilch.; niá þvi vera, að það sem eptir fefí 
sé frá seinni biskupum t. a. m. Vilchni sjálfam; «) TorgiIsBon, Vilcb.. 
») landi, Vilch.; '") fyir enn, Vilcb.; ^») [b. v. Vilch.; '') [Jtem allaoö 
halfann Vidadal, Vilch. 



MÖÐEUVALLAMÁL. — ÞlNGEyRAK.LAUSTR. 579 



^öidi stadit hafa meir enn fiora tigi vetra ok alldri heyrda ek 
^^DQgli a at kirkia j skardi gtti alla fjRnefnda veidi: þar til er 
hefer helgi prestr akiært i havst: so se mer gvd hollr sem 
satt segi gramr ef ek lýg: ok til sanz vitnisburdar at ek 
^agnvs profastr svartzson tok þenna eid næsta dag efter ions 
iuesso vm vorit j eskiholti set ek mitt innsigli firi þetta bref 
gert var j fyB savgdvm stad a vj. ari rikis magnus noregs 
svia [ok] ggta konungs. 



Bré 



362. Fyrir 9, Marts 1326. [i Skálholti]. 



^ Jöns biskups Haldörssonar í Skálholti til Laurentíus 



Bölabiskups um Möðruvallamál. 

AMagn. 406A. 4to bl. 44b skb. 1540—50; AM. 180B. Fol. 
50a skb. c. 1500. Prentaö í 53. kapítula Laurentíussögu (Bps 
Ö58, 903). 

• ■ • var þat bref stutt oc ffaordt^) næst fpost salutacio- 
^^^^) stod svo. 



[at 



ingimuudur af modruvollum kom [so^) at oss ovorum 
^iör vissum eigi helldur enn himinn mundi bresta. flutte 



^^"^') at þier [herra Biskup^) hefdi eigi halldlt^) þat satlmal 
vier [sðmdum aa modruvollum j sumar, þvi siam vier eigi 
^öfiat stannda. enn Rida nordr at sumre. oc leggia enadi- 



oss 

ligann 



vrskurd a sagt mal^). 



^ ^63- 6. Mai 1326. á Hólum. 

^^^i^Q-^ Laurentíus biskups á Hólum og Guðmundar ábóta 

Pmgeyrum um biskupstiundamál, og gefr biskup klaustrinu 

851°^^ * Vatnsdal og Húnstaði (sbr. Laurentius sögu, Bps I, 
52). 



[fin 



'-^ytia^''^^ halldanndi 181, ') [salutacione 180; [til miog 180; *) 
Vm j bp, skb.; [hieldit ei ISn; [allcr saman giord- 

^em ve^"^^^ "^illvm ydar oc klauRtrsins oc brædranna oc þvi syniz oss 
sögd '^'^'^^"^ verda nordr at koma j sumar oc leggia endili^an urskurd 



37 



580 



ÞINGEYRAKLAUSTR 



1326. 



ÁM. Dipl. afskr. Nr, 441 «ex originali monasterii thingeyrensiSi 
accuratissimet) (AM.) "þetta bref er ritad med smárre godre hendei 
enn eru rofur og angar ut ur sumum stðfunum , so sem ar j. d. h. 
k. 1. b. þo er þetta allt faliega pingerad og iafnt vid sigw (AM.)- 
Innsigli biskups og ábóta var fyrir frumbréfinu, þegar Árni hafði 
það í höndum, og lýsir hann þeim. Afskriptir af bréfinu eru í AM. 
277. 4to bls. 10-11; AM. 280, 4to bls. 148-50; Landsb. Nr. 
108. 4to bls. 257—69; Landsb. 107. 4to bls. 2—4. Prentað í 
F, Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 184-85 (eptir lakri afskr.). 

[vm sættargiord lafranz biskups oc gudmundar abota 

oc stýrctar^) bref erkibiskupa^). 

J gudzs nafni amen. 

Gerum ver brodir laurencius med gudzs miskunn biskup 
at holom oc ver brodir Gudmundr med samri miskunn aboti at 
þingðýrum þat ollum monnum kunnigt at þa er lidit uar fr* 
burd uars lierra. CD. ccc. xx. oc vj. ar. þrem nattum efter 
kross CDesso a uarit a holom j hialltadal tokum vit honduin 
saman a þenna hátt at ek aboti firsagdr lagde oc uppgaf fi''^ 
klaustrit at þingöýrum firi mik oc mina efterkomendr j. ualld 
00 skipan mins herra laurencij biskups. vm biskups tiund^ 
mal þat er j millim hafdi farit vm stund hola kirkiu oc þiní' 
ðýra klaustrs. oc allar adrar mala greinir þær sem sagdra stada 
hafa millim gengit. fra upphafi oc til þessa dags vndir slit^ 
graciam sem hann uilldi klaustrinu her j. mot gera. jattandi J- 
sogdu handlaghi at hafa þat statt oc stadugt æfinliga sem ha^^ 
villdi her vm skipa. Enn ek brodir laurencius biskup ga^ ^ 
þenna sama dagh klaustrinu til stadugligrar og æfinligr^'* 
eignar. alla jordina j. huammi j. vazdal. bæde kirkiuluta oc 
eignarluta med ollum þeim lunnendom sem hun a oceighande 



*) stryctar (frbr), Árni leiðrétti; =*) [-Utan a brefed er ritad med 
miög gamalli hendi . . . þetta a so ad Bkiliast, ad þetta bref Con 
firmatio Eylifs ErkibiskupB, hafa veied iögd sanmn i eitt bindene. 
vi8t er þad, ad sier i lage er Confirmationen innsiglud, enn hefur alldre» 
fest vered med innsigle vid þetta bref, og alldrei neitt annad bref fe» 
vcred víd þetta nœrverandi bref. framar er utan [a] þetta bref skri a 
med eigen hendi pals gislasonar landzskrifara: 

þetta Bretf var wpplesid j logriettu Anno 1639. aa Oxaraar þijng^ 

Paall Gijslason 
E. h.» (AM.) 



1326. 



HOLT UNDIK EYJAFJÖLLUM. 581 



^^fer at vordit bæde at^) fornu oc nýiu oc adra jord er hun- 
stader heita. skal klaustrit at þingðýrum. þessar jardir hafa 
frialsar oc akierulausar firi oss oc uarum eftirkomandom. Enn 
stadrinn at holom vera frials oc akallzlaus vm biskupstiunda 
^al oc adrar mala greiner þær sem millim hafa farit firsagdra 
stada. ventum ver at minn herra Eilifr erkibiskup muni þessa 
uara gerd stodugha oc stadfasta hafa. þuiat firi skemstu er 
^ör uorum j. noregi oc hann uigdi oss bad hann j. ockrum 
^kiluade at ver skilldim gera ual oc sðmiliga vidr klaustrit at 
í^iögðýrum. 

Ok til stadfestu her vm settum vit badir ockur jnsigli firi 
Þetta bref. Er gort uar j- fýr nefndom stad deghi oc are. hia- 
^öraudom sira ogli [sira skula prestum. oc beuedikt kolbeins- 
^ytí. oc sin insigli firir setiandom^). 



^64. 1326. [illoltí]. 

^^DAGi Holtskirkju undir EyjaQöllum, þegar Oddr prestr 
^^^ítsson tók við staðnum. 

AM. 263. Fol. bls. 31 skr. 1598; ÁM. dípl. afskr. 3164 (eptir 
^^m^^^ Holtskirkja); er aptan við Holtsmáldaga frá 1370. 
A'etta ár, 1336, braut Holtskirkju fyrir veöri. 

Anno Domini CD°. ccc^. xx^. vj^. voru reiknut stadarfe j 
íti vid sira odd suarsson. provadizt suo at kirkia ætti xx 
attatigi asaudar. oc ij ær. xijc j metfle. busgognum edur 
^^ru þui stadnum hagar. halft fiorda hundrad j reflum. 

2, frbr.; Arni leiðr; [•Hid sidarsta af brefenu er so ritad Bem 

dikr ^^^^^^' ^^^^ ^^^^^ prestom. öc sin insigli firir setiandora. öc bene- 
Q ^^^íbeinssyni, og er þetta a sidurstu linu brefsens. Eg hefi sied 
60^^** ^^^^" brefe; hafa þeirra ritarar skrifad nidurlag brefsens, 
fietn °^^^"^» sem þad hier stendur, enn ecki athugad merkenn -n- 
stan^a uppj yfir þeim tveimur oc, hver ed til seigia, ad þetta fi ad 
sponeraat; Er og þetta aUt strax i öndverdu ritad med sömu hendí 
^ bleki... (AM.) 



582 



BANNSAKABRÉF JÓNS BISKUPS. 



1326, 



365. 20, Juli 1326. í Skálholli. 

SkipaN Jóns Haldórssonar biskups í Skálholti um sakir þær, 
er menn falla í bann fyrir. 

Skipan þessi kemr að miklu leyti heim við skipan Jóns erki- 
biskups rauða frá 1280 (Dipl, Isl. II, Nr. 79) og bannsakir l)ær, 
er Árni biskup þorláksson mun hafa lesiö upp á alþingi l^ðl 
(Dipl, Isl. II, Nr. 91), en hún er víðtækari. 

AM. 671. 4to bl 20—23 skinnbók og er þetta skrifað c. 
1340 — 50 eða fyrri; gæti enda verið samtíða statútunni. Segist 
Finnr biskup hafa þessa skinnbók til samanburðar (Hist. Eccl. Is^- 
II, 84 nóta c); AM. 350. Fnl, bl. Iii7a I30b skb. skr. 
1363; AM. 174D. 4to brot af skinnbók frá c. 1350 (byrjar í §7); 
skipanin er hér á fjórum blöðuni, en neðan af tveim hínum síðustu 
er skorinn helmingrinn; AM. 175A. 4to bl. 38b skb. c. 1400 (hér 
er að eins upphafið, § 12og§28 ; AM. 136. 4to bls. 274— 80 skb. 
c. 1480 (Skinnastaðabók); hér eru glötuð tvö blöð úr bókinni og 
vantar hér í statútuna frá því í § 7-í § 12, í § 18— í § 25, í § 
30 og út, og er niðrlaginu siept viljandi; AM. 186. 4to bls. 76-87 
skb. c. 1480 (Hvanneyrarbók); byrjar í § 7, og hleypir úr upphafi 
statútunnar, en setr í staðinn fyrir það skipan um bannsakir ír^. 
1281 (Dipl. Isl. II, Nr. 91). sem í skinnbókinni er áfasfc skipunuPi 
Arna f>orlákssonar, og er þetta áfast hvert ööru; AM 53. 8vo bl. 
33 — 42 á pappír með hendi Eggerts Jónssonar á Ökrum c. 1640 
— 50 og er afskript af AM. 350. Fol. Prentað í F. Joh. Hist. 
Eccl. Isl. II, 65—79, Segist Finnr biskup prenta eptir AM. 351. 
Fol. og hafa til samanburðar AM. 671. 4to og AM. 39. 8vo, en 
þetta er rangt að öðru enn því, er snertir 671, því að í AM, 3ðl. 
hefir þessi skipan aldrei verið og mun hér vera prentvilla fyrir 350, 
því að eptir henni virðist Finnr biskup einmitt láta prenta. í AM. 39. 
8vo er þessi skipan heldr ekki og virðist aldrei hafa verið, svo að 
ekki gat sú skinnbók hafa verið höfð til samanburðar (sbr. Hist' 
Eccl. Isl. II, 62 nóta c), Sumstaðar í pappírshandritum finnast 
klausur úr þessari skipan, en þær eru ónýtar. 

Bannzsaka bref er ion biskup hefir utskyrt*). 

Broðir jon með guðs miskun biskup j skalaholti [sendir 
ðllum monnum j sinu biskupzdömi Q[ueðiuJ guðs oc sina^). 

fat ma ekki^) skynsðmum monnum vndarligt þikkia þo 
nðkkurir menn [sia eigi við^) þat at gera. sem þeir vita eigi banna*^ 
vera. þar sem þat hendir optliga at sa ottaz eigi Iðstinn 



») 350; vm skipan 136; Bannsakabref jons biskups 175; [et cetera 
175, og vantar alt aptr að § U; ') öngum 350; *) [uiniz eigi 136. 



■^^26. BAKNSAKABRÉF JÓNS BISKUPS. 583 

fremia, þo at hana viti bannaðan vera. er^) hann trvir at litíl 
Pifia akýli a hann leggiaz þo at hann gere, enn sakir þess at 
þat er skyilda biskuplegrar [tignar oc ahyggia^) at visa þeim 
^ettan guðs veg. oc kenna þeim [at varaz alla viUu stiga. þar 
sem þeij. ^jj andiigra luta ýfir skipaðir at vara ýðr við 
^í^orglæpi^), þa einkanliga sem vera raa at sumum monnum 
^yiiiz litið vera eða ekki vm vert verkit at vinna. oc megi þat 
Vora [með þi at sumir hyggiz^) veita j þi guði þionostu enn 
sðmd oc sinum yfirri^ðnnum [hlýðni. oc^) dyggleik. enn þeir 
^^^^i a sik með ohlýðni við guð oc heilaga kirkiu af sealfri 
Serðinni bannz pinu. oc skili sik sua við [allt gott^) heiíagrar') 
^istni. þar til er guðg miskun lysir þeirra hiörto til [iðranar. 
ytirbota^), 00 gefr at þeir þiggi aflðsn [sinna glæpa^). þvi 
^^^k þat ætlan vár at sýna ýðr með þessu varu brefi hverir 
, lutir erv er menn fella bann a sik með sialfu verkinu. þi 
^*^gi kann illt at varaz nema viti. 

[Er sa hinn fyrsti atburðr af þessum**^). ef nðckurr 
J^aðr feiir j fyrirdðmda villu moti siðum oc kennidomi hei- 
^^gí-ar truar. 

2- Annarr er sa ef nökkurr setr saman eðr dictar nyia 
erv^ ^^alfz sins briosti. hvart sem þat er opinbert eða leynt 
eðr ^^^^ ^^^^^ ^ Þgssu banni eilifu bundnir sem ððru vis skilia 

^ tera. enn heilug [romveria kristni^^) predicar^'^) oc varð- 
af h- ^^^^^^ holldz oc bloðz drottins vars iehsu christi. eða 

íieilagri skirn. eða aí skylldum skriptagangi. hiona bandi 
einn^^^^ helgunum heilagrar kristni. oc sua allir þeir sem 
dð^i ^^^^^ biskup hefir villumenn dðmða j sinu biskupz- 

^ðlu hinn*^) þriði ef nðkkurr trvir villumanna for- 

þess*^ ^^^^ veriandi þeirra mali eða fýlgiandi. 

at ^^"^ ^^^^ h?inn, ok ef nðkkurr af þessum hafnar^*) 
^wettaz innan .xij^^). manaða siðan hann var boðaðrbann- 

embjfc.^^ ^^0> 136; [syslu 350, 136; =>) [þvi krefr oss skyUda vars 
35q ^®*^' erom vuerdugir yfirskipadir at vara ydr vid Btorglœpi 
[^^j^^' tat Bumir raenn þikiaz 136; [j þui 136, godz 350; 
136; !of°*^^ heilaga 136; [jdranar yferbotar 136; ») [synda sinna 
kirlíia h' '-^*"" ^^'"^*^ atburdr aC þeim 350; kirkia 350; [roma 



584 



BÁNNSAKABRÉF JÓNS BISKUPS. 



1326. 



settr. þa fellr a hann æfinlig ofrægð. skal hann siðan j eDgmo 
Iðgskilum hæfr. oc með engu moti vitnisbærr. fra er hano 
skilðr at þiggia þat sem nðckurr vill honum gef[i]t hafa. j 
sinu testamento. engi maðr ma hann skipa sinn erfingia. oc 
engan arf skal hann taka. eigi skal hann oc mega gera sitt 
testamentum. a engan mann skal hann kæra [nökkur máP) enn 
neýðaz^) skal hann til at svara öðrum mali^). ok ef hann hefir 
domari verit. þa skal hans domr fyrir ekki standa eiga oc engi 
mal at koma vndir hans dom. Nu^) ef hann hefir klerkr verit. 
þa skal hann liggia vndir slikum^) pinum oc vera aðr af settr 
öUum vigslu pðUum af sinum biskupi. 

4. Enn fiorði er sa atburðr ef nðkkurr segir oc fylgir 

at romaborgar kirkia se eigi höfut kristninnar. oc henni se eigi 
[af öUumö) hlýðanda. 

5. Sa er hinn fimti atburðr ef nðkkurr leggr hendr raeð heipt 
oc illvilia a klerk eða klaistramenn þa feHr sa af sialfu verk- 
inu j pauansbann. byðrnðkkurr öðrura at gera. þa erv baðir J 
banni sa er bajð oc hinn er gerði. sa fellr oc j bann er veita 
matti klerkinum lið j [sliku tilfelli oc veitti eigi'). þat er af 
þeim mönnum rettskilt sem valld oc yfirskipan hefir til ^t 
stiorna öðrum. matti hann forstoð veita^) oc villdi eigi. öi^t 
saman [ofriki ma oc^) metaz slik sök^^). þo at eigi se hendr 
a mann lagðar. aua sem þa er ef nðkkurr setr klerk j 

bönd^^) 

eða læsir j myrkva stofu, eða ððru varðhalldi. þi at enguni 
leikraanni gefz sua mikit valld yfir nðkkurum klerk. oc Þ^^ 
forðaz sa eigi bannit er slikt gerir. verðr oc fleira vega Jiiis- 
þýrmt klerkum enn skeðia likam þeirra sialfra. 

6. Sa er hinn setti atburðr er veralligir valldzmenn^^)* 
raðamenn. stiornarmenn. hvat stett eða starf sem hverr hefir J 
borgum eða b§ium. gera krafir eða oskýllduligar pýndingar ^ 
klerka eða kirkiur. eða þeiira eignir fyrirkomandi sua valldi ^^^^ 
frarakvgmð forstiora heilagrar kirkiu. þessir ok ef þeir lata eigi 
af þa er þeir erv lögliga amintir. erv j banni ok sua hverr er 



[mega 350; naudgaz 350; ') retti 350; rettv 136; ! 
sömum 136; *) [at Öllu 350; [slikum tilfeUum ok viiMi veitat J 
136; ') ödrum b v. 135; ") Blundum b, v. 350; [ofrikit ma ok metaz 
til þess stunduiu 136; '») 350, 136; bann 671; '=") valldarmenn(!) 136- 



1326. 



BANNSAKABRÉP JÓNS BISKUPS. 585 



þeim fýigir tji þessa. þi at engar krafir eða [þun£fa skýlldu^) 
^öga leikmenn með rettu leggia a klerka eða kirkiur. mega 
Nr ok eigi aíieýsaz fýrr enn þeir hafa bðtt þat sem þeir 
^íítu. hvart sem þeir hallda stettum sinum eða stðrfum eða 
^^gi. hverr ok sem tekr stett eða starf eptir þann sem með 
^^gðum hætti hefir j bann fallit. ok vill hann eigi aptr böta 
J^nan manaðar. þa fellr hann j^) bann. þvi at hann samþýkkir 
Þð-t sama sem hinn gerði. ok ma eigi afleýsaz helldr enn hinn 
Par til er [bðtt er^). 

[J siönda stað er sa"^) atburðr ef menn gera skipan^) 
l^ioti friði [ok frelsi^) [heilagrar kirkiu^). nema þeir hafi innan 
^^ggia manaða siðan þeim var lýst^) tekit þær af sinum bok- 
^tti ef þær voro ritaðar. eða ef þeir hallda fram [þeim skip- 
^l^^*^ þoat þær veri afskafnar bokunum eða oritaöar. Siikt 
sama ok þeir sem rita þilikar") skipanir ok eigi siðr 
^alldzmenn raðamenn^^) rettarar staðanna ef þeir dirfaz at 
öia eptir þesshattar skipunum. [sua þeir [ok] sem þa doma 
til staðfestingar*'). slikt hit sama ok þeir sem varðueita 
^ lata við hafa venior þær sem helldr mega heita ovenior ok 
^PP hafa tekiz moti frelsi heilagrar kirkiu. þa bindaz þessir^^) 
fref ^^^^^ atkveði at guðs Iðgum'^). þat er ok vitanda at 
^\ heilagrar kirkiu stendr saman j þeim priuilegijs sem 
hafa veitt verit yfir andligum lutum eða stundligum 
heil [almenniliga eða einsliga^"*). Nu eru priuilegía veitt 
^gri kirkiu af sialfum guði. sva sem þat'^) er varr herra^®) 
christus sagði petro postola, íjvat sem þu [mátt^'') 
sem a jorðunni^ö) þat mun bundit [j bimni*-'^) ok huat 
, N [matt leýsa^^) a jorðu þa skal leyst á himnum. svaok 
^t tiunðir ok frumfornir ok alit þat sem guði [ok hans 



136- 4 '^^^^"^líylldur 350; þegnskylldu 136; sama b. v. 350; [bæter 
35o' 1 '■^^^ ^^^' skipanir 350, 136; [al. 136; ') [sl. 

h -^^^^^"""^' þeir oc sem doma Rita ok stadfestingar. slikt hit sama 
11)^^1^ menn. er Rita ok vardueita siikar 350; radsmenn ok 350; 
35Q þeir 350; hér byrjar 186; '*) [andliga edr likamlrga 

186- n\ ^!^^ lö^í lausnari 350; ") munt 350; [hefir bvndit 

jgg' J lördu 350, 186; [aa himnum 350; [leysir 350; hefir leyst 



586 



BANNSAKABRÉF JÓNS BlSKUPS. 



1326. 



helgum monnum offraz') heýrir klerkum til. þat priuilegium 
er enn af Guði veitt heilagri kirkiu at klerkar eiga valld [ok 
rað^) yfir hennar eignum ok aiðæfum ok hennar forstiorar eigii 
lög at [skipa aP) andligum lutum ok hafa þar dom yfir. ok 
fleira annat þat sem stendr j hinu nýia ok hinu forna Iðgmali. 
af herra pauanum erv ok priuiligia veitt heilagri kirkiu. sva 
sem þat at sa er j banni af sialfu verkinu sem heiptu^a hönd 
leggr a lærðan mann. sva þat at tveir vattar vinna þðrf vm 
testamenta þæ ðU sem salugiafir mega meta7>) ok mðrg ðnnur 
priuilegia hafa pauar^) veitt heilagri kirkiu. sva hafa ok keis- 
ararnir priuilegia veitt heilagri kirkiu. þi at þat mega þeir vel 
gera af [veralldligum lutum^). sva sem þat er at hverium 
manni er lofat at leggia til heilagrar kirkiu^) fððurleifð siníi 
suma eða alla hvart sem hann viU at hun eigniz eptir hans 
dag hinn siðazta eða fýrr. með hverium hætti er hann vill ok 
eigi þarf hann nokkurn orlofs eptir spýria vm þa giöf. þviat j^) 
þeirri giöf er maðr gefr [heilagri kirkiu^) fyrir sal sinni er þ^^ 
[hit bezta^^) endimark at ekki endimark se henni sett. Nu 
hverr sem motgang veitir þessu frelsi [heilagrar kirkiu*^ 
forðaz hann eigi bannz afelli. 

8. Sa er liinn atti atburðr at þeir sem brenna með il^' 
vilia heilaga kirkiu eða heilaga staði eða þæ herbergi sem 
standa innan kirkiugarðs [ok þess viðernis'^) sem heilðg kir'^*^ 
a [vernd at veita^^) vmhveruis*^) sik. þa erv þeir bannsettir 
guðs lögum. ok siðan er þeir hafa [verið forboðaðir^^) banD- 
settir af heilagri kirkiu. vm þessa sðk skulu þeir af enguÐ^ 
lösn fa vtan af sialfum pauanum. nema j lifs haska. 

9. [Sa er hinn niundi^**) ef nðkkur brýtr kirkiu ok^^) 
rænir hana siðan^^) eða gerir j henni^^) oðaðaverk. sem er 
fara oþýrmiliga með guðs likama eða at briota alltai'i eða 
kross eða annað slikt. skulu þessir^O) eigi Iðsn fa fýrr. eno 



3) 



*) [er gefit ok hana heilogum monnura iieyrir 186; [sl. ^öO; 
[eegia yfir 186; *) kaUaz 350; pauarniv 350, 136; [neral^diiS^^^ 
ualldi 350; ') hér byrjar 174; sl. 174; ») [Gudi ok heilagri kirkiu l8o; 
"^) [hitt Bidazta 186; ") [almattigrar cristni 350; hfilagrar kristni l8 ' 
•^) [edur þvi viderne 186; '^) (sl. 186; '') umbergis 350; '") [bodadir 
verit 350, 186; '') [Niundi er sa atburdr 350; edr 350; sj- 35 i 
^») nöckut b. V. 350; þeir 350. 



■^^26. BANNSAKABRÉF JÓNS BISKUPS. 587 

Þ^ir hafa bðtt bæði^) rangiadi ok skaða. ok taka siðau læsn 



paua. 

10. Hinn tiundi^) er sa ef nokkurr falsar bref pauans 
yrir sik eða annan mann þa er sa af sialfum lögunum bann- 
^^ttr með öllum þeim sem honum veita lið^) til þessa vitandi. 
^ða veria hans mál. slikt hit sama sa ok er ser nytir til nokk- 
^^^^r framkvæmdar falsat paua bref vitz^) vitandi. þat sem 
^iinarr fekk honum eða^) falsaði, enn sa er varðueitir þat^) at 
^^^^s^skal innan. xx. daga siðan hann veit falsit fyrirkoma þvi 
J'^fi') i þess valid sem vei ma trva til viðtöku. ef_hann viU 
öröaz [bannzins pinu^). þat er ok þessum til eiðhialpar^) er 
nytir ovitandi falsat pauans bref. at hann hafi profat 

hv ^'^^ ^^^^^^ kunni bezt. ok fai hann eigi sva seint aptr- 
^^^Bt at fyiir þat megi hann sýnaz^°; sannsakaðr. 

■^l' J [ellifta stað^^) fella þeir a sik fullkomit bann sem 
^^^acenig flýtia til handa vapn eða skipviðu eða iarn eða geraz 
^pstiornarmenn þeirra eða ueita [þeim til nðkkurs agangsvið 
^^stit foik ok ofriðar helgu iorsala landi^'^). 

12. Tolfti atburðr'^) er sa ef nðkkurir ræna þa menn 
skipbrot hafa þolat. þa falla j bann af sialfum Iðgunum 

se^r»^B ^^*^ ^^^^ 'Þ®^^ brutu^'*) ok gialldi aptr þat 

) þeir ræntu. þa er þeir erv Iðgliga amintir. 

J þretfcanda stað fellr bann a þa alla sem með ofriki 
*^^ru [eða agangi^^) þrajngva biskupa eða lærða menn til 
S8 at leýsa nðkkura af bannz") atkvæðum eða gefa lærðum 
^^^um aptr embætti eða leýfa tiðagerð*^) [þeim^^) sem aðr er 
af^^) tekin. 

stett^^ Sa er hinn fiortandi atburðr at ef leikmenn j hverri 
þeas ^*^^ ^^^^ standa eða hveria tign sem þeir hafa neýða til 
^ forstiora heilagrar kirkiu capitula eða aðra klerka. at 



186- sV^^ ^^^' atburdr b. v. 350; fullting 350, 174, 186; *) sl. 
») qL?.^^ ^^^5 þui 350; ') eda fae b. v. 186; "} [pauans bann 350; 
^^akonar^^^' 186; '°) verda 186; '») [xjta atburd 186; [þeim nock- 
oif Ijj./^ ^^y"® l"?*) fullting. til agangs ok ufridar heilogu iorsala landi 
agajjj^^"^ ^***ki 350, 174; nocvt þess kyns fullting þeirn til gagns eda 
136 ^^'^»t\á folk ok ofridar helgu iorsalalandi 186; *^) hér byrjar 

»8) tji^^^"' í^œntu 350; [sl. 175; [sl. 350; pinu edr 350; 
Serd(l) 186; [j þeim Btödum 136, 174, 186; ^**) aptr(!) 136. 



588 



BANNSAKABRÉF JÓNS BISKUPS. 



1326. 



vndir leikmanna valld ieggiz kirkiur eða fasta eignir') cða 
[þeirra rettr^) sva at formenn heilagrar kirkiu prestar eða per* 
sonur kalliz þat len af leikmonnum hallda sem^) af sinuiu 
yfirmonnum. þa [se þeir^) bundnir j bannz atkvæði nema þ^^^ 

m 

gefi allt aptr með frelsi j þeirra valld sem eigu. siðan þð'"' 
erv Iðgliga a mintir. þat er þeir hofðu aðr meðr ofriki vodir 
sik dregit. 

15. Hinn fimtandi atburðr er sa at leikmenn ef þö^^ 
krefia skatta eða tolla af klerkum eða kirkium eða þeirra goðzi 
sem þeir flýtia eða flýtia lata eigi^) sem kajpskap^) vtan helldi* 
sakir sinna þarfinda. eða najðgu þa til at luka hvart sem þöi^ 
gera þat sialfir. eða fa aðra menn iil. hverrar tignar stetta'' 
ötarfa') er þeir erv hvat vana sem til er sem helldr [ma kal'^ 
vvana^). [hvart sem þeir gera þat vndir sinu nafni eða a^fi' 
arra. ef þeir erv sinsligir®) meun^^). þa falla þeir j bannz V^^^ 
af sialfu verkinu. enn ef felag eða almenningr nðkkurs kaJp' 
staðar [borgar eða annarsstaðar^^). er^^j j þpgg^ brottligr. 
íellr hann þegar j forboð með sama hætti ok skulu eigi fa ^^" 
laísn bannzins ne linan forboðsins þar til er aptr er fengit Þ^*' 
sem krapt var ok bðtt er tilheyriliga fyrir vanrettið. 

16. Sa er atburðr hinn sextandi at rettarar^") sysluDOöÐ*^ 
domarar ok aðrir veralidligir herrar^*) ef þeir hindra eða talöi^ 
at þeir sem sin malaferli vilia kera fyri domarum^ e) tilskipað' 
um af pauanum eða þeim sem til þess erv sialfskipaðir 
þai mal sera kirkiunni heyra til at Iðgum. eða vana at dÆöO* 
at þeir megi sinum malum eigi fyri þeim fram koma ^ða 
naiðga þa til at lata af malum sinum eða hafa þæ framDai fy|"* 
veralldligum domandum með þi at annat hvart fanga Þ^'^ 
kirkiunnar domendr eða þa sem pauabrefin*^) afla^^) lii ^^^" 
ara. eða þa sem [malaefni . þrgta eða þræta^®) vilia fyi'í ^ý^'^' 



') goz 174; =•)) [rœnter 136; =■) þeir liallda b. v. 136; *) I^*' . 
þeir se 186; *) sl. 136; «) kaupskatt 136; kaupaskatt 186; ') starfs 1 ' 
«) [er kaUandi veidr 350, 174; einsiigir 350, 136, 186; Þ'; '^. [ 
^') [bæia eda þorpa 136; uerdr 350; retter 136; '*) ^^^^^^f^^; 
350, 136; "*) Rettaranum 350; '*) biskupsbrefin 136; '') ^öa 
'^) [malaferli þreyta eda þræta 350; raalaferh bœta vilia 136. 



^^26. BANNSAKABRÉF JÓNS BISKUPS. 589 

^ðgðum kirkiunnar') domarum eða [naunga þeirra^) eða goðz 
[þeirra kirkiur^) eða annat eða með hverium hætti ððrum sem 
þöir meina at þeir megi^) na sinum rettindum. af^) heilagrar 
*^í»"kiu domarum**). hvart sem þeir gera þetta sialfir eða lata 
^^^^ gera. sua ok sa hverr er til þeza gefr rað trajst eða 
^ptirinæli. þa liggr hverr þeirra vndir banni af sialfu verkinu. 

tna eigi leysaz vtan hann hafi aðr bætt bgði domara kirk- 
juiinar [sem hann heflr hindrat fyrir malit at') heyra eða 
v^na^) stett hann hefir til sin gripit ok sva þeim er rettindin 
^**^ talmut fyri. ok [þar j rettr. b§ði bgtt^) vanrettið^o). skaða 
ok skapræn með [fullu aðr^^). 
.17. Siðtandi'2) atburðr er sa ef nðkkur er sa sem ver- 
^Jkt herrademi hefir fyribýðr sinum vndirmonnum at aeiia 
^ kajpa af formonnum heilagrar kirkiu eða klerkum eða 
personum kirkiunrar eða at mæla þeim korn eða at 



^^^^ þeim brajð eða veita þeira [aðra þionustu^®). þa fellr hann 
^ af sialfu verkinu. 

18. Sa er hinn attiandi atburðr. ef veralldligr h(>fðingi 
^ forniaðr heilagrar kirkiu [eða hvat mauna sem haun er 
^ eða leikmaðr sem^^) dirfiz til þess at senda flugumann 
. ^ta drepa nokkurn kristinn mann þo at hann bioði þat at 
tftt^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^ [nðkkurra manna*^) lat eða hverrsem viðr- 
fell^ ^^^tit flugumanni eða verndar hann. eða leýnir honum þa 
^ hann j bann pauans af sialfu verkinu ok j afsett[n]ing 
fi "i^e^ ^'^Rí^ar heiðrs ok vigslu. starfs ok stettar ok bene- 
J ) ok skulu þeir sem með hafa at gera þetta allt saman 
]j ^ Walsliga j hendr fa er hann ok með ollu sinu veralld- 
Sozi sva sem ovin heilagrar kirkiu"). af ðllu kristnu^«) 



136- V'' ^"^^' ^^^' [naiidga þeim 350; [kirkiu 136; *) eigi b. v. 



fur 'b • '^^^' domandum 350; ^) [þeim sem hefir hindrat maalit 
bftdi 3^.^'' ^'^^^^ eda 350; «) huers 350, 174, 186; [þar er j bætt 
rettr ' ^ ^®**'" • • • • ("'^*' ^'^^'^ j dæmpt bædi 

350. §V^^' ^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^' vanrettr 136; [fuUnadi 

Páfa- la ^^"^"^ ^^^- ^*^^'^ 1327 I § 5 og er tekið úr Decretaliis tíonifacii 
186;' J l^^^ytiandi 350; sœytiandi 174; '^) [adrar þionustur 174; '*) [sl. 
[ uí tnannz 350, 174, 136, 186; benefícij 671, 136, 174, 

* kristni 350, 174, 136; hér kemr aptr eyða í 136. því blað 



186 
■vantar 



*5ókina. 



£90 



BANNSAKABBÉF JÓNS BISKUPS. 



1326. 



folki vtlegr at sidan þat er bert með profanligum skynsemd- 
um at nökkurr [hefir þenna^) ogurliga glæp^) gert þurfi eig^ 
[annan bannz dom eöa afsetningar a at leggia^). 

19. Hin nitiandi er sa atburðr at ef nðkkur maðr dirfiz 
fyri þa sðk at bannz domr eðr forboðs er dgmdr a konunga 
hðfðingia baruna syslumenn eðr annarskonar velborna menn 
eða þeirra þionustumenn eða hvat monnum sem þeir erv^) 
gefa orlof til nðkkurum at drepa eða fanga eða [annars kostar^) 
at þýngia þeim eða þeirra gozi. eða manna þeirra [sem þe^^ 
til heyra^) er þa doma hafa dðmt. eða með hverra valldi P^ir 
hafa dæmdir verit. eða þeirra sem doma þessa geyma. ^ða 
þeirra sem eigi vilia samneýta sva bannsettum''). vtan Þ^''' 
taki þat orlof aptr elligar ef til^) er farit gozit at gripa ep*^^ 
sva lofat. ef þat goz [sem gripit hefir verit er®) eigi ^pt^ 
fengit með fullnaði eða [bðtt innan atta daga^^) þa falla þöir 
j bannzins pinu af sialfu uerkinu. j þat sama bann skulu ok 
falla allir þeir sem þessa orlofs neýta ok sva þeir sem [fy^^ 
sialfra sinna rgring^^) gera þetta sem hererfyri boðit at oriof^ 
hverr ok sem j þessu banni er vm tveggia manaða tima. 
ma [eigi þaðan af^^) aflðsn þiggia vtan j pauagarði. 

20. Tuttugti^s) atburðr er sa at ef j forboðs tima iarðaJ^ 
nokkurr lik j kirkiugarði j þeim tilfellum^*) sem eigi ^rv 
lögum lofat. eða lik bannsettra manna opinberliga^^) eða nafn^ 
ligra forboðaðra eða okrkarla ok geri þat vitandi. þa felli^ sa 
hverr j bann af sialfu verkinu. ok mega eigi afleysaz n^"^^ 
þeir hafi aðr bðtt þeim sem þeir hafa orett gert eptir dom* 
biskups þess sem þar a yfir at sia. 

21. Fýrsti [yfir tuttugu^ö) ^r sa ef nokkurr bindr hiona' 
lags band við fermenning sinn. eða þaðan afskýlldra atírsen 



') þann 350; [hefir þetta 186; [bannz dom annan edr afse^"^ 
in^ar edr vtlegdar aa hann at leggia 350, 174; dom til bannz eda 
setningar eda vtlegdar aa hann at ieggia 186; ætti 350; ^0"»^^ 
líonar 186; [sl. 350; monnum b. v. 350, 350, 174; eigi 
671; [er gripit ok 350; ^^) [borit fyrir viij daga 350; bætt fy"**'"" 
atta daga 17'1. 186; tilrgring 174; [af siallra einna radning 
'^) [hann þadanaf einga 174; Tuttngzti 174; '*) atferlam 350; 
opinberlegra 186; ^®) [ok xxti 350. 



h 



1326. 



BANNSAKABRÉF JÓNS BISKUPS. 



591 



dðtna 



semi eða sifskap. eða með meinum^). sva ok ef klajstramenn 
liuniiur eða klerkar þeir sem subdiaknar erv at vigslu eða 
Þ^ðan af framarr^) vigðir ef þessir bindaz^) til hionalags ok 
Þ^ii* sem þessi hion vigia^). þa falla [þeir]^) j bann af sialfu 
^erkinu. et' þeir vita þessi mein. oc mega eigi afleysaz [þar til 
^f') skilt er með þeim. 

22. Annarr ok tuttugu^) er sa atburðr at stiornarar al- 
^^ga. raðsmenn, domarar. raðgiatar ok aðiir starfsmenn hverir 

einir ef þeir gera þær skipanir sem þeir lofa með 
^ krefia okr eða giallda eða þeir najðga^) til at giallda 
f^^^^) eða þeir þola eigi at okr þat sem vt er lokit verði aptr 
8ua ok þeir sem þessar skipanir dikta. eða skrifa eða 
^ptir þeim vitandi. sua ok ef þeir skafa eigi or almenn- 
bokum þessar skipanir innan þtiggia manaða. ef þeir 
^^^S^ [eða þeir geyma þer eða þann vana nðkkurn sem þeirra^^) 
^P^ hafa^2^^ f^]]^ þplj. j jj^^^i^ sialfu verkinu. 

23. Sa er hinn þriði oc tuttugti atburðr at hverr sem 
biskup eða fangar eða rekri^) j vtl gð^*) eða býðr 

Rera eiithvert af þeim^^) eða staðfestir*^) annars gerð. eða 
[verkinu kumpan þess. sem gerir^') eða leggr til rað eða 
Pykt. elligar hann verndar vitandi þa sem þetta gera. þa 
j banni af sialfu verkinu. eptir nýium lögum j þeim til- 
j jafnvel sem hann veri [eiíii]!'*) j banni eptir fornum 
^^tíi. ok ma hann af euL'um leýsaz fnema hann se j lifz- 
) vtan aí pauanum. 
^ 24- J[nn] fiordi ok tuttugti atburðr er sa. hverr sem 
tiftlíU ^^^^ embætti j foiboðuðum stað eða naíðgar hann 
hl'A^*^ til þess. eða kallar bannseita eða forboðaða til at 
^ y a Guðs embætti. eða fyrirbýðr at þeir sem opinberliga erv 
sem^^-^*^*^^* [eða íorboðaðir^'J) gangi vt þo at sa minni a þat 
[^öibætti skal flytia^^). sua ok þeir er sva erv amintir ef 



at 



er 

fell 



186- i ^^"^"1(0 671; meinunum 174; meirr 350; ^ saman b. v. 
bi^^'j * sanian b. v, H50, 186; þessir 174, og er hér Bkorið neðan af 
^ inu; G) [fyj.^. g^^^ 7^^^^. 8, jj^.j^ 5 ^ 350; 9)þat .^50; ^^) al- 

*')hT^ ^^^' ^^^' ^^^^ ^^^' ^^^' ^^^' ^^^' ^^^' 

[aerk^ ^^^^^^ ^'^^ Þersnm 350; '^) eptir b. v. 174, 186; 

^^^' sl. 671; >«) [sl. 350; [sl. 174; [embætti skal 
embætti skal fylgia 186; embætta skai 350. 



592 



BANNSAKABRÉF JÓNS BlSKUPS. 



1326 



þeir erv [inni eigi at siðr^). þa fella þeir allir bann a sik. ok 
mega eigi aflæsn þiggia vtan a pauagarði'*). 

25. COargir lutir erv þeir aðrir sem menn megu bann ^ 
sik fella af sialfu verkinu. þeir^) sem her erv eigi ritaðir. P 
at eigi er jafnbætt at menn falli j þa her a varu landi. seiD 
vm þessa sem nu erv talðir. mart er þat oc er lögin bioða 
biskupum at bannsetia menn fyrir. ok þarf þa eigi at skrifa- 
þi skal iafnan aminning fyrir fara ein eða tíeiri^) ok ma Þ^*' 
raelaz þriotzka ef menn vilia eigi^) bgta sik íyrir aminning^'' 
þær sem þeirra formenn gera þeim. ok^) þeir fyrirsma [fy^* 
sina herra'O koma til andsvara um sin afbrot. þa er þeÍDQ or 
til þes9 Iðgliga stefnt. ok þeir menn skyllda einkanliga til Þ^^ 
at banns spioti verði [j gegnum þa skolit^). 

26. Nu sakir þez at yðr oUum er kunnikt hversu mannZ" 
ins salu er þezi hin ogurliga pina haskasamlig. þa minnum 
ýðr á alla jafnsaman ok serhvern ýðarn at þer variz sem i^n' 
uirðulegaz þa alla glæpi sem her erv ritaðir^) ok þessa pi"" 
leiða inn^°) með ser ok til þess at þat megi at betr geyna^^" 
þa biodum ver ollum profastum varum at taka transkript^^^ 
eptir") þessu varo brefi. ok at þeir skylldi siðan framleiðis a 
soknarpresta at hafa þat ok lesa fyrir sinum soknarmonn^'^ 
hit [minsta tveim sinnum^^) a xij. manuðum. at menn ^^^^ 
eigi heðan af [þi við^^) beria^*) at þeim se eigi sagt þat 

at varaz er. . . 

27. bioðum ver ok fyrsðgðum profastum at þeir sknp^ 
ðllura þeim sem heðan af verða opinberir at tvifðlldum hor 
domi. eða þaðan af meirum glæpum. at koma til skalahoUts ; 
at ðskudegi. ok skirdegi [ok leiðaz þar j kirkiu*^) ok ón s 
siðr er til storskriptamanna. þat sama vilium ver vm alla 
aem vt kasta husfrúm*') sinura ok hallda inni eðafylgi^ op^ 
berum horkonum. 



' afskor^'^ 

') [eigi adr inni 350; ') hér kemr eyðan hinumegin ^ ^^1^ 
blaðinu í 174; ') þrir 350; *) tvær 186; hér byrjar 136 eptr; ) 
ef 350; ') (at 136, 186; [j í?egnum skotner 186; ') hér ^^^jf ^^q^ 
aptr; '^) menn 136; '0 af 174, 136; '=") minzta sinnO) 186; ' ) ' 
174, 136; 8l. 671; '*) [þvi vm bera(!) 186; '") kirkiu b. v. 174; j^^^^ 
leiðaz þar af biekupi i kirkiu 174, 136; at leidaz þar j kirkiu af biB 
186; '^) husfreyium 350, 174. 



1326. 



BANNSAKABKÉF JÓNS BISKUPS. 



593 



28. Pyrirbioðum ver ok^) óllum ieikmonnum bæði kærl- 

ok konum. at gera leyiiilejíar festingar eða hionalags 

eða lieit. [sva at eigi se við hit minnzta tvó vitni^). ok 

þaj skylld siðan [at lýáa fyrir soknarpresti^) innan halfs 
^anaðar. 

, ^ 29. Enn hverr sem motgerir þessum varum boðskap 
^Jti^) ser fyrirboðinn vera jnngang heilagrar kirkiu. hlýðir hann 
tiðum j kirkiu siða^ hann hefir þetta forboð a sik fellt. aðr 

^Dfi er af þvi leýstr. þa viti hann sik vera i banni. ef þat 
^^^ðí' gert' siðan prestr hefir amint at bannsettir menn gangi 
• 6ða forboðaðir. þeir ok allir sem aðr hafa leyniliga®) fest- 
ll^gUöi hionalagi fram farit eða [hafa þeir mai at 

^]^- þa 86 skylldugir at hafa þat frammi fyrir oss^). sem 
^ gefca þeir. sua at þeirra mai megi^) ent vera jnnan .xij. 
"^^"^ða hit seinazta. 

eða Stefnum ver þeim ðllum sem þetta mal hafa at k§ra 

sinu^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^ vars^') profastz með ðllu 

^ skilrikii2j p(.Qfj þg^j. þ^jjjj mega hðg- 

eða ^ ^ ^^^^ ^^^^ saman sua at þar se engi^^) undaudrattr 
kem^^^'^ j af annars þeirra vegna. En hvert þeirra sera eigi 
inn ^^^'^^ ^^'"^ sðgðum hætti. þa viti ser fyrirboð- 



lo.%Z. *^v^ir tiðum*^) amint vt at ganga þar til er þat er 



JHíigang heilagrar kirkiu. þaðan af, ok siðan faila j bann 
J^þat hlýð: 
^eyat. 

pinu'^^' Enn þat^^) fyrirbioðum ver sterkliga vndir bannz 
Vnfi "Ökkurr sa sem van veit til vm [slika akeru^^) fari 

^rettV ^^^^^^^^ ^^^^^' dveliz þar siðan er hann hefir 
^^^iigit af þessu varu brefi þoat hann hafi þat eigi heyrt. 
"^- Bioðum ver ok ðUum soknarprestum at minua a 



því gil^jl*^''^^*^^ V- 350, 136, 174; ^^) k . . . . 174 og kemr hér eyða 
186- i\ *^6ðaii af blaðinu; [suo at minna se uit enn. ij- uitne 

iSe' 6, , ^y^^Cal. 136!jfar soknarpresti sinum 175, 186, 136; vise(l) 
W b 1^6; ') [eda þat maal eigu 350; mer 186; sera 

aptr; ^^^' þui b. v. 350; [annars 186; '^) hér byrjar 174 
a'nn.^^ °S kerar hér án línusliils -vm lio[stoll]-, seni ei^nað 

*^°%asr/^*'^i ^^' '^^^^' ") lögliga 350; logligaz 174; 

sl o^f.^^' ''^ '^"í'^ran ne b. v. 174; at kirkiu b. v. 174, 350; 

' ) [eljkar saker 186. 
^^' ^'^- B. 38 



594 



ALÞINGISSAMÞYKT TJM HÍTÍÐAHALD. 



1326. 



hvern tima er þeir skulu messo syngia at forboðaðir menn 
bannsettir gangi vt, 

Ok til sannz vitnisburðar settum ver vart jnnsigli fy^^^ 
þetta bref er gert var i skalaholti. anno domini, [CD^. ccc*'. XX • 
vj^. jn translacione sancti thorlaci^). 



366. [1326. á alþÍDgíJ' 

AlmngiSSAMíykt um að halda skuli heilagt dýradag 
Magnúsmessu fyrir jól og að vinna megi sjötta dag jóla 
frá áttunda degi til þrettánda og að eta megi tvímælt 'röiÖ" 
vikudaga millum Marteinsmessu og jólaföstu og tvo miðvit*^' 
daga i langaföstu. 



A. 

AM. 671. 4to b!. 23b skinnb. skr. c. 1340- 50, og steo?^ 
þetta næst á eptir skipan Jdns biskups Haldórssonar frá 20. 
1326, en byrjar þó með nýrri línu. Finnr biskup Jónsson 
þar sem hann lætr prenta þessa samþykt, Hist. Eccl. Isl. II, ^ . 
nótu, að þetta só "án efat> skipan eptir Jón biskup 

HalIciórsSoD' 

annálar taka af öll tvímæli um að þetta sé alþingissamþykti ® 
sjálf&agt hefir hún verið gerð að undirlagi Jóns biskups. 

Festum corporis christi skal heilakt hallda sem vppstiS^ 
ingardag. miðaptanshelgr ok fasta fyrir við þurt. enn ef berr 
fardaga skal við verki varna sem drottinsdaga. 

ODagnus messo a jolafostu skal heilagt hallda sem drotti^s 
dag. þat eýkr ekki fðstu fyrir. eta tvimællt ok kiot sva 
nikulas CDesso. . 

Setta dag j iolum lofum ver at vinna ok eta hvita^ ^ 
einmællt ef a fðstudag berr. 

Fra atta degi til hins þrettanda lofum vera alla dag* 
vinna nema a drottinsdag beri. ok fasta viðr þurt ef a 
dag berr. 

[CDillisimo. treceDteBÍmo. uiceBÍmo. sexto. jn translacione . j 
thorlaci episcopi 350. Hér kemr beint á eptir í 671 alþingissan'P 
8Ú, sem fer hér næ&t á eptir. 



i326. AL5ING1SSAMÞYKT UM HÁTÍÐAHALD. 595 

COiðvikudaga fra marteins messo iil jolafosto lofum ver 
^^vimællt at eta ok tva j niuviknafðstu. 



B 



Eptir annálum: I. Gl. kgl. s. 2087. 4to; II, AM. 420A. 4to; 
ÍÍI. Stockh. 5. 8vo Isl. skb.; IV, Gl. kgl. s. 1005 Fol.; V, AM. 
^-OB. 4to. Islandske Annaler udg. ved Dr. Gustav Storm. 
Chria 1888. 

I. 

Konungsannáll. 
1326. logtekit a alþingi de corpore christi. ok CTOagnus- 
^essa iarlls. leyfi gefit at vinua v, dag vm iol. leyfl gefit mið- 
^^íkudagþ] fyrir jolafosto ok langafosto. 

II. 

Skálholtsannáll. 
1326. Laugtekinn messodagr ok tiðagerð de corpore 
christi fitnta dag j trinitatis viku. ok QDagnus messa^) fyrir jol. 
enn loyfi gefit miðvikudaga fyrir jola fðstu ok aðra fyrir 
^^tigafostu. 

III. 

Gottskálksannáll. 
1326. logtekit a alþingi at hallda heilagt festvm 
^^^mk christi oc CDagnusmesso fyrir jol en lofat at vinna va. 
^ jolvm oc leyti gefit midvikvdaga fyrir jola fostu oc fyrir 
'^^ga foatu. 

IV. 

Flateyjarannáll. 
1326. laugtekin CDagnusmessa enn lofat at vinna. v. daga 
jol. ok gefit leyfi miduikudaga fyrir jolafostu ok langafostu. 

V. 

Lögmannsannáll. 
1326. Nouum festum loghtekit at hallda at tidum ok 
^^^igehallde a aldinge. 



nÚBkr.: mauna, hdr. 



38* 



596 SKRIPTABOÐ JÓNS BISKUPS HALDÓRSSONAR. 1326. 



367. [1326]. 

Skriptaboð Jdns biskups Haldórssonar í Skálholti, þar sem 
hann endurnýar Skriptaboð porláks biskups helga pórhallasonar 
frá 1178 (Dip. Isl. I, Nr. 43) og skipar ýmsar skriptir af nýu. 

Jön Sigurðsson heimfærir þessi skriptaboö til Jóns biskups 
Haldórssonar (Dipl. Isl. I, 273) og er einsætt að fyJgja því, 
því að ekki er annað vísara, en með öllu er óvíst frá hvuða ári Þ^^ 
eru. þó þykir mér líklegt að þau sé gerð um líkt leyti 
skipan hans um bönn eða áriö 132B og því skipa eg þeim til sætis 
við þetta ár, 

\. 

AM. 42A. 8vo bls. 228b~234 skinnb. c. 1480. 

J>orlaks skripter. 
fessa skript baud hinn helgi þorlakur biskup fyrir hofud- 
syndir. 

1. ix. vetur edr x. fyrir hordom þann er karlar eiga?^*" 
vid. edr fyrir þat ef menn eiga vid ferfætt kuikindi [at fas]'^^ 
gagnfostur þrennar aa buerium. xij. manudum. einar fyrir jons- 
messu baptiste. adrar fyrir mickals messo. þridiu fyrir andreð-' 
messo oc fasla annan huern dag j viku huerri. oc tuær nsetur. 
baud hann at falla sa knebed tiutigum sinna vm langa tostu 
oc iolafð.stu. huern dag sem eigi eru. ix. lectiones. oc syngi^ 
iafnopt pater noster, taka radning íðstudaga vm langafaustu. 
haugg hit færsta. af vendi edr olu. suo at sart verdi. varfl^ 
vidr fiadrklædum odrum enn hæginndi. oc suo linklædum 
langaföstu oc iolafðstu oc falla nðckut aa knebed faustudaga^^ 
vigiliudaga. oc taki eigi corpus domini iij, aar hin næstuepti*' 

2. Jtem .viij. vetra skript þuilika baud hann ef kuæntur 
madr misþýimir manz konv og sie þat bert ordit. enn nockuru 
linara ef leynt er. oc taka eigi corpus domini. iij. vetur, 

3. Siau vetra skript þuilika ef okuongadur madur 1»^^' 
þyrmir mannz konv. edr kuongadur oheimille konv. oc suo 
madr misþyrmir oheimille konu. joladag. edr. viij, dag. xnj^' 
dag edr hin efstu dægur. sa langafostu. paskadag. edr upP" 
stigningardag. huit[aj drottinsdag. edr mariumessur. edr Þui*i'^ 
dægur ðnn[u]r. edur eti madr kiot a langafosto. þeir sem ^r**' 
hafa annat til. suo oc fyrir lygieida alia þa sem mikit ligí"*^ 
Yid. suo oc ef madr vinnr geig j vidskiptum med konv öiöd 



1326. 



SKKIPTABOÐ JÓNS BISKTJPS HALDÓRSSONAK. 597 



^iknudu barni edr j kirkiu edr misþyrmir madr oheimiUe konv 
^ sæng. oc taka eigi corpus domini iij. vetur. 

4. Niu vetra skript skal bioda þuilika ef madr misþyrmir 
systrungi sinuœ. atta vetra skript ef manne er oskylldra. oc 
^aka eigi corpus domini. iij. vetur, 

5' Siau uetra skript ef næsta brædra er. oc taka eigi corpus 
^öttiim. utn. iij. vetur. 

6. Sex vetra skript ef manni er firnara enn næsta brædra 
íiockuru linara. taka eigi corpus domini .iij. vetur. 
"^* Fimm vetra skript ef annara brædra er. suo oc ef 
^adr misþyrmir konv hin [l]æg[ri dægur] sa langa fosto. edr 
]^ hæstu dægur vm jolafostu edr j paska viku edr j helgu 
^iku edr messo daugum þeim sem j hæstu halldi eru edr j 
J^^bvudögum m haust edur fyrir stuld þanu sem eigi er all 
íii. oc megi eigi aptur giallda. suo ef tiund er leynt. oc 
^^^^ eida osæra. þa er eigi liggur allmikit vid oc taka eigi 
^*^^*PU8 domini eitt ar. 

8. Fiogra vetra skript ef kona er firnare manne enn ann- 
^^■^ brædra. 

9. f>riggia vetra skript. ef einum manni er nanare. at 
til jafnrar skriptar fyrir vidskipti þeirra manna i miU- 

er meira laust er kallat. skal bioda þriggia vetra skript 
?^ þnar gagnfaustur aa huerium misserum oc fasta þria daga 
•1 viku oc. iij. nætur. oc falla aa knebed fimtigum sinna oc 
^y^gia jafnopt pater noster vm langafostu. 

10. f>riggia vetra skript skal aavallt fyrir þat. ef madr 
^ eigi vid hina sðmu sýnd. 

U. Kigi sií;ai leýsa fostunatta fostu j gagnfðstum enn 
skal annara dægra fðstu. ef madr vill tiutigum sinnum 
falia fyrij. dægur edr syngia. 1. pater noster. gefa skal 
le'fi*^ aumum manne malsuðrd edr alin fyrir dægur. þiggia 
skul ^®*^^" skript hellzt. þau sem gefin eru. suo 

^ heiler menn falla ga hne. at bædi komi nidur kne oc 
oibogar. 

12. pyi'ir mísrædi vid oheimila konv ati drottinsdogum edr 
so dogum loghelgum edrlægnum dogum. jolafosto. edrodrum 
ada^h^" ^^^^^' "^^g^'í^^^Ögum edrjolum edr þa kona skirizt man- 
^ blodi sinu edr þa barn er kuiknat edr horfi madr eptir 



598 SKRIPTABOÐ JÓNS BISKUPS HALDÓRSSONAR. 1326. 



oheimille konv til samrædis edr sier madr vid at barngetnadur 
skuli verda af vidskiptum þeirra. þa skal leggia vid þa skrip* 
sem fyrr er ritud. at syngia fimtigum sinna pater noster 
helgum dðgum edur falla aa knebed. v. sinnum. iafuopt seio 
hann hefir misþyrmt. Enn ef madr tekr corpus domini olof^t' 
þa skal hann iafnopt eigi taka oc lata fylgia disciplinam hueriii 
sinne xu. haugg. 

13. Fyrir stulld skal bioda savallt aptur at giallda 
má oc bioda þa litla skript adra. enn ella mykla fyrir myciö^^ 
stulld ef eigi maa aptur giallda oc se meir stolit fyrir jH^k^ 
enn vesolld. faustur skal bioda fyrir stulld radning. knebedi^ 
faull oc bænahalld. endalausa skript einhveria. vnzt golldit 
þat huert golldit var. 

14. OOeira skal avallt bioda audgum manne enn snaud- 
um fyrir iafna sýnd. meira heilum enn vanheilum. meira l^^^' 
um enn olærdum. meira vigdum enn ovigdum. meira sseluiö 
enn vesælum. meira ellra manne enn tuitugum. meira tuituí' 
um enn þeim sem yngrier. fyrirþatskal minzt biodasem i los^í^ 
er misgiort ath vakande manne ef madr saurgazt af blidl^^^ 
vid konu. meira ef madr saurgazt af hondum sins sialfs. Dfl^ir^ 
ef madr saurgazt af hðrdu tre. mest ef madr saurgazt af ^'^^^ 
ars karlmannz hondum. fyrir þessa alla hluti skal bioda koö" 
bediafaull oc bænahalld vm langafosto. oc nockut af gaefnfð^*' 
um. ef konur eigazt vid þangad til þeim leýser girnd. þa 
bioda þuilika skript sem korlum þeim sem hinn liotazta bordoí^ 
fremia sin j miUum. 

15. Ef madr spýr aa paskum edr þa hann hefir adr 
lega tekit corpus domini. þo þat se eigi ai paskum. 

bioda at fasta .vj. dægru eina edr annat þuilikt se. oc 1^*;^ 
fylgia nockut annat bænahalld. ef af ofaati einu þikir 9P" 
hafa. oc engri annarre vanheilsu. , . 

16. Fyrir vig skal bioda wtistaudur .iij. vetur oc taka eigj 
corpus domni. fasta þurt .iij. langafaustur. oc minnizt a^^ 
hins vegna oc vatnfasta þann dag sem vig var vegit meda^ 
hann lifir. ella næsta friadag fyrir. þar med. vij. vetra sknp 
00 linare þadan af. 

17. Ef madr misþyrmir mod[u]r sinne. edr dottur ö • 
systur. edr þeirri konu nockurri er hann sie nanare ath ^*'^^^^ 
semi enn sýstrungur. edr þuilik mein sie ai at sifiuna. 



1326. 



SKRIPTABOÐ JÓNS BISKUPS HALDÓRSSONAR. 599 



^^^ðr misþýrmt j kirkiu. edr helgum staudum. edr vekur madr 
^anni heiptar blod. edr misbydur madr j nockurum hlutum 
^^önimanne, edr bolfar madr fod[u]r sinum. edr modur edr barne 
sinu. edr gudlastar madr. edr tekur madur naudga konu ber- 
Sa. edr situr madr wti til frodleiks. edr fremur galldra. edr 
hluti sem magnadir sie. edr fremur þat nockut sem heidni 
J* þa skal biskup skripta oc varizt at bert verdi. ef adur er 
^y^it þott presti sie til sagt helldur enn biskupi. 

18. Tolf alnir vadmals baud þorlakur biskup presti at 
Söfa. ef hann slægi nidr kalek sidan sungit er qui pridie. edr 
^^í^a fatækum manni ella halfanu manud. 

19. Ef prestur syngur messo sno hann hefir eigi þessa 
^^idu til, hamettu. messoserk. stolu. handlin, corporale. haukuL 

^^^^ patinu. vin. vatn. oblatu. oc vigdann alltaris stein. fast- 
^^^* edr lausann. oc bækur suo at hann biargizt vid. lios oc 
menn. enn hann sialfur íastandi. enn ef prestur hefir bergt 

flei ^^^^ ^^^^ deigi. sadur hann hefir sungit messu. edr sungit 
® öaessur enn tuær. edr prestr lati sem hann syngi þa 
" hann syngur eigi. edr eru berliga brotin bodord gudz. 
^kal biskup skepia skript. enn fyrirbioda ef honum er sagt 
syngia skal messo þo at alltarisdukur sie ovigdur edur iindi. 

^ 8U0 þo eigj gj^, yaxlios. enda sie þat eigi fyrir ohlýdnis 

^^kum gioj-t oc skal fylgia litil skript. 

20. Ef gleymir nonu. edr annari dagtid þa skal syngia 
j hug kemur oc lata fylgia allann beati immaculati^). 

21- Reyna þarf til allra skripta bod af annmarka atburd 
med'^'^^ *^Pt framdir verda, hinir somu med otta edr akafa. 
eda ^^^^^ ^^^* berliga edr leyniliga. af nockurri vorkunn 

eingri. edr huar nock[u]r yfirbot hefir fyrir komit. edr 
bot^^ "^'^g- virda stad oc stund. alldur oc edli. niota yfir- 
at hun hafi fyrre framm komit enn jatning. 

22. Enn vier virdum þa mesta naudsyn. at hallda [þau] 
lof • h«er ec mun nu tia. oc leitium hellzt at geyma. at vier 
adi ^^^* þionustu tekiu. vm þa stærstu hluti sem hann bann- 

oc nockut vpp at hailda af skript þeirri suo leingi sem 
^^ön baud. 



) Hér euda Skriptaboð þorláks biskups, sbr. Dipl. Isl. I, 24J. 



600 



SKRIPTABOÐ JÓNS BISKTJPS HaLDÓRSSONáR. 



1326. 



23. gagnfaustur linare oc minne. knebediafaull hinuio 
snaærrum skriptum. allt hit sama vm klæda varnat oc radn- 
ingar oc bænahalld sem bann baud. eigi bðnnum vierþionustu 
tekiu þo hiuskap sie raskat af aasinndum oc aga. ef eigi 
þrýsuar optar. oc verdi hiuvm eigi at sundurþýcki. ne bert. oc 
sie heitid afiati oc yfirbot. 

24. Heimiilt latum vier huoro hiona at leýsa skript fyri^' 
þat annat. vm þat allt sem þau eigazt vid. þuiat eins fleir^- 
nema atuik þiki til hafa borit. 

25. Leyfum vier at sýngia þott fðstur skuli leýsazt. 

26. OOinning allra gagnfastna biodum vier. ef vid eina konu 
er att meinalaust. oc falla 1. sinna anuan huein dag VJH 
langaíðstu. enn annann. xxx. sinna oc syngia iafnopt pate^* 
noster, 

27. Eige bðnnum vier þuerliga þionustutekiu þeim mon»' 
um. þott eigi gæti verkdaga j paskum. edr helgu viku. vtan 
ymbiudðgum edr öndverda daga aifostu. fyrir vtau hofuddægur' 
oc sie bratt til sagt. oc uel end ðnn[u]r skript. 

28. Ef suo berst at sem vera ma þungliga. at þeir mem^ 
rati j hin hördustu vandrædi. sem adur er bodin svskript sein 
leingst er oc þyngst. oc sie hun endud ðll edr sum. þa latuiö 
vier hana suo nockud langa eptir vera. sem hun var aakuedn* 
fyrir ðnduerdu. enn latum henni fylgia vtistaudur fyrir þess^*) 
hluti faustur oc fiegiafir. vj.dægur edr þurfaustur oc vatnfaustui" 
ok nockura endalausa skript. faustudag edr radning. messO' 
minning edr hnebediafaull. 

28. Su er hðrdust vatnfasta at fasta .xl. daga oc vatoa 
uid braud oc vatn. nema leyfi sie gefit at eta skarpa skreid 
ai nockurum auptnum. hafa kofa einn sier oc eta suo. sitia ^ 
golfi oc taka þar mat af. hafa huorki fiadrklædi ne linklædi* 
bera eigi uopn nema j lifshaska oc lif hans liggi vid. giset^ 
sin vid storhlutum. sem vm langafostu. haf[a] bænahalld e^i 
hnebediafauU sem maalavðxtur er til oc nockura radning. 

30. Ef prestur. biskup eda diakn fremur daudJigann 
glæp. lalsar bref. edr ber liuguitni. þa afsetizt hann sinum 
heidre oc skriptizt j klaustur oc hafi þar æuinliga leikmann- 
ligt samneyti. 



') bett, hdr. 



1326. SKRIPTABOÐ JÓNS BISKUPS HALDÓRSSONAR. 601 

31. Klerkar þeir sem giora conspiracionem moti biskupi 

siuum eru afsettir sinum sæmdum oc skulu seliazt veralldligu 
valldii). 



, AM. 625. 4to bls. 154 -59 skinnb. c. 1480. Prentuð i F. 
Hist. Eccl. Isl. IV, 150-57 og eignuð Þorláki biskupi. 

í*essa skript var enn helgi þorlakr vanur ad bioda fyrir 
stærstu annmarka. 

1- ix. vetr eda x. fyrir þann hordom er karlar eigazt vid 
^ ^rygdr verdr vid ferfætt kuikenndi. ad fasta gagnfaust[u]r 
^^J^f a buerium misserum. Eina fyrir jons messo. adra firir 
fl^chels messo. þridiu fyrir iola faustu ok fasta annann huern dag 
] ^^í'ri viku ok ij. nætur. hann baud ad falía tiutigum sinna a 
^^^bed vm langa faustu ok ioia faustu Kumhelgan dag huern 
^^gi væri ix lectior ok ayngia iafn opt pater noster. huern 
Mu dag skal madr íaka Radning vm langa fostu. fimm 
. ^Sg id fæsta af venndi eda olu suo ad sart verdi vid. varna 
fiadrklædum audrum enn hægindi vm langa fostu oc iola 
ok giora nauckura minningh knebediar falla a faustu 
^gum eda vigilio daugum ok taka eigi corpus domini iij 
t^ötr] ena næstu eptir. 

, 2. Atta vetra skript eda, ix. þuilika sem adr var talit 
hann ef kuongadr madr misþyrmir annars mannz konu 



^ ^ Hér aptan við kenir í Bkinnbókinni latínsk klausa úr Summa Re- 
^iri skript fyrir það ef foreldri drepr son sinn af ásettu ráði; 
'^^gulans voluntarie puerum suunj dicit Raymundus. talis debet in 
deb ^!^'^^^™ dua(!) si non habet alios pueros et uxorem gravior ei 
gen . ^^"^ penitencia. siue septem annorum. Cum autem ex negli- 
iugulant eum parentes. ita quod ponunt eum in lectum suum 
Vnn * ^*" '^^^*'^^ inveniunt eum mortuuu\ tribus annis peniteant. quorum 
Kof ^^^^^ est in pa[n]e et aqua omnibus feriis quartis sextis et sab- 

auo jeiunando feriam quartam et sabbatum. sed sextam in 
aqua. 

iít 

^ic est finis. deo laus et gloria tri[u]ni, 
^iidar skinnbókin hór, og vantar víst ekkert aptan af. 



Pane et 



602 SKRIPTABOÐ JÓNS BISKUPS HALDÓRSSONAR. 1326. 



enn sínne ok verdr af þui osamþycki huorratueggia hiona ok 
hafi þat eigi alltit[t] j ouannda tekizt enn nauckuru linarí 
skript ef nauckut er meire vægd vm annmarka enn adr [^^\ 
talid. taka eigi corpus domini iij. vetur. 

3. Siau vetra akript þuilika ef okuongadr madr misþyrmii' 
oheimilli konu ok suo ef madr misþyrmir oheimiUi konu vm 
enu efstu dægur a xij, manudum. ok suo fyri lygi þa alla et 
vid liggur fe mikit. eda omegd. eda metord. eda huad mikíí' 
er vit liggur ok taka eigi corpus domini einn vetur. eda M' 
eda. iij. ef þessir hlutir hafa miogh j ouannda tekizt. 

4. Ef madr misþyrmir systrungo sinni. þa skal bioda ena 
leingztu skript ix vetur eda .x. þuihka alla sem fyrst er RÍtad. 

Ef oskylldari er manni þa skal atta vetra skript. 
Ef næsta brædva er vij. vetra skript. 
[Ef manni er firnari en næsta brædra vj. vetra skript^)- 
nauckuru linari. 

V vetra skript. ef annarra brædra er. 
fiogurra vetra skript. ef manni firnari er. 
þriggia vetra skript ef þrídia brædra er. 
Einum manni nanari at sifium til iafnrar skriptar. 

5. f ria vetur ena uæstu eptir er madr hefir framit enar 
stærstu haufud synndir skal hann vid varna ad taka corpus 
domini med ix. vetra skript eda vij. ef berir eru annmarkar 
eda miog j vannda tekizt. eda nauckurn veg ostiUiIega loed 
farit. enn hafa eigi corpus domini einn vetur eda ij. med fifi^^ 
vetra skript eda vi. 

6. Fyrir vidskipti þeirra manna j milli er meina laust 
kallat fyrir frændsemis sakir skal koma iij vetra skript su 
ek mun nu telia. 

7. Gagnfaustur skal fasta þriar aa huerium misseruiH 
fasta iij. daga j viku og ij nætur. falla aa kne xtigum sinna 
annann huern dag vm langa faustu enn annann huern dag 
fimtigum sinna ok syngia iafn opt pater noster. 

8. Einn vetur skal leggia þott enn sami annmarki henndi 
ef einum er af lokit af skriptinne. 

9. Bioda skal suo ad þriggia vetra skript skal auallt 



) frá [ hleypt 625 óvart yfiri bœtt hér inn í eptir AM. 624.^4*0- 



1326. SKRIPTABOÐ JÓNS BISKUPS HALDÓRSSONAR. 603 

^y^r haundum medan hann lifir suo ad madr skilizt eigi vid 
^nnmarkann. 

10. alldregi skal leysa faustu natta faustu enn leysa skal 
^unnurdægr ef naudsyn þickir aa. fallac') [sinnum] fyrir dægur 
6da syngia 1. pater noster. eda gefa mals mat. eda alin fyrir 
ij. dægur. 

11. Ef þessir annmarkar eru med meire vanstillingo enn 
^^^^ þat se fyrir vanþyrmslu drottins daga eda messu daga hei- 
'^gra. eda vigilio dægra. eda enna smærri dægra um iola fostu. 
^da iolum. eda se konu eigi þyrmt þa er hun hefir vanyfli. eda 

er barn er kuiknad eda horfi madr eptir konu til samrædis. 
Gda serr hann vid barngetnadi skal leggia vid skript ad syngia 
• pater noster aa helgum daugum. eda ilalla Rumhelga daga 
^^fíi marga sem hann hefir misþyrmt. 

12. fria vetr skal madr eigi taka corpus domini ef hann 
^isþyrniii- oheimiUe konu. iola dag eda enn atta dag eda ena 
í*''6Uanda dagh eda efstu dægur langa faustu eda pascha dag 

vppstigningar dag eda huita sunnu ok suo ef etid er kiot 
^ langa fostu ef ærit er annat til ok suo ef madr giorir geig 
^^^i j konu þui er ny kuiknad er ok ef hann misþyrmir konu 
sængh. 

13. po skal madr þarnazt þionostu tekio med fimm vetra 
^^ript nauckurt missere ef hann misþyrmir langa fostu vid 
^'^sinaiJa konu eda pascha viku. eda hina heJgu uiku eda hin- 

stærstum dægrum vm iola fostu. eda ymbru daugum vm 
^^ust ok suo ef stolit er þui er eigi er allitid edur ok meghi 
§1 aptur giallda þat er stolit er. ok suo fyrir eida osæra ef 
^iog mikií liggur vid. 

H. Fyrir stuld skal bioda at giallda aptur ef ma þat er 
^tolit er ok bioda litla skript adra. enn mikla skript fyrir mik- 

stuld ef eigi ma aptur giallda. ok se meirr stolit fyrir illzku 
^^kii* enn vesaldar sakir. 

15. bioda skal meira fyrir iafna synnd audgum enn 
^^audum, aælum enn vesolum. meira ellrum enn tuitugum. 
"^*^da Radning fyrir stuld ok bæna halld med knebedia faullum 
faustum. 



*3 hér tíutíu (100), ekki 120. 



604 SKRIPTABOÐ JÓNS BISKUPS HALDÓRSSONAR. 1326. 



16. Fyrir þat skal minnzt bioda þess er [i] lostasemi se 
inisgior[t] ad vakannda manni ef hann saurgazt af blidlæti vid 
konu. meira ef hann saurgazt af þyckleik vid karla. meira ef 
hann saurgazt af tre borudu. mest ef hann saurgazt af annars 
mannz haundum. íyrir þessa hlute skal bioda knebediar fauU 
ok bæna halld vm langa fostu ok nauckut at gagnfaustum. 

17. Ef madr misþyrmir kirkiu eda helgum staudum. eda 
vekr madr heiptar blod krislnum manni. eda misbydr madr j 
nockuru miog kenni manui. eda bauluar madr faud[u]r sinuffi. 
eda mod[u]r. eda modir barni sinu. eda gadlastar madr. eda 
huer firna verk er mann hennda. þau er nu eru talin. þa skal 
biskup skript skepia fyrir ok varazt ef leynt er ad bert verdi 
þott presti se helldr sagt en biskupi. suo ok efmadrtekr konu 
naudga. eda sitr madr vti til frodleiks. eda fremr madr galldra. 
eda magnar madr seid, eda heidni. 

18. to!f alnar vadmals baud þorlakr biskup presti ad gefa 
ef hann steypir nidr kaleik sidan er sungit er qui pridie. eda 
veita fatækum manni halfann manud. enn miklu minna ella. 

19. Ef prestr syngur messo suo ad hann hefir eigi alla 
Rcidu þessa iil. hamettu. messu serk stolu fhaukul corporal 
kalek patenu vin oc vatn oblat altaris stein vigdann. fastann 
eda lauðann ok lios ok bækr sem ad skylldu þarf ad bafa* 
ij menn fastanndi adrir enn hann sialfur edu syngi hann fleire 
messur a einum degi enn mællt er eda lætr hann sem hann 

« 

syngi mesáu þa er hann syngur eigi. eda syngr hann j banrii 
þess er Bada aa. eda eru berlega guds bodord brotin. þa skal 
biskup ökript seraia enn prestr bioda ef honum er til sagt. 

20. Syngia skal messo ef naudsyn berr til þott missi 
altaris duks eda linnda. eda hanndiins ok þott eigi se vaxlios 
ok se eigi fyrir ohlydni sakir gert ok skal þo til leggia nauck- 
ura skript. 

21. Ef sa gleymir nauckurre dagtid er skylldr er til ad 
syngia allar tidir þa skal syngia þegar tidena er j hug kenflU^ 
ef ma ok lati tylgia beati immaculati. 

22. Ef konur eigazt vid vnnzt þeim leysir girnd. þa skal 
þeim bioda slika skript sem kaurlum þeim er fremia hinn iiot- 
azta hordom sin a mille. eda vid ferfætt kuikenndi. 



SKRIPTABOÐ JÓNS BISKUPS HALDÓRSSONAR. 605 



23. Ef raadr spyr^) aa paschum eda þa er hann hefir 
nyliga tekit corpus domini þa skal bioda at fasta vi. dægrv 
^^^a. eda þat annat er slikt se ok lati fylgia nauckut bæna 
^^'W. Ef af ofati er eda oga enn eigi elligar ef af van- 
heilsu er. 

24 greiíia skal vm aull skripta bod af atburd annmarka. 
^da huort þeir hafa framdir verit opt eda sialldan med otta 
med akafa med nauckurre yfir bot nalegri eda aungri. 
^í'tl idrun eptir vnninn misuerka eda athugaleysi ok oga. 
^'''íga eda leynilíga. af uockurre vorkunn eda aungrí. greina 
stadi ok tidir. [biodaj Aungum fulla skript furr enn xx 
6fu ok virda aJla yfirbot j skript. þott hun hafi furr framm 
^^^it enn iatningin. 

25. leysa aull dægur j gagnfaustu ef madr vill nema 
^iístu nætur. falla tiotigum sinna a knebed fyrir eitt dægur. 

syngia fimtigum sinna patcr noster. Gefa skal ok helldr ef 
1**^ auminghia mals mat eda alin fyrir dægur tuau. þiggia 
yti auU medan hann er j skript. ecki ma þau fyrna fyrir. 
^^'er nnenn ok brauster skulu suo a knebed falla ad bædi 
^^^i nidr kne oc olbogar. 

26. Nu er yfir farit vm þau bodord er hinn sæli þorlakr 
^^^^p baud. enn [ver] hauUdum þeim haurmulega vpp þo ad 
^Qn byggi oss hogliga j henndr. Eigi leyfum ver þionostu 
^kiu fyi-ii- ^g^j^jj bannadi ok biodum ver ok ad 
^^*íckut verdi halldin su skript^) suo nauckut leingi sem 
^^"^^ baud. 

^'^- Gagnfavstur linare ok minne knebedia faull. aa binum 
'^^^-rum skriptum. 

sem ^'^^ ^^^^ linkíæda vaurnun. eda fiadrklæda 
^^nn baud ok Radnine ok bæna halld. 



u| f^- ^igi baunnum ver corpus domini ad taka þo aa 
j þeim monnum vm sitt Rad er j hiuskap eru bunndnir 
ne ^^^^^ ^^^^ ^^"^' tuisuar ok verdi þat eigi opinbert 
þat ^^^^^^ sunndrþycki ok se heitid skript fyrir annat vm 
^^lt er þau skulu bæta þat er þeirra aa milli er. 

skn-^^" ^^y^^"^ "ver ad syngia þa er iieilagt er þo ad faustur 
•^nii leysa. 



^ spyrr, skb. = spýrj gem, bætir skb. við, en strykar aptur út. 



31. minning allra gagnfastna biodum ver ef vid eina konu 
er ok meina laust ok falla íimtigi sinna annan huern dag vDfl 
fauötu enn annann þriatigi ok suo at syngia pater noster. 

32. Eigi baunnum ver þeim monnum þionostutekiu þott 
eigi gætiz verk daga j pascha viku eda j helgu vikufyrir vtan 
ymbru daga eda nauckura daga aa langa fostu aunnduerda 
fyrir vtan haufud daga ok se bratt til sagt ok vel aunnn^' 
skript ennd. 

33. Ef madr hitlir j hina stærstu vanhagi ennda hafi adr 
hino leingstu eda hino stærstu skriptir hafi hann nauckura 
enndalausa skript j bæna halldi eda manna minningh. e*^^ 
falla fimm sinnum aa knebed faustu daga. eda syngia atta 
sinnum pater noster sunnu daga alla. syngia pascha nott þn^' 
tighe pater noster ef hann hafdi adr þionostu bann haft [^^ 
est penitencia eius^). 



368. 29. August 1326. i AvignoH' 

JóHANNES páfi xxii. skorar á erkibiskupana í Niðarósi og UpP' 
sölum, lýðbiskupa og klerka í þeirra erkibiskupsrlki að leggJ^ 
páfastólnum hjálp gegn villutrúarmönnum og guðleysingjun^' 
sem geri óskunda á Italíu. 

Dipl. Norv. VI, Nr. 117, þar prentað eptir fruraritinu i pá^^' 
garöi í Eóma, secreta Joh. xxij. T. V. an. x. fol. 374. epist. 2l" " 
Dáöir biskupar á íslandi, Jón biskup Holddrsson og Laurentu' 
biskup Kálfsson, feingu samhijóöa bréf frá páfa. 

Jobannes episcopus s[eruus] s[eruorum] d[ei] venerabi^^ 
fratri [Eilifo] archiepiscopo Nidrosiensi et dilectis filiis uniuersi^ 
abbatibus. prioribus. decanis. prepositis. capitulis. collegiis 
ueutibus et aliis personis ecclesiasticis tam secularibus q^^^ 
regularibus. exemptis et non exemptis ordinum quorumcuiöí^'^ 
domorum hospitalis sancti Johannis Jerosolomitani sancte 
Marie Theutonicorum et Calatrauensis. magistris. prioribus* 



') frá [ ide pciu e*. skb. Finnr biskup (Hist. Eccl. IV, lö"?) '^^^ 
id est precium ei, og er það Bamkvœnnt skinnbókinni, en hið rótta 
það, sem hér er sett. 



1326. STYEKBEIÐLSUR PÁFA. 607 

Preceptoribus in ciuitate et diocesi Nidrosiensibus constitutis 
salutem et apost[o!icam] bened[ictionem]. 

Si uni membro patienti compatientur alia. profecto patienti 
^^apiti est a membris compatiendum fortius. et eidem subsidium 
Pi"omtiu8 ministrandum. Sane uestram credimus prudentiam 
^on latere quam dure quamque immaniter ab hereticis et 
ínfidelibus plurimis sacrosancta Romana ecclesia mater nostra 
que aliarum ecclesiarum caput esse dinoscitur in diuersis Italie 
Partibus molestetur. Ideoque nos attentius cogitantes quod 
i'es nostra dum sua tractatur agitur. necessitatep ipsius ad 
quas supportandas. per se non sufficit uobis fiducialiter pro- 
^idimus exponendas. Sperantes indubie quod uelut deuoti et 
grati filii eidem matri compassionis ac pietatis aperietis uis- 
^öra et ad tante supeibie et infidelitatis cornua. quanta prefati 
^eretici et infideles contra ipsam erigunt conterenda ipsi eccle- 
de opportuno subsidio maturabitis subvenire. presertim 
*l^ia sicut nostis. toto tempore nostro uitauimus in postu- 
landis subsidiis. cum hoc primum esse credamus quod a uobis 
Pör nos postulatum extiterit uos gravare. Quocirca uniuersi- 
tatem uestram monemus. rogamus et hortamur attentius. qua- 
^iiius premissis in scrutinio recte considerationis adductis. et 
lösuper diligenter attento quod hereticorum et infidelium pre- 
^ictorum inualescente malicia ubique in illis partibus pullulant 
^eieses, diuinus cultus minuitur. fides catholica premitur. 
^ibertates et iura ecclesiastica conculantur. prelati quo- 
et alii clericali milicia insigniti. plerumque^ capi- 
^^tur et ignominiose tractantur. spoliantur sacra et pia.^ loca 
^am religiosa quam alia possessionibus et aliis bonis suis et 
^l^ainquam sint diuino dedicata cultui ad usus tamen depu- 
^^fitur illicitos et profanos. potestas ecclesiastice censure con- 
^^iíipnitur. incenduntur et destruuntur urbes et castra cum 
^cclesiis que sunt ibi constructe infringitur stratorum securitas 
spoliantur viatores. nec parcitur ordini. sexui uel etati. defen- 
duntur heretici adeo quod in eis partibus inquisitores heretice 
P^'auitatis raro audent accedere ad loca de quibus essent ex- 
P^diens pro suo officio contra dictos hereticos exercendo. 
^^Primendum tam presumptuosus(l) ausus tamque periculosos here- 
ticalea excessus. et supportandum gravium sacrinam onerum 
^^oubentium ex premissis vos et uestrum singuli sic prompte 



608 



STYEKBEIÐSLUR PÍFA. 



1326 



uelitis manus extendere liberaliter adiutrices. quod auxiliantö 
domino vestroque mediante auxilio tanta reprimatur temeritas. 
fides in partibus illis. quibus iam periclitari noscitur. solidetur 
catholica et hereticorum prostrata malicia uotiua suscipiat fid^- 
lium incrementa. Vosque nostram et apostolice sedis gratiaflö 
valeatis uberius promereri. Super predíctis autem dilectis fili^^ 
Johanni de Serone priori f'ratrum ordinis predicatorum ^6 
Figiaco et Bernardo de Ortolis rectori ecclesie de Noualibu^ 
Caturcensis et Eiectensis diocesiura apostolice sedis nunciis 
eorum cuilibet insolidum. quos ad uos mittimus propter boc 
uelitis intendere et fidem indubiam adhibere. Datum Auinionö- 
iv. kalendas Septembris. pontificatus nostri anno decimo. 

[Jn eundem modum] episcopo Bergensi et dilectis filij^ 
[etc. ut supra]. 

[Jn eundem modum] episcopis Stauangrensi. 

Hamarensi. 

Hasloensi. 

Harcadensi. 

Nellandensi. 

Farensi. 

Greneladiensi. 

Sadorensi. 

Olensi. 

Scalotensi. 

archiepiscopo Upsalensi ac episcop^^ 

Arosiensi. 

Stranguinensi. 

Lincopensi. 

Scarensi. 

Haboensi et Wexsionensi. 



369. 29. Auf;ust 1326. i Avignon- 

JóHANNES páfi xxii. skorar á erkibiskupinn í Niðarósi og D'PP'J 
sölum og lýðbiskupa þeirra að hjálpa sjálfir og hvetja aðra i 
að hjálpaítalíu, sem verði fyrir ágangi vantrúar og villumaii^^' 

Diplo. Norv, VI, Nr. 118 eptir frumritinu í páfagarði í R*>m» 
Secreta Joh. xxii. Tom. v. aun. x. fol. 375 epist. 2200. 



1326. 



PÁFABRÉF 



609 



Johannes episc[opus] s[eruus] s[eruorum] d[ei] venerabili 
'■atri [Eilifo] archiepiscopo Nidrosiensi salutem et apostol[icam] 
l^eöedictionem. 

Seuiente crudeliter in diuersis Jtalie partibus aduersus 
et fidem catholicam hereticorum et infidelium presumtuosa 
^"^perbia et sue uenena nequicie non absque grauibus periculis 
íiundente, pro repressione hereticorum et infidelium huius- 
^^ái et eiusdem defensione fidei ecclesia Romana que uarijs 
^Ppressa necessitatibus ad supportandum multorum sarcinam 
^^örum incumbentium ex premissis per se non sufficit. tuum 
^er et aliorum ecclesie memorate cogitur subsidium implorare. 
autem tam tibi quam dilectis filijs abbatibus prioribus 
*^^Pitulis collegijs et nonnullis alijs personis ecclesiaticis tuarum 
^^^itatis et diocesis patentes literas et speciales nuncios propter 
,^®stinemus. iraternitatem tuam rogamus et hortamur at- 
non^^^* quatinus necessitatibus huiusmodi utique grandibus et 
Parutn urgentibus et alijs contentis in litteris predictis 
, . . consideranter attentis sicut te uelis ostendere in 
Ditione opportuni subsidij liberalem quod non solum tuis 
^ctionibus et exhortationibus salubribus. sed manifestis 
P ubus alij ad exhibendum in hac parte liberale subsidium 
^cantur. tuque preter celestis mercedis premium nostram et 
. ^í^olice sedis gratiam ualeas uberius promereri. Datum 
^iiione jcaL Septembris'). pontificatus nostri anno decimo. 
öati eundem modum singulis prelatis superius nomi- 

) Per singulas litteras clausas]. 



j^^^^' 30. Auíijust 1326. i Avisnon. 

lýðb^t^'^^ P^fi xxii. ritar erkibiskupinum í Niðarósi og öllum 
g ' ^P^^ DQeðmælabréf með legátum sínum Jóhannesi af 

Bjarnharði af Ortolis. 

^ÍPK Norv. vi^ ii9c. eptir frumritinu í páfagarði í Röma 



hér^^^^ ^*^^^^ ^ bréfabók páfans við 1. Sept.; þ. e. í næsta 
/ ^ «"<ían Nr. 368, þar sem bá(5ir biskupar á íslandi eru nefndir. 



610 



PÁFABBÉF 



1326. 



Secreta Joh. xiii. Tom. v. ann. x. fol. 375—76 epist. 2203. Jóu 
Haldórsson Skálholtsbiskup og Laurentius Hólabiskup feingu sam- 
hljóöa bréf. 

Johannes episc[opu8] s[eruus] s[eruorum] d[ei] venerabiW 
fratri [Eilifo] archiepiscopo Nidrosiensi salutem et ap[ostolican)] 
ben[dictionem], 

Cum nos dilectos filios Johannem de Serone priorem con- 
uentus fratrum ordinis predicatorum de Figiaco Caturcensis öt 
Bernardum de Ortolis rectorem ecclesie de Noualibus Electensis 
diocesium nostros et apostolice sedis nuncios de quorum fide- 
litate ac circumspectione plene confidimus ad Norweye Sweciö 
et Gocie regna pro colligenda pecuDÍe(l) decime sexennalis o\^^ 
per felicis recordationis Clementem papam. v. predecessoreiö 
nostrum impose in consilio Viennensi pro subsidio terre sancte 
et alias contra rebelles et inimicos catholice fidei conuertende 
ac alijs certis negocijs tam super eadem decima quam a'y^ 
sibi per litteras nostras commissis prouiderimus destinandos 
fraternitatem tuam requirimus et hortamur quatinus nuncios 
ipsos et eorum queralibet habens pro nostra et apostolice sedis 
reuerentia propensius commendatos sic eisdem cures assistere 
consilijs auxilijs et fauoribus oportunis quod ipsi negocia P^*^ 
quibus mittuntur ualeant expedire tua ^ mediante directione 
feliciter. tuque proinde nostram et sedis predicte uberioreö^ 
gratiam ualeas promereri. Datum [Avinone .iij. kalendas 
Septembris. pontificatus nostri anno decimo]. 

In eundem modum. . .archiepiscoqo Vpsalensi, 

In eund. mod episcopo Lincopensi, 

In eund. mod. . . .episcopo Scarensi. 

In eund. mod.. . .episcopo Sernginensi(!) 

In eund. mod episcopo Bergensi. 

In eund. mod episcopo Satangrensi(I) 

In eund. mod.. . .episcopo Aboensi. 

In e. m. . . .episcopo Wexsionensi. 

In e. m episcopo Hamarensi. Datum ut supra. 

In e. m. ..episcopo Hasloensi. 

In e. m.[Johanni]episcopo Scalotensi. 

In e. m.. . .episcopo Hortadensi(!) 

In e. m.. . .episcopo Pharensi. 

In e. m,. . .episcopo Nellandensi. 



1326. 



GUÐSIFJAB. — PÁFATÍUND. 611 



e. m episcopo 6reneladien8i(!) 

In e. m — episcopo Sadorensi(!) Datum ut supra. 

lö e. m. [LaurencioJ episcopo OlensL 



[1326]. 

l^^i'AN [Jóns biskups Haldórssonar] um guðsiQar. 

. Þessi klausa kemr ekkí alveg iieim víð aðrar skipanir um þaö 
Kynni því að vera að hún væri úr tíð Jóns biskups Haldórs- 
sonar, og í handritinu er hún meðal skjala frá hans tíð. 

AM. 174D. 4lo skb. brot frá c. 1350. Á undan er skipan 
l'^os Halldórssonar frá '^»/7 1326 (Nr. 365), en á eptir skipanin 
Páfatíund Nr. 372 hér á eptir. 

■ . , . er þu i þeim guðsifium sem hon. bgði við barn 
foður þess ok moður. þviat þav erv einn maðr beðú 

Slikt ok ho[n] i annan stað með þer. þo at þu gerir þetta 
hon eigi. 

Enn ef aörir menn veita guðsifiar hennar barni ok eigi 
Þ^íiu þa ertu ecki i þeim guðsifium með henni. 

Slikt ok bon et þinu barni ok eigi hennar er þetta veitt 
er hon ecki i þui. 
Slikt erv guðsifiar við prest sem við annan mann. ef hann 
^fii' skirt kono eða barn hennar. 

huarki skall karlmaðr ne kona hafa a oðru halldit vndir 
^'^íi'n ne primsignan ne biskups hond a annars bornum þeirra 
samann eru. 



[1326]. 

^^í*AN[Jóns biskups Haldórssonar og Laurentius biskups Kálfs- 
''^^>^J um páfatíund. 

u- , AM. 174D. 4to skinnblöð frá c. 1350. Sbr. skipan Arna 
j ^JJPS þorlákssonar um páfatiund 1275 og Eilífs erkibiskups 

l^ec. 1313. Páfatíundar var krafizt 1326, og gæti því venð, 

Pessi skipan só frá því ári. 

39* 



612 



PÁFATfUND. — HVALTÍUND 



1326. 



Skipan biskupa vm pafatiund. 

Paua tiund skal reiknaz eptir þvi sem declaracio*) V^^' 
ans segir. 

Skolo til skipaz i huaro biskupsdgmi duo collectores oc 
alij duo computatores. 

Skal heima bunaðr með utbuum gtaðanna furst rgiknax 
firi vinnu manna leigur oc f§ði sva sem computatoribus þicker 
skynsamlikt at þeirra kosti svari at þar se til lagt sera minni 
er. enn þar af tekit sem meiri er aðr enn paua tiund iukiz af. 
eigi at eins af biskupstolum helldr oc ollum þeim kirkium seva 
þetta ma snerta. 

Fýrer lærðra manna fgði oc smiða leigu skal ecki pa^^* 
tiund minkaz. enn minkaz firi at greiða presta rentu. 

Skoio leigu prestar allir liðugir af þessu. oc allar kirkiuí* 
þer sem til minna taka enn til. vj. marka brendra. vm fra^ 
þat sem fur er reiknat. 

arfsalsmanna goz þeirra er þa voro skolo oc af reiknaz- 
oc sva kostr flutnings tiunda oc allra annara intekta. 

|>eirsem paua goz hafa uardueit[tj reiknat saman tekit h"^ 
tii fengit. eðr. starf firi haft taki þar firi sem skýnsamlikt er. 
enn þar sem paua goz hefir spilz funat. eðr. brunit osialft'^^" 
liga abýrgiz sic sialft. 



373. 27. Október 1326. i SkálhoUi* 

Skipan Jóns Haldórssonar biskups í Skálholti um afgjöf bvals 
þess, er fluttr verði í land á helgum tíðum og aðra heilagrð' 
daga veiði. 

AM. 351. Fol. bl. 125b-126b skinnb. c. 1360 (Skálholfsbók 
forna og góða); Finnr biskup hefir notað þetta handrit til sama"" 
buröar í Kirkjusögu sinni við AM. 354. Fol. bl. 42—43 skb. 
1400 (SkálhoJtsbók yngri), seiii hann prenfcar eptir; AM. 3 35. 
bls. 223 skb. þetta c. 1490; AM. 42A. 8vo bls. 219 skb. c 1^^,^ 
(kaflar hér úr statiUunni); Ny kgl. s. 1938. 4to afskr. á paPP^f 
eptir 351. Landfbókasafn 107, 4to bls. 406—408 (skjalabók a 



declaraco, skb. 



1326. 



HVALTÍUND. 



613 



Pappír frá séra Jóni í Hítardal). Preiituð í F. Joh. Hist, Eccl. Isi. 

, 79^81 og segist Finnr biskup nota enn til samanburöar 
Pappírsafskript ágæta, sem hann hafi í höndum (sbr. Hist. Eccl. 
63 nótu a). 

Huerr tivnd eigi ef minne er enn hvndrat'). 

Broðir jon með Guða miskunn biskup j skaihollti i^sendir 
Öllum monnum j sinu biskupsdæmi þeim sem þetta bref sia 
heýra. kveðiu Guðs ok sina. 

^jCOargir menn bæði lærðir ok leikir hafua spurt oss at 

^^ersu skipta skýlldi afgiof Iiuals þess sem fluttr verðr aa helg- 

tiðum^) eða*) [annaRar heilagra^) daga veiðar^) einkann- 

^^a ef hon werðr meiri en hundrat. en wer hðfum [dualt at 
gera^) 

orskurð sa fyrir þui at wer viUdum vita fýR [huilika 
^'^ipan hinir fyEÍ biskupar^) [sem lanðzháttr var her kunnigri 
^^"1 m þessu gert**) at [engi mætti þat^°) með sönnu segia at 
^^1* giðrðim nðckura nýbreýtni monnum til vnáða. en æigi 
^/^^ þui [at wer vissim æigi^^) at ver ættim þessu einir^^) at 
|*^ða 8ua sem [ððru tiundarskipti^^) þar sem her er tuefallda 
at luka en ððrum stððum einfallda*^). hugðum wer ok 
þersi vór bið^^) skylldi werða monnum til friðar ok naaða 
Piiiat wer ætluðum at menn mundi biða vaars orskurðar með 
P^Iintnæði. ok hallda þar til þa skipan sem menn vissu at 
^^^^' fyRi biskupar hðfðu gert. en wer hðfum fregit þat sem 
öiegum æigi vtan sorg ;^segia at þat sem wer hugðumz 
^^^'^ til friöar ok samþýkkis. með stundar þðgn hefir monnum 
^^í^ðit til greina ok sundrþýckis oforsyniu^^) með þeim hætti 
^^umir hafa viliat þessi tiund skipta j fiora staði^') sem ann- 
skiptiund 

hafandi fyrir sér sklpanir biskupanna. en aðrir 
^ ^allat hana eiga at skiptaz fatækra manna j miUum, ok 



T ^^^tutum Johannis episcopi 42; iíref herra jons biskups halldorþ- 

li ^^^' ^^^'^^ ^^^^^ *í Þonara heilagra 

l35 ^^5; heilagrar 351 ; veida 354; weide 135; [dualit at weita 

í'orn' r^^^*^ ^^^^ ^^*' ^)[8lika skipan binnu fyRu biskupa 354; *)[edur 

") [8^^^**^^:?' ^^^^^ ^ ^^^^^ ^^^^ ^^^"^ ^^^' t®*^^ Þ«ir 
^"^ar hér ^^^' [odrum tiundarBkiptum 354; 42 

135. uj sleppir þvi, sera eptir fer af þessari grein; **) bidan 354, 
^ oWsyniu 354. 135; hluti 354. 



614 HVALTÍUND, 1326- 

sögia þat vera vana ok forna hefð. er [oss ok sagt') her nieÖ 
at fatækra manna [luti naun þo litiU af verða^). þuiat 
segiz at æigi se fatækir menn betr birgir enn j þeim Repp seiö 
koma þrir hualir eðr fiorir ok werðr þeirra fimtungr allr 
til handa^) tekinn [at nafninu^) en þar sem eingi kemr. 
þersir æigi eða vilia æigi sia at leikmenn mega æigi heíða þu^" 
lika luti vndan kennimanna valldi. 

''^Nu þar til at [menn greini æigi leingr m vm^) þöt^^ 
ok at ollum^) se voR vili kunnigr. þa staðfestum wer ok endr' 
nýium með þersu vaaru brefi gerð ok skipan hinna fy^^ 
biskupa einkannliga andaligs®) fðður vors herra Œirna biskup^ 
þoriakssonar sem hann gerði með boði ok ýfir sýn virðuligs herr^ 
heilagrar^) aminningar herra jons erkibiskups j niðarosi. 
huar sem afgiðf af hual eðr annaRa daga veiði werðr meiri 
hundrat. þa se henni skipt j fiora luti^**) sem annaRÍ skipt*' 
tiund. en huar sem er hundrat [at eins^*) eða þaðan af ffii'^'^^ 
þa hafi fatækir menn einir saman. 

Hafa ok nockurir menn ððru vis skipt en nu er sae 
siðan^^j ^ej. komum til biskups stols^^). þa koJIum wer þa 
skýliduga aptr at luka þar sem wer höfðum^^) þar ecki orlö 
til gefuit en eingi hafi annaR valldit^^) til. 

Skýlldum wer til profasta vora vndir hlýðni at þeir ^^^^ 
þersa vora skipan halldaz huerr i sinu vmboði. þar sem Þ®^*'^ 
maalefni kann til at bera. eða til hefir borit sa nefndum tio^^' 
sua þo at þeir sem her til hafa moti gengit hafi einga P^"^, 
aðra en at giallda aptr þat sem m þeirra lut kemr [af ^^^^ 
giðrðinni*^). vtan þeir viii þriozkazst*^). ^ 

Ok til sannz vitnisburðar þersaRar váRar skipanar 
giðrðar settum wer vart jnnsigli fyrir þetta bref gert j 
hollti. anno domini OD^ ccc^. xx^ vj°. jn vigilia 

apostoloruíö 

simonis et jude. 



') [en oes er eagt 354; [lutin werdi þo litiH 135; ') l^^' 
*) [af nafninu 354; afnaminu 135; hér byrjar 42 aptr; [^er ^^^^^. 
eigi leingur 135; ') monnum b. v. 354; andligs 354; andlígí^ 
3) agiætrar 135; *°) stadi 42; ") [i einnm stad 135; 42 endar hér _ 
fuUs; nu er b. v. 354; '^) stolsins 354, 135; hofum 354, ^ ' 
.^") vaMd 354. 135; '^) [af motigerdura 354; sl. 135; '') vid b. v. ^ ' 
135. 



f 



^327. KIRKJUBÓL. — ÖGR. 615 

374 [1327]. 

«aldagi Laurentiuskirkju á Kirkjubóli í Langadal [er Jón 
^ískup Haldórsson setti]. 

Laudsb. 268. 4to bl. 91b skr. 1601. 

Kirkiubol j langadal et cetera. 

Kirkia hins helga laurencijus ad kirkiuboli j lanngadal a 
'^eima land halft. 

þriu kugilldi oc ij. hunndrud frijd, 
tolf aura af brecku huertt ar. 
sex aura af sandeyri huertt ar. 

kirkia a kross oc lorencijas skript. alltarisklædi ij. cannt- 

kapa. kerttistikur ij. glodarker. sacrarium munnlog. 
tiolld þriu. 

Þanngad liggia tijunudir oc lysitollar af oUvm bæium 
'^illum kalldalons oc jsafiardar, 

tð-r skal vera prestur oc luka honum fiorar merkur. 

þanngad liggia ij. benhus. laugabol oc melgras[eyri] oc 
^y^igia XX messur til huers, 

[biollur tuær*). 



^'5. [1327]. 
^^LBaqi Pétrskirkju í Ögri [er Jón biskup Haldórsson setti]. 
Landsb. 268. 4to bl. 91—92. skr. 1601. 

Augur. 

Pöturs kirkia j augri a xx. oc iij. kugilldi oc þriu 
l^unndrud frijd. 

Peturs lijknneski. mariu liknneski. lijka krak. alltarisklgdi. 
þanngad liggia bæir ad tijunndum "oc lysitoUum millum 
Þ^í^nnuvijkur oc huijtaness. 
kirkia a strandsel. 

ordunng j selueidi j þernnu vijk oc hual[l]atrum. 



*) [raun 



seiiina við bœtt. 



616 EYRI í SEYÐISFIRÐI. — HÓLL f BOLUNGARVÍK. 1327- 

gelldneýtar hagi a fialleyrar. j skotufirdi. 

þar skal vera heimilisprestur oc luka fiorar merkur. 



376. [1327]. 

Máldagi Pétrskirkju á Eyri í Seyðisfirði [er Jón biskup 
Halddrsson setti]. 

Landsb. 268. 4to bl 92a'8kr. 1601. 

* Eyri j seýdissfirdi. 

Peturz kirkia a eyri j seydizfirdi á þridiung j heimalandi' 
lannd a eidi. 

i 

ij. kyr. ccc. frijd. 

afreit a vesturheidar so morgu gelldfe sem sá á er á eyri býi'- 

fiordung j hualreka j bardz vijk firir nordann rekamark* 
enn attung íyrir austann. 

graduale sequenciubok sumarluta. ottusonngua bok oc 
messuklædi. virdist þetta fyrir fimm hunndrud. kluckur þriar- 
ij. rodukrossa. ij. alltaraklædi. fonntklædi. ttiolid vmm framio 
kirkiu. dukalaus. 

þanngad liggia tyunndir oc lysitollar af xiiij. bæium. 

þar skal vera prestur oc taka fiorar merkur j oíFur, 



877. [1327]. 

Máldagi Maríukirkju á ' Hóli í Bolungarvík [er Jön biskup 
Haldórsson setti]. 

Landsb. 268. 4to bl. 92a— b, skr. 1601. 

HoU j Bolunnga vijk, 
CQariu kirkia á holi j bolungar vijk á land a lifurker- 

8todu[m] j áene^) hia osi. 
teig j kerrbrecku skog. 



') = áoni. 



1327. 



ÁRNES í TRÉKYLLISVÍK. 



617 



^öit j kuijarnesshlijd. sextiju saudum. 
stodhrossa haga eda grijsa gýlltar j hraunsdaL 
IX. kýr. fiogur hundrud oskorid. 

kirkiaa jnnann sig anndres lijknneski. mariuskript. kertti- 
®tíkur iij. alltarisklædi ij, oc alltarisduk. sacrarium munulog 
glodaker. kolur ij, handklædi ij. krossa ij. 

þar skal vera prestur oc luka honum fiorar merkur. 

þangat liggia tijunndir oc lysitoilar af fimtan bæium. 



^'8. [1327]. 

^LDagi Árnesskirkju í Trékyllisvík [er Jo'n biskup Halddrs- 
setti]. 

Landsb. 368. 4to bl. ð2b skr. 1601. 

Arnnes, 
í*6tta fe a kirkian j arnesi. 

fimm liknneski. fiogur lijknneski. messuklædi fornn. brijkur 
3. alltarisklædi ij. kerttistikur ij onnur læst. kross. duk. allt- 
^^'sduk vijgdann. refil fornnann. áue maria. klockur fiorar. 
^Qidustol. 

I^y^ vj, ær niu. tuo hundrud j uoru. 

1 hualreka fiordung. og ad auk so mikid sem gudmundur 

. ^^) gallt. milli spors oc áross oc allur vidreki j þessu 
■^^kmarki, 

tijunndi lutur 'af ollum hualflutnnijngum hvertt sem 
jutaiá^ víd skip eda a skipi millum geirolfzgnupz oc kallbakz 
iíieifar. 

^alfann vidreka á dranga urd er jon sueinsson gaf milli 
^^'hellirs og drannga tannga. 
gg^. ^'^^^íungur vættar skreidar af huerium bonnda oc huerium 
^^anni ef hann er thil fiskiar. halfann manud eda leingur. 
y^^*lnf j naustuijkur. 

flálfa tijund a kálfaneskirkia j skialldabiarnnar vijk. 



1330; þannig, hdr. 



618 REKAR ÁRNESS, SKÁLHOLTS OG VATNSFJARÐAR. 1327. 



379 [1327]. 

Umboðsbréf Jóns biskups Haldörssonar um reka kirkjunnar 
í Árnesi í Trékyllisvík og reka Skálholtsstaðar. 

Landsb. 268. 4to bl. 92-93a skr. 1601. Prentaö í Hist. 
Eccl. Isl. II, 87. 

WniniBodsBref wmm reka. 

fennann maldaga giorum vær brodir jon raed gudz 
myskun á eign kirkiunnar j arnesi. oc vmmbodi kirkiunnar J 
skalhollti. 

ad biskupstijunndir skulu takast heim j skalhoUt or arnes 
hrepp. skal hann hafa helmijnng spikz vr þeim huolum sena J 
arnes rekamarki kunna a lannd ad koma. so hid sama 
tijundarhuolum sem þangad eigu ad greidast. enn sallta nidur 
uornn hluta oskaddann oc flytia [i] hrutafiardar botnn 
ábyrgist med handvommum þeirra sem med fara. oc senda 
skýr ord j skalhollt. nær vitia skal. j trekýlliseý. leigir baiii^ 
hunndradi. oc avijkurland halft fýrir mork. hier med tekst 
vmmbod á ollum þeim Rækum sem skalholltz kirkiustadur ^ 
á stronndum med þeim hætti ad sa sem vmmbod hefur skal 
þa huali til sijn flytia oc fara med ad aullu sem fyrr ^** 
skrifad oc hafa þar af þridiung spikz enu skalholltz stadur 
ij, hluti. 



380. [1327J. 

RekaSKRÁ Vatnsfjarðarkirkju. 

Rekaskrá þessi er tekin orðrétt upp í Vilchinsbók, en síöan ^r 
þar bætt mörgu við, og er þó ekkert uf því yngra en frá ^^^^^^ 
Vilchins biskups; en af sanianburði við máldagann hjá ^^^^^"1 'n 
það auðsætt, að rekaskrá þessi er langtum eldri, og sjálf ber nu 
með sér að hún er mjög forn, og með vissu gerð áðr Einar Bir/^^^ 
son túk forráð í Vatnsfirði^ en það varð eptir dauöa herra f^^] 
Sveinbjarnarsonar fööur hans 1342; gæti skráin enda veriö f^'"^ ^''^|. 
um Sveinbjarnar Sigmundarsonar Súðvíkings föður Eiríks, en 
hygg eg eldri, og sennilegast þykir mér að hún sé frá þeim "^.^j 
sem hér er sett, því að þetta ár er Jón biskup einniitt í ^^*"f. ^j. 
og setr rekaskrá Arness á Slröndum og staöarins í Skálholti» 



1327. 



BEKASKRÁ VATNSFJARÐARKTRKJU. 



619 



því ekki ólíklegt aö hann og herra Eiríkr Sveinbjarnarson bafi 
Offiið sér saman um reka Vatnsfjarðar um ieið, og þá hafi þessi 
skra verið gerð. Níu árnm seinna. eða 1336, var Jón biskup enn 
^ yatnsfiröi og vígði þar þá kirkju; hefir því kirkjan þá annaöhvort 
veriö nýgerð ellegar þá að hann hefir vígt kirkjuna upp eöa hreinsaö 
ana, eptir að Ásgrímr prestr var særðr í kirkjugaröinum árinu áðr 
^*>á5, enn einginn máldagi þekkist uú, er heimfærðr verði til þess 
^^s, nema ef vera skyldi kafli úr máldaga þeim, er stendr hjá 
^^lchni. í jfirreið sinni jfir Vestfjöröu 1327, kom Jón biskup að 
fjöykhólum og vígði þar kirkju, en ekki er sá máldagi nú til, nema 
sé sá, sem Jóu Sigurðsson hefir heimfærfc til Staða-Árna (Dipl. 
II, Nr. 53 ár 1274), og raundi eg, ef mór hefði þá verið það 
^^^1 jafiiijósí;, er hann var prentaðr, og raér er það nú, heldr hafa 
^'30 það vígslumáldagann frá 1327. þess má geta, að Jón Sig- 
^^össoD virðist hafa ætlaö að heimfæra þessa skrá til c. 1360, og 
Það aö því leyti réfct, að þaö er víst, aö hún getr ekki verið 
3'flgri. 'pii gj. önnur skrá nm reka Vatnsfjaröarkirkju, sem einmitt 

vera frá hér um bil 1360. 
^ AM, Dipl. afskr. Nr. 890 <'ex Scriptura authentica Templi 
^^2ÍiordensÍ8 o: gamalli skrift a audri sidu framan a messubok, 
sem íyrvMm hefur heil fjlgt vatzfiardarkirkiu. Enn er nu ecke epter 
^ bfíkinne nema þetta biad, hvert eg festi aptan vid kalfskinns- 
®^^d Vatzfiardar kirkiu, hvar a ritadar eru Vatzfiardar breía Copi- 
Jjrnar. a. M.» -þesse maldage er ritadur med tveimur höndum, 
^iim eins gðmlum, sem synest, eda alika gðmlum. hinn fyrre 
nialdagans aiit ad þeim ordum: J bolungaruik toíft. hualr. 
agoþa inclusive, er ritadur med godre hende, ecki riett settre, 
eildur likare godre gamalli norsk[r]i hendi, eru stryk og angar ut 
^ stðfununi þeim sem med leggium eru. Hðndin er oefad eldri 
^P^o christi 1400. og kanske morgum arum elldre. forte de anno 
i^'citer 1360—70. hæc tamen paulo incertiora sunt. Enn þad er 
5^Ty ^eyse gðmul er þesse skrift» (AM.). Bisk. Skalh. Fasc. 
í 10.1. transscr. 22. Apr. 1605 (afskr. þar af meðal bréfaafskr. 
Arna Nr. 923), og prentaö eptir því 1 F. Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 
^,.."^^1. AM. Dip]. aískr. Nr. 936 «ur Copium af Vatzfiardar- 
'öliini med hendi séra Jons Arasonar», ónákvæm og misskrifuö, 
^'^aginn var festr við bréf séra Snorra kyngis frá 27. Okt. 1360 
^ Þórarius biskups frá 21. Aug. 1363. 

Þessa Reka sa kirkia j watzfirdi [at halfu viþ heimaland^), 
Siettungh i ollum Reka j Rekavik a bak laatrum. 
ö.llan Reka sa teigh vndir huestv. 



) [•þeBse orcl eru nu skafen i þessum maldaga, so litt lœs eru, 
^^^a i vatn sieu boren. Verda þo enn lesen. þessa rasuram hefur ein- 
Bkalkur viliad giöra, tii ad eigna kirkiunni meira enn hun atte. og 
þetta fals firi iaungu 8[k]ied vera.' AM. 



620 REKASKRÁ VATNSFJARÐARKIRKJU. 1327- 

Or halfum bual i flioti fimta hlut meira en belmingh. 

Tua bluti wskerda i kagaþar uik oe ai griotleiti oc i 
sanduik en grasnautnar gigþi oll. 

J kiafiansvik oc hlauduvik sex vietter af hveriv hundraþi 
vietta. 

J helarvik^) allan hualReka oc gigþi onnor. 
Sulna stapa. 

J haufn fimtung oc siettung hualReka. 

J bardzvik hinvm eystra megin fiordung i hualReka med 
agoþa en attungr firer norþan. 

J sæbols Reka i Reykiarfirþi fiordungr i hualReka. 

J siglu vik tolftungi minna en þridiung i hualReka, eu 
þridiung i viþreka. 

Kirkian j watzfirdi m fioratigi vietta i huerium hval er 
kemr a almenningar en ein ef mina kemr. 

J bolungar uik tolftungr hualreka med agoþa. 

^)pagat skal huerr madr bufastr oc sa er af landi heíuer 
ala lamb oc æ.byrgiaz eda gefua ella j milli jsafiardar botz oc 
kleifa i seyðisfirdi. 

f>angat skal gefua ír or gdey huert war, 

attfgdming torfs skal gefua huert sumar gilldan or vnadz 
dal. oc faa eyki til at færa til siofuar þa er sottr er. 

Skogar haugg a tiarna nesi sua sem uill. 

skogar haugg j jsafiardar botni sua sem vill, oc gelldfiar 
bagar þar ollu fe. fiorvnytiar allar fra gioruidals oc til 
meginar j jsafiardar botni. 

sadiord i Reykianesi sem vill oc þara nytiar, 

torfskurdr j hals husa land sem uill. 

þriar vietter fiska skarpra huor messeri j skala vik. 

sex hruta haufn j hrvtey til brundtidar. 

sker at ollum nytium. 

Reki vndir eyiar haumrvm. 

heimil selveidi j skersundi. 



») helarvik 890; hælaruik, transscr., 936; .Hier er handaskil, og 
byrjast su sidare hönden med þeim ordum: þagat skal huerr og 
nær su til endans. þesse hönd er verr skrifud enn hin fyrre, enn 
fikriftarlaged er likt. angar og strik ut ur stöfunum, og öll skriften 
oeett. Synest annars ad vera sömu tidar sem hin fyrre* AM. 



1327. 



kekaskrá skálholtsstaðar. 



621 



kolgerd j iokulkelldu skog*). 

skogar huaug'^) j skeidar mvla sem vilK 

stodhrossa hagi j berssa dal. 

laxveidr hit þridia huert sumar i laugardals æ,^). 



381. 22. Ausust 1327. i Vatnsfirði. 

um reka Skálholtsstaðar á Ströndum, er Jón biskup 
Haldórsson setti. 

Rekat þeir sem hér er iim að ræða komust við sölu Skálholt- 
stóls í eigu Hannesar biskups FinDSsonar og þaðan að erfðum til 
^Íarna konferensráðs þorsteinssonar og Hannesar St. Johnsen kaup- 
^íanns, en þeir le'tu þá í burtu með gjafabréfi 20. Janúar 
1^58 (Biskupsskjalasafniö á íslandi 80. Fol.).' Á Stað i Stein- 
&ntnsfirðí bjó fram yfir 1200 Jóu Brandsson, merkilegr maðr. 
^ann andaðist 25. Mai nálægt 1209. Bann átti fjóra syni og var 
6jnn þeirra Bergþór, er bjó á Staö eptir föður sinn og andaðist 1232. 
^^h'd hét kona Bergþórs og var Ásgrímsdóttir. þau áttu, svo getið 
einn son, sem hét Asgrímr og dó hann 1256. En líklegt er 
þau hafi átt anuan son, sem híifi heitið Einar, og að það hafi 
*^|nnutt verið sá maðr, sem hér er kallaðr Einar auðmaðr, því að 
^^Jn sona hans, Brandr og Bergþór, benda beint á þessa ætt. þor- 
^^*ö»r sá, sem hér er nefndr, mun og vera sonr Einars auömanns. 
!^ann tók við Stað 1 Steingrímsfirði 1284 (Bsp. I, 734), en komst 
|^,skærur við Arna biskup þorláksson í Staðamálum og 1286 gerði 
^skup honum áminningu, og er pess getið að hann hafi tekið hval 
í"eka staðarins (Bps. 1, 759, 760), en 1289 sættist hann við 
oiBkup (Bps. I, 779) og skriptar fyrir staðamál 1291 (Bps. 1, 785). 
^nnlaugr Oddsson, sem hér er nefndr, kynni að vera bróöir herra 
^^^ns. Guömundur skáld dó 1330. 



.j Landsb. 268. 4to bl. 92a-b skr. 1601; Landsb. 107. 4to 
^ís. 404—405. Prentuð 1 F. Joh. Hist. Eccl. IsL II, 88, 

*) skoghi, transscr.; þannig 890; hogg, transscr., 936; Hér bœtir 
^^s*íript séra Jóns Arasonar aptan vi3 svo látandi klausu úr Stefáns- 
"^^'daga frá 1509: 

Bun a A og land a midia Leikskalarayre i motz vid Eeykiarfíord. 
^^^nhending nedan af eyrenne i teigsvordu. og hun a raanadar beit a 
^ykiadal fremra. Jtem manadarbeit a hlidinne sem er a mille Skala- 



622 



REKASREÁ SKÁLHOLTSSTÁÐAR 



1327. 



Skalholltzrekar fýrir westann. 
fessa reka a stadrinn. 

fiordung hualreka j trekylliseý oc attung or helmijngi þeim 
er reýkhýlltijngar hafa att. 

fiordung vr hualreka a ruteýiarstronndu. ad orteknum hin- 
um sextannda hlut þeim er jon vigvatsson^) atti. 

gudmundur skalld gallt so mikid sem hann atti j arnnesi 
j hualreka. 

avijkurland halft id eystra oc halfann hualreka oc vid^ 
reka á mille raufar^) oc knarrarnes^). gulldu þad sýnir eýnarz 
audmannz. brandur oc bergdor. 

þorgrijffiur einarsson gallt stadnum fiordung vidreka oc 
hualreka milli fyrr nefndra takmarka. 

gudlaugur oddzíjon greiddi flordung j hualreka milli gil^ 
og melslækiar. attung hualreka. j nordfirdi milli melZ" 
lækiar oc drangar. fiordung hualreka a hruteyiar ströndu miHi 
hualSr oc merkihamarz. enn ef þa huali rekur a ad eý ero 
salltanndi. þa skal vmmbodzmadur stadarinz hafa fullt valld 
til med skilrikra manna vitordi ad selia þa huali ockaupamed 
adra betri huali. 

Var þessi maldagi gior j uatzfirdi anno domini CD". ccc^- 
xx^ vijö. jn octaua assumpcionis beate virginis. 



Bisk. Skalh, Fmsc. IX, Nr. 1 í transskr. frá 22/s 1444 og V*^ 
1492 og aniiað transskr. í IX, 2 frá 1599; AM. dipl. afskrr. Nr. 
2607 (eptir IX, 1). AM. 261. 4to skr. c. 1600. 

Stadurinn j skalhollti aa þessar eigner sa strðndum nordr. 

Auikur land allt bit eýstra oc halfan hualReka oc uidreka 
j miili Raufar oc knararnes. guUdu þat syner einars audmau^ 
brandr og bergþor. 

þorgrimur Einarsson gallt stadnum fiordvng hualfieka oc 
vidBoka miUum fýrnefndra takmarka. 



') vigvatsson iidr. Sighvatsson, Hist. Eccl.; rofyar(I) hdr.; Búteyar, 
Hist. Eccl; knerrarnesö(!) hdr. 



1327. 



SKIPAN EILÍFS HTN ÞRIÐJA. 



623 



Gudiaugr oddzson greidde fiordvng hualReka aa krossnesi 
ínilli gils oc melslækiar, attung hualReka j nordurfirde miUe 
^elslækiar oc dranga. þria hluti huakeka ía hruteyiar strond 
^ille hualair oc merkihamars. ad vr teknvm hinvm sextanda 
^lut er atti jon viguarzson. oc allan widReka miUum merki 
l^attiars oc dögundardals íar. 

Gudmundur skaild gaf suo micid sem hann atte j hual- 
^ölía j arnesi. fiordung i trekylliseý oc attung ur helminge 
þeim er Reýkhylltingar hafua att. 

[a stadrÍQn j skalhoUti fiordung j huaÍBeka j ofeigsfirde^). 



^82. 1. Septeiíiber 1327. í Björgvin. 

^^IPAN Eilífs erkibiskups í Niðarósi hin þriðja. 

Norðmenn skoða það, sem hér er kallað I— II sem tvær skip- 
^íur og kalla það fjórðu og fimtu skipan Eilífs, en það er með 
Petta eins og það, sem þeir hafa kallað fyrstu og aðra skipan lians 
\Sla Dipi. isi, ii^ 344 ár 1320), að þetta eru tvö mismunandi 
^&rip úr einni skipan. Til þess að sýna þetta er það eitt æriö að 
þess, að í báðum þessum köflum (I— 11) er mart alveg hið 
sama: 1 § 3 = II § 1; 1 § 4 = II § 2; I § 6 sbr. II § 5; I § 
I II § 7; I § 8 = II § 8; 1 § 9 = II § 10. Auk þess er 
ólíklegt^ að sama biskupaþing hefði gefið út tvær skipanir, og 
^ sama heíði staðið i báðum. eg kaUi þessa skipan þriðju 

|Pan Eilífs, er þó óvíst að hann hafi sett svo margar skipanir, og 
síör væri þá rétt eð telja skipanir hans fimm eins og Noið- 
nienn gera. páU erkibiskup nefnir í skipan sinni 19. Júlí 1336 
^ 10 einungis tvær skipanir Eilífs, aðra frá 1320 og hina frá 1327, 
^ likiegasfc er að bann hafi aldreí fleiri alsherjarskipunir gert, og 
-g ^kipauÍD mikla sé að eins langt ágrip úr skipaninni frá 1320. 
^\ þá skipan hef eg því talið sér, að hún er sérstök heild út af 
y^'ir sig eins og Jón Skálholtsbiskup hefir samþykt hana. 



I 



ms ^^' ^^^- ^^^' 130b— 132b, skb. skr. 1363 (= A); AM. 
^ö. 4to skb. c. 1500 (= B), að mestu samhljóða A; AM. 456. 
bl 49^^^' 13, 116 19 skb. c. 1480 (= C); AM. 53. 8vo 

c ' ^aA ^ pappír með hendi Eggerts Jónssonar á Ökrum 

• it)40 og er afskript af 350; kgl. saml. 1847, 4to bl. 13a 

) [vantar í A.; er því líklega yngriviðbót, en þó eldri en 1344. 



624 



SKTPAN EILÍFS HIN ÞRIÐJA. 



1327. 



skr. 1669 að eins tvær klausar úr § 5. PrentTið í F. Joh. Hist. 
Eccl. IsL I, 498—508 meö latneskri þýðingu og í Norges gl, Love 
III, 270—85. Jetta er í Norges gl Love kallað IV statúta 
Eilífs. 

Skipunarbref heRa Eilifs erchibiskups^). 
Allum kristnum^) mðnnum [þetta bref seandum edr heyr- 
andum^) sendir Eilifr med guds miskunn erchibiskup i nidar- 
osi. vilhialmr af orkneyum. audfinnr af berguin. halluardr af 
hamri. Eirikr af stafangri. med þers*) sama miskunn nidar- 
oss kirkiu undirbiskupar. fagnad eylifrar heilsu i syni dyrdar- 
fullrar meyiar^). 

Wer a sitiandi þessu biskupa þingi. at bæta sidu 
manna. ok frelsa af vuinarins drapi þær sæ-lur sem®) oss ero 
ai hendi folgnar ok vaRÍ stiorn ero vndir gefnar. sva sem ufr 
erom skylldugir of þionosto uars embættis. vid kennandiz varn 
vanmátt, at ver megum ecki verduligt af oss gera i augliti 
hins hæsta. sva sera sannleikrinn segir i gudspialli jons postola. 
at ían mer megit þer ecki gora. þui hðfum ugr allir ván til 
einnar ok hinnar hæstu forsear') heilagrar þrenningar. treyst- 
andi af hinum mikla þess sama godleika er dagliga syngr i 
kirkiunum. Bidit þer. og munut þer vid^) taka. Leitit þer. ok 
munut þer finna. Á^) knyit þer. ok man ydr uerda upp lokit. 
Ok sá sami gud. allra miskunna^^^) ueitari. ollum fliotliga gefr- 
honum fornfærum ver bænir uars litiJlætis sva sem os er mattu- 
ligt. at hann sialfr fyrirlatnum^i) uarum syndum af einni 
saman vægd sinnar godgirndar. yfir oss dreifi mirikunn himn- 
esks örleika. uitzku sannleiks ok^^) jæiingar aukandi huguit 
tiF^) hiaipsamligrar sálna hirtingar. huerri eigi uerdr meiri 
forn gudi færd ok honum þeckiligri*^). greidandi huassleika 
vaRar skynsemdar at helgum anda i blasanda. megim vgr 
hafa^ö) innuirduliga umhugsan ok mhyggiu yfir^^) gudligri hiðrd 
oss aa hendi foiginni. af snidandi Iðstui'). rotsetiandi krapta 
uerk. ok hialpsamlig bodord^^) skipandi. at ver megim [mak- 

Bref Eilifö erkibiskups C; j nidarose capitulum, b. v. B; si. C 
3) [etc. C; þessa, 53; Marie C; uær eiguni fyrir at sia oc b. v. 
C; ') forsionar C; «) med B; á sl. C; ^^) miskunueernda C; 
'^) fyrirlitnum C; ^^) auruggrar b. v. B; '^) til sl. C; '*) þægiligri C; 
'^) hafa sl. B; '") fyrir B; enn b. v. C; '^) setiandi oc stadfastliga 
b. V. B. 



^^27. SKIPAN ETLÍFS HIN MIÐJA. 625 

ligar skynsemdir^) þeim giallda aa efzta domi sem oss hefir 
sinn vingard. [þat er heilaga cristni^). i hendr fengit til Reins- 
^íiar ok stiornar. 

1. ^)J nafni fðdur ok sonar ok heilags anda. endr nyium 
á þessu biskupa þingi þær setningar heilagra fedra sem 

skipadar ero salum ínanna til lækninga ok æigi hafa uerit 
^ardueittar. helldr [nidr felldar^) fyrir [uanræktar sakir^) ok 
^^íana. einkannliga skipan milldrar minningar^) jons erchi- 
biskups i nidarosi. at hann varar menn at falla æigi i þær') 
batinsetningar^) af sialfu uerkinu. sem i kirkiunnar logum ero 
^krifadar^). ok at sinn aa hueriu ári se þgr upp lesnar at bisk- 
^PS stolum i heradi at stærrum kirkium. 

2. Jtem at æigi se vgr makliga asakadir fyrir oskynsama 
l*ðgn. sem skipadir erom at sa himnesku korni i biortu mann- 
^önaaf sialfum gudi. segiandifyrirspámanninn. coallausir hundar 
[*^^ga æigi**^) geyia. þat er at skilia. at þeir lærdir menn ero 
Hlladir mallausir hundar, sem æígi vilia edr^*) æigi mega edr 
^^gj þora segia mðnnum syndir sinar edr storglæpi. ok enn 
talar gud fyrir annan spamann. æigi stigu þeir til motstðdu 
iöiotii2j iilmenne^^). ok æigi settut þer ydr uerndarmenn fyrir 
Suds husi [moti þeim sem nidr vilia briota heilaga cristni'^). 

3. Nu alla ok ser hueria þa sem ahyggia^^) drottinligrar 
^í^rdar er hendi fingin^^) Eaminnum ugr. eggium ver. ok 
fyrir dreiíing blods uars herra jhesu christi biodum ugr. at þer 
^^^^ ok læra latit yduart folk Credo in deum. Pater noster. 

[öaariu vers'^). ok dyrkan heilags embættis. einkannliga 
^^ssusöngs ok annafia helgana. vtskyrandi þeim tðlu ok hátt 
•^y* hðfudsynda ok mikilleik heluitis pinu. er menn verdskyllda 
hofudsyndum. ok adra luti. eptir þvi sem gud gefr hueri- 
sina miskunn. til þess at folkit [me^i fordaz*^) diofulligar 
snðrur ok slægdir. ok þiona med neinieika hiarta ok likama 
arum herra jhesu christo. 



, [makliga skynsemd C; =*) [sl. C; Nu b. v. C; ') [nidr fallit C; 
^ hanrmkt C; «) hevra b. v. C; ^) þat er C; se b. v. C; ') skipadir 
'^^®"^ *^^gi mega C; oc B; '=*) uid C; oc eigi settu þier 
^ moti þeim sem nidr uilia briota heilaga kristni b. v. C; [sl. 
' ) aahyggiu B; ^^) folgin B; ^^) [aue maria C; ^«) [fordizt B. 

40 



626 



SKIPAN EILÍFS HIN tRlÐJA. 



1327. 



4. Jtem at ueralldligir ualldzmenn. þeir sem iUa neyta 
sinu ualldi. nieghi æigi hylia sina illzku med yfirbreidzli fysi- 
ligrar uuitzku. skipum ver. at kirkiunnar Iðgh þau sem her 
fylgia. se írammfærd i norrænu ok sva ritud ai spialP). vpp 
fest at huerium biskupsstoli, ok i heradum at stærrum kirkium. 
i þeim stad. at huerr megi lesa sem uill edr eptir Rita. at su 
fysiliga vuitzka sem adr var fus^) i frammRapan syndarinnar. 
megi hedan af heptaz af umlidinni vuitzku ok mikilleik þeirra 
pina sem þar ero akuednar. 

5. Enn þeasi log standa i settri bok decretalium^) Boni- 
facius papa^). í>at sem fyrr uar^) birtiz nu®) sa nalægum tima. 
at leikmenn ero klerkum"') hatrsamir. sva at þeim nægiaz æigi 
sin endimork þau er þeim ero sett af Iðgunum. helldr leysa 
þeir tauma sins ualldz um þa luti sem þeim er fyrirbodit ok 
vleyfiligt er. æigi uitrliga alitandi. huersu miok þeim er fyrir- 
bodit at fremia nockut valld aa klerka edr kirkiuligar personur 
ok þeirra godz. aa setiandi þeim þungar byrdar. tolla ok 
ymissar^) alogur af þeim heimtandi. ok margfalldliga aistunda^) 
þa vndir at leggia sina drottnan oc þionostu. ok þat sem vgr 
uerdum segia. þo at harmandi^**). at sumir formenn kirkí- 
unnar^^) ok kirkiuligar porsonur ottaz þat sem æigi er ott- 
anda. leitandi at hafa ueralldligan frid skiott um lidanda sem 
dauid segir, ok ottaz þeir meÍB at styggia ueralldligt ualld 
enn eylift. samþyckiandi sva ofdiarfligha sem oforsialiga slik- 
um vuenium aan nockuRÍ Rðksemd ok leyfi papaligs embættis 
oc sætis. Ku ver [uiliandi imoti ganga^^) sua ranglatum gerd- 
um skipum ver med***) papaligbv ualldi ok med Radi cardina- 
alium brædra uarra. ok fyrirbiodum ver at nockurir klerkar. 
formenn edr kirkiuligar personur. klaustra menn edr veralldar 
klerkar huerrar uigslu. kyns edr stettar sem huerr er. luki edr 
heiti at veita^^) leikmðnnum nockurar aalðgur undir nafnilsans 
edr giafar. eda med huerium lit edr |lofi*^) sem þat er fegrat 
edr skreytt^ö). [aan Rðksemd^^) papaligs sætis. sva keisarar. ok 



> spialld C; =■) fuU C; er suo bioda b. v. C; paui C; hefir 
uerit C; med raun b. v. C; niiog b. v. C; ^) ymisligar C; ^) stunda 
C; *°) harnianda se C; '^) oc kristninnar b, v. C; '^) [moti giorandi 
uiliad) C; af C; luka C; lofan C; skyrt C; [á rog- 
semd C. 



1327. SKIPAN EILÍFS HIN ÍRIÐJA, 627 

konungar. eda adrir höfdingiar. hertugar. iarlar, baronar. Drott- 
setar eda adrir ueralldar^) ualldzmenn. huerrar uirdingar. kyns 

stettar sem huerr er. huerir sem a leggia klerka edr 
líirkiur tolla edr nockurar aalðgur. taka edr gripa þeirra godz. 
[Moda edr lata^) gripa, ok æigi sidr [þeir allir sem^) gefa full- 
^'^í^g til edr nockurn tenad sinn^) opinberliga edr leyniliga. 
^enna þeir i bann af sealfu uerkinu. af hueriu banni þa skal 
^^gi^) leysa mega utan i lifs haska ain ualldi ok einkannligu^) 
^*^fi^) papaligs sætis. ^)jtem Bonifacius papa. þvi at diorfungar 
^^11 ofdirtd nockurra iustisa. syslumanna edr annarra domara 
^ex sva miok. at i þeim stðdum sem þeir hafa valld yfir talnia 
þeir edr í'yrirbioda. at þau mál sem af lögunum edr af fornri 
^ídueniu kirkiuligum domi tilheyra. dðmiz fyrir kirkiunnar 
flottiarum. til þess at þeir renni þvi helldr undir leikmanna 
^Oö). edr þeirra maal nidr falli Rettlaus edr udæmd. Nu af þui 

uer uilium æigi uanrækia uár rettindi. ok vaRar brudar 
heilagrar kirkiu. skipum ugr ok fyrirbiodum atnockurr talmi fyrir 
^^l^odr annan. at þau maal sem tilheyra kirkiunni se dömd fyrir. 
'^ii'kiunnar domarum. edr þau se dregin undir leikmanna 
medr ualldi edr naudung. edr nockurr gefi Rad til full- 
tJngs edr lidsinnis. Enn ef nockurr dirfiz at gera imoti þessu 
^^1*0 bodi. uiti hann sik bannsetningar pinu uera undir^efinn 

sealfu uerkinu. af hueriu banni hann skal æigi fyrr leysaz. 

hann hefir vskadliga bætt þa motgerd skada ok kostnad. er 
hann gerdi domörunum. huers rettinda valld er hann tálmadi. 

sva þeim sem malit atti at kiera. Jtem Bonifacius papa, þeir 
ok sumir er hafa ueralidligt valld. at þeir dirfaz at [fyiir]^) 
^|oda sinum undirmðnnura at selia nockura luti formðnnum 
'^irkiunnar. tleikum eda odrum kirkiunnar personum. edr 
^Öckut af þeim at kaupa. æigi sidr at mala þeim korn. edr 
^aka þeim braud. edr nöckur storf þeim at ueita edr þion- 
ostuio). af þui at slikar ofdirfdir ero íundnar til nidrbrotz 

aídnar kirkiunnar frelsis. þa dæmum ver þa er þilika luti 



*) verandar b1. G; [edr lata bioda at C; [sl. C; ') sem C; eigi 
') einkannligu sl. C; leyfi C; «) Héðan og til § 6 skafið út í C. 
^^'•^skipan JHald. ="^/7 1326 § 16-17; skaíið út í A; yfir línunni 1 
' þionostur B, 

40* 



628 



SKIPAK EILÍFS HlN ÞRIÐJA. 



1327. 



dirfaz at gera bundna uera bannsetningar banni af sialfu 
uerkinu. 

6. pessi articulus tilheyrir lærdum mönnum^). fviat 
ágirndar blindleiki ok usettlig^) elska. sem lærdir menn iiafa til 
fiænda sinna. einkannliga til þeirra [sem þeir geta^) af vleyfd- 
um*) ok fyrirdæmdum frillulifnadi i brigdzli allrar klerkligrar 
stettar ok kirkiunnar suiuirdingar. ok æigi ugri þeir makligir 
synir at kallaz. ne nærendr^) af sinum fedrum. eptir Iðgligum 
setningum. hefir her til nær alla presta i Nidaross ercbi- 
biskupsdðmi sva miok dagliga**) heimskat suiuiid[i]liga^) at þeir 
fatækir upp hafdir kirkiunni at styra. ok af hennar godzi 
ordit®) feitir ok fullir ok miok Rikir. enn á sidarstum dðgum 
gera þeir litla cdr ongua minning þeim kirkium sem þeir 
hafa Eikir af uordit. belldr gefa þeir alla þa eign sem þeir 
hafa af kirkiunni aflat sinum frgndum sonum ok dætrum sva 
saurugliga getnum sem fyrr segir. huern oskynsemdar fleck^) 
jon Ercbibiskup i nidarosi viUdi af þerra. ok þvi skipadi hann 
aa biskupa fundi þeim ok þingi sem hann hafdi i biðrguin. at 
þoir prestar ok klerkar sem hafa kirkiur^°) ok beneficia. leggi 
lil þeirra uidrkngmiligt lutskipti. vlskipandi^^) at þat se hiun 
.xdi. partr af ollu þvi góz[i] sem [hann hefir af Idrkiunni aflat 
edr sva sem af kirkiunni*^). nu dðmum ugr a þessu þingi 
sea skipan se vbrigdiliga halJdin. þa pinu vidr leggiandi. at 
huerr prestr edr klerkr sa sem æigi helldr þessa skipan. at 
leggia [.xí^ia. part^^) til kirkiu þeirrar er hann hefir aflat af- 
edr þat finnz i hans testamonto at hann geri þetta med nock- 
urri bleckingu edr undandrætli. þa skal hann æigi taka þion- 
ostu ok æigi at kirkiu grafa. ef hann bætir æigi adr enn hanfl 
deyr. þat uilium ver ok at þeir jirestar sem þeim skripta spyi"^ 
þa eptir'^). huart þeir hafa þptta halldit. ok ef þeir vilia þetta 
æigi hallda. edr um bðta ef þeir hafa brotit, ok megi þeir. þ^ 
skolu þeir huarki taka skript ne þionostu ne^^) kirkiugard. 

7. Jtem íyriibiodum uer. at nðckurr karlmadr edr kona 
geri tuenn festmál edr tuennan hiuskap. Enn ef nockurr dirflz 



Nw b. V. C; usætlig C; [sl. B; ') olííyfiiigum C; frændur 

C; ^) dagliga s\, C; ') suiuirdiliga sl. C; ') uorduir C; ') flock at C; 

^^) kirkiuna tí; "j ut skyrande C; [af kirkiunue hefir aflazt C; '')[t»" 
undar hlut C; at C; eda C. 



^327. SKIPAN EILÍFS HIN ÞEIÐJA. 629 

þetta at gera. þa fellr sa i bann af sialfu uerkinu, ok af þessu 
sí<al hann æigi leysaz mega. nema hann bæti ok taki skript 
sero fyrir hordom. 

8. Jtem skipum ver [at æigi^) nðckurr madr^) edr kona 
fari i annat biskupsdðmi til hiuskapar sambandz^) nema hann 
'^afi til skilrikis skilrikt biskups sins bref. ok ef þessu uerdr 
öioti gert, þa fyrirbiodum uer ajllum prestum undir pinu sins em- 
l^ættis^) ok beneíicij. at uigia þau saman edr uera a þess hattar 
brudlaupum. nema þau se sva mikils háttar menn. skynsarair 
•^k merkiligir. at engin grunsemd meghi^) ai vera. at [nockurir 
Dienn^) megi tálma [þetta samband edr brudkaup^) 

9. Jtem fyrirbiodum ugr. at nockurir kirkiunnar [for- 
^^nn edr stiornarar^) diríiz at fa kirkiunnar vmbod edr liennar 
godz nocku rum leikmanni moti helgum setningum. ef hanu 
'^^íin íá nockurn klerk til þess nytsamligan. 

10. [Jtem skipum ver. at huerr sem einn er gerir sam- 
'^'astr moti retti ok kirkiunnar frelsi edr sæmdum biskupligrar 
^ii'dingar opinberliga. þa skal hann af þvi sialfu æigi kiosaz 
^^^ga til sæmdar i biskupligri kirkiu^). 

Ok til sannz vitnisburdar ok skyringar^^) vm alla þessa 
'^^U. settum ver vár innsigli fyrir þetta bref er gert var i 
^joi'guin kal. septembris. anno gracie COillesemo trecentesimo. 
^icesimo septimo. 

II. 

. AM. 351. Fol. bl. 113b-14b skb. c. 1360 (Skálholtsbók 
f*?^^^0; AN. 4ðÁ. 8vo bls. 212—13 skb. og er þefcta skr. c. 1480; 
er að eins § 4—8 og § 10; Ny kgl. saml. 1585. 4to bls. 31 
á pappír aEr udskrevefc effcer et til laans bekommefc Manu- 
^cript fra Jsland in 4to af Mþrkus] Mðgnusen»; síöan er þaö nafn 
Jl'egiö úfc og rifcaö .'Atialdahl (maniíeste)». Titilblaöiö er meö hendi 
^f'rkúgar stipfcprófasts þessi afskript sfcafar á aöra hönd frá skb. 

My lígi. 1938. 4to á pappír afskripfc af 351. þessi kafli 
^ skipaninni er prentaör i NgL. III, 275—77 og er kallaðr þar 
skipan Eiiífs. 



«igi sl. C; karlmadr C; bandz C; ') officii b. v. C; *) eptir 
"kenaum b. v. C; ') [nockur meiu C; ') [þeirra hiuskap C; ') [formadr 
stiornare C; [sl. C; "^) styrkingar C, D. 



630 



SKIPAN EILlFS HIN ]>RIDJA. 



1327. 



Statuta Eilifs Erkibiskups^). 

Eptir farandi statutum meðr ollum sinum articulis war 
gert ok saman skrifat i berguin af miUdrar aminuingar Eilife 
erkibiskupi af niðarosi. vilhialmi af færeyium. auðfinni af 
berguin. halluarði af hamri. eiriki af stafangri lyðbiskupum. 
ok skyllduliga boðin at halldaz vm niðaross erkibiskupsdæmi. 
sub anno domini CD°. ccc*'. xx^. vij°. kalendis septembris. 

statvla Eilifs. 

Jn primis at þat statutum milldrar minningar jons erki- 
biskups sem hann byðr at þeir casus sem maðr feUr i bann 
af sialfu werkinu se opinberaðir vm sinn ía huert m i hðfuð- 
kirkiu huers kaupstaðar. sua hit sama i hinum stæaum hðfuð- 
kirkium. skal halldaz vbrigðiliga. 

1. Prestum þeim ðllum sem geymsla guðligrar hiarðar er 
i hendr feingin heyrir til af sinum stett innuirduJiga at kenna 
sinu soknarfolki Credo in deum. Pater noster ok q^ub maria. 
ok hueria uegsemd þeir eiga at veita heilðgum messusöng ok 
oörum sacrameniis eccleciasticis. skyrandi þeim vðxt ok hátt 
allra hðfuðsynda ok mikilleika heluitis kuala er firir þær sðmu 
gefaz. ok þa aðra luti sem þeirra vndirmenn mætti þui betr 
forðaz hrecki fiandans ok slægðir ok þiona sinum herra ihesu 
christo mcð sonnum Reinleika hiarta ok likama. 

2. En at Ranglatir weralldligir valldzraenn þeir sem i 
kirknanna þrongingum eðr þeirra persona hafa hegat til mcð 
astundaðri ovitzku afsakat sinar iUgiðrðir villdi nu þeim mun 
naðugligar huilaz af illzkunni sem þeim væri kunnara afelH 
pinunnar. þa skulu þessar pafuanna skipanir samanlesnar ok 
skrifaðar vpp sa eitt spialld með noirænu ok lalinu hanga 
vppi i kirkiu at huerium biskupsstoli. sua hit sama i heraði 
at huerri graftrar kirkiu i sua fðllnum stað at buerr sem viU 
megi bæði lesa ok eptir skrifa. De emunilati ecclesiarium capi- 
tulo non minus et capitulo aduersus eos qui libro sexto. de 
consanguinitate et alfinitate eos qui in concilio viennensi. de 
sentencia excommunicacionis nouerint. 

3. Biskupar allir i niðaross erkibiskupsdæmi skulo i 
tilheyriligum stoðum hafa ser officiales sua sem stendr i statuto 



') 1585; Hér byrjar 42. 



1327. 



SKIPAN EILÍFS HIN ÞRIÐJA. 



631 



^illdrar aminningar jörundar erkibiskups. at rannsaka ok niðr 
^^tia malaferli þau sem kirknanna valldi [heyra tiF). sua at 
huerr biskup ætli sinum officiali einhueria þarfliga tekiu fyrir 
[starf sitt^) af þui goðzi sem biskupsdominum heyrir til. eðr af 
Þ^iððru sem hann ma rettliga gera. meðr þui at einginn er 
^í^ylldr at striða sa sialfs sins kosti. 

4. fat er ok harðla liott^) ok vskapligt sem i þessu 

^t'kibiskupsdæmi hefir leingi hðrmuliga fram farit. at valla 

^*^naz þeir nöckurir klerkar eða kennimenn iafnuel huersu fa- 

^9skir sem þeir hafa af sialfu kotlifinu verit vppdregnir til for- 

^annz atéttar j heilagri kirkiu ok siðan hafa þeir þar [allan 

sinn heiðr^) af fengit. at^) sialfum kirkiunum af huerium þeir 

^afa grætt oc aflat. ætli nockurn goðan lut af þui sama goðzi. 

iielldr latandi med bliudri agirni ok vanstilltri sastwð alla 

tþessa peninga^) huerfa til sinna frænda. eða þat sem er enn 

^^kara til sinna barna [getinna i brigzli ok uanuirding allrar 

^l^rkastettar af firirdæmdum faðmlöghum þeirra sem eptir 

^^alfuDQ Iðgunnm huarki [eigu] vpp at fæðaz af fðð[u]r ne 
tHoðurS) 

5. Nu huerr klerkr eða kennimaðr sem at þui werðr 
^'^ödinn at i sinu testamento er hann raðínn j at kirkian [i 
huerris) hann helit beneficium skyli missa sinn part. þat er at 
^kilia hinn tiunda lut af ðllu þui goðzi i fðstu ok lausu sem 
^^íin hefir sa henni aflat eptir þui sem skildi ok skrifaði 
^Ssetrar saminningar Jon erkibiskup aa kennimanna fundi i 

^jS^in. þa skal hann æigi taka corpus domini ok æigi grafaz 
'^^líi kristinna manna. ok yfir þessum articulo æigi fa lausn af 
sinum 8kriptafðð[u]r. huerr skylldugr er hann her vm eptir at 
^^tta, Yt^jj j^^^^ g]^jp|.| gjj^j^ ^jjj^^ þa^l- QY máttuligt 

ögi kirkiunni fulla fyrr sagða porcionem. 

6. |>at er ok firirboðit at krossmork(!) vórs herra ihesu 
^^nsti þat sem allir eigu at vegsama eptir megni se grafit 

**^s^it eða penntat aa grioti eða golfi eða nockurr þar sa iörðu 
þat megi fottroðaz. eðr af nöckurum vreinindum yfir dreif- 



') [til heyra 42; [sitt starf 42; liost 351, 42; [sinn heidur 
ann 42; af 42; [þa penenga þessa 42; '} [sl. 42; [huer 42. 



632 



SKIPAN EILIFS HIN ÞKIÐJA. 



1327 



azt. Tueðr þui at veralldar Iðgin leggi hina þunguztu pinu við 
huerium sem gerir. 

7. Huerr karlmaðr eðr kona sa er sik binndr inn i 
tuennan hiuskap freistandi þat með giorðinni sem vmáttuligt 
er at leikiz með lögunum. fellr i bann af sialfs sins werki af 
hueriu hann skal með eingu móti leysaz vtan haun bæti þetta 
sitt brot sua sem annan hordom. 

8. En at þetta lyti forðiz þui meirr sem öll firir íarande 
tilleiðing her vm werði giörr vpp rætt ok afnumin. þa skal 
eingi karlmaðr eðr koria takaz til hiuskapar bandz i oðru 
biskupsdæmi mn vitnisburðar brefi sins biskups^) vm sina ætt 
ok vppruna. En ef oðruviss werðr gort þa er firirboðit ðlluni 
prestum ok serhuerium þessbáttar menn wið nðckurn eða nðckura 
saman at vigia ok^) þuilik^) bruðlaup at sitia. En ef þeir gera. se 
þeirsuspensi ab oí'ficio et beneficio. vtan personur se sua merki- 
ligar ok mikils hattar at eptir likendum syniz ecki*) truiikt at 
nðckurt inpedimentum muni þar vpp sa wera. 

9^). J>at hefuir i noregi leingi werit mikiU vsiðr. at af 
prouentum þeirra kirkna sem j brott eru at studium með or- 
lofi sinna formanna greiðaz wt rentur huers þeirra viearij ok 
aðrir þungar skylldugir kirkiunni. en þeir sem heima eru iafn- 
uel þo at þeir se ecki at tiðunum taka vpp i sinn part alla 
þa vðxtu sem þeim liggia til communs ðlium samt. sua at þe*^' 
missa sinn part sem fiarlægir eru þar sem eptir kirkiunnar 
Iðgum ætti þeir at taka fructus fulla ok vskerða af sinum bene- 
ficijs. leiðir þat ok her af at fair eða eingir kanunkar finnaz 
þeir at biskupa stolunum at færir se at studium sakir alldrs 
eða annara luta. en þo at þeir se til færir. ok villdi giarna 
fara, þa mega þeir æigi sakir fiarlægðar staðanna. vtan dqöÖ 
miklum kostnaði. Nu sakir þess at þeim gefz æigi færi aibrott 
at fara ok kirkiunni werðr þar i mikit preludicum þar sein 
hon þyrfti vel kvnnandi menn til sinnar stiornar. þa skal su 
skipan standa her vm obrigðiliga heðan af. at kanunkar wer" 
ande i studio með orlofi sinna formanna skulu taka fulla sina 
vðxtu af sinum prebendum. en rentur vicarij huers þeirr^ 



M doms b. V. 42; 42; sl. 351; þuilikt 42; ') 42; sl. 3ðlí 
§ 9 sl. 42. 



1327. 



SÆLTNGSDALSTUNGA. 



633 



ok aðrir þungar skylldugir kirkiunni lukiz wt af þui commune 
^em þeim liggia till borðz ollum samt. 

10. Eptir Iðgum kirkiunnar skal einginn formaðr skipa 
^ðckurum leikmanni raðsmanz stett ai sinum garði eða yfir 
Sííinar kirkiu goðzi. meðr þui at nockurr ecclesiastica persona 
i hans valldi su er hann megi þat starf tilheyriliga i henndr fsa. 



^83. 27. September 1327. i Sælingsdalslungu. 

^Aldagi kirkjunnar í Sælingsdalstungu, erJón biskup Haldórs- 
setti, þá er hann vígði hana. 

Landsb. 268. 4to bl. 99a- b skr. 1601; JSig. ]43. 4to bls. 
'^^'^^98 skr. c. 1600; AM. dipl. afskr. 1524 og 1526, sem er 

hendi séra Ketils í Hvammi (d. 1670). Landsb. 107. 4to bls. 
2^94 (skjalab. frá sr. Jóni í Hítardal). Árni Magnússon leitaöi 
f^mbréfsins, en fann þaö ekki, Prentaör í F. Joh. Hist. Ecel. Isl. 

Sælijnngsdals Tunnga^). 

Kirkia j sælijngsdalz tunngu [j Dolum^) er vijgd ad vpp- 
^te thil heidurs allz ualldanda gudi sælli gudz modur og 
^^^m heilaga johanni baptiste. 

þangad liggur tijunnd oU af tuennum skogum. leysijngia- 
^*odum. holum, lauguna. sælijnngsdal, groptur oc lýsitollur oc 
[skyllda so hid sama»). 

þangad gafst a þann dag er kirkian var vijgd. eýristollur 
þessum fiorum^) bæium. leysijngia stodum. holum. laugum 
sælijngsdal. 

land ad saurum liggur thil kirkiu jtolulaust med ollum 
Sognutn. 

fiöim kýr. tolf ær oc^) hundradz hestur. 

^idreki oc hualreki j stikuvijk ad frateknum agoda. 

^^^^ manna iferd i saurbæiar fioru. 



) Sœlingatlalstuugu maldage 143; ') [j Huamsueit 143, 1524, lö2tí; 
^ UlíyHda 1524, 1526; ekullda hion hid sama(!) 143; *) sl. 143; ') enu 
1526- eiun 143. 



634 



SÆLINGSDALSTUNGA. — SKARÐ 



1327. 



kirkia a ecki j heima lanndi. 

þar a at vera heimilisprestur oc syngia thil asgards 
huernn dag helgann i ymbrudaga alla oc ij daga umm lannga 
fostu. midvikudaga oc fostudaga. vtan fostudag hinn langa. 

skal prestur sa er syngur j tungu taka cc j tijda offur af 
þeim er býr j asgardi oc fæda raann med pretrti a vetur. 

Biskupsgistijng er ad huorritueggiu kirkiu. 

prestur j tungu skal taka iiij merkur heima. 

Jon bondi j huarami lagdi þar thil kirkiu eyrirstoll æfinn- 
lega af huoru sijnu lanndi er skogar heita a þann hatt ad j 
tunngu skulu skrifast ártijdir fodur hans oc modur. sialfs hans 
oc íj husfreyia hans æfi[n]liga oc seigiast salumessa artijdar- 
dag huerz þeirra. 

kirkia a smelltann kross. licnneski johannis baptiste. mariu 
skript. glerglugg. elldbera. lijkakrák. ein raessuklædi. tiolld vmio 
kirkiu. kerttiatikur ij. munnlogar ij og glodarker eitt oc ottu 
sonng. sloppur. 

artijdardag huern fodur oc modur jsleifs bonnda or as- 
gardi skal seigiast salumessa j tunngu oc so hans þegar bann 
anndast. 

oc thil sanns vitnisburdar sættu^)vær brodirjon med gu<i^ 
myskun biskup j skalhoUti vor[t] jnncigle fyrir þennann maldag* 
sem skipadr var á þann sama dag sem vær vijgdum kirkiuna 
anno domini CD^ ccc^. xx**. vij**, [jn festo cosmi et damiani r 



384. [1327]. 

Máldagi Maríukirkju á Skarði á Skarðsströnd, er Jón biskup 
[Haldórsson] setti. 

Landsb. 268. 4to bl. 30b-31b. Jón Sigurðsson segir Þeí^t^ 
G-yrðsmáld. (Safu 11, 59). En þetta er víst heldr máldagi Jóds 
biskups Haldórssonar, nema hvað seinasta línan kann aö vera fr^ 
Gyrð biskupi. þórarinn biskup vígöi kirkju á Skarði 21. Júlí l^^^* 
en ekki getr þetta verið hans máldagi. 



1) setium 143, 1524, 1526; [sl. 143, 1524, 1526. 



1327. 



SKARÐ Á SKARÐSSTRÖND. 



635 



Skard a skards stronnd. 

CDariukirkia at skarde á heimalannd hálft med ollum 
Sisedvm þeim sem þar eiga at fylgia at fornu oc uyu. 

þessar eýgnner hálfar med sðmu grein. 

konngrs eý oc sker þau sem þar fylgia. oc flogur heita. 
1"^% oc rufeyiar holm oc nordursker. sigrijdar holm. suarfadar 
^^^tt. olafzeý. lanngeý. 

kiortre huertt af reka þeim er gudmundur at gnyp ocþau 
*^^llveig afctu. 

brecka hálf var logd thil skarzkirkiu med reka þa er 
^^gvardur biskup vijgdi kyrkiu j bvdardal oc hann tok hana 
^^^dan skardz kyrkiu at sonng oc tijunndum oc þar med 
^íida oc huarfsdal at aulium skylldum. 

kyrkiu hluta at skardi fylgia xiiij kyr. xxx. ásaudar. vxe 
^8[ur]ra vetra. selabatur. notir fertugar kophelldar. 
fot ^^^^^^^^^*^ kirkia a þriá kaleka sgmiliga. vj manna messu 
' ^örnn corporalia. kanntara kapu af pelli oc adra af fustane 
l'^^da. sloppa ij. messu stack. alltara klædi ij. af pelli med 
^tti. oc iij aunnur. lijka abreidzl. kluckur viij. oc biollur ij. 
^öíilogar ij, kerttestikur iij. glodaker oc elldbera. bakstur- 
glerglugg kringlottann. fontklœdi. skijrnnar sa. vanndar 
fornnar med xij. mánada tijdum. heilagra manna 
nockrar á eirnni bok. krossar ij. annar pirallagdur^) 

annar smelltur. mariuskript fornn oc reidustoll. messu- 
^^♦a kistu. 

^.^ Snorri logmadur narfason oc þora hvsfrey^) hans logdu 
bisk'^^ '^^^f^'li'ar kirkiu at skardi þa er jon med gudz myskvn 
þar ^ ^'^^lbollti vigdi hana. x. c. j sæmiligum gripum. voru 
J virdar viij bækur secundum ordinem fyrir vij hunndrud. 
^^^^gluggar fimm fyrir cccc. 

j^. í^^ssa luti fleiri sem hier fylgia lagdi nefndur suorri thil 

1 at skardi fyrir þad er gafst til hennar medann 
«anu var. 

bri-u'^***^-^ tioUd halffimmtug med dukum fyrlr cccc. alltaris- 
kan ^^"^ lectaradvk sprðnngudum íyrir cc. 

^tara kapu mei gulu sæi oc glitadur alltaris dukur fyrir 

^^^' pitallagdur; þannig. 



636 SKARÐ Á SKARÐSSTRÖND. — STAÐARFELL. 1327 



c, furstans hokul hvitann med messu klædum fyrir tuo. c. vatz- 
ketil. psalltara oc halft pund vax. 

a feam þessum eigu at vera prestar ij. oc messa hvernu 
dag ad forfallalausu. enn ij messur faustudaga. oc midvikudaga 
vmm lannga faustu oc jolafosUi. þanngat liggia tijundir af 
þesavm bæivm. Heinabergi. gnip. hualgrðfum, stackabergi- 
ormstðdum. dðgurdarnese. suiney. rafseý. arnneý. langeý. raudz- 
eýium oc rufeyium oc aullum bæuni þar a millum a strond- 
inne. þadann skal syngia thil kross. ballarár. kuenna hálz oo 
thil kirkiu i dogurdarnese. halfann þridia tog messna. bonhus 
sonngur j svijneý. rafnnzeý. lanngeý oc vj messur j fagureý. 
þadann skal greidast til skardz half tijund. 

[Jtem kirkian a xx kugilldi oc iij. ocxiiij hunndrud voru^). 



385. [1B27J. 

ViTNiSBURÐR þriggja manna nm tíundir af Fagrey til Skaiðð 
á Skarðsströnd, 

AM, 264. 4to bls. 15 papp. skr. 1606. 

í>esse er vitnisburdur þordar Gudmundzsonar þorkels Markus- 
sonar "vigfusar leifssonar. ad alldrei var saungur nie týund 
golldinn ur fagurey thil skardz suo langt sem þeir muna 
framm. fýrr enn nu er snorre fiutte annad fire herra joO*^ 
biskupe. þikiast þesser menn sumer muna þetta framm sextijg*^ 
vetra enn sumer v tiger vetra: Bioda þesser menn þetta möd 
eidi ad sanna. ef þurfa þiker. 



386. fl327J. 

Máldagi Pétrskirkju undir Staðarfelli [er Jdn biskup Haldórs- 
son settij. 

Laiidsb. 268. 4to bl, 31 — 32a skr. 1601. þessi niáldagi er 



[seinna bœtt við ináldagann ; gæti verið úr visitatíu Gyrðs 
biskups 1351. 



1327. 



STAÐARFELL. — BISKUPASKIPANIR. 



637 



en máldagi Gyrðs biskups frá 1354 og virðist vera máldagi 
/*^s biskups Haldórssonar. 1336 lagöi ofan bæ á Staðarfelli og 
'^"str í skarði af snjó (Konungsannáll j. 

Stadarfell. 

I^eturskirkia vudir stadarfelli a xiiij kugiUdi ocxbvundrvd 
j landi. 

^iij bvnndrat voru oc bálfa niork. 

þriu buuudrat vora fyrir skip oc nætvr oc gridunng. 

Tok vid þessu suorre af þoru. 

kirkiann a kalek oc tiolld vmm kirkiu. smellta kross. skrijn 
^ toflu yíir alltare. messuklædi ein. stolu oc bandlijn oc 
^^kul tbil anuaia. kluckur vij. biollur ij. mariuskript. peturs- 
^'^*'ipt. þorlakz skript. ij. krossa fornua. alltaraklædi iij. med 
l'^ll oc ij. onuvr. sacrarium munnlog. glodaker oc elldbera. 
^i'ttabiálm med jarnn. kerttistikur vænar fyrir lijkneskium. 
^^íii»taara(!) kapa med pell oc slopp eiun. 

þaungat liggia vndir xx bæir at tývnndum oc lysitoUum. 
^íilius vj. vj aurar af bueriu. 

þar skal vera beimilisprestur. allir þeir menn sem maluýtu 

j stadarfellzþijngvm eiga at luka þaungat malsmiolk a pet- 

messu dag. 

[kirkian á oc best oc hvnndrad er ásgrijmur gaf eptir son 
^^Dn. iimj ^ Qiyjg gi^Qj. y^Q^ ollum giædumM 



387. 1327. 

^^í^ANiR ýmsra biskupa [er Jóu biskup Haldórsson samþykkti?]. 

Otí l*ef,ta, scm he'r fer á eptir, er nijög vafasamt og viðsjárvert, 

OL^ A ^*^^ ®^ skipanir Jóns orkibiskups rauöa, Jörundar Hólabiskups 
sjálf bisknps þorlákssonar frá ])ví ári, seni tilfært er í skjaiinu 
aö I ' ^^■^'^'^)^ er ekki Iiægt að konia lieim á annan bátt en svo. 
þá ' ^'iídórsson, er þá var biskup í Skállmlti, eöa Laurentíus, er 
Ijei^''^' *^^^^^^P á Hólurn, iiafi endrnyjað þær greinar úr skípauum 
^^^^íi, er hér standa, og þetta mundi maðr taka með trúarinnar 
Yer^^^ áreiöanlegt bandrit segöi ])aö, en svo er ekki. 

^ '^yiiiu og, uð ártalið væri skakt skrifað CD. ccc. xxvij fyrir CD. 
'^svij 1277), því að það árial gæti beír stuðizt tímans vegua. 



") [ö 



onuur l)öi)d, og mnn þetta seinni viðbót, óvíst hvað göniul 



638 



BISKUPASKIPANIR 



1327. 



pað má að vísu rekja sumfc af þessum greinum til Staða-Arna, en 
fátt eitt til Jóns erkibiskups og Jörundar Hólabiskups. þar á móti 
kemr allr þorri peirra saman við surat í skipunum Eilífs erkibiskups 
og skipan Jóns biskups Sigurðarsonar frá 26. Júlí 1345; sumt 
kemr og heim við ákvæði í skipan Jóns biskups Haldórssonar fra 
20. Júlí og 27. Okfc. 1326. Að ýmislegt kemr saman við skipan 
Jóns biskups Sigurðarsonar, sem gerð er 18 árum síðar Ijyrfti po 
ekki að vera því til fyrirstöðu í sjálfu sér, aö þetta væri sérstök 
skipan, því að í henni er marfc frá miklu eldri tímum, en hún er 
sjálf. Hitt að rekja má alt það, sem hér stendr, grein fyrii' 
grein til annara skipana er grunsamlegfc. En það er einlcennilegfc; 
aö árfcalið 1327 stendr hér og beudir þaö einkum á að þetfca kunni 
að vera sérsfcök skipan eða endrnýjan, því að hvernig ætfci slikt ár- 
tal með öðru mófci að geta sfcaðið við skipan Jóns erkibiskups, Jör" 
undar Hólabisknps og Staða-Árna. Epfcir skipan Eilifs 1327 geti' 
það varla verið t-ekið, því að hér er eiginlega ekkerfc sófcfc fcil hennarí 
sú grein þar (I § 10), sem svarar nokkurn veginn til § 8 hér, 
þar í rauninni ekki heima, en er tekin úr skipan Eilífs frá 1330. 
það er því eins og að i því handriti, sem Yatnsíirðingar hafa haffc 
fyrir sér, hafi þefcta ártal staðið. Að ööru leyti gæti það legi^ 
nærri aö skoða þetta sem uppteiknan (excerpt) frá 17. öld. þaö, 
sem hér er tekiö upp úr skipunum Eilífs, vjrðist helzt benda ^ 
samkynja texta, sem i skinnbókinni AM. 456. 12mo. 'þó aö þettí^ 
kunni að vera samtíningr (excerpt) frá 17. öld, hef eg ekki vilja^ 
hlaupa yfir það, því að þaö þarf að koma fram, og mönnum ®^ 
skylt að þekkja það, 

AM. 181. 4to bl. 133b~140a skr. á pappír 1669 (bók Odds 
Jónssonar á Keynistað): Ny kgl. s. 1847. 4fco bl. 110-112 á 
pappír skr. 1669 (bók séra Guöbrands í Vatnsfiröi). Bæði þessi 
handrit sfcafa því frá Vatnsfirðingum. í AM. 193. 4to bl 25-3^ 
á pappír c. 1700 er samkynja afskript og virðist sú bók stafa ff* 
séra Sigurði Jónssyni í Holfci í Önunciarfirði (d. 1730). 

Biskupaskipaner. 
Anno gratiæ 03. ccc. xxvjj. af þessum skipadar. joone 
ErkeBÍskupe j njdarose, j^runde Biskupe ad Holum. Arna 
upe ad Skálhollte. 

1. Eingenn skal adrum sök giefa a stefnum Ránga. E^^^ 
ef hann gefur giallde so mikit sem bann ætte ad giallda. öf 
hann væri sannur ad sðk. nema sa er sok gefur suerie edui' 
sanne med Eineýde. ad hann þottest eífter aettu mále sækia suo 
þo ad hanz tala vyrdest binum ecke til ofrægdar. niefiolmælis* 

2. þuijlijk skript sie fyrir launfesting sem fyrir hordom. 

§ 1 Bbr. Skipan Eilífe II 1323-4H, § 2; § 2 sbr. JHald, 'V^ 13^*^ 
§ 28 og JSig. 1345 § 9. 



1327 



BISKUPASKIPANIR. 



639 



3. Ej skulu konur leidast j kirkiu ad Bænhvsum. edur 
^ðrn skijraz edur l)ion samannvijgiast, og huorgi nema ad 
sokuarkirkiu. 

4. Huar sem afgiof af hual edr annara heilagra daga 
^öydutn. verdur meir enn hundrad. þa sie henne skififfc i fiora 
^lute. sem annare skifftetijund. Enn huar sem er. c. ad eins [og] 
þadan af minna. þa hafe fatæker menn Einsaman. 

5. Prestur geime þess ad eingenn hafe þa konu jnnann 

og sinnar soknar kirkiu sem hann hefur Barn 

^tt med. 

6. Einginn prestur gefe þeim corpus domini. nie veyte 
nockura Gudliga þionustu sem hðndlader ero j opinberum 

^■^illulifnade. 

7« Lærder menn hallde sig fra deilum edur þrætum og 
ollum osidsamligum hlutum og hallde sig diggua effter þuj sem 
l*^irra stiett byriar. 

8. Sæke nocur klerkur sðk. edr giðre sambaud mote 

láde heilagrar kirkiu og frelsisdome. edur heydurs Biskup- 

grar xignar. þá ma hann ecj veliast til nockurs sæmelegs 

^DQbsettes eda tignar vtann loglegrar pijnu. sem á hann á ad 
^öggiast. 

9- Sa prestur sem rijfur þau mál. sem Biskup tekur 
^ Presta [stefnu] og Lærder menn verda asatter. gialide 3 
^erkur. 

10. Prestur skal ej þionustu gefa vtann Biskups orlofs 
^ocarum þeim sem j storskrifftum ero. edur j opennberum 
S^sepuDQ. fyyy þgjj. i^afa^ gj^ter Logum bætt. 

.. -^l' Og ej annarz soknarmanne naudsynialaust enn ef odru- 
^^Js giðrer giallde Biskupe 3 merkur. 

12, Enn ef prestur verdur krafdur ad veyta siukum manne 
*^^^stu. vr annarz soku. þá skal hann til fara og veyta hou- 
naudsynia hialp. 

l^- Pyrerbodinn er prestum allur osæmelegur fiárafle. og 
134 ^ ^ ^^^* "^^'^' ^^^^ ^ ^ ^ ^^^' ^^^^^' ^^'^' 

C § 69; § 5 sbr. Árna 1280 § 2 og JSig. 1345 § 1; § 6 sbr. 
1320 ^^^^ ^ § 12, B § 16; § 7 sbr. Eilíf I 1320 § 1; § 8 sbr. Eilíf 
sbr V-^ ^ ^^^'^ 1 § 10; § 9 sbr. Eilíf II (1323-48) § 3; §10-12 

• íi-ihf II (1323-48) § 25 og JSig. 1345 § 103 (C); § 13 sbr, Eilíf 

^ og JSig. 1345 § 82 (C). 



640 



BISKUPASKIPANIR. 



1327. 



kaupskapur. so ad kaupa uockurn þann hlut. til þess ad dýrra 
sie vtselltt. 

14. Eige skulu lærder menn fcaka vmmbod til nockrar 
deylu. edur standa œi stefnu fyrir leikmannadome. vtann hann 
sæke rett sinn edur kirkiu sinnar. edur þeirra annara sem logÍQ 
votta. sem ero eckiur og fðdurlaus bðrn. 

15. Lærdum mðnnum er fyrirboded j nocurum dome ad 
sitia. Bref edur doma ad lesa edur rila edur j nocrum ráduna 
edur samþickt at vera vmm lijíiat manna edur lima^). 

16. fad er stadfasfclega skipad ad allar kirkiur med ðH"" 
um sijnum tijundum og joIIu sijnu gotze sie j Biskupa vallde 
og stande vnder þeirra skipun og forsia. 

17. Einginn Rykesmadur ma skipa sijna kirkiu af nockr- 
um preste nema med dome. 

18. Klorkar þeir sem kirkiu þiggia af leikmonnum. vt' 
ann Rád Biskupz og forsia. þá misse hann hejlagrar þionustu. 
og ef hann stendur j þuj med þráe sie hann afseltur ^U^ 
kirkiunnar Em bæfcie. og sinue sæmd og vijgslupalle. 

19. Med þuj ad heilog kirkia ma ej j Erfd tekinn verda. 
þá somer med anguo mofce þad ad þola edur samþickia 
(leikmenn) klerkar hafe kirkiur og hallde. so sem med eigioW" 
legu vallde. þar sem þeirra fedur og forelldrar hofdu reis^ 
latod. edur leikmenn veyte þeim edur skipe so sem vilia sijnuiö 
sonum edur i3drum. 

20. Ef kona fer af sæng þremur vikum fyrir paska og 
fyrir tignar saker dagsins þa sie henne lofad ad ganga j kirkiii 
páskadagenn og til þionustu. 

21. Hvör sem leider frillu edur horkonu j kirkiu. gialld^ 
half mðrk. 

22. Sa sem helldur barne vnder skijni hann setur sig 3 
vðrdslu vid gud fyrir þann sama hann heldur á. 



Hér er skrifað við á spásBÍn: «Hart og hardara varla«. — § * 
sbr. Eilíf 11 § 38 og JSig. Í345 C § 83; § 15 sbr. Eilíf II, § 39 
JSig. 1345 C § 84; § 16 sbr. Dipl. Isl. II Nr. 13, iv; § 17 sbr. DiP*' 
Isl. II Nr. 13. v; § 18 sbr. Dipl. Isl. II Nr. 13, v; § 19 sbr. Dipl- ^^^' 
II Nr. 13, vi; § 20 sbr. Eilíf II § 30; § 21 sbr. Eilíf II § 30; §22 sbr. 
Árna 1269, Dipl. Isí. Nr. 11 § 6 og Jörjnd 1276 § 4. 



1329. 



REKAMÖRK 



641 



23. Bænhus þar sem Biskup lofar sðng ad hafa. eiga 
Þ^ylijkann rett a sier. og þyrmslur sem adrar soknarkirkiur. 

24. J þuj profastsdæme leisest huðr og take skrifft fyrir 
^^ot sijn sem hann braut. þo j annars vmmbode kunne openn- 
^ert ad verda. 

25. Huðr bonde er skilldur ad fæda mann med preste þo 
hann sie Rijdande frá Michaelsmesso til krossmesso. enn prestr 

skilldur ad hafa þann mann med sier. ad honum sie fuU 
^'gd j. ()g iiann sie betur fær effter enu ádur. og sá þione 
^onutti j messo. Enn heimabonde íaj mann til. þá er madur 
*^'ger ej preste. 

26. Jnnganga barna tare meir effter skinsemd presta enn 
*^ö^da edur hvsfreju ecj(!). 

27 Ef einhuðr limur manz hðnd edur fotur edur nockud 
^^^ad finst af manne þá skal þad grafa j kirkiugarde. ef sa 
^tte ad kirkiu liggia sem þad er af. 

. 28. Ef nockur madr duelur leingur enn eitt ár Brullaups- 
S^ðrd sijna naudsynialaust, þa sie fyrirbodenn Jnngánga til 
í^^ss hann leidriettest af þujlijku þráliude. 



^88. [1329]. 

^íí'SKURÐARBRÉF Guðmundar lögmanns Sigurðarsonar um reka- 
milli Hornaíjarðar og Hjörleifshöfða. 

j^. -^M. 354 Fol. bls. 58, skb. og- er þetta skrifað um 1600; 
g^*^- 143. 4to bls, 172—73 á pappír c. 1680; Ny kgl. s. 1945. 
hí-'ft ^^^^ Hannesi Gunnlaugssyui; eru hér tvær afskriptir af 
c a, bl. 78b, b, bl. 404b; AM. 211C. 4to bls. 138—39 skr. 

* ^"^0; Landsb. 115. 4to I bls. 200. (bréfasafa séra Jóus Ilaldórs- 
Iftíuí^* ÍBfél. 126. 4to bls. 11 skr. af séra Gísla ísleifssyni Einars 

000-^40^ Bréfið veltr á árunum 1326—31. Oddr Svartsson 
^J^^ prestr 1326 (íHoIti undir EyjafjöIIum, d, 1353). en 1331 deyr 
^^^r skógr (í Skógura) Eyjólfsson. 



35 ! *^^^^- 1345 § 50 (C); § 24 sbr. JSig. 1345 (C) § 49; § 

§ 1345 C § 45; § 26 sbr. Árna 1369 DipL Isl. Nr. 12 § 5; 

l^A^ ^^^' "^^^^' 1345 C § 33; § 28 sbr. Jón erkibiakup 1280 og JSig. 
^ § 76. 

^^^^' iM. n. B. 41 



642 



REKAMÖRK. — MNGEYRAKLAUSTR. 



1329. 



Wm Rekamark miUe Hornafiardar og Hiðrleifshðfda^). 

Öllum godum monnum sem þetta Bref sia edur heyra 
sender [Gudmundur logmann^), quediu Gudz og sijna. 

J>ad sie ydur kunnigtt: ad so flutte sera oddur suartz- 
son firer mier ad Brandur skogur og marger adrer goder menn 
sðgdu so. ad ormur suijnfellingur^) giorde þann sama aa miUö 
landeiganda og Rekamannz ad so skal rekamadur niota reka 
sijns sem hann eigi land firer ofan. og þad kom j mote: ad 
rekamadur skal siaalfur geyma reka sijns og landeigande^) ad 
mgMQ aabyrgiast. fluttist og so ad herra Jon logmann'^) hefde 
og logsagtt. ad saa same skyllde standa a mille landeiganda og 
Rekamannz j þessu takmarke. aa miUe [Hornafiardar aar^) og 
[Hiörleyfs hpfda") [og so fluttu firer mier firnefnder menn^)- 
þuj seige eg ad saa same skal standa þar til annad Iðglegra 
framm kiemur. 

[Og til sanns vitnisburdar set eg mitt jnnsigle hier 
under^). 



389. 7. Mai 1329. i Niðarösi. 

En.ÍFR erkibiskup í Niðarósi staðfestir samning þeirra Lauren- 
tíusar biskups á Hólum og Guðmundar ábóta á I^ingeyrum ft^ 
6. Mai 1326 (Nr. 363) um tíundamál og Hvamm og Húnstaði í 
Vatnsdal. 

Frumbréfið á skiuni í AM. Dipl. Isl. Fasc. LXXIII, 1; innsigliö 
dottið frá; bréfíö hefir fylgt þingeyrakhiustri. Prentað i F. Joh. Hist- 
Eccl. Isl. II, 184—87 (ekki eptu' frbr.). Áfskriptir af bréfinu eru 
nokkrar svo sem: AM Dipl. afskr. Nr. 442 (eptir frumbréfinu); AM- 
277. 4to bls. 11—12; ÁM, 280. 4to bls. 150- 52; Landsbókasafa 
Nr. 115. 4to bls. 259. 



GamaH wrskurdr legmanns niille landeiganda og RekarflaDUS 
1945a; Sainþycktar Bref umm reka 1945b, 211; bref Gudmundar log- 
manns um rekamork milli Hornaíiardar ok hiörleifshofda 126, 

[Oddur GudmundsBon logmann(!) 1945b; logmadur 1945a; Suij^' 
felldingur 194ða; ') landmadur 1945ab, 211; [Hornafiardar 1945ab; 
«) Hiörleif8stada(!) 211; Hornaar(I) 211; [b1. 211; «) [1945; Og 
Banns vitnisburdar hier um 211; til sanninda hier um 354, 115, 143. 



1329 



ÍINGEyRAKLAOSTR. 



643 



Huamsbref j watzdal, 1329^). 

Ollum monnuni þæim sem þetta bref sea æðr hæyra 
senclir æilifuer með guðz miskun ærcibyskup. j. niðarosi. q[ueðiu] 



^[uðz] oc sina. 



Ver vilium at þer vitir at ver saom oc inuirðolæga skoð- 
^ðom bref með hanganda jnsiglum virðulægs herra oc audlægs 
bi'oðor vars laíranz byskups. a. holom oc herra guðmundar 
^l^ota. a. þingæyrum hæillt oc oskafuet oc. j. engum ^lut grun- 
samlægt gort. a. holom. j. hialltadal þremr nattom efter kross- 
^esso vm varet sub anno domini. CO'^. ccc**. xxvj^. vm sættar 
S^rð þæira amillom oc staðanna hola kyrkiu oc þingæyra 
'^laustrz sua vattande at herra abote fýrnæfndr lagðe. a. valld 

sialfdöme herra laurencij byskups oc jattaðe með handlaghe 

fullu laga skilyrðe sik skillda staðugt oc staðfast hafua oc 
^^^^ efterkomandr þat sem hann viUdi gera oc skipa vm 
^y^kiu tiunda mal þat sem lengi hafðe dæillt verit millom 
staðanna fyrsagðra oc allar aðrar mala græinir þær sem 
^^^* j. millom hafua faret til þess tiraa. gaf. a. þann sama 
^^gh herra byskup aðr næfndr staðenom. a, þingðyrum þessar 
•l^i*ðer. alla jorðena. j. huamme. j vazdal bæðe kyrkiu luta oc 
^^giiar luta oc aðra jorð er hunstaðer hæita huaratuæggia 
^^ialsa oc akiærolausa firer huerium manne með ollum lutum 

lunnendom þæim sæm til þæira æigu at liggia at forno oc 
^y^- a. þann hatt at staðrenn. a. hoiom skal vera frials oc 
^'^ollzulaus vm alldr oc æuedagha vm byskups tiundaraal oc 
^^r^r mala græinir þær sem miUora hafua faret fýr sagðra 
s*^aða. oc af þui at fyrnæmder herra biskup oc abote bæidduzst 

^ss staðföstubref her firer. saraþýkkium ver stæðium oc 
^^'aðfðstum þessa sættar gærð huaromtuæggia oc þæira efter- 
/*Qiandom sem nu er til sagt til obrigðilægrar æignar ocsam- 
Pyktar. Oc til sanz vitnisburðar sættom ver vart jnsigli firer 



) þetta, nema ártalið, stendr aptan á bréfinu meÖ hendi Fáls 
^^lasonar alþingÍBskrifara. Bréfið var lesið upp í lögréttu 1639 og 
'^^tar PáU það aptan á því: 

Þetta Breff war wplesid j Logriettu Anno 1639 þann 29 Junij 

Paall Gijslason 

41* 



þetta bref er goit var. j. niðarosi sex nattom firer hallwardz 
messo. anno domini millesimo. ccc^. xxix''. 



390. 29. Juni 1329. i Mikkjálsklaastri. 

þóRÐR ábóti í Jónsklaustri í Björgvín og þrír menn aðrir votta 
að Sveinn Jónsson, íslenzkr kaupmaðr, seldi Munkalífi í Noregi 
Reiðólfsþveit í Harðangri. 

Ááá. B. U. H. 98. 4to (Munklífisbréfabók skr. U27}. Prentað 
í útg-. bréfabókarinnar 1845 bls. 130-31; Dipl. Norv. XII, 74. 

bref om reidíiolfsþueit i hardangre. 
Ollum monnum gudz vinom oc sinom þeim sem þetta bref 
sia edhir heyra senda þordir abote at ionskirkiu i biorgwín 
Rampn ionsson^). ion biarnason. þosteen prestson [quediu gudz 
oc sina. wer gerom idhir kujnnykt at wer varom i hia oc . • 

dz a 

. . s dall medh ollura þeim lunnendom er 

[til förnempdir iardhar] liggia oc til kunna at koma firer . • 

[merkir bjrendar vegnar i godhum skirum enskom 

[peninghom metlh] þi skilorde at f0r[nemp]dir herra abota oc 
klaustrit s[call fornempda io]rd eigha. bola tiU fa oc land- 
skylld af [taka] . . . ij vætir samfasta tiju laupa smors a 
huario are s[call] fornempd iord husa sek siolf vtan alla klausfc- 
irsens tillðghu. verdhir nakot ofrialst i þessare iordhu scall 
herra abote oc klaustrit taka af hans kaupoyre fyrsta er g«dh 
gifuir han vtan af islande koma at sinni hundrad vadmala 
firir hueriar ij merkir pæninga er nu ganga so mykit sem í^^" 

m 

nempt iardhar verd vinzt oc mætzt. scall för[nemp]dir sweiu 
ionsson þessa iordh aftir layst hafua i f0r[nemp]dan íima oc 
firir seghia firir nottena helgha oc þa slika aura upp luk^ 
alla i einu sale sem han tok. var þetta kaup gort at michials 
klaustre i biorgwin a x. are rik[is vajrs vyrdhulegs herra 
magnusar medh gudz mi[skun norojgs suia oc gota konungs 



Gæti veriö Glaumbæjar-Rafn, þó annálar geti ekki utanfarar 
urn þetta leyti. 



1329 



ÍSLENZK VAÐMÁL 



645 



festo apostolorum beati petri et pauli. oc til sanz vitnis- 
bnrdhar settoni wer [var] incigle oc forfnempjdir swein ionsson 
incigle firir þetta bref er gort var a sagdhom dæghi oc are. 



391. 4. Juli 1329. í Björgvía. 

^"^tarbót Magnúsar konungs Eiríkssonar til íslands um 
^^aðmálagerð. 

kgl. saml. Nr. 3269B. 4to bls. 128-29 skb. c. 1340. 

P^tta er liiö elzta og bezta handrit, seui til er af þessari réttarbót; 
nuii) verða prentuö síðar ásamt orðamuu handrita meÖ .lónsbók. 

r*! ^g* skal uotu hér tækifærið til þess að leiðrétta það, sem steudr 

^orges gl. Love 111, 194^- 95. þar er prentuð réttarbót um 
^^ðreiðarmenu enibættismanna eignuð Magnúsi konuugi eptir pappírs- 

"^"ííriti einu (Ny kgl. s. 1083. FoL c. 1760\ en það er villa ein, 

J^^'^ að þetta er § 4 í Píningsdómi frá 1489 (pr. í Lovsaml. f. Isi. 
, áS ~ 39J Qg. gj, yjijjt ^ Magnúsí biskupi Eyjólfssyni í Skálholti 
6^ Magnúsi konungi Eiríkssyni^). fíéttarbót þessi er hér prentuö í 

Jísta sinn á íslenzku ; á dönsku er hún í Jonsbogen Kh. 1763 

^ls. 896. 

[CDJagnus með guðs miskunn. etcetera. 
Os 00 raði uoro hefir iðuligha teeð uerit at uadmal þau 
þaðan færaz ero eigi sua goð at gerð ne kosti sem þau 
^l^hu at uera at fornu. oc af þui ver vilium ei ne meghum 
y^a lata at þat dragiz leingr fram j uuana. þa bioðum uer 
at þer gerit heþan af eðr gera latið uoru uoð. mun- 
1 ^^^* bafnar uoð. eðr onnur vaðmaal þau sem þer 
^^t af landinu færaz sua goð at allri gerð oc kosti oc 



) Klausa þesBÍ er svo: 

Réttarbót Magnúsar konungs(!) 

SýsJumenn ríði við. v** mann. 

Biskupar ríði við. xiij. mann. 

Lögmenn ríði við. x, mann, 

[Hirðstjóri ríði við. x. mann, b. v- Píu.] 

OfficialÍB ríði við. viij. mann. 
««lu þesBir allir vera án nefndar og taka tvöfaldan rétt, verði þeim 
hugmóð eða öfund misþyrmt. 

^ott. 2106. 4to c. 1750 er eama villan og í NgL. 



646 



ISLENZK VAÐMÁL. — HAUKR, 



1329. 



uógh sem siðuenia heíir til uerit at fornu. sua oc at uaðmalin 
see iafnlongh með hrýG sem með ioðrum. 

Enn huerr sem oðru uis gerir. þa uiti sannligha at uad- 
malin skolu upptæk vera oss til handa þau sem oðru uis geraz 
enn nu hofum ver firi sakt oc bioðum syslumonnum uorum at 
sia. at þessi uaR boðskapr halldiz obrigðiligha sua framt sem 
þeir uilia niotandi uerða þess goðuilia scm þeir hafa af oss oc 
konungdominum. 

oc til sanz uitnis burðar at raað uort hefir suo samþykt 
setti með uoro jnnsighli herra erlinghr viðkunarson drottseti 
vor sitt jnnsigli firi þetta bref er gert uar j biorguin týrsdagh 
næsta firi seliumanna COesso £a. aari rikis vars. 



392. 2. August 1329. i Björgvín. 

EiNDRiÐi Simonarson, Bárðr Petrsson Gulaþingslögmaðr, Gunnar 
í'rasuæinn og tveir menn aðrir lýsa sætt herra Finns Ögmundar- 
sonar og frú Kristínar Ivarsdöttur ^j fullu vmbode iungfru 
Aaso. dottor herra Petrs j Ædæyu. ok fyrnæfndar fru Kristinar 
af einu halfu. en af annare Tidæraanz af Lybyku. ok Mar- 
gretto dottor herra Petrs j Ædœy kono Tidæmanz» þar sem 
þau meðal annars «herra Finnr ok fru Kristin af halfu iungfru 
Aaso. gafuo vpp vidr Tidæman ok Margretto. dom þan ok or- 
skurd sem herra Haukr logmadr ...» dæmdi «þæím iungft'U 
Jngibiorgu ok iungfru Aaso . . . . » Bréfið er gert «j setz- 
stofuonne j Hofdinu j Biorgwin. Olafsuaku æftan hin sidara a 

a 

tiunda aare rikis wars wyrdulcgs herra Magnusar Noregs Swyi^ 
ok Gota konungs'). 

(Dipl. Norv. n, Nr, 172 eptir frumbr. í AM. Fasc. 22 nr. 
meöal uorskra frumbráfa. 



393. 25. November 1329. i Björgvin. 

BArðr Pétrsson Gulaþingslögmaðr sýknar Ólaf karl í Harð- 
angri samkvæmt framlögðum prófum af kæru bræðranna Hró- 



^^30. FJÁRSTYKKR TIL SKYLDMENNA. 647 

^undar og Ottars um nat moder þeira misforst j hans hond- 
"hiauerondom oc samþyckiandom þessom minum dome 
^^rra Hauk Erlendzsyni Gunnare rasueini . . . . » Bréfið er 
gert (ij konongs garde j Biorgwin. Katerinar messodagh a 
^Uipta are rikiss mins virdulegs herra Magnus Noregs Swyia oc 
^ota konongs«. 

(Dipl. Norv. III, Nr. 153 eptir frumbrófinu í Björg'ynjar 
safni). 



^94. [um 1330], 

Brép, h'klega frá biskupi eða ábófca, til ónafngreinds manns um 
^okkurn fjárstyrk til fátækra skyldmenna. 

, , ÁM. 671B 4to bls. 2 skb., og er þetta skr. meö hendi frá 
bil 1330. Jóri Sigurðsson ætlar að "kynni vera bréf þetta 
■J^^tti heimfæra til Árna biskups Helgasonar»^ en eg hef þó álitið 
^ljast að halda mér við aldr handarinnar, því sennilegast er að 
refið hafi verið í bókina skrifað um líkt leyti og það var samið og 
^ö^t af staöi). 

Ver wilium yör kunnikt gera. 

Af þi at ver munum allir standa fyri domstoli vaars herra 

|^8u christi ok taka ðmbun allra uarra verka huart sem þau 

afa werit i heimi þessum goð §ðr ilL þa hgfir oss viðr at 

uaz milldleiks verkum þessum hinum siðarsta uppskurðar 
'iegi. 

Nu meðr þi at þessi fyr nefnd hiun eigu fiolða barna en 

Á b!s. 24 í handritinu er reikDingsuppteíknan nokkur frá Önd- 
^erðri 14. öld, en því nær ólæsileg af því að þetta hefir verið skafið: 
bau vilborg [ok] ol[afr] sniolfseon [x avra]. 
eyiolfr þorkelsson. vj. avra. 
þeira stiup[born]. v. avra. 
öíafr alfsson. vj avra. 
Olafr a skiðastQðum v. avra. 
• • • vij, avra. 
Bteinolfr sei avra. 
í^^^kr. iiij. avra. 
JOÐ torfason. iij. avra. 



648 SKULDIE VIÐ AUSTRÆNÁ KAOTMENN. 1330. 

orðin nu þrotraða sakir feleysis. sua at þau fa nu eigi hialpafc 
ser, utan goðir menn ueiti þeim nockurar tillðgur. þat viliuin 
ver biðia yðr at þer górit i guðs nafni at leggia ok nökkut aí 
yðru goðz[i] með þessum fyrr nefndum frændum yðrum sua 
mikit sem guð kennir yðr þat uitandi at sá sem meira sár 
mun meira goðz eptir taka þi at mikils er su gipta uirðandi 
at mega hialpa fatökum frændum sinum en þo miklu meira 
hafa til þess fuUkominn uilia með framkuemð i uerkunun). 
treystandi a guðs miskunn þess sem huerium retskriptaðum 
maoni gefr eilifa ömbun fyri sinn goðgerning at j himneskrí 
dyrð taki þeir avoxt af þuiliku miskunnar verki. vgntir oss at 
þessa ölmusu geri þit fyri hit milda nafn eingetins guðs 
sonar at helldr geri þit þat framar sua sem þit heyrit vai't 
bref ok bðnarstað. 



395. 7. Januar 1330. 

Réttakbót Magnúsar konungs Eiríkssonar til íslands utíi 
skuldir við austræna kaupmenn, að þær skuli vera goldnar að 
Ólafsmessu fyrri. 

GI. kgl. saml. Nr. 3269B. 4to bls. 128 skb. c. 1340; er 
þetta elzt og bezt handrit, sem þessi róttarbót er nií til í; hu« 
hefir aldrei verið prentuð áðr á íslenzku. en á dönsku er huu 
prentuð í Jonabogen Kh. 1763 bls. 394—95. Seinna mun húu 
verða prentuð með Jdnsbók ásamt orðamun. 

[CD]agnus með Guðs miskunn. etcetera. 

Oss oc raði uoro hefir teet uerit at kaupmenn þeir sem 
higat sigla til Ianð[s]ins faa eigi skulldir sinar j rettann tima' 
af þeim er þeir eigha heimta at. oc þeirra ferðir hindraz iðU' 
ligha þar íiri at þeir komaz stundum seint af landi eðr þöir 
uerða þar at sitia. tua uetur sem þeir hofðu aðr ætlat einn* oc 
af þui at ver uilium [þat] með engu moti hlýða lata. bioðum uer 
ýðr at þer hafit lokit austmonnum skuUdir sinar at olafs messo 
íýRÍ a hueriu sumri sua framt sem huerr hefir þa eigi lokit' 
vili suara oss tolf alnum af hueriu. c. þui sem hann uar 
skulldughr. oc annat slikt þeim er skulldina atti. Enn ef hann 



1330 



HAUKR. 



GUÐMUNDARSTÁÐIR. 



649 



kemr eigi til skips aa þenna dagh eðr lians goz. oc kemr sai 
skuUdina atte at heimia. þa bioðum ver syslumanni uorum 
^ðr hans umboðsmanni oc þeim fiorum skilrikum monnum er 
^nu kallar með ser at þeir lati meta þegar j stað af hans gozi 
6ima sua mikit sem skulldinni suarar, oc þar með fluttningh 
^ skips. oc serdeilis oss oc þeim er skuUdina satti at heimta 
^namork. skal þetta oc metaz soknarlaust huar sem þess goz 
^auu hittaz er skulldina atti at luka. 

Vilia oc syslumenn vorir eðr þeirra umboðsmenn þenna 
J|örn boðskap eigi hallda eðr styrkia uiti sannliga at þeir skolu 
missa syslur oc sæmdir þær sem þeir hafa af oss. oc æ 
^^^ö sæta uorri sannri ubliðu. 

Ok til sannz uitnis at raað uort hefir sua samðýkt setti 
uoru*) jnnsigli herra erlingr drotiseti uor sitt insigli firi 
ia bref er gert uar sa knutzuokudagh m elifta sari rikis uors. 



^96. 2. Juli 1330. fí B)örgvin]. 

AuKiR, Erlendzson Bardhir Petirsson Gulaþings logmadhir 
PJ'ondir Krakason logmadhir i Biorgwin» transskribera bréf frá 
Maí 1306 (Nr. 187íDipl. Isl. II). Transskriptum er gert 
festo sancti ywituni a xj are rikis vars vyrdhuleks her^a 
giiusar medh gudz miskun Noregs Swia oc Gota konongs». 

Nr i?f""^*^fisbréfabók Chria 1845 bls. 115—16; Dipl. Norv. XII, 
• eptir bréfabókinni Add. B. U. Hafn. Nr. 98. 4to). 



^^^- 5. Juli 1330. i Saurbæ. 

^TEFÁN prestr Gunnlaugsson tekr í umboði Laurentius Hóla- 

hund^V^^*^ ^ Guðmundarstöðum tuttugu hundruð og timm 

lauk r!/^'^ ^ ^^^^ ^^^^' ^^^S^ ^^^^^ Sokkason 

Wolakirkju upp í þau hundrað hundraða, er Laurentius 



*) uornu eða uoruu, hdr. 



650 



GUÐMUNDARSTAÐIR. — BÚÐARDALR. 1330. 



biskup heimti að |>verárklau3tri eptir reikningi Auðunar 
biskups. 

AM. Orig. dipl. Fasc. I, 4, frumbréfið á skinni. Prentað í F. 
Joh. Hist.EccI. Isl II, 1871). 

bref vm jordina gudmuudarstade^). 

Ollum monnum þeim sem þetta bref séa eða heýra 
sender sfcephán prestr Gunnlaugs son Q[veðiu] G[uðs] ok sína- 

Tðr se kunn[ik]t at þa er liðit var fra hingat burð vors 
herra þushundrað þriu hundrað ok þrivtiger ára tok ek j vm- 
boðe mins virðuligs herra laurencij hola biskups lanð a guð' 
mundarstoðum firer tuttugu hundrað ok fimm hundruð fri^ 
þar með j oðru lage er herra bergr aboti lauk hola kirkiu j 
hundrað hundraða skulld er nefndr laurencius biskup heinite 
vpp a klaustrið efter reikninghe auðunar biskups foruerara 
sins. ok til sannýnda greindrar lyktingar sua mikils gooz 
munka þuera setti ek firer þetta bref mitt jnsigli er giort vai* 
j saurbæ j aeýia firði tertio nonas julij. 




[1330]. 

MáldAGI Michaelskirkju í Búðardal [er Jón biskup Haldórs- 
son setti]. 

Landsb. 268. 4to bls. 30b skr. 1601. Jón biskup Haldórssoii 
vígði 1330 kirkju í Búðardal og gæti þetta verið hans máldagi. þá vígö^ 
hann og kirkju í Selárdal og á Stað á Reykjanesi, en ekki er víst a 
þeir máidagar sé nú til, sem heimfæri megi tií Ims árs. Búöardalf 
lá framan af undir Skarð á Skarðsströnd, en Sigvarör biskup 
kirkjuna undan Skarði (um 1259) og lagði til hennar jarðxrn^^ 
Tinda og Hvarfadal. 

Budar Dalur. 

coichaels kirkia j budar Dal a jord i huarfadal oc 
tindum^). 

atta kugiUdi oc hunndrad voru. 



' Afskr. í Bi8k. 2. FoL; Landsb. 115, 4to I, 1; Aptan á bréfin« 
Innsigli Stefáns prests er fyrir bréfinu, en brákað; ") tyvnndvmm, bdr. 



1330. 



DM FALS Á VARNINGI. 



651 



kross yí5r alJtare. michaels skript. kalek. messuklædi. fornn 
'Wld. kluckur ij. oc biollur ij. alltara klædi ij. kerttistiku eina. 
glodaker. bokur ij. fornar. 

Þ^r skal [vera] prestur heimilfastur. 

þangad liggur tyvnnd fra Tindum oc vr huarfadal. 



399. 



R 



12. December 1330. 



i Oslo. 



^TTarbót Magnúsar konungs Eiríkssonar um fals á varningi, 

(Nr MagTiiís konungr kvarti í réttarbótinni frá 4. Júlí 1329 

land' framan) um að vaðmál fljtist verri en áðr frá ís- 

^em ^fl ^^^^^ réttarbót gæti með fram átt við vörur, 

Þan v^^*^*'^^'i ^'i^ íslands og iiefði í sumum handritum verið stýluð 
6kk ) alveg óvist að svo sé. Áf handritum er heldr 

))pr • '^^ áljkta neitt víst í því efni, Jiví að engar afskriptir af 



telfi '^^''^i^öot eru emri en ira lo. oiu, ou upp ira pvi er uun 
H lu-^^. ^^*^^^ íslenzk handrit og fleiri en svo, að menn heföu 
íiún t -^'^^^^ hana eiga við ísland meðfram, og af þeim rökum er 
^57 ^^^^' ^*" prentuð eptir Norges gl. Love III, 156 
4tn 'i l'^'' ^^" ^^^^^ ^P*^'^ þessum handritum: Stockh, C16. 
Deiphní^' H -^^í S^*^*^^*^- '^*^ ^^^' ^^^*^ 



tiP.^)í % kgl. saml. 1083. Fol. á pappír c. 176 
irekari samanburðar er hér höfð skinnbókin ÁM. 



^^^^Jiiannssafn í Kristjaníu Nr. 11 skb. frá ofanverðri Í6. öíd 

oo- n*' ^^^- ^ P^PP*^ ^"^^ ^ ^^^^' affikriptir (= D 
(^^^); AM. 94. 4to og 102. 4to á pappír frá lokum 16. aldar 

760 (= F). En 

- - M. 345. FoL bls. 

íslen'I ^^^^ (lögbók Eínars á Rejkjura = G). En í þessum 
4to M ^ handritum hef eg rekið mig á réttarbótina : AM. 197. 

á pappír c. 1650 (séra Jón í Viliingaholti); AM. 62. 

^720 ^ P^PP*'' ^^^^' MSteph. 41. 4to á pappír c. 

I66q (góð afskr.); MSteph. 48. 4to bl. 30 á pappír skr. 

19^; ^^^9. 4to á pappír c. 1760 (Laugebeck); Nj kgl. saml. 
4to Ki ^*' skr. 1666 (Hannes Gunnlaugsson); Thott. 2097. 
níunrt ^^'^' l^^^í Thott. 2106. 4to bis. 95—97 (dat. á 
17^^^*'^ ^^s. 332-33 (..a xij are.). .<Ao 1331»!) á pappír 
8vo hi ' ^^*"^'- ^^ö^- 16-17ápappír c. 1680; IBfél. 531. 

'^' 1Ö6 á pappír skr, 1706 (Hálfdán Jónsson). 

Vm fals ai varningi^). 
^aghnus med guds miskunn [Noreghs s[v]yia ok Gota kon- 



R. B. M. K., G, 




652 



UM FALS Á VARNINGí. 



ungr sendir oUum monnum i biorghuin þeira sem þetta bref 
sia æda hðyra quodiu guds ok sina^). 

Ymisir men hafua idulegha kært firir os ok rade uaro. 
uarninger sa [sem highat flytzt^) er meir falsadr en döiöö 
íinnizt till [at i nokorn stað annan förezt æda flytizt^). so seiö 
ero klæde^) ok huert eitt^) i sinni grein helldr^) færre stikkvr'') 
en uera ætte ok uane hefur a uerit at forno. vm^) vax. [hon- 
ongh. rijs. alemandr. grion. spizs. ok alzkonar uarninger 
annar^) er so blandadr^^) med uuidrkðmeleghom lutum fa*' 
unytri er^^) med ollu^^) ok af þui at uer uilium þat med eng^ 
mote lenger*^} lyda lata. þa uilium ver at [aller menn viti*^) 
uarningr allr sa sem hingat flytz^^) ok nokrskonar fals^^) finnazt 
i. a huern hatt [sem þat er^^). skal uptðker^^) uera os [til' 
handa. ok aa ofuan sa er uarningen atte æda flutti luka oss*^)* 
viij. ertoghar ok .xiij. merkr'^**). i brefabrot nema þui at eins- 
at bann skyri^*) sik med [tylftar sörum^''') at hann uissi eigl^' 
at fals'^^j var 1. [ok se þo uarningrinn^^) upptðker sem adr^^)* 
[Ok till sanz vitnisburdar ai rad uaart hefir samþykt. setti 
mædr uaro insighli herra Erlingr uikunnarson drotzsæti uarsi* 
insighli firir þetta bref er gort uar j Oslo a miduikudaghen 
nesta eptir Niculas mæsso a tolfta are rikis uars, Herra P^^' 
Baardarson kanzceler vaar insighlade. Paal klærkr ritade'^**). 



») [etc. B. G; Nu af þui ad v. B; [er utiendskir kaupraeon 
flitia til landa vorra F; til landsinz b. v. B, G; ') [oc meir falsadr bie^' 
i þessu landi en nokuru odru færist edr finst B, G; er nicir etc. sl. ^ ' 
^) allra handa b. v. B, G; ') eitt sl. B, Fj ^) ad helldr finst nu B; eþor 
F; stycke D*; stittri F; hallda b. v. B; «) Enn vni B, G; win D, 
*) þuilikr B; [hrijs grion mandal [hunang] spiss oc allskonar þvilijlí^' 
varningur G; ^^) blandast B; ^') [ok unyttir ero D; [ok vnyttir D*; í^^ 
vnyttir er E; ^^) [i mörgum greinura B, G; er bo blandadr etc. sl- 
") þola Die b. v. B; lyda nie G; sl, D, D* E, F; '*) [ollum kaupmönn- 
um Be vitannligt F; til sanns hiedann af b. v. B ; ^*) i landit b. v. i^- 
G; **) edr suik b. v. B, G; [edr hueria hannda þat kan hellst ad 
vera B, G; *^) vptækt B, G; '') luka oss b. v. D; luki oss b. v. F; '"^ 
[og konUDgdoininum .viij. örtugum og .xiij. morkum B, G; s"^**^ 
G; sœri B. D, D* G; eydi F; [eidi sinum E; '') edr suik b. v. 
G; »') sa varningr B, G; ") [sl. D, D*; [Oc til sanns vitnisburdar 
hier vm aa .xij. ári rijkis vors B, G; [Datum Oslo^ anno 12 regni. fe"* 
4 post NicoJaj; Her Paall Baardarsen cantzeler varinsiglade. Paall klerkr 



1330 



FORSAGNIR. 



653 



^OO. [c. 1330-1360]. 

^oRSagnir, sem eiga við Jónsbók og hafa tíðkazt á 14. öld. 

Hér og hvar i Jdnsbók bregðr fyrir nokkrum formálum eða 
sognam, sem hafa staðið í bdlnnni frá upphafi, en þegar fram 
,^^^ödir hafa myndazt ileiri slíkar forsagnir í þeim atriðura, er 
ögbok haföi eigi og hefir þessu haldið áfram alt íram á 17. öld, 
^^nu shkir formálar koma fram í safni þessu smátt og smátt. 
^^^^ þessar forsagnir við hendina^ hafa menn tekið að 
8t^t ^ lögbdkar handrit sín. Sumir hafa og haft sína sér« 

j formála, er munu koma í Ijds síðar, en optast er þeirra dveru- 
bi munr, og þá helzt að málfæri. þeir formálar, sem hér fara á 
þei/'^^"^^ varla vera mikiö eldri en hér er sett, því ekki finnast 
1 eldri lögbókarhandritum en frá þessum tímum, en síðan hafa 
^^'^ geingiö alla 14. öld. tír lögbókarhandritum frá 15. öld munu 
þar að kemr verða gefnir út formálar. 

1. 

í^orsögn fyrir dmaga lögboði. 

iqo ^^- 344. Foi. bl. 61b skb. c 1350 I; AM. 351. Fol. bl. 
^öáa skb. 1360 í; AAf. 48. 8vo bls. 91—92 skb. c. 1360, X; 
35a Fol. bls. 165 skb. skr. 1363. XVIII. 

omaga lögboð^). 

Ek Iðgbýð þer [4 4^) omaga þann er heitir 4^) til fram- 
^*fslu þviat ek veit eingan skýlldara þann er fe ok færi hefir*) 
annaz [þenua omaga en þik^). vil ök^) þu latir virða fe þitt 
teliaí) oDQaga þina^). stefni ek þer [með þessv laga^) profi lil 
^^dsvara til 4 i retta lagastefnvio). En ef þv vill eigi at Iðg- 
^<^riaz þa [er ván at þessi omagi se^^) þer flvttr eptir*^) 
Sttianna domi eða lögmanz orskvrði. er þessi ættartala 
avnn. ^13) j.^]^ frændsemi. stefni ek þer at orðfvliv ok ]ðg- 



^ ^^^^ ^itnis [er] vort insigli fyrir þetta bref sett. hvert Erlingur 
^Pti ^^"^*^ <lróttseti vor inciglaþi. giört i Oslo miþvikudaginn næstann 

Nicolai mesBu a .ix. ávi rikis vors F. 
*) ^^'^^S^ framfærsJu . . . 351; her greinir omaga lögboð 3óO; 

hafi '^^' 350; ') N. N, 48; N° N^ son, 350; ') til b. v. 48, 

siða ^^^^^' ^^^' ^^^' ^^^' 

stefn ^ o" ^^^' ^^^^ ^^^^" Þ*"^ löglighu 350; '^) [þings i retta laga 
350; ") [mvn þessi omagi 360; ^^) at 350; ok 350. 



654 



FOEKAGNJE. 



1330. 



fvllv nema þv rýðir^) þik vndan at Iðgvm at vitni þinv [4 
þinu 4. ok allra þeirra er orð min heýra'-). 

II. 

Forsögn fyrir fjárkröfu. 

ÁM. 344. Fol. bL 62a skb. c. 1350 II; AM. 351. Fol. 
133a skb. c. 1360 II; AM. 48. 8vo bls. 89 I skb. c. 1360; AM- 
350. Fol. I, bls. 161 skb. skr. 1363. 

UEQ fiarkrofv^). 

At gvðs vitni kref ek þik fiar þess er vattar vita [eða 
þv geingr við^) at þv átt at ivka mer. legg ek þer við ran ok 
þvilika sekt sem Iðg vatta ef þv gelldr mer^) eigi. ^ju kref 
þik at or[ð]fv]lv ok Iðgmali rettv at vitni þinu 4 ok þinu H 
ok allra þeirra er orð min heyra, 

III. 

Forögn fyrir heimstefnu. 

AM. 350. Fol. bls. 162 skb. skr. 1363 il; ÁM. 344. Fol. 
bl. 62a skb. c. 1350 ÍII; AM. 351. Fol. bl. 133a skb. c. 136^ 
III; AM. 48. 8vo bls. 89 II skb. c. 1360. 

her segir um heimstefno®). 

At Guðs uitni stefner ek þer ^J^. heima sa xiiij. natt^ 
fresti [a. j^. uil ek at þu ser þa heima. ok lukir'^) mer 
mina þersa. stefnir ek þer at orðfullu. ok Iðgmali [rettu^) 
uitni'ö) þinu hi^. ok þinu *^). 

IV. 

Forsögn fyrir fjarsóknum. 

ÁM. 350. Fol. bls. 162 skb. skr. 1363 III. sbr. V. 

fiar soknir. 

Ek bioðumz til uiðr tðku fear þers er ek krafða af H*'* 
aa stefnu dag, krefr ek nu enn sem furr þik þersa &3>r. 

uerndir 350; [W N". son ok þinu N° N. son, 350; ') vm fiar- 
krafir 351; fiarsoknir ok krafir 48; her hefir furst u[tti] fiarkröf 350J 
[sl. 350; sl. 350; ') heimastefna 344; [vm] xiiij. natta stefnv 351' 
heimstefna 48; ^) [ok luk 344, 351, 48; «) þa b. v. 344. 351, 58; 
endar 351; hér endar 48; *') [sl. 344. 



1330. 



FOESAGNIR. 6 55 



'®gg ek sekt við ef æigi er golldit. at uifcni þinu. ok þinu ok 
^'lfa er orð min heyra. 

V. 

Forsögn að bjóðast til viðtöku fjár. 

AM. 344. Fol. bl. 62a skb. c. 1350 IV; ÁM. 351. Fol.bl. 133a 
^^0. c. 1260; AM. 48. 8vo bls. 90 skb. c. 1360, III. sbr. IV. 

Krafa^). 

Ek bioðvmz til viðtokv íiar þess er ek krafði af þer 4. 
a heimstefnv degi. kref ek nv scm fýr þik 4 þessa fiar ok 
^^gg ek þer fvlla laga sekt við ef þv gelldr eigi at vitni þinv 
4- [ok þinu 4 et cetera^). 

VI. 

Þingstefnuforsögn, 

AM. 344. Fol. bl. 62a skb. c. 1350, V; AM. 351. Fol. bl. 
Í^^a skb. c. 1360, V; AM. 48. Bvo bls. 90 skb. c. 1360, IV: 
350. Fol. bls. 162b skb. skr. 1363 IV. 

þingstefna^). 

Ek sker ber boð vpp ok læt ek þat boði fýlgia at ek stefni 
^^^S at 4 a þingstað rettvm a. v. natta fresti. kref ek at þar 
^*^^i bændr allir^) i hrepp eptir skýlldv sinni en flýti^) aðr boð 

Iðg vatta vm allan hrepp [at vitni þinv 4^). 

VII. 

Stefnuforsögn. 

slrK ^^' ^^^- ^ol. bl. 62a skb. c. 1350, VI; AM. 351. Fol. 133a 
c. 1360, VI; AM. 48. 8vo bls. 90 skb. 1360, V; AM. 350. 
^ls. I6;ib 8kb. skr. 1363, V. 

Stefna'). 

At guðs vitni ok goðra manna stefni ek [þer^) 4 til þess 
™P:s er nv var stefnt a 4 [dag at 4^). mvn ek þa þar koma 



^ vm viðtokv fiaar 351; krof 48; [b. v. 48, vni þingstefnv 351; 
«r seger vm atfararþing 350; ') her b. v. 350; flytia 351, 350; [b. 
) vm stefnv 351; stefna til þings 48, 350; [sl. 350. 



656 



FORSAGNIR 



1330. 



at krefia þik fiar niins. stefni ek þer at orðfvllv ok Iðgiöali 
[rettv at vitni^) [4 ok þeirra er orð min heyra^). 

VIII. 

Fjárkröfuforsögn á þingi, 

AM. 344. Fol. bl. 62a skb. c. 1350, VII; AM. 351. Fol bl. 
133a skb. c. 1360, VII; AM. 48. 8vo bls. 90 skb. c. 1350, VI; 
AM. 350. Fol. bls. 162b. skb. skr. 1363, VI. 

fiarkrafa^). 

Ek 4 krefr her [i dag^) a þingi fiar mins þesB ör 
vattar vilia bera^) at þv att at Ivka mer. legg ek [þer^) við 
þvilika sekt sem Iðg vatta ef nv er eigi greitt. kref ek at 
orðfvUv ok Iðgmali rettv at vitni þinv. [ok þinv ok allra þeirra 
er orð min heyra^). 

IX. 

Eiðsforsögn vitnis í skuldamálum. 

AM. 344. bl. 63a skb. c. 1350, VIII; AM. 351. Fol. ^l. 
I33a skb. c. 1360, VIII; AM. 48. 8vo bls. 90 skb. 1360, VII; 
AM. 350. Fol. bis. 162b skb. skr. 1363, VIL 

vitni'), 

Til þess leggr þv hðnd a helga bok ok þat segir gvði at^) 
þv heyrðir skilýrði^) þat at 4 atti at Ivka ^j. sva marga avra 
sem nv talda ek ok sva friða ok a þann tima^^) ok i 
stað^"), þetta vitni ber þv eigi sakir minnar vinattv^^) við 4 
hatrs við helldr sakir sannenda. 



X. 

Eiðsforsögn vitnis í skuldamálum enn. 

AM. 344. Fol. bl. 62a skb. skr. c. 1850, IX; AM. 351. Fol>' 
133b skb. c. 1360, IX; AM. 48. 8vo bls. 90—91 skb. c. l^^^' 
VIII; AM. 350. Fol, bls. 162b skb. skr. 1363, VIII. 



1) [b. V. 48; [b, v. 350; vm kröfv 351; her segir nm 1^^^ 

krafir 350; ') [sl. 350; nu, b. v. 350; [b. v. 350; ') vm eiða^^ 

vitnisburð 351; vitnisburðr 48; her sef?ir um eiða 350; at þar va 

nœr ok b. v. 350; þoirra b. v. 350; N, b. v. 350; uuinaO) ^ 



1330. 



PORSAGNIB 



657 



vitni^). 

Til þess leggr þv hðnd a [helga bok ok þat segir þu Guði^) 
þar vartv nær ok heýrðir a at 4 krafði fiar ains þess er 
^attar vissv [at hann atti^) at Ivka honum ok hann stefndi 4 
öiiDa a xiiij natta fresti ok þann heimstefnv dag [var ek^) 
l*^^^ við er hann krafði fiar sins [a 4^) ok lagði sekt við ef eigi 
^ön lokin^) [ek var^) ok við at hann stefndi þing her i dafí at 
4» ok stefndi 4 til þessa þings at Ivka honum fe sitt, sva 
^eýrða ek^) ok at 4 krafði 4 opt sinnis^) fiar her a þinginv 
lagði sekt við^^). þetta vitni ber þv [eigi sakir neinnar vin- 
áttv^) við 4 ne hatrs við 4 helldr sakir sannenda]. 

XL 

Forsögn fyrir upptekt fjár. 

iqpu^^' ^^^- ^^^' ^^^- ^^^- ^^^^' ^^- 3^1* Fol. bl, 
Au ^^^- 1^^^' ^^*^ 91 skb. c. 1360, IX; 

350. Fol. bls. 162-63 skb. skr. 1363, IX. 

vptekt fiar*2), 

Nv sakir þess at eigi Ivkaz jieningar minir her i dag sem 
^k hefir kraft af 4. þvi at guðs vitni ok goðra*^) manna kref 
bændr þessa til heðan af þinginv at fara með mer til heim- 
^■'^ H^*) þar^^) at dæma ok virða mer þar skvlld mina af hon- 
þar fvllretti a ofan af fe hans. nefni ek til þessa [.xij. 
^öa fleiri, 4 gy^ kref ek þingmenn alla til þessaRar ferðar 
^aka fe mitt vpp eptir þeirra domi eða virðingv legg ek her 
^J^^ við ok laga rán hverivm er eigi feR eptir skýlldv at vitni 
P^^^ H ok þinv 4^^) ok allra þeirra er orð min heýra. 

XII. 

Eiðsforsögn vitnis í áverkamálum. 

^Magn. 350, Pol. bls. 163a skb. skr. 1363. X. 



3j r.„ ^ eiða ok vitnÍBburðe 351; vitnisburðr 48; her segir um eiða 350; 
^ úr 1344. olt-guði, felt úr 48; =*) [felt úr 350; [vartu350; ') N. 
350^^?J ^^^' ^^^^^ ^^^' [Þ^^ ^^^' [heyrðir þu 350; sagðz 

351- }? ^^^^^ ^ ^^^' 1^""^"*^ ^^^^^ '^^^' ^^^^ ^*^^"^ 

' j ^ ^egií^ um fiarsoknir 350; allra dugandi 350; N, N, 350; 

48, 350; '^) [No. xij, 350; felt úr 344, 350. 



658 



FOBSAGNIE 



1330. 



her segir um eiða. 

Til þers leGr þu hðnd ía helga bok. ok sua skytr þu þinu 
mali til Guðs. at þar uartu næR. ok sátt upp aa. at í^^ H^- 
son ueitti þersar aakuamur 4^. 4^. sýni. sua margar sem 
taldir þu fur oss. ok at þu heýrðir þessi orð sem aðan hernidir 
þu fur oss. at þeir toluðu þau eðr þessum lik. til allz efnis- 
ok understöðu þersa msals. ok þetta uitni ber þu fur engra 
muna skýlld. utan sakir laga ok retttinda. 

at sua stðfuðum eiði. hialpi þer sua Guð. sem þu satt segu' 
her um. Gramr ef þu lýgr, Guð se þer hollr. 

XIII. 

Eiðsforsögn að sverja fyrir áverka og vanrétti við annanu- 
ÁM. 350. Fol. bls. 163 skb. skr. 1363, XI. 

her segir um eiða. 

Til þers leGr þu hond a helga bok. ok þers skytr þu til 
Guðs.at höG þersi eðr aikuamur eðr uanretti gerðir þu æigi. ^ðr 
ueitter. 4^ sem hann segir. at þu hafir honum ueitt. eðr gört- 
ok at þessi orð hefir þu æigi talat til furstr. sem þer ero 
borin at þu hafir talat sa þanu tíma ne furr. 

at sua ötöfuðum eiði sée þer guð hollr sem þu satt segu* 
her um. gramr ef þu her lýgr. 

XIV. 

Eiðsforsögn að sverja fyrir þjófnað. 

AM. 350. FoL bls. 163 skb. skr. 1363, XII. 

her greinir um eiða. 

Til þers leGr þu hond aa belga bok ok þat segir þu Guði. 
at þetta fe er 4 berr sa þik at þu hafir stolit fra honum. Þ^*^ 
tokt þu æigi stelandi hendi. ok engum raðum reðt þu þar til 
at þui u^ri stolit. ok eingin uitandarmaðr uartu um þat. huat 
af þui uarð. þo at þat see horfit. at sua stofuðum eiði. 
etcetera. 

XV. 

Eiðsforsögn fyrír sannanarmann. 

AM. 350. Fol. bls. 163 skb. skr. 1363, XIIL 



FORSÁGNIR. 



659 



her segir um eiða. 

Tii þers leGr þu hond. etcetera. at eiðr saa sem 4° sór nu 
sinni. ok saa er þsa sueR hann. er sannr ok sæR at þinni 
^ýGiu olí æigi ueitz þu annat sannara fur Guði um þetta 
enn hann sór. þetta uitni berr þu fur ongra muna skýlld. 
^^íin til sanninda ok sættar her um. Sua se þer Guð hollr. 
cetera. 

XVL 

Griðaforsögn. 

AM. 48. 8vo bls. 92 skb. c. 1360, XI; AM. 169. 4to skb. c. 
^j^^O, þetta á bls. 1, frá c. 1380; AM. 350. Fol. bls. 163-64 
sfeb. skr. 1363, XIV. sbr. DipL Isl. II, 10, XIV. 

griða maP). 

J nafni favður ok sonar ok [anda heilags^) set ek nv^) 
ok fvllan frið milli þessaRa manna 4 4*). ok^) se kristr 
^ gnðvm með ollvm^) oss [ok iungfrv sancta maria^) ok allir 
Svðá helgir menn. konungr varr ok hans [hinir beztv^) menn. 
^skupar?) ok lærðir^) menn. Iðgmenn [ok allir hinir beztv 
^^^^ö^). set ek^^) grið ok frið [eptir Iðgvm") i ollvm stoðvra 
j^^fndvm ok onefndvm. set ek [grið i milli þessaRa manna eptir 
^andsaliis) ^Q^^Ydi skilyrði'^). [jorð ræðr griðum fur neðan. 
^Pphimin [varðar fur ofan'J. enn seoRfurutan. sa er kringir 
ajll Iðndi^). Sa er [griðniðingr or þessvm griðvm spillir^^) 
l'^kr ok rekinn fra gvði ok goðvm monnvm. hverr^^) sa er 
P^ssi grið helldr vel^^) ok settan frið hati gvðs vingan ok goðra 
^^^^na þöck. hofvm allir gvðs býili ok holldvm^s) yel griðum. 

XVII. 

Porsögn fyrir handlagi. 

^^I. 350. Fol. bls. 164 skb. skr. 1363, XV. 



') her segir um griða mal 350; [heiíags anda 350; =*) sl. 169, 

) N, 350; 5) [b. V. 350; 8) [a3ztu 350; ^) varer b. v. 1G9; idir 

epti ^"^'^^ 350; [vorer 169; nu b. v. 169; [sl. 169; '') [friö 

Betni ^^^í skilorde 169; [b. v. 350. og byrjar nœstu 

arra^t^^ ^^^*^ '^^*''^^^ ^"^* ^^^^^^ ^"^^ ^^^^' 

350 i^.'^^^^^^' heiti griðniðiugr 350; '®} En 350; '^) ual. sætt, b, v. 

' ) íialldit 350. 

42* 



660 



FORSAGNIR, 



1330 



her segir um handlag manna. 

Kristr seai handlag þessana manna. 4, ok 4. en þat felz 
undir handlagi þeirra. at þeir sættaz sa þær Iðgniætar saker 
allar er i millum þeirra hafa uorðit ok giorst. ok nu hafa her 
kierðar uerit fur oss. skolo þeir þat at sætfc ok sæmd hafa. her 
um. sem þeir xij^). menn dðma milli þeirra sem ek nefnir til. 
ok at þui holldnu ok fram komnu. sem domr dæmir. ero þ^i^ 
alsattum sattir. sin imillum. handsalar 4°. 4°. son sua marg^ 
peninga ok aura. at slikum sala stefnum sem dæmiz at greiöa. 
4®. En þar i mot handsalar 4^. niðrfall at sðkum. þeim ajlluai. 
sua at þær se huorki sottar ne selldar. heðan af at guðs uitm 
ok allra goðra manna. er handlag þeirra ssa. ok orð min heýra. 

XVIII. 

Forsögn fyrir ættleiðingu. 

ÁM. 350. Fol. bls. 164 skb. skr. 1363, XVI; GI. kgl. sanil. 
3269B. 4to bls. 131 — 32 skb. c. 1340. 

her segir um ættleiðingar bref. 

feim goðum monnum. etcetera, 

Ek gerir ýðr kunnigt afc æ. 4^ ári yf) noregs konungs. ai 
dag fur kirkiu durum sa 4*^. ættleiddi ek^) 4*^. 4*^. son ^)- 
[broður sinn eðr frgnda er sua heifcir. 4^.^) til gialldþ] ok tí' 
giafar. sess ok til sætis, [til auðs. ok til arfs.^) ok allz þers rettar 
sem logbok vattar at ætíleiðingr aa at hafa at') Iðgum. En ef 
sa gerir skildaga aa [sem ælfcleiðir. ok þeir er lofa ættleiðingiiið-^) 
huern lut af arfi [sá eðr þeir skolo^) taka. eptir hans dag. [s^íö 
ættleiddir ero^^), þa greini hann þat [i brefinu^**). þa helldu þau ^ 
einni bok aíll. 4^. [4^ 40. 40.10) er ættleiddi. ok 4« 4° son^*) ör 
[ættleiddr var.»2) ok 4^ 40. son^^) er iataði arfi. for þersi ættleið- 
ing frara. sa sðgðu airi. stað ok tima. þorsum monnum hea u^^"" 
andum með mer. 4**. 4^ sýni. ok 4° 4«. sýni^^), heýrðum 
þersi^^) orð þeirra. [ok skilriki^'^). ok ssam [furr greinfc^^) handlag 
þeirra [ok atferliio). ok til sanninda [her um setfcum uer uor 
insigle fyrir þetta bref er gert uar^^). 



J) uel, vj,. hdr. yfír línunni; ') b. v. 3269; sl. 3269; ') sinn. 
350; [N. sun. til fiar þæss er hann gaf honum þa. ok nefniþat, 3269, 
[sl. 3269; eptir 350; [sl. 3369; ') [haus huerr skylUli 3269; ' ) 
[bI. 3269; ") sl. 3269; [ættleiddir voru 3269; '') [etcetera 350. 



1331. 



VILLINGAHOLT. 



661 



XIX. 

Forsögn fyrir lýsing ættieiðingar. 

AM. 350. Fol. bls. 164—65 skb skr. 1363, XVII; Gl. kgl. 
Sf'öil. 8269B. '4to bls. 132 skb. c. 1340. 

lýsingh ættleiðingar. 

Atuitniallra lögrettumanna. lýsir ek heridag [i Iðgrettu^) 
settleiðingu. 4" sonar er. [^J^ son^) ættleiddi tilarfs eptir 
^^^' ok þeir iatuðu [ok uppgafu. arf ok ættleiðing eptir Iðgum^). 

þa stoðu næstir til arfs eptir hann. []ýsi ek ok her Jaga or- 
skurði í-jo. Iðghmanz. er hann sagði þessa ættleiðing lögliga. 

vbrigðiJiga standa eiga ura alldr ok æfi. heðan af. ýðr m. 
^^ýrandum. ok samþýckiandum þenna hans dom. at lögmali 
^^^t". at uitni þifíu ^J^ ok þinu ^jo^). 



|1331j, 

*ALdagi Viilingaholtskirkju er Jón biskup [Haldórsson] setti. 

^ Landsbókas. 268. 4to bl. 20a skr. 1601; AM. 262. 4to bls. 13 
^^'•,1625 eptir gömhi máldagakveri 1 Skálholti. Máldagar þessir 
^í*ness]jingi, er iiér konia á eptir, standa allir saman í handrit- 
ö^tti í einum iiokki, og virðast vera eptir Jón biskup Haldórsson. 

VillijngahoUtt. 

Suo mikit tok jon prestur erlendzsson med kirkiunne j 
^^llijnnga hollti. fimm^) kyr oc xviij. ær. 

Jtem j skrvda messuklædi. iij*). alltara klædi. kalek. 
^^sa. ij. nauunlog oc glodaker. alltarisduk. kerttistiku med 
P^r. lectara. tuo tiolld vmm sonnghus. mariuskript. mess- 
^^^^S^r ketil^). fiorar kluckur. fonntklædi, skirnar sá. fimm 
^"^rkur vax. slopp oc kapu. peturs skript. 

Þ^r skal vera heimilis prestur oc taka fiorar merkur. 

þar skalocvera diáknne. vij. vikur edr kuenngilldur omagi 
!^^^^^°^Jq ^ viU skipa. 

innar^ '"^* ^^^^* ^"^^^ ^^^^^ ættleiðingh ger eftir ollum orðum bokar- 
fuli * ^^^^ ^^*^*^^ Þ^^ S^^^' ^y^^ Þ^ssí ættleiðinghu at orð- 
^ olí logmali rettu at uitni þinu. N. ok þinu .N., 3269; vj. 262; 
^ ^'''^ 262; ketill 262; bI. 268. 



662 



HOF OG GiNÚPR í KYSTRAHREPP. 



1331. 



402 [1331J. 

Máldagi Maríukirkju að Hofi 1 Gnúpverjahrepp [er Jóns biskup 
Haldórsson setti]. 

Landsbókasafn 368. bls. bl. 20a— b skr. 1601. AM. 263. 4to 
bls. 13 skr. 1625 í Skálholti eptir gömlu máldagakveri. 

Hof [j Eystra hrepp*). 

ODariu kirkia at hofl á þria hlute j heima lanndi. þn^ 
hluti j skamnibeinstoduín. 

þriar kyr oc eina á oc xx. 

messuklædi ij. oc bokul at auk. kantarakapu oc slopp. 
kalek. kluckur þriar. merki. smellta kross. alltara klædi tuo. 
glodaker oc elldbera. keittistiku oc adra brotna, mariu skript 
fornna. munnlogar ij. halft annad hunndrad j bokum. 

þanngat liggia vnder skammbeinz stadir oc hof. 

halfur lýs[i]to]lur fra midhusum. oc hálfur vr skardi. 

svnngid huernn dag helgann j þranndarhollt oc takast af. 
iiij. merkur. 

half mork or skardi. 

þar skal vera prestur oc diaknn^). 

[Jtem gafst ein kyr med liki gudmundar vr þranndar 
hollti^). 



403. [1331]. 

Máldagi Ólafskirkju að Gnúpi í Gnúpverjahrepp [er Jón 
biskup Haldórsson setti]. 

Landsb. 268. 4to bl. 20b, og 127b (að eins upphaf) skr. 1601; 
AM. 262. 4to bls. 13. skr. 1625 í Skálholti eptir gömlu máldagakveri. 

Nvpur j Eystra hrepp. 

OlaisMrkia [at gnupi*) a suo mikid j heimalanndi sem 
prestz skylld oc diáknna heyrir^). 



[sl. 262; =*) [diakne 262; [mun vera yngri viðbót; [a gnupu 
eystra hrepp 268b; til, b. v. 268b. 



[[niju kugiUdi. fiorarmerkur vax. xij. aura j bokum. smellta 
'^^088. alltari[s] klædi [.ij, og einn duk. CDariuskriptt. olafs- 
^'^riptt. messuklæde^) kalek. glodaker kerttistikur ij. alltaris stein. 
^hQknv fiorar. slopp. kolu. fontklædi. 

þar liggia vndir xj bæir at tijvnndum oc lysitoUum. 

eru þar þriu bænbus. tekst af einu mork. enn hálf mork 
huoru audru^). 



404. [1331]. 

M^LDagi Maríukirkju í Steinsholti [er Jón biskup Haldórsson 
setti]. 

Landsbókasafn 268. 4to bl 20b— 21a. skr. 1601; AM. 262. 
bls. 14 skr. 1625 1 Skálholti eptir gömlu máldagakveri. 

Stein[s]hollt. 

CDariukirkirkia j steinnshollte a heima lannd allt med 
Sognum oc giædum. 

V. kyr. xij. ær. vxa fiog[ur]ra vetra gamlann. hunndrad i 
^'oru. c. j vidum. sio fiordunga kietil iOc tunnu fyrir hunndrad. 
^essobækur þriar. oc messuklædi ij. kalek. kluckur fiorar oc 
^iollu eina. glodarker oc kolu, kerttestikur iij. krossar ij. oc 
'^^'oss med stðg^). marivskriptir ij. merki. skirnar sá. vatzketil. 
^íltaris klædi iij. stola ij, lectara ij. sacrarium. munnlðg oc 
'^S' ij. aurar vax. 

þangad*) liggia fiorir bæir ad tyvndum oc lysitollum. 

eru þar ij bænhus af. takast vj aurar af audru enn half 
^ork af audru. 

þar skal vera prestur oc taka fiorar merkur. 



[b. V. 262; '] [hun a jiinan sig et cetera 268b; stag 262; 
þft^hat 262. 



664 



HRDNI. 



1331. 



405. [1331]. 

Máldagi Maríukirkju í Hruna [er Jón biskup Haldórsson 
setti]. 

Landsb. 268. 4to bl. 21a— 22a skr. 1601; AM. 262. 4to bls. 
14 — 16 skr. 1625 í Skálholti eptir gömlu máldagakveri ; önnur af- 
skript er á bls. 6 — 8 frá hér um bil sama tíma (= 262b), en ei" 
lakari og rangt skrifuð og hleypir úr. 

Hruna^). 

Kirkia j hruna er helgud sælli gudz modur marig oc bin- 
um heiiaga tomasi erchibiskupi oc hinum helga þorláki biskupi 
00 hinne helgu mey katrijnu. 

hvn a heima lannd allt oc kaldbak oc þorarinzstadi til 
forsia. oc skal þar greida af ij merkur fatækum manni^) ein^ 
um skylldaustvm af ætt arnnsteins. skal af runa stad fa til 
vidu vr skogvm stadarins til íiarhusa. enn ef norrænn vidur er 
til lagdur þorarinstada. þa falle af landz leigu. 

Grafar kirkia liggur thil songs j runa. Lann[g]ho]It bid 
efra. rafnnkelzstadir oc hellishollt. backi oc brydiuhollt oc 
berghylur oc kalldbackur. horgzhollt, oc laxardalr. oc sol- 
heimar. 

Tijvnndir liggia til runa af þessum fyrr nefndum bæivm 
nema grof oc half j lanngahollti. 

af þessum bæum er oc tijunnd j runa selium badum oc 
jsabacka. 

lysitollar allir eru til runa. vr heima þijngum oc af backa 
enn hálfir vr grafar þijngum. 

Groptnr er og j runa af þessum ollum bæium. sem fy^^ 
eru nefndir oc þessvm thil. kogsvatnn^) oc lavgar tuennir^) 
skiphollt, oc haukhollt. jeta^) oc þorarinsstadir. 

kirkia j runa a fiog[ur]ra velrvnga eldi i langbollt. skal 
sa vid taka er þar byr at ODichaelz messu. oc annast thil fai' 
daga. og abyrgist sem log votta. 

runa kirkia a oc veidi i laxa Utlu ij daga j huerri viku. 
vt j laxár os fra vppsprettum. skal sa er runa kirkiu a. kiosa 



') þannig268; þetta er ellsti maaldagi kyrkiunnar j bruna262b; monDum 
262a- b; = kópsvatn; þannig öll; ^) þannig 268 og 262s; sl. 262b. 



1331. 



HRUNI. 



665 



^ariu messu sijdare hueria daga er hann vill hafa^) þaug 
^issere. 

stadurinn j runa á oc torfskurd j backa lannd. á torfmyre 
suo sem hun þarf til elldividar oc íiog[ur]ra hesla beit medan 
torfverk eru hofd. 

stadurinn a oc beit j horkzhollt tuo manadi auUu fie. j 
annad msal sijdan lomb eru færd fra saudum. 

þessa á runi skoga. hellirs skoga. alftavollu. þorsteinz- 
^ofda. mariuhrijs oc knausa med ollum fornnvm vrbm 
^erkium. 

þessi er kennemanna skylld i runa presta tueggia oc messu 
diaknns. 

þetta a runa kirkia j kuikfie, x. kugilídi saudfiar. oc x 
'^^gilldi nauta. iiesta iij. kugiUda. oc merross ij kugilld. 

rvna kirkia á vj hundrud jnnan veggiar j bulutum. má 
Þ^t greida j reckiuklædum. j mat oc heyvm oc husbunadi oc 
odru þuij sem þarf ad hafa oc virda thil frijdz. 

þetta er j kirkiu skruda. fimm presta messu fot. oc ij^) 
*ialDQat.icur. sloppar. iij. kanntara kapur. ij. oc messu fata 
stack. viij, ailtaris klædi oc dukar ij glitadir. kalekar ij oc 
stendur annar vj. aura enn annar ij ortugar hinnz ix eyrirs. 

gylldr^). vj. merkur vax oc reykelzis. aspiciensbpkur iij^). 
^** taka xij. manadi. [iiij. lesbækur. er taka xiij mánadi. gudz- 
spialla bgkr ij er taka xij manadi^) gradall oc coUectarius oc 
^^quenciubok er taka xij manadi. ymnarius oc suffragium og 
^^pitularius alltarisbok. handbok. rijm. ij. oc ártijda skra. 
*^^^idz salltare®) oc mariu psalltara. mariu saga oc kross sogor 
^^<iar oc vppreistar saga. jons saga postula. clemens saga. for- 
^^lö. ceciliu saga. CDarie jartegnir a latinu. Glodarker. gler- 
þrijr. kerttistikur. iiij. rodukrossar tveir smelltter. oc 
^''Hí' hinir. CDariuskriptt. ein gylld ok onnur skriptt steind su 
sem a er vppreistar sagha. fonz vmmibunadur oc lysisker. skrijn 
tiolld vmm hverfis kirkiu. oc jarunstika stor. þrijr lectarar. 
^erki ij. kluckur. vij. paska kerti af tre. ampli^). kirkiu las. 



') V. 262; tvar 262; gyllda 262; *) ij, 262; ') [feit úr i 
^^^í ') psalltara 362; lampe 262a. 



666 



REYKJADALR. — TUNGUFELL. 



1331. 



munnlog. ejrn stoll. oc vatzketill. elldberi. kerttastockur. oblatu 
budkar. iij. handklædi. iiij. messv fata kista. krismaker. slitós 
steinn. 

þetta gaf þorarinn rolfsson^) til runa stadar [þa er hann 
atti horshollt^) [laxar gliufur] oll nordur fra kalldbakzlandi. 
[skal sa^) þo er j horkzhollte byr fa ij. menn til safnnz [um 
kall] bakzheidar med runamonnum huertt haust thil allra 
logretta^). 



406. [1331]. 

Máldagi Maríukirkju í Keykjadal [er Jön biskup Haldórsson 
setti]. 

Landsb. 268. 4to bls. 22a skr. 1601; AM. 262. 4to bls. l^ 
skr. 1625 í Skálholti uptir gömlu máldagakveri, 

Reýkiar Dalur. 

COariu kirkia j reykiar Dal a heimalannd allt. skogar topfc 
j luciuhofda. 

iij. kyr. XXX. asaudar. eitt gelldfiar kugilldi. 

ij. merkur vax. halfann íiordung lysis. kantara kapu- 
messuklædi. glodarker oc artijda skrá, kluckur, iiij. alltaris- 
klædi. iiij. med dukum. þrijr krossar. Juciuskript. tiolld. messu 
fata kistu. vatz ketil. kertistikvr. ij. skrijn med helgvm dona- 
vm. munnlog. 

þar liggia til .iiij. bæir ad tijvnndum oc lysitoUum. 

af Iðgvmm tekst half mðrk. 

þar skal vera prestur. 

[eina bok^). 



407. [13B1J. 

MáldaGI Tungufellskirkju [er Jón biskup Haldórsson settij. 

nefndr 1 Vilcli.; =*) [b. v. 262b; þa(!) 268; *) [sl. 262b; ') [stendr 
aptan við, og er ekki vísað inn; mun vera seinni viðbót. 



133L 



TUNGUFELL. — HAUKADALR. 



667 



I^andsb. 268. 4to bi. 22b, 127b skr. 1601; AM. 262. 4to 
17. skr. 1625 eptir gömlu máldagakveri í Skálholti. 

Tungufell. 

Kirkia j tunngufelli a suo mikid j heima lanndi sem prestz 
skylld heyreri). 

kyr. ij. [eina a oc xx^). 

Diessoklædi [oc kalek. krossa fiora. tiolld vmmhuerfis sig. 
^'öpp oc kantara kapu. kluckur fiorar. ketil oc merki. munnlog. 
'^^rttiatiku. glodaker iiij. alitara klædi med dukum. paxspialld. 
^ ^ura j bokum. iij merkur vax oc reykelsi. fontklædi^). 

þangad^) liggia vnndir ij bæir. 

þar skal vera prestur heimilisfastur. 



408. [1331]. 

Maríukirkju í Haukadal er Jdn biskup [Halddrsson] setti. 

Landsb. 268. 4to bl. 32b— 23a skr. 1601; AM. áto bls. 17 
rr^.^ skr. 1625 í Skálholti eptir gömlu máldagakveri. 1355 brann 
*''kja í Haukadal og nær allr skrúöina (Skálholtsannáll). Flateyjar- 
^"«áll setr það sé 1362. 

Hauka Dalur. 

Kirkia j haukada! er vijgd af jone biskupi. helgud med 
S^^i hanns sætustu^) modur. andree postula. martino biskupi. 
hinne belgu barbare. 
hun aa j heima lanndi fiordung. 
^iij kyr oc Ix asaudar. ross. ij. 

þanngad^) skal giallda fra gyiarhuoli. ij. saudi veturgamla 
'^^örtt haust. 

fra felli savd veturgamlan. 

einhollti'^) huertt haust saud veturgamlan. 

fra holum annad huertt. xx alnar vadmalz a vor eda saud 
^^^vetrann. 



') til b. V. 268b; =») [sl. 268b; [et cetera 268b; *) þaghat 262; 
sætastu 262; «) þaghat 262; ') Einehollti 262. 



668 



HaUKADALR. ~ BRÆÐRATUNGA. 



1331. 



vr bratta hollti^) huertt vor ein ær, 

vr háfi vætt miolz eda fimm aurav vðru. 

bier med liggia thil kirkiu tijvndir af xi. bæium. vtan j 
einihollti^) er heima kyrkiu tijunnd heima manua, oc j nedra 
haukadal. hálf oc lysitollur. 

Skal þar vera prestur oc diaknn. syngia j einehollt^) ann- 
ann huernn dag helgann. syngia onguar hatijdir þar. aptann- 
sonngua ne ottu songua nema bondi j haukadal lofi. vtann 
þorlakzmessu. 

j nedra haukadal ska) syngia hinn fiorda huernn sem 
lijtzt«) thil. 

bænhus songur er j mula. kelldna hollt. bratta hollt. hola 
00 dramboddzstadi. 

þessir lutir fýlgia kirkiunni j skrudi. messuldædum oc 
bokum. kluckur vj. bi[a]lla ein. tiolld vmm alla kirkiu. merki 
ij. tabula yfir alltari. krossgýlltur. skrijn med helgum domum* 
texti sylfurbuinn. apocalipsis silfurbuinn. glergluggar. iiij* 
glodaker ij. kerttistikur iiij, munnlogar ij. ampli. vatzkarllz^) 
brot. kalekur. marteins lijknneski. þarlakz lijkneski. alltaris 
steinn laus. solarsteinn. elldbere. messijngar ker. krossar fiorir 
med tre, kirkiu ketil. fontz vmbunadur, paska kertti. mess- 
ijngar ketil. oc kolu. lectarar ij. stoll fornn. baksturjarDn- 
kuernn. kistur ij. vj oc xx. smabækur, fimm manna messu- 
klædi oc iij. hocklar vmm framm. messuserkur oc messostackur. 
fimm kantara kápur. ij. dalmatikur. fiorir sloppar. alltarisklædi 
V. alltaris blæia. ij dukar glitadir oc sottdriptir yfir marteiDS 
skript oc þorlaks. 

lagdi þordur thil anndres lijkneski oc tabulum nytt yfi^' 
alltara^). 

[kirkian a oc hvnndrad voru*^). 



409. [1331]. 

MAldagi Andréskirkju í Bræðratungu [er Jón biskup Haldórs- 
son settij. 

bratthollti 262; ciiiuliollti 262; ') lyst 262; ') watzketilz 262; 
*) þannig; [niun seinna við bætt. 



1331. 



BRÆÐRATUNGA. — TORFASTAÐIR. 



669 



Landsb. 368. 4to bl. 23b skr. 1601; AM. 262. 4to bls. 19 
1625 í Skálholti eptir gömlu máldagakveri. 

Brædratunnga. 

Anndres kirkia j tunngu a suo mikid j heimalanndi sem 
Pí^estz skylld heyrer, 
ij kyr oc xij ær. 

messuklædi þrenn. kantara kapu. hokull laus med pell. iij. 

^Htaraklædi. mariu skript oc anndrees skript. tiolld vmm- 

'^^erfis sig, slopp. kerttistikur ij. munlogar ij. glodaker. elld- 

klockur iiij. biollur iij. dukar þrijr» kross oc brijk yfir 

^lltari. merki ij. vatzketil. fontz vmmbunijng. glerglugg. 
kalek. 

þangad^) liggia ij. bæir ad tijvnndum oc lysitollum. og 
^^^gnr er j skiphollt. takast þadann tuær merkur. 
þar skal vera prestur. 



*10. [1331]. 

''^^LDagi Maríukirkju á Torfastöðum [er Jón biskup Halddrs- 
setti]. 

Landsb. 268, 4tö bl. 23b— 24a skr. 1601; AM. 262. 4to 
^•19 skr. 1Ö25 í Skálholfci eptir gömlu máldagakveri. 

Torfastadir. 

^ariu kirkia at torfastðdum a heimaland allt med gðgn- 

giædum. 
skogar teig j sanndvatzhlyd. 
afrett fyrir nordann votnn. 

• • • • 

^^y. kyr. iiij ær oc xx. 

löessuklædi. ij. kalek. smellta kross oc textum evangeliorum, 
J/taraklædi þriu oc ij duka. kerttistikur iiij. kluckur fimm. oc 
. ij. munnlogar ij. tioUd vmm kor. oc vtar audru meig- 

brijkar klædi ij. glodaker. oc elldbera. fiorar merkur j 
'"^^^ 00 pvnnd vax. 



þaghad 262. 



670 



HLÍÐ í BISKUPSTUNGUM. 



1331 



þanngad^) liggia vnndir. xj. bæir. 

Til fellz er svnngid. hinn fiorda huernn dag oc tekstz 
heima half mork tijvnndar, oc hálfir lysitollar. skal syngia 
fyrri nicholas messu. tekur prestur mork. j mýcklahollte sex 
aura. vatnnlausu hálf mork. 

þar skal vera prestur oc diakn. 



411. [1331]. 

Máldagi Maríukirkju í Hlíð í Biskupstungum [er Jön biskup 
Haldórsson setti]. 

Landsb. 268. 4to bl. 24a skr. 1601; ÁM. 362. 4to bls. l^ 
— 20 skr. 1625 eptir gömlu ináldagakveri í Skálholti, 

[Hlijd eda vthiijd^). 

COariukirkia j hlýd á heima lannd hálft med gognnum oc 
giædum. 

xiij. kyr oc naut tuæuett. oc eina á oc xx. 

c. vadmala. x. aura j vaxe. messu klædi þrenn. kalek. 
kluckur fiorar oc biollur. ij. alltara klædi v. þrijr dukar. tioHd 
vmmhuerfis sig vtann ei[g]i vtar vmm þuertt. silfur kross lijtinö. 
mariu skript. merki ij. glodaker oc olidbera. kerttistikur iij- 
litlar oc ein jarnnstika stor. munnlogar ij. messijnngarker. 
messufata kistu. cc. j bokum. 

þangat^) liggia vnndir vij bæir ad tijvnndum oc lysi' 
tollum. 

þangat liggr half mork af vatnnlausu. hálf mork vr 
vthlyd^). hálf mork frá reykium, half mork frá styrsbrecku. 

þar skal vera prestur oc diáknn. 

Jtem diacknna klædi. vtan dalmatica. þorlaks skrift 
morkur psalltare. [halft annad. c. i voru^). 

') þaghat 2Q2; [þaiinig 268 og 262, en er án efarangt, því þetta 
er vÍBt Austrhlíð; þaghat 262; þanuig 268 og 262; ^) [neðan við og 
ekki vísað inn í 268; vantar í 262. 



1331, 



GAULVEEJABÆB 



671 



412. [1331]. 

^Aldagi Maríukirkju í Gaulverjabæ [er Jón biskup Haldörs- 
son setti]. 

Landsb. 268. 4to bl. ð4b-25a skr. 1601; AM. 262. 4to bls. 
^0—21 skr. 1625 eptir gömlu máldagakveri í Skálholti. 

Bær j floa. 

ODariukirkia j gaulveriabæ oc hins heilaga þorlakz a allt 
'^^iina lannd med gðgnum oc giædum. 

þessar vtjardir. haugh. hella'). gotu. akurlannd vnndir 
^selldijng kornns a loptzstodum arliga oc þara medur sem 
^^gist og veturbeit verkhestum ij. oc fololldum''^) tueuetrum 
oc yngrum. og saudum fyrir vcstanu gotu. [sia beitt hefst^) er 
^audur kemur frá rettum oc til þess er lomb fara a burtt á 
^^r. nauta beit. vnnzt vj vikur eru af sumre. halfann huah*eka 
^mm allar fiorur eiga gaulveiiar vid loptstadamenn og so at 

^i'a at weidum. enn fiara skiptist ad weturnottum oc eigu 
^•^^ir austur frá hvsi enn adrir vestur vidreka. Enn fiskreke 
^kiptist ad kasa skere. oc eiga gaulveriar sin missere huora 

^**u. soJuanam eigu gölueriar oc þangskurd. Eigu þeir oc 
^í^ipshofnn naust fioss oc kornngard at giora allir^). þeir skulu 
^Wa er j gaulveriabæ bva firir beit á myre oc a voll vid þa 
sambeit eiga. áltarhreidur oll huar sem finnast j galltarstada 
^Qndi. j vallar lanndi. selfor a nedravoll oc skal þeim þar 
^ j bæ bua hus oc sýruker^). staudul oc kuijar. fiðitugan 

^^^' j selia lannd. allir þoir menn er sambeita eigu vpp a 
^^llu skulu hafa j trod fie sitt vpp j frá olafsmessu. eitt tre 
ti! bruggu^) a gierdalæk^), j nes er stodhrossabeit enn 
^ hamri er tueggia gelldhesta beit. a galltastodum er ij. hesta 
^^'^ j alogum. 

Þessi voru kuikfie medur bæiar kirkiu þá er sijra ormur 
Pör[s]son tok med®). xx kyr. vj tigir asaudar^). fiorutygir 



9 



^ *) henar262; foloddumO) 268; [skal beit hefiast262; ') sl. 262; 

staukk 262 (=:8tekk?); bryggliu 262; ') Gardalæk 262; vid 262; 
f asaudir 268. 



672 



HRÍSAR í HELGAFELLSSVEIT 



1332. 



veturgamlir. vj. saudir gamlir. þrijr þrevetrir. vj naut vetur- 
gavmul. iij. tuævetur. eitt þrevætt. v kalfar. vij hundrud J 
hrossum. fiordunguroc xx smiors. fimm fiordungar mors. [halfö 
husvætt^) miolz. vj nauta limer. eitt krof. tuiju tigir skreidar. 
ij tunnur skýrs. atta hunndrud jnnann veggia. [hia c^). 



413. 2. April 1332. i Skálholti. 

Máldagi kirkjunnar á Hrísum í Helgafellssveit, er Jón biskup 
Haldórsson staðfesti. 

Menn hafa ætlað, að sú staðfesting Jóns biskups, er hér 
fylgir þessum máldaga, ætti viö landamerkjaskrá Helgafellsklaustrs 
frá hérum bil 1250, sem prentuð er í Dipl. Isl. I, 142. En 
þetta er án efa misskilningr einu, sem er sprottinn af því, að j 
handritinu AM. 264. 4to, sem elzt er þeirra, sem nú 
þekkjast af þessu bréfi, er fyrst máldaginn, því næst staðfestingio 
og þá landamerkjaskráin, en með svo óljósri aðgreining, að stað- 
festingin gæti átt við hvort sem vera vildi. fað er og eölilegt að 
biskup á 14. öld samþykki og staðfesti máldaga kirkna, þó bænda 
kirkjur sé, en hitt er í sjálfu sér síðr eöliiegt, að hann samþykki landa- 
merkjaskrár, þó aldrei uema þær snerti klaustra jarðir. ábótar, 
að minsta kosti í klaustrum Skálhoitsbiskupsdæmis, gátu líklega samiö 
um slíkt upp á sitt eindæmi, alt eins og þeir máttu selja og kaupa 
jarðir og reka o. s. frv. íyrir klaustrin, AM, 264. 4to bls. 
papp. skr. 1606; AM. dipl. afskr. Nr. 1662. 

Kýrkiann j Hrijsum j Helgafells sveit var vijgd thil heyd- 
urs Gude almattugum oc vorre fru sancte mariæ oc postolunfl 
Guds petro et paulo oc hinum heiga þorlake biskupe oc hei- 
lagre katarinæ. 

Enn sa er maldagie kyrkiu þeirrar. ad þar liggur thil 
halftt land ad vlfarsfelle oc ij kugiUde. týund allra heima- 
manna liggur þar til kyrkiu. þar skal syngia paskadag ^^^^^ 
tijder: og sækia prest med heste oc manni þessa daga bada. 
oc færa heim. þar skal syngia annan huernn [dag] laughelg^ 
ann messo. enn fiorda huernn ottusaung. fylgia preste unaiö 
vetur annad huertt madur edur hestur. Grauftur til Helgafell^ 



[hiialf huolvætt 2680) [b, v. 262. 



1332. 



HAUKR. — FROSTASTAÐIR. 



673 



adrar skýlldur. þadan skal oc saungur vera oc greida 
Presti ij merkur. 

þetta aa kýrkiann jnnann sig kluckur iiij. alltaris klæde 
^3- elldbere. las. tiauUd umm kýrkiu. 

Jn nomine Domini amen. 

Vær broder jon med gudz nad biskup j Skalholltte stad- 
ftstum vær þennann maldaga sem hier er skrifadur med þessu 
^*^ru letri 00 jnnsigle. j skalhollte tueim nottum firi Ambrosius- 
^^ssu. Anno Domini cio ccc xxx secundo. 



11. Seplember 1332. i Björgvin. 

^^íTKii Erlendsson og sex menn aðrir votta skiptagerð milli 
Serdísar í>orvaldsdóttur af einni álfu og Sigríðar Sveinsdóttur 
^8 sona hennar Guðbrands og Sveins af annari álfu eptir 

y^ia Sigurðarson bónda nefndrar Herdísar. Bréfið er gert 
"^^iadaghen nesta firir krossmæsso vm haustit j Postolakirkiu 
^suni j Biorgwin a. xiiij. are rikis vaars virdulægs hærra 

^gtiusar med guds miskun Noregs Swia ok Gota konongs». 

^anna)**^^' "^^^^* '^^' ^^^^^ frumbr. í ríkisskjalasafni Norð- 



[1332]. 

^ost'^ l^iskup á Hólum kaupir Frostastaði og Skálá af Árnóri 

si&li F^^^^r- í AM. Dipl. Isl. Fasc. Lxiv, 1, á skinni; fjögur inn- 
frumh ^ ^ fjögur dottin frá; DipL afskr. AM, Nr. 3049 (eptir 
18 T\ ^^s^^'Ptir eru í Bisk. Nr. 2. Fol. bls. 160; Landsbókas. 
ll'.Q'-^^Sogloy 4tobl8. 6— 7. Prentað í F. Joh. Hist. Ecc. Isl. 
eldri r^^* Jón Espólín árfærir bréfið til 1332 (Arb. I, 71) ogr 
Hefn^i^^^ Þessi Frostastaðabréf ekki verið, því Einar Hafiiðason er hér 
verið^ ^''^str (vígðr 1332), og yngri en 1341 geta þau heldr ekki 

tfrostastadabref oc skaalaa oc kaupmalabref egils biskups^). 

Aptan á bréfinu. 
^^Pi- íBi. II. B. 43 



674 



FROSTASTAÐIR OG SK.ÁLÁ 



1332. 



J guds nafne ameD. 

Gerum wer þoruardr olafr kolbæirn æinarr gudmundr 
prestar. orný*) suæirn vermundr aurn^) þat ollum monnuiB 
kunnikt at wer ssam handatæke virdulegs herra egils biskups 
oc arnors frosta med þui skilýrde at arnorr selr alla frosta- 
stade oc skalaa medr ollum þeim hlunnendum sem hann erfde 
epter fodur sinn. Skillde hann taka firer þann helming iard- 
anna sem herra biskup hafde aptr gefit honom konu hans oc 
modur lausaféé voru þat. x. kugillde oc halft þridia hunndrat 
oc. XX. soluuoda. En j mote hinum hluta iardarinnar. skiUdö 
hann taka halfa jord a bræid. oc vera or. x. hunndrada skulld 
vidr brand er þar atte j. x. hundrads jlag. oc her enn ofuann 
aa halft þridia hundrad, Skillde herra biskup aptr stadnum 
halfa iorda bræid efkongrinn kallade ser nockuot j frostastod- 
um, fek hann þa oc kolbæine radsmanne sinum vmbod 
til at taka handsaul af þoraurnu husfreyiu frosta a saugdum 
iordum er þau fýnndizst. ok til sannenda her um settum wer 
fýrnefnder menn firer þetta bref var innsigle. 



416. [1332]. 

\iTNiSBURÐR Einars prests Hafliðasonar og þriggja annara, 
Brandr bóndi frá Höfða hafi borgað að ábyrgjast allar lagaript- 
ingar á Frostastöðum, 

Frumbr. i AM. DipU Isl. Fasc. Lxiv, 2, á skinni að þvi ®^ 
virðist meö hendi séra Einars Hafiíðasonar. Innsigli Eiríks djáko^ 
er fyrir bréfinu; hin dottin frá. (Sigillvm [E]rici To. s.) Dipl. afskr. 
AM. Nr. 3050 (eptir frbr.); afskriptir eru í Bisk. Nr. 3. Fol. bL 
skr. 1641—42; Landsb. 18. Fol., 629; 115, 4to, II, 1, Jón Espo- 
lín árfærir bréfið til 1332 (Arb. I, 71). 

bref vm frostastade^), 
í> eim godum monnum sem þetta bref sia edr heyra senda 



þannig frbr. z= oddný; Hist. Eccl. les: Orn, sem er rangtí 
*) Hist. Eccl. les: Árni, sem er rangt; ') Aptan á bréfinu; neðtir 
sömu hendi stendr •eua mal»; með hendi frá 17. öld: «folio 90 i *y 
EigiUs biskups", og á það við bréfabók þorláks biskups frá 1641— ^2. 



1332. 



FROSTASTAÐra OG SKÁLÁ. — SKÓGAR. 



675 



« 

^ioarr haflidason oc gudmundr preatar eiulfr oc eirikr diaknar 
^[uediu] g[uds] oc sina kunigt gerande at wer vorum þar jhia 
^ sam aa hanndatæke virduligs herra egils biskups oc branz 
Donda fra haufda at holum j hialltadal at nefndr brandr borg- 
atabyrgiaz allar logryptinngar firer frostastade vpp ai þau. 
hundrut er herra biskup lauk brannde firer arnor frosta. er 
.1 lanndinu stod adr. oc til sannynda her vm settum wer fyr- 
^öfnder menn firer þetta bref var jnnsigle. 



417. [1332]. 

Í^öRarna húsfreyja Arndrs frosta samþykkir sölu bónda síns 
^ í'rostastöðum til Egils biskups. 

Frumbr. AM. Dipl. Isl. Fasc. Lxiv, 3, á skinni; bæði innsiglin 
íf^ttin frá. Dipl. afskr, AM. Nr. 3051; afskriptir eru og i Bisk. 
f^- Fol. bls. 213; Landsb. 107 4to, bls. 6-8. Jón Espólín heim- 
bréfið til 1332 (Árb. I, 71). 

J guds nafne amen. 

Gerum vid hrafn ionsson jon biarnarson þat ollum monn- 
^ kunnikt at vid uorum j hia at sira kolbæirn radsmadr at 
oiun} let lesa kaupraalabref þeirra egils biskups oc arnors 
**03ta vm landkaup a frostastodum. sua at arnorr var j hia. 
þorarna husfræyia hans. handsalade þorarna fyrrnefnda iord 
kolbæine. herra biskupe oc holastad til æignar medr þeim 
^^Pmala sem herra biskup oc arnorr hofdu adr gort oc þa 
^ar upp lesinn. ok til sannenda her um settum vid ockr inn- 
^^gle flrer þ^tta bref er gort var þrim nattum sidar en sagt 
^^^P for fram. 



[1332]. 

/^LDagi Nikuláskirkju í Skógum undir Eyjafjöllum [er Jón 
^^^kup Haldórsson setti]. 

_ AM. 263. Fol. bls. 17 skr. 1598: Landsb. 268. 4to bl. lOb 
g^^-^a skr. 1601. Jón biskup Haldórsson vígir haustið 1332 
"^í* prest Hafliðason austr í Skarði á Rangárvöllum. Mun hann þá 

43* 



676 



SKÓGAR. 



1332 



hafa riðið yfir Rangárþing um sumarið og er því þesei máldagi og 
þeit máldagar úr Rangáþingi, sem hér fara á eptir, ef til viU frá því ári. 

í Landsbókasafni Nr. 108. 4to bls. 488—89 (skjalabók frá 
séra Jóni í Hítardal) og í AM. 261. Fol. bl. 75a (afskr. af Gíslamál- 
daga frá 1642) stendr svo látandi klausa: 

t'pá Skálholtskirkja brann á dögum biskups Ögmundar brann 
þar inni raáldagabók sú, sem Michel biskup hafði gert. þessi 
Michel biskup var danskr. Hann varð biskup anno 1385, ríkti þrjú 
ár, fór aptr til Danmerkr. 

Skálholtskirkja hefir tvisvar brunnið. Fyrst á dögum Arna 
biskups Helgasonar anno 1309. í annað sinn á dögum biskups 
Ögmundar. 

Datum í Vilchinsmáldagabók 1397. 

Datum annarar máldagabókar í Skálholti, þar sem Holtsmáldagi 
er í, 1326. Hún er 71 ári eldri en Vilchinsbók. Ergo er hún 
gerð af Jóni Haldörssyni biskupi. 

Dómsbréfið. þess datum 1343. fað er 54 árum eldra en 
Vilchinsbók. Ergo er það gert sama ár og Jón biskup Sigurðssou 
kom til stóls sínst). 

Eptir þessu ættu allir Rangárþingsmáldagarnir, sem standa hja 
Holtsmáldaga (sbr. Nr. 364) í AM, 263. Fol. bls, 17 og bls. 2l 
— 27 og Landsb 268. 4to bl. 10-20 að vera frá tímum Jóns 
biskups Haldórsaonar, og mun þetta láta nærri og þvi eigna eg þ^ 
alla Jóni biskupi, og mart bendir til, að þeir sé frá hans tímum. 
^ó hef eg ekki heimfært þá til 1326, þó að það hefði ef til viU 
mátt, heldr tii 1332 af ofangreindum ástæðum. Hér og hvar 
bregðr fyrir að bætt muni hafa verið einhverju við máidagana og 
mun þaö helzt vera frá dögum Gyrðs biskups 1353 (sbr. Skarðs- 
máldaga) og sumt ef til vill Oddgeirs biskups. Eyjafjallamáldagarnir 
eru teknir upp í Hítardalsbók því nær óbreyttir, en með nokkrum viö- 
bótum Oddgeirs biskups (1371), og munu þeir verða prentaðir á sínuDi 
stað; Merkrmáldaga er þó kipt út þaöan og færðr hingað, því 
hann er auðsjáanlega að mestu i siuni upprunalegu myud frá Jon^ 
biskupi Haldórssyni. 

Skógar þeir, sem þessi máldagi er fyrir, eru Skógar hinir yt^** 
en leingi munu báðir Skógar hafa veriÖ sameign. prasi hinn gamh 
pórólfsson hornabrjóts nam alt land milli Kaldaklofsár og Jökulsar 
og bjó í Eystri-Skógum. í^egar Skógaeignir féllu undir konung 
(Skógalén), sem mun hafa verið á 15. öld, voru þar í þessar jarðir: 
Eystri-Skógar, Ytri-Skógar, Drangshlíð, Skarðshlíð, Bakkakot, Hörðu- 
skáli (nú í eyði), Lambafell og Berjanes. paö voru á dögum Arna' 
Magnússonar munnmæli, að Skógar hefðu fyrir það fallið undir konungi 
að bóndinn í Skógum hefði drepið son sinn á unglingsaldri (A^* 
223. 8vo). Nú (1889) er veriö að leggja niðr Skógakirkju. Skóga- 
máldagi er ekki í Vilchinsbók. Ofan úr landnámstíð bjuggu í Skog- 
um afkomendr þrasa gamla svo að rekja má og niðr til þess hér er 
komíð; fyrst Geirmundr þrasason, þá þorbjörn sonr hans, þá Brana 
sonr hans, þá BoIIi Brandsson, þá Skeggi Bollason, þá Njáll Sigmundar- 



1332. 



SKÓGAR. — EYVINDARHÓLÁR. 



677 



^on (d. 1236) Hildr Skeggjadóttir, þá Skeggi Njálsson (d. 1262), þá 
■*^yjólfur Skeggjason, þá Brandr skógr sonr hans, sem andaðist 1331. 

Skogar. [gamall maldagi^). 
Nicholaskirkia j skogum aa halft heimaland med ollum 
^ekuöi þeim sem þar fylgia. oc þessum vtjordum. halfa drangs- 
^yd. skardzhlyd. hordaskále. backe oc berianes. oc eystre skogar. 

kirkia a innann sig, v. manna messuklædi. oc ij hokla. 
^ auk. sloppar iiij. oc kantara kapur iij. fiogur háalltaris 
^j^edi. iij, ja huairu minna alltari med dukum. messu serkur. 
^inn nyr wvigdur. oc kalekar ij. glodarker eitt. oc annad brotid. 
^61'tistikur fiorar. vj. kluckur. oc bioilur tuðr. skrijn. oc textus 
^vanngeliorum. ij. alltara steinar buner, iij. krossar smellter 
iij obuner. marie skriffter tuðr. peturs skriptt. oc nichulas^). 
|||^s likneski postola. oc marie. tuðr kistur oc stoll. merki ij, 
oc songhus tiold. 

kuikfee sextijgi sasaudar oc tiu kyr. 

þnu hundrut j bokum. krisma ker med tonn. kirkiu 
^^^^^ ij. oc vatnkalis). 

tueggia kennimanna skylld. prestar tueir. edur prestur oc diakni. 
[kirkiann aa oc tuo glerglugga oc paxblad*). 



[1332J. 

^ÁLDAGi Maríukirkju í Hólum undir Eyja^öllum [er Jón biskup 
^aldórsson setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 17 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. lla 
1601. Mádagi þessarar kirkju er ekki í Vilchinsbók. 

Holar. [gamall maldagi^). 

. Mariukirkia j holum a heimaland allt. med gðgnum oc 
&i3eduiii. 

X- kugiUdi. 

kalek gylltann oc messuklædi þrenn. þriu alltara klædí. 
íj» kluckur iiij oc biollu eina, iij kertistikur. vij. merkur 



frá '■^^' ^^^' nicholai 268; vatnzkall ^68; [mun vera viðbót 
^353; [vndir fiollvin 268. 



678 BOBG. — MIÐBÆLI. 1332. 

vax. tioUd. glodarker. kross oc skrijn litil'). kantara kapu- 
munnlaugh. fontz vmbuning. 



420. [1332]. 

Máldagi Maríukirkju í Borg undir Eyjafjöllum [er Jón bískup 
Haldórsson setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 17 skr. 1598; Landab. 268. 4to bl. 11» 
skr. 1601. Síðasta klausa máldagans er líklega frá dögum Gyrös. 
Borgarmáldagi er ekki í Vilchinsbdk. 

Borg. [Gamall máldagi^). 

Mariukirkia j borg a heimaland allt oc klambrarland. 
þar fýlgia fiogur hundrath fioru. 
vij. kugilldi. 

■ 

kirkiann a innann sig. smellta kross. ij rodukrossar, mariu^ 

■ t * * 

skriftt. messuklædi ij. kalek. kantarakapur ij, alltaraklædi niJ' 
einn slopp, tiolld vmm huerfis kor. glodarker. ij munnlaugar- 
handkuern, steinnhnudar xij, kluckur iij. bord oc stigb^* 
híalft þridia hundrat j sængarkiædum. x gess^) gelldar. kerti- 
stikur ij, oc kertaklofve, oc ein litil bialla. messustack. bakstur 
jarn. kistur ij. 

[í>etta lokid j stadar spell. fiogur kugilldi. tuau ross. 
þriu hundrat j slatrum. x aurar voru. eptir Amunda prest*). 



421. [1332]. 

Máldagi Maríukirkju að Miðbæli undir Eyjafjöllum [er Jóu 
biskup Haldórsson setti]. 

AM. dipl. afskr. 2053 með hendi Árna Magnússonar eptir bók- 
felli frá c. 1500, en sem var skorið af, afskr. staðfest í SkálhoHi 
Dec. 1710, AM. 263. Fol. bls. 21 skr. 1598; Landsb. 268. 4to 
bl. llb skr. 1601, Njáll gæti verið séra Njáll þorsteinsson, ^r 



») lijtid 268; [vnder fiollvm 268; gæss 268; ') [þessi klausa 
er seinni viðbót, líklega frá 1353; þetta er séra Ámundi GuðmundarsoD, 
en séra Ámundi Hansson var hér prestr 1440 (AM. Fasc. X, 20). 



1332. 



MTÐBÆLI. — STEINAR* 



679 



^efndr er í dómi um Holfcsreka 16. Aug. 1363 eða JSTjálI sonr 
J'^ks í Steinum, og er það öllu líklegra. Jón Sigurðsson heim- 
þennan máldaga til .-c. 1330—40». Jón biskup Haldórsson 
^yii hafa riðið yfir Rangárþing 1332 og mun því máldaginn vera 
ífa þvi ári. Miðbælismáldagi er ekki í Vilchinsbók. 



Midbæli. Gamall maldage'). 

Mariu kirkia æ, midbæli aa heimaland halft med gognum 
giædum. 

fiogur^) kugilldi bvfiar oc hross. 
xij. h[vndrud] frids fiar. 

[klvckur ij. tiolld^). alltaris stein bven. eitt litid tabulum 
^öeutn deavratvm. kaleik. messuklædi þrenn. slopp einn. kapu 
^iQa. merki. ij. glodarker. munnlaugar ij. kerfcistikur ij. stola 
skirnarsar. vazker af steini. skiolu oc vazdýr. aspiciensbok 
P^í vsum. gradal. lesbok a sumarit oc önnvr desanctis. mariv 
®^§u oc agnesar sogv oc rodvkrossa fiora. 

þar skal vera prestur oc diakn en kvengiUdur omagi ef 
^^Si er diakn til. tekur prestvr fiorar merkvr kavps^). 

Þorlacks skript. alltaraklædi fiogur med dvkvm oc einn 
^oiadukö). 

þangat liggur tivnd af tueimur bæivm. er annat bænhvs 
tekzt af half mork. 
gelldfiar [rekstur j huitmagafell. tueggia manadabeit j 
^^^föa land. bufie j annad maal. skogarteiga^) iiij j langanesi. 
^inn i þorsmork. 

porcio ecclesie medann niall bio vmm xiij aar sex aurar sa 



hueriu 



7 



). 



422 [1332]. 

Aldagi Michaelskirkju í Steinum undir EyjafjöUum [er Jón 
^^^kup Haldórsson setti]. 



^^^' "j' 263; [tioUd oc kluckur ij., 263, 268; sl. 263, 
^J^) krijnaduk 268; ^) skoga teiga 268; ') [vantar í 2053, af því að 
^ hefir verið af blaðinu. -Aptan á því stóð ». . . . porcio a I . . . 
' • ' • enn setti e ... I ... a þridia a^. Má vera að seinasta klausan 



AM. 263. Fol. bls. 21 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. llb 
— 12a skr. 1601. Vera má að síðasta klausan sé eptir Gyrð 
biskup 1353, þó þarf það ekki að vera. 1320 brotnaði kirkja í 
Steinum (annálar) og nú (1889) er verið að leggja hana niðr. 
Steinamáldagi er ekki í Vilchinsbók. 

[Steinar. Gamall maldagi^). 

ClOikals^) kirkia j steinum sa land at gnupum. 
atta kýr. 

kluckur V. tiolld vmmhuerfis sig. merki ij. michals skrift. 
kalek oc messuklædi. einn slopp oc kapu. krossa ij. oc glodar- 
ker oc munnlaugar ij. stol. vj merkur vax, alltarakiædi iij. 
kistu. lesbækur viij. tolf manade vetrlutinn at songinum^) de 
tempore oc de sanctis suffragium. ymnarium. capitularium^). 
sequentiubok. messubok de sanctis. actus Apostulorum. psallt- 
ara. hun a godann hokul med baldekinu. stolu oc handlijn med 
pell. oc hofutlin. messuklædi aunnur at allu. kertistikur tuær. 
vatzketiL fontklædi. corporalia. alltaris duk oc alltaris stein, 

þangath liggur tijund af sex bæium. er þar af eitt 
bænhus oc tekst af half mork. prestur tekur heima iiij 
merkur. 

allir bændur þeir sem tijda sokn eiga j steina kirkiu luka 
þangath dagsverk, eins vinnumanns serhuer þeirra. oc hafa lokit 
fyrir michaals messo a huerium tolf manudum. 

gamli lagdi til kirkiunnar Jiij kugilldi sasaudar. kantara 
kapu nýa. mariu skriptt. alltara klædi. messuserk. corporalia 
oc ij duka. 



423. [1332]. 

Máldagi allra heilagra kirkju í Holti undir EyjaQöllum [er 
Jón biskup Haldórsson setti]. 

AM. 263. Fol. þls. 21—22 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 
12a— b skr. 1601. 1303 brotnaði kirkjan í Holti fyrir veðri 
(annálar), og enn aptr 1326 (Skálholtsannáll), og nú er verið að 
flytja Holtskirkju að Ásólfsskála, Sbr. Holtsmáldaga frá 1270 (DipK 
Isl. H Nr. 33). Holtsmáldagi er ekki í Vilchinsbók, 

') [Steinakirkia 268; CDikhals 268; ^) songvmm 268; *) sL 268. 



1332. HOLT UNDIR EYJAFJÖLLTJM. 681 

Hollt. [Gamall maldagi*). 

h 

AUra heilagra kirkia vndir fiollum j hollti aa heima land 
allt oc varmar hlid. vaullu oc gerdar oc gardzhorn. medollum 
fiorum þeim er þar fylgia. eru þat xx hundrat, halfva synztu 
vesturhoUta fioru. huamm[s]fioru. er liggur fyrir backa. eru 
þat nijutigher fadma hins fiorda hundradz. 

her fylgia atta ær oc tiutigher. tuær kyr oc xx. tolf hundrat 
j metfe. 

X hokla. messu [fotniu^). kaleka iij, bakstur jarnii. merki 
tuo. krossa iij. oc er einn smelltur. skrijn. alltaris steinar iij. 
textum euangeliovum. ij munnlaugar. kluokur vij. mariuskriftt. 
jons skriftt baptiste, þorlaks oc olafs. tiolld vmmhuerfis kirkiu. 
kapur iiij. sloppar iiij. alltara klædi vj. ketil oc skirnarketiL 
annann med fontz vmmbunade. glodarker. ij. oc elldbera. husl- 
ker ij af silfri oc er annat gyllt vel oc særailigth. fym hundrat 
j bokum. messingar stikur ij, jarnstiku. tabulum yfer alltari. 
messufata stack. corporale sæmiligth. alltaris duka iij. 

Kirkian a sio skogar teiga j þorsmork. 

j stong. 

gamla nautur. 

gatna skogur. 

loptz nautur. 

lækiar skogur oc tungur inn j gil fra hofda skoghe. 
ij a akstodum^). 

saudungsnes allt med vtvoxtum ollum vndir saudungs 
tomruin oc saudungs hamra. 

nautta rett or hoUte oc vtlondum j langanes. 

vtvoxtu halfva firi ollu langhanesi. 

c lamba afrett j lambafell. 

XXX sauda hofn j vesterhollt^). 

xl. lambgymbra beit j hrutholma. 

stodrossa hofn vetur oc sumar. firi vtann sanndlæk^). 

Stadurinn skal hafa oleighis sandhola feriu. huern tijma er 
hann þarf, 

þar skulu vera ij prestar oc diaknn. 



^ ') [vnndir fioUvm 268/ [niu fot, 263, 268; askstodnra 268; 
) veetra hoJlt 268; ») saadlæk 263. 



682 



ÁSÓLFSSKÁLI. — DALR 



1332. 



þangat liggia vnder ix bæier at tijundum oc lysitoUum. 
eru her af iij bænhus oc tekst half mork af hverre. 
af kirkiunni at gnupi ij merkur. 
[c hest. oc c voru^) 



424 [1332]. 

Máldagi Ólafskirkju á Ásólfsskála undir íEyjafjöIlum [er Jón 
biskup Haldórsson setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 22 og bls. 95 alveg samhljóða skr. 1598; 
Landsb. 268. 4to bl. 12—13 skr. 1601. Skálamáldagi er ekki í 
Vilchinsbók, 

Asolfs skale. [Gamall máldagi^). 

Olafs kirkia at asolfs skala a heima land halft med gogn- 
um oc gædum oc vij kyr. veturgamlann gridung. 

klukkur iiij. smellta kross oc rodukross oc olafs skriftt. 
tioUd vmmhuerfis sig. messuklædi. einn slopp. glodarker. kerti- 
stikur ij. munnlaugar ij. oc kaunnu litla. skirnar ssa. alltara 
klædi ij. kalek. stola ij. 

þar skal vera heimilis prestur oc taka iiij merkur. 

þadann skal syngia til midskala siotian messur oc tekst 
af tueim alnum fatt j vj. aura. þar liggur til kirkiu tiundheima 
manna oc fra midskala. þar skal vera biskup[s] gistingh. 

gelldneyta afrett j langhanes^). vtvogstu j langhanesi ad 
helmingi vid stadinn j hoUti. 

[kantara kapa med pell. tabula yfer alltari. messingar 
kross litill. tuo likneski sma^). 



425. [1332]. 

Máldagi Pétrskirkju í Dal undir EyjafjöIIum [er Jón biskup 
Haldórsson setti]. 



') [kynni að vera seinni viðbót; [sl. 268; lauganes 268; *) [líb" 
lega viðbót frá 1353. 



1332. DALR UNDIR EYJAFJÖLLUM, 683 

AM. 263. Fol. bls. 22 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 
I3a— b skr. 1601. Dalsmáldagi er ekki í Vilchinsbók, f 

Dalur. [Gamall máldagi^). 

Peturs kirkia j dal vnder fioUum a heima land halft. 
synztu mork halfa. savdhus'^)vðll halfvann. nedra dal halfv- 
ann. oc þesse oll med fiorum oc skoghum oc ollum þeim 
gognum oc giædum sem fylgia. 

xj. kyr. sextighi asaudar oc sex ær, oc c j metfie, 

atta manna messu klædi oc hokul lausann. vj alltara 
klædi. iij kaiekar. þrear kapur. iij sloppa. glodarker eitt. texta 
sylfurbuinn. skrin med silfur. oc huslker^). alltaris steinn 
sylfurbuinn. smellta^) kross storan. tuær kertstikur med kopar 
oc ein stor med jarn. iij merkur vax. tiolld vm alla kirkiu 
löed nyium dukum. kluckur vj. skaler med metum. vatnkarl. 
öiunlaugar íj. vatzketiL 

|>adan skal syngia j efstu mork huern dag helgann oc 
^aka iiij merkur. 

xij salumessur j midmork. 

xij messur j synztu mork. 

xij messur a sanda, 

sungit annann huern dag helgann. a selialand oc suá ai 
fi^ takast ij merkur af huarre kirkiunne, 

þangad liggur tijuud af fiorum bæium oc sua lysitoUar 
aurar hins fiorda bundradz j bokum. mariuskriftt oc peturs 
skriftt. 

þar skulu vera prestar ij oc syiigia ad jafnade bader. þar 
skal oc vera diakn. 

[kirkiann a fiordung j skogi j blafelli. 

hun a einn hest er andres rolfsson gaf. 

Jtem kyr oc ij hundradz hross c vðru. sæmilegh kista., 

Jtem vijc^). 



') [vnndir fiollvm 268; sanndhus 268; ^) hulsker 263, 268; *) 
^welltann 268; [mun vera viðbót frá dögum Gyrðs(1353). 



684 



MÖRK. — KROSS 



1332. 



426. [1332]. 

Máldagi Pétrskirkju í [efstu] Mörk undir Eyjafjöllum [er Jón 
bÍ3kup Haldórsson setti], 

JSig. 143. 4to bls. 180 skr. 1607 (Garðabók) eptir Hítadals- 
bók. Komin til Jóns Sigurðssonar frá Dr. Grími Thomsen. Máldag- 
inn stendr meðal máldaga þeirra, er Jón Sigurðsson eignar Oddgeiri 
biskupi, en þessi virðist vera eldri, og mun vera frá tímum Jóns 
Haldórssonar. Merkreignir (Merkrlén) féllu undir konung á 15. 
öld, og mun það hafa verið eptir Krossreið 1472. Voru það þessar 
jaröir ; Stóramörk hálf, Miðmörk, Fit og Hali, sem nú er fyrir löngu 
eyddr af Markarfljóti (sbr. AM. 223. 8vo). Merkrmáldagi er ekki i 
Viichinsbók, 

J Mork er kirkia sancti petri. 

þar skal syngia vi dal huernn dag helgann. enn greida 
preate iiij snerkur og a x hesta heyss sæte. 

þar skal [takast] heima lysetollur allra heimamanna og 
kirkiutijund. 

kirkia a xij ær og ij kyr. 

Skal sá er j mork byr hallda manngeingre bryggiu a 
selialandzæ. 

ij. mariuskriptter. peturs likneske oe pals. Thorlaks lijkneske. 
kross 00 brijk yfer alltare. tiolld vmmhuerfis kirkiu. kluckur 
ij. biollu eina. messuklæde og kaleik oc kantara kapu og slopp. 
iiij kertastikur oc ij jarnnstikur. sacrarium munnlðg. glodar- 
ker. elldbere og kistu. alltaraklæde ij oc glitadann duk. 

Jtem ij gullhlod sæmelig er gudfinna^) husfreýia gaf 
kirkiunne. 



427. [1332]. 

Máldagi Ólafskirkju að Krossí í Landeyjum |er Jón biskup 
Haldórsson setti]. 



') þetta mTin veia eða gœti verið GuðfiDna Magnúsdóttir porláks- 
Bonar og Ellisifar þorgeirsdóttur frá Holti. Guðfinna átti þorsteÍD Hafr- 
bjarnarsoD d. 1325 (sbr. Bps. I, 681). Hún virðist vera nefnd Val- 
gerðr Bps. I, 716. 



1332, 



KROSS. — ÁMÚLASTAÐIB 



685 



AM. 263. Fol bls. 23 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 13b 
skr. 1601. 

Kross. [gamall maldagi*). 

Olafs kirkia at krosse aa prestz skylld j heima landi. 
XXX asaudar oc vj. kyr oc c voru oc halfvann fiord- 
^^g vax. 

messuklædi ij. alltarisklædi ij. slopp og kantarakapu. kalek. 
kertistikur iiij. vatzkarlz brot oc skirnar ssar oc vatzketill. 
glodarker. smellta kross. oc ij krossa adra. mariu skriffcer ij. 
jons skrift oc olafs skriftt. alitaris steinn buinn. oc skrin obuit 
litit. kluckur iij oc biollur iij. munnlaughar ij. 

í>angath liggia ix^) bæier at tiundum oc lýsitollum. eru 
vj bænhus af þessum. sungifc annannn huern dag helgann til 
^iotastada. [oc x aurar j bokum^). 



428. [1332J. 

■'^Aldagi Pétrskirkju á Ámúiastöðum [er Jón biskup Haldórs- 
setti]. 

ÁM. 263. Fol. bls. 23 skr. 1598; Landsb. 268. 4fco bL I3b 
~~^Ua skr. 1601 



landi 



[Amula stodum. gamall maldagi^). 

Peturs kirkia a samulastodum a prestz skylld j heima 
oc xij ær og eina ku. 
ttiessuklædi ein. kalek oc hokul oc stolu. kross. mariu 
f'^í'iftt oc petura skriftt. kluckur ij oc biollur ij. alltara 
lædi ij. giodaker. oc sacrarium. munnlaugh. blystikur ij. 

þar liggia vnder ix bæir fyrir vtann íliot at halfum lýse- 
toUum oc tiundum oUum. en groptur ad ollu. iij bæier at ti- 
^ndum oc lysitoUum firi ostann fliot. 
þar liggia vnder ij vtkirkiur. 
[Jtem kv oc viij merkur vax**). 



') [sl. 268; =») xix, 268; [mun vera seinni viðbót; [Womula- 
^tadir 268; [Hkiega viðbót Gyrðs frá 1353. 



686 



EYVINDARMÚLl. — TEIGR. 1332. 



429. [1332]. 

Máldagi Jdnskirkju postula á Eyvindarmúla í Fljótshlíð [er 
Jón biskup Halddrsson setti]. 

AM. 263. Fol, bls. 23 skr, 1598; Landsb. 268. 4to bl. 14a 
skr. 1601. 

Eyuindarmule. [Garaall maldagi^). 

Jons kirkia postula at eýuindarmula sa prestz skylld j 
heima landi. 

ix ær. messuklædi ij vtann stolu oc handlin skorter til 
annara. alltara klædi iij. kantara kapu eina. slopp. j. kross 
sæmilighann med likneskium. mariuskrift oc jons skriptt. 
munnlaughar ij. glodarker. elldbera. merki eitt. halft annat 
hundrat j bokum. oc vatzketil. fonts vmmbunat. kluckur iij. 
textabunat med silfur. paxspialld. alltaris steinn buinn. tiolld 
vmmhuerfis kirkiu. 

fangat liggia ij bæir ad tyundum oc tysitollum, syngia ann- 
ann huern dag helgann til hlidarenda. oc takazt ij merkur. 

[kirkiann a kalek oc kertistikur ij. 

Jtem lagdi solmundur til iij ær oc ku^). 



430. [1332]. 

Máldagi Maríukirkju í Teigi í Fljótshlíð [er Jón biskup 
Haldórsson settij. 

AM. 263. Fol. bls. 23 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 
14a— b skr. 1601. 

Teigur. [Gamall maldagi^). 

Mariu kirkia j teighi a þridiung j heima landi. þridiung j 
butrallda stodum. 

vj kugilldi. iij messuklædi. kalek. ij corporalia. kluckur 

iiij. alltaraklædi iij. kertistikur ij. munnlaugh. glodarker, slopp. 



[sl. 268; [mun vera viðbót frá Gyrð 1353 eða síðar; [sl. 268. 



! 



1332. 



BREIÐIBÓLSTAÐR. 



687 



kantarakapu. alltarisduka iij. kross sæmiligann steindann. mariu 
skriftt, andres skrift. vj merkur vax. brik sæmiliga. tioUdvmm 
kirkiu. skrin litit. 

þangat liggia vndir vij bæier at tijundum oc lysitollum. 
ailtaris steinn med reliquiis. eru af þessum íij bænhus oc tekst 
half mork af hueriu. tekur prestur heima iiij merkur. 

kirkiann a sæmiligann kalek gylltann er þorsteinn Hals- 
soni) gaf til. 

Jtem lagdi haralldur^) þar glerglugg flrir^). 



431. [1332]. 

Máldagi Maríukirkju á Breiðabólstað í Fljótshlíð [er Jón 
biskup Haldórsson settij, 

ÁM. 263. Fol. bls. 33—24 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 
I4b— 15a skr. 1826 braut kirkju á Breiðabólstaö íFljótshlíð fyrir 
<>fviðri laugardag fyrir páska (= 22. Marts). 

Breidabolstadur. [Gamall maldagi*). 

COariukirkia a breidabolstad. £a heimaland allt. samatade 
hina ytre. konungsmula halfvann. þorugnup. borgarholt. skalm- 
hollt, 

xvj kýr. niutigher asaudar. xx hundrut j metfe. vij ross 
^^oskinn. ij. þreuetur. j. tuæuett. ij veturgomul. ýxn ij fiogra 
^etra. oc einn v vetra. iiij kalfa, xvj saudi tuæuetra oc xl. 
Veturgamla. iij naut tuæuetur. vij. veturgomul. jn summa halft 
^ kugiUdi oc xl. 

iij vætter smiors oc ccc skrædar^). xxx fiordunga skýrs. 
fiordung kiotz. 

hun a niu manna messuklædi. oc ij hokla lausa. vij kant- 
3'í'a kapur, iiij. alltara klædi med dukum. ij dalmatikur oc einn 
subtil. iiij. sloppa. iiij kaleka. fonz vmmbuning, vatzker. 



*) þorsteinn prestr Hallsson er nefndr í dómi um fjörnmörk Holts- 
^^^^^ 16. Aug. 1363, og 1353 í Skarðsmáldaga Gyrðs; Jón Haralds- 

i Árbæ (Vilch.) kynni að vera sonr hans; strykar út 268; ') [sl. 
^68; skreidar 268. 



688 



BREIÐIBÓLSTAÐR 



1332. 



glodarker. iij smellta krossa ij. sæmiliga. skrin ij med helgum 
domum oc textum euangeliorum buinn, alitaris stein buinn. 
kluckur vj oc biollur ij. mariuskriftt oc iacobs skrift oc kross 
storann med trie steindur vel. messufata kista oc sacrarium - 
munnlaug oc tiolld slik sem eru. 

þangad skal giallda fra kirkiulæk gellding gamlann oc halfa 
vsett matar. 

vr langagerdi. a lodna oc lembda. adra snoggva oc gellda, 
vr lambey. a gellda. 

fra vpsoium. gellding tuæuetran oc halfua mork. 

vr ey. gellding tuæuetran. 

fra tialldastodum. geilding gamlann oc vsthlæf'). 

vr skarde hinu eystra. ij tuæuetra gelldinga oc osthlæf. 

af breckulandi. tuæuetrann gellding, 

fra gelldinga læk. geliding tuæuetrann, 

af þorIe[i]fsstodum. gellding tueuetrann. 

fra geilum. vetrgamlann oc gamlann saud, 

fra vamulastodum. gamlann oc veturgamlann. 

vr vatzdal. tvævetrann. 

fra bergþors huoli. ij. gelldinga. 

frá reyniíelli geilding gamlann. 

vætt miols vr hafvi^). 

E 

vætt vr þyckuabæ. 

fra arngeirstodum gellding tuevetran. 
xij rossa hofn j fiflaholltt hit eystra vmm vetrin. 
stodrossa beit j kirkiuiækiar land, oc rettar halld ad 
hunnzmel, 

vj aurar vöru j vlfsstodum^oc halfvann fiorda eýri j fit 
vestri, 

hond hins heilaga iohannis hoiensis med armleggium. 
cccc j bokum. ij jarnstikur atorar. toflu yfir alltare. 
þangad liggia vj oc xx bæier ad aliri skylldu. þar skulu 
vera iij prestar oc ij diaknar, 

[At auk þessa lagdi sijra haflidi^) til kirkiunnar fiorar 



1) osthlef 268; höfnm 268; nefndr í bréfi nm rekamörk Holts 
undir EyiafjöIIum 1363. 



kyr. XXX asaudar. fimm hross gaumul flri þat sem gefist hefur 
til. halft land ad konungsmula. iijc fioru er liggur vid mariu 
fioru. skogur er liggur hia stapa^). 



432. [1332]. 

Málðagi Maríukirkju að Neðra-Hvoli (Stórólfshvoli) [er Jón 
biskup Haldörsson setti]. 

ÁM. 263. Fol. bls. 24 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bls. 15b skr. 
1601. Vilchinsniáldagi er styttri en þessi, en þessi ber það með sér 
hann er eldri. Seinasta línan mun seinni viðbdt. 

nedra huol. [Gamall maldagi^). 

Mariu kírkia oc hins heilaga olafs at huale nedra a prestz 
skylld j heima landi. dufþaks hollt, 

V. kugilldi uis nema framar profuizt. 
^ heima manna tijund. oc groptur oc lysitollar. oc af xij 
bseiuin odrum j allre skylldu. enn vr langagerdi onnur huer 
öiissere. 

Jtem gat ion fra efra huali. kirkiunni hundrat vðru. j 
salugiof. 

fru þuridur^) aa at giallda kirkiunni kugillde firir ku þa 
hun selldi fra kirkiunni. 

liun a V. manna messu klædi oc vij hokla, v. alltara klædi 
^6d dukum. kantara kapur iij. oc ein med sylfurflingiu*). 
I^ontklædi. sacrarium munnlaugh. glodarker oc vatzketil. sloppa 
y- baleika ij. textum euangeliorum buinn med silfur. cc. j 
^ökum. kluckur vj. oc bioliu eina. krossa iij. likneski vij. oc 
^s-riu skriftt. tioild vmm alla kirkiu. glergluggar v. vatzkarl 
^^finn. jarnstiku stora oc krokstikur. v. kertistikur ij med 
*^Par. brik yfver alltare. baksturjarn. 



Þynni að vera viðbót frá 1353; [sl. 268; Frú þnríðr nefníl 
^^aurentius sögu 1326 (Bps. I, 841, 898) Er þetta hún? Ekki nefnd 
Vilchni. ^) flijnngiu 268; fliugu 263. 
^*pi- ai. 11. B. 44 



690 



SKÚMSTAÐIR. — ODDI 



1332 



þadan skal syngia annann huern dag helgann til efra 
huails oc taka ij merkur. tekur prestur heima iiij. merkur. 
[Jtem ijc j flytianda eyri^). 



433. [1332]. 

Máldagi Ólafskirkju á Skymstöðum (Skúmstöðum) í Útland- 
eyjum [er Jón biskup Haldórsson setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 24—25 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 
15b— 16a skr. 1601. 

Skymstader, [Gamall maldagi^). 

Olafs kirkia m skýmstodum a prestz skýlld j heima landi. 

vj, kugiUdi. iiij messoklædi. alltaraklædi iij. kantarakapur ij. 
einn slopp. gJergiugga iij. kluckur vj. glodarker. vatzketil. kerti- 
stikur iiij, skrin med helgum domum oc alltaris stein buinn. kaleka 
ij. krossa ij med likneskium oc enn adiaij. mariu skriftt. olafs 
skriftt. thomas skriftt. tabulum yfer alltari. tioUd vond vmm- 
huerfis kirkiu. munnlaugar ij, 

þangat Hggia xj bæier at tijundum oc lysitollum. af for- 
sæti at balfu. 



434. [1332]. 

Máldagi Nikuláskirkju í Odda á Eangárvöllum [er Jdn biskup 
Haldórsson setti]. 

ÁM. 263. Foi. bls. 25 skr. 1598; Landsb, 268. 4to bl. 
16a— b skr. 1601. ÁM. Dipl. afskrr. 2140 -ex transscripto 
originali templi Oddensis in charta- gerðu 1597 eptir gömlam mál- 
dagakverum i Skálholti. Sbr. máldagann 1270 (Dipl. IsL II 
Nr. 34). 

Odde. [Gamall máldagi^). 
Nicholaskirkia j odda a heimaiand allt. 



M [kynni að vera viðbót frá 1353; =") [sl. 268; 263; frá [sl. 268 



frodahollt. ij. langagerdi. jzta gardzvika halfvann oxahrugg. 
pula heidi. 

hmlfvann þridia tðg kua. 

halft annad hundrat aisaudar. 

vijc j rossum. 

ixc j metfie oc er þa lokid firi xij merkur vax. 

þad er skyllda ad luka j odda huert haust halfvann fiorda 
tegli gamalla sauda. halfuann fiorda togh tuævetra. oc eru þar 
j þrir veturgamlir. 

xij saudi veturgamla vr nefurhollti huertt vor, 

saud veturgamlann vr hreidri. 

annann af skammbeinstodum. 

þridia af strandarhofdi. 

iiij vr galltarhoilti. oc viij alnar soluvadar. 

xij aurar skylld j melkot^). 

sex aurar j guthormshaga. 

xij alnar a vakursstodum. 

a oxahrugg xv alnar. 

vj aurar j dufþakshollte. 

j vesturholltum xxx letorfs^). 

fyrir ofann leiti j eyium vt. c. skreidar, oc iiij salltbelger. 

sandhola feria oieigis ævinliga þeim sem j odda býr. 

half xvda vætt matar. huerr bonda^) sa sem býr miUe 
þiorsar oc jokulsíEr a soíheimasandi a at luka þaugat fiordung 
matar j osttolL sa sem þingfararkaupi a ad gegna, 

vr dynskogiim x fiordunga smiors oc xiij merkur oc færa 
j skoga firir veturnætur. 

Hun a innann sig xij manna messuklædi. oc iij hokla 
lausa. ij, dalmatikur oc ij svbtila. viij kapur ocij myrkblar litlar. 
iiij antependia. ij med glitudum dukum. oitt til litla alltaris 
DQed glitadum duk. fontzvmmbuning. toflu fyrer haalltari oc 
adra vpp yfver, skrin. oc ij smellta krossa. oc einn gylltann 
öied stalli basiliskum. alltaiis steinn buinn oc textum buinn. 
"íj keitistikur smeiltar. oc ij med kopar. oc ij jarnstikur. 
^ariu skriftt stora. jons skriftt. nichulas skriftt. thomas skriftt. 



*) melakot 268; If torfs 268; bonde 2140. 

44* 



oc rnariu skriftt magdalene. kaleka iij. vatzker med kopar. 
DQunlaugh ad skijra born j. sloppa iiij. stol oc messufata kistu. 
sacrarium. munnlaugh. glodarker. ij. kluckur vj. 



435. [1332]. 

Máldagi Pétrskirkju í Gunnarsholti [er Jón biskup Haldórs- 
son setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 25 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 16b 
— 17a skr. 1601. Vilchins niáidagi er miklu leingri, en fyrri partr 
er þar eins og hér. 

Gunnarshollt. [Gamail maldagi^). 

Peturs kirkia j gunnars hollti a fiordung j heima landi 
oc kotbreckum med ollum gognum oc giædum. þeim sem þar 
]iggia til. 

xvj^) kugiUdi. 

halft þridia hundrad j bokum. 

þangat liggur vndir kirkia at gelldinga læk. bænhus a 
heidi med tiund oc iiij bæir adrir at ollum skylldum. 

[kluckur iiij. glerglugg sæmiligann^). fern messuklædi. oc 
einn serkur at auk. hokul lausann. kaleka ij. tuo corporalia. 
kantara kapur iiij. alltara klædi iij. skrin. messingar kross liliU 
oc tabulum. messingbar kertisLikur iiij oc ein med jarn. glodar- 
ker eitt nytt. kola oc kertahialmur. mariuskiiftt. bordar ij. vatz- 
ketill. fontz vmbuningur. ccc voru er þorsteinn^) gaf. c j vad- 
malum er gefit var med liki vaigerdar. 



436. [1332]. 

Máldagi Pálskirkju á Keldum [er Jón biskup Haldórsson setti]. 



[sl. 268; xvij 268; [bI. 268; *) |)orsteinn Nikulásson í 
Gunnarsholti drepinn 1343; Pétur þorsteinsson seldi Snorra Jónssyní 
jörðina (Vilch.). 



1332. 



1 

KELDUR. — EYSTRA-SKARÐ. 



693 



AM. 263. Fol. bls. 25 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 17a 
skr. 1601. 

[Kelldur. Gamall maldagi^). 

Píals kirkia ía keildum a fiordung j heima landi oc halft 
sandgil. 

vjc. j busgagni oc eina ku. 

messuklædi iiij oc ij hokla lausa. ij. sloppa. alltarisklædi 
iiij. med dukum. kantara kapur iiij. oc lecktara duk. kaleka ij. 
tiolld vmmhuerfis kirkiu. munnlaughar ij oc klofa. kertistikur 
V. oc hin vj. stor med jarn. skrin med helgum domum. krossa 
iiij oc lecktara. mariuskrifter ij. einn glergugg. peturs skrift 
oc pals skriftt. kluckur vij. xiij merkur vax oc mork reykelsis. 
glodarker ij. oc elldbera. baksturjarn. messufatakistu olæsta. 
merki ij. fontz vmmbuning. cccc j bokum. 



437. [1332], 

Máldagi Nikuláskirkju 1 Eystra-Skarði á Eangárvöllum Jer 
Jön biskup Haldórsson setti]. 

Landsb. 268. 4to bl. I7b skr. 1601, Árið 1300 féll bær í 
Sknrði enu eystra fyrir landskjálpta (annálar); 1389 eða 1390 tók 
af Skarð og Tjaldastaöi fyrir Heklugosi (annálar). 

Eystra skarde. 

Nicholaskirkia i eystra skardl á halft heimaland. 
asaud sextýgi oc ij ær. þriar kýr. 

þrenn messoklædi oc vmm framm measu serk. sfcola. hofud- 
Ijjn. fontur. ij. kantara kapur. ij. kerfctistikur oc hin þridia 
jarnnstika. tioUd vmmhuerfis sig. glodaker oc elldbera. mvnn- 
logar. ij. oc kirkiu kolu. alltaraklædi ij. brijkar klædi sæmiligt. 
kerttistikur iiij. texta. 



[Kelldumm 268. 



694 



NÆFRHOLT. — LEIRUBAKKI, 



1332. 



438. [1332]. 

Máldagi Pétrskirkju í Næfrholti [er Jón biskup Haldórsson 
settij. 

AM. 263. Fol. bls. 26 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 17b 
skr. 1601. þessi máldagi er orðrétt með öllu eins hjá Vilchni, nema 
Jiar er viðbót sem ekki á við. 

næfurhollt. [Gamall maldagi^). 

Peturs kirkia j nefurloste^) ga prestz skýlld j laundum^). 

XXX. asaudar oc iij kyr oc gefa vndann freadagh. laughar- 
dagh. drottins dagh. sinn daginn vndann huerre j huerre viku. 

kluckur V. tiolld vmmhuerfis kirkiu. glerglugg. glodarker 
ij. munnlaug. kertistikur v. kross sæmihgann. skrin oc mariu 
skrift. kalek gylltann. alltarisklædi iiij. messuklædi ij. kantara- 
kapu oc slopp. iiij merkur vax. oc vj aurar reykelsis. font med 
vmmbuningi kerta fioll^). kertastokk. c j bokum. 

tekur prestur iiij merkur. 



439. [1332]. 

Máldagi Pétrskirkju á Leirubakka á Landi [er Jón biskup 
Haldórsson setti]. 

AM. 263. Foi. bls. 26 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bls. 17b 
"IBa skr. 1601. 

Leirubacke. [Gamall maldagi^). 

Peturs kirkia a leirubacka a suo mýkla jskylld j landi. at 
þar skal vera prestur heimilisfastur oc taka iiij. merkur. 

Hun sa iij kugilldi oc. cc. j bokum er aarni^) gaf. messuklædi 
ein. kalek. kantarakapu oc slopp. glerglugg oc kross. jons skrift 
baptiste oc mariu skriítt. kluckur iij. tiolld vmmhuerfis sig. 
glodarker. oc elldbera. munnlaugar ij. oc kirkiu kolu. alltara 
klædi ij. brikarklædi sæmiligt. kertistikur iiij. texta. 



[sl. 268; næfurhoilte 268; ^) landinu 268; ') þannig 263, 268; 
[sl. 268; ^) Árni Ólafsson á Leirubakka dó 1339 (Isl. Ann ). 



1332 



KLOFI. — YTRA-SKARÐ 



695 



440. [1332]. 

MAldagi í>orlákskirkju í Klofa á Landi [er Jón biskup Haldórs- 
son settij, 

AM. 263. Fol. bls. 26 skr. 1598; Laadsb. 268. 4to bl. 18a 
skr. 1601. 

Klofe. [Gamall maldagi^). 

At þorlaks kirkiu i klofa skal vera heimilis prestz skylld. 
hun a ij kýr. xviij ær. 
þangath liggur bænhus j mork. 

hun a messuklædi oc kalek. er þorbiorn bonde^) jatadi. 
kross oc þorlaks likneski. koparskrin^). med helgum domura. 
toflu yfer alltare. kertistikur ij med kopar. slopp oc gierglugg. 
aíltaris steinn buinn. kiuckur ij oc biollur ij. glodarker. munn- 
laugar ij. tioUd slijk sem eru. oc þorlaks soghu. 



441. [1332]. 

Máldagi Michaelskirkju í Skarði hinu ytra á Landi [er Jón 
biskup Haldórsson setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 26 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 
18a— b skr. 1601. 

Skard. Gamall maldagi. 

Michaels^) kirkia j skarde aa heimaland halft med skogum 
oc xiij kýr. med þorlakz ku. c. asaudar. 

kluckur vj. glerglugga viij. v. manna messuklædi. sloppa 
ij. kantarakapur iij. oc kaleka ij. alltaris steinn. skrin. mariu 
skriftt oc kistil'5) oc budka ij. kertistikur iij. glodarker. oc elld- 
bera. bakstur iarn ein. munnlaughar ij. horn ij. biarnfeli oc 
tioUd vmmhuerfis sig. alltaris klædi fern. Isas oc merki ij. 
lírossa iij, font med vmmbuning, 

kirkia j skardi a tiund fra hellam oc fra aa oc xviij alner 



[b1. 268: Klofa-þorbjörn dó 1373 (Isl. Ann.); ') koparskerí!) 
263, 268; *) Nichols 263; kistu 268. 



enn fra a tijund af ýrsumO oc skarfvanesi oc grof oc eski- 
hollte. oc fra galltalæk tiund. 

kirkiann a x hundrat j bokum. 

þar skulu vera prestav ij oc diakn. hun a kistu oc stol. 
michuls skriftt^). 



442. L1332]. 

Máldagi Ólafskirkju á Völlum (Stóru-Völlum) á Landi [er Jón 
biskup Haldórsson setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 26—27 skr. 1598; Laudsb. 268. 4to bl. 
18b— ]9a skr. 1601. 

[Veller. Gamall maldagi^). 

Olafs kirkia a vollum a fiordung j heima landi. 

kyr viij oc sio tighi^) asaudar oc ij ær. 

kirkiu tiolld slijk sem eru. bruner ij oc brikar tiolld ij. v. 
manna messoklædi oc einn hokull lausan. alltara klædi iiij. 
sloppa ij. kantarakapur ij. kaleka ij. ij krossa smellta litla. 
skrin ij med helgum domum. alltaris steina ij. oc annann bu- 
inn, mariuskriftt oc olafs skriít. kluckur iij. oc [ein brotin^) 
liggur nidri. bialla ein . kevtistika stor med iavn oc ij litlar 
med kopar. sacrarium munnlaugh oc kola. pund vax oc half. v. 
mork reykelsis. ij merkur frijdar firi kertistiku er biarni lauk 
fyrir kertistiku. bakstur iarn. glodarker oc elldbera. kerta- 
klofvar ij. 

þangat liggia vnder xj bæir at tijundum oc lysitoUum. 

þadann er songur j íiagbiarnar hoJlfc huern dag helgan oc 
dagh j ymbrudoghum ollum. þar skal syngia messu vigiiia 
dagha. alla þá er fyrr er sungit epter vmm daginn. þar skal 
syngia at vincula petri oc sebastianus messu. blasius messu. oc 
taka iiij merkur kaups. 



') yrjvm 268; ') hér kenirá eptir klausa frá Gyrð biskupi 1353, og er 
þetta J>ví eldra; [A Volium 268; tigia 268; [einn brotinní!) 
263, 268. 



1332. 



697 



songur a kyraugha stadi oc lunans hollt oc syngia annann 
huern dagh huaart oc taka ij merkur huaart. 

syngia skal allai tijder efstu viku oc paska viku j 
flagbiarnar hollte. ef þeir vilia er þar bua. enn ef þeir vilia ei 
þa skal j lunanshollte oc [a] kyraughastoduin. hsalf mork tekz 
huaart. heimollt skal þeim at ei se sungit el þeir vilia. 

vaxtoilur liggur til valla af þessum þrim kirkium. ef ei 
6ru sungnar jolatijder. 

þar sem prestur syngur fyr helgha dagha vm langha fostu. 
þar skai no.iimessa*) fyrer oc sua þar sem hann syngur sijdarr 
þar skal saalu messa epter vm daginn. þar er ij presta skylld 
diakns. 



443. [1332]. 

MAldági Ólafskirkju í Snjallshöfða á Landi [er Jón biskup 
Haldórsson sefcti]. 

ÁM. 263. Fol. bls. 27 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bU 19b 
sfer. 1601. Sauii rriáldagi er tekinn orðréttr upp í Vilchinsbók. og 
það eitt með öðru vottr þess. hve sumt í henni er miklu eldra 
húu sjálf. 

Sniallzhofdi. [Gamall maldagi^). 
Olafs kirkia j sneallz hofda a prestz skylld j heima landi. 
hun a kalek oc messuklædi. bokaskref iij. rodukross einn. 
^^i'tistiku, alltaris blæiu oc alltara klædi. munnlaugh. vatzketil 
glodarker. kyr ij. oc vj ær, kluckur iij. tioUd vond vmm 
saunghus. 



144. [1332]. 

^^LDagi Maríukirkju að Á eða Árbæ í Holtum [er Jón biskup 
Haluórsson setti]. 

AM.263.Fol. bls 27 skr.1598; Landsb. 268. 4tobl. 19b skr. 1601. 
^öinustu tvær línurnar kynnu að vera viöbót Gyrðs biskups frá 1353. 



') 268; von messu 263; [sl. -^68. 



698 



ÁRBÆR. — KÁLFHOLT. 



1332 



A edur Arbær. [Gamali maldagi^). 

Mariu kirkia at aa oc johannis baptisfce a prestz skylld j 
heima landi. 

vj kyr oc vj ær. messuklædi ein oc kalek. vij. merkur vax 
oc mork reykelsis. kluckur v. oc kertistikur ij. alltaraklædi iij. 
oc alltaris stein. glodarker oc elldbera. smellta^) kross. mariu 
skrifít. 

þar liggur til tiund heima manna fra raudalæk hinum 
efra, oc vr litlu tunghu. af brecku. 

groptur af þessum bæium raudalæk hinum nedra oc 
af arnkotlustodum. oc vr meiri tungu oc þadann halfur lysi- 
tollur. 

prestur fra ai skal syngia j tungu oc taka þar ij merkur. 
til raudalækiar efra oc taka þar v. aura. j litlu tungu oc taka 
þar halfa mork aa hueriu aare. af ollum þessum bæium sem her 
eru nefnder. skulu menn sækia skrift oc þionuatu oc adrar 
naudayniar. til þess prestz sem at a syngur. 

[kirkiann a glergiugg. 

jtem iij hesta^). 



445. [1332]. 

Máldagi kirkjunnar í Kálfholti í Rangárþingi [er Jón biskup 
Haldórsson settij. 

ÁM. 263. Fol. sls. 27 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 20a 
skr. 1601. í Vilclnnsbók eru tveir máldagar fyrir Kálflioltskirkju 
og er hún þar nefud Ólafskirkja. 

KalfhoUt. [Gamall maldagi*). 

Kirkia j kalfholte a þridiung j heimalandi. 
X kyr . Ix asaudar. ij hross. 

messuklædi ein. kalek. ij krossa. klockur iij. ij Utlar 
biolhir, glodarker, fontz vmmbuningur. sloppur. kertistika nied 
kopar. sacrarium. munnlaug. xv merkur vax eda kugiUdi. 



[6l. 268; smelltann 268; [niun vera yngri viðbót; ^)[sl.268. 



1333. 



KTRKJUBÓL í SKUTULSFIRÐI. 



699 



I>etta lagdi sijra þorbiorn^) tiL kross med ij likneskium. 
brik. mariu skriftt. olafs skriftt. 

þar aa at vera heimilis prestur oc diakni. 
[skirnar ketil oc vatzketiF). 



446. 1333. á Kirkiubðlu 

^ÍGSLUMÁLDAGI Maríukirkju á Kirkjubóli í Skutulsfirði, er 
Jón biskup Haldórsson setti. 

AM. orig. dipl. Fasc. L 5, skrá á skinni frá c. 1500; JSig. 
U3. 4to bls. 277 c. 1600; AM. dipl. afskrr. 832; IBfél. 79. 4to 
bls. 211 skr. c. 1690-1700; Laudsb. 107. 4to bls. 402 c. 1730. 
I'rentaðr í F. Joh. Hist. Eccl. ísl. II, 88-89. þessi máldagi er 
tekinn upp 1 Vilchinsbók svo aö segja orðréttr. 

Anno domini OD^. ccc^ xxx° iii vigdi herra jon biskup 
tórkiv a kirkiuboli j skvtvisfirdi. gvdi til dyrdar CDariv drottn- 
^^gv og helgvm jone gvdspialla manne med þessvm maldaga 
þar skal syngia annan bvern dag helgan CDesso og hinn 
fiorda hvern ottv savng. greida presti tvær merkur j tida oíFur. 
þar er kirk[iu]messv dagur olafsmessv sidari. skal þarþahallda 
heilagt ok sa fossvm og eingidal. herra jon biskup gaf þar til 
^irkivnar gvdi og henne til heidurs og þeim til syndalavsnar 
^^tn þangat sækia og j skilum væri vid gvd ok heilaga kirkiv 
tvttvgv daga afgipt æfgnlega sa kirkiu dagen sa mariumessvr 
fiorar og bada messv daga jons postula. þar skal grafa lik 
beima manna ok fra fossvm og þeirra sem þar andazt heima 
^da þar j landeigninne. þar tekz heima tiund og lysi tollvr 
heima manna og sva fra forssvm og tivnd or eingidal en eigi 
'ysitolivr. kirkian ea land at forssvm og tua[v] kvgiUdi. þeir 
^önn eru skyllder at hallda kirkiv dag aa eyre sem halda aa 
^irkivbóli og a fir nefndvm bæivm. og þangat Ivka 



þorbjörn prestr þorsteinsson veginn við kirkjualtarið i Kirkjuvogi 
(annálar), þetfca inuu þó varia vera baiiQ; [mun vera yngri viöbót. 



700 EYRI í SKUTULSFIRÐI. 1333. 

tivud. þangat liggia tivnder þeirra manna er eigi') giora 
skipti tivnd ía savgdvm bæium. 



447. 1. September 1333. i Selárdal. 

Máldagi kirkjunnar á Eyri í Skutulsfirði, er Jón biskup 
Raldórsson setti, 

AM. orig. dipl. Fasc. I, 5, skrá á skinni frá c, 1500 með Kirkju- 
bdisskjölum; JSig. 143. 4to bls. 278 á pappír c. 1600; AM. dipl. 
afskrr. 822; IBfél. 79. 4to bls. 311-13 papp. c. 1690- 1700; 
Landsb. 107. 4to bls. 503 c. 1730. Prentaðr í F. Joh Hist. 
Eccl. Isl. II, 89—90. 

feirn avllvm godvm monnum sem þetta bref sia edur 
heyra. sender broder jon med gvdz myskun biskup j skalholti 
q[vediu] g[uds] ok sina. 

ver giorum kvnnigt at ver havfvm samþykt skilmala þeim 
sem sira marteinn þoiarins son giordi firi sig og sina epter 
komendur milli kirkivnar £a eyre j skvtvlsfirdi. og jons bonda 
þorvalldz sonar ga kirkivboli j fir nefndvm firdi og þeirra er 
epter hann koma lavglega. samdi þeim at þar væri savngvr 
aem at fornv hefur verit. en lyctiz tvær merkur j tida offnr. 
tivnder og lysitoilvr allra þeirra manna sem þar erv heimili^' 
faster skal heima takazt, hier j moti gaf fyr nefndur jon j 
fasta eign kirkivnar xviij ær tvær kyr hvndrat fritt. nv af 
þvi at þeir toko havndvm saman hier vm firi oss þa sfadfest- 
um ver þessa þeirra giord og vilivm at sva^) halldizt hedan 
og til sans vitnisburdar hier vm settvm ver vort insigli fi^^ 
þetta bref er giort var j selardal anno domini. CD. ccc^. xx^^* 
tercio kalendas septembris. 



Hér hefir upphaflega verið bætt við: eru; sav, hdr 



1334 



HAUKR. — BRÉFSFORMÁLI 



701 



448. 15. Mai 1334. fi Björgvin]. 

"Anbyon gulsmidhir» gerir kurinugt að hann hafi með sam- 
þykki Gunnhildar konu sinnar selt Hemingi ábóta í Munklífi 
tíu mánaða mataból í Innratúni í Eiði fyrir tóU aura silfrs 
hvert ból, sem eigi að vera æfinleg eign klaustrsins, sé eigi 
innleyst á tíu ára fresti; fór þetta fram hjáveranda aherra 
Hauki Erlendzsyni, . . » en bréfið er gert «a fimtande rikis mins 
vyrdheligs herra Magnusar medh gudz miskun Noregs Suia 
oc Gota konungs a Haliuardzuokudagh om varith». Er þetta 
liinn síðasti gjörningr, er Haukr kemr við, að því, er menn 
^ita, því hann andaðist rúmum hálfum mánuði síðar, eða 3. 
Júní 1334. 

(Muiiklífisbréfasdk Chria 1845 bls. 89; Dipl. Norv, Xlí, Nr. 
^3, eptir Add. B. U. Hafn. íír. 98. 4to). 



449. [1334]. 

FoRMÁLi [Egils] Hólabiskups fyrir umboðsbréfi handa [Óiafi] 
Pi'östi, er hann sendir fyrir sína hönd á fund [Páls] erkibiskups 
* Niðarósi. 

AM. 350. Fol. bl. 149a skinnb. (Skarðsbók) skr. 1363. 
Petta er í handritinu næst á undan staiútu Páls erkibiskups hiimi 
i; 1BB4. Egiil og Jón biskup voru siefndir utan það ár; Jón fór; 
^&ill sendi séra Ölaf, en hann varö fctrandaglópr (Isl. ann.). 

[Cartaginem nidrosiensis archiepiscopi^). 

Eeuerendo in christo patri domino suo. p[aulo]. dei gracia-j 
^^^hiepiscopo. nidrosiensi. Eadem gracia^) [episcopus ho- 
eusis^). saiutem cum omni reuerencia obediencia. et honore. 

Nouerit paternitas uestra quod uirum prouidum. et dis- 
^^^"^^t'Um. probum. nostrum. íacimus. constatimus et ordina- 
nostrum uerum. et legitimum, procuratorem ad uisitan- 
nomine nostro. pro hoc anno. et duobus alijs sacro 
^^nctam sedem nidrosiensem pro ut uestra nobis pietas^) in- 
^^^- dantes et consedentes. eidem ueniam^) et potestatem 



) [svo skb., r.: cartha nidrosiensi archiepiscopo?; ^) gra, skb; 
•-^Po(l)hol., skb.; *) pietatis, skb.; ') meram, skb. 



702 SKIPAN PÍLS ERKIBISKUPS HIN FYESTA. 1334. 



liberam ad omnia et sing[u]la patienda qve huius modi uisita- 
cionis natura requiret. 

Jn cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus 
duximus apponendum, 

Datum. et cetera. 



450. 22. September 1334. 1 Niðarosi. 

Skipan Páls erkibiskupsj Niðarösi hin fyrsta. 

A. 

Latínski frumtextinn. 

AM. 350. Fol. bl. 149b— 150b, skinnb. skr. 1363. Prenfcaðr 
er þessi texti í Norges gl. Love III, 377 — 79. 

Bref páls ercbibiskups i nidarosi. 

Jn nomine domini amen. Paulus dei paciensia nidrosiensis 
ecclesie archiepiscopus. Halluardus hamarensis. Salomon osloensis. 
Ei'icus stauangrensis. eiusdem gracia episcopi. nidrosiensis ecclesie 
suffraganei. vniuersis christi fidelibus per nidrosiensem prouin^ 
ciam constitutis salutis eterne gaudium in filio uirginis. Kesi- 
dentes in sacro prouinciali concilio reparacione morum etstatu 
ecclesie reformande(!) et ab inimici framea animabus nostro regi- 
mini commissarum (!) eruendis. prout ex iniuncte nobis debite(!) 
seruitutis obligamur. 

Jn nomine patris et filij et spiritus sancti. 

1. Jn primis statuimus de uita et honestate clericorum. 
ut castor(!) et continenter uiuant. statuta predecessorum nostroruiw 
et precipue duo ultima felicis recordacionis elaui archiepiscopi 
predecessoris nostri in concilio bergensi edicta innouamus. ap- 
probamus. satificamus(!) omnibus alijs et singulis predecessoruin 
nostrorum statutis in concilijs prouincialibus que preter iura 
uel contra canones sunt edita penitus abrogatis. preter que ifl 
istis noatris statutis subsequuntur. penas et modum puniendi 
transgressores et precipue notarios(!) fornicatores et eorum focarias 
ad ius commune reducentes. 

2. Jtem statuimus ut in monasterijs quibuscumque nullus 



1334. SKIPAN PÁLS ERKIBíSKUPS HIN FTRSTA. 703 



Precio uel pactione recipiatur in fratrem uel sororem, nec pre- 
^öndarios seu prebendarias sine suorum dyocesanorum consensu. 
*l^od si íactum fuerit ipsi recipientes tales pactiones siue bona 
®^ ipsis prouenientia ipso facto tocius administracionis iure et 
P*"elacionis auctoritate sint priuati. Dantes uero et consenti' 
^ntes ad arbitrium dyocesani puniantur. et quod abbates et 
^bbatisse in sua consecracione iurent. et moniales in suis bene- 
^ictionibus ut hijs non consentiant corporale prestent iura- 
löentum. 

3. Jtem sacro approbante concilio docuerimus(!) om- 
Gt singulos clericos. cuiuscumque condicionis status 

^ignitatis uel ordinis existant, priuilegijs sedis apostolice 
Qualitercumque abutentes. seu casus ab episcopis seruatos seu 
P^í* prouincialia uel sinodalia statuta sibi temere usurpantes. 
^ota peregrinationis auctoritate propria pro suo libitu indiscrete 
<^oinmittantes uel penitencias publicas relaxantes. ipso facto ex- 
coöQmunicacionis siue(!) subiacere. 

4. Jtem statuimus ut clericus. cuiuscumque status ordinis 
^el dignitatis existat. qui procurat a rege uel a seculari pote- 
^tate distincte uei indistincte manifeste uel occulte contra iusti- 
^i^m se tueri. quo minus pro suis excessibus a suo iudice 
^cclesiastico corrigatur. ipso facto excommunicacionis sentenciam 
íiicurrant. 

' 6. Jtem precipimus quod statuta domini vilhelmi sabin- 
^ösis cardinalis condam legati ad noruegiam diligenter obser- 
^öntur et singulis annis in synodis publicentur. 

6. Jtem prohibemus sub interminatione maledictionis 
^terne. ne aliqui indiscretas indulgentias pronunciare pre- 
sumant. 

7. Jtem statuimus quod claustra monialium sub diligenti 
•^iistodia et firma clausura precipue de nocte obseruentur. nec 
^lericos uel laicos. religiosos uei seculares post earum uesperas 

se ingredi permittant. nisi urgens necessitas et euidens 
^tilitas id exposcat et tamen non in locis et horis suspectis. 

8. Jtem declaramus quod episcopi quilibet in sua diocesi. 
^^'chiepiscopus in tota prouincia possint dispensare uel dispen- 
sando relaxare statuta super obseruatione ieiuniorum et fer- 
J^fum. et nullis(!) nisi ex commissione ipsorum sibi specia- 
^iter facta. 



704 



SKIPAN PÁLS ERKIBISKTJPS Hm FYRSTA. 



1334. 



9. Jfcem quod in statuto bone raemorie domini Elaui 
cauetor. ne sacerdotis(!) uel alie beneíiciate persone non admit- 
tantur ad penitenciam nisi decimam partem bonorum per ec- 
clesiam acquisitorum ecclesie relinquant. interpretamur nomine 
penitencie. quantum ad illum articulum, absolucionem intelli^i. 
non quin possint audiri et ad ueritatis uiam induci. at eciam 
salutaria consilia eis impendi uel eciam pro alijs suis peccatis 
absoiuciouem obtinere. 

10. Jtem statuimus. ut nullus sacerdos uel clericus infra 
sacros ordines constitutus. qui usque ad extremum uite sue in 
concubinatu notorio compertus fuerit perdurasse. ad sepulturam 
infra muros uel parietes aut in atrijs uel uestibulo ecclesie. 
cuius thorum meretricijs amplexibus corapertus est uiolasse. 
uei eciam cuiuscumque alterius ecclesie. quamtumcumque dig- 
nam peregit penitenciam. ob detestacionem tam fedi criminis 
admittatur. et quicumque tales in eccleriia uestibulo uel atrio 
sepeliuerint uel scienter admiserint. eo ipso ab officio et bene- 
ficio sint suspensi. 

11. Jtem secundum canonicas sanctiones statuimus. 
miuus(!) ut concubinis seu íocarijs clericorum infra sacros con- 
stitutor[um] iniungatur penitencia tamquam et sacrilegio pi'^ 
adulterio s.(!) si occulte sint. si uero sint notorie nisi monite 

• 

a peccato destituerint excommunicentur, et publice excommuni- 
cate in sua malicia perdurantes in ecclesia nuntientur. 

12. Jtem precipimus quod episcopi et eorum officiales 
clericos babeant iuratos ad eorum acta fideliter conscribenda. 

13. Jnsuper statuimus quod nuUi laico de cetero pre- 
positura uel alie cause spirituales uel spiritualibus annexe com' 
mittantur. 

14. Jtem statuimus quod procuratores prepositorum siue 
exactores nullam mulctam pecuniariam leuent sine scitu sacer- 
dotis parrochioalis(!) et quod idem sacerdos copiam omnium 
sic leuatorum in scriptis exhibere ualeat domino episcopo r^- 
quisitus. 

15* Jtem prohibemus ne episcopi abbates abbatisse sev 
alij ecclesiarum rectores uel prelati presumant suarum eccle- 
siarum predia terras uel quascumque alias possessiones dece- 
tero alicui tradere uel concedere pro suo perpetuo. quod si ali- 



1334. SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HIN FraSTA. 705 



cubi attentatum iauenitur in irritura reuocamus. terras et pos- 
sessiones predictas sic alienatas ad ius et proprietatem ipsarum 
presentis auctoritate concilij reducentes. 

Jn quorum omnium testimonium et euidentiam firmiorem 
sigilla nostra presentibus [sunt] appensa. Datum nidrosie anno 
gracie CD^. ccc^. xxx°. iiij^ decimo kal octobris. 



B. 

íslenzk þýðing. 

AM. 351. Fol. bl. 112b-113b skb. c. 1360; ÁM. 42A. 8vo 
bls. 211—12 (§ 1, 9—14) skb. c. 1480; Ny kgl. saml. 1938. 
^to (afskr. af 351). pessi texti er áðr prontaðr í F, Joh. Hist. 
^ccl. Isl. I, 508 — 511 meö latínskri þýðíng-u, og í Norges gl. Love 
III, 279-81. 

Eptir farande statuta woro gior ok samanskrifut af wirðo- 
%um herra herra PŒile með guðs miskunn Erkibiskupi i niðarosi. 
Salluardi af hamre. salomon af oslo. Eireki af staíangri lyd- 
t>ískupum. ok skyllduliga boðin at hallda ðUum ok serhueri- 

j niðaróss erkibiskupsdæmi j fyrr nefndum stad niðarósi. 
sub anno domini QD^. ccc°. xxx°. iiij**. decimo kalendas octobris. 

Pails erkebiskups. 

1. Jn primis.^). fyrirboðit er ollum klaustranna formonn- 
at taka nðckurn Beglumann meðr kaupi eða skildaga sua 

taka prouentumenn vtan biskups samþycki, en huerr sem 
^^^t þuilikan kaupmaala eðr þat goðz sem afleiðir se af sialfu 
'^^^fkinu af settr valldi ok Iðgœsali allrar sinnar foruistar ok 
í^^onostu. en þeir tuennir sem geía ok samþyckia se pindir sem 
^iskupi likar^) ok her tii skulu abotar abbadisar ok Reglusystur 
^^6ria eið vm j sinum vigslum þuilika luti alldri at samþyckia. 

2. Allir ok sórhuerir klerkar huerrar kinndar eða stettar 
^Plu eða tignar sem huerr er þeir sem með nockurum bætti 
^fl-^^ ^angliga pafaligum priuilegiis eðr draga vndir sik með 

^^HÖ] þa casus sem með Iðgunum heyra biskupinum tiL eðr 
^ta sua sinodalia sem prouincialia. eðr breyta vskynsamliga 



Hér byrjar 42; hér hættir 42 og byrjar ekki fyrri en með § 9. 



706 



SKIPAN PÁLS EEKlBISKtJPS HIN FTKSTA. 



1334. 



eptir eiginligri fyst þau sin heit eða annarra sem menn heita 
at fara af landi brott til heilagra staða. eða leysa eða lina 
opinberar storskriptir, falla af sialfu werkinu i bannz pinu. 

4. Huerr sa klerkr ok huerrar vigslu eðr tignar sem 
huerr er sa er prolagar(!) ser af konungi eðr weralld- 
ligu valldi firir sik eðr færr annan til. eðr með huerium hætti 
sem hann kemz at þui opinberliga eða leyniliga at hann 
werndiz moti Rettindum sua at kirkiunnar domare fai æigi 
týktat hann af sinum lytum. fellr slikt hit sama i bann af 
sialfu werkinu. 

4. Statuta herra vilhelmi sabinensis cardinalis þess er 
fyrrum war legatus til noregs skulu vandliga geymaz ok lesaz 
£Q prestastefnum huert air. 

5. fat er ok firirboðit vndir ognan eilifrar boluanar at 
nðckuE dirfiz at lysa eða frambera firir folki vskynsamligar 
indulgencias. 

6. Systra klaustr skulu iafnan byrgð wera einkanlega 39- 
nottum sua at eingi klerkr eða leikmaðr. reglumaðr eða wer- 
alldar maðr komi þar inn siðan wti er aptansðngr. vtan þat* 
krefui fuUa nauðsyn eðr vis nytsemi ok þo æigi j grunsemdar 
stððum ne stundum. 

7. Serhuerir biskupar i sinum biskupsdæmum ok erki- 
biskup i ollu sinu erkibiskupsdæmi hafa fuUt valld til at dis- 
pensera ok lina skipanir vm fðstur ok belgiholld. en eingi lægn 
stettar. vtan honum se þat valld af þeim einuirðuliga i hendr 
feingit. 

8. í>at er sua stendr i statuto goðrar minningar eilifs 
Erkibiskups. at þeir prestar eða personur sem beneficia hallda 
skulu æigi takaz til iðrarar vtan þeir leggi kirkiunni hinn ti- 
unda part af ollu þui goðzi sem þeir hafa at henni aflat. skal 
i þeim staðar nafni idranar skiliaz absolutio at eins yfir þeii^ 
articulo. en heyraz skulu þeir mega ok sa sannleiks gðtu leiðaz. 
taka hialpsamlig Ráð ok af ððrum sinum syndum fa absolu- 
cionem. 

9^)- Einginn prestr eðr nockurr klerkr infra sacros sa er 
vitaðr er legit hafa j opinberum friðlulifnaði allt til sins enda 



') Hér byriar 42 aptr og Dær til enda. 



1336 



LÓN OG DAÐASTABIR. 



707 



dags skal iarðaz œega innan veggi eða mwra nockurrar kirkiu. 
ok æigi helldr 1 hennar vmgöngum eða forhwsi. huersu auð- 
ttiiuka iðran sem hann hefir gert. at su fwl synd werði þeim 
mun Rækare. En huerr sem þuilika hefir grafit eða grafa latið j 
þessum stoðum vitandi se at sialfu werkinu af settr officio et 
beneficio. 

10. Eptir setningum heilagrar kirkiu skulu deigiur eða 
friðlur aUra þeirra klerka sem infra sacros eru taka skriptir 
sua sem pro adulterio et sacrilegio þegar vpp vist werðr ok se aðr 
leynt. en siðan opinbert er ok vili þær æigi afleggia vpptekinn 
glæp aaminntar skulu þær bannsetiaz. ok ef þær harðna j sinni 
illzku boðaz opinberliga bannsettar wera, 

11. Biskupar ok þeirra officiales skulu hafa þa notarios 
sem þeim sueri aðr trunaðareiða þeirra acta dyggiiiga saman 
at skipa. 

12. Heðan af skal ok eingum leikmanni faz i hendr 
profastzdæmi eðr aðrar andligar sakir eðr andligum lutum 
afastar. 

13. Ymboðsmenn eðr wtheimtumenn profastanna skulu 
^inga akueðna fepinu mega lina aan vitorði soknarprestz, at hann 
^egi syna ok fram bera in scriptis eptir frettr af biskupi hui- 
likur letti^) aa er giðrr. 

14. Í>at er ok fiiirboðit at biskupar abotar abbadisar 
sua [ok] aðrir kirknanna formenn eða stiornarar dirfiz nðckur- 
"öi manni at selia eða veita iarðir eðr bæi eða nockurar aðrar 
^^gnir sinna kirkna til æfinligrar staðfestu. En ef þess hefir 
fteistat werit i nockurum stað. þa skal vnytaz ok vndir kirki- 
^nnar valld ok forræði aptr kallaz. 



[um 1336]. 

^iTNisBURÐR Sigurðar Bjarna[r]sonar og í>orsteins Tumasonar 
skipti á jörðunum Lóni og Daðastöðum. 

AM. 276. 4to IV, skb. 1386; Biskupsskjalasafn. 26. 4to skb. 



lettir 42. 



45* 



708 



ZIRKJUBÆR I HRÓARSTDNGU. 



1336 



skr. 1386 (=« B). þessi vitnisburðr er settr inn í Hólarekaskrána 
fornu frá 1296 (Dipl. Isl. II, bls. 310 nótu 6). 

Sua fældan æidh suoru þæir siugurdr biarnason^ ok þor- 
stæin tumason firer Eghli biskupi nordr i holum. ath biorn prestr 
jngialdzson sellde j vmbodi lafrans biskups. huert egil^) biskup 
vrskurdade loghligt. landit at lone odde klemetzsyni ok tok 
firer dadastade skiliande fra sogdu lons lande. allan Reka med 
Reka gognum ok laug^)gognum. l^ema skurd ok lasshual. 
rndantekinne almenníngu. 



452. [um 1336]. 

Afhending staðarins í Kirkjubæ í Hróarstungu, þegarséraSæ- 
björn lét hann lausan, en séra Starkaðr tók við. 

ÁM, 263. Fol. bl. 5, skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 129b 
skr, i601 og er hér miklu hleypt úr. Séra Sæbjörn er dáinn 
1376 (bréf um Sleðbrjótssand) og að því er virðist fyrir hér um 
bil 40 árum. þá er og séra Starkaðr ekki leingr í Kirkjubæ, heldr 
er þar kominn séra Páll. 

Kirkiubær [gamall maldage^). 

Svo mikid tok sira starkadur med kirkivbæiarstad. so sem 
sira sðbiorn let lausan. 

tolf kýr. tueimur aam fatt j atta tigv. sextan saude tuæ- 
vetra. flmm hrvtar. forostv saudur. tueim saudum fatt j fiDi- 
tigv. veturgamals fiar. iiij caut tuævetur. sex veturgomul. sex 

* ' ' ' 

vetra gamall vxe ekinn. sex hross. var þetta alltt saman nU 
kugilldi oc fioruiigir. 

j virdingar fie. attatige skiolna kieralld oc annad Ix skiolua 

■ • • ■ 

j jordv bædi. tvnna stor. pottur. ketill litill. viij bedir. níj 
hæginde. salvn. Blæia med morkvm. tuær abreidur, half tolfta 
alin hafnar vodar, Reflar ij. pallklædi ij. not oc skip. vont bord. 
cccc. vorv. voro þetta koUud xx hvndrud. jord a Bondastodum. 
oc ketilstader ytre halfver. hvndrad lamba afrettur. a vestur 
eyiar j Torfvastada jord æfvenliga. ^xv merkur vax oc Beykelsu 



') biarnarson B; eigiU Bj land B; *) [b. v. 263. 



1336. SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HIN ÖNNUR 



709 



|>etta a kirkia jnnan sig. [sðngbok fra paskvm oc til jola 
fostv. onnur fra jolafostv octil paska. vtan commvne. ij. messv- 
bækur per annum. graduale. font. sequentiubok forn oc raung. 
lesbok desanctisforn [fra jonsmesso]baptiste ocframan tilgregorius 
töesso. vetur hlvti med fornre skipan. þrenn messvklædi. ad avk 
toklarij. kalekarij. kapvleppar ij. allttaris klædiss(!) iij allvondur 
dukur glitadur forn oc annar hvitur. fontklædi vontt. sloppar 
ij. kross smellttur. mariu skriftt. þorlaks likneski ij. lýtid^) 
skrýn. med tonn ocsilfur. kluckur iiij. oc iij BioUur. [hulsker(!) 
ttied tonn . stikur ij. katerinar skriftt^). kirkivketill vondur. 
[nierki ij. lektare. glodarker oc elldberi vondur^). 

f>etta lagdi sira sæbiorn epter a kirkivbæ. kantarakapv. ij. 
steintioUd. [Reykelsis bvdk med kopar smellttann^). 



453. 19 Juli 1836. i Tunsbergi. 

Skipan Páls erkibiskups í Niðarósi hin önnur. 

AM. 351. Fol. bl. llOb— 112b skinnb. c. 1360; AM. 42A. 
^vo bls. 208-11 skb. c. 1480; Ny kgl. saml. 1938. 4to afskript 
^ pappír eptir 351. Prentuð í F. Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 511 — 
^18 með latinskri þýðingu og í Norges gl. Love III, 281 — 84. 

HieR heÍR statuta^) byskuppa ok þeirra skipanir 

Páll meðr guðs þolinmæði erkibiskup j niðarosi. halluarðr 
hamre, salomon af oslo. eirekr af stafangri með þess sama 
^iskunn biskupar. niðaross kirkiu fuUtingiarar. senda ollum 
i*ettruandi mðnnum j niðaross erkibiskupsdæmi frið ok fagnat 
i drottni jhesu christo. 

Jðulig ahyggia hirðligrar stiornar eggiar oss ok 
^Qiinnir með hugskotzins skygnleika ollum megin ® at lita 
^fottinliga hiorð þa sem oss er með himneskri tilskipan j 
^ndr fengin. at starfsmenn j vingarði drottins geymi sua at 
Plantan hialparinnar at bans krðptugir viuuiðar kuistir auðg- 



') [et cetera 268 og fellir kaflann úr; [feilt úr 268; stato- 
hdr. 



710 SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HIN ÖNNUR. 1336. 

aði guðs kristni með auaxstsðmu friofi viðlega wtbreiddir. 
þyrnum vpprættum af hinum neðstum tsagum. 

Nu með þui at þat er v£ar astundan at þeir halldi sik aptr 
af sinum ofdirfðum firir otta pinunnar sem firir ðmbunir krapt- 
anna lata æigi til leiðaz at hallda þat sem skipat er. þui i 
nafni vairs herra heilagrar vskiptiligrar þrenningar ok algiðrrar 
einingar foður ok sonar ok heilags anda endurnyium wer Iðg- 
tðkum ok staðfestum með Rettinda valldi þessa þings skipanir 
milldrar aaminningar Jons. Jorundar ok eilifs erkibiskups varra 
forelldra með oUum sinum capitulum klausum articuiis þar 
sem þau werða æigi sialf vsamþyck j sér. ok þar til war statuta 
hin fyrri ok einkannliga þau sem nu eru sett her at sinni. ok 
leggium pinur við sumar klausur þeim sem æigi hallda. 

1. J fyrstu at huerr sa prestr sem hefir curam anima- 
rum. ok æigi viU. duelr eða vanrækir at predika firir sinu 
soknarfolki sa huern sunnudag. eða hit minnzsta sinn j mánaði 
af almenniligri tru oc hennar articulis. af heilagri skiru ok 
hueria goða luti þar leiðir af með þeim oðrum capitulum 
sem til nefnaz j einni klausu þess statuti sem giorði ok sam- 
setti milldrar aiminningar iðrundr erkibiskups. anno domini 
CD^. cc". xc**. skal luka firir huert sinn er missir. ij. aura. ok 
se hann hðfuðprestr. en eyri ef hann er kapelíuprestr. vtan 
hann fai annan til firir sik iafnan at stett ok starfi. 

2. Jtem firirbioðum wer sua sem wið er warat i sanQa 
statute. at nockur prestr veiti sacramenta annars þingunaut 
án orlofi sins soknarprestz vtan full næðsyn þrðngui til. en 
huerr er gerir sekiz halfri mork ok bæti aptr soknarpresti þess 
er hann veitti sacramenta skaða með oðru sem til heyrir. se 
þo framarr pinndr ef biskupi syniz. 

3. Jtem með þui at wer villdum giarna þat af nema at 
prestum þeim sem hafa curam animarum gefiz færi aa at fara 
reikandi wt af sinum kirkiu ; soknum. þar sem folk þeim ^ 
hendi folgit þarniz Iðngum þar firir skylldrar þionostu. sua 
at þar'^) afleiðir mikin háska salum þeirra allra saman. þa firir" 
bioðum wer at nockurr soknarprestr dirfiz at fiarlægaz brott 



Hér byrjar 42 með þessari fyrirsögn: [paljs erkibiskaps [nidjrosi 
ensis cum [mul]tis ailijs 8[tatntis]; b. v. 42. 



1336. 



SKIPAN PÁLS ERKIBISKKPS HIN ÖNNUR. 



711 



sÍDDÍ kirkiu sua at þat megi merkiaz aan orlofi sins for- 
öiannz eðr þess er hans stað helldr vtan vissa nauðsyn. 
iiema hann skipi i sinn stað annan sæmiligan prest þann er 
ttieð fullri vaktan geri hans vices aa meðan. en huerr prestr 
Gr at þui werðr kunnr at hann er hálfan manuð samfast afwt 
sinni kirkiusokn. vtan hann fai profat einhueria af fyrrsðgðum 
eða aðra skynsamliga sok sinnar brottuistar. þa skal luka halfa 
löork norræna sua þo at biskup æigi kost at pina hann meirr 
^ðr minnr eptir tilferlum. 

4. Her til sortar blindleiki agirninnar sua miok hin innri 
augu sumra prestanna at sakir þess slims er aa sialldrin legz 
til leid[d]ir af elli firirdæmiligs vvana fa þeir eigi litiö lios sann- 
leiksins þar sem þeir fordiarfaz æigi^) inn at leiða kaupmsala 
^ðr skildaga aðr þeir veiti heilug sacramenta. æigi at geym- 
^ndi at varr herra jhesus christus rak þa kaupmenn brott af 

* 

Síuu mustere með hroka æfinligrar firirdæmingar sem þar selldu 
^ða keyptu. eða huilikr haski ifir gnæfir þeirra saalum, þa er 
þeir seliaz wt selia^) hinn helga anda þann er sannliga veitiz 
J oUum sacramentis. ok werða j þui iafnir eða verri en iudas 
suikari. Nu meðr þui at agætrar aminningar jorundr erkibiskup 
^arr forfaðir sastundaði af at maa lyti þessa blindleika fylgiandi 
sameigit lögmal ok hætte^) settningarinnar skipaði. at i veitt- 
'^UQ sacramentis skylidi einginn skildagi inn leiðaz. sem finnaz 

i [þui statute^) sem hann giorði i niðarosi sub anno do- 
uiini5) cc^. cx^ þa vilium wer nu þetta sama staðfesta 
^eðr hlif pinunnar. at huerr sem einn prestr huers heiðrs 
^tarfs eða stettar sem hann er sa er at þui verðr logliga 
Profuaðr at hann hafi nockurs hattar samkeypi eða skilmæ-la 

leitt wið þa sem hann hefir gort sacramenta. eða nockura 
^^lsliga tíalman at þess minnr werði hans þionosta einfolld ok 
i'eiulig j þeirre grein. þa skal hann i fyrstu missa þeirrar renntu 
^^ua þess staðar lofligr vani stendr til at heiðra kirkiuruar eða 
l*öirra stiornarmenn eptir veitt sacramenta. ok æigi at eins 
^Ptr luka þat er hann feck rangliga firir sagðan skilmsala. 
^ölldr iafnuel skal hann luka biskupi iafnmikit af sinu goðzi. 



sl. 42; ■') sl. 42; harte 351; ') [statutis 42; gnicie 42. 



712 SKIPAN PÍLS EEKIBISKUPS HIN ÖNNUR. 1336. 

5^). At auk þessa vilium wer at vbrigðiliga se halldin 
su skipan milldrar aminningar eilifs erkibiskups vors forfððr 
semhann byðr. at kanunkar þeir sem brott eru afstaðnum með 
orlofi sinna formanna taki fulla vðxtu af sinum prebendum. en 
renta viearij huers þeirra ok aðrir þungar skylldugir kirkiunni 
reikniz af þui commune sem þeim liggr til borðz ollum samt. 
ok gerum af nyiu þa skipan æ. at huerr sa raðsmaðr eða vm- 
gongumaðr firir þeirra commune sem æigi hefir wtlokit sagðar 
renntr ok tolla aðr hann endi sinn forgang eptir frettr af vm- 
boðsmðnnum frauerandi kanunka se af sialfu werkinu wt settr 
af heilagri kirkiu. 

6. En þann articulum j statute iðrundar erkibiskups sem 
hann byðr. at personur skyli sendaz af serhuerium klaustrum 
ad studium til kiornir af bískupi. ok annan j statute eilifs 
erkibiskups i huerium hann skipar at þeir sem falla i banu af 
sialfu wevkinu se siðan opinberiiga boðaðir bannsettir a kue[y]kt- 

um kertum ok hringiande klockum. eyðum wer ok aftðkum með 
vallde þings. 

7. Jtem skipum wer. at þessar constituciones giorfar in 
consilio viennense. Si quis suadeníe. de sepulturis. eos qui proprio. 
de sententia episcopus. ex frequentibus. se lesnar aa presta- 
stefnum ok vanduirkliga wtskyiðar. ok bioðum vndir ognan 
eilifrar bðluanar at þær se æ geymdar með vanduirkt ok strið- 
leika ef nockurn tima kunna þuiJikir casus til at koma. 

8. Jtem skipum wer. at þeir klerkar ok klaustramenn ok 
þeim samþyckiandi sem at þui vevða logliga profaðir að þeir 
hallda sik saman með rðngum motblæstri viðr sina formenn. 
se af settir sinum heiðri eptir kirkiunnar Iðgum ok forðiz af 
öUum sua sem frægðarlausir eptir sögðum setningum kirki- 
unnar. 

9^). Jtem skipum wer at kanunkar biskupsstolanna þeir 
sem prestar eru at vigslu ok hallda kirkiur með curam aD^' 
marum j bygðum eða kaupstöðum segi sialfir messu ok geri 
sermonem firir folki eptir þui sem guð kennir þeim bit 
minnzsta einn tima £a áre forfallalaust j þeirri sömu kirkiu. 



1) § 5_7 vaotar i 42; ") § 9-10 vantar í 42 



1336. SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HIN ÖNNUR. 713 

þat er at skilia aa kirkiu dag. eðr in festo þeirrar klrkiu pa- 
troni. eða ía einhueria hina stærstu hátið aa þui sama sare. 

10. En at fýRsögð statuta vorra forellra verði þeim mun 
betr geymd sem þau heyraz optar af vorum vndirmpnnum. þa 
skipum wer at oil statuta herra vilhelme(!) sabinensis episcopi. 
þess er fyrrum war pafans sendiboði til noregs ok vorra for- 
öUdra. þat er at skilia milldrar aminningar jons erkibiskups 
þat er hann gerði j berguin sub anno domini [CD°. cc^. lxxx°.] 
jðrundar i niðarosi sub anno domini CD^. cc^. xc°. ok þat er 
bann gerði i oslo sub anno domini CD^. ccc^. vj^. Eilifs j berg- 
^in sub anno domini CD*'. ccc^. xx^ ok þat er hann gerði j 
íiefndum stað sub anno domini CD^. ccc^. xx^. vij*'. ok vór 
statuta hin fyrri ok einkannliga þau sem nu eru giðr sa þessu 
þingi. ok skrifiz inn j skipanar bækr ok lesiz vpp opinberJiga 
^f sialfum biskupinum eðr þeim er j hans stað eru j hðfuð- 
kirkiu huers kaupstaðar hit minzsla einn tima sa hueriu are. 

af proföstum eðr þeirra vicarijs j ððrum hinum stærrum 
kirkium. ok se wtskyrð firir leikum ok lærðum j ollum arti- 
^ulis þeim er þa kunna snerta. 

11. Nu sakir þess at litið tisar at gera Iðg eðr skipanir. 
^tan nockurr se til frara at fylgiaþuisem skipat er. þa bioðum 
^er formönnum ok þeim öðrum sem eiginligt lögboð hafa yfir 
sinuna vndirmönnum. at sua pini þeir þa sem vmfram ganga 
^ða vanrækia fyrr nefnd statuta sem j þeim er akueðit. sua þo 

ef vex dirfðin þeirra er brotiigir werða vaxi þeim ok pin- 
^rnar eptir yfirsyn formannanna. ok at æigi beri þeim sua til 
s^na heli sacerdotem^) þo at þeir se goðir j ser sem hann war. 

þeir vmbera sua sem blindandi illgerðir sinna sona. at firir 
Þ^ilikrar vanræktar skulld falli þeir bak aptr með Rapanda 
dauða. þa streingium wer með iðfnu bandi boðorðzins formenn 

staðanna yfiidomara at eptir sinu megni fylgi þeir fram með 
^anduirkt ok striðleika sögðum ok lögteknum skipanum með 
olluni ok serhuerium j þeim oa nefndum skriptum ok fepinum. 
^indandi vpp m. þeirra samuitzkur. at þær saumu íepinur lati 
teir snuaz til nockurra þarfligra nytia^). 

Ok til sannz vitnisburðar ok enn sterkare auðsyningar vm 



') sacerdote 42; hér þrytr 42. 



714 



AKRANES OG HÓLAR. 



1337. 



alla her sagðaluti settu sira jon oksigurðr kanunkar af berguin 
virðoligs broðurs vsars ok herra herra hakonar með guðs miskunn 
biskups af þeim sama stað ok hans capituli einuirðoligir pro- 
curatores með vorum insiglum sin innsigli firir þetta bref er 
gort war i tunsbergi jn festo beate ODargarete virginis sub 
anno domini CD". ccc^ xxx^ vj**. 



454. [1337J. 

«Bkandur Arnason selur forkatle abola halfft Akranes firer 
xvc. halfft Holaland vt. og þar til vc j frijdu". 

Tímarit Jóns Pétrssonar I, 43 eptir bók með hendi Jóus lög:- 
manns Sigurðssonar á Reynistað. í AM. á52. 4to bls. 49 skr. c. 
1660; AM. 430. 4to bls. 9 skr. c. 1720; AM. dipl. afskrr. 1537 
og 1538, er áíírip það af bréfinu, er hér stendr sem fyrirsögn. 
Bréfið veltr á árunum 1329-44. 

Kaupbref fyrir halfu akranesi og holum^). 
Jn nomine Domini Amen. 

var þetta kaup þorkelz abota og braudz Arnasonar ad fir- 
nefndur brandur selur honum halfft akranes fyrir xvc med oU- 
um þeim gognum og giædum sem þui hefur fylgtt ad fornu 
og nyiu þui sem brandur hefur eigandi ad ordid. hier j mot 
selur Brandur Hoola land halfftt a nese vt og hier a ofan vc 
frijd j vor. ijc voru og iij kugilldi af huorutueggia kwm og 
am. voru þesser kaupvottar. 

þorsteinn skialgsson prestur. 

skapte prestur bergsson. 

Bondinn þordur bergþorsson og margir adrer dugandi 
menn. 



>) Akranes 430. 



1337 



ÁRNI LAtTRENTITTSSON. 



715 



455. [1337]. 

Bræðr af prédikaralifnaði í Niðarósi kæra til Pétrs Philippi 
erkibiskups i Uppsölum ójöfnuð erkibiskupsins í Niðarósi við 
sig, geta þess að Arni prestmunkr Laurentíusson og Hákon 
língbróðir hafi dvalið hjá velgerðamanni lifnaðar þeirra, Hákoni 
sýslumanni á Jamtalandi, og beiðast þess, að erkibiskupinn 
%fi þessum bræðrum að fara um Jamtaland sem förumunkar 
til þess að prédika og setja mönnum skriptir, 

Bréf þetta er prentaö hér eptir Chr, Lange's De norske Kiostres 
Hiatorie 1 útg. Kristjauia 1847 bls. 774—75 og er þar f^lgt af- 
skript Langebecks eptir frumbréfinu í Ríkisskjalsafni Svía. Arni sá, 
seni hér er nefndr, er Arni sonr Laurentíus biskups á Hólum. 
Ekki er með öUu vist um ártal bréfsins, en það liggur á milli 11. 
^arts 1330 — þá deyr Ólafr erkibiskup í Uppsölum — og Áugus^t 
1^41, því aö þá deyr Pétr erkibiskup (sbr. nefnt rit . 1. útg. bls. 

2. úíg. 1856 bls. 168), en líklegt er að bréfið sé frá 1337 
sökum þess, aö 1. September 1338 býðr Benedikt páfi Páli Bárðar- 
^y^i erkibiskupi 1 Niöarósi aö vernda grámunka á NorÖrlöndum 
íi^gn Pétri erkibiskupi i Uppsölum og virðist því sem það sé 
íifleiðing af þessu bréfi (sbr. nefnt rit 2. útg. bls. 233). 

Venerabili in christo patri ac domino suo fratri Petro 
^^iiippi ordinis Prædicatorum, divina miseratione archiepiscopo 
^Psaliensi, fratres conventus Nidrosiensis salutem et orationum 
^^fi'ragia cum debitæ servitutis reuerentia et honore. 

Noverit vestra paternitas venerauda, dilectos in Christo 
ftatres, fratrem Arnerum Laurentij sacerdotem et fratrem Ha- 
*l^inum novitium fuisse de conventu cam honesto viro Haraldo 
^xactori Jamptiæ nostro confratre ac sincero benefactore, cum 
^ostro unanimi consensu ac licentia speciali, et quia urgens 
P^nuriarum necessitas ac graves caristiæ, quas patimur, vestræ 
Ps-ternitatis subsidia, de quibus multum confidimus, nos cogit 
^bnixis precibus efílagitare, qua propter dominatioui vestræ 
^nppiicamus. quatenus in conventus nostri commodum et ju- 
^í^nien , dictos fratres per Jamtiam transeuntes pro ista vice 
^^nquam terminarios præsentatos admittere dignemini, gratiose 
<^oncedentes íratri Arnero ut possit ex vestra licentia et bene- 
P acito divina celebrare, verbum dei proponere, confessiones 
^udire ac pœnitentias imponere salutares. Instant enim nobis 



716 SÆLINGSDALSTUNGA OG LEYSINGJASTAÐIR. 1337.^ 

muri et sarta tecta ecelesiæ reparanda, aliaque ædificia 
domus nostræ satis gravia et sumtuosa. Ideo rogamus vos, ut 
personaliter dignemini conventum nostrum pijs eccleeiæ largi- 
tionibus respicere ac alios ad hoc informare, ut per vestram 
industriæ benevolentiam nostram pauperiem in aliquo valeat 
allevari. Dominus archiepiscopus Nidrosieasis ejusque coUegium 
ad minus nos in aliquo bono respicit, sed infert nobis infinita 
gravamina et multas infestationes de quarta omnium funera- 
lium, quamvis ecclesiæ parochiales suas habeant integraliter 
portiones, prohibet et nos prædicare in civitate et ruie, nec 
confessiones audire et sub pœna privationis officij et beneficij 
vetat sacerdotibus, ne nobis benefaciant vel humaniter recolli- 
gant, et quidem nobis malitiose negat, Minoribus tanqvam suis 
cbarissimis concedit: admittit etiam cistercienses ad mendi- 
candum, dans eis authoritatem communicandi populum propter 
donaiia, quæ recepit in occultis, ideo vestræ suggerimus pietati 
tanquam firmius confidentes per vestram soUertiam nobis super 
his de aliqvo opportuno remedio provideri. 

Valeat et vigeat vestri status honorificentia ecclesiæ dei 
ad exaltationem, nobisque ad uberiorem cumulum meritorum. 



456. 10. Juli 1337. i Holti. 

Urskurðarbréf Gríms lögmanns forsteinssonar um landa- 
merki Sælingsdalstungu og Leysingjastaða. 

JSig. 143. 4to bls. 300 pappírsbók skr. mest öll í tíð Odds biskups 
Einarssonar um og eptir 1600. Komin frá Dr. Grími Thomsen, 
en honum gaf séra Asmundr Jónssun 1 Odda mágr hans (d. 1880); 
hafði átt hana áðr Jón lektor Jónsson og á undan honum faðir 
hans Jón sýslumaðr Eggertsson (= Garðabók, Dipl. Isl. 1, 491)- 
Landsbókasaín 115. 4to bls. 396- 97 (bréfasafn séra Jóns í 
Hítardal). 

[Urskurdur Grijms Iðgmanns um land i millum Sælings- 
dalstungu og Leýsingiastada Anno 1.337^). 



1337 



PÁFATÍ0ND OG PÉTRSPENINGAR. 



717 



í>eim godum monnum sem þetta Bref sia edur heyra 
sender grijmur Iðgmadur kuediu Gudz oc sijna. 

Asgrijmur snorrason kom fyrer mig oc tiede mier þa 
votta med suordum eidum. ad þeir Marcus oc sialtur hann 
lögdu med handlagi ad þeir kiæmu til mijn j hollt j saurbæ 
öied^) fullri kiæru um beit a miUi tungu oc leýsingiastada. 
^'u af þui ad Sigurdur bergs[s]on er selldi ieysingiastadi Marcusi 
gieck vid fyrir mier ad hann^) hefdi eý holltt^) leingra hagbeit enn 
til landabrotagils*). þa [at svo fiuttu'*). er þat vrskurdur minn ad 
Asgrimur skal hallda med eign oc lagbeit tungulandi til iand- 
brotagils^) þar til ad Marcus profar ad hann eigi sagdan 
brod[d]geira med logum. 

Oc til sans vitnisburdar setti eg mitt jnnsigli fyrer þetta 
öref [erj giðrtt var j hoUti septem fratrum Anno domini. CD. ccc. 

m.;:vij. 



457. 27. Juli 1337. í Björgvín. 

HáKon biskup í Björgvin, sem meistari Petrus Gervasii, legáti 
Páfans, hefir skipað aðalinnheimtumann allra tekna páfa um 
^ndilangt Noregsríki, kvittar Jón Haldórsson biskup í Skálbolti 
íyrir greiðslu á páfatíuud og Pétrspeningum um átta ára bil. 

Afskript Árni Magnússonar Barthol. IV, E, 689—90. DipL 
Norv. VII, Nr, 143, F. Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 574 (í nótuj. 

Jn nomine domini amen. 

Noverint universi presens scriptum visuri vel audituri. 
íuod nos Haquinus dei gracia episcopus Bergensis. coliector 
§eneralis in regno Noruegie omnium ad cameram domini nostri 
s^öimi pontificis spectancium. quocumque nomine censeantur. 
P^r venerabilem virum. magistrum Petrum Gervasii. canonicum 
^iuariensem. sedis apostolice nuncium. deputatus. tenore pre- 
^ööcium recognoscimus, nos ex certa scientia levasse. recepisse 
plenarie ac integraliter habuisse de discreto viro. domina 
^OöuIpho. procuratore venerabilis in Christo patris ac domini. 



') b1. 143; =•) sl. 143; ') handid 115; *) þannig 143, 115; *) [eda 
80 flutte(!) 143, 115. 



718 SAMNINGR KONUNGS OG ERKIBISKUPS. 1337 



domini Johannis dei gracia episcopi Scaloholtensis. nomine 
subsidii- nec non et censu Petri de annis octo persoluto. sum- 
mam pecunie infra scriptam. 

Jn primis videlicet nonaginta centenarios cum octo cente- 
nariis et septuaginta duabus ulnis de burello. quod jslencba 
sive pakka vedmaal vulgariter appellatur. 

jtem tredecem centenarios cum quinquaginta duabus ulnis 
de burello quod vulgo hamfnarvaad nuncupatur. 

jtem quadraginta ulnas de burello quod bragdarvaad apel- 
latur in vulgari. preter has autem summas nobis facta fuit 
plena fides. quod tres trecentenarij de burello quod jslencha 
dicitur. in mari putruerunt. de predictis igitur summa sive 
summis memmoratum dominum skaloholtensem episcopum- 
procuratorem suum. omuesque. quorum interest vel interesse 
poterit in futurum. nomine et auctoritate apostolica. qua fun- 
gimur in hac parte. absolvimus et quittamus ac quittum sive 
quitios et absoJutos pronunciamus per hec scripta. de preli' 
batis summis ulterius non pretendis eidem sive eisdem fineoi- 
remissionem et pactum facientes. salvo residuo quod remanet 
ad solvendum. 

Jn predictorum igitur omnium testimonium. sigillum nost- 
rum presentibus est appensum. Datum Bergis anno domiui 
m**, ccc^. xxx^. septimo. in festo sanctorum septem dor- 
mientium. 



458. 30. August 1337. i Akrsborg- 

Sámningr Magnúsar konungs Eiríkssonar og Páls erkibiskup^ 
í Niðarósi um dóma í andlegum málum. 

Bartholiniana III, D bls. 797—98 (afskr. Árna Magnússonar 
eptir Cod. Capsæ Cypriani = Á); Gl. kgl saml. 3262. 4to skb. 
frá 1576 (= B). þetta skjal kemr að vísu íslandi ekki sérstak-- 
lega við, en Jón Sigurösson setrir í einni athugagrein, að þessi 
samningr sé nefndr í Leiöarhólmsskrá, sem finnist í AM. ^^^: 
4to bls. 26—27 og sé þar vitnað til hans. fetta hef eg þó ekki 
getað fundið á nefndum stað, og Leiðarhólmsskrá sýnist vitna bem-- 
línis í Sættargerðina frá 1277. Vera má þó að einhversstaöar 



1337. 



SAMNINGR KONIINGS OG ERKIBISKUPS. 



719 



finnist skírskotað til þessa samnings í íslenzkum skjöluni, og er 
^ann tekinn hér til vonar og vara. Sbr. Dipl. Norv. II. 

Skipan Maghnus konunghs oc Pals erkibiskups^). 

J nafni guds ameu. þafc se allum monnum kunnight at 
þa er lidifc var fra burd varss herra jhesu christi CD. vetfcra 
ccc. vettra. xxx. oc siau vetter a laughardaghen nesta eptir 
Bartholomei messo á Akerssborgh gerdozst med rade oc til- 
loghu virdulighra herra. herra Halvardar. Hakonar med guds 
íiad^) biskupa i Hamre oc Biorghvin oc alls rikizsins radrs 
samssykt er þar var þa. þetta sammele oc skipan umdðmes 
aqveddra^) anefndra fiarsektta i kristnum retthe. er nylegha 
hafde missmele á komet millim agetra herra oc hofdhinghia 
herra maghnusar med guds nad^) Noreghs Syia oc Gota kon- 
onghs af einni halfu oc herra Palss med samre nád erkibiskups 

* 

^ Nidarose af annare. [hvarre halfvu^) þat umdðmi med retth 
^il hðyrdi i Nidarose. at fiarsektir þer allar sem i kristinsdomzs 
^etthe standa skulu dðmast oc orsskurdast i kononghsgardhe j 
^idarose hiafverande officiali. sva at sinn dom oc orzskurd 
^^ighi hvar [um sik^) officialis eder^) loghmader. dagh eftir 
^^gh. eder sva margha samflðytta orsskurdi sem ein þeirra 
^^Jgirisen. sva margha seigi þeghar annar þeirra samflðytta eftir. 

ef sva stor malefni kunnu til at koma at officialis oc logh- 
^adher þikiast eighi mega ifvir at taka^) einir saman um þau 
^S-llemfni sem þeim ber jaffnner retter til ifvir at dðma. þa 
^'^^l officialis. fehirdir oc loghmader ganga a erkibiskups gardh 
^ skal erkibiskup þa dom a legliia af hvaratveigia halfunni 
lafverande. skal þessor skipan standa obrighdilegha af hvara 
*'^eigia halfunni þar til sem [gud gefuer at^) var herra kon- 
^ögherinn kemer til Nidarosar oc bader fyrsaghder herrar med 
^^^u bestra manna ráde gera þan stadda a sem a langhframa 
^^^1 standa. oskaddu med þessare gierdh oc skipan med^'') 
^llum þeim rett sem hvar halfvan firer sik hafde^^) um fyr- 
^^Shi umdðme. Oc til sanzs vitnisburdhar þessarar samz- 



') sl. B; miskunn B; oc b. v. B; miskun B; *) [huarum B; 
? t^í' Bí oc B; döma B; ') [sl. B; el. B; ^ ') þannig B; firir 
tvítekið í A. 



720 ^^BAFN PRESTR ÞORVALBSSON. ^^^^'"'"'^ 1337. 

syktar oc skipanar setto bader fyrsaghder herrar sin iuzsighli 
firer þessa sina gerdh er gor var a deighi oc are sem íyr seigir. 



459. 11337], 

Bréf Hákonar biskups í Björgvín til Jóns biskups Haldórs- 
sonar í Skálholti nieð Rafni forvaldssyni, er Jón biskup hafði 
sent til hans og Björgvínar biskup hafði vígt til prests, og 
mælir með honum til að fá brauð. 

■ 

AM. Dipl. afskrr. Nr. 5860; prentað áðr í Dipl. Norv. VII Nr, 
145 og Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie V, 97—99. 
Bréfið mun vera frá haustinu 1337. 

Virduleghom herra oc sinum andaleghom brodor herra jone 
med guds miskunn Biskupi j skalaholte sendr hakon med 
samre miskunn Biskup j Biorghwin. quediu guds oc sina 
brodorlegha vinaatto med allre aaluoru. 

Eamfn þorualldsson klerk ydarn sem þer sendor til vaar 
mðssodiakn aat vigslu sendom ver aftr til ydar vijgdan presfc 
med guds vallde oc vaaro ambetti þi sem gud hefuer oss leet 
ouerdom. Nu af þi at hann hefuer so haft sik j vaarom garde 
vm þessar Ridir sem æinum godom oc spokum dughande 
manna ber til j ollu sinu framferdi oc þer berit honom sialfuer 
vitnisburd vm j brefue ydru. þa bidium ver ydr at þer later han 
þes niotande verda fire alla sina audmiuka þionostu. oss teeda J 
þui sem ver villdum hann kraft hafua. saker vaars bðnastadar 
eitthuert beneficium þat honum gefuande sem ýdr þykker til- 
íellileght vera oc hans verdleikr krefuer. Tempore confectionis 
presencium nos sanum et incolumen vestre significamus cari- 
tati. quod de vobis corditer et affectuose scire desideramus et 
audire cum deus prestiterit tempus opportunum. alia et plura 
vobis scribemus per dominum Ronulphum. sed et iste noua hic 
emergencia vobis poterit oretenus explicare. pro innumeris curia- 
litatibus ac beneficijs nobis per vos prestitis merces vestra sit 
bonorum omnium netributor. et nos faciat de aliquo grato 
vobis deseruire. perintime Rogamus quod et speramus examus- 
8Ím vt nos vobis Recommendatum peccatorem oracionum vestra- 



1338. JÓN INDRIÐASON. — ÍSLANDSFAR. 721 



i*um suffragijs. fulciri velitis et iuuare statum vestrum et vestro- 
^^iD. conseruet altissimus nunc et in eternum. amen. 



460. [1338]. 

Hákon biskup í Björgvín ritar séra Ásláki höfuðpresti í Selju 
"af þi at broðer Erlenðr Josteinson hefuir teet oss nokor 
nymæri agongu oc vloghlegha aleitni erhonom þykkir herra 
Joii abote j Seliu seer væit hafua hins oc annars at herra 
^•bote hefuir skrifuat oss j brefe sinu margar akæror oc arti- 
*^ulos sem honom þykkir afaat vera oc umbota þurfua», býðr 
líiskup séra Ásláki að stefna þeim báðum bróður Erlendí og 
Jóni ábóta fyrir sig til Björgynjar, ascal oc herra abote til sanz 
^ta at ef hann firir smaar eðr glðymir. þetta vaart bod. at 
^ör skulum so mote honom framfara oc loghum hæilaghrar 
l^ii'kiu oc hennar hirtingh at dælla. at hann skal kenna sik 
Utit gagn hafua af sinni frauist þriotsko edr olydni». 

Bréfiö snertir íslaiid ekki að öðru en því, að Jón ábóti er sami 
^aðr og JÓD IndriöasoD, er síöar varð biskup i Skálholti. (Dipl. 
ííorv. VII, 156 eptir afskript meöal fornbréfaafskrr. Árua Magnús- 
^^Dar af Dorskum bréfum; sbr. Barthol. VI, (E) bls. 417-18), 



í 



461. 24. Februar 1338. i Munklili. 



^AR Andrésarson GulaþingHlögmaðr, Sigurðr Sighvatsson lög- 
^iiðr í Orkneyjum, Hákon Ivarsson, Hjarandi J>óraldarson, Kol- 
teinn Andrésarson og Friðrikr Áruason votta «at a matthie 
P^stola messo dagh a nitiande are rikis vars vyrdhulegs herra 
^^gnusar medh gudz miskun noregx swia oc gota konungx» 
^oru þei^ { jjj^ stufuo herra hogna abota at munkalitui i 
ioi"gwin. er Hhalluardhir asmundarson vmbodesmadhir herra 
^''lings vikunnarsonart seldi Högna ábóta "þersar iardhir af 
alf-w lierra erlings i olluikom halfs þrettande manadhar mata 
^l^' i medhalþuæith halfs seaunda manadbarmata boll jtem i 
S^izkusætre tueggia manadharmata boll oc i forse halfs ann- 
^8 fiaanadharmata bo]l«. Lýkr Högui ábóti þegar nokkuð í 
'^^pi- II. B. 46 



722 VERNDAKBRÉF JÓNS SKÁLHOLTSBISKUPS. 1338 



ensku og smíðuðu silfri. vaðmáli og hafnarvoðum. «æftir þetta 
skulldsk^ytti haluardir fridriki arnasyni adhir nempdom tiU 
herra abota om atta merkir forngiUda þær sem haluardhir atte 
at luka honum firir strengh þan sem han keypte af honum till 
islandz fars herra erlings, oc herra abota takande vidhir þess- 
are sculdsköyting jattade haluardir medh handabande at luka 
fridhriki fulkomliga þersar adhir nempdar atta merkir*. 

(MunkHfisbréfabók Chria 1845 bls. 65— 67; Dipl. Norv. XII, 88). 



462. 26. Marts 1338. i Oslð. 

Verndarbréf Magnúsar konungs Eiríkssonar, er hann gefr 
Jóni Haldórssyni biskupi í Skálholti. 

AM. Dipl. aískrr. Nr. 5863. Bréfið er áðr prentað í F. Joh. 
Hist. Eccl. Isl. n. 94- 95 og- Dipl. Norv. VII, Nr. 144 (eptir 
Barthol. IV, E. bls. 421—22). 

CDagnus med guðs miskun noregs. swia oc gota konungr 
senðir allum monnum þæim sem þetta bref sea eðr hðyr^ 
q[ueðiu]. g[uðs] oc sina. 

Veer vilium at þer vitir at ver hofum tekit virduleghan 
herra ok andaleghan íadur herra jon med guds miskun 
biskup j skalaholte kirkiu hans ocgard med jorðum ok skoghuni 
mylnum. fiskiuæidum. skip hans oc alla hans swæina oc villd' 
armenn oc allan annad varnad hans oc godz sem hann a seðr 
æighande verðr j lande oc lausum ðýri. j. minna lutt oc mseir^ 
j. guds valld. vaara værnd oc konun[g]leght traust til alh'^ 
Rettra maala firibiodande fullkomlegha hwerium manne hwærrar 
stettar eðr tighundar sem hwer er. nokorar Rangleghar agongur 
at væita herra biskupi hans varnade oc godz j. nokorum lutt 
afloglegha. nema hwer sem aat þi værðr kenðr kunnr seðr 
sannr vili sæta af oss Ræiði oc Refsinghom oc horðum afuar" 
kostum. oc a. ofuan swara oss fuUu brefuabrote oc herra 
biskupi fullrette efter loghum. Eu hinir aller sem til hans gör^ 
væl oc vinattosamlegha skoiu odlazst af oss aast oc vinaatto 
med sonnum goduilia. Biodum ver oilum monnum æinkanlegb* 



1338. BRÉF TIL JÓNS SKÁLHOLTSBISKXJPS. 723 

syslomonnum. loghmonnura. bandgengnom monnum ocvmbods- 
BQonnum vaarom allum at gera til herra biskups væl oc vin- 
samlegha oc hans varnadar allz bæde vm loghleghar skyllda- 
hæimtingar hans oc adra luti. þi oUu frammar at hann hefver 
þetta vaart værndarbref. oc later han sua þess niotande værda 
sem þer vilir nokors gooduilia of oss niotande værda, 

|>etta bref var gert j oslo þorsdaghen neesta æfter marie. 
löösso a nitianda aare Rikiss vaarss oc insighlat oss sialfum 
hiaværandom. paall styrkarsson Ritaðe. 



463. 14. JuDÍ 1338. i Björgvin. 

Hákon Björgvinarbiskup ritar Jdni Haldórssyni Skálholtsbisk- 
^pi vináttusamlegt bréf og þar með sendir hann gjafir og 
verndarbréf frá Magnúsi konungi, ber honum kveðju frá Pétri 
Abo og spyr hann um aflausn pórarins málara. 

ÁM. Dipl. afskr. Nr. 5861; prentað áðr í F. Joh. Hist. Eccl. 
Isl. II, 90- 92, í Saail til det norske Folks Sprog og Hist. V, 
121—23 og í Dipl. Norv. VH Nr. 155 (eptir Barthol. iv, E. bls. 
703-705). 

Ad dominum johannem skaloholtensem. 

[Vyrduleghom herra ok andaleghom biððr sinum. herra joni 
^ed guds miskun biskupi i skalaholti senðr hakon med samre 
öfiiskun biskup i biorguin qvediu guds ok brodorlegan kærleika^). 

Ydrum kærleika gerom ver kunnight. at nokot so van- 
^^íie oc krankleika hofum ver haft fra oskodens deghi oc 
^ÍDgat til snýzst þat nu þo fast til bata sem ver gudi 
þökkum oc þi verdum ver seinazst varer vm bunad þeirra 
^odra manna sem nu fara til islandz aat þesso sinni enda 
^aatte her hwarke vin fa ne adra luti er vinum sinum være 
sendande kom alldri af flaandr ne englande so mykit at æitt 

af Raudu. hwitu. ne sðto vini vttan slijkt sem kom af 
Þydesko lande vinum de Reno. oc þo þðýghi gott. sendom ver 
yðr bidiande. at þer æi firismaar æin hæidneskan væfskinande 
æin budk med gingibraad er þetta æi vttan hin minzsta 
fatðkazsi[a] aminningh til þess goduilia er ver værem ydri 
godsko akyllduger skulum ver vmbðta med þæim skipum er sijdare 
íara^ gud vill at nokot meghi til manna koma af fiaandr 

') löalutacio vt prius, hdr. 

46* 



724 



JÓN BISKUP HALDÓRSSON 



1338- 



eðr englande. sendom ver yðr oc æitt varnadar bref konungs 
vaars vndir þuilijkri forma sem þer meger sealfuer sea que si 
vobis videatur i[n] articulo vel articulis defectiua nobis super 
hoc plene rescribatis. et nouam vobis temptabimus procurare 
de qua fiduciam gerimus optinenda. 

Tidende ero her enghiu vttan at brodr petr abo hæilsar 
ýðr j hwæriu brefe sem hann oss Kitar jnter cetera pro nobis 
Betuiit quod dominus papa bononienses excommunicauerat pu- 
blice in consistorio suo pro eo quod legatum ibi volentem intrare 
irreuerenter et violenter expulerunt et ecclesiam cathedralem vna 
cum castro quod nouiter edificauerat funditus destruxerunt. bona 
vsurparunt. spolijs saturati sed nunquam absoluentur nisi satis- 
factione condigna precedente. 

|>orare[nn] er nokot so kan penta. oc skrifua. er med 
oss. seghiande sik aflðýstan af ýðr væra, firi þa violenciana 
er hann hefuer gortt presti ydrom nokorom. en ef æi er sem 
hann seger. þa bidium ver quod committatis nobis vices vestras 
ipsum absoiuendi. quod secure si placet potestis. virtute priui- 
legij sabinensis. si tamen nuilum eimembrum mutilauerit. bad 
hann oc oss yðr bidia. at þeer hylpir honom so at hann mætte 
sijt godz fa. af berra æiriki oc þæim odrum er þess ero hand- 
hafue. gðymi [ýðr sialfuer gud nu oc iafmnan]^). 

Skrifuat j biorguin in festo basilij episcopi et confessoris. 
anno domini COiilesimo^. ccc^. xxx**, viij**. 



464. 5. December [1338]. i Björgvin. 

Bréf Hákonar Björgvinar biskups [til Árna kanoka vaða 
Einarssonar] um að Jón Haldórsson Skálholtsbiskup geti ekki 
veikinda vegna farið til Niðaróss samkvæmt boði erkibiskupð, 
heldr sendi hann Eunólf prest á hans fund; biskup svarar 
nokkurri fyrirspurn um tekjur lausra brauða. 

AM. Dipl. afskrr. Nr. 5862; prentaö áðr í F. Joh. Hist. Eccl. 
Isl. H, 92-93, í Saml. ti! det norske Folks Sprog og Hist. V» 
135 — 35 og í Dipl. Norv. VHNr. 162. (eptir Barthol. IV, E. bls. 



[et cetera, hdr. 



1338. JÓN BISKUP HALDÓRSSON. 725 

710—11), Norðmenn dagsetja bréfið 5. Dec, en þó er eins víst 
skilja meigi Nikulásmessuaptan í þessu sambandi um kvöld 
niessudag-sins sjálfs eins og um aðfarakvöldið. 

Yðr se kunnight at výrdulegr herra brodr jon biskup af 
jslande vin vaar hin kærazste kom j buzsu vaarre miok krankr 
oc inodr. saker þess. at hann var kallaðr af vaarom virduleghom 
herra Erkibiskupenom. hefer hann þo j. biorguin dwallst sijdan. 
ba^de saker sinnar mððo. sem adr soghdum ver oc þærs ann- 
ars. at han hugdizst megha funnit fa min herra her med 
þui. at hans tilkoma veentizst til biorguin daghlegha. sendir 
tan nu prest sijn. godan dughande mann sera Ronolf nordr til 
lians. sijna afsakan at gæra med þui er hann sialfuer skrifwar. 
sem ver hyggium oc til mæirrar varyghdar til þess. hefer hann 
fenghit honom fuUt vmboð. ef þess kann med at þurfwa. 
^^ðystum ver oc bidium. at þer ser hans hialpsmaðr. oc bæina 
öiaðr j þui sem hann kann ydar med at þurfwa namfnlegha j 
þi- at hann mætte skiott oc væl afrædazst med ýdarre tilhiolp 
þar þer komer heni vidr. 

CDinnir oss. at ver hafwem vanswarat til æinhwers þes 
þer hafer os skrifwat. er þat þo wijst oc iíuardarlaust. at CDin 
herra a)a sem hwer annar biskup med Raade brðdra sinna. sem 
hallda fructus beneficiorum vacancium. eðr annat kirkna goz 

hann þrðngist af stoorskuldum. misfellum. eðr odrum logh- 
leghom naudsynium. sicut de hoc notant jnnocencius et hosti- 
önsis de censibus. et jdem in summa. vt ecclesiastica beneficia 
sine diminucione conferantur. vildum oc ver. at enghan lutt 
^0eittade þer honom bann er hann a oc ma med loghum 
^refwia. aat þesso hofum [ver] þo æi mæira gort, her hia oss. 

hælldr minnr. en forn siduenia er til. at nyir biskupar ero 

^aner at taka. sendo ver yðr. ij. budka ghinghibraad. Gðymi 
yðr gud. 

Skrifwat j biorguin nikulaasmðsso æftan. anno domini 
[CDO. ccco. xxx^ viijo.i). 



') [quo supra, hdr. 



726 



SAUÐANES. — GJAFABRÉF. . 1339. 



465. 1339. 

Afhending Sauðanesskirkju á Langanesi. 

AM. 273. 4to skinnblað, frumrit; Árni hefir skrifað á skinn- 
blaðið "Registrum eigils biskups Anno COccc^. xxx^ ix^. QDcccxIiij.'s 
og fékk hann blaöið frá Birui biskupi J)orleifssyni 1708. 

anno domini. CD. ccc. xxx. oc. ix. þa er virduligr herra 
egill byskup sennde sira æirek hallz son at ræikna gods kyrki- 
unnar a saudanese oc oddr bonde^) tok med af erfuingium 
johans prests var sua mikit gods sagdrar kirkiu j kuikfee^). 



466. 24. Juni 1339. á Reylíjum i Siíagafirðí. 

FiMM menn votta, að Árngerðr f>orgilsdóttir gaf Einari Gils- 
syni og Arnfríði dóttur sinni alla þá peninga, sem eptir stóðu 
af því fé, er henni var dæmt af Margrétu Jónsdóttur skarts 
með dómi í Björgvín. 

Bréfið er prentað hór eptir Dipl. Norv. IV, 204— 205 Nr. 238, 
en þar er það prentað eptir frumbréfinu á skinni í safninu í Björg- 
vín; hafa verið fyrir því fimm innsigli, en ná eru að eins þveng- 
irnir eptir. 

Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edr heyra senda 
þoruardr Kolbeinn pall prestar Gudmundr laugmadr Einar 
Grimsson q[vediu] gþds] ok sina. 

ydr se kunnikt at ver vorum hea a Reykium i Skagafirde 
a Jons messo baptiste ok saim aa at Arngerdr þorgils dotter 
gaf medr handa tæki Einari Gils syni ok Arnnfride dottur sinne 
alla þa peninga er epter stodu af dóme þeim er dæmdr var i 
Berguin a Margretu dottur Jons skartz konu olafs ok þar me<i 
alla þa malstadi sem þar af hefir leit. vid hueria sem þat 



') = Oddr KlemetBson (sbr. Nr. 451); hér kemr autt bil fyri^ 
8V0 sem hálfa fimtu línu, og kemr þar næst á eptir registr frá 1344» 
en af þessari úttekt hefir hér alldrei verið skrifað meira. 



1340. BROT AF REIKNINGI. — ÍDINGEYRAKLAUSTR. . 727 

tala sua sem hon matti framazt epter laugum. sagdiz hoa 
tekit hafa af fyrsogdum dóme sex tigi marka enn epter var 
hundrad marka. sagþa ek Gudmundr laugmadr þessa giof Iðg- 
íigha er hon gaf arfa sinu[m] ok bonda hennar. ok til skilrikis 
her um settum wer fyrnef[n]der menn vor innsigle firer þetta 
bvef er gert war aa xx aire rikiss wirduligs herra Magnusar 
öiedr gudz miskunn Noregs Swia ok Gotta konungs uidr nefnd- 
^tn stad ok deghe. 



467. [um 1340]. 

Skuldareikningr manns, övíst hvers. 

AM. 169. 4to, fornt skinnhandrit af Jónsbók; þetta er 
^^^- á 1. blaðsíðu og er iiijög máð. 

.... koma fram a oruar þingi þ sua domi , 

• • I [at] joni hug halft annat hundrat at snora hundrat [at] | 

^^lgerþu. X. aura at pali, xv. aura at harra. xv aura 1 

hundrut uoru at kolbeini. þrettan merckur at au[ðuni?] i . . . 
^erkur at sigurþi. atian(?) hundrut at . . . . 



468. [um 1340J. 

^Kul Giljárreka og nokkra fíeiri reka klaustrsins á I*ing- 
^yrum. 

AM, Nr. 278. 4to skb., næst eptir rekaskrána frá 1285 (DipL 
300^^' Nr. 120j. Afskriptir meðal fornbréfa afskripta Árua Nr. 

epijp traDsskripti Björns á Skarðsá og séra Gunnhuga 

^ Jallholti 1645 og Nr. 2889 (= A) með hendi Arna sjálfs eptir 
^Kranni. Guðmundr ábóti deyr 1339. Er því auðsætt, að setja 
^erðr þetta bréf litlu þar á eptir. 

Þingeyra klaustr a nu a[llan] Giliar reka ok þingeyra sand 
^llan tiF) ossmela nema sua mikit sem tilheyrir undinfellz^jkirkiu. 



') B; eyða í A fyrir þessu orði; Un . . . fellz, A; Undinfelltz, B. 



728 TÍXTND ÍSLANDSFAKA, 1340. 

En fra ossmelum er kerlingarreki vestr til hopsoss^). gaf 
þenna reka klaustrinu þorgerdr husfreyia [a gunnsteinsstodum^) 
med oUum gognum ok goda silfr ross. var þa gudmundr aboti 
firir stadnum. 

^) en fra hopsosi ok til sigridastada oss aa stadrinn at 
þingeyrum allan hvalreka ok tuo hluti i uidreka sem tilheyrer 
melalandi. 



469. 22. Februar 1340. i Björgvin. 

Kanokar í Niðardsi dæma í umboði Páls erkibiskups Islands- 
fara skylduga til þess að greiða tíund af skreið, lýsi og 
brennisteini, 

Frumbréfið AM. Dipl. Norv. Fasc. xxiij, 9b. Bréfið er áðr 
prentað í F. Joh, Hist. Eccl. Is]. II, 98 og Dipl. Norv. II Nr. 235. 

vm tiundargiærd aff islandzfara^). 
J namfne guds amen. 

J>a er lidnir varo fra burd vars herra iesu christi m. ccc. 
ok xl vættra in cathedra sancti petri. komo þar a stðmfnu firi^ 
okkur hakon ðystæinsson ok arna halkiælsson korsbrððr ok 
commissarios virdulægs herra pals ærkibiskups j nidarose j com- 
muns stofuo korsbrðdra. sira thorer aronson korsbroðer j uDtt' 



B; hop .... A; þar eptir kemr hálfrar línu eyða í skránni 
(•spatium rasum in membrana» A); [jfir línunni með sömu hendi 
(■hic supra lineam eadem manu» A); Árni Magnússon segir á blaðif 
eem fylgir A: "qvœ sequuntur in erasorum locum recentiori manu et 
diverso atramento scripta sunt. þetta gerir iVa línu í skránni nú. ^n 
sést til þriggja lína sem ót eru skafnar; hafa þœr verið raeð söniu hendi 
Bem hitt ofan til, og er auðráðið af apicibus orðanna eða stafanna, seni 
í verðr ráðið, að annað hefir í þeim staðið en í þessari nýju IV2 línn* 
verbo: falsi crimen 8ubest». Jón SigHvðsson álítr þó að þetta þnrfi 
ekki að vera falsað, heldr hafi annaðhvort sú eign kiaustrsins breyzt* 
sem þar var skráð, eða að hún hafi verið rituð á aðrar skrár klaustrs- 
ins, og hafi því eigi verið um þessa iiirt; aptan á bréfinu með yn^" 
hendi. þar stendr og : Nota bene vni o[r]8kurdharbref tiundargerdUar is- 
landzfarara. 



1340. TÍUND ÍSLANDSFARA. — ÞVERÁ OG ETHILDARHOLT. 729 



boðe capituli ok sira siugurðr rœðesmaðr a ærkibiskupsgarðe 
af æirmi halfu. nikulas i Iðxo ok biærne sælbyggr aí annara. 
kiærðo fyrnæmder thorer ok siugurðr a nikulas ok biærna aðr- 
næmda islandzfara vm kaupðyris tiund af skræid lysi ok brenna- 
stæini er þæir hafðu aðr optlægha krapt ok æigi fengit. en 
þæir suaraðo sua til at þæir atto enga tiund af fyrnæmdom 
lutum gera aðra en j vadmalom j þeira stad þi ollu mæira 
sefter rettre tiltalu marchatals sua sem aller adrer jslandzt'arar 
hafðu aðr firir þæim gort at fonnre sidueniu. var þæim sua 
þar til suarat. at firir skommu fluttiz litil skræid af islande, er 
ta var kallad matskræid. en j vadmalom hinn meste varnengr. 
«D nu flytz ok af islande hinn mesteok bæzsti varnengr j skræid 
lysi. varo þæir ok spurðir en þæir hæfði nokkorskonar 
Priuilegium af pauanom æðr aðrum hæilagrar kirkiu formonn- 
vm linan fyrsagdrar tiundargerðar. en þæir quadozst ækki 
^Dnat hafua firir ser. vtan sagðu at sua hafðu adrer firir þæim 
Sort. æfter þat krafðu þæir sira thorer ok siugurðr laga or- 
^kurd af okkr. ok at skoðaðom tiltalum ok suarom huarar- 
tuæggia halfu. lagagræinum ok skynsæmdum með goðra manna 
í'aaðe. funnum mit at textr bokarennar bæðe j nyum kristnum 
íette ok fornom ok sættargiærd millom kirkiunnar ok konong- 
domsens ok sua hæilagrar kirkiu logh bioða at gera tiund af 
oUum rettom fongum ok afla. þi er þat okkar domr ok fuller 
^aghaorskurðr at þæir gere tiund sina sua af skræid lysi ok 
brennasleini ok ollum oðrum rettom fongum ok afla. slikt j 
hueriu sæm fællr sem af vadmalom. Ok til sanz vithnisburðar 
settom mit officiolatus insigli firir þetta domsbref er gort 
^^^' j stad ok tima sem fyr segir. 



27. April 1340. á Viðívöllum. 

Samningr þeirra Egils biskups á Hólum og Rafns Jónssonar, 
öll landamerki milli pverár í Skagafirði og Hólastaðar, Ey- 
ildarholts, Brekkna og f>verárgrundar skyldu undir því prófi 
standa, er biskup tæki vegna Rafns og Hólakirkju. 

■^M. orig. dipl. Fasc. I, 6, frumbréfið á skinni. Áfskrr. Bisk. 
^ og á. Fol. Landsb. 115. 4to 1, 59. 



730 IÞVERÁ OG ETHILLBARHOLT. — ÍORVALDR FRÁ VIÐEY. 1340. 

bref vm landa merki miUum þuæraar ok Egilldar holtz^). 

Aullum monnam þæim sem þetta bref sea eðr hæýra 
senda þoruarðr grimsson jon biarnarson pall þorsteinsson prestar 
brýniolfr biarnarson geir þorsteinsson einaR gilsson bendr 
q[veðiu] g[uðs] ok sina. 

Yðr se kunigt at ver vorum j hia j skalanvm a viðeuoll- 
um. ij. nattum efter gagndagin eina ok saam aaa^) handlag 
vyrðuligs berra Eigils biskups ok Rafns jonssonar með sua 
fauUnum skilmala at oll þau landamerke sem millum vere 
þueraar j skaga firde ok þessarra jarða holastaðar Eigilldar 
hoUtz breckna ok þueraar grundar skillde vnder þui profe 
standa sem herra biskup tæke Rafns vegna ok holakirkiu huart 
sem Rafn vere viðr eðr eige skillde þau vitne huarum gagnaz 
vm eign jardanna sem herra biskupe synðez logligt ok skýn- 
samligt ok þat huarer tuegiu hallda ok hafa eifinliga^) setn 
hann gæýrðe enda aa. ok til sanynda vra sagt efne settum ver 
fyR nefnder mænn var jnnsigle firer þetta bref er gert var j 
fyrnefndum stad ok dege þa er liðet var fra hingat burð vars 
herra jesbu christi þushundrat þriu hundrat ok fiorer tiger 
vetra. 



471. 26. Juni [13401. i Björgvin. 

HáKON biskup af Björgvin ritar Jóni [Indriðasyni] biskupi í 
Skálholti meðmæli um bróður forvald frá Viðey, er hafði dvalið 
með honum um hríð, og biðr honum orlofs að koma aptr, ef 
hann vili. 

Afskriptir norskra bréfa AM.; Dipl. Norv. IX, Nr. 122; sbr. 
Saml. t. d. noíske Folks Spr. og Historie V, 148, 

Ad dominum Johannem Skaloholtensem. 
Vyrduleghom herra ok andaleghom bröðr siuum herra 



Aptan á bréfinu; þannig, frumr.; eifinlinga, frumr. 
M Sex inneigla þvengir eru fyrir bréfinu, en öli innsiglin eru dottin 
nema hvað brot er eptir af innsigli Páls porsteinssonar. 



1340. ^DOBYALDR FRÁ VIÐEY. — ÍÓRARINN MÁLARI. 731 



Jone med guðs miskun. biskup. j. skalahoUte sænðr Hakon með 
samre miskun biskup j Biorgwin q[ueðiu] g[uðs] ok broðor- 
^eghan kærlæika. 

broðr þorwalðr af vidðyarklaustri hefir dwallst hia oss vm 
nokora stund ok haft sik j ollu sinu aathæfve ok framfærd j 
varom garde. sem æinom godom manne ok spokum ber til. 
þui bidium ver at þer later hann niotande verda. firir alla 
sina dyghiligha ok audmiuka þionostu. oss viliulegha teeða. j 
þui sem ver villdum han kraft hafwa okþegbar honum lijkar 
Dtted ydru orlofwe ok abota sins til vaar aftrkoma. skal hann 
^aslkomen væra so lenghi sem honom lijkar. ok laater hann 
Wðughan til vaar koma þeghar han krefr orlof af yðr. gerom 
^'öí* gernsamlega þat yðr væl lijkar. ok bioder til vaar 
^raustlega. 

Gðymi yðr gud ok; hans signada moðr vttan ænda. 
Skrifwat j Biorgwin in festo sanctorum Johannis et Pauli 
öiartyrum. anno [domini CD^ ccc°. xl^^). 



472. [26. Juni 1340]. i Björgvin. 

[Hakon biskup í Björgvin] biðr Jón biskup í Skálholti [Ind- 
^iðason] að bjálpa fórarni málara, sem ætli til Islánds að hitta 
^^^^i sína, til þess að ná fé sínu hjá herra Eiríki [Sveinbjarnar- 
^yöi] og öðrum, sem hafi það í höndum. 

Bréfiö er meða] norskra bréfaaí'skrr. ÁM.; Dipl. Norv. IX, Nr. 123, 

Ad dcminum Johannem Skaloholtensem. 

Þoraren pentr hefir dwallst hia oss vm nokora tima. j 
^arotn ærendom ok gort vaar bod viliulegha j þui sem ver 
^oíum ban kraft. ok vil gæra ærende sijn ok hitta vini sina a 
^'ande. þui Jater han niotande værda. vaars bðnastaðar. hialp- 
^^^^ honom til. at han fae sijt godz af herra æiriki. ok þeim 
odrum sem þess ero handhafwe. hefir han iaattat oss. at han 
^^al aftr til vaar koma. aat odru hausti. 



[qno prius, en næstu bréf á uodan í bréfabókinni eru frá 1340. 



732 tÓRARINN MÁLARI. ^ 5INGEYRAKXAUSTR. 1340. 



Gðymi yðr [guð] jamfnan, 
Bioðr til vaar traustlega. 
skrifwat [j Biorgwin in festo 
anno domini CID^ ccc^. xl**.^) 



sanctorum Johannis et pauU. 



473. 26. Juni 1340. i Björgvin. 

Hakon biskup í Björgvin gefr aveini sínum fdrarni [málara] 
Eiríkssyni meðmælingarbréf til allra dugandi manna, einkum 
lærðra manna og umboðsmanna konungs. 

Bréfið er meðal norskra bréfaafskripta í AM.; Dipl. Norv. K. 
Nr. 124. 

Allum monnum [þæim sem þetta bref sea æðr hðyra] guðs 
vinum ok sinum senðr Hakon [með guðs miskun. biscop. j- 
Biorghwin queðiu guðs oc sina]. 

Yðr se kunnight. at maðr þessir er þoraren Æirikssoo 
hæitir. ok þetta vaart bref hefir. er vaar hæimilegher swæinn. 
þui bidium ver alla dughande menn ok æinkanliga lærda menn 
ok vars virdulege herra konungsens vmboðsmenn. at þer ser 
honum gooduiliughir þar sem han þarf ydars lidsinnis vid. 
hialpande honom til lagha oc reettenda. þar sem han kan 
æigha maalæfni med aðra menn, vilium med yðr eðr ydi'ð' 
swæina ef þer æðr þeir kunnu til vaar koma þat með godo 
skyllda. ok til sannenda [her vm settom ver vaart jnsighli firii^ 
þetta bref] er gort var j. Biorghwin manadaghen neesta eftir 
Jonsvokudagh. a þui are er lidnir varo fra burdartijd vaars 
herra Jesu christi þushundrad vetra. þriu hundrod ok íiorotighir. 



474. 3. Aussust 1340. á þingeyrasandi. 

Arnt bóndi á Borg og Björn ábóti á fingeyrum semja tnei 
sér að skjóta allri þrætu um Melasand undir Egil biskup eða 
þann, er hann nefndi tiU 



. [vt prius, en næsta bréf á undan er frá 26. Júní 1340. 



1340. 



ÞINGEYRAKLAUSTR. — ÚTSKÁLAR. 



733 



AM. Dipl. afekr. Nr. 443 "es originali monasterii Thingeyr- 
^nsis, accuratissime», með athiigasemdum Arna um innsigliii, sem 
^''u uppdregin, og um stafagjörð bréfsins. 

Melasandzbref^). 

Ollom monnom þæ[i]m sem þetta bref sea edr heyra. senda. 
benedict kolbeins son. bessi prestr. þorsteinn bondi a mastod- 
^tti. finnbiornn. þorsteinn einarsson oc einar olafsson. Q[uediu] 
^l^is] oc sina. 

ydr se kunni^t at þa er lidit uar fra hegat burd uors 
^^i'ra iehsu christi þusundrat þriu hundrat oc fioratigher ara 
^ sunnudhagenu næsta epter olafs. ODesso. fýrri uorum mer^) 
3 hia a þýngeyrasandi oc saum hanndlag þeirra herra biarnar 
^bota oc arna boonda fra boorg. medr þeim formala benedicz 
^oonda. at hualreka oc uidar utíaall oss a kerlinga reka medr 
ollum gre[i]num þeim sem þeim hofdu ordit oc uerda maltu til 
^skihiadar a fýrr nefndum sandi logdu þeir under doom 
^ifdulighs herra eghils biskups eda skipan þeirra sem hann 
^^fiiir tiL Ok til sannýnda um sagt efni settum uer firi þetta 

uor innsigle er gort uar olafs CDesso enu sidarri [j 
íiefndu arj3). 



475. 17- December 1340. í Skálholti. 

^^PSamningr Jóns biskups Indriðasonar og Bjarna bónda 
^ttormsonar, að Bjarni leggr til Skálhoilsstaðar fjórðung í 
^^káialandi með hlunuindum og öllum akrlöndum ásamt karfa 
báti, móii því að Hrómundr sonr hans fái æfinlega kost 
heldri mönnum a staðnum; sömuleiöis gefa þau hjón, 
Jarni og Ingibjörg, annan tjórðung nefndrar jarðar hinum heilaga 
^tri postula og heilögum í>oriáki biskupi tii æfinlegrar eignar. 

bólr ^^' ^^^' ^^^' ^^—^öskr. c. 1650. Tekiö upp í Vilchins- 
«aptan við Garðamáldaga á Álptanesi. Borið saman viö AM. 
Fol. á pappír 0. 1650 og AM, 256. 4to á skinni c. 1640—50. 



'} «So stendr skrifad utan a brefenn med^ miög gamaUe hendii 
=>) „ita evidenter- (AM.); Qn'^ arj, afakr. 



734 ÚTSKÁLAR. — REYNISTAÐARKLAUSTR. 1340. 

OUum godum monnum sem þetta bref sia edr heyra 
sender Jon med Gudz miskunn biskup j skalhollti kuediu Gudz 
oc sijna kunnugt giðrandi ad sub Anno Domini [CD^ ccc^ xF. 
xvj^.^) kalendas Januarij keyptum vier vid Biarna bonda Gutt- 
ormsson af stadarins vegna j skalhollti a þann hatt ad hann 
[ieggr] til stadarins fiordunginn j vtskalalandi med ollura þeim 
blutum ok hlunnendum er þar til liggia ok leiged hafa ad 
fornu ok nýu vmm framm auU þau akurlond sem Biarni keypti 
til vtskaala ok ein[n] karfa med atkierum ok ollum reida ok 
báti. Hier a mot jatudum vier Hromundi syne hanz æfinnliga 
kost aa stadnum slijkann sem hefr Radzmadr j mat ok drýck. 
vadmalsklæde, lijnklæde og skofot. skal hann hafa af stadnum 
aem hann þarf. skal fader hanz fa honum sæng slijka seBO 
honum lijkar enn stadurinn halda sijdanu ok eignast epter 
hanz dag. vili haun ok hafa sier dryckiar kost þa skal stadur- 
inn heita lata. skal ok Hromundur eignast hvs epter fedur 
sinn þau sem hann giorer vpp firi fvUt verd. skal stadurinn 
hallda ad torfum ok eignast epter hanz dag. 

Jtem gatu þau bæde hion Biarne oc Jngibiorg annan 
fiordunginn j jordunni hinum heilaga Petre postula ok heilog' 
um þollaki biskupi til æfinnligrar eignar med oUum þeim 
hlutum og hlunnendum er þar til liggia ok leigid hafa ad 
fornu ok nýu. 

Og til sanns vitnisburdar vm þetta vort kaup settu med 
voru jnsigli Biarni bondi sitt insigli ok prestar vorer sira Sig" 
mundur officialis. Eyolfur Radzmadr. sira Teitur Teitsson ok 
sira Arni Bardarson syn jnsigli fyrer þetta bref er giort var J 
SkalhoUti a deigi ok are sem íyrr seigir. 



476. [1340]. 

Olafr Einarsson vottar, að hann hafi verið hjá kaupi Egil^ 
Bólabiskups og Benedikts bónda Kolbeinssonar, að Benedikt 



') þannig 260; IBfél. 59. 4to les ccc^ xl^ vj.. sem mun eig» 
að vera leiörétting á ártalinu (== 1346), en er raÍBskiIningr. 



1340. 



EEYNISTAÐAEKLAUSTB. 



735 



gaf með Ingibjörgu dóttur siuni til Staðar í Keyninesi tuttugu 
hundruð í rekpörtum fyrir austan Skaga og önnur tuttugu 
huudruð í öðrum fjám, 

AM. 280. 4to bls. 6 með hendi Hákonar Ormssonar c. 1640 
("Liber copialis Bessastadensisn) sbr. AM. 377. 4to bis. 31, 

Öllum godum monnum þeim sem þetta breff sia edur 
heyra sennder Olaffur Einarsson quediu Guds og sijna. kunn- 
^gt giðrande ad eg var i bia suo fðlldnu kaupe þeirra virdu- 
ligs herra. herra Eigels Holabyskups og Benedikts Kolbeinssonar 
ad Benedikt gaff med Jngebiðrgu dottur sinne til stadar i 
fieynisnes xx hundrut i Kekpðrtum fyrer austann skaga. v 
^yr. V. asaudar kugiUdi. v hundrud vðru. vhundrudi slatrum. 
^ed þeim skildaga. ad Benedikt skyllde þessa sðmu rekparta 
^Ptur taka vnder sig. eff neffnd Jngibiðrg geinge eige þar i 
'^laustr vnnder reglu. og til sannenda hier vmm. setta egfyrer 
tetta breff mitt jnnsigle. 



477. [1340]. 

^HÓDiE Björn áhóii á pingeyrum vottar, að hann var hjá 
'^^upi þeirra Egils Hólabiskups og Benedikts bónda Kolbeins- 
foöar, að Benedikt gaf með Ingibjörgu dóttur sinni til Staðar 
^ Heyninesi tuttugu hundruð í rekpörtum fyrir ausfcan Skaga 
tuttugu hundruð í öðrum fjám. 

AM. 280. 4to bls. 5- — 6 («Liber copialis Bessastadensist)) meö 
*^endi Hákonar Ormssonar c. 1640; AM. 277, 4to bls. 31 skr. 1640. 

Vmm tuttugu hundrud j Bekpðrtum. 

•ÖUum godum^) monnum þeim*) sem^) þetta breff siá edur 
Wía sennder Broder Biðrn med Guds myskun abote ad þing- 
^irum quediu Guds og sina kunnigt giðrande ad vier vorum i 
^ia so fðllnuö) kaupe þeirra virduligs herra herra^) Egels Hola- 
"^yskups og Benedikts bonda Kolbeinssonar. ad Benedikt gaff 



*) b. V. 277; ed 277; felldu 277; *) sl. 277 



736 



SNÓKSDALR 



1340. 



med JDg[e]biðrgu dottur sinni^) til stadarins j Reynisnes tut* 
tugu hundrud i rekpörtum^) fyrer austan skaga. v kyr. 
.V. asaudar kugillde. v hundrud vðru. v hundrud i slatrum med 
þeim skildaga. ad skyllde hann^) þessa somu rekparta taka 
aptur vnder sig^) eff [neffnd Jngebiðrg^) geinge eige þar i 
klaustur vnder Reglu, og til sannenda hier vmm setta eg 
fyrer þetta breff mitt jnsigle. 



478. [1340]. 

Máldagi Stephanuskirkju í Sndksdal, er Jön biskup Indriða- 
son setti. 

Landsb. 268. 4to bl. 34a og bl. 87a— b skr. 1601; aptan viö 
seinni afskriptina er laung viðbót frá c. 1500. 

SnoköDalur. 

Stephanus kirkia j snokzdal h heimalaiínd halft oc gilS' 
backa hálfann. hordabolstad háifann oc þuij^) meira sem er 
millum þreskaulldar') oc leirmula sionhenndijnng framm j 
ábotnn hia svijnbiugi oc dalaholm oc skerid med. 

vei attung j aullum Reka á hardavelli millum drangs oc 
grinndar oc kiortre [ad auk arlega^). 

vel settvung j þeim huolum er koma á fallanda stada reka. 

alla veidi j midá. sem lannd liggur vid vt j sio. 

Hvn á viij^) kýr oc vj hunndrad voru oc eitt ross. Olafs 
skript. kross, alltaraklædi iij. med ij dukum. hokul eirnn. gle*'' 
glugg. kluckur ij. biollur ij. 

þar skal vera prestur oc diakn. 

þangad liggia xiiij^^) bæir ad tijvnndum oc lysitollum. 
Herra Jon biskup sijdare gaf kirkivnne kalek^^). 



') sJ. 280; rekaöum 277; nefnd j/igibiorg 277; *) aptur b. v. 
277; [huD 277; ^ þat 268b; ') þroskulldar 268b; ') [b. v. 268b; 

atta 268b; ^*^) xuij, má og lesa í 268b; *M .NB. þetta synist vera 
maldage Jons biskups Indridasonar* (ath. með hendi sira Vigfúsar i 
Hítardal) og er það rétt. Finnr biskup heldr að Jón biskup Indriða- 
aon haíi gefið Snóksdaiskirkju Sveinatunguskóg (Hist. Eccl. Isl. 11, ^7)» 
en það er ekki svo, því að það ítak er komið til seinna, og hefir ban» 
ekki gœtt þess, að þar byrjar yngri viðbótin. 



1340 



ÞYKKVABÆJABKLAUSTE. 



737 



479. 1340. 

MAldagi f>ykkvabæjarklaustrs í Álptaveri, [er Jón biskup Ind- 
riðason setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 83—84 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 

9a skr. 1601 (fúið). Máldagi þessa klaustrs er ekki í Vilchins- 
bók. Sumar af jöröum þeim, sem hér eru nefndar, eru fyrir laungu 
farnar af, og finnast þær sumar hvergi nefndar annarstaðar, og er 
þessi máldagi því bæöi merkilegr fyrir það og svo hitt, að hann er hið 
langbezta og greinilegasta skjal, sem til er frá þessu klaustri. Jað 
óbætanlegr skaði, að skjalasafn þessa klaustrs er svo að segja 
8'jörglatað fyrir langalaungu, 

5>yckuabæarklostur [gamall maldagi^). 

Stadur j þýckvabæ atte suo morg sængarklæde Anno 

domini CD^ ccc^. xP. 

iij bedir oc xx. 

XXX hæginda. 

ix abreidzL 

atta blæiur. 

þriv hægindisver. 

TioUd vm mýklv stofv sæmilig. oc onnur postola TioUd oc 
l^iö þridiv faneyt. 

TioUd vmhverfis skala oc vm iiij, sængur. 

TioUd vm Abotastofv. 

TioUd vm matstofv brædra. 

biorar fylgia stofvotioUdvm hinvm bestvm. 

PaUklædi vmhverfvis myklv stofv og Abota stofv. 
^vo margtt j skrudi. 

XXX hokla. 

kapur. xj oc xx. 

öiessoklædi suo morg sem hoklar. 
- sloppar xj, 
dalmadikur nitian mod svbtilvm. 
glitader dvkar xj. 

AUtaraklædi niv med dvkvm bvnvm oc fordvkvm. 
kalekar vij. eru v. gyUdir enn ij ogylldir. 
corporaHa vij. 

smellta krossa ij. oc einn messingar kross oc skryn. 
Texta godan oc ij adra. 
-^__f^awskriftter ij. 

') [sl. 268. ' ■ 

^^Pi- n, B. i 



738 



tYKKVABÆJÁRKXAUSTR 



1340 



krossa iij steínda med likneskivm. 

jons skript baptiste. 

þorlaks skriftt. 

CDarie skrift magdalene. 

iij. baghlar. 

kluckur vij. oc BioUur iij. 
fetta j matar koste. 

niv saudir kiotz oc navt 

halfvr setti tighvr meghre mors. oc xx idur feita mors. 
XXX vetta miols. 
vætt smiors. 
half fiorda tvnna skyrs. 
f>etta er j kvikfiam. 

halfvr Tjvnde tvghur kvgillda á leighvm. 
þriar kyr hins fimta tighar heima. 
yxn ellre enn tuævetur nitian. 
XV tvævetur. 

halfur þridie tðghur veturgamalla navta. 
halfur þridie toghur kalfva 
halfvr tivnde toghur asavdar annars hvndradz, 
veturgamalltt cc oc x savder. 
halfur siovndi toghur gelldings med hrvtvm. 
hross veturgomvl oc ellre þriv hins fimtta tighar. 
gyllttur med iiij grijsvm oc iiij gæser. 
fetta j jordvm. 

hvoil j mydal takazt af cc vorv oc ij vætter smiors. 

Af hryggivm vætt smiors. oc ij merkur vorv. 

Ad dvrholmvm ccc vorv oc ij vetter smiors. 

Af ketilstodvm ccc vorv oc ij vætter smiors. 

Af geilum^) ij vætter smiors oc x avrar vorv. 

Af gðtvm ij vætter smiors oc xij avrar vorv. 

Af heidi iij merkur vorv. 

Af vijk cc vorv oc ij vætter smiors. oc xij avrar. j sallte. 
Af fagradal halft annad hvndrad. 
Af stapalande^) x. fiordvngar smiors oc fæda ij navt. 
Af Holltte iij merkur. 



4 

') þannig bæði 263 og 268, nú = Giljum; þessi jörð þekkist 
ekki; mun hafa verið í DyDskógahverfi. 



Af skalldabæ vj merkur. 

Af Jorvijk iij merkur. 

Af Myrvm iij merkur, 

Af Sondvm iij merkur. 

Af fiosvm^) c. 

Af ose^) iiij merkur. 

Af grimstodvm ccc. 

Af lynghvm iij. merkur, 

Af fagrahlijd iij merkur. 

a fým hvudradvm a stedivbacka®) x avra. 

af aa cc. 

Af skaptaarnese*) cc. 

Af hvamme halft aanad c. 

Af flfifgv cc. 

Af Borgarfelli ij merkur, 
Af grof iij merííur. 

Af Lokinhomrom^) halft annad hvndrat. 
Af hrifvnese cc. 

Af skarde®) cc. oc legdzt j mote c vidar, xx hrosaa 
löellenur, 
Þessar erv jtolur. 

X avrar af Lomagnvpi. 

v avrar af horksdal. 

halfvætt ostz fra Ravfvarbergi'^). 

fæda V lomb a Erpstodvm^), 

fra karstodvm c. 

fseda kv j vijk sydre. oc adra a geirlandi. 
fæda kv ad fliotvm. 

fæda iiij kyr j holltti oc x avrar vorv. halfur fiord- 
^ogur ostz. 

Jtem j Geirabæivm^) halfur fiordvngur ostz, 

J efre eý fæda ij kýr. v avrar vorv. halfur fiordvngur ostz. 

vndir hravni íæda ij navt oc kv. oc fiordvngur ostz. 



') — nú Fjósakot; farin af á 18. öld; þekkist ekki, nema það 
^eeaina og Hunkubakkar, *) þekkist ekki, nema það Bé sama og Skaptár- 
^^^'í *) lokinhemro 268, nú = Hemra; «) Skarð í Meðallaodi blés upp 
^ 18. öM; raufaberg 268; nú = Refstaðir í Landbroti; ') geirabæi- 
^«um 268; = Geirlandsbœjum. 

47* 



740 



ÞYKKV ABÆ JARKLAUSTR. 1 340 



Af kirkivboli^). c. oc balfur fiordvngur ostz. 
Af osabakka^) halfur fiordvngur ostz. 
Af hranbæ iiij hrossa oc xx klyfiar a veturinn af tödv, 
fiorar vætter j klyfiar. 

Af dvnskogum^) halfur fiordvngur ostz. 

Af herþiofstavdvm^) fæda ij kyr oc iiij vetrvnga. 

fæda iiij vetrvnga j skaldabæ vm fram landskylld. 

J hlijd halfur fimti fiordvngur smiors. 

fiordvng ostz j Asa ytre. 

J lagheý^) beit ij hesta a vetrin. 

beit XX oxna gamalla a bofdabreckv heide a svmar. 

Af Reyni fæda ij kyr, 

vætt miols vr ysta Bæli. 

Af kirkivlaude attatighi skreidar. 

Af vestmannaeyivm sextigi skreidar, 

Stadur a alla reka halfa j bofda. 

bann a bafnarnesB'*) fioru med prestskylld vj avra. 

halfva hvale a efre eyiar fiorv tuitugha oc lenghre. 

Stadurinna taifcugha hvaleoclengre a bvlandz^)fiorv vestan af* 

halfvan allan reka a dvnskoga fiorv. 

halfan reka vid ytre Asa a Bænbusstuf. 

j langanesi^) fylger skogur heidi. 

Annar gejlvm. 

þridie hvale, 

fiorde legteigur. 

fimtte gatnaskogur. 

setti klængs navtur. 

siovndi sigvatz navtur. 

Gallta Bol bit atta. 

nivndi hruggia skogur. 

Tivnde fylger dyrholmvm. 

ellefte vijkar skogur. 
ij silfurker oc ij mðsurker. 



*) Kirkjuból og Osabakki hafa verið jarðir í Meðallandi, en erufarnar 
af fyrir langa laungu; farnir af fyrir íaungn; = Herjólfastaðir "^' 
*) í Lágeyjarhverfi; þar bjó Sturla Arngrímsson þegar hana tók mjög 
1311; *) jörð þessi er farin af fyrir laungu; ^) bvldz, 263; í Hrííuness 
landi í Skaptártnngu. þessi skógarítök fylgja nokkrura þessum klaustr- 
jörðum enn. 



1340. 



HÖFÐABREKKA OG BEYNIR í MÝBDAL. 



41 



480. [1340J. 

MAldagi Ólafskirkju á Höfðabrekku [er Jdn biskup Indriða- 
son setti]. 

Jón biskup Indriöason hefir riðið austr í 7er 1340 og setfc þá 
máldagajjykkvabæjarklaustrs; mun hann þá hafa vísiterað vestr á leiö 
og sett í þeirri ferð máldaga kirkna milli Mýrdalssands og Fúla- 
lœkjar þá er hér fara eptir. Höfðabrekkumáldagi stendr ekki í 
Vilchinsbök. 1352 átti kirkjan Ólafslíkneski (Flateyarannáll); hór 
er það einnig nefnt. AM. 263. Fol. bls. 16 skr. 1598; Landsb. 
^68. 4to bl. 9a— b skr. 1601. 

Hofdabrecka [Gamall maldagi^). 
Olafs kirkia ad hðfdabrecku a slijkt j heima landi sem 

suarar til prestzskylld oc diakns. 

viij kyr oc vij asaudar kugilldi. iiijc oc xx fioru. 

þrenn messuklæde. keleik. v. kiertistikur. kietil. iij alltara 
í^lædi. kantara kapurij. sloppa ij, tiðlld vmmhuerfis sig. glodar 
^ier. smellta krossa ij. oc ij adra. skrijn. olafs lijkneski. CDariu 
skript litla med tine. kluckur iij. oc merke. kolu ocmunnlaug. 
^istu oc hundrad j bokum, tuær merkur vax oc glerglugg. 
fontzvmmbuning. 

þangad liggia vnder ij. halfkirkiur og sungid annann huern 

dag 

ad huorre, tekur preatur ij merkur ad huorre. einn bær 
^nnar^) liggur þangad. 

w^l- [1340]. 

^^LDAGi Maríukirkju á Reyni í Mýrdal [er Jón biskup Ind- 
íiðason setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 16 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl 9b 
1601. Reynismáldagi er ekki í Vilchinsbók. 

Reýner [gamall máldagi**). 
Mariukirkia ad Reýne a xx hundrud j landi. 

vij kugilldi bufiar. 

íöessuklædi þrenn oc messustack. kluckur vj. kaleik. slopp 

kapu. kross yfer alltare med lijkneskium oc annar kross. glodar 

. ^J' baksfcurjarnn. kertistiku eina. alltare klædi tuenn oc þrijr 

^r. bækur iij. x. merkur vax. og mork reýkelsis. olafs skriptt oc 

*'iuskriptt, sacrarium. oc kolu. messufata kistu. lectara. merki. 
^atzkietill. 

þangad liggia vnder x. bæer ad tijundum oc lysetoUum. 
lí^dal tekst heima. 

*) 1263; 2) fgi^ 268- roííQ ~ 



742 DÝRHÓLMAB. — SÓLHEIMAR. 1340. 

þar skal sýngia annan huernn dag. tekur prestur ij. merkur. 
tuttugu messur j huamm oc taka xl alna. xij. messur a heide. 
tekur prestur halfa raork. or vik halfa mðrk. 

þar skal vera prestur oc taka iiij. merkur. 

482. [1340]. 

Máldagi Michaelskirkju á Dyrhölmum í Mýrdal [er Jónbiskup 

Indriðasou setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 16 skr. ]598; Landsb. 268. 4to bls. 9b 
— lOa skr. 1601. Dyrhólma máldagi er ekki í Vilchinsbók. 

Dýrholmar [gamall maldagi^). 

Michaels kirkia^) ad durholmum á land a raudhalse^) oc 
fioru goda oc eina ku. 

messuklæde tuenn. kaleik. kantarakapu. slopp. alltaraklædi. 
iij. tiolld vmmhuerfis. sig. kluckur iij oc krossa iij. mariuskriptfc. 
kiertistikur ij. munnlaugar ij. skijrnar sá oc vatzkietill. CDariu- 
sj0gu. oc postola sðgur. glerglugga iij, oc glodarkier. fiorar 
merkur vax oc pund lýsis. 

fangad skal vinna dagsverk vm eingi verk. oc fá sief 
sialfer verkfære af þeim bæium er þangat liggia vnder oc hafa 
lokid fyrer ODariu messu. halfa vætt sœiörs vr vestrum husufl) 
00 eins hezts haga xij. manade, 

f>ar skal vera prestur oc sýngia jafnann messu sem giðr 
er til oc greida iiij merkur prestí. 

J>adan skal syngia a kietilsstade hinn fiorda huern dag oc 
luka mörk presti dag j viku vmm langa fðstu. 

xij. messur skal sýngia á Breckur. 

sækia skal prest frá veturnottum oc til sumars. 

þar skal grafa tannlaus bðrn jnnann þijnga. oc þá fátjeka 
menn sem ei[g]j fýlger fie. 

kirkian a tijvnd a brekkum oc a raudhalse. á steig oc a 
kietilstödum. j hrýggium oc ad huale oc vr vestrum husum. 

er þar kirkiu dagur þrim nottum epter michaelsmessu. 



483. [1340]. 

Máldagi Maríukirkju á Ytri-Sólheimum í Mýrdal [er 3ón 
biskup Indriðason settí]. 

AM. 263. Fol. bls. 16—17 skr. 1598; Landsb^^öS^ 

') [263; *) Nichnlas kirkia 263; Eaudabalsi 268. 



1341. 



SÓLHEIMAR 



743 



lOa— b skr. 1601. Sólheimamáldagi er ekki í Vilchinsbók. 
Sbr, Dipl. Isl. I, 251. 

Solheimar [Gamall maldagi^). 

Mariu kirkia á solheimum a heimaland halft med ðllum 
gðgnum oc giædum. 

xij, kyr. xxx. asaudar oc tuær ær. iij hundradz hross. v. 
naut veturgómul. ij. tuævetur. 

fimm messuklæde oc tuo hokla lausa. slopp og kápur ij. 
alltara klæde v. duka iij. kaleíka iij. mariuskriptt. kross med 
lijkneskium. jafngodann fiorum mörkum. textum silfurbuinn, 
lírijk yfer alltare. alltaris stein lausan. kiertistikur iij^). refill, 
halfrar fimtandu alnar nýiann. baksturjarn. munnlaug oc kolu 
kier lijtid, vatnkall. merke. lectara tuo. messufata kistu. cc 
j bokum. 

pangad liggia ij. kirkiur oc sungid huern dag helgan til 
^Dnarar. oc takazt iiij. merkur. annann huern dag til annarar 
takazt ij merkur. 
V. aurar af Bænhuse a solheimum. 
half mork af Bænhuse ad huale. 
half mork vr kielldudal. 
xij. aurar af felli. 

grðftur af ollum bæium fyrer vtan Brandzlæk. oc þar 
skulu vera prestar ij. tekur heima prestr iiij merkur. 
kirkian a salun eitt lijtid^). 



484. 30. April 1341. á Holum. 

pRÓF og úrskurðr Egils Hólabiskups um landamerki miUi 



') [263/ ') -eda fimm», á spásBÍn í 263; -þriar- 268; í AM. 
^63. Fol. stendr þetta aptan við máldagann: 

'þad giorum vier eirikur jonsson oc þorsteinn joDSSon prestar 
^[tíálholts] Biskups d[æmÍ8] godum monnum kunnigt med þessu voru 
^Pnu briefi ad vier hofum sied oc yfirlesid raaldagann á solheimum-. 

það er óvíst hverir- þessir prestar eru, en þetta transskript raun 
^era gert á 16. öld. 

Neðan við þetta Jœtr Oddr biskup setja þessa athogasemd. 

•Sa maldage var á Solheimum Anno CD. D. xc þann ix. ODartij-. 

Transskriptarbréfið liggr ef til viU enn við kirkjuna. 



744 ÞVERÁ, ETHILLDABHOLT OG SELSHAGI. 1341. 

í>verár í Skagafirði, Eyhildarholts, Brekkna og Selshaga og 
gerir hann Rafui Jdnssyni fjárútlát til Hdlakirkju fyrir o'Jðg- 
legan ágang á staðarins jarðir. 

AM. Orig. dipl. Fasc. I, 7, frumbréfið á skinni; Afskrr. Bisk. 
FoL; Landsb. 115. 4to II, 73—75. Sbr. Nr. 470. 

bref vm þuer æ,r msal ok ægildarholt oc selzhaga^). 
J Guðs nafne amen. 

h 

Gerom ver jon koðranson þoruarðr grimsson. paall þor- 
steinsson. prestar. petr^) halldorsson logmaðr. Geyr þorsteins- 
son. Einar grimsson leikmenn kvnnigt at þa er liðit var fra 
hegað burð vars herra jeshu christi CD. ccc. xl. ok eitt aar, jn 
festo vitalis martiris at þueraa j skagafirðe. vorom ver ihia ok 
heýrðum a huilikt prof virðuligr herra Egill biskup liet fram 
leiða vegna heilagrar holakirkiu. millum þueraar ok staðar 
jarða af þeim askilnaðe vorðit hafðe millim hans ok Bafns 
bonda. 

j fýrstu af þeirre vndirstoðu sem nefndr Rafn hafðe log- 
fest eignat ser ok kallat fasta eign hola kirkiu er selshage 
heiter. ok egilldar hollte til heýrir. beidde herra biskup j fýrstu 
Rafn bonda sitt skilriki framme lata með huerium hætte hann 
mette Rettliga logfest hafa selshaga eðr ser logliga eignat. En 
nefndr Rafn gat ecke prof ne skilrike synt fyrer oss eðr oðrum 
skyrum monnum þar hiauerandum [erj þætte honum gagna 
mega vm eign eðr tilkall sagðrar jarðar. Hafðe Rafn bonde 
hannlagt þat herra biskupe aðr. at hann skillde skipa ok prof 
a taka millum staðarlanda ok jarða Rafns bonda. efter þui sero 
eitt brief skilrikra manna þar vm giort vattar huerrt herra 
biskup liet þar opinberliga vpp lesa. Siðan soru þeir þorkell 
magnuss son og sigurðr biarnarson at þeir vissu at þeir menn 
sem i egilldar hollti hofðu buit hofðu haft selfor ok selgiorð 
a sumrum i selhaga ok allar aðrar landznytiar þær sem þeir 
villdu hafa en hagbeit a vetrum ok atlegu fe sinu at selinu ok 
einge hafðe akiært ne at fundit ok hafa egilldarhollz menn 



') Aptan á bréfinu; önnar áskript með hér ura bil samtíða hendi: 
litere super poseessionibus. Með hendi frá 17. öld: um EigiUdar [holt] 
þvera og Selshaga landamerkia breíf; pet\ skbr. 



1341. ÞVERÁ, EYHILDARHOLT OG SELSHAGI. 745 

vetri minnr en fiora tigu vetra haft sua at þeir mundu. Siðan 
dæmdum ver fýrr nefndir menn at boðe herra biskups ok sam- 
dýcke Rafns selsbaga heilagri holakirkiu til æfinligrar eignar 
vtan herra biskup villde þa vatta^) taka ef Rafn fenge at 
þessa iorð selhaga ætte þueRa ef hun skiUde vrænt vera. ok 
efter dominn afsagðan kuaz Refn ecke þui mundu framfara at 
leitaz þaðan af vm nockora fortaks vatta 

Jtem villde Rafn bonde af telia beit ok torfskurð [*i] 
breckna londum ok þui liet herra biskup þorkel lang ok 
þorhall þat sueria at breckna menn hofðu haft beit ollu 
fie sinu nautum ok sauðum ok sua torfskurð frialsliga i 
þueraarland eige skemmr en þria vetr ok xx syðan þeir 
mundu. 

Jtem nefndi herra biskup oss enn til at gera æfinnlik 
iarðar mork millum þueraar ok grvndar með vilia ok samdýcke 
Rafns huer þar iraeðal skulu standa. or griotvorðum þeim sem 
ver giorðum i grundum suðr fra þueraa Rettsyne ofuan i iarð 
krossa er ver gerðvm ok þaðan or iarð krossum Rettsýne ofan 
í dyendis os. 

Jtem giorðum ver þesse landamerke i miUum þueraar ok 
selshaga enn at boðe bisknps ok samdýcke Rafns. Rettsyne or 
garðstað þeim sem geingr vestan or bangarslý i iarðkrossa þa 
sem "ver gerðum. Rettsynis austr i sandzsik en vestr fra bangar- 
slý Rettsýne i husavaðal var kallz laus eign holakirkiu. 

Jtem efter sua gort kallaðe herra biskup nefndan Rafn af 
sialfg sins giorð i bann fallit hafa ok lausnar við þurfa firer 
vllogliga logfesting er hann eignaðe ser ok hafðe jnn igengit 
nýtiar af haft heilagrar holakirkiu fasta eign an logligu 
Pi'ofue edr nockorum skýsamlignum likindum. Gaf Rafn bonde 
þessa sin-a gerð ok ologliga framfcrð með handatæke a 
^ilan haatt vpp i valld berra Egils biskups at hann skipaðe 
^iðr hann her vm efter þui sera honum sýndiz Retligaz ok aðr 
herra biskup leyste optnefndan Rafn sor hann þann eið at 
^^nn skiUde alldre heðan af jnnganga i fasta eignir heilagra 
*^irkna með nockorskonar vallde eðr vlogligvm afdrætte en bæta 
þetta sat[t] brot efter biskupsins Raðe. 



') ógreinilegt 



Jtem efter losnina sagðe herra biskup honum vpp at hann 
skiUde f^ða fatækan olmosumaan a sinum koste vm tolf man- 
aðe ok luka heilagre holakirkiu x. kugillde a næstum fardog- 
um. ok a sama sumre efter olafs CíDessu fýrre. v. hundruð 
voru. ok onnur fimm hundrað i voruvirðum hafnar voðum. 
ok enn, x. kugillde a oðrum fardogum. ok skyllde oll þessi ku- 
gillde þriðiungarfie vera ok luka þetta fie allt i EgilldarhoUte 
efter ýfersýn þeirra manna sem herra biskup nefnde tilefþeim 
semde eige aafne bonda ok Raaðsmanne. 

Ok til skilrikiss vm sagða framferð setium ver var jnsigie 
firer þetta bref er gort var at holum næsta dagh firer tueggia 
postola messo philippi ok iacobi. a þui sama are sem fýrr 
segir. voru þessir menn viðr þessa framferð. Einar hafliða son. 
þorualldr magnusson. bauðuar guðmundarson. prestar. brýniolír 
biarnarson. Sigurðr g[ri]ms son. jon þorleifs son leikmenn. 
huerer sin jnsigle firer settu þetta bref með vorum jnsiglum til 
stýrktar ok vitnisburðar þessarrar giorðar. 

Tólf inneigii hafa verið fyrir bréfinu ; ern þau nú Öll dottin frá, og 
að eÍDS tíu innsiglaþvengir eptir og förin eptir þá tvo fyrstu. 



485. 24. August 1341. i Björís;vin. 

Bréf Hákonar biskups í Stafangri til ívars Ögmundarsonar, 
þar sem biskup getr um nokkur einkamal og minnist á útgerð 
bússu sinnar til íslands. 

Dipl. Norv. VIII Nr. 147 eptir afskript meðal norskra forn- 
bréfa í afskripta safni Árna Magnússonar. 

Ad dominum Juarum. 

tíref ydart kom til vaar nest er vider var fest herra Er- 
lings bref ok med sama hætte fek oss Æindriði Juarsson annat 
fyr. Sænðom ver bæde þat fyrra ok hitt sidarre til hans j. þuí 
er ver sidarre fænghom yðrtí brefe vndirstoðom ver at þer vilir 
med guðs naðom vilia bryllaup döttra ydra gæra nu at Mikkialls- 
mðsso. bidium ver af ollu hiarta at sialfuer guð, gefui 'þar 
godan tima til. ok late yðer ok þæim baðom þat til glædi ok 
hæiders værda. vmberir med oss. aat þesso sinne. er æi matt- 



1342. JÓN BISKUP SIGURÐAKSON. 



om. þo at ver villdim ok skyldughir værem nokor þingh þau 
yðer sænda. er þuilikum ærendom. mætte æðer ætte tilhðyra, 
wollde þui nokot so brotbunader buszu vaarrar til Islandz ok 
þat sæm ver j. knærrenom sændom en mest sialfs vars bun- 
ader er kallader varom. af varom vyrdulighom herra erki- 
biskupinum til concilium sidazsta dag Julij manadar. nu æf 
þæir ero nokorer lutir er ver mæghom her firir yðra skyld gort 
fa. þa bioðer til vaar vrughligha sæm ydars vinar. 

Gðymi yðer gud ok allan ydarn varnað nu ok jamfnan. 
hafuer suæinen afsakadan er dualdezst hia oss oflænghi saker 
vaarrar flolskylldu. 

Skrifuat j Biorgwin jn feato Bartholomei [anno domini m*^, 
ccco. xl^ primo*). 



486. 18- Januar 1342. i Niðarosi* 

Páll erkibiskup í íiiðarósi stefnir í bréfi til Hákonar Björgynjar-. 
biskups til biskupaþings í Björgvin eða þar í grend 1. August 
1342 og getr þess að hann ætli þá að vígja [Jón Sigurðarson] 
biskup lil tíkálholts; býðr hann biskupi að annast um það, að 
tíerkaráð hans og innheimtumenn páfatíunda komi á þingið. 

Barthol. IV (E) bls. 488—89 • Norskar fornbréfaafskriptir Árni 
Magnússonar; prentað í Dipl. Norv. IX, Nr. 135. 

Paulus dei pacientia archiepiscopus Nidrosiensis, venerabili 
in Christo fratri, domino Haquino, eiusdem gracia episcopo 
Berghensi, salutem in domino Jesu christo. 

Cum, secundum sanctorum patrum decreta, metropolitani 
^um suis suffraganeis teneantur singulis annis, omni excusacione 
remota, provincialia concilia celebrare, in quibus de corrigendis 
excessibus et moribus reformandis subditorum, cum dei timore 
^iligentem habeant tractatum, attendentes, ad sacrorum canon- 
um observantiam iuraraenti interpositione nos astrictos, pro- 



') [anno quo supra, stendr í þeesu bréfi, en bréfin á undan eru 
frá 1341. 



748 SKIPAN PALS ERKIBISKtJPS HIN 5RIÐJA. 1342 



viaciale concilium in eatate proximo jam futura duiimus con- 
vocandum, jn eodem concilio episcopum ad scalotbensem eccle- 
siam consecrando. Quocirca fraternitati vestre, auctoritate 
metropolitica, in virtute sancte obedientie firmiter demandamus, 
quatinus ad provinciale ad memoratam Scaloteosem ecclesiam 
interessendum, Berghis vel ibi prope, ubi commodius visum 
fuerit. Kal. Augusti proximo venturis, videJicet sub anno gracie 
m°. ccc^. xP. secundo, quolibet impedimento cessante, studeatis 
personaliter comparere, quem íerminum vobis peremptoriura 
assignamus, vobis nihilominus in virtute obedientie injugentes, 
quatenus, auctoritate presentium, citetis capitulum et cano- 
nicos vestros, ut per syndicum seu syndicos vei eciam procura- 
tores, ad hoc habentes speciale mandatum, et precipue iUos, 
qui denarium beati retri et alias pecuniarum quantitates et 
summas ad cameram domini pape spectantes, collegisse dinos- 
cuntur, in loco et termino prefixis compareant, prout penas 
contra iUos a canone latas, qui ad provincalia concilia vocati 
non veniunt, voluerint evitare. Jn recognitionem autem sus- 
ceptionis et exequcionis huius nostri mandati, nobis vestras 
patentes literas, tenorem presentium continentes, per presen- 
tium portitorem remittafcis. Scriptum Nidrosie xviij. die mensis 
Januarij, [anno domini m^. ccc**. xP. secundo^). 



487. [August 1342]. i Björgvín. 

Sktpan Páls erkibiskups í Niðarósi hin þriðja. 

A. 

Gl kgl. saml. 1154. Fol. bl. 81a— 84b skb. þetta frá c. 1450 
(=Á); AM. 350. Fol. bl. 13Bb— 141b skb. skr. 1363 (= B); ÁM. 
351, Fol. skb. c. 1360 bl. 92a— 94 (= C); AM. 354. Fol. bl. 37b 
— 31b8kb. c. 1400 (= D); AM. 138. 4to skb. c. 1500(=E);AM. 
347. Fol. bl. 87b-90b skb. c. 1370 (= F); AM. 456. 12mo bl. 
162b— 175a skb. c. 1480 (= G), Eptir þessum handritum er statútan 



[anno suprascripto, því að í bréfi, sem þetta er tekið upp í, er 
ártalið kornið áðr (sbr. Dipl. Norv. IX, 137). 



1342 



SK]PAN PÁLS EBKIBISKUPS HIN tRlÐJA. 749 



Prentuð í Norges gl. Love III, 284—94, en áðr er hún prentuö í 
Joh, Hist. Isl. Eccl. I, 518—27 með latínskri þýðingu. Hér er til 
frekari sanianburðar höfð þessi handrit, sem Norðmenn hafa ekki 
notað: AM. 186. 4to bls. 94—103 skb. c. 1480 (= H); AM. 
Ö87A. 4to bls. 9-11 skb. skr. 1479 (= I); AM. 42A. 8vo bls. 
200 — 206 (= K), en þó er ebki tekiiin orðamunr úr 42 (Dema 
hér og hvar, og er hér að nokkru leyti ágrip úr skipaninui, en að 
ööru leyti er textinn svipaðr og í hiuum islenzku afskriptunum, 
Norðmenn heimfæra þessa skipan til 1336 — 46, en líklega er hún 
§erð á biskupaþingi því, sem haldið var í Björgvín í Augúst 1342 
(sbr. Nr. 486). Sá testi sem hér er kallaðr B hefir ekki verið notaðr 
^ðr. Hef eg bæði prentað hann sérstaklega af því að skinnbókin er 
?óð, og að hann stendr þar í nokkuð öðru sambandi, en í hinum 
skinnbókunum. Sbr. skipan Jóns Sigurðarsonar 1345. 

Skipau herra pals erkibiskups^). 
[J nampne guðz-) amen. 

1. Weer eghum allir crisnir men at trua a ein sannan 
guð foður alzvaldanda^) scapara himins oc iardar. oc a hans 
6iuka son þen sama guð varn herra ihesum christum sem 
Kiætin var af helghum anda. boiin af mariu mðy. pindir vndir 
Pylato^). krosfestr oc i iorð grafuin. steig niðr^) tiU heluitis. 

a þridia deghi^) stod^) han upp af dauða^). var ber a iord- 
like siðan .xl, dagha tiU þess er han steig upp till himpna. sitir^) 
^ hðgri hand alzuallanda guðz. scall þeðan koma^**) at dðma 
^ifs'i) oc dauða^2), -^er eighum oc at trua a heilaghan anda 
sem er sanuir oc hin samme guð með foður oc syni. [oc at 
^iö er heilogh kirkia sem er samnaðir allra cristinua manna^^). 
^eer eighum oc at trua at^^)^ uarar syndir firirgefuaz oss i 
^kirn. oc sua þær sem wer gerum siðan ef wer iðrumzst script- 
^erum oc ifuirbðtum eftir þy sem lerðir menn visa*^) oss þeir 



M Vm cristeliga tru A; Vm helga tru ok vni okr. vm skriptamál 
"^'^ C; Her segir uni heilaga trv almenDÍliga D; Skipanir herra Pala 
^''chibiskups i Nidarose E; Her byriazst upp syodalia F; Vm alminniliga 
G; Vm osidv H; =*) [In nomine domini B, D, E; =*) alzvaifiande A; 
*) Pilatus uaUdi G, I; *) ofan B, C, E, I; ') eptir pinÍDg þessa (sína I) 

V. G, I; 7) reis H, I; oc b. v. H, I; ^) hann nu b. v. I; ^^*) a efsta 
^ome b. V. G, I; a domadege H; Ufenndr F, G; Cap., fyrirsögn 

Hér hleypir H úr næsta kafla að oröunum: warest menn og taufrar 
lifrunar etc; '^) [sl. G; Vra tru uara F; ") allar b. v. I; skipa B, 
C, E; til, b. v. 1. 



750 SKIPAN PÁLS ERKIBÍSKUPS HIN ÞRIÐJA. 1342- 

sem þer tiU ero skipaðir oc vald hafua af heilagri kirkiu^), 
weer eighum oc at trua at wer sculum up standa af dauða 
huar'-*) i [þeim sama likama^) sem nu hefuir han oc taka 
verðlaun eftir þy sem wer gerðum^) her^). goðhir men eilifua 
glædhi i himerike. en vandir^) men eilifuar kualir i heluite. En 
huer sem oðruuiss^) truir. oc ey heldir þessa tru [sem nu er 
told^) [firir vtan ef. han fer^) tiU heluitia kuala. 

2. Articuli fideiio). 

J>eim fakunnighum monnum þo sefti ey kunnu alla þessa 
tru 80 skiluisligha wt at greina^^) oc ey*^) ero skyldughir 
framar sakir vigslu eða oc kunnasto. nðghir at þeir true^^) þet 
seín truir heilogh kirkia. oc þo at þeir irue [oðruuis en^*) þeir 
eighu [at trua^^) ero þeir eigi villumenn ef þeir trua þi so at 
þeir hyggia kirkiuna so trua oc hafua þet i sinum hugh stað- 
lastligha at þeir vilia þet trua sem hon truir. 

3. ^^) Weer sculum oc forðaz .vij. hðfuðsyndir. so sem er 
drambuise^'). agirnd^^). likams lostasemi vtan hiunskaps. hatir*®). 
ofnðit[s]la matar oc drykkiar. a[f]wnd oc læti till guðz tion- 
usto. þui at huer sem eina hueria þeirra hefuir^**) vscriptborna 
oc [ey ifuir bðtta^^) eftir lerðra manna raðe ef þeim leezst 
frest oc mattr till oc dðyr han i þy. þa fer han til eilifra 
heluitis kuala. 

4. Warizst men oc [lif^^) runir^^) oc galldra. þui at þet 
er ekki vtan fiandans villa^^) oc hans darscaþir, 

5. Warist men oc okir swa sem er at selia^^) eðir taka 
seer [nakora fearmune^®) framar en rett verð sakir þes at han 



Edd vm trn, fyrirsögn F; huer, I; [þeirri Ónd ok likama C; 
þaDD hinn sama likama D; *) til b. v.. C; Eigu þa b. v. I; *) illir 
G, 1; ') gerir b. v. I; ^) [sl. D; ^) [ferr utan allt ef B, E; ferr hann 
I; ^°}Jtera, fyrirsögn F; ^renxim F; '') ey sl. D; kuDni D; '*) 
[æigi sua sem B, E; ^*) [sl. C; ^*) Vm hÖfud b. . . . fyrirsögn F; hér 
byrjar K eigiulega að undanteknum fyretu orðum statutunnar; dramb- 
semi B, E, G, J; »«) agirni 1; reiði vanstillt b. v. C, I; '') hatir sK 0, 
1; ")8l. I; ok hefir b. v. C; [obætta B, C, E; taufrar. lifrunar 
H; taufur lifrunir I; tanfr ok lyf B, E; taufr D; ") [runar C; [taufr 
lifrunar F, G; runir sl. D; ^^) velar ok viUur C; suiliar(!) og daraskapar 
hans H; =»*) skilia B-G, H, I; [nöckurn fearlut B, E; 1. C. 



1342. SKIPAN rÁLS EHKIBISKEPS HIN I>EIÐJÁ. 751 

'œær sit gotz a frest. eða taka kyrleighur af omerktum oc 

<^tannaðum^) kuom ok oðrum kuikendum þeim sem engan^) 

auoxt gera af ser. sem ero kalfuar oc kuighur oc annat 
^erkt^). 

6. Huaruetna oc sem men leggia veð i iarðir. kyr. eða 
garða oc alt annat þet sem auoxt gerir af seer eða leighu ma 
l^era. þa a sa auoxtir eða leigha [sem þer verðir af*) reknaz 
þeim till sculda sleckingar*^) sem vædhit^) a. En ef hann tækir 
auoxt eða leigu oc þo skuldena sem aðir'). þa er þet okkir. En 
hin sem skuldena lauk a aftir at hafua^) alt þet sem han 
lauk i okrit^) wt. oc ma af þeirri synd engi maðr löysast 
nema han luki þeim aftir sem han hafdhe þet af eða hans 
erfuingia. ey heldir en hafðe stolit iammikit fra honum. En ef 
han ma þet með engo mote gera. vende þet till almuso með 
taðe oc skipan biscops sins. þui at engi minne maðr en biscop, 
huarke prestir ne broðir hefir vald [till þer nakot vmskipte a 
at gera. ne^^) af þeirri synd Iðysa. oc þo at nakur faazst i 
þui. þa er hin eigi lausare en aðir. oc þet sama vm alt annat 
rangligha fengit^^) vist eðir ouist [þet sem han ma ey þeim 
aftr fa sem han hafde þet af eða hans erfuingia^^). 

7. Oc af þi at sumir men vita ey annat en þeir meghi 
l^ysast [af sinum syndum ollum^^) af einfaldum prestum eða 
brððrum. þa sculu men vita at þau ero morgh fall sem huarke 
prestir ne brððir megho^^) aflðysa nema biscop fæ þeim serligha 
vald þer till^^). oc þui varizst*^) þeir men sem i nakot þeirra") 



*) knDandnm 1; daudum G; engan sl. G, I; óljóst í A; viðr- 
^ifet B, G, I; kalfar edr þui vidrlikt edur kvigur þat er mallt vm þann 
^ann er olmusu sina giorir af rangfeingnu fe at suo þickir sera sa madur 
^afe drepit son hans og biode honum af klæd[d]an b]odug[an] at 
y^erbotum. En þat munde morgum þikia hugreiting enn eigi yferbott. 
þiker vornm drottnne hadung at ser dreigin j slikvm aulmosura og odr- 
þvHikvra, b. v. H; Enn vm, okr fyrirsögn F; *) [sl. B, E; at b. v. H; 
) lyktingar B; slokningar H; lokningar D, I; reikningar G; ok lokningar 
") godzit B, E; werdit C, G; ') fuUa b. v. B, G, H, I; ») taka C; ') 
ofifrit B; •°) [til þess at giora þar nockut at eða G; til nockut þar 
^<ickut at ad gera I; godz b. v. C, F, G. H, I; '^) [sl. C, G, I; oc 
Þat sama ár etc. sl. B, D; Vm lausn, fyrirsögn F; [sl. B, E; þa 
V. ýms; ^») oc af þi at sumir etc. sl. C; ^*) geyrai C; *0 t>etta B, C; 
*íann b. V. D. 



752 SKIPAN PALS ERKIBISKUPS HIN ÞRIÐJA. 1342. 



falla at þeir scriptbere þet biscopum sinum. eðafai orlof[afhon- 
um^) at han lofue þeim sem þeir vilia till scripta uið^) ganga 
þa at aflðysa. oc er þet bætir at scripta faðirin beiðiz þes af 
biscopi sinum oc nefni ekki mannin, oc ero þet þessor fall 
[sem her fylgia^) sem engi maðr ma aflðysa [ne vmskipte a 
gera minne maðr en^) biscop. 

Först i þeirre openberre script sem sætt er firir openbere 
storglðpe^). so sem ero vtistoður. karinur^). oc vatnfostur oc 
allir aðrar scriptir þær sem sætiazst firir openbera storglðpe. 

Jtem ma engi maðr minne en biscop Iðysa af banne þi 
sem maðr fellir i af [loghunum siolfuum'). so sem er ef maðr 
leggr heptugar hendir a [lerðan man. klerk^). munk eða 
nunnu^). 

Jtem sculu [men oc^**) vitha at engi ma lofua at vinna a 
þeim helghum^M sem bioðast i heilagri kirkiu. oc eigi heldir 
ma nakur maðr lofua [at briota^^) ne [vmskipte a at geraþeim 
fostum^®) sem bioðaz i heilagri kirkiu. nema biscop oc sa^^) 
sem han fær þer serligt vald till oc vmboð vm^^). 

Jtem mandrap. 

Jtem þeir eða þær sem firirgera getnaðe sinum. 
Jtem þeir sem briota merkiligha kirkiufrið. 
Jtem sa sem leggir heptugar hendir a foður eða moður. 
Jtem almennilighir raansmen. 

Jtem openberir^®) horkallar. Oc sa sem verðir openbar 
at þui at han spillir frendsemi eða sifskap. oc allir þeir 
kallar eða konur sem i meinbughum bua saman openberligha^') 
till likamligrar samuistar. |>eir bua oc allir saman i meinbugh- 
um sem eygitasaman giptz eptir guðs loghum^®). huertsem þet 
meinar frendsemi eða sifscapir andelighir eða verallligir. vigsla 



') [sl. C; ') uið b. V. B, C. D, E, G; [sl. B; *) [neraa B, B; 
glœpi oc storsynder D; carenur B; [Iðgligum sökum D; kl^rk 
sl. a D, F, G, H, I; «) [klerk edr klaustramann B; [allir menn 1; 
'*) dögum b. V. I); tidum b. v. I; [sl. D, I; ^^*) [um at skipta eda 
briota þær fostur D; einn b. v. H, 1 ofi.; at leysa G, I; o^ur- 
kaUar oc b. v. G, H, I; opinberliga sl. B, C, E, G, I; *') oc iandz 
b. V. E; frá: samuistar, til: og aí þvi at þeir menn sem i þessa glæp* 
lalla sl. H. 



1342. SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HIN ÞRIÐJA 



753 



^ða skylda til reinlifuis oc alt annat þet sem hindra ma log- 
Ijghan hiunscap saman at bindazt, 

Jtem sa sem profuaðr er at þi at han hefuir borit fals 
vitni. 

Jtem openberir spamen*) eða galdramen. 
Jtem meineiðamen. 
Jtem \villumen. 

Jtem þeir sem ey halda iattaða tru. 

Jtem sa sem tækir annars manz [godz laust eða fast^). 
^öet eða lunnendi af honum með valde vtan doms. 

So hit sama er sa huer sem dræghir þa doma vndir sek 
vtan logh [oc dom^) sem annar er i hefdinne oc hefuir aðir 

fyigt. 

Jtem sa sem festiz eða giptiz vitande nermeir en [i fimta 
k^izsl a annan huern væghin^) at frendsemi eða sifscopum. 
^ða lerdir maðr. subdiakn oc upp i fra^). oc so klaustramen 
konur sem karlar þeir sem saman bindaz till hiunskaps vit- 
^öde^). falla i ban') af samu^) uerkeno. af hueriu þa ma engi 
^flðysa minne maðr en biscop. 

Skript^*') oc þeim monnum sem i löyndum bindaz saman 

ftiU 

hiunscaps eða^^) mote forbodhe [eða vtan lysing^^) hei- 
'^grar kirkiu. ma engi [skriptir firir^^) sætia ne aflöysa minne 
^^ðr en biscop, 

Jtem huer sa karlmaðr sem festir [sialfuiliugur^*) [eða 
^^'UlofuariB) eina konu^^) annarre þeirri sem han hafðe aðir 
^^st eða trulofuat lifuande aat ^inne vitand nema þau se aðir 
^'^ild sakir einna hueria meinbugha eftir heilagrar kirkiu logh- 

Oc so su kona sem giptizst eða handsælst nakorum*') 
^apne meðan sa lifuir er hon hefuir aðir giptz eða handsælst. 
^^llir i ban af sialfuo uerkeno af hueriu þau megho ey aflöys- 
^^t fðr en þau hafua bött við heilaga kirkiu. swa sem firir 



^ ^ ') taufrmenD b. v. B, G, I; [fasta eign (goz I) B, I; [sl. B, E, 

' ) [fimta kuislarinnar D; [íimta kuisl oc ut i fra G, I; vitandi 

* ef þeir gera vitandi b. v. C; sealfu B-G; Vm skript, fyrir- 

^^gn G; »0^ j. g|j,ij,ti^ Q. ii^ (-gj^ c; '^) [8l. B, C, E; 

1; b. y. 1, G; '') [sl. B, E; at b v. 1 ofi.; audrum G, L 
Dipi. ui. 11. B. 48 



754 SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HIN ÞRIÐJA. 1342- 



hordom. oc at þes hattar misgerð oc syndar auke forðizst þui 
heldir^). þa er sua skipat at engi maðr af oðru biscops dðme skal 
fa konu [i annars^) biscopsdðmi nema hann hafue fult skilrike 
firir seer eða se swa merkilighir maðr oc kunnigir goðum 
monnum at eingi grunsemd meghi a honum hafuaz onnur en 
goð huert ef saman uerðir bundit með verkino. ®)þa firirbioð- 
um wer ollum prestum vndir pino afsetnings [embetis oc^) 
kirkiu. at þeir puse eigi þeshattar hiunscap ne se i þeirra 
[bryllaup eða samgongu ðle^) [ne pusaðar messo seghi^). 

Jtem ma engi maðr gifua afgiptir openbarligha i kirkiu 
nema'') biscop [oc upp i fra^). [oc þo biscop engum nema þy 
folke sem i hans biscopsdðme er^). En erchibiscop oUu rikis 
folki^ö). 

Oc af þi at þeir men sem i þessa glðpi^^) falla [sem aðir 
ero taldir eða nakorn af þeim^^) komizst eigi iafnan firir biscop 
þa hðfuir at vera at huerium biscopsstole skipaðr einuerðug- 
um^^) maðr till sem vald hefuir af flestum oUum lutum þesH- 
um at Iðysa. sem klerkar kalla penitenciarium. 

8. Warizt ok men viðir at spiUa andlighri frendsemi seiö 
wer kallum guðsyfui^*). þi at þer liggir so mykit viðir oc 
meira en maðr spille naturlighri frendsemi^^). oc at iðir s0 
þet þui^^J liosare. þa sculu þer vitha at [sifscapir þessi^') seiö 
her fylghir*^) hindra^^) hiunscaps band oc sundir slita þo 
saman bindiz siðan^^). 



M ollu meirr B, E; [af odru B, E, G, 1; Vm pasan, fyrirsögo 
F; *) [sl. D; [samgongu B, C, E. G; [brudkaupi D; [brudlaupi F; 

[bI. D; edur þeim pusunar messo segi I; ^) minni maðr enn B; fr*' 
opinberliga, vantar eitt eða tvö blöð í I; «) [sl. B, D; ») sl. B, C, E; 
frá: Jtem ma etc. sl. G; Ok þui er þat rad ollam langferða monD- 
um at taka orlof af sinum biskupi er (adr en D, F) þeir fara heim»" 
at þeir megi niotandi uerda þeirra afgipta sem gefaz þar sem þeír kunna 
(fram b. v. C, D. F. G) at koma b. v. B, G; Vm lausn, fyrirsögn 
Hingað er í D, F, G kaflinn flnttr -En ercbibiskap . . . fnlki-; s*^^' 
glæpi B, C, E; [sl. B, C, E; '^) einuirdingum B, E; einuirðingu C; 
einuerdughum F; einuirdiliga G, H; gudpifiar B, G. H; skyH'l' 
fiemi D. F; ") þui avllu B, E, F; *^) [sifskapir þeir (þessir) B, öí 
»«) fylgia B, G; talma B, C, E; ") siðan sl. B, D, E, H. 



1342. SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HIN MÐJA. 755 

Fðrst i millum þes sem skirðir er oc allra hinna er a 
halda. huart sem þeir ero fleire eða færri. 

Annur imillum þes er skirðir verðir oc barna þes sem a 
heldir. huart sem þau ero eghinnar konu born eða frillu. 

pridie millum þes er skirðir verðir oc eghinnar konu eða 
^ghins bonda þes sem a heldir. þau sem aðir hafðu [i kast^) 
saman komit. 

Hin fiorða oc hin fimta millum þes er a heldir oc foður oc 
^oður þes sem skirðir verðir. 

Hin setta millum þes er skirðir verðir oc hins er skire^). 

Hin .vij. millum þes er skirðir verðir oc barna þes 
er skire. 

Hin .viij. millum þes [er skirðir verdhir^) oc [eighinnar 
^onu þes er skire. þeirra sem han hafði adir i kast við komit. 
Hin .ix. oc .X. miUum þes er skire oc foður oc raoðir þes 
skirðir verðir. 

ODeð somum fim hattum verða guðsyfia[r] millum þes er 
taldin verðir vndir biscops hand oc þes er a heldir oc hans 
^onu oc barna^). oc með somum fim hattum miUum þes er 
biscopar oc hins er biscopaðir verðir. Ero þet þa -xx. band 
þem hiunscapp megho hindra^) [af guðsyfium^). oc þi [vare 
^eu sek viðir^) at sem fæstir halde a hueriu barne vndir 
skirn eða biscops hand^). oc eptir loghum heilagrar kirkiu a 
^kki meira a at halda vtan ein karlmaðr eða kona. [oc ma 
Þolaz at hin same halde bæði vndir skirn oc biscops hand^) i 
^auðsyn en eigi ellighar. werða oc so morgh bondin bæði við 
Þen sem a er haldit. oc so við foður oc moður^*') sem margir 
halda a. en engi guðsifiar verða þeirra i millum sem heldo. 

9. En [er] þet^*) varandiz at þo at hiunscapir spiUizt sakir 
g^ðsifia þeirra sem aðir varo en hiunscapir bindizt. þa skilst 
ekki sa hiunscapir sem aðir var bundin sakir þes sifscapar 
sem siðan kemr till. huert sem han [gerir]^^) yitande eða ouit- 



') [sl. D; =•) skiröi B, C, E, F; skirir D, G; [sl. C; *) frá: Hin .ix. 
^^c. sl. G; Bkilia B, E; [sl G; «) [sl. C, G; ') [uariz menn uið B, F; 
[variz m. huer fyrir sig G; ok ma þolaz at hinn sami haUdi undir 
skirn ok biskups hond b. v. B, E, F; «) [sl. B, C, E; ") þess b. v. C. 
þar b. V. G; ok b. v. ýms; ■=') at þeim b. v. B, C, E. 

48* 



756 SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HIN ÞRIÐJA. 1342. 



ande. scal þeim þo script fire sætiazst er þet gerðo vitande 
eða ouitande^) með veilum^). 

10. So 00 ef barn dðyr aðir þet verðir biscopat. [eighu 
faðir oc moðir script firir taka. ef þeirra vanrðkt^) hefuir tiU 
gengit^) at þet varð ey biscopat^) sua sem þet hafui oskirt 
dðyt af þeirra glðmsku eða vanrðkt. ^) Huergi sculu born 
skirast nema i') kirkium þer sem funtir er till þes skipaðir. 
vtan se konunga born eða annara storhofðingia sem lofuaz 
heima skirast. Engi ma oc born skira annar en prestir vtan 
nauðsyn. en i nauðsyn ma huar maðr skira kona sem karl- 
maðr. heiðin sem cristin. iamuæll faðir eða moðir sem huar 
annar ef nauðsyn er till. oc þo skilst ekki þeirra hiunscapir 

■ 

firir þet^). En [ey er so vm guðsifiar. þui^) at þet er ^ov^ 
handa men^°) er ey [megho guðsifiar veita^^). 

FÖrst er abote oc abadiis*^) oc alskyns reinlifuis folk. 

Annat folk er þet sem ey ma guðsifiar veita sem ei'O 
heiðnir men þeir sem ey hafua við crisne tekit. 

Hit þriðia folk ero þeir allir^^) sem ey ero biscopaðir 
sialfuir [eða ey kunna credo oc Pater noster*^). [þui at guð- 
faðir^^) sem a heldir sætir sek i borghan oc vorðzlu við gw^^ 
firir þen sem han heldir a. [oc þy er han skyldughir at minna 
han a at han gðyme reinhfue oc retuise. oc aa han^^) at kenna 
honum Credo oc pater noster oc onnur cristeligh godinde^')* 
ODa þet engi heiðin gera þui at han hefuir enga cristeligha trv 
oc ey heldir sa sem ey er^^) biscopaðir. þui at han ma ey tul- 
kompliga cristin heita. 

Hit fiorða mankyn er þet sem ey ma guðsifiar veita. er* ) 



') eðr b. V. B,G; vælum B, G; velum H; Vin skiru, íyrirsögn líí 
gleymsba B, C, E; gl. eða vanrökt F; uaiigoymsla G; *) tjovit C; ) 
[sl. D; *) Vm skirn, fyrirsögn P; ' , solcnar b. v. B, E, F, G; Huerir 
ei meglia sifiar neita, fyrirsögn F; [sua er um guðsifiar C; ^°) ^^^^ 
B, G, H; ^') [ma guds. ueita oc eigi á eptir Jögum G; '') brodir, systir 
b. V. JJ, B, E; brœdr eda (ok H) sybtr b. v. D, G, H; brodír e. systir 
b. V. P; aJIir sJ. B, C, E; [sl. 0, P, H; oc mariu uess b. v. G; 

[Jtem sa C; [þuiat sa G; [sL D; ") gedindi B, E, G, H; adr, 
b. V. ýms; ^^) H; þuau(.') A. 



1342. 



SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HIN J&RIÐJA 



757 



hion þau sem aðir ero saman bundin [till hiunscaps^) [en þau 
lielde a. er oc bætir at oskýldir^) halde a ef þeir ero till en 
skyldir^). 

11. Warizt oc allir men at engi sa karlmaðr sem er 
•xiiij.^) vetra eða eldri. [kuænmaðr .xij. vetra eða eldri**) gangi 
^ill at lata biscopa sek nema han se fastande oc inuirðuliga 
scriptaðir sua sem huar goðir maðr vill reiða sek till at taka 
^ars herra likam**). þui at slikt^) embeti heilagrar kirkiu sem 
klerkar kalla sacramenta eighu eigi annan vægh at takazst eða 
gifuast nema fastande^) bæði þeim sem gifuer oc [so þeim 
sem^) tækir. 

12. Werðir maðr karll eða kona hia staddirþer sem kona 
Pinazst i barnburðe. oc synist þet likare at hon meghi ey laus 
við^) verða oc opinbaraz einhuer limir a barneno oc eptir 
^^anzlighri skepno oc seez lif i. þa ause sa sem hia verðir 
staddir vatni a þen lim til varygðar oc seghi. Ek skirir þik 
g^ðz skepna i nampne foður oc sonar oc heilags anda. oc 
tverðir þet lifs laust við moðerenai^). þa scal þet skiraz oc 
^efuaz so sem onnur born þau sem ef er i huert skirð ero 
^ða eigi. 

13. Er oc huer maðr skyldughir karl sem kona. siðan han 
til þes aldirs komin er han kan greina [ilt fra goðui^). oc 

^ita huat [bætir er'«). at scriptbera allar syndir sina[r]. þær 
han heíuir gort oc ey aðir scriptborit oc ifuir bððt hit 
^inzsta ein tima a ,xij. manaðnm firir sinum eignum soknar- 
Prest. oc fulgera þa script sem honum verðir þer fire sæætt oc 
^^ka so siðan með aUre virðingu at paaskum vars herra likama 
bloð a huerium .xij. manaðum. nema hans soknarprestir 
^^ðe honum annat sakir [einhueria skynsamligra^^) tilfella sek 



[sl. B, E; 2) skyUdir G; oskylUlir G; [þat er bodit utoskylldir 
^'^^enn halMe aa ef þeir ero til en eigi skylldir H; *) siau G; [sl. B, 
K, F, H; «) enn kaenmaðr .xij. uetra b. v. B, C, E; ') þililí B, G; 
í «tan storar nauðsyniar b. v. B, G; [sl. D, F; af 1); ' ') [ef þat 
'irn uerdr laust uid niodurina med hfi B; [wcrði þat barn lifs laust wíð 
J^^oðurii.a C, K; [ef þat b. verdr lijfs vid moaurina skilit D; [ef þ. b. v. 
'fs laust vid m, G; '^) [gott fra illu D, F, G; [betr eða verr er giort 
» E. G: ííott er edur jlltt H; '') [einníi hueria syndsamiigra H. 



SKIPAN PÍLS ERKIBISKUPS HIN ÞRIÐJA. 1342. 



af at halda pi guðz embeti vm nakora stund. ellighar scall 
han sætiaz wt af heilagri kirkiu. oc ef han dðyr i þui þa er 
huarke græfuir i kirkiu ne kirkiugarðe^) CDa oc eingi maðr taka 
guðz likam. olean. pusann firir kirkiudurum af oðrum en sin- 
um soknarpreste nema hann hafui hans serligt orloí*'') þer tiU- 
En ef nakur broðir eða reinlifuis maðr gefuir nakorum manne 
vars hera likama eöa pusar hiun^) saman. [eða syngir bruð- 
messor hiunum^). eða olear nakurn man vtan serligt orlof þ^r 
till hans soknarprests. þa fellir han i ban af sialfo verkino. af 
hueriu han ma [engi af Iðysa nema pafwin^). Er þeim oc ey 
vaðalaust^) [at falla i þa somu pinu'^) sem eithuert þetta tækir 
af þeim. einkanligha siðan þet verðir lyst firir honum^). oc þy 
varist men^) við þet^^). 

14. [Sua er^^) ok skipat at^^) allar þær sektir sem^^) 
mðnnum [kunnu til at^^) falla við profasta eðr þeirra sarmenB 
i heilagrar kirkiu vmboði. at þat skal upp lukaz með uitorði 
soknar prestzins þess sem sakaðr er. sva at prestrinn hafl til 
reiðu [at tia^^j biskupi sinum fyrir huersu mikit eðr fyrir 
huat huert uar vt lokit. at biskupinn megi [proua, ok þai^ 
megi hann*^) nockut ráð aa leggia. ef þat kann prouaz. at [þui 
hafi^'') olögliga sett^^) uerit. eðr þær naðir a gera sem houuiö 
þickir [til^'-') tilfelliligt^oj uera^i), 

15. ^^) í>et forbyðir oc pafuin ollum brödrum vndir 
ognan eilifrar bðluanar. at þeir amæli ey [formonnum hei- 
lagrar^^) kirkiu i sinum predicanum. eða oc leiðe^^) af leik- 



Kaflinn : -Er oc liuer maðr skyldughr etc." sl. B, C, E, en " 
akýtr klausunni síÖar inn (nóta 10); umboð fi, E, G; þeira B, C, í'í 

[sl. D; biunum sl. B, E; *) [Iiuergi afleysaz vtan i pafa garði D, 
•) vandalaust D, H; [8l. G; at falla i þat sama bann H; mönn- 
nm B, E, G; ^) giörla b. v. B, G, H; '«) Héc endar F; G sUýtr hér inn: 
• Er oc buer maðr . . . kirkiugarðe, o. s. frv.; ") [Variz men B; ^^)[Sn^ 
er oc skipat um G; skrifad B; '^) með b. v. C. G; '0 [til G; ero og 
kunna H; '*) firir b. v. C; [skrifat at tia H; '«) [þar C, G; '^) [H 
hefir (hafa H) C, H; '«) sott C; '») til sl. C; er í E; ^^) tilheyriligt G 
=**) [til fallit vera eptir malavexte H; þessi 14 § er ekki í A, en í B, 
E, G, H, K; ^'') þessir kaflar: «þet forbyðir oc pafuin . . . nakorn 
manv og •þet er forboðit , . . bann ok pinu> eru að eins í A, D, 
en i D og H í annari röð; heilagri H; '*) leggia H. 



1342. SKIPAN pAlS EfíKIBISKUPS HIN I>RIÐJA 



759 



ttiounum at rðkta sinar soknarkirkiur oc^) till þeirra ganga. 
®ða lyse oskynsamligar afgiptir framar en þeim er lofuat. eða 
oc ef þeir verða við staddir er raenn gera testamenta, at þeir 
^ftæli^) ey þa sem testamenta gera at gifua [heldir kirkiu en 
oðrum storkirkum^). at þeir rðkti ey^) gefuazst ser eða 
^mhuerium sinna brððra eða conuentu oðrum tiU scadha. oc 

þeir taki ey till sin nakor scriptamal at hðyra framar en 
^oknarprestenum er lofuat eptir loghum. oc þo þeir at eins sem 
Pí'iores prouinciales predicara. eða ministri barfötta brððra. eða 
þöirra vicarij oc custodes berfotta brððra fare tili bíscopanna 

beiðizst ððmyukligha vm sek eða vm þa brððir sem þeir 
þer hefua till vera. at brððir^) sem kosnir veiðaiþeirra 
^toðum eða biscupsdðmum meghi hðyra prestligha^) scripta- 
öiall þeirra vndirmanna sem við þa vilia till scripta ganga. oc 
þeitu script sætia eftir þy sem þeir sea firir guði likt vera 
[tneð] orlofue oc goðuild hofðingianna. oc eptir þet sculu priores 
P^ouinciales predicara. oc ministri barfötta brðöra kiosa men 
Silda oc hafua'') profuaða at lifnaðe. skilrika. hofsama. vitra 
^^ll^) saloþaitligs embetis. oc forna so^) biscopunum oc beiðazt 

þeim at þeir meghi hðyra scriptamal oc Iðysa folk af i 
Þ^irra biscopsdðmum eða stoðum sem aðir seghir. en með oðr- 
"DQ hetti haíua þoir ekki vald tiil nakur scriptamall at hðyra 
aflðysa nakorn man^"). 

16. þet er forboðit brððruœ ollum oc lerðum monnum 
liuerrar stettar eða tignar sem huer er at leiða eða lokka með 
l'oí'tolum eöa oðruuis at heita. sueria eða trulofua eða með ein- 
^erium oðrum hætti [at kiosa seer at annare kirkiu legstað 
vmskipti a gera or oðrum soknum^^). En ef einhuer þeirra 
§6ri oðruuiss. þa gerir pafuih þen kosning allungis ohæfuan^^) 
skipar at þeir sem eftir þuilikum ile[i]ðingum kiðsa. megi 
^eð eingum hætti at so kosnum stað liggia. [oc engum stað 
oðrum megho þeir seer legstad kiosa. en on alz motemælis 



^ *) at þeir H; take ednr telie H; -^) [hofudJíirkium edr ordum stór- 
lí'límm. ol£ D; gudi heilagri kirkiu. edur fatækura mounum H (og þrýtr 
erumsinn); ^ at b. v. D; þeir b. v. D; «) frialsliga D; ^) hófa ok D; 

^ suab. V. D; '•") 60 sl. D: 'O) eigi helMr en þeir þa b. v. D; [at þeirra 
itkium legstad. edr ok nykosin eigi vm at skipta B; onytan D. 



760 



SKIPAN PÁLS ERKÍBISKUPS HIN ÞRIÐJA. 



1342. 



sculu þeir grafuaí: at þeim kirkium at huerium þeir ætti 
grafuaz at loghum ef þeir hafðu i eugum stað oðrum*) kosit'). 
En ef þeir somu lerðir men eða reinlifuis men dyruazt 
grafua þa [sem eftir ileiðingum þeirra at eins^) kusu ser leg- 
stað hia þeim i sitium íárkium eða kirkiugarðum. þa skyldar 
pafuin þeim till at fa aptr þa grafna likama ef þeirra verðir 
beizt iuuan .x. dagha*) [fra graptar deghinum. oc alt þet sem 
sakir legstaðarins fa þeir með huerium hætti eða i huat nampn^ 
þet kemir till þeirra. huart sem beizt verðir eða eigi. ellighai' 
leggir pafuin forboð a þær kirkiur oc kirkiugarða sem grafui^ 
var i so at þar ma huarke syngiaz ne grafuaz. [i allt til þess 
er aftr er golldit^) með fullnaði þeirri kirkiu. sem hann átte 
at at^) grafazt ef hann hefði i engum stað kosit. En huer sem 
þessa skipan pafuans ryfr eða rifter huart sem þat er sa seu3 
kyss eða sa sem i uerðr leiddr. fellr i bann af sialfu verkiuu. 
þat sem hann ma [i engum stað*^) af leysaz [vtan j p^f'^ 
garði^). geyme^) þui aller menn firir guðs saker at þeir [hlyd^ 
eigi^^} slikum ileiðingum. ne ok halldi heit sin eða iattanir þí*^ 
vm aðr giort at þeir falii eigi i fyrr sagt bann ok pinu^^). 

17. ^^) J nampne guðz amen. Se þet ollum monnum kunnykt 
at maðr þen .N, etlar at leita ser logligs hiunscaps bandz viðr 
þa mðy eða konu eptir guðz ioghum oc heiiagrar kirkiu. Eu 
þeir ero nakore men sem vitha þer einhueria meinbugi vera ft** 
þet hiunscaps band ma ey með loghum þeirra miUum bindaz*^- 
hafue þet upp borit oc logliga teet firir kirkiu domarum innai^ 
80 marga dagha. Gifui þat ihesus christus þesso goðu folke so 
saman binda. fulkompna. framhalda. oc þen enda at þet snu'^ 
guði till heiðirs oc æro. sialfuum þeim till gagns [oc] uy^" 
semdar. vinum oc frendura tili glæði oc hugganar. 

18. J nampne guðz amen. þeir men sera bornum sculu 
till fermingar halda gðyme at engin halde siaifs sins harn^ 



') oötum sl. D; 3) [sl. H; [eítir j leidiuí; þeirra. þo at eins þeirra 
sem D, H; *) [xij. manada H; ^) lokít fl; «) b. v. H; ') aí'öngum H; ') [nem^ 
pafanum H; gcyma D; '")[hlydaH; ") klausan fra [i aUt, er cinungis í I^' 
H; það sem nú fer á eptir, vantar í Öll handritin, nemaA; en í D, " 
Btanda hér rétt á eptir Skriptaboð Árna biskups þorlákssonar, og haf* 
Norðmenn prentað þau með í Ngl, Love, en þeim er hér slept, og 
þau áðr prentuð í safni þessa viÖ ár 12ti9. 



1342. SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HIN ÞRIÐJA. 



vnder biscops hand eðir styfbarne ef fadhir eðir moðir barns- 
ens lifuir. Engin scal þen oðrum tiU fermingar halda sem ey 
er sialfuer fermdir. Engin scal oc ferming taka [optar] en ein 
tima. Ga þeir giorla sem bornum eðir vaxnum monnumhalda 
Wl fermingar. at þeir kenni giorla oc muni a hueriu þeir 
halda oc hueria manna born þau ero. þui at þuilikar guðsifiar 
verða i ferming sem i skiring með allre virðing oc þyrmslum 
sem þer till hðyra. Muni þeir oc giorla ret skiringar nampn 
barnanna sem þau halda vndir biscops hand oc nempni með 
sama nampni vtan nakur vili þa nampni skipta. þui at þet 
í^ampn scal huar hafua siðan sem þa verðir nempdr. Allir 
sculu oc þetta embeti fastande taka með mykille virðing oc 
guðræzlu. þeir sem ero. xij, vetra gamble eðir .xij. vetrum 
^llri. þui at þetta embeti er staðfesting crisningar mote and- 
skotans ale[i]tan oc ma af engum gifuazt vtan af þeim sem 
^■etligha hefuir biscops vigslu. Scall oc engin dyrfuaz frara at 
^anga til fermingar þen sem veit sek i banne vera eðir stor- 
Qiælum eðir nokore dauðlighre synd. sculu först fram ganga 
karlmen oc siðan kuenmen. hafui þeir sem barnin leiða^ i högri 
hendi seer reina oc mateliga longa dregla oc fai þeim i hendir 
teghar þeir koma fram firir biscops knæ sem vm sculu binda 
^íiíie barnannaþarsemheilogcrismaeralagð. Sculu þeir dreglar 
^era vm howd barnanna .iij. daga oc .iij. netir. siðan sculu 
'öysa karlmen af sueinbornum. en konur af mðybornum oc twa 
^^ni barnanna i varmu vatni. oc siðan kasta dreglunum oc 
]^atneno i eld. Wariz þeir oc giorla sem barnum till ferm- 
ingar fylgia at engin þrengiz fram firir annan. þui at þeir sem 
fyíst verdha fermdir verða ey fðr leðugir en hinir sem siðar- 
^eir fermaz. sculu þeir sem barnum halda till fermingar huert 
^ai'n wt leiða vm sanghuss dör þegar er fermt er oc iin aftr 
vtar i kirkiunne oc biða so oll saman þar tiU er þau taka 
g'uðz biezzan vndir biscops hendi. 



B. 

AM. 344. Fol. bl. 78a~79 skb. skr. c. 1350—1400. þetta er í 
nnbókinni áfast statúfcu Eih'fs hiuni miklu (Nr. 355D) og or ekki 
uskil á milli, heldr byrjar þetta í miðri línu. það kynni að geta 



762 SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HíN MIÐJA. 1342. 

verið umtalsmál, hvort báðir þessir stúfar þ. e. þessi skipan og það 
af Eiiífs, sem í skinnbókíuni stendr, eigi ekki eiginlega víð skipan 
JÓU8 biskups Sigurðarsonar frá 1345, sem þar er næst á uudan, 
og hvort haun hafi þá ekki tekíð þessar skipanir upp í sína, en af 
því það er þó óvísí er þetta skilið aö hér og prentað hverfc á 
sínum stað. 

Vær skvlvm íordaz ok vij hofvdsyndir, sva sem er dramb- 
visi agirnd likamans lostasemi vtan hivskaps ofneyzlv matar 
ok dryckiar ranglig reidi ok öfvnd ok leti til gvdsþionostv. 
þviat bverr sem þær hefir eda eina hveria af þeim oskript- 
borna ok obætta eptir lærdra manna radi ef honum lezt frest 
ok mattr til ok heyrn i þvi. þa ferr hann til helvitis kvala 
eilífra. 

Variz menn ok galldra ok rvnar þviat þat er ecki vtan 
fiandans velar ok vilia ok hans daraskapr, 

Variz menn ok okr sem er at taka framar eda skilia en 
rett verdr. sakir þers er hann leigir goz silt a frest eda taka 
leigv af merktvm kivm eda einkendvm ok odrvm kvikendvm 
þeim sem eingan avöxt g^era af ser. sva sem ero kalfar eda 
kvigor ok annat vidliict. 

Hvervitna þar sem menn leggia ved i iardir kyr eda garda 
ok allt annat þat sem avðxt gerir af ser eda leigv ma bera þa 
a sa avðxt eda leigv sem þar verdr af. ok reiknaz þeim til 
sleckingar*) sem verdit a. En ef hann tekr avðxt eda leigv ok 
þo skvlldina fvlla adr þa er þat okr. En hinn er skvlldina 
lavk a aptr at taka allt þat er hann lavk i okrit vt ok ma af 
þeirri synd eingi leysa nema hann Ivki þat aptr þeim sem 
hann hafdi þat af eda hans erfingia. eigi helldr en hann hefdi 
iafnmiklv stolit fra honvm. En ef hann ma þat med eingv 
moti gera vendi þat til olmvsv med radi ok skipan biskvps 
þviat eingi minni en biskvp hvarki prestr ne brodir hefir valld 
til nockor vmskipti þar a at giora ne af þeirri synd at leysa- 
en þo at nockor faiz þa er eigi lavsari en adr. ok þat sama 
er vm allt annat rangfeingid godz vist eda ovist ok þui geynii 
menn þeir sem i þetta falla at þeir skriptberi þat biskvpi sin- 
vm eda fai orlof at hann lofi þeim þa er þeir vilia til skripta 
ganga vid þa af at leysa oc er þat betr at skriptafadir beidiz þess 



má og lesa: slockingar. 



1342. SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HIN 5R1ÐJA. 763 



af biskvpi sinvm ok nefni ecki manninn. ero þessi favll sva 
sem her fylgia at eingi ma afleysa ne vmskipti a gera minni 
öiadr en biskvp. 

Fyrst i þeirri opinberri skript sem sett [er [&YÍr opinbera 
storglæpi sva sem ero vtistodor karinorg'ok vatnfostvr ok allar 
adrar skriptir þær sem setiaz firir opinbera storglæpi. 

Jtem ef madr leggr heiptvga hðnd a lærdan mann mvnk 
eda nvnnv. 

Jtem ma eingpnn annjar en biskvp lofa at vinna a þeim 
helgum dogvm sem biodaz i heilagri kirkio nema biskvp ok sa 
sem hann fær þar serliga valld ok vmbod yfir. 

Jtem manndrap. 

Jtem þeir eda þær sem firirfara getnadi sinum. 

Jtem þeir sem briota kirkna frid oc eigi ma nockur lofa 
^da breyta eda vm at skipta þeim fostvm sem biodaz i heilagri 
fckiv nema biskvp. 

Jtem sa sem leggr heiptvgar hendr a favdvr sinn eda 
*^odVr eda ok almenniligr ransmadr, 

Jtem opinberir horkarlar ok sa sem opinberr verdr at þvi 
haun hefir spiUt frgndsemi eda sifskap. 

Jtem allir þeir menn sem i meinbvgvm bva saman til likam- 
^rar sambvdar ok eigi geta saman gipz at logvm hvart sem 
"^einar frgndsemi eda sifskapr, andligr eda veralligr vigsla eda 
^kyllda til hreinlifis ok allt þat sem hindra ma logiigan hiv- 
^kap saman at binda. 

Jtem sa sem profadr er at þvi at borit hefir falsvitni. 

Jtem opinberir spamenn tavfrmenn eda galdramenn. 

Jtem meineida menn. 

Jtem villumenn. 

Jtem þeir sem eigi hallda iattada trv. 

Jtem sa sem tekr annars manz godz ok rett eda hlvnnendi 
þeim mod valldi ok vtan doms. 

Sva ok sa hverr er dregr þa doma vndir sig vtan^dom ok 
^^g sem annar er i hefdinni ok hefir adr fýlgt. 

Jtem hverr er festiz eda giptiz vitandi nærmeir en i fimtv 
'^^isl a annan hvern veg at frændsemi eda sifskopvm eda lærdr 
|öadr. svbdiakn ok vpp þadan ok sva klavstramadr karl sem 
^ona þeir sem saman bindaz til hivskaps falla i bann af sialfv 



764 SKIPAN PÁLS ERKIBISKUPS HIN ÞRIÐJA. 1342 



verkinv ef þeir giora [vit]andi. þat sem þa ma eingi af leysa 
nema biskvp. oc þeir sem i leyndvm bindaz saman moti bodi 
heilagrar kirkio ma eingi skript firir setia [ne] af leysa rainni 
madr en biskvp. 

Jtem hverr sa karlraadr sem festir eda trvlofar adra konv 
at annaRÍ lifandi þeirri sem hann hafdi adr fest eda trvlofaz 
at sinni vitand nema þav se adr skild [sakir] einhverra mein- 
bvga eptir heilagrar kirkio logvra. ok sva sv kona sem hand- 
selz eda giptiz nockorvm manni medan sa lifir sem hon hefir 
adr giplz eda handselldz fellr i bann af sialfv verkinv þat sem 
þav ma eingi af leysa fyr en þav hafa bætt vid heilaga kirkio 
sva sem firir hordom. ok at menn fordiz þvi helldr þa er sva 
skipat at engi madr af odrv biskvpsdæmi skal fa konv i ann- 
ars biskvpsdæini nema hann hafi fvlt skilriki firir ser eda se 
sva merkiligr madr eda kvnnigr godvm monnvni at eingi grvn- 
semd megi a hafaz. hvat ef saman verdr bvndit med verkinv. 
J)a firirbiodvm ver oUvm prestvm vndir pinv afsetningar em- 
bættis ok kirkio at þoir pvsi þesshattar menn ne se i t^eirra 
samgongv ne segi þeim pvsanar messo. 

Jtem ma engi madr gefa afgiptir i heilagri kirkio nema 
biskvp ok vpp i fra en erckibiskvp ma oUv rikissins folki ok 
er þvi rad oUvm langferdamonnvra at taka orlof af sinvni 
biskvpi er þeir fara heiman at þeir megi niota[ndi ver]da þeirra 
afgipta sem gefaz þar sem [þeir kvnnv] fram at koma ok af 
þvi at þeir sem i þess[hattar glæjpi kvnnv at falla komaz eigi 
iafn[an firir biskvp. þa] bæfir at vera a hverivm biskvpsstoli 
ei[nvirdingv]m skipadr [madr] til þess at valld [hafi af flestvm] 
oUvm þessvm Ivtvm at leysa sem [klerkar kalla peniten]ciarivs^). 



488. 11. December 1342. i Sonakaupangi 

RéttaRBÓT Magnúsar konungs Eiríkssonar um sýsíur, um 
skemdarvíg og mart iieira. 



Hér kemr i skinnb. sem beint framhald af þessu § 37—40 a 
skipan Jóns biskups Sigurðarsoiiar frá 26- Júlí 1345 (sjá A-íextann þar)- 



1342 



RÉTTARBÓT UM SÝSLUK, OFL, 



765 



AM. 350. Fol. bls. 160 skb. skr. 1363; AM. 158A. 4to bls. 
117—18 skb. c. 1430 (Hlíðarendabók). Prenfcuð í öllum Jóns- 
bókarútgáfum Hóium 1578, 1580, 1582, 1707 og 1709, Akureyri 
1858, oger árfærð þar til 1343; á dönsku prentuð í Jonsbogen 1763 
bls. 374-76, 



V 



E[ettar] B[ot] CTD^agnus] K[onungs]^). 

CDaguus meðr guðs nmb^). noregs konuugr [sendir oUum 
ttionnum sa jslandi Q[veðiu] G[uðs] ok sina^). 

Ugr uilium at þer uitit at sakir lýðni þeirrar. ok þegnskýlldu 
sem ugr hýGium os hafa eiga af ýðr sem af oðrum^) uarum 
þegnum. þa uilium ugr ok fullkomliga bioðum. at engin maðr 
taki sýslur til nockurs langframa. nafnbðtr eðr annat starf. 
þat sem konungdominum heynv til at skipa. nema sá er þers 
^ill beiðaz. komi sealfr til vár. at u§r skipum þa huerium eptir 
þui sem os sýniz huerr*) uerðr uera. 

fur bioðum ugr fullkomliga. at þeir menn sem saklausa 
^enn drepa. eðr onnur skemdar vig uinna færiz af landinu. 
Qema [uár serlig bref eðr boð komi þar tiP). 

Sua leGÍum uer ok landraða sæk ai þa alla sem vlýðnis^) 
^smhelldi eðr samleýpi gera til þers at stýrkia illgerðarmenn. 
^oti krununnar rett. ok landzins Iðgum. ok þa sem draga 
þeim') undan laga refstum^). sem þeir ero uerðir. sakir sinna 
aHarota. 

Sua uilium ugr at hirðstiori uaR lati sækia oss til handa 
^yslugiolld. ok sakareýri þann sem falla kann af þeim syslum 

lausar uerða a landinu meðan þeir er þær sysíur uilia 
^^iðaz, ero i ferð til uár^). ok aptr til landzins. 

Vilium ver þersa uára skipan obrigðiliga hallda^) lata. þar 
er oss ok Ráði uáru uerðr skýnsamliga teð at onnur skipan 
^egi m göraz. 

Vilium uer at hirðstiori ubr her retti sýslumenn*^) þa 
^^öa ostýrir ero. ok um lög fram þýngia uarum þegnum. Ok ef 
Þ^i^ uilia bæta sik eptir hans raði ok birðarinnar. þa samniz^^) 
Þ^irra aíbrot til uár. undir goðra manna ,innsiglum» til þeirra 



') [rettarbætr herra magnusar kongs 158; miskvnn 158; [et- 

^^*=era 350; þannig 158; ') sl. 158; [serliga komi waar bref til edr 

158; olyd 158; ') þa 158; «) refsingum þeim 158; ") halldaz 158; 
• ) eptir logvm b. v. 158; ") iafniz 158. 



766 



BEYNISTÁÐARKLAUSTE 



1343. 



gerða') sem uer uilium þar aa gera, ok hafi mistþann goðuilia 
sem þeir af oss hafa til þers er var bref ok boð þar um. koma 
aptr til landzains. 

|>etta bref var gort i sona^jkaupangi sa oðinsdag^) næsta 
eptir Nichulas CDesso. aa. fioröa aari ok .xx*a Rikis vars. sira 
arni aslaksson^) canceler uaR innsiglaði. oss sealfum heauer- 
andum. helgi iuarsson ritaði. 



489- 4. Januar 1343. á Hjaltabakka. 

FiMM menn votta, að Benedikt Kolbeinsson og Kolbeinn son 
hans seldu Eeynisness stað jafnmikla reka sem forsteinn Kol- 
beinsson seldi Egli biskupi á Hólum. 
Af bréfinu eru til tvö frumrit. 

AM. orig. dipl. Fasc. I, 9a, frumbréfiö á skinni. 

vm Rcka^). 

Ollum monnum þæim sem þetta bref sea edr hæyra senda 
prior þorgeir af þingeýrum eirikr klerkr gæir þorsteinsson olafr 
einars son halldor thomas son einar siguatz son leikmænn 
q[vediu] g[uds] ok sina kunigt gæyrande at ver vorum j hia 
at benedikt kolbeins son ok kolbein son hans selldo Ræyness- 
ness stad þessa reka alla iafn mikla sem þorsteinn kolbeins 
son sellde herra egle biskupe a holum. fyrer xl hundraða. friðra 
penga tok pall þessa reka af þæim fedgum er þa var radz 
madr reyne ness stadar ok til sannýnda vm sagt efne settuna 
ver fyR nefnder mænn firer þetta bref var jnnsigle er gort var 
a hialltabacka a ellefta dag jola anno domini CD*' trecentessinao 
xl. tercio, 

Innsiglin, sem hafa verið sex, eru nú dottin frá, nema inn8Ígl| 
Eiriks klerks er heilt og brot eptir af innsigli Haldórs Thomassonar. I 
innsigla þveingina hefir verið klipt niðr bréf með fiamtíöa hendi, og að þ^^ 
er virðist, til séra Eiríks þorsteinssonar. það er ilt að komast að því a** 
lesa á Buma þveingina, því að innsiglin klípa ura þá, en þetta raá lesa 
raeð vissu: 



nada 158; b1. 158; *) .va. dag (= fimta dag) 158; *) sl. 350; 
•) afskrr. af bréfinu finnast í AM. 277. 4to og 280. 4to; «) Aptan á bréfiD. 



1343. ' BEyNlSTAÐABKLATJSTR. 767 

[ei]riki þorstíEÍnesyni sendpr] uid mik j heueskUgu vidbragdi 

ok Bæmiligu uid kvrtsssi uar ek ad hybylura ydrum ok uar giortt uid raik 
alluel. . , . , .en þo sakna....er sua sagt ad vid ydr sie sott godu ad 
skipta 



B. 

Fasc. I, 8. aoDaö frumrit á skínni. 

vm profentur ok reka saulur^). 

Ollum monnum sem þetta bref sea eðr hæyra senda prior 
þorgæir af thingæyrum æirikr klerkr gæir þorsteins son olafr 
Beinars son halldor thomasson æinarr sighuatz gon læikmenn 
q[vediu] g[uds] ok sina. kunnikt gerande at wer uorum j hia 
benedikt kolbæins son ok kolbæirn son hans selldn ræynines 
stad reka alla iafn mikla sem þorsteinn kolbæins son sellde 
herra egle biskupe a holum firer xl hundraða friðra penga tok 
pSLll þessa reka af þeim fedgum er þa uar radsmadr ræynis- 
öes stadar. ok til sannenda um sagt efni settum wer fyrr- 
iiefndir menn firer þetta bref var innsigle er gort var m hiallta- 
backa a eliipta dagh iola anno domini m**. ccc** xl. tercio. 

Innsiglin, sera hafa verið sex, eru ÖU dottin frá. 



490. 11343]. 

Feú Kristína abbadís á Eeynistað samþykkir rekakaup þau, er 
séra Páll ráðsmaðr og Benedikt Kolbeinsson og Kolbeinn sonr 
hans höfðu gert 4. Janúar 1343 (sjá Nr. 489). 

AM. orig. dipl. Fasc. I, 9b. frumbréfið á skinni. 

í>eim godum monnum sem þetta bref sia edr hæyra sendir 
kristina abbadis at stad q[vediu] g[uds] ok sina kunnikt 
gerande at ek samþycke kaup þat er þeir sira pall ok benedikt 
kolbæirn son hans hafa gort um reka sua fallit sem bref 
þeirra þar um gort vattar ok her er med bundit. Ok til stad- 
festu vm sagt kaup setta ek firer þetta bref mitt innsigle. 

Innsigli abbadísarinnar er fyrir bréfinu, en er œði mikið brákað. 



*) Aptan á bréfinu. 



768 



HOF í ÁLPTAFIRÐI. — STAFAFELL, 1343 



491. [1343]. 

Málgagi Maríukirkju að Hofi í Álptafirði fer Jdn biskup Sig- 
urðarson setti]. 

1343 kom Jón biskup út í Reyðarfirði og visiteraði þá vestr 
eptir (SkálhoItsanDáll ofl.). Mun því mega eigna honum ýmsa af 
hinum fornu niáldögum eystra, einkuni um Skaptárþing (Sbr. Dipl. 
Isl. I, 168—69). AM. 263. Fol. bls. 9 skr. 1598; Landsb. 268. 
4fco bl, la skr. 1601, mjög rotið og að mikíu fúnað upp. 

gamali maldage, 

Mariu kirkia ad hofvi j alftafirde. a lieima land alltt og 
Ellv land. 

kyr V. ix kvgilldi j asavd. oc iij ross, 

halft annad hundrad j bus bvhlvtum. 

-kirkian a allann reka vtan fiardar. mille markskers. oc 
melrackaness oss, 

fiordvng i ollvm reka. vid starmyringa. 

selveýde alla halfa. jnnan fiardar vid þvottaa. vtan þa er 
geythellvm heyrer. 

hofs kirkia a þridivng j vtsela drapvm. Annan þvottai. 
þridia starmyringar. ef þeir drepa, enn fimtunginn^) ef adrer 
drepa. 

hvn a kalek. Biortiolld'^) vm sðnghvs. kluckur iij. oc iij 
Biollur. allttariösklædi iij. oc ij dvkar, ij kapur. oc ij sloppar. 
smelltta kross, og steindur kross. messvklædi. ij. merki. ij- 
marivskrift. Bakstur jarnn og messv fata kistv. sacrarium mvn- 
lavg. elldbera. oc glodarker, kertistika ein. oc lektari. fontz 
vmbvning, 

þar skal vera prestur og diakn^). 



492. [1343]. 

Máldagi Maríukirkju að Staíafelli í Lóni [er Jón biskup Sig- 

urðarson setti]. 

AM, 259. 4to a) bl, 29—30 ekr. skr. 1592; b) bl, ll8a; c) 
bl. 126. í)6ssi máldagi er mikiö eldri en frá Vilchins tíö og eldn 



') fimmtuDgur 268; bior 268; diakne 268. 



1843. 



STAFAFELL OG HOFFELL 



769 



en frá dögum þórarins biskups (1361 — 63); mun því vera frá tíö 
Jóns biskups Sigurðarsonar. 

Stafafelli). 

Mariukirkia ad stafafelli a heimaland alltt med gðgnum 
og giædum. rekum og skogum. millum Bæiarfiöru og papa- 
fiardaross. 

hun a krossaland og þar med vjc fioru er liggur millum 
hualnessfiöru og vijkurfiöru. 
skogarhögg j skalabuammi. 
selför og V. hrossa beit j barma á sumar. 
annann skogarteig j stifningalid. 

hun á alftaveidar allar á loni og selaveide alla inn firir 
straumsnes. vigur med ðllum gðgnum og giædum. og skogar- 
^ðgg j blijdardal. 

þar fylgia atta kugillde, hundradz hestur. ij hundrud vöru. 
hross tuævett. xiijc j ofrijdu og x aura. fornn messufot ad 
^Wu. kaleika ij. alltaraklædi iiij oc einn duk þar med. og ij 
duka adra. tiolld umhuerfis einfolld. kluckur vj og eina brotna. 
^^ellta kross. mariuskriptt og þorlakzlijknneski. kistil og baudk 

reliquijs. kantara kapur ij. sloppa iij. biortialld. gler- 
g'^gga ij og sotdrýftt. brijkarklæde. merki eitt. elldbera. og 
^lodarker. munnlaugar ij. steintialld. krokstikur ij med jarnn. 
baksturjarnn fornn. viij merkur vax ok reykelsi. 

þar skulu vera ij prestar. 

þangad liggia .x, bæier ad tijuudum og lysetollum. eru þar 
J 'V. bænhus og takaat vj aurar af hueriu. 



493. [1343]. 

**Aldagi Maríukirkju í Hoffelli í Hornafirði [er Jón biskup 
S^urðarson setti]. 

AM. 259. 4to bl. ílSb með hendi Odds biskups EinarssoDar : 
'^fanskriptum í Hoflfelli Ánno [15]92.). AM. 259. 4to bl. 34b 
onnur afskr. írá 1592; AM. 263. Fol. bl 9G skr. 1598. Máldagi 
Pessi er því nær orðréttr sem hann er hér tekinn upp í Vilchinsbók, 



*) með hendi OcIcíb biskups í b-, maldœge stafat'elh.kirkiu c 

öipl. lal. II. B. 49 



770 



HOFFELL OG BORGARHÖFN 



1843. 



svo að yiigri en 1397 getr hann ekki verið, nema hér sé seinni 
viðbót í bókina, en svo mun þaö ekki vera, heldr-rer hann vístjmiklu 
eldri, því að þaö er nokkurnveginn víst. að þetta er máldagi Jóns 
Sigurðarsonar, því að hér er ekki getið Svínafells^ er hann lagði til 
Hoffells, og kemr það fyrst fram í máldaga Oddgeirs. 

Hoírell 

Mariukirkia j hofsfelli ai hailt heimaland med ollum gogn- 
um oc giædum. utan paiU Bondi^) ai þar j omagavist. er hann 
keypti af magnusi Bonda j skál firir xijc. 

xj kyr, Ix asaudar. vijc j metfie. 

hun aa tuenn messuklædi. ad ollu. oc kaleik. alltarisklædi 
ij oc duka ij. kiertiss stikur ij. tiolld umhuerfiss sig. tabulum 
og kross sæmiligann med lijkneskium. ok silfurkross lýtinu cum 
reliqvijs. oc merki ij. mariuskript. oc onnur forn. Tumass lijkn- 
eski. kluckur ij. vatzkietilU. eildberi. messuklædakista. kola. 
sacrarium munnlog. glergluggur. 

þangad liggia undir tijund ur krossbæ og setbergi med 
lysitollum. 



494. [1343]. 

MAldagi kirkjunnar í Borgarhöfn í Hornafirði [er Jón biskup 
Sigurðarson setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 93 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bls. 3b 
skr. 1601; stendr í 263 sem cVilchins maldagen; er og svo bjá 
Vilchni, en mun þó vera eldri. í 268 stendr þessi máldagi meðal 
máldaga Jóns biskups Sigurðarsonar. Sbr. Kálfafellsmáidaga. 

Borgar haufnn^). 

Kirkia j Borgarhofn a svo mikid j landi^) sem prestz 
akylld heyrir. ^ 
Kirkian a ij kyr .xxx asaudar. 

Kluckur iij. biollur ij. [krossa tuo^). Tiolld. Alltaraklædi ij. 



') Páil bóndi Pálsson bjó í Hoffelli á cfanverðri 15. öld, en þetta 
viröisl ckki vera hann, því máldaginn sýnist með vísgu vera eldri en 
svo; •■') 268; jordu 268; ') ["kross- hefir máldagab. eptir Vilch., en 
skrifar á spássiu nGamle maldnginn helldar krossa tno»í rotið úr 268. 



kolv. sacraiivm mvnlaug, [kross annan*). þar tekzt heima tijvnd 
oc halfer lysitollar. 

þar skal syngia paskadaginn fyri. oc annann hvern dag 
helgan. oc xij messvr ad auk firir bænhus þat sem verid hefer 
oc j hegsgerdi. tekur prestur .c. oc vj avra. 

þar skal oc luka presti c. 

þar skal vera hiskupsgisting. 



495. [1343.] 

Máldagi Olafskirkju að Kálfafelli í Pellshverfi [er Jón biskup 
Sigurðarson setti]. 

AM. 263. Fol bls. 15 skr. 1598; Landsb. 268. 4ko bl. 2b 
— 3a (fúinn) skr, 1601. þessi máldagi er eidri en Oddgeirs frá 
1367, og mun þetta því vera Jóns máldagi Sigurðarsonar. sé hann 
^^ki enn eldri. 

Kalfafell [gamall maldagi^). 

Olafs kirkia ad kalfafelli j fellshuerfi á heima land allt med 
gðgnum oc giædum. 

skoga og fiðrur slijkar sem eru. 

vidarliogg j Hola land a xxs. hesta. 

viij. kyr. asaud ij fatt j fimtíju, gielldfiar kugilldi oc iij 
bí'oss. vjc. j metfie. 

bun a jnnan sig j tiðlldum cc. skrijn. mariu skriptt. 
'^fosísja ij. glerglugg. brijk yfer alltare. kluckur ij. kistur ij. 
*íiertistikur ij. fyrer c. oc þar med glodarkier. kaleik fyrer 
balfa fimtu mörk. fernn messuklædi, alltaris klædi iiij ocdukar 
^y. kápa oc sloppav ij. messustackur. fontz vmmbuning, merki 
^^^t munnlaug oc lysekola. lectara ij. oc elldbera. þela hðgg. 
^l^cku málmur nockur. ijc. j bokum. 

þangad^) liggur tijund oc lysetollur af viij bæium. 

þangad^) liggr kirkia j borgarhöfnu oc misser songs hinn 
fioi'da huern. halfkirkia a Breidabolstad oc ðnnur a reýnivelli oc 
**^J bænhus. takast vj aurar af þremur. af einu v aurar. takast vj 
^wrar[oc hundrat] af borgarhðfnn enn hundrad af huorre hinna^). 

þar'er tueggia presta skýlld oc diakns. 

')[•... ij . 268, [263; þaghat 268; *) hiniu 268. 

49* 



772 



BREIÐIBÓLSTAÐR OG BREIÐÁ 



1343. 



496. [1343]. 

Máldagi kirkjunnar á Breiðabólstað í Pellshverfi [er Jón biskup 
Sigurðarson setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 96 skr. 1598. sbr. Kálfafellsmáldaga, Nr. 495. 

Kirkia a Breidabolstad j fellzhverfi a ij kugilldi. ij alltaxis 
klædi, Tiolld vond innan sig. eina kluckv. sacrarivm mvnlaug. 
kross smelltau, marivlikneski. 

þar a ad sýngia annann hvern dag belgan oc greida c presti. 

jtem eirn hestur. 



497. 11343J. 

Máldagi Maríukirkju á Breiðá í Öræfúm [er Jón biskup Sig- 
urðarson setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 94 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 3a— b 
skr. 1601. Jetta mun vera máldagi Jóns biskups Sigurðarsonar. 
Fjölsvinnr er, trúi eg, prestr nefndr — ekki getið hvar hann var 
prestr — á ofanverðri 15. öld, en óvíst er aö það sé sát 
sem getr um í þessum maldaga, og varla líklegt vegna þess, að 
af skipulagi máldagans er svo að sjá sem kirkjan hafi auðgazt 
allmikið eptir daga Fjölsvinns, og væri þaö ólíklegt ef hann heföi 
veriö uppi á ofanveröri 15. öld, því þá var Breiðárniörk farin að 
ganga af sér og dýrð hennar fariö að halla. I 268 stendr þessi mál- 
dagi og meöal máldaga Jóns biskups Sigurðarsonar. Breiðármerkr 
kirkja mun hafa lagzt af nál. 1500 eöa fyrri og féil þá Breiðár- 
mörk nieð fjöru undir dómkirkjuna í Skálholti; en 3. Aug. 1525 
seldi Ögmundr biskup Asgrími Asgrímssyni Breiöármörk og skildi 
Skálholtskirkju alla stórreka og tré, er væri leingri en sex álnir 
«eins og áör hefr veriö», en ekki er þar gotiö um kirkjuskyld, og 
í Breiðármáldaga þeim, er heimfæra verðr til Stefáns eða Og- 
mundar biskups er kirkja heldr ekki nefnd á nafn^ en að eins fjara, 
er Skálholtskirkja eigi, og hefir þar þvf ekki verið nein kirkja þá (Bisk. 
Skálh. Fasc. III, 16); lét Haldór sýslumaör Skúlason ganga um greint 
kaup dóm 20. Maí 1587 að Holtum í Hornafirði og staöfesti al- 
þíngisdómr 1587 þann dóm og dæmdi kaupbréf dómkirkjunnar myud- 
ugt; bjó þá á Breiöármörk Mikill ísleifsson. (Bisk. Skálh. Fasc. III^ 
16—17; sbr. Leyndarskjalasafn Island Supplem. IV, Ib. dómabók 
þórðar lögmanns Guðmundssonar). 

Breidarmork [gamall maldagi^). 
Mariukirkia ad Breidai. a heimaland alltt med fioruin oo 
skoghvm þeim sem þar hafa ad fornv fylgtt. oc þeim soffl- 
vm morkvm sem ad fornu hafva verid. 



') [263. 



1343. 



HNAPPAVELLIR. 



773 



hvD a oc Holafiorv xij hvndrad ad síra fiolsvinnur gaf. 

hvn a Helli hinn æystra, Holaland. 

vj kyr. XXX asaudar og sex ær. kugilldiss ross. ccc j metfie. 

hvn a ix hvndrad j bokum. measvklædum. kluckum ockalek 
<ig oUv kirkivskrvde. 

í>angati) liggia vnder tuo bænhus oc takast sex avrar af 
hvarv. 

kirkian a halfa vindaiss fiorv. oc er oll samt hundrad 
fadma. 

þar skal vera prestur oc taka hvndrat. 

henni fylgir ix'' fiorv. er liggur firir sallthofda. 

kirkian a fioratighe asavdar. oc viij ær. 



498. [1343]. 

LDAGi Maríukirkju á Hnappavöllum í Öræfum [er Jón 
^iskup Sigurðarson setti]. 

ÁM. 263. Fol. bls. 94 skr. 1598; Landsb. 368. 4to bl. 3b 
1601. þetta mun vera máldagi Jóns biskups Siguröarsonar. 

Kirkja liefir víst verið mjög snemma á Hnappavöllum og samhliða 

*^íí'kju á Rauöalæk. 

nappaveller fgamall maldagi^). 

Mariukirkia a nappavelli a fiordung j heima lande med 
oUum gognvm oc giædvm. 
ij kyr. oc iviij ær. 

hvn a XXX hesta hrishogg j breidarland. 
j Hola land til xviij rossa. 

j kviskæria land^) skog j millvm kambskardz oc vattarar 
%kur sem hann er. 

j Hrvtafell xij vngneyta rekstur. 

hvn a kross sæmiligann med likneskivm. tiolld vmhverfis 
j^irkiv. merki ij. messuklædi iij. tuenn corporalia. alltaraklædi 
oc iij dukar. kluckur iiij. kalek. kertistikur ij. iiij merkur 
J bokum. sacrarivm mvnnlaug oc lysikolv. balva mork vai. 
■^atzketil. glodarker oc elldbera. messustack oc messufata kistv 



M þapai 268; [263; ^> lanndz, 268. 




774 HOF í ÖRÆFUM. 1343. 

oc adra litla kistv. sloppa ij. oc eina kantara kapu. fontklædi. 
skrift litla. 

skogartopt hia biorghum oc j hrutafelli. nattrekstur busmala 
fra skarde a hvolS;. 

hvn a hofudlin eitt staktt oc einn glerglugg. 

þangad liggia vnder iiij bæier ad allre skylldv. erv þriu 
bænhus oc takast sex avrar af hveriv. 

prestur tekur heima fiorar merkur. 

fiordung j oUvm Hnappavalla rekum. 



499. , [1343]. 

Máldagi Klemenskirkju að Hofi í Héraði (Öræfura) [er Jón 
biskup Sigurðarson settij. 

AM. 259. 4to bl. 38—39 og bl. 119—30 skr. 1592 (báöar 
afskriptirnar samhljóða). Landsb. 368. 4to bl. 4a— b skr. 1601; 
ÁM. dip]. afskrr. 2044, afskr. gerö V12 1710 í Skálholti "eptir 
fornu pappirsblade med gamalle hendet) og staðfest af þorleifi Ara- 
syni, þórði þórðarsyni, þorgils Sigurðssyni og Grími Magnússyni. I 
368 eru eyður vegna fúa, en þær fyllast af 259, sem hér or prentaö 
eptir. Sbr. Michealsmáldaga 1387. 1362 tók af Rauöalæk og Hof 
(annalsbrot frá Skálholti). 

Hof j Öræfum. 

Clemenskirkia ad hofi j hieradi a heimaland haalft med 
ollum gognum oc giædum. skaptaíell halft. sandhðfda halfai^- 
svinanes híalft. suinafell hialft. 

hofsmenn eiga j krosshoUt^) fimtige hrossa hofn olluto 
vinnuhrossum [vm helgar'^). af þeim bæ liggur kyrfodur til hofs 
oc æ.^) ad abyrgiast ad ðllu. 

hofsmenn eigu oll orknadríap j lambeýaros oc tii þess er 
graus ber næst j sulufell. 

fylgia þessi oU somun giædi einn veg eignarhluta setn 
kirkiuhluta ad hofi. 

hofsmenn eigu helming allra þeirra fiarna sem liggia 
jokulfells^). 

*) 259, 268; lírokshollt 2044; -) [eyða í 268; þannig 2044; rum- 
helgar 259; ^) eiga 268; 2044 endar hér. 



1343 



RAUÐILÆKR í HÉRAÐI 



775 



gylltur kalekur var virtur kirkiunni j íííJq, skrin j iijc. 
kross oc kalekur ogylldur j iiijc. texti oc alltaris steirn silfur- 
buinn j ijc. hulsker^) xiij aurar^). tuenn messuklædi en bestu 
3 viij*^ [CDessuklædi. iij. ccc^). kantara kapur þriar ijc. dalmadika 
oc subtill ij merkur. alltarisklædi fimm med dukum j iiijc. 
glodarker ij og jarnstika, iij merkur. sloppar fiorir oc fontklædi 
oc dukar [ij'^^), tiolld umhuerfis kirkiu. hailft annad. c. vatzkall 
oc munnlaugar ij oc vatzketill [ij merkur. krossar ij. kista^). ui, 
alnir lerepz j hundrad. lesbækur þriar samsettar med saung 
davidspsalltara iiijc. Graduale hundrad. gudspioll oc pistlar 
doœinicale oc de sanctis per anni circulum hundrat. capitularius, 
collectarius^). commonisbok. handbok med lagasaungum ijc. 
ottusaungua bok oc sailutidabok v aurum. artijda skrai. for- 
Dttaalabok. ix smabækur. mork. inn summa xl^. vijc. xij') aurar. 
katrinar skript. [klemus skript®). kluckur [vj. oc bioliu eina 
glerö)gluggar ij. [solarstein eirn^'*). 

þangad liggia undir ij bæier ad tiundum oc er [bænhus sa 
^vorum^^) oc takast af vj aurar. 

þar [skai vera prestur^^) ocdiakn, tekurprestur iiij merkur. 



500. [1343]. 

^Aldagi Maríukirkju á Kauðalæk í Litlahéraði [er Jón biskup 
Sigurðarson setti]. 

ÁM. dipl. afskrr. Nr. 2046 i'Epter qvere tilheyrande Sandfellz- 
feirkiu i ðræfum, er i 16. blada forme halft af kalfskinne, halft af 
Pappir med gamalle skriffc». (AM.): ÁM. 263. FoL bls. 94— 94 skr. 
1^98; Landsb. 268. 4to bl. 4b ba (fúið) skr. 1601. 1362 tók 
Rauðalæk og- Hof (annáll frá Skálholli) sbr. Gottsfeálksaunál, sem 
segir kirkjan hafi staðið ein húsa. Jón Sigurðsson lieíir bein^fært 
t'enna máldaga til c. 1340 (Dipl. ísl. I, 245). 

') þannig 259, 268; aDi'um 268; ') [sl. 259; ') ij. c, 268 (— tveir 
*i«ndrað?); *) [krossar ij merkur. ij kisto(!), 268; b. v. 268; xv, 



*i«ndrað?); *) [krossar ij merkur. ij kisto(!), 268; b. v. 26 

«) [b. V, 268; [fúið úr 268; '°) [. . . . stein 268; 
^68; [f^jQ ^j. 268, nema seinasta atkvæðið . . . vr. 



) [fúið úr 



776 



RAUÐILÆKR í HÉRAÐI 



1343. 



Raudilækur [gamall maldagi^). 

ODariu kirkia at rauda Igk m heima land. allt hladna 
hoHt. allt langanes oc backa med ollum [gognum og*) gfdum. 
eýrar allar þgr holum hafa fylgt. þria hluto i ingolfshofda. eun 
eyrar^) horn ij. hlute. 

kirkian ai fuglberg allt i hðfdanum. 

hun a eingeteig i gegnisholum. 

annar er Isageý oU fyrer austan gautu. 

þridie litla eý. 

fiorda kerlingareý austan til motz uid nesmenn oc stein- 
hýlltinga*). 

V, hrossholmur. 

vj. kolluhvalsey. oc aller starkadar holmar. 

kirkian ta skoga aUa sem eru ut fraa [sauda bols^^skoge til 
maudru hola oc allav tungur yfer [sauda bols'*)skoge til þeirrar 
er skammstodum fylger. 

annar^ skogar teigur er [jnn á daF) aa hestvelle frsa skridu 
hinne miklu til [raudu hella^). 

fioru íu hun milíe kviaa-r oc hamra enda [halfa vid sand- 
feUinga^). 

adra sa hun ein^'*) fyrir sunnan kviai til einangra. 

hina þridiu fioru ai hun fyrer eyrar^) horne. tvo hlute aUz 
reka uid sandtellinga. [oc at auk^^) aittung i matreka^^). 

Fimtan ýxna hofn gamaUa i hola land. 

xl. gelldinga hofn annars hundrads i fiallz land. 

OstgiaUd er af oUum bgium i hierade millum sanda. 

kirkian sa xv. kyr oc 1. sasaudar [oc vj. §r'^). veturgamla 
saude einn oc^**) xx. oc þria tvgvetra. einn^^) uxa vj. vetra***) 
ij. þrevetra^'). tvo tvgvetra. v. naut veturgomul, kugiUdi i 
gaasum. iij. kalfa. [vij. hross roskin. oc tuau hross til þriggia 
marka verd*^). 

• ""^" ■ I —"^^^ ■ . ■ , ...^— m—. . ■ 1 ' • 1 " .l ' 111 — --■ I.IM. ■ ■ 

') [263; =*) [sl. 203, 268; eyer 263, 268; *) steinshylitinga 263, 
268; [saiidabols 2046; enn 263; ^ [b. v. 263, 268; [rodaheJla 
263; [b. V. 263, 268; þessa fjöru keypti Narfi príor á Skriðu 4. Júlí 
1504, og er hún taiin 1800 faðmar (Bisk. Sltani. B'asc. XVIll, 37); b- 
V. 263; '') [enn ad afnami 263, 268; '^) markrelra 268; '^) [sl. 263, 
268; '•) vra 263; '^) sl 263, 268; ganilan b. v. 263; ''') "hingad 
til nœr kalfskinned. þad sem epter fylger er a pappir med garaalle hende 
ÍAM).; [x hross 263. 



1343 



LÓMAGNÚPR. 



777 



ix*^ i metfio innan veggiar. 
sæ,Id korns i iordu. 

Hun aa innan sig viij. haukla. vij. messuklæde [oc einn 
serk lavsann*). þria sloppa. kapur ij. kaleik gylltann^) oc ij 
adra. kluckur^) v. biollur v. glodarker ij. kertistikur iiij. kierta- 
hialm oc elldbera. baksturiarn. alltaris klæde vj. brikar kl^di 
y. [iij. duka^). tiolld umhverfis kirkiu. skrin. xexta oc husl- 
ker**). krossa iiij. CDariuskript oc Nicholas^) glerglugg^). munn- 
laugar iij. vatnzkall^) oc skirnar sair. fonts umbuniugur. merke 
y. oc messufatakista. 

þangat liggia und[ir x bæir^) at tiundum oc lysitoUum. 
^t[an] ad sandfelle oc [jokuls felli. þar eru^°) halíkirkiur^^) oc 
tekst hundrad af sandfelle. xij. aurar af iokulfelle, bgnhus þriu 

takflzt vj aurar af hveriu. oc*^) þat sem nidre liggur 

[þat 

þar**) er tveggia [presta] skylld. 

iiijc. i bokum. refil nyiann godann. [c vorv^^). [ix ross 
i'oskinn oc ij. tolf aura ross^^). 



501. [1343]. 

^Aldagi Nikuláskirkju að Lómagnúpi [er Jón biskup Sigurð- 
^rson setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 15 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 
^a— b skr. 1601. fessi máldagi er eldri en visitazía Gyrðs biskups 
1B53, sbr. ^Vilchinsbók. Bænhus á Núpstað (Lómagniipi) stendr 
enn i dag. 

Lomagnvpur [Gamall maldagi^^). 
Nichulas kirkia ad lomagnupe á tuo hlute j heima lande. 
iij kyr. fimmtiju asaudar og iiij^gielidær. naut tuævett. 
hundradz hest og x. aura. 



') [b. V. 263, 268; giUdann 263; rotið úr 2046; *) [b. v. 263, 
^66; hulsker 263, 268; Nicholae 2046; ') b. v. 263; vatzketil 
^63, 268; [rotið úr 2046; '°) [rotið úr 2046, eptir oc stendr f og svo 
Itemr eyðan ; f er efiauat raislesið fyrir j; ") rotið úr 2046; en lokid 
^"r 263, 268; '*) [sl. 263, 268; '*) sl. 2046; '*) [263; vantar i 2046; 
[b. V. 268; [26H. 



778 



KÁLFAFELL í FLJÓTSHVERFí. 



1343. 



Jnnann veggia eina huijlu. þrenn messuklædi ad ðilu og 
znessustack. iiij alltaraklædi oc iij duka. kaleik j. oc þrenn 
oorporalia. kiertistikur iij. sraellta kross. glodakier oc elldbera. 
ii merkur vax. sloppa ij oc ij. kantara kapur. kluckur iij oc 
tiolld vmmhuerfis kirkiu. iij merkurj bokum. munnlaug. rodu- 
kross[a] iij. sacrarium munnlaug, trieskrijn med reliqvijs. halft 
setta. c, fioru. hun a oc stol oc lectara. 

þangat liggia vnder ij. bæer. til tijundar oc er bænhus a^l 
raufarbergi. oc takazt af vj aurar. 

þar skal vera prestr oc diakn. 



502. [imi 

Máldagi Nikuláskirkju að Kálfafelli í Fljótshverfi [er Jdn 
biskup Sigurðarson settij, 

A. 

[Stólsmáldaginn]. 

Laudsbókasafn 268. 4to bl, 5b~6a skr, 1601. Fúin spilda 
af blaðinu, og er hér sumpart fylt eptir heimamáldaganum, sem er 
heill eða Vilchinsbók, því máldaginn er þar orðréttr, nema nokkur 
viðbót seinast aö auki. 

Kalíafell. 

[NJicholas kirkia at kálfafelli j fliotzhuerfi heima land 
allt. kelldu backa. eirikz fell halft. fiordung tvijtugra tri£a j 
raunfioru^) oc leingri oc skal fetum mæla. oc fiordung tvijtugra 
hvala oc leingri. skal þa alnvm mæla. oc forsfioru^) halfa. 
fiskveidi alla i divpá þa er divparbacka hefur fylgt. afreit J 
skorvm at helmingi vid svijnfellijnga. kolskog j vest[r]uiD 
skorum. suo sem til bus þarf. fra lundi skal greidast mork 
voru til kalfafellz huer[t] ár elligar kvikfie jafngott. ] hualz 



Hraun eöa Skóghraun var bœr í Fljótshverfi, en er farin í eyði 
lyrir laungu; mun það vera fjara þeirrar jarðar, sem hér ernefnd; Fors 
var hær inni í heiði; er farinn af fyrir laungu; sama er aö segia uni 
Keldubakka, Eiríksfell og Djúpárbakka. 



1343. KÁLFAFELL í FLJÓTSHVERFI. 779 

land sælldijngsland j veitu huer missere. skal saa sem at kálfa- 
felli byr taka votnn vpp at sijnvm hlut. sa er byr at forssi 
skal luka huertt ár thil kalfafells. ij. merkur voru. 

kirkian a ix ásaudar. eru þar j .iij. gelldær. vj gelldijnga 
gamla. átta tuævetra. fiora hrula tuævetra. xxx ueturgamalla 
sauda. vj kyr. iij hross fyrir cc. oc vij aurar. ij kvgiUdishross. xj 
hundrud j metfe. erþarj vird íitin erliggur vesturfyrir breidabolstad. 

sex manna messuklædi oc serk at auk oc ij hokla lausa. allt- 
arisklædi. v. kapur. iij. sloppar. ij. tiolld tuifolld. vramhuerlis 
kirkiu. glerglugga. iiij. kluckur. iiij. tabulum oc skrijn. textvm 
oc alltaris stein bvinn. kalek gyllttann oc annan ogylltann. 
huslker med silfur. krossa ij. mariuskript oc nicholaz [likn- 
ejske. [thorlaks skript. kertistikur v. baksturjarn. halfa fiordu] 
DQork vax oc reykelsis. x[íj. manada bekr. glodaker]. elldbera. 
biarnfell. kistur. [ij. 

þangat liggur kirkia at lundi.] oc svngit annann huernn 
dag helgann. þriu bæ[n]hus [oc] half mork af einu enn vj 
aurar af tueimur. half m[ork] af dal fyrir bænhvs skylld. 

þangat liggur tijvnnd af vj. [bæijvm. 

þar skulu vera prestar ij oc diaknn. luka íátækum monnum. 
xij. aura voru á langa fostu. 

Halla kolbeinsdottir gaf. v. rossa enng j hualsland oc slá 
ostau af ja[fn]liga medann nockur enng er epter. 



B. 

[Heimaniáldaginn]. 

AM. 259. 4to bl. lllb með hendl Sveins Runólfssonar 1615. 
öddr biskup skrifar neðst á blaðiö «Anno 1615. 4 maij fra Sr. 
Jone Hakasyne» (á Káifafelli); er þessi afskript gerð eptir bók 
Kálfafellskirkju. 

Kalfafell j fliotshuerfui. 

íJichulaskirkia ad kalfafelle j fliotzhuerfi ía heimaland 
^lltt. kielldubacka. eiriksí'ell halítt. fiordung tuijtugra tiia j 
hraunöðru oc leijngri oc skal fetum mæla oc fiordung tuij- 
^^gra huala oc leingri oc skal alnum mæla oc forsfiöru halfa. 
fiskueyde alla j diupa þa er diupsarbacka hefir fylgtt. afrett j 
skorum ad helminge vid suijnfellinga. kolskog j vestrum skorum 



780 



KIRK JU BÆ J ARKL AUSTR 



1343 



sem til bus þarf. fra lundi skal greýda mork voru til kalfafells 
huertt aar elligar^) kuikfie jafngott. j huolsland sælldings land 
j veýt huertt missere. skal saa sem ad kalfafelli býr taka votn 
vpp aa sijnum hlut. sai er býr ad fosse skal luka huertt air til 
kalfafells tuær merkur vðru. 

kirkian ai sexlýgi asaudar oc voru j. iij. gelldar. vj gelld- 
inga gamla. viij tuæuetra. fiora hruta tuæuefcra. þriatigi vetur- 
gamalla sauda. sex kýr. iij hross fivir ij hundvud oc vij aura. 
ij kugilldishross. xj hundrud i metfie. er þar j vird fitin ei' 
liggur vestur firir breýdabolstad, 

vj manna messuklædi oc serkur adauk oc ij hokla. alltav- 
isklædi fimm oc iij kápur. sloppa ij. tiolld vmhuerfis kirkiu 
tuifolld. glerglugga iiij. kluckur iiij. tabulum oc skrijn. alltaris 
steirn buinn oc textum. kaleýk gýlltann oc annann ogylltann. 
hulsker med silfur. krossa ij. mariuskriptt. nichulas skriptt. 
thorlachs skriptt. kertistikur v. ba[k]stur jarnn. halfa fiordu 
mork vax. reykelai. xij manada bekr, glodaker. ij. elldbera. 
biarnfell. kistur ij. 

Halla kolbeinsdottir gaf v. hrossa eng j huolsland oc sl» 
austann af jafnliga medan nockud eingi er eftter. 



503. [1343]. 
Maldagi Kirkjubæjarklaustra [er Jón biskup Sigurðarson setti]. 

Landsbdkasafn 268. 4to bl. 6a— 7a skr. 1601; nokkuð 
fúið. Jón biskup vísiterði í Kirkjubæ 1343 og tók þar eina systur 
og lét brenna fyrir lauslæti og svívirðing á guös Hkama (annálar). 
Sumir segja að tvær systur hafi verið afteknar og hafi þær verið 
grafnar á stapa nokkrum skamt fyrir utan klaustrið niðri við Skapta; 
er stapi sá enn i dag kallaðr Systrastapi og eru leiðin enn sýnd og 
á annaö að vera sígrænt. Gæti þessi máldagi verið frá þeim tíniaí 
þar á móti er haun varla Miciiaels frá 1387, því til þess ber þei^ 
of mikið á millum þessum og Vilchinsniáldaga. Kirkjubæjarklaustrskirkj^ 
var flutt að Prestbakka milU 1850 og 1860, og var vígð af PáU 
prdfasti Pálssyni í Hörgsdal 31. Apríl 1859, sem þá bar bæði upp » 
skírdag og sumardaginn fyrsta, en staöinn sjálfan flutti Jón Mag"^^' 
son, er bjó á Kirkjubæjarklaustri (d. 1840), því að túnin blésu 
mjög upp. Steudr bærinn nú nokkru ofar við Skaptá en áör. 



óvart faliið úr 259. 



1343. 



KIRKJABÆJARKLAUSTR. 



781 



Kirkiubæiarklðstur. ■ 

Stadur j kirkiubæ á heimaland allt. dali. ij. niau[r]tuDgu. 
g€ir]and. mork. ytrabæ. heidi, tungu. erpstadi. v[ijk. selbudir. 
hraun. steinsmyrar ij. fliot. sel. slyiar. Breckur. 

Suo mikit kuikfie. 

hálft iiij hundrad Asðdar. 

ccc lamba á fiall rekit. 

gelldijngur med hrutum c. oc xxx. 

veturgamallt hundrad oc tijgi tygir, 

kálfar vj oc xx. 

c. asaudar á leigum. oc x kýr. 

xl. kva heima oc at vtbuvm oc .iij. gelldnaut tuævetur oc 
^lldre. xij oc xx. veturgomul. halfur þridie togur. 
hfioss tuævetur og ellre xvij. oc xx, 
med londum. Ix. kugillda oc iij. 

j fiorum niju tygir fadma hinnz fiortfcanda hundradz 
^Dam XX. 

XXX asaudar. 

kirkian á jnnann sig. v. kaleka gyllta. einn medur gyll*)* 

• • • 

ogyllda. klockur viij. xij hokla hina betre medur pell og silki 
dyrum klædum. niju lettare. xiiij kapur hinar betre. vj. 

lettari. vj. dalmatikur. viij. sloppa. ix messu 

•^•ar flores beate vir[ginis].. du§ partes moralium. atta 

[Dtterjkur brendar. eru þar j. vij rosir oc ein spira. tuær skurnir 
"■^ spænir. eitt mosurkær. textar. ij. bunir. eitt klædi gott 
^öd baldikinn. oc hokuU godur blár. fiorttann anntependija. 
^ioUd oc bordar vmmhuerfis kirkiu. xij. lectara dukar. iiij. 
Slodarker. elldbera, vij kerttistikur thil háalltaris. jarnnstiku 
^tora. fonntz vmmbunijng. skrijn. kroasar ij smelltir. iij. adrer. 
^ariuskrift oc katrijnar skript stor. kross frammi á kor. tabu- 
lum fýj-ij. alltare oc brijk upp yttr. 

Þessar itolur £b stadurinn i kirkiubæ. 

frá þverá skulu niju aurar voru huertt vor. 

frá kelldugnupi half raork vðru. 

af horkzlandi half mork voru oc ij vetrunga fodur. 

af vppsolum half mork vorv. 



þ. e. gvU = guli; bendii- á fornan ritliátt. 



782 



KIRKJUBÆJARKLAUSTR 



1343 



• af þýckuabæ halfur fiordi eýrer. 
af hraunnsmula halfann fiorda eyrir. 
af selbvdvm fimm aura. 
af dalbæ audrum. v. avra. 
af asgardi. c. voru oc vj aurar. 

j hátvnvm skal fæda iiij kyr oc vetrung oc greida vætt 
miols. 

j efri vijk ij kyr. 

j asgardi skal fæda vetrung. 

af tuær alnnar hinns v eyrirs. 

af holmvm half vætt smiors oc xij fiordunngar melmiolz. 
j arnnanesi atta vættir salltz. 

thil kirkiubæiar liggia xj oc xx bæir at tijvndum oc lysi- 
tollum vtan at á fiorvm bævm tekst heima. 

suo mikil er jnntekt af londvm stadarins i kirkiubæ. 
i dal eystra. c. 
j vestra dal c. 

j mortungu halft annad [hvndrad]. 

geirlandi. ccc. [ocj v. aurar. 
j mork. cc, 
j ytra bæ. cc. 
á [heidi. . . . 
j tungu. . . .] 
a erpstodum iij merkr. 
j vijk. c. oc. v [aurar]. 
[a selbujdum. c. 
a steinsmyre. c. oc. v. aurar. 

at fliot[um ] aurar. 

a steinsmyre eystre. c. oc xv aurar. 
at seli [ij merkr]. 
at slygivm halft annad hund[rad. 
a] brekkum þriu [hundrud]. 

504. [1343]. 
Máldagi Nikuláskirkju í Skál á Síðu [er Jón biskup Sigurð' 
arson setti]. 

') Hér er eingin eyða í handritinu, en bæjarnafn hefir hér auðsjáfin- 
lega gleymzt úr. 



1343. 



SKÁL OG BÚLAND. 



783 



ÁM. 263. FoL bls. 16 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 7a 
slfr. 1601. Máldagi Skálarkirkju er ekki í Vilchinsbók. Sfcálarkirkja 
fór af fyrir Skaptáreldi 1783, en leyft var þó með konungsbréfi 25. 
Júní 1802 að hafa þar kirkjugarð og gröpfc. Nu er kirkjan lögð 
Diðr fyrir laungu, þó aö máldagi þessarar kirkju, er stendr í Hítar- 
ðalsbók, sé styttri en þessi, er þessi þó bersýnilega eldri. 

Skal [gatnall maldagi^) 

Nichulas kirkia j skál a prestskylld j heima landi. 
ij. kugilldi. 

hun a kross lijtinn med lijkneskium. Nichulas skriptt. þor- 
^^ks skript. CDariuskripter ij. olafs skriptt kaleik. messukJæde 
^^enn oc hökul lausann. kápur tuær oc slopp einn. alltarisklædi iij 

dukum oc einum fordukum. kiertistikur íj. tiolld vmm- 
^uerfis kirkiu. vatzkietiU. sacrarium munnlaug. merki. Biarnfell. 
kluckur. glergluggar iij. 

þadann er sungid annann huern dag helgann j Hollt oc 
*^kr prestur ij merkur. 

þangad liggia vnder ij. bæer adrer, 

[kirkian a iiij kugiUdi^). 



505. [1343]. 

^Aldagi Ólafskirkju á Búlandi í Skaptártungu [erJón biskup 
Sigurðarson setti]. 

AM. 263. Fol bls. 15 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bls. 7a 
1601. Búlandsmáldagi er ekki í|Vilchinsbók. þó þessi mál- 

J*^ei sé leingri en sá, sem stendr í Hítardalsbók, er þessi auðsjáan- 

^ega eldri. 

Bvlannd [GamaU maldagi^). 
OJafskirkia a Bulandi á prestzskyUd j heima lande, 
iiij kyr. iiij ær oc xx. 

kaleik^). messuklæde ij. aUtaraklæde ij. slopp. kantara 
^Pu. tioUd vmmhuerfis kirkiu. rodukross med Ujkneskium 
^^íöiiigaun. kluckur ij. oc bioUu eina. merke, glodarkier. 'sacra- 
^^^^- xij aurar j bokum. 

Pi'estur tekur iij merkur. 



. [=i63; =») [sl. 268, og er þelta án efa yngri viðbót; ') [íi6?,; ') oc, 



784 



SVÍNADALR OG ÁSAR. 



1343 



506. [1343]. 

Máldagi Nikuláakirkju í Svínadal í Skaptártungu [er 36n 
biskup Sigurðarson setti]. 

ÁM. 263. Fol. bls. 95 skr. 1598; Landsb. 268. 4to bl. 7a— b 
(fúiö) skr. 1601. Hálfkirkjan í Svínadal er iögð niðr íyrir löngu, 
en fjara fylgir enn. Svínadalsmáldagi er ekki í Vilchinsbók. 

Svijnadalur [gamall maldage^). 

Nicholas kirkia j svinadal a vij kvgilldi. klukkv eina oc 
tuær biollur. v. merkur vax. kertistikur ij. [glodaker^) refvel 
eirn. oc steintiolld tvo forn. ein messvfot. alltarisklædi ij. oc 
dvkar med. iij bækur. slopp. sacrarivm. 

þar skal syngia af Bvlandi iij helgidaga samfast. syngia 
Nicholasmesso fyrre. huersu sem ber. sækia skal prest med 
hesti. fra allra heilagra messv oc til krossmessv. þar skal seigiazt 
messa med jmbrodogvm oUvm, ad avk helgra daga. 

Tekur prestur iij merkur. 

[kirkian a c vorv. kalek. glifcadan dvk oc v. avra^). 



507 [1343]. 

Máldagi Maríukirkju í Ásum hinum eystri í Skaptártungu [er 
Jón biskup Sigurðarson setti]. 

AM. 263. Fol. bls. 15-16 skr. 1598; Lan^gb. 268. 4to bl. 
7b skr. 1601. Ásamáldagi er ekki í Vilchinsbók. Einar Bjarnar- 
son galt Magnúsi biskupi Eyjólfssyni Ása 1487 upp í sekt, og voru 
þeir þá metnir þrjátigi hundraöa. 

Asar a Sijdu [gamall maldagi^). 

Mariu kirkia og hins heilaga peturs j asum a borgarfeli 
halft. þridiung j heimalandi. 

smellta kross. mariu skriptt. tiðlld vmmhuerfis sig. vtan 
eigi**) vtar vmm þuert. kaleik. messuklædi iij. sloppa ij- 
kantara kapu. alltara klædi iij oc duka ij. oc eina forduka. 
kluckur iiij. oc biðllur ij, glodar kier oc elldbera. kiertistikur ij. 



') [263; '} [b. V. 268; ') [þetta kynni að vera viðbót Gyrðs c.l353 
eða Oddgeirfi 1367; [263; ey 263. 



1344. SKÍLHOLTS REKáR. — SAtTÐANES. 785 



vatzkietill oc skijrnar sá. inerki j. munnlaugar ij. fontklædi oc 
i'odukross med trie. ij merkr j bokum. stol j. paxblad, mess- 
ingarkier tuö lijtil. lysikolu, 

hun a V. kyr xxx. aaaudar og iiij kugilldis hross. kýr ij, 
^ed Bænhusinu j ýtrum ásum. 

þar skal vera prestur oc taka iiij. merkur. 

þangad liggia iiij. bænhus. tekst mork af einu. vj. aurar 
3f ðdru. half mðrk af tueimur. 

þangad liggia vnder vij, bæer ad tijundum oc lýsetollum 
oc allre skylldu. 

[Jtem lagdizt til sidan Geirmundur kom ij kyr oc ij hross 
^lltarisklædi sæmiligtt fyrer mariualltare med dukum^). 



508. [1344]. 

Skrá ura þá reka, sem Jón biskup Siguiðaison lagði til Skál 
holtsstaðar fyrir Ströndum. 

Landsb. 268. 4to bl. 93b. skr. 1601. 

í>essa reka íeck jon biskup sigurdarson vnndir stadinn. 
fiordunng hualreka j byigisvijk. ad vrteknum hinum nij- 
^nda hlut. 

þridiung hualreka a knarrarnesi og þronga bas. 
attung agoda a krossnesi. 
attung agoda a munadarnesi. 
fiordung hualreka j ofeigsíirdi er oddur prestur gaf. 
Suo mikit sem buBmmveriar haía att j hualreka a ruteyiar- 
s^i*onnd med agoda. oc halfann vidreka. 



509. 1344. 

^Albagi Sauðaneskirkju, er Ormr biskup Ásláksson setti. 

AM. 273, 4to skinnblað, frumrit samtíða, en æði máð, 

Anno domini CD. ccc. xl. iiij. consecraccionis venerandi 
^OöQÍni ormeri secundo var sua mikit kuikfee kirkiu íasaudanese. 

[[jetta niun víst vera seinni viðbót. 
^ipi- Ui. II. B. •'>0 



786 



SáUÐANES — ALVIÐRA 



1344 



kugilldi. xiij. j vöru, ccc. oc half mork. hundrads hross. 

Jnnan veggia hundrads huila. flatbýtna. xiiij. ær verd. 
biargfestr. viij. fadma oc .xx. til drattar. en handfestr. ij. fadma 
oc .XX. half viætt ræyda, 

Jnnan kirkiu CDessoklæde. ij. med bunum blæium. hokuU 
ifuer fram corporalia. iiij. stolur. ij. oc handlin. ij. dukr kalekr 
glodarker. ifuer sloppr. canteris kapa. klockur. v. ODariu likn- 
eski, oiafs likneski. krossar ij. fontr. elldbere. klakhogg. brodd- 
stafr. kirkiusíar med bunade. merke .ij. kistur. iij. ketiU oc 
munnlaugh. allteris klæde .iiij. oc allteris blæia. brikar kliæde^). 
ij. biarnfell ij. krokstikur oc æin er stendr aa alltíeri. stolur. 
ij. kertaklofue litiU æirlampr. xiij. merkr vax oc ræýkelse. 

J bokum olafs saga haralldzsonar. mariu saga. nikolaas 
saga. siluester saga. iij. sa æirni bok. CDessobækr, ij. commvne 
sulfragium at messum. artidaskra virdar. vj. airum at frsa 
toldum sogubokum. sermons bok. dauids psalltere. sextan alna 
refuiU med halfbræidum duk. Refuill. xij. alna med halfbræidum 
duk. messu biækr^). ij. fra iolafostu til paska samsettar at 
CDessum. lesbok fra messodoghum fram ifuer mariu COesso ] 
fostu. tuiærrar biækr^) at songb fra jons CTDesso til paaska. 
aspicieus bok at songh til paaska. lesbok de sanctis fra jocs 
CDesso fram ifuer nikolaass CDesso. noua historia er þeir 
brædr gafu. 

2) Efter odd bonda^) gafuzst. v. hundrud. jtem efter jon 

sæmundarson kyr. ix d .... j flytianda æyre oc half 

mork oc. ij. merkr er . . . . son laghde firer Biarnfell. 



510. 5. September 1344. i Alviðru. 

JóN biskup Sigurðarson vígir kirkju í Alviðru í Dýrafirði guði 
til heiðrs og dýrðar og hans signuðu móður jungfrú Marui* 
hinum heilaga Olafi og blessuðum Benedicto. 

AM. orig. dipl. Fasc. 1, 10, frumbréfíð á skiuni. 

') þannig; þessi grein kemr á skinnblaðinu með bvo sem liálfr^'^ 
nnnarar línu minibili frá hinu og er mjög niáö; ') — Oddr Klemetsson 
{sbr, Nr. 451 og 465); *) alveg máð af. 



1345. ALYTÐRA. — SKULDIR VIÐ KAUTMENN 



787 



bref firer aluidru kirkiu^). 

Ollum goðum monnum þeim sem þetta bref sea edr heyra 
sendir Broðir jon meö guðs miskan biskup j skalahollte. 
Q[veðiu] G[uðs]. ok sina kunnikt gerandi at sub anno domini 
millesimo. ccc^ xl*'. quarto. nonis septembris. vigðum ver 
Wrkiu j aluidru j dýrafirði. guði til heiðrs ok dýrðar. ok hans 
signuðu moður jungfru mariu. hinum heilaga olafuo. oc 
blezaðum benedicto með þeim maldagha at þar skal synghiazst 
siðarri messa annan huern dagh helghan. En pascha dagh ok 
ínariu messu fyrre skal synghiazst siðarri messa. þo at eighi 
telizst sua til. er kirkiudaghr mariu messo siðarri. skal þa 
í^ynghiazst j fyrr nefndri kirkiu allar kirkiudagshatiðir. ok fýrra 
inessa. En mariu messu tiðir heima at gnupi með siðarri messu. 
kirkia a innann sigh mariu skript. olafs likneski. ij. krossa 
líieð likneskium. hinum þridia hefuer iattað til barðr bondi ok 
glerglugg. ok þar með likneski sancti benedicti. iij alltara klæði 
klockur. iij. ok hin fiorða brotin. prestr skal taka. ij, merkr 
J tiða offr. ok kost með huerri messu. En bondi skal taka 
heima tiund ok lysitoll, sina ok sinna heimamanna. ok til 
sannz vitnisburðar settum ver vart jnsighli fýrer þetta bref er 
gort var j aluiðru. ari. ok deghi fyrr soghðum. 

InnsigU Jóns biskups Sigurðarsonar er fyrir bréfinu, eu er brákað. 



511. [um 1345], 

ftÉTTARBóT Magnús konungs Eiríkssonar um að landsmenn hafi 
goldið Björgynjarkaupmönnum skuldir sínar fyrir þorláksmessu 
(20. Júlí), og að kaupmenn flylji skatt konungs af Isiandi tilNoregs. 

Réttarbót þessi finst hvergi árfærð, en liún er sett liér hérunibil 
*»>iðjavega á árabilið 1380—60. Hún er eldri en 1363 með vissu, því að 
Þaö' ár er Skarðsbók skrifuð, og- líklega er hún yngri en 1340, þvíaö 

það leyfci er skinub. Gl. kgí. s. 3269B. 4to rifcuð, sem hefir allar 
^slenzkar réttarbætr, sem eru eldri en 1330 eöa frá því ári, en þar 

þessi ekki. Hér er prentað epfcir hinui langelztu skinnbók, sem 
'^^^fir þessa rétfcarbót: AM. 350. Fol. bl. 80b (Skarðsb.) skr. 1363; 



') aptan á bréfinu 



50* 



788 SKULDIR VIÐ KAUPMENN. — MIKLIGARÐR. 1345. 



á undan er réttarbótin frá 1354, en á eptir rb. um sýslur (Nr. 
488). Borið saman við AM. 456. 12mo bls. 78— 79 skb. c. 1480; 
AM. 161. 4to bls. 267 skb. skr. 1561-65; ÁM. 45. 8vo bls. 90 
-91 skb. c. 1570; Uldal. 322. 4to bl. 181 skb. e. 1570; Thott. 
2097. 4to bl. 92—93 skb. c. 1650; en fíest af orðamuninum er 
marklaust. Réttarbót þessi hefir aldrei verið prentuð fjrr á íslenzku, 
en á dönsku er hún prontuð í Jonsbogen 1763 bls, 398. 

R[ettar] B[ot] ClD[agnusar] k[onungs]^). 

CDagnus með guðs naað noregs konungr. etcetera. 

Saker þess at kaupmenn af berguin fa seint eðr æigi sinar 
skulldir. af ýmissum monnum her i landinu^) i sua mikinn 
haska sem þeir uerða sik ok sitt goðz at leGia m haustum. þa 
gerum uer þessa skipan á at þeir skolo hafa skullder sinar af 
landz monnum allar at þorlaksCDesso^). ok sua þeim [Rett gort^). 
Enn huerr sem odru uis gerir forfallalajst skal luka oss. ok 
þeim er skulldina atti ODðrk fur huert^) hundrad uðru eðr annat 
goz at iafnri reikning. 

Skylldugir skolo kajpmenn at forða uárn skatt beðan 
af landinu þo sua at leGia ecki sit goðz eptir með fuUri leigu 
slikri sem skynsamlig er. ok hiiðstiora uarum ok þeim 
semr. fur bioðandi oHum kaupmonnum. at taka nockut goðz 
i skipin ntan uárt. ef þat er til. nema kost ok klæði þeirra 
mauna sem skyllda eyrindi hafa til uár. vitit fur uist. ef 
þer halldit æigi þenna uarna boðskap, at huerr af ýðr skal 
suara .x. CTDerkr i brefabrot ok þann skaða sem þar af fæz. 
enn goðzit upptækt os[s] til handa þat er farþegar eiga. 

Datum etcetera. . 



512. 21. April 1345. á MuDkaþverá. 

Ormr Hólabiskup kaupir af Stefáni áböti á Munkaþverá hálfa 
jörðina Miklagarð í Eyjafirði með öllum hlunnindum og votta 
það fjörir prestar. 

ÁM. orig. dipl. Fasc. I, 11 frumbréfið á skinni; afskr. í 
Landsb. 115. 4to II, 138. 



vm skullder utlendskra 2097; bref CDa^nus 456; londurn 45, 
1080; Olafsmesso íyrri 232; [rieltur gior 456 er rett giora 1080; 
greydt 2097; aniiadhvort 2097, 



1345. 



SKIPÁN JÓN BISKUPS SIG0RÐARSONAR. 



789 



bref vm halfuan myklagard^). 
aullum monnum þeim sem þetta bref sia eðr heyra gerum 
wer pall eirikr þorleifr biarne prestar kunnugt at þa er lidit 
var fra hegat burð vars herra jeshu christi þushundrat. ccc. xl. 
ok V. aar þorsdag næsta firer festum georgij martiris at munka- 
þuera vorum wer j hia saam ok heyrðum aa at virðuligr herra 
ormr biskup keypti með handa bande at herra stephani er þa 
var abote firi þuerar klaustri meðr samþycke allra reglu brædra 
halfuan miklagard j eyiafirði meðr ollum þeim hlunnendum 
sem honum fylgde þa er hann kom vnder þuerarstað ok sira 
jon koðransson. gaf firer sua mikla peninga at vexte ok frið- 
leika sem her er skrifat. xx. hundrut voro eðr kugilldi j gryfcu- 
backa. xv. hundrut j skarði j hnioskadal. v. hundrut j lauga- 
iandi, xiiij. ok xi. hundrut vndir sonum herra stefhans fyrr- 
uefndz gunnlaugi ok vlfe. tok herra stephan abote vndir þui 
sama handlagi alía greinda skulldar stade en kuittaði herra 
orm af saugdu jardar verde ok frialsade jardina honum tii efin- 
ligrar eignar. ok til sannynda her vm settum wer fyrrnefndir 
öienn var jnsigle firer þetta bref er gort var j sagdum stað 
*íego ok are. 

Innsigli Páls og þorleifs er dottið frá bréfinu. en inneigli Eiríks og 
^jania eru enn fyrir því, en brákuð. 



513. 26. Juli 1345. i Skálholti. 

^KiPAN Jóns biskups Sigurðarsonar í Skálholti, þar sem hann 
^udrnýjar og samþykkir ýmislegt úr skipunum erkibiskupa og 
binna fyrri Skálholtsbiskupa. 

Finnr biskup Jónsson hefir látið prenta í kirkjusögu sinni (II, 
83, 83—84, 85-87) þá texta af þessari statiítu, sem hér eru 
^aUaðir B, GII og K, og eignar hanu statútuna Jóni biskupi Haldórs- 
®yiii (1322—39), en það er ekki rétt; kemr þessi skekkja af þvi að 
^^on hefir ekki þekt þær afskriptir statútunnar, sem hér eru kall- 
A, C og F, er taka af öll tvímæU í þessu efni. Skálhoits- 
^nnall og Gottskálksannáil geta þess, að Jón biskup Sigurðarson 
^fi hafið tilkall um tíundamál kirkna af hinum ríkurum mönnum 
^^44 fsbr. A § 12 0. s. frv.) og að hann hafi það ár haldið fyrstu 
®ynodu8 í Skálholti um sumariö milli Jónsmessu og Pótrsmessu og 

M Aptan á bréfinu. 



790 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGUPÐARSONAR 



1345, 



Páls (24—29, Júní), en ekki er nú kunnug nein skipuu eptir hann 
frá því ári. Um efni þessarar statútu er þess að geta aÖ mart i 
lienni er tekið upp úr eldri biskupastatútum ; sumt er úr skipan 
Magnúsar biskups Gizurarsonar frá 1224 (t. a. m. C § 11, § 56), 
Hnnað úr skipnn Staða-Árna 1269 (t. a. m C § 10, § 14, § 18, 
§ 19, § 20, § 72, § 73, § 74, § 86). onn annað úr skipan Páls 
erkibiskups hiniii síðustu (t. a. m. C § 21). en langílest er tekið 
úr skipan Eilífs erkibiskups hinni miklu, svo sem C § 17. § 27, § 
28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 58, § 75, § 76, § 82, § 83, § 84, 
§ 85, § 87. § 88, § 89, § 90, § 102-§ 113. Var það alvani 
biskupa að taka upp og samþykkjn mikiö úr eldri skipunum og 
stundum að samþjkkja þær í heilu iagi eins og skipan Kilifs, sem 
eg áðr nefndi. Áf því aö í þessari skipan stendr mjög mart úr 
skipan Eilífs hinni miklu (sjá Dipl. Isl. II, Nr. 355) þá virðist 
ekki ólíklegt, að það kuuni að vera Jön biskup Sigurðarson, sem 
hefir samþykt liana í þeirri mynd sem hún er nú til. 



AM. 844. Fol. bls. 149—51 og 157 skb. c. 1350- 1400; AM. 
456. 12mo bls. 175—80 skb. c. 1480. Eptir § 36 kemr í 344 langr 
kafli úr skipan Eilífs hinni miklu (Nr. 355D) og sem beint áframhald 
af því án línuskils kafli úr síðustu skipan Páls erkibiskups (Nr. 487B); 
sem beint áframhald af slfipan Páls koma svo § 37—40 (§ 37 
C § 77; § 38 = C § 78; § 39-40 C § 21) úr þessari 
skipan Jóns biskups. Fyrir ofan kaflann úr skipan Eilífs ritar 
Arni «Ex statut|is] Eilifi Ar[chijepiscopii), en á lausum seðli aptast 
í bókinni telr hann alla þessa kafla skipan Jóns biskups: <'AptHU 
vid bref Jons biskups vantar heilan dalk in folio og annadhvort 
annann heilann eda nockud af honum sem ei verdur a hitt þvi hanu 
er slett afrifenn». þetta væri þá svo að skilja, að Jón biskup heföi 
tekið þessa kafla upp í síua skipan og þarmeð samþykt þá, og gi^ti 
þaö verið, því að skipan hans er mjög blandin, en þessum köfl'íDi 
er hér kipt burt og eru þeir prentaðir með skipunum Eilifs og Páls. 

bref ions biskups^). 
[J^J nomine domini amen. 

anno domini OD^. ccc. xl, quinto. in crastino iaeobi apo- 
stoli i skalhollti in sinodo skipadi virdvligr herra ion biskup 
med gvds nad tertius med þui nafni. med samþycki allra þeirra 



*) skipan 456. 



1345. SKIPAN JÓKS BíSKUPS SIGURÐARSONAR 



791 



'ærdra ínanna er þar voro vid staddir þessa articulos sem her 
^ýlgia^). 

1. Jn primis at huerr prestr lati a brott [sina frillv or 
sinni sokn innan balfs manadar a minntr^). 

2. Jtem at fornir^) kirkio vidir leggiz eigi^) i onnor hus 
vtan med biskups orlofi. 

3. Jtem at ýfir einkis andads mans leidi geriz krossar eda 
pentiz sua at [fottrodaz megi^). 

4. Jtem at soknarmenn hverrar kirkio geri [at kirkio 
gardi®) innau manadar sidann þeir verda a mintir elia setiz vt 
af heilagri kirkio'). 

5. Jtem at hverr prestr leggi til þeirrar kirkio sem hann 
befir iialldit hinn tivnda part af ollv þvi godzi sem hann hefir 
af henne aflat^) 

6. Jtem at til þeirrar kirkio Ivkiz tivnd af allri fasteign 
sem hon liggr i sokninni. 

7. Jtem at allir menn þeir sem eigi ero heimilisfastir 
Ivki lysitoU at þeirri kirkio sem þeir [ero^) at paskum ella 
löissi þionostv. 

8. Jtem at þeir menn sem eigi koma til [prestz at 
Paskvm at iata sig a langa fostv^^) taki eigi gvds likama at 
paskvm. 

9. Jtem at fyrir lavnfestingar skal þvilika skript setia 
sem fyrir [fiormenninga at frændsemi*^). 

10. Jtem at hverr prestr [hafi ser^^) tidabsekr oc messv- 
klædi oc kalek innan. v. ara fra þui er hann er vigdr. 

11. Jtem. at allir klerkar leggi af fiolgeirvnga innan 
ínanadar*^). 

12. Jtem at eingi bondi taki at vtkirkio meiri tivnd en 
af þeirri [sinní iðrdv*^) oc lavsa godzi oc þeirra manna tivnd 

lýsitoll sera hann heildur a sinn kost. 



*) [þessa articulis(!) baud wirdiligur herra jon biskup sigurdarson 
t^rcius in sinodo 456; [ur sinvm þingum sina frillu þegar hann keraur 
^eim 456; ') aunguer 456; *) sl. 4ö6; [fottrodizt aa jordu eda stein- 
um 456; *) [gavd uni graptar kírkiu 456; þar til er þeir giora at b, 
V. 456; «) § 5 sl. 456; ^) [taka guds likama 456; [kirkiu prestz j 
íangafostu at jata sic. neitazt 456; ^ ') [opinberan hordora 456; '^) [eigi 
allar 456; '^) sidan þeir eru amintir v. b. 456; '*) [fasta eign 456. 



792 SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAR. 1345. 



18. Jtera at hverr prestr eigi þat kerti [sem konur oíFra j 
kirkiogöngv sinni^). 

14. Jtem at bðrn skiUdv eigi skriptaz ne konur i kirkio 
leidaz eda liion saman vigiaz vLan at soknar kirkivm. 

15. Jtem at allir prestar officere einn veg oc neýti vars 
herra likama af patenv. 

16. Jtem at allir prestar eigi slopp oc korkapv innan. 
xij. manada sidan þeir vigiaz. 

17. Jtem at eingi prestr oleadi hinn sama mann optarr 
en vm sinn^) raed sama krisma. 

18. Jtem at hverr prestr leggi til spitals mork. 

19. Jtem at credo in vnvm segiz dagliga. in natali do- 
mini vsqve ad vltimvm diem octavarvm epiphanie inclvsive ex- 
cepto^) festo innocencivm. 

20. Jtem at devs^) vobiscvm segiz [ante secreta in missa 
cvm nvlla voce^). 

21. Jtem fyrirbavd hann at eta kiöt manadag oc þridia- 
dag fyrir gskvdag. 

22. Jtem at eingi eti kiðt at paskvm fýrr en hann hafi 
tekit gvds likama. 

23. Jtem fyrirbavd hann at katlar þeir eda kerolld sem 
bðrn skiraz i oc heilög krisma kemr vid skal til einkis annars 
bafaz þadan af. 

24. ®) Jtem skipadi hann at fyrir avstan lonsheidi oc fyrir 
vestan gilsfiörd skolo prestar allir tekit hafa krismv it seinazta 
a thorlaksmesso. En fyrir avstan iokvlsá a solheima sandi oc 
fyrir vestan hvita i borgarfirdi at ions messo baptiste en vni 
allan svniendinga fiordvng at vppstigningardegi, 

25. Jtem at allir kirkiosoknarmenn þeir sem færir ero 
skolo koma til soknar kirkio sinnar alla þa daga sem i sextan 
daga halldi oro*^). 

26. Jtem at eingi prestr segi messo vtan hia se. ij. 
menn oc kvnni annar hvarr at anza prestinvm i messvnni. 



*) [er konur ganga i kirkiu med ok þær oífra til ailtaris 456; *) 
xij. manQclum 456; nno b. v. 456; dominuB 456; [líigt j huerri 
mesBO ante secretam 456; *) § 24 kemr eptir § 25 í 456; ^) hér bætir 
456 inn í: Jtem at eingi prestr syngi burt paskadag. en fari annao dag 
j paskum ok gefí reidu folki sinu sem eigi raa tíl kirkiu komazt. 



1345. SKIPAN JÓNS BISRUPS SIGURÐÁRSONAR. 



793 



27. Jtem at prestar allir syngi tidir eda lesi i sloppi eda 
liorkapv forfallalavst. 

28. Jtem at allir prestar syngi heima at kirkio ottosðng 
oc aptansðng inar stærstv ha[tidir] vtan biskups skipan se odrv 
tviss] til. 

29. [Jtem at] prestar geymi at þeir gefi eigi gvds likama 
^ockorvm þeim manni sem eigi er biskupadr. en olie alla þa 
öienn sem gvds likama hafa tekit. oc eigi yngri en .xij. vetra. 

30. Gangi manna konur i kirkio ef þær vilia at paskvm 
oc hafi þær lettari vordit fyrir palmsvnnvdag. standi i kirkio. 
iiij. daga at paskvm ok taki gvds likama en fýlli sidan vti- 
stodv. 

31. Jtem at prestr sýngi hvergi i brott alla þadagasem 
1 sextan daga lialldi erv nema þeir vili til vtkirkna. 

32. Jtem prestvm Ivkiz ailt tida ofír sitt eigi seinna en 
friadaginn j fardogvm. Ivkiz eigi þa er vti ero fardagar Ivki 
sem fyfji. tivndar halld. 

33. Jtem at þeir se allir skylldir at f[astaj fostvnætr vm 
nianadi sem hann a, v. hvndrat fyrir hvern tveggia miss- 

^''a omaga sin þann sem hann er skylldr fram at færa. 

34. Jtem at biskup eigi þvilika sekt a ollvm rettnæmvm 
ordvm ef klerkar tala eda gera sem konungr a þegnvm sinvm. 

35. Jtem lofadi hann at hreinar kistvr se i kirkivm oc 
^önat þat sem hreint er oc eigi er vandr þefr af. sua þo at 
^igi verdi orvm at. 

36. Jtem skipadi hann at hvar sem afgiðf af hval eda 
^QnaRa heilagra daga veidvm verdr meiri en hvndrat þa se 
*^öiine skipt i fiora Ivti. sem annam skiptitivnd. En hvar sem 
^l" hvndrat at eins eda þadan af minni þa hafi fatækir meun 
^i^ir saman^). 



það seiit eptir kenir í 344, er úr skipan Eilífs erkibiskupa hinni 
^iklu byrjar með grænum upphafsstaf, en fyrirsögnin er nú máð af, 
^ Iiún hefir nokkur verið. Árni hefir ritað bér við «Ex statut[is] Eilifi 
'tc|»i]episcopi.. Eptir þennan kafla úr statútu Eilífs kemr kafli úr 
^tatútu Páls erkibiskups hinni síðustu, en þar eptir § 37- 40 úr skipan 
biakups, alveg áfast kaflanum úr statútu Páls; er því líklegt að 
^ hafi upphaflega staðið í skipan Páls, þó það finnist nú einungis í 
P^Bsu Bambandi. í 456 kemr næst skipan Gyrðs frá 1354, og eadar 
hér í því handriti skipan Jóns biskups með vissu 



794 SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAR. 1345. 

37. Eigi ma lik vera i k[irkio medan] hamessa segiz eda 
oniior m[essa en salujmeþsaj ok gefz eigi pax i sal[vmessvin 
sem i odrvm] messvm at vær megvm eigi s[amneyta davdvm 
monnvm] sakir þess at oss er [okvnnigt hvart þeir ero] sattir 
vid gvd eda eigi en [ver eigvm eingvm þeim at] samneyta sem 
eigi er [i satt vid hann ok eigi ma taka] gvds iikama. 

38. [Ef manni erj kent at hann bland[iz vid fenat einn- 
hvern. þat er firirbodit] hverium kristnvm [manni. þa sæki 
madr med] heimiliskvidar vi[tni. en sa syni med lyrittareijdi 
eda fari vtl[ægr. sva skal allra vtlegdarmalaj synia^). 

39. Ver[dr karllmadr eda kona hia stojdd þar sem k[ona 
piniz i barnbvrdi ok syniz þat] likar[a] at hon [megi eigi vid 
skiliaz eda lavs verda vid barnit. ok opinberaz] einn hverr 
lim[r a barninv med mannligri skepnv] ok sez lif i [þa avsi 
sa sem hia verdr staddr] vatn a þ[ann lim til varygdar ok segi- 
Ek ski]ri þik sk[epna gvds i nafni fodvr ok sonar ok] anda 
he[ilags. verdr þat barn lavst vid] modvrina [þa skal þat barn 
skiraz ok nefnaz sem onnor] bo[rn þav sem ef er a hvart adr 
ero skird]. 

40. Ef v[erdr if a hvart skirt erj eda eigi ok [se litit 
barninv. skiri med þessvm ordvm. Ef] þv ert sk[irdr. þa endr- 
skiri ek þik eigi. En ef] þv ert eigi sk[irdr þa skiri ek þik i 
naf]ni fodvr ok [sonar ok anda] heilags 



AM 354. Fol. bl. 36- 37 skinnb. c. 1400 (Skálholtsbók 
yngri). Prentuð í F. Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 85-87, en eignuð 
þar Jóni biskupi Haldórssyni; segist Finur biskup hafa haft tU 
samanburöar pappírsafskript ágæta, er hann haföi, og hefir þaö veriö 
bein afskript af AM. 186. 4to (sjá I). 

Statuta jons biskups. 

■ 

pessa articulos baud uirduligr herra jon biskup ]^ 



') ebr. Dipl. II, Nr. 105; hér endar skinnbókin getr verið 
vanti eÍDii eða tvo dálka, því að niestr hluti blaðsÍDs er rifinn af 
endilaungu. 



1345 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAK. 795 



synodo. eu herra gyrdr godrar aminningar staðfesti hans eptir- 
líoniandi tned aamþýkt lærdra manna sa prestastefnu. 

1. Jn príniis at huerr prestr skal lata brott or sinuni 

þinguni sina frillu innan fyrsta halfs manadar sem hann kemr 
heim, 

2. Jtem at eingir kirkiu vidir leggiz i onnur hus utan 
biskups orlof. 

3. Jtem at yfer einskis andads manz leidi gioriz eda 
pentiz krossar aa iðrdu eda steiniim til at þeir fottrodiz. 

4. Jtem at soknarmenn giore gard um kirkiu innan mau- 
s-ðar sidan þeir uerda £a mintir. ella sefciz þeir vt af kirkiu. þar 
^il sem þeir giora at. 

5. Jtem at huerr prestr leggi tii heiiagrar kirkiu decim- 
^Da partem omnium acquisitorum. 

6. Jtem til þeirrar kirkiu leggíz tiund af allri fasta eign 
sem hon liggr j sokninne. 

7. Jtem at þeir menn sem eigi ero heimafastir luki iysi- 
^oll þar sem þeir taka guds likama at paskum. ella missi 
þionostu. 

8. Jtem at þeir allir er eigi koma til prests neittiz at 
^^ka guds likama ja paskadag. 

9. Jíem skipadi hanu firir launfesting slika skript oc fe- 
Pinu sem firir opinberan hordom. 

10. Jtem aí hueR prestr eigi ser allar tidabðkr ocCDesso- 
Wædi oc kalek. innan fimm aara sidan hann uar uigdr. 

11. Jtem at allir klerkar leggi fiðlgeirunga innan 
Daanadar. 

12. Jtem at eingi bondi taki meiri tiund at kirkiu en 
þeirrí fastaeign oc lausagodzi oc þeirra manna tiund oclysi- 

^oll er hann helldr sa sinn kost þa xij manudi. 

13. Jtem at huerr prestr skal eiga kerti þat er konur 
^^^^ j sinne kirkiugðngu. 

14. Jtem at eigi skulu konur leidaz j kirkiu at bðnhus- 
edr born skiraz ne hion saman vigiazt oc huergi nema at 

soknarkirkiu sinne. 

15. Jtem at allir prestar officevi einn veg oc neýti guds 
l^'^ama af patenu. 

16. Jtem at allir preatar eigi ser slopp oc kórkápu innan 
naanada sidan hann uigiz. 



796 SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAR. 1345. 

17. Jtem at eingi piestr oleadi optar hinn sama mann 
en vm sinn sa xij. manudum oc ðngan framar en einn tima 
med sama krisma, 

18. Jtem at credo in unum segiz cotidie jn natali do- 
mini usque ad ultimam diem octauarum epiphanie. inclusiue 
excepto uno festo innocencium. 

19. Jtem infra octaua assumpcionis beate virginis et infra 
octaua ascensionis et infra octaua festum corporis christi, 

20. Jtem at huer prestr leggi mork til spitals. 

21. Jtem at dominus uobiscum segiz lagtj huerri coesso 
ante secretam. 

22. Jtem bannadi hann at eta kiot ai paska tima fyB 
en þeir tðki ádr várs herra likama. 

23. Jtem bannadi hanu at eta kiot manadag oc þridia 
dag firir ðskudag. 

24. Jtem at manna konur ef þær standa af sængaríör 
firir paska gange j kirkiu an kertis oc taki guds likáma » 
paskadag. oc se j kirkiu um alla paska. en standi sidan utan 
kirkiu eptir rettri tiltaulu. 



C. 

AM. 39. 8vo bls. 308—324 skinnb. c. 1470 (lögbók Báröar 
Gíslasonar í Vatnsdal), 

jnstitvtionem. 
Jí^ nomine domini amen. 

Anno domini. CD*'. ccc. xl. quinto jn crastino jacobi apo- 
stoli j skalhoUti jn sinodo skipadi virdvligr herra jon biskap 
med guds nad tercius med þui nafni med samþycki allra þeirra 
lærdra manna er þar vorv vid stadder þessa articulos sem 
hier fylgia. 

1. J fyrstu at huerr prestr lati a brutt sina friilu vr 
sinni sokn jnan halfs manadar a minnter. 

2. Forner kirkiv vider leggiz eigi j onnor bvs vtan med 
biskvps lofí. 



1345. SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐAHSONAR 



797 



3. Yfer eingis andads manz leidi geriz krosar. edur pentiz 
at fottrodaz megi. ' 

4. Soknarmenn buerrar kirkiu geri at kirkiugardi innan 
^aiiadar. sidan þeir verda aminter ella setiz vt af lieilagri 
kirkiu. 

5. Huerr prestr leggi til þeirrar kirkiu sem hann hefir 
^alidit hinn tivnda part af ollv þvi godzi sem hann hefer af 
henne aflat. 

6. Til þeirrar kirkiu lukiz tivnd af allri fasteign sem hun 
'^ggur j sokninni. 

7. Állir menn þeir sem eigi eru heimilis fastir ivki lysi- 
at þeirri kirkiu sem þeir eru at paskum. ella misdi 

þionvstu. 

8. f>eir menn sem eigi koma tii prestz at paskum at 
^^ta sig a langa fðstu. taki eigi guds iikama at paskum. 

6. Fyrir launfestingar skal þuilika skript setia sem firir 
fiornaenninga at frændsemi. 

10. Eigi skal prestr syngia. ij. messur vm dag at einv 
^litari naudsynialaust. skyllt er at .iij. se iola dag. 

11. Eingi a at leyfa synd. oc eingi at gera þo bodinn se. 

12. Vm þa eina bluti kyss hugur ðmbðn er madr er 
skylld, 

at vita. bioda bera skript firir bera synd enn ieynda 
^•^ript firir leyndan Iðst. 

13. Banna berliga j formæli a paakadaginn þionvstutekiv 
'^^erivm þeim er eigi hefir til skriptar geingit. edur veit a hendr 
^^6r leynda stora bluti. 

14. A þat skulu prestar minna alþydv oc bioda skylldu- 
%a at huerr madr falli a kne med vpp halldandi hðndum 
Þð-nn tima j messunni er prestrinn helldr vpp holldi oc blodi 
^^^^ herra iehsu christi oc bidi ser miskunnar oc se klykt til 
Þ^ss iafnan oc halldit vpp loganda kerti hia prestinvm. 

15. Eigi skal prestr bergia þui vatni" er hann þuærr 
^önati kalek med ef hann skal syngia adra messu sidar þann 
saina dag. lati diakn sinn bergia þui vatni. edur steypi j sac- 
^^^ivm, þui at eingi skal messu syngia nema fastandi. 

16. J)at er firirbodit at þeim monnum se gefin þionvsta 
*^Piuber]iga erv j frillulifnadi. nema þeir handsali firir kenne- 

^^öDi oc fyrir vottum at skilia eptir þui sem hann bydr. edur 
S^^ga saman ella Iðgliga. 



798 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONáR. 



17. Eingi madr ma ser konu fa skylldare at frændserrii 
edur sifskðpum enn at fimta manni se til annars þeirra at 
telia. Enn at fiorda manni af huorra tueggiv halfu er firir- 
bodit at fa. 

IS. Prestar eiga at minna a soknarmenn sina at þeir kunni 
rett pater noster. credo in deum. aue maria. Requiera eternaiu 
oc harn at skira þa er naudsyniar krefia oc profa þa þar af. 

19. Ecki eiga olærdir menn vatn at vigia. 

20. pat er oc fastJiga firirbodit at nockur skiri j odrv 
enn j vatni edur sio edur snio biæddum. þuiat eigi er skirn 
rett nema bædi sie vid haft uatn oc ord. oc þui er onýt hraka 
skirn þo at nðck[u]r hafi hana retta kallat. 

21. Verdr oc kallmadr edur kona hia stðdd þar er kona 
piniz j barnburdi, oc syniz þat likara at hun megi eigi vid 
skiliaz edur laus verda vid barnit oc opinnberaz einnhuerrliW 
a barninu eptir manniígri skepnv. oc s[e]z lif j. þa ausi sa sem 
hia verdr staddr vatni a þann lim til varygdar oc segi Eg 
skiri þig skepna guds. j nafni fod[u]r oc sonar oc anda heilas. 
verdr þat barn laust vid mod[u]rina. þa skal þat barn skiraz 
oc nefnaz sem ðnnor bðrn þau sem ef er a huort skirt er 
edur eigi. Og se litit at barninu skiri med þessum ordum 
þu ert skirdr þa endrskiri eg þig eigi. Enn ef þu ert eig* 
skirdr þa skiri eg þig j nafni fod[u]r oc sonar oc anda 
heilax. 

22. pat barn sem madr helldr undir skirn. skal eigi 
hinn sami hallda þui vndir hiskups hðnd utan naudsyn. 

23. Eingi prestr olei hinn sama mann optarr enn vna 
sinn a xij. manudum. edur med sama krisma. Trui eg oc þði'f 
vinna þo at madr se eigi optar oleadur enn þrysuar ^ 
æfi sinni. 

24. Eigi ma sa taka guds likama sem eigi er biskupadi*. 

25. Olea ma alla þa menn sem guds iikama hafa tekit. 
oc eigi yngri enn. xij. vetra. oc ef med skynsemi kunna a*- 
beidaz. ella fari þat eptir radi -soknar prestz. 

26. í>au ein hion skulu prestar saman vigia sem brvd- 
guminn var eigi fyrr eigin kuæntur. oc su kona sem ^^S^ ^'^^ 
fyr manni gipt. 

27. Lik skal nidr setia skirdag firir messu. Enn a langa 

friadag eigi. 



1345. SKIPAN JÓNS BSKUPS SIGURÐARSONAR. 799 



28. Laugardag firir paska skal setia nidr lik eptir messu 
oc syngia eigi salumessu. 

29. Paskadag skal eigi lik nidr setia oc eigi messu 
syngia. 

30. Annan dag paska ma lik nidr setia oc syngia salu- 
Daessu. 

31. Alla löghelga daga er rett at bua vm lik oc gera at 
kistu. edur barir. oc med at fara oc grafa. nema þa daga sem 
fyrr vorv greindir. 

32. Joladag skal eigi lik iarda. 

33. Ef íinnz af Jikama kristins manz þa skal syngia allan 
liksöng yfer ef merki sier huort verit hefir karlmadr edur 
líona oc viti menn vist at sa edur su atti löghelgann gröft at 
heilagri kirkiu. 

34. í>o at höfut finniz af manni eitt saman þa a yfir þui 
syngia. Enn þo at hðfut [fjinniz eigi af manni oc bereskyn- 

samir menn kenzíla likam. þa skal hinn andadi eigi missa 
firir þat embættis sins. Enn ef einn huerr limur. hðnd edur 
fotur edur nöckut annat bein edur holid finnz sierliga. þa er 
^igi greint huort þar skal yfir syngia edur eigi. enn þo se allt 
J kirkiugardi grafit þat er finnz af likam kristins mauz ef sa 
^■tti at kirkiu at liggia. 

35. Effinnz af liki kristins manz vti eins huers stadar oc se 
^uo miög vanadr likaminn at eigi siai getnadarlimina. huort 
karlmanz lik er edur konv. enn menn viti vist at sa edur su 
sem vti vard atti at kirkiu at liggia þa a yfir at syngia. Enn 
þat er eigi greint huort yfir konu skal syngia edur karlmanni, 
Eíin þar sem ef er a huort er. truir eg karlmanz tegvndina þvi 
^ier firir eiga at setiaz. þuiat hun er hueruitna j helgum ritn- 
^ogum firir huort tueggia sett. 

36. Einn veg skal liksaung syngia yfir hueriv barni þui 
sena heilaga skirn hlytur sem yfir rosknum manni þuiat undir 
^llt bænahalld þat sem íyrir fram lidnvm monnvm er skipat 
^^ga felaz þeirra kristinna manna salir sem meir þurfa bæna 

uiota enn bðrnin. Enn eigi true eg framar skyllt vera at 
^y^gia salumesso yfir bðrnum ðndödum enn likar. 

37. J>ar j kirkiu skal huert lik iarda sem formadr 
stadarins edur soknar prestur edur sa er yfir syngur kuedr aa. 



800 SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGUKÆ)ARSONAR. 1345. 

38. Jafndýr eru oll \eg j kirkiugardi. huort sem þau erv 
nær edur fÍR kirkiu. 

39. Talga ma krisma spyt[u]r nær er vill oc iafnanvel 
ioladag oc paskadag oc suo barn at skira. 

40. Huerr profastr kalli saman alla presta j sinv vmbodi 
þa er hann kemur heim af presta stefnu oc opinberi firir þeim 
greiniliga alla þa articulos^) sem a prestastefnu vorv skipadir 
00 fai þeim ollvm in scriptis. 

41. Huerr preslr skal eiga innan fyrsta sars sins prestZ' 
skapar korkapu med slopp. edur innan tueggia aara. ella luki 
halía mork fiiir huort sem missir, Enn messoklædi oc kaleik 
oc allar tidabækr innan v. ara oc luki. xij. alnar firir hueria 
bok er missir, suo firir huert messuklædi oc kalek oc missi 
oí'ficium sacerdotale suo ieingi sem hann a eigi. 

42. Huerr profastur taki vt krisma vin oc hueiti afskal- 
hollte oc skipti huorr millum presta j sinv vmbodi. enneingum 
tai [hann] odrvm. # 

43. Prestar oc diaknar skulu aunga lausung a ser syna 
edur ieikaraskap j klæda bunadi sinvm. bere huorki stickhnif 
ne tösk[ujr. edur dregla hvfur opinherliga. 

44. Eingi prestr hafi messuklædi edur kaleik j þing utan 
med þess orlofi er kirkiu vardueitir. 

45. Huerr bondi er skylldr at íæda mann med presti 
iafnuel þo at hann se ridandi fra CDichaelsmessu oc til kros- 
messo a vor. Enn prestr er skylldr at hafa þann mann med 
ser at honum se íul] fylgd j oc hann se þa betur færr enn adr. 
oc sa þioni honum j messu. Enn heima bondi fai mann til þa 
er madr fylgir eigi presli. 

46. Heytolh' skai lukaz fyrir marivmessudag sidara a 
sumarit. Enn sa prestr sem eigi vill taka millum messudaganna 
Iðgliga til bodinn. hafi eingan heytoU oc se sektalaust. Enn sa 
er eigi vill luka j settan tima. gialldi presti þeim sem hann 
helldr firir. iij. avra. 

47. Suo skulu prestar Ivka matgiafir firir oll sin hion 
þau sem þeir hallda a sinn kost sem Jeikmenn. iafnuel a 
sumar sem a vetur þa er skylld uatnfasta stendr yfir. 



nrticulis, hdr. 



1345. 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAR 



801 



48. CDatgiafir skulu lukaz firir þa meDn at eins sem 
prestr eda bondi hallda a sinn kost vm. xij. manudi eptir 
skylldu sinni oc sa bunadur ma eigi þarnaz. 

49. J þui profastzdæmi leysiz huerr oc taki skript firir 
btot sÍD sem hann braut at. þo at j annars vmbodi kvnni opin- 
bert at verda. 

50. J>uilik þyrmsl erv ðU a bænahusum oc þuilikr rettr 
sem biskup lofar saung at sem a soknarkirkium. suo at 
tuerr sem þadan tekr annars manz godz med stulld. grip eda 
^ani. eda nockurs konar ofvalldi. falli sa j bann af sialfu 
^erkinv. 

51. f at er tueggia aura sekt ef bondi sækir eigi. iij. 
svnuvdaga soknarkirkiu sina samfast. Enn ef hann er suo. vj. 
svnnvdaga at hann sækir alldri a þeim tima soknar kirkiu 
sina. þa er hann sekr halfri mðrk oc vt settr af heilagri 
kirkiv. 

52. Allir kirkiu soknar menn þeir sem færir erv skulu 
koma til soknar kirkiv sinnar alla þa daga sem j sextan daga 
halldi eru. 

53. Manna konur ef þær standa vpp af sængarför firir 

Paskadag gangi j kirkiu aan kerte oc taki guds likama a paska- 
dag 

oc se j kirkiv vm alla paska oc standi sidan vtan kirkiu 
^Ptir rettri tiltðlu. 

54. Fiora tögv daga skal huerr kona vtaii kirkiu standa 
^ptir barnburd enn eigi leingur. Ganga ma hun fyrr j kirkiu ef 
henne likar at hinvm hæstum hatidum ef manadr er fra lidinn 
^arnburdinvm, 

55. J>a er prestr leidir manz konu j kirkiu. stðckui hann 
^ hana vigdv vatni oc taki j hðnd hennar hægri leidandi hana 
^ön med liosi oc med þessum ordum. Jngredere in templum 
^omini ut purificata a vicijs omnibus digne possis accedere ad 
^ltare domini dei tui. amen. 

56. CDanna konur at eins skal j kirkiu leida med log- 
^^da kerti þær er börn eiga med bondum sinum. enn allar 
^drar med eingu kerti. 

57. Huerr prestur eigi þat kerti sem konur offra j kirkiu 
S<^íigv sinni. 

58. Ef kona sykiz af sængar reýckiu. þa se henne eigi 
^ipi- isi. n. B. 51 



802 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAR. 1345. 



neitat olian ef hun er eiginkona. Enn frillu neitaz. nema sa 
iati at eiga hana sem til hennar hefir tekit. Eda hun iati skiln- 
adi vid hann ef henne batnar. 

59* Ef su kona andaz fyr enn hun se j kirkiu leidd er 
barn atti vid bonda sinvm. þa se kona leidd j kirkiu firir lik- 
inu med loganda kerti. 

60. Huert þat lik sem at kirkiu a at liggia er lofat j 
kirkiu at bera oc syngia þar liksaung yfir. 

61. Prestum lukiz allt tida ofifur sitt' eigi seinna enn fria- 
daginn i fardögum. Lukiz eigi þa er vti erv fardagar taki sem 
fyrir tiundarhalJd. 

62. par erv allir skylldir at þurfasta fðstunætur vm xij. 
manadi sem hann a. v, hundrut firir huern tueggia missera 
omaga sinn, þann sem hann er skylldr fram at færa. 

63. Eingi bondi taki at vtkirkiv meiri tiund enn afþeirri 
sinni iðrdv oc lavsa godzi. oc þeirra manna tivnd oc lysistoU 
aem hann helldr a sinn kost. 

64. Eigi skulu bðrn skiraz ne konur j kirkiu leidaz eda 
hion saman vigiaz vtan at soknar kirkiu. 

65. Fyrirbodit er at eta kiðt manadaga oc þridiadaga 
fyrir ðskvdag. 

66. Eti einge kiðt at paskum fyrr en hafi tekit guds 
likama. 

67. Katlar þeir oc kerolld sem bðrn skiraz j oc heilög 
krisma kemur vid skal til eingis annars hafaz þadan af. 

68. Lofat er at hreinar ki8t[u]r se j kirkivm oc annat 
þat sem hreint er oc eigi er vondr þefuv af. suo þo at eigi 
verdi orvm at. 

69. Huar sem afgiöf af hual, eda annara heilagra daga 
veidvm verdr meiri. enn hundrat. þa se henne skipt j fioi'^ 
hluti sem annari skiptitivnd. Enn hvar sem er hundrat ateins. 
edur þadan af minni. þa hafi fatækir menn einir saman* 

70. Fasta skal tueggia postula messu philippi oc iacobi 
ef berr a gagndaga. Enn hafa tuimællt krossmesso. nema beri 
a miduikudag firir ascensionem. vinna eigi leingur enn til 
midsaptans firir huorn tueggia messodaginn. 

71. Ef Iðgtekna messudaga berr a friadag a jolafðstu þa 
er lofat huitt at eta oc einmællt. Enn ef þa berr a miduiku 
daga jolafostunnar. þa er lofat tuimællt at eta oc eigi kiöt. 



1345. 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SlGURÐAKSONATl. 



803 



72. Eigi skulu prestar gefa leyfi rutnhelga daga þo at 
tidahalld se mikit, þa daga sem adr er alþydu fasta skylld. oc 
^jgi föstu natta leyfi nema Iðgtekna daga oc friadag j paska 
vikv. 

73. Huerr sa prestr er hion skal saman viga. þa skal 
hann lysa adr. iij. drottins daga huern a bak odrum j sðng- 
husdyrum at sa madr vill þeirrar konv fa. oc ef nðck[u]rer sa 
þar er viti a uera trændsemi edr sifskapi þa beri hann þat vitni 
vrn adr enn festar edr brudkaup se. 

74. Prestur skal oc heyra iayrdi konunnar naudungarlaust 
9t hun samþyckir þann mann at eiga, 

75. í^ui er sett at þrysuar se lyst j heilagri kirkiv firir 
Mona samgang adr brullaup er gert at þeirra hiona börn er 
benne hallda vpp erv arfgeiug eptir fod[u]r oc mod[ur] suo 
sem eiginnar konu bðrn. þo at þar finniz a Iðgligir mein- • 
l>ugir sidar meir. Enn þeirra hiona bðrn sem þessari lysing 
lata eigi vpp hallda oc profaz þeirra j millum Iðgligir mein- 
tíugir sidar meir. verda alldri arfgeing suo sem getinn j mein- 
bugum. 

76. Huerr madr sem ser festir mey edr könu at guds 
Iðgum er skyldur at gera brvllaup til hennar. innan þeirra 
iisestv. xij. manada sem haun hefir fest hana. 

77. Eigi ma lik vera j kirkiv medan hamessa segiz edr 
ðnnor messa enn salumessa. oc þui gefz eigi pax j salumessu 
sem j odrum messum at vær eigum eigi ai samneyta daudum 
ííionnum sakir þess at oss er okunnigt huort þeir erv sattir vid 
gud edr eigi. Enn ver eigum eingum þeim at samneyta sem eigi 

j satt vid hann. 

77. Ef manni er kent at hann blandiz vid fenat einn 

^uern. þat or firirbodit huerium manni. þa sæki armadr med 

lioimiliskuidar vitni. enn sa syni med lyritareidi edr fari vt- 
lægr. 

suo skal allra vtlegdar mala synia, 

79. Klerkar allir leggi af fiðlgeirunga jnnan manadar. 

80. Allir prestar officere einn veg oc neyti vors herra 
íikama af patenv. 

81. Huerr prestr leggi til spitals mðrL 

82. Fyrirbodina er prestum alh' osæmiligr fiarafli oc 
^^upskapur sa at kaupa nðckðrn hlut til þess afla at hann seli 
þat sama dyrra vt aptur. 

51* 



804 



SK.IPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAK. 



1345. 



83. Eigi skulu lærdir menn taka vmbod til nðkkorar 
kæralu edr standa a stefnum firir leikmannadomi vtan sæki 
sinn rett. edr kirkiv sinnar. edr þeirra annara er lögin bioda. 
firir eckiur eda bðrn föd[u]rlaus edr frændr, 

84. Klerkum ollum er fastliga firirbodit undir bannz pin^ 
j nðckðrvm domvm at sitia edr doma edr bref at rita eda j 
nðckðrvm radum eda reidum eda samþykt vera vm liflat eda 
lima manna. 

85. Eigi skulu lærdir menn vitni bera eda nðckura eida 
sveria firir leikmonnum eda leggia sig undir þeirra dom nevm 
nðckurn hlut eda nðckurs annars vtan biskups orlof. 

86. Eingi prestr eda klerkr skal sueria eida leikmanni 
eda leggia sig eda sin mal vndir leikmanna dom vtan rad 
biskups sins. 

87. Lærdum monnum er bodit at þeir skulu hreinliga 
lifa oc hafa gott oc sæmilgt medferdi j oUum hlutum. varaz 
skulu þeir alla breytni j klædnadi sinvm bædi at lit oc 
skurd. J yfir klædvm sinvm ollum skulu prestar einlit klædi 
hafa allz kyns vtan eigi gult. raudt. giænt. eda röndott, 
skegg sitt oc krvnv skulu lærdir menn lata raka suo opt sein 
þarf oc harskurd kringlottan suo stutt at eyrna snepill syniz. 
eda luki mörk. 

88. Fyrirbodit er ollvm lærdum monnum fastliga vndir 
bannz pinv at giðra nðck[u]i' kaup eda skilyrdi eda taka ved 
eda krefia nöckurn mann firir pvsan. jardan eda olean. eda 
nðckut sitt starf eda prestligt embætti er huerr er skylldr at 
gera kauplaust. Enn krefia ma hann sidan forna skylldu. oc 
taka med þðckum huetuetna þat sem huerr viU med godv 
gert hafa. 

89. Lærdum monnum er fyrirbodit at sitia þau brullaup 
er eigi hefir adr lyst verit. Enn huerr er at þui verdr kendr þa 
skal biskup suspendera hann ab officio vm. iij, ár. oc eigi 
meiri refstar von ef biskupi litz epter malavðxtum. 

■ 

90. Suo er oc fyrirbodit sub pena suspensions at syogia 
pvsvnarmessu yfir konum er þær giptaz oc yfir eingvm nema 
iungfrvm einvm. 

91. Eigi skulu prestar reka leikmenn vr kirkiu noma 
opinberar sakir se til þær sem þeir vita visan vilia biskups til. 
eda hans umbodzmanz. 



1345. SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAR 



805 



92. fat er fastliga fyrirbodit at nðck[u]r late sem hanu 
syngi messu ef hann ma eigi syngia. eda hann veit at hann 
vantar nðck[u]r þau fðng sem skyllda krefur at hofd se. 

93. Ef opinbert verdr saurlife prestz med barngetnadi þa 
skal hann lcggia messusðng þar til er hann finnr biskup. eda 
hans vmbodsmann ok tekr skript oc yfirbot. 

94. Eingi prestr segi messu vtan bia sie. ij. menn oc 
'^'inni annar huor at anza prestinum j messunni. 

95. Allir prestar syngi tidir eda lesi j sloppi eda kor- 
forfallalaust. 

96. Prestar allir syngi heima at kirkiv ottvsaung oc 

^ptansðng hinar stærstu hatidír. vtan biskups skipanir se odrv 
via til. 

97. Syngi prestar huergi j brvtt alla þadagasemj sextan 
daga halldi erv. nema vili til vtkirkna. 

98. Krismv skal huerr prestur nya taka sa huerium .xij. 
^anudum. suo at firir austan lonsheidi oc firir vestan gilsfiðrd 
skulu prestar allir tekit hafa krismu it seinzta a thoiiaks- 
^^ssu. Enn firir vestan iokulsa a solheimasandi oc firir vestan 
buita j borgarfirdi at ionsmesso baptiste, Enn um allann svnn- 
lendinga fiordung at uppstigningardegi. 

99. Biskup a þuilika sekt a oUum rettnæmum ordum ef 
'^lörkar tala. eda gera sera konungr a þeguum sinum. 

100. Prestr skal iafnan til reidu vera hveruitna sem bann 
^^fdr kuaddr Iðgliga at skira barn. eda fara j naudsyn til siuks 
^anz, Enn ef hann firir nemz kuaddr oc deyr barn oskirt edr 
siukr madr oskriptadr þa se hann ipso facto suspensus ab of- 
fi^io et beneficio oc godz hans þat sem hann hefir aöat a 
kirkiunni j biskups valldi. Suo framt sem skynsamliga er j moti 
farit presti. huort sem hann þarf a sio edr landi at fara. oc se 
^afnvel heim reiddr sem heiman. oc suo at hann þurfi eigi 
^^alfur at roa. 

101. Prestr skal huern tima er hann ferr vm herad at 

^^udsyn til siuks manz hafa med ser uiaticum hreinlega geymt 

i handbok oc bera sialfur a briosti sinv. bædi til kirkiu oc 

' eigi odrvm j hendr fa vtan prestr se at vigslu eda 
uiakn. 

102. Prestr skal eigi gefa þionustu utan biskups orlof 
CKrum manni þeim sem i stormælum er, eda opinberum 



806 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAR. 1345. 



glæpum fyrr enn þeir bæta eptir Iðgum sin afbrot oc annars 
soknarmanni naudsynialaust. Enn ef odrvuis gerir. gialldi bisk- 
upi halfa mork nema hann uerdi krafdr at veita sivkum manni 
þionustu j annars prestz sokn. þa skal hann fara til bans oc 
veita honum naudsynia hialp. 

103. Fyrirbodit er at nðck[u]r prestr dirfiz at segia messo 
a nöckuru dag fyrr enn [hanri] hefir adr rækiliga sungit ottv 
sðng de tempore. 

104. Huerr prestr er at þui verdr kendr at hann lockar 
eda teygir nðckurn siukan mann eda heilan vr annars kirkiu 
sokn at kiosa at sinni kirkiu ser leg. þa er hann skyldr aptr 
at færa til soknar kirkiu þat lik med fullnadi er þui liki fylgd^ 
oc suo skal huervetna er nÖck[u]r prestr tekr lik vr annars 
kirkiusokn. vtan pilagrima og vegfarandi menn. 

■ 

105. Vtlenzka menn ma ) þeirri kirkiusokn iarda sem þd'^ 
andaz. ef þeir gera eigi adra skipan firir ser. 

106. Prestar allir er kirkiur vardueita oc curam hafa tekit 
af biskupi. hafa fult ualld huerr j sinni sokn at setia skriptií' 
00 leysa soknarmenn sina af ollum leyniligum syndum oc mis- 
giordum skriptbornvm vid sig. Enn j þessum einvm atburd- 
um skal til biskups visa og eígi ðdrv vis afleysa, leyniliga eí 
leynt er. 

J fyrstu ef nðck[u]r hetir fallit j bann þat sem Iðgin lia 
biskupi einum af at leysa sem er ef nðck[u]r hefir lag^ 
heiptuga hðnd a klerk eda klaustramann. 

Annar. Hueruitna sem finnz inregularitatem contractato 
sem er ef nðck[u]r lærdr madr. prestr. diakn, eda subdiakn 
hefir sungit eda þionustu ueitt eda embætti j kirkiu in maion 
excommunicacione ef nðck[u]r hefir hlaupit eda yfir gleynit 
sinum vigslum eda tekit vigslur af odrum biskupi orlofslaust. 
vtan sa se daudvoni er til skripta gengr. eda miðg siukr pa 
ma huerr prestr firir allar syndir aflausn gefa skriptbornar 
med þui skilordi sem fyr segir ef honum batnar. 

107. Enn ef prestr ryfr skriptamal oc uerdr at Þ^^ 
sannur. þa se hann tekinn af vigslum oc settur j hit bardazta 
klaustr oc geri þar æfinliga idran oc hafi biskup fe hans. 

108. Siukum manni skal enga skript setia. vtan heyia 
skriptamal hans oc segia suo. í>u skalt fulla tru oc von 
oc akall hafa til allzvalldanda guds at hann vili fyrirgefa 



1345. SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONÁR. 807 

þier oll þin afbrot oc kalla þier til arnadarordz iungfru sanctam 
öaariam oc alla guds helga menn oc gef fyrir sal þinni slikt 
sem gud skytur þier j hug. adra skrift set eg þier einga. utan 
þier batnar kom til min sem fyrst. oc teli fyrir honum sem 
innvirduligaz at hann idriz sem hann orkar oc leggi hðnd a 
hðfut honum oc gefi aflausii sem fyrr segir, 

109. Lysa skulu prestar huern tima j langa fðstu. einkan- 
'iga fyrir soknarfolki sinv at huerr madr karl oc kona er sam- 
^izku alldr hefir til. skal it minzta einn tima a, xij. manvdum 
til skripta ganga vid soknarprest sinn. oc þui at eins vid annan 
^-t soknar prestr hans lofi. 

110. Ok ef vtansoknar madr. nema pilagrimar eda veg- 
farandi raenn se komandi til skripta til nðckurs prestz orlofs- 
'aust. þa segi prestr Íionum þegar at hann hefir huorki valld 
W at leysa hann ne binda oc visi honum suo aptur til soknar 
prestz sins. 

111. Eingi prestr skal heyra skriptamal þess manz er 
hann veit j banni vera fyrr enn hann er leystr af þeim sem 
öied Iðgum a hann at leysa oc þar med skulu prestar fyrst 
eptir leita j skriptamalum þar næst huort hann kunni credo oc 
pater noster oc aue marie oc biodi at þeir nemi sem fyrst er 
öigi kunna adr. 

112. Eingi prestr skal j skriptamalum biod^ nðckðrum 
eda til leida at hann sveri eida. eda trulofi at hann skuli þa 
eina hueria synd skriptborna alldri optar gera. Einkannliga þær 
sem sizt ma uaraz. þuiat ef hann gerir sidan j moti iatan sinni 
þa brytr hann tuifallt. 

113. Kenna skulu prestar þeim sem til skripta ganga huersu 
þeir skulu tii ykripta ganga at þeir segi suo sin afbrot at 
þeir rægi sig enn eingan annan nefniliga. vtan syndinni sesuo 
hattat at hann megi eigi hana odruvis segia. sem henda kann 
at hann hefir haft systr sina. eda þuilikt annat oc at þeir 
skripiberi med sannri idran allar sinar syndir oc misgerdir oc 
%ni eingvi). 

Hér endar sliinnbókin, og getr hér vantað nokkuð aptan af. 



808 



SKiPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAE. 



1345. 



Ð. 

I. 

ÁM. 688C. 4to bls. 1 skb. skr. 1479. Næst á eptir kemr 
skipan Gyrös frá 1354. 

4 þeir gera at. 

5. Jtem at til þeirrar kirkiu lukizt tivnd af allri fasta 
eign sem hun liggur j sockninni. 

6. Jtem at þeir menn sem eigi ero heimilisfastir luki 
lysistoll þar sem þeir taka Guds likama at paskum edur raisse 
þionuztu. 

7. Jtem at ollum monnum þeim sem eigi koma til kirkiu 
prestz j langa fostu. at iata sig neitaz at taka guds likama at 
paskum. 

8. Jtem at þuilik skript se fyrir launfesting sem fyi'ii' 
opinberan hordom. 

9. Jtem at allir prestar eigi allar tidabækur COessuklædi 
oc kalek jnnan íim mra fra þvi er hann er uigdur. 

10. Jtem at allir klerkar leggi af fiolgeirunga jnnan man- 
adar sidan þeir ero aiminter. 

11. Jtem at eingi taki meiri tiund at utkirkiu en af 
þeirri fastaeign oc lau'sa gozi oc þeirrra manna tiund oc 
lysitoll er hann helldur aa sinn kost vm þa xij. manudi, 

12. Jfcem ath hver prestur eigi þat kerti er konur ganga 
j kirkiu med oc þær ofFra til alltaris. 

13. Jtem eigi skulu konur leidazt j kirkiu j bænhusum 
eigi born skirazt eigi hion saman uigiazt oc huergi nema J 
socknar kirkium. 

14. Jtem at allir prestar offlceri einn ueg oc neyti uors 
herra likam af patenu. 

15. Jtem at allir prestar eigi sier slopp oc korkapu innan 
xij, manada sidan hann er uigdur, 

16. Jtem at eingi prestur oleadi optar enn sama mann 
en um sinu sa xij. manudum. 

17. Jtem ad in purificatione sancte COarie et inveneracione 

segiz eigi huic. 

18. Jtem at credo in unum segiz cotidie in natale 



1345. 



SKIPAN JÓNS BíSKUPS SIGURÐARSONAR. 



809 



doDQini usque ad ultimam diem octauamm epiphanie. inclusiue 
Gxcepto uno festo innocencium. 

19. Jtem at hver prestur leggi mork til spitals. 

20. Jtem at dominus uobiscum segiz lagt j huerri messo 
ante secretam. 

21. Jtem fyrirbaud hann at eta kiot aa paska tima furr 
öon hann tekur adur gudz likama. 

22. Jtem bannadi hann at eta kiot manadag oc þridiu- 
"^ag næsta fyrir oskudaginn. 

23. Jtem ef manna konur standa af sængarfor fyrir paska 
gangi j kirkiu sine cera oc se j kirkiu um paska uiku oc taki 
guds likama sa paskadag enn standi þær utan kirkiu eftir 
mxi tiltolu. 

24. Jtem at engiv katlar edur kerolld se til annars hofd 
þau sem baurn ero J skird. 

25. Jtem at allir soknarmenn komi til kirkiu alla þa 
^aga sem j xvj daga halldi ero oc færir erv. 

26. Jtem at eingi prestur syngi burt paskadag. enn fari 
^unann dag j paskum oc gefi reidu folki þvi sem eigi ma tii 
líirkiu komazt. 

27. Jtem at eingi prestur segi messo suo at færri se hia 
^ön. ij. oc kunni annar at suara prestinum. 

28 Jtem at prestar lesi tidir sinar edur syngi j kirkiu 
^orfallalaust oc hafi medan slopp edur korkapu. 

29. Jtem at allir prestar syngi heima j kirkiu sinni ottv- 
^s-ungua oc aptansaungua hinar stæztu hatidir utan biskupa 
^kipanir standi annann ueg til. 

30. Jtem at prestar geymi at þeir gefi aungum þeim 
^anne guds likama edur olean er eigi [er] adur biskupadur. 

31. Olea skal alla þa sem guds likama hafa tekit, taki 
^kynsom born x uetra elligar eigi. 

32. Jtem at prestur syngi eigi j burt til bænhusa alla 
t*a daga sem j sextan daga halldi ero, enn syngia skulu þeir 

kirkna. 

II. 

AM. 688C. 4fco bls. 3—5 skb. skr. 1479; AM. 456. 12rao bls. 
Í^I^-^^^S skb. skr. c. 1480 (hér fylgt), og er hér næst á undan skipan 
^"hjálms kardínála frá 1247, en þar á undan skipan Gyrðs frá 



810 SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGDKÐAESONAB. 1345. 



1354. í 688 er skipan Gjrðs frá 1359 næst á undanþessum klausum. 
Sumt af þessu^ svo sem 4 og 6 kemr alveg heim við það, sem Btendr 
í C-textanum af Skipan Jóns biskups Sigurðarsonar og svarar 4 hér 
til § 53—56 þar, en 6 hér til § 27 36 þar. Einnig svara tvser 
næst síðustu greinarnar í 5 til § 89 — 90 þar, sem aptr svarar til 
§ 40-41 í skipan Eilíís hinni miklu (1323—48). Fyrri hlutinn 
af 6 stafar og frá skipan Eilífs, Ánnar kaflinn hér svarar nokkurn- 
veginn til niðrlagsákvæðanna í § 5 í skipan Eilífs og til § 21 í 
C textanum, Fyrsti kaflinn hér svarar aö efni nokkurnveginn til 
skipanar Arna biskups Jjorlákssouar frá 1369 (Dipl. Isl. II, Nr. 7): 
A § 11 og B § 15 og D § 5. Fyrri hluti íimta kaflans hér virö- 
ist hafa stoð sína í Kristinrétti Arna biskups (sbr. kap. 19). En 
þriðji kaflinn er orðrétt skipan sú. sem hér að framan er eignuð 
Árna biskupi Jorlákssyni og heimfærð tii 1269 (Dipl. Isl II, Nr. 
13). fað er því tvent til, að annaðhvort or það tilvilviljun, að 
þessar klausur standa hér saman í handritunum og að einhver laga- 
safnari hafi tínt þær saman og raðað þeim niðr rétt scm af hend- 
ingu. ellegar þá að þessar klausur haíi allar staðið í skipan Jóns 
biskups Sigurðarsonar Irá upphafi,og gæti það verið og er í sjálfn 
sér ekki ólíklegt, lir því að sum önnur handrit (einkum C og 
taka upp niikiö af því sama. Að skipan Árna biskups frá 1269 
um holdtekju barna stendr hér orörétt, þarf í sjálfu sér ekki að vera 
kynlegra, en að Jón biskup hefir samþykt ýmisiegt annað úr skipuu- 
um hans. Áð öðru leyti læt eg þetta liggja milli hluta, en iæt þetta 
fylgiast hér aö, og sakar það ekki úr þvi aö eptir þessu handriti 
hefir ekkert af þessu verið prentaö fyrri, og af því aö það er als- 
endis óvist, hvort þessi skipan Jóns Sigurðarsonar sé í nokkurri ai 
öllum þeim útgáfum, sem hér eru prentaðar nú í sinni upphaflegu 
mynd, svo að leggja verör fram hér alt sem snertir hana aö ein- 
hveriu leyti, og hægt er við aö koma. 

1. vm barn skirn. 

Ef barn þat sem skemmri skirn uar skirt er lifanda fsert 
presti oc profar hann þat rettliga eptir heilagrar kirkiu skipan 
skirt hafa uerit. þa leidi hann þat þegar j kirkiu utan priDQ- 
signan. segiando jngredere in templum. leg[g]i oleum sanctam ^ 
briost oc hals sine jnterrogacione, abrenuncias sataue etcetera. 
segiandi et ego lineo [te] oleo salutis et cetera. ocleggi crisma j 
hofud oc segi. Deus et pater. oc færi sidan barn i akirnar kuíi 
segiande. accipe uestem candidam. þa fai hann þui loganda 
uaxkerti j hægri hond oc segi. accipe lampadem oc giore þetta 
allt epter þui sem j handbok er til noterat. 

2. vm barn skirn. 

Ef prestur efazt huort at barn er skirt annat huort af 
ordum þess er skirdi. edur þeir berma tuefallt fra sem bia 
uoro. j þessu efni primsigni prestur barnit oc skire med þess- 



1345 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGUEÐARSONAR. 



811 



um ordum si bapíizatus es non te rebaptizo. sed si baptizatus 
non es ego baptizo te jn nomine patris et cetera. oc giore allt 
sidan sem uant er. jafnuel ma skira born j sio sem j sætu 
^atni oc suo ma bræda js edr. snio at þat uerdi at uatni. enn 
J aunguum log odrum. edr annars hattar uokua skal barn skira. oc 
þui er onyt hraka skirn. a huerium degi oc sem þarf jafnuel 
loladag oc paskadag ma barn skirazt suo oc at telgia crisma spytur. 

3. vm hoUdtekiv barna. 

Tolf uetra gomul born skulu taca corpus domini skyllduliga 
oc kunna uel. credo in deum. pater noster. oc aue maria oc 
barnskirnar ord. suo er oc soknar prestur skylldur at kenna 
þeim oc ollu sinu þinga folki at jata sig rækiliga oc synder 
sinar oc fara med sic rækiliga. þa er þau hafa nytekit guds ' 
íikama. þau ein born mega taca corpus domini. x, uetra gomul 

likar. sem a kirkiubæium upp uaxa oc graptarstadur^er. oc af 
skynsðmum monnum fædazt oc sialf ero grein[d]ar god. oc hafa 
^arga þa hJuti sed oc heyrt oc numit. sem til skynskemdar oc 
^^ilagrar truar heyra. Eigi þarf til þess at slægiazt at nockur 
^orn taki guds likama yngri en tíu uetra. huerar skynsemi edr 
^ams sem þau ero. Jafngomul skulu born taka corpus domini 
sueinar oc meyiar. huort sem þau taka tiu uetra edr tolf. 
Þuiat huergi er med oss skrifat logmal til þes at pilltar taki 
y^^gri enn meyiar ellri odruuis en þat fari epter skynsemd 
huorra. oc radi soknar prestur meir en bondi edr husfreyia. 
'^uer oc er duelr. xij. uetrum leingur. edr. dregr framar j oueniu 

skriptazt eigi edr taka corpus domini þa er hann utiægr oc 
'^uer peningur sa er hann m^). 

4. hvenar giptar konur. 

Manna konur ef þær standa upp £a af sængar faur firir paska. 
S^ugi j tírku mn kerti oc taki guds likama a paskadag oc ;se 
3 kirkiu um allapaska oc standi sidanutan kirkiu epter rettri tiltolu. 
fioretigi daga skal huer kona utan kirkiu standa epter barnburd en 

leingur. ganga ma hon fyrr j kirkiu ef henni likar at 
inum hæstum hatijdum ef mannadr er fralidinn barnburdinum. 

Prestur leider manz konu j kirkiu. stöckui a hana uigdu 
^s-tni oc taki j hond henni hægii. leidandi hana jn med liose 
^ed þessum ordum. jngredere in templum domini. ut purificata 
^^^^^ys^om^ digne posses accedere ad alltare domini dei 

Hér skjftr 688C inn C § 58, § 25 ogT?3. 



812 SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐAESONAR. 1345. 

tui. ailar konur adrar skulu med eingu kerti ganga j kirkiu oc 
eigi skal prestur med hendi leida þær helldur stockua at eins 
uigdu uatni oc gangi sialfar j kirkiu. 

5. vm brulla[up]. 

[BruIIaup skulu eigi giorazt þann dag oc nott sem loghei- 
lagr dagur eda fostudagur er eptir. 

Jtem fra þui er jolafasta hefzt oc fram yfer geisla dag. 

Jtem fra níu uikna fostu oc fram um paska uiku. 

Jtem íra gagndaga uiku oc fram um buita sunnu uiku. 
má á þessum timum eigi brudlaup giora ne konu fa. En huer 
at þessu giorer j mot gialidi. xij aura oc taki skript. 

Lyssa(!) má firir brudlaupum a huerium tiraum sem likar 
iij. drottinsdaga skal lysa nema at biskup iofi at sialldnar 
se lyst^). 

Eigi skulu prestar sitia at þeira brudlaupum sem eigi 
hefer logliga adr lyst uerit. En ef þeir giora þat þa skulu þeir 
leggia af officium sitt um þria uetur oc taka þo meire skript 
ef biskupi synizt. edr hans umbodzmanni epter mala uoxtum. 

fyrerbodit er prestum sub pena suspensionis, at syngia 
pusunar messo eckium er þær giptazt oc eingum odrum nema 
iungfrum einum. 

þau ein hion skulu prestar sama[n] uigía sem brudgum- 

■ 

inn uar eigi fyrr kuæntr oe su kona sem eigi uar fyr manui 
gipt. 

6. vm lijk. 

Alla loghelga daga er rett at bua um lik og giora at 
kistu edr barer oc med at fara oc grafa nema sio daga sem 
fyr uoru greinder. joladag skal eígi lik jarda. 

Ef finz af likama kristins manz. þa skal syngia allan lik- 
song yfer ef merki sier. huortatuerit hefer kallmadur edr kona- 
oc uiti menn uist at sa eda su atti kirkiu gropt logligan. 
at hðfut finnizt af manni eitt saman þa aa yfer þui at syngia. 
Enn þo at hofudit finnizt eigi oc beri skynsamir menn kenzl ^ 
likaman þa skal hinn andadi eigi missa firir þat embættis sins. 
edr ef einn huer limur. hond edr fotur edr nockut annat bein 
edr hoUd finzt sierliga. þa er eigi greint huort þar skal yfer 



') [Sbr. Kristinr. Árua kap. XIX 



1345. SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAR. 813 

syngia edr eigi. enn þo se allt j kirkiugardi grafit þat er finzt 
af likama kristins manz ef sa atti at kirkiu at liggia. 

Huers kristins manz likam skal j kirkiu bera oc þar yfer 
syngia þat sem skipat [er] adr. enn haan er jardadr. 

Eingi skal efazt j þui at ef kona uerdr med barni daud. 
skal hana þa j kirkiugardi grafa sem adra menn. oc eigi skera 
fra taka. 

Lik skal eigi grafa adr en kolnat er. þar j kirkiugardi skal 
huert lik jarda sem formadr stadarins edr soknarprestur. edr 
8S, er yfer syngur kuedur ai. 

Jafndyr eru oU leg j kirkjugarde. huort sem þau ero nær 
'^irkiu edr firr. 

J þeim articulo sem fyrr var getid og stendr j hinum 
forna kristnum retti. ef finzt at liki kristins manz wtj eins 
huers stadar oc se miog uanadur likamin at eigi siae getnadar 
'ittiuna huort at karlmanz lik er edr konu. enn menn uiti uist at 
edr su sem uti vard atti at kirkiu [at] liggia. þa aa yfer [at] 
^yiigia. en þat er eigi greint huort yfer konu skal syngia edr 
'^^i'lmanni en þar sem ef er á huort er. trui eg karlmanzíns teg- 
^ödina þui hier firir eiga at setiazt. þuiat hun er hueruetua j 
^ölgum ritningum firir huorutueggia sett. 

Einueg skal liksong syngia yfer hueriu barni. þui sem hei- 
'^ga skirn blytur sem yfer rosk[n]um manni. þuiat under allt 
bsenahalld þat sem firir fram lidnum er skipat. mega felazt 
þeiria kristinna manna saler. sem meir þurfa bæna at niota 

borninn. enn eigi trui eg framar skyllt vera at syngia sálu 
^esso. yfer bornum ondudum en likar^). 



*) Hér eptir kemr í 456: a) Tilkviðjanar hvatskeytilegrar etc. {=: 
'Pl- Isl. II, 99), b) þessar sakir á armadr bps at sækja etc (= Dipl. 
'^* H, Nr. 58). 

í 688C. kemr hér á eptir: a) Eigi skulu 'prestar syngia CDessur ij 
^ ^aga etc. (úr statútu Árua 1269) bls. 5-6. 

þá kemr um guðsifjar bls. 6—7 {= Dipl. Isl. II, 11). 
Nú skulu klerkar etc. bls. 7 (= DipL Isl. II, 100). 
þessar eakir á ármaðr etc. bls. 7 (= Dipl. Isl. II, 58). 
Nú af því að hjúskapr bls 7-8 (= Dipl. Isl. II, 90). 



8U SKIPÁN 3ÓNS BISKUPS SIGURÐARSOMAR. Vdió- 



lE. 

ÁM. 42Á. 8vo bls. 220—21 skinnb. þetta skr. c. 1480; á 
undan er kafli úr skipan Jóns Haldórssonar ^^/lo 1326 og úr 
Gyi'ðs frá 1359, en á eptir kerar klausa úr skipan Vilchins frá 
1396. 

aliud statutum. 

Jtem fyrirbaud virduligur herra jon biskup jn crastino 
jacobi apostoH jn sinodo. 

1. at katlar þeiv oc kerolld sem born skirazt j oc lieilðg 
krisma kemur vid skulu til einskis annars bafazt sidan. 

2. Jtem skipadi hann at fyrir austan lomagnups sand oc 
fyrir uestan gilsfiord. skulu prestar tekit bafa nýia kdsma bit 
seinazta þorlaksmesso. Enn fyrir austan jokulsai sa solbeima- 
sandi oc fyrir vestan buitæ, j borgarfirde at jonsmesso baptiste. 
enn vm allann sunnlendinga fiordung. at vppstigningar deigi- 

3. Jtem at aller kirkiusoknarmenn þeir sem færir eru 
skulu koma til kirkiu alla þa daga, sem j. xvj. daga balldi eru 
elligar luki halfa mork fyrir buern dag er þeir missa tida 
viliandi. 

4. Jtem skipadi bann at eingi prestur syngi j burt íb 
paskadag. enn fari annann dagh paska at geía gudz likatn^ 
þui folki sem [eigi ke]mur til kirkiu sialft. 

5. Jtem at eingi prestur syngi eda lesi suo messo at 
eigi sie hia tueir menn hit minzta oc kunni annar at annza 
presti. 

6. Jtem at allir prestar geymi. at þeir gefi eigi gu<J^ 
likama eda olian nðckurum manni þeim sem eigi er bisk- 
upadur. 

7. Jtem olia þa alla sem gudz likama hafa tekit. taki 
skynsom bðrn. x. vetra. enn eigi ella. 

8. Jtem at prestum lyktizt tida offur sitt allt hit seinzta 
friadaginn j fardaugum oc lycktizt ei þa wti eru fardagar. luki 
sem lyrir tiundar halld. 

9. Jtem at þeir se aller skylldir^at fasta fðstunætur. xij. 
manade. sem hann m. v. hundrud. oc tveggia missera biðrg 
fyrir huern omagá sinn. þann sem hann er skylldugur fraoam 
at færa. 



1345. 



SKIPAN JÓNS BíSKUPS SlGURÐARSONAR. 



815 



10. Jtem at biskup eigi þvilika sekt aa ollum riettnæmum 
ordum oc giordum er klerkar tala eda giora sem kongur aa 
þegnum sinum. 

11. Jtem lofadi hann at hreinar kistur sie j kirkiu oc 
annat þat sem eigi verdr orum at, oc eigi er vondur þefur at. 



F. 

ÁM. J4S. áto bls. 221—27 skb. c. 1500 (Landejjabók). 

Statuta. 

Jn nomine domini amen. 

Anno domini (0**. ccc. xP. quinto. 

Jn crastino jacobi apostoli j sksalhollti in sinodo skipade 
virduligur herra jon biskup medgudz naad tercius med þui nafne 
öied samþýcke allra þeirra lærdra manna er þar voro vid staddir. 
þessa articulos sem hier fýlgia. 

1. Jn primis at huer prestur lati sa brott sina frillvinn- 
^nn halfsmanadar æ-mintir. 

2. Jtem at yfuer einskis andadz manz leide giorizt krossar 
^^a pentizt suo at fottrodazt megi, 

3. Jtem at fornir kirkiuvidir leggizt eigi j aunnur hus 
^tan med biskups ordlofe. 

4. Jtem at soknarmenn huerrar kirkiv giore at kirtóu- 
S^rde innan manadar sidann þeir verda sa mintir. ella setist vt 

heilagri kirkiv. 

5. Jtem at huer prestur leggi til þeirrar kirkiu sem hann 
hefver halldit hinn tiunda part af aullo þui godze sem hann 
^efver af henne aflat. 

6. Jtem at til þeirrar kirkiu lukizt tivnd af allre fasta 
^'gn sem hun liggur j sokninne. 

7- Jtem at aller menn þeir sem eigi ero heimilisfaster 
lysistoli at þeirre kirkiv sem þeir er[u] at at paskum. ella 
'^isse þionvstu. 

8. Jtem at þeir menn sem eigi koma til prestz at pask- 
^^- at jata sig ^ langa faustu. take eigi gudz likama at 
Paskum. 



816 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SíGURÐARSONAR. 1345. 



9. Jtem at fyrir lavnfestingar skal þvilika skript setia 
sem fyrir fiormenninga at frændsemi. 

10. Jtem at huer prestur hafi sier tidabækur oc messu- 
klædi oc kalek innan fimm sara fra þai er hann er vigdur. 

11. Jtem at allir prestar leggi af fiolgeirunga innann 
manadar. 

12. Jtem at eingi bondi taki at vtkirkiv meire tivnd. 
enn af þeirri sinne iordu og lavsagodze oc þeirra manna tiuud 
oc lýsistoU sem hann helldr £a sinn kost. 

13. Jtem at huerr prestur eigi þat kerti sem konur offra 
j kirkivgavngv sinne. 

14. Jtem at baurn skýlldv eigi skirazt, ne konur j 
kirkiv leidazt eda hion saman vigiazt vtan at sokuarkirkium. 

15. Jtem fyrirbaud hann ath eta kiot mánudag oc 
þridia dagh firir auskvdagh. 

16. Jtem at eingi eti kiot a paskum fýrr enn hann hafi 
tekit gudz likama. 

17. Jtem fyrirbaud hann at katlar þeir eda kerolld sem 
baurn skirazt j oc heilug krisma kemur vid. skal til einskis 
annars hafuazt þadan af. 

18. Jtem skipadi hann at firir austan lousheide og firi'* 
vestan gilsfiord skulu prestar aller tekit hafa krismu hit 
seinzta aa thorlaksmessv. Enn firir austan jokulsíaaa soolheinaa 
sande oc firir vestan huitaa j borgarfirde aa jonsmessu baptiste. 
Enn vm allann sunnlendinga fiordung at vppsfigningardeige. 

19. Jtem at aller kirkiusoknarmenn þeir sem færer erv 
skuiu koma til soknarkirkiu sinnar alla þa daga sem j sextan 
daga halldi erv. 

20. Jtem at eingi prestur seige messo. vtan hia siev tueir 
menn oc kunne annarr at þiona j messunne. 

21. Jtem at prestar aller syngi heima at kirkiv ottv- 
saung oc aptansavng hinar stærstv hatider, vtan biskups skipan 
sie audrv vis til. 

22. Jtem at prestar geýme at þeir gefi eigi gudz likanaa 
nockurum þeim manne sem eigi [er] biskupadur. Enn olea alla 
þa menn sem gudz likama hafua tekit. og eigi yngri enn 
tolf vetra. 

23. Gangi manna konur j kirkiv at paskvm ef þær viha 



1345 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐaRSONaR. 



8f7 



og hafi þær lettare vordit íyrer palinsvnnvdag. standi j kirkiu 
fiora daga af paskum. oc taki gvdz likama. enn fylli sidann 
vtistaudv. 

24. Jtem at prestar syngi huergi j brott alla þa daga 
sem j sextan daga halldi erv. nema þeir vile til utkirkna. 

25. Jtem at prestum lukizt allt tidaoffur sitt eigi seinna 
^nn friaadaginni fardaugvm. lukizt eigi þa vti erv fardagar. luke 
sem firir tiundar halld. 

26. Prestur skal iafnan til Reidu vera hueruetna sem hann 
verdr kuaddur laugliga at skira bavrn. eda fara j navdzsyn til 
siuks manz. Enn ef hann fyrir nemzt kvaddr oc deyr barn 
oskirt. eda sivkur madr oskriptadur. þa sie hann ipso facto. þat 
^r at skiHa af sialfu verkinu suspensus ab officio et beneficio. 
suo sem af settur bædi stad oc embetti. oc godz hans þat sem 
hann hefver aflat af kirkivnne j biskups vallde suo framt sem 
skynsamliga er moti farit presti. huort sem hann þarf aa sio 

lande at fara oc sie iafnvel heim neiddr sem heimann. oc 
suo at hann þurfe eigi sialfr at Roa. 

27. Eingi prestur skal heyra skriptamaal þess manz er 
bann ueit j banne vera fyrr enn bann or leystur af þeim sem med 
^^-vgum a at leýsa. oc þar med skulu prestar fyst epter leita j 
^knptamaalvm. þar næst huort hann kunne Credo oc pater 
^oster oc Aue maria. oc biodi at þeir nemi sem fyst er eigi 
'^^öna adr. 

28. Eingi prestur skal j skriptamaalvm bioda nockurum 
leida at hann sueri eida eda trvlofi at hann skvle þa eina 

huoria synd skriptborna alldri optar giora. Einkanliga þær sem 
^^dzt ma varazt. þuiat ef hann giorer sidann moti iatan sinne 
t'a brýtur hann tuifallt. 

29. Kenna skulu prestar þeim sem þeir skripta huersv þeir 
^lívlv til skripta ganga. at þeir seigi suo sin afbrot. at þeir 
^^gi sig enn aungvann annann nefniliga. vtan syndinne sie suo 

ð-ttad at hann megi hana eigi audrv vis seigia sem henda 
^^ö. at hann hefuer haft systur sina. eda þvilikt annat. oc at 
t'^it skriptberi med sannre idran allar sinar syndir oc mis- 
S^order oc leýni aunguo af. oc fare sidann epter innuirduliga 
^^, ^^^11 vile syndir sinar skriptbornar þa afseigia sier fram- 
^^dis. oc hallda sig fra þeim. oc tia honum verdlavn misverka 



52 



818 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SlGURÐARSONAR. 



sinna. oc þa avmbun er hann fær af gude ef hann bætir. og 
mikilleika þeirrar pinv er hann skal fa ef hann deyr j þessum 
syndum. oc ef sa jatar yfuerbot med idran. þa skal honum 
skript setia. oc leysa hann sidann oc leggia haund j haufut 
honum oc segia. 

Absolucionem et remissionem et cetere. Et ego absoluo te 
auctoritate domini nostri iehau christi et beatorum apostolorum 
petri et pauli et officij*) mihi commissi ab hijs peccatis que 
confessus es et ab alijs que oblitus es. Jn nomine patris et 
filij et spiritus sancti. amen. 

Enn ef nockur suarar suo. at hann vill af nockurre synd 
eda fleirum egi lata. þa skal prestur heyra skriptamaal hans 
þav sem hann vill seigia. oc gefa honum Rsad sa þenua haatt. 
þo at þu ætter allann heiminn oc gæfir hann j aulmosu. og 
iafnan fastadir þv medann þu lifer. þa audladizt þu himinriki 
eigi þui helldr medann þv liggur j haufutsyndum. eda hefer 
vila til framleidis at giora. Enn þo Ræd eg þier at þv . faster 
oc gefer aulmosu oc aunnur myskvnnar verk. og bid firir þi^i" 
iduliga þuiat þui fyrr mun gud birta hiarta þitt. oc kueikia til 
idranar oc yfuerbotar. Enn aungua adra absolucionem skal 
hann gefa honum. vtan bioda at hann halldi hans Hsad. og 
sem fýst kome hann aptur til hans. 

30. Eigi skal nock[u]r prestr gefa . absolucionem bru' 
nockura eina skriptborna synd. nema hann vile allar seigia oc 
bæta. skal þo einkannliga þat varazt. at hann leidi aunguai^^* 
j aurvilnan. 

31. |>e8S skal hver prestur geýma at hann seti auuguni 
þa skript nie biode þann hlut. sem sa er til skripta geiugr 
seigizt med aungvo mote halldit geta. at hans sýud ýrdi sid- 
ann þui meiri. ef hann hefdi sidann eid halldit -tekna skrip^- 
skal þo hver telia fyrir sem bezt at hann hafvi fullann vilia tii 
at bæta. og sýna honum huersu micit hann hefver tapat J 
sýndinne. oc huersv hann aflar allt aptur med skriptagange oc 
yfverbot. 

32. fat skvlv prestar og giorla geyma at þær erv sumar 
synder. sem er stulldr. okur. oc allt þat er nock[u]r hefver 
annars oheimullt godz. aa hueria leid sem þat er til komit. 
ma su synd alldri bætazt nema Rettvm eiganda sie aptur lokit 

officivin(!) skb. 



1345. . SKIPAN JÓNS BISKUPS SlGURÐARSONAR 



819 



med fullnade. ef honum eda hans arfua ma nga. leyniliga 
ef leynt er. oc ef honum nmer eigi. þa gefizt avlmosa epter 
prestz rmdi. Enn ef sa hefver eigi til eR aptur skýlldi luka. 
og villdi þo giarna giallda. oc sier prestur idran sa honum. 
þa seti hann honum skript og gefi absolucionem. og biodi at 
luka aptur med fullnadi þat fýsta hann kann faa. 

33. Prestar aller er kirkiur vardueita. og curam hafua 
tekit af biskupi fullt valld huer j sinne sokn at setia skripter. 
00 leýsa soknarmenn sina af ollum leýniligum sýndum oc mis- 
giordum skriptbornum vid sig. Enn j þ[essujm einum atburdum skal 
til biskups visa oc eigi audruvis afleysa leyniliga ef leynt er. 

J fyrstu ef nock[u]r hefuer fallit j bann. þat sem laugin 
lia biskupi einum af at leýsa. sem er ef nock[u]r hefver lagt 
heiptuga havnd sa klerk eda klavstra mann. 

Annar hueruetna aem finzt inregularitatem contractam sem 
or ef nockur lærdr madr. prestr edur diakn. eda svbdiakn. 
liefver sungit edr þionosto veitt eda embætti j kirkiu in 
ttiaiori excommunicacione. ef nock[u]r hefer hlaupit eda ýfuer 
gleymt sinum vigslum. eda tekit vigslur af audrum biskupe ord- 
lofslaust. utan sa sie daudvone er til skripta geingr eda miog 
sívkur. þa ma huer prestur fyrir allar synder aflausn gefa 
skriptbornar. þo med þui skilorde sem fýrr seiger ef honum 
batnar. Enn ef prestur nyfr skriptamsal oc verdr at þvi sannur- 
Þ^. sie hann tekinn af vigslum. og settur j hit hardazta 
l^laustur. oc giore þar æfuinliga idran. og hafi bisbup fie haus. 

34. Pyrerbodit er at nockur prestur dirfiz at seigia messu 
^ Dock[u]rn dag fyrr enn hann hefer adr Rækiliga sungit ottv- 
^^ung oc prima de tempore. 

■ 35. 5>at er fyrerbodit. at nock[u]r sa prestur sera hann 
^6it sig staddan vera j haufvtsýndum dirfizt at seigia messu. 
^l^^ enn hannhafi nefniliga ok skiluislega skriptborit þa synd. 
þann prest er hann naer fyst vtan naudsýn sie at oc idrizt 

syndarinnar med þeim hvg. at hann vile skriptbera hana 
t^^gar hann nsaer presti. 

36. Svo vtvisa heilagrar kirkiu laug. at prestar skulu 
^3'í'a hrein messuklædi sin. oc alla þa hluti adra sem þeir skolo 

gudz þionosto hafa. enn sialfa sig þo hreinazta. þuiat þat 
^ardar mestu. 

37. Eigi skvlv þeir med okur fara. 

52* 



820 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGUKÐARSONNAK. 



1345. 



38. f>at er oc fullkomlig:a firirbodit at þeir halldi frillur 
eda fremi opinberliga saurlife. 

39. Eigi skvlv þeir og messu syngia. suo at su kona sie 
kirkiu. sem þeir ero adr opinberer at saurlifi vid. þuiat laug 
heilagrar kirkiv seigia þa af þessum hlutum sialfsetta j bann 
og afsetta ofticio et beneficio ipso facto. oc eigi leysazfc mega 
nema af pafuanvm. edr þeim er hann fær leýfi til. 

40. Fyrerbodinn er prestum allur osæmiligur fiarafle og 
kaupskapur. sa at kavpa nockurn hlut til þess afla. at hann 
seli þat sama dýrra vt aptur. 

41. Jtem hver er festizt eda giptizt vitandi nær meiri. 
enn j fimtv kvisl annann hvorn veg at frendsemi eda sifs- 
kaupvm. eda lærdr madr subdiakn. oc vpp þadann. og suo 
klaustramadr. kall sem kona. þeir sem saman bindazt til 
hiuskaps falla j bann af sialfv verkino. ef þeir giora vitandi 
þar sem þa ma eingi afleýsa nema biskup. oc þeir sem j leýnd- 
um bindazt saman moti bodi heilagrar kirkiv. ma eingi skript 
fyrir setia nie afleýsa minne madr enn biskup. 

42. Jtem hver sa kallmadr sem festir edr lofar med tru 
adra konv. at annare lifande. þeirri sem hann hafdi adur fest 
eda trulofazt at sinne vitand. nema þav sie adr skild. saker 
einhverra meinbuga. epter heilagrar kirkiv lavgvm. oc suo su 
kona sem handsellzt eda giptizt nockurvm manne medann sa 
lifer sem hun hefver aadur giptz edr handsellzt. fellur j bann 
af sialfu verkinv. þat sem þau ma eingi afleýsa fyrr enn þav 
hafa bætt vid heilaga kirkiv suo sem fyrer bordom. 

43. Og at menn fordizt þvi helldr þa er skipat at eingi 
madr af audrv biskupsdæme skal faa konv j annars biskups 
dæme nema hann hafi fullt skilrike fyrer sier. eda sie suo 
merkiligr madr eda kunnigr godum monnum. at eingi grvn- 
semd megi £a hafazt. huad ef saman verdr bundit me[dj 
verkino. þa fyrirbiodum vier ollum prestum vnder pinv. ^^" 
settning embættis oc kirkiv. at þeir pvvsi þesshattar menn niQ 
sie j þeirra samgavngv. ne seigi þeim pusanarmessu. 

44. Eigi ma sa taka gvdz likama. sem eigi er biskupadur. 

45. Verdi karl edr kona hia staudd. þar sem kona finzt 
j barnburde. oc sýnizt þat likara at hun megi eigi lavs verda 
vid og opinberazt einnhver limur m barnino epter mannligr' 



1345. SKIPAN JÓNS BISRUPS SIGURÐARSONAR. 821 

skepnv oc siezt lif j. þa ausi sa sem hia verdr staddr vatni ai 
þann lim til varýgdar oc seigi. Eg skire þig skepna gvdz. j 
nafne faud[u]r oc sonar oc anda heilags. og verdr þat barn 
lifa laust vid modurina. þa skal þat barn skirazt. oc nefnazt 
sem aunnnr bavrn. þau sem ef er a huort skirt er eda eigi. 
et cetera. 

valete. 



L 

AM. 135. 4to bls. 219—20 skinnb.; þetta er skr. c. 1500. 
J>essa articulos^) baud oc skipadi virduligur herra jon biskup. 

* 

jn sinodo. 

1. Jn primis at huer prestur lati brott or sinum þingum 
sina friUu. innan fysta balfs manadar er hann kemr heim. 

2. Jtem at ongir kirkiuuidir legiz j aunnur hus utan 
biskups orlof. 

3. Jtem at yfer einskis manz leide pentizt krossar ajordu 
^dur steinum 111 þess at fottrodizt. 

4. Jtem at soknarmenn geri gard vm kirkiu innan man- 
^dar sidan þeir verda gaminter elligar setizt þeir vt af kirkiu. 

5. Jtem at huer prestur leggi til kirkiu decimam partem. 
9. Jtem at til þeirrar kirkiu lukizt tivnd af allri fasta- 

^^gn sem hon liggur j sokninne. 

7. Jtem þeir menn sem eigi ero heimilisfastir. luki lios- 
^^11 þar sem þeir taka guds likama at paskum eda missa 
Þíonostu. 

8. Jtem skipadi hann [at] allir þeir menn. sem eigi koma 
prestz sins j langa faustu. þa neitazt þeim ath taka guds 

likama at paskum. 

9. f Jtem skipadi hann fyrir launfestingar. þuilika skript 
fepinu. sem fyrir opinnberan hordom. 

10. Jtem at huer prestur eigi allar tidabækr, COessoklædi 
kalek. ir.an v ara sidan hann var vigdr. 

11. Jtem allir klerkar legge af alla íiolgeiringa jnnan 
^auadar. 



') articuHs. hdr. 



822 SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAR. 1345. 

12. Jtem at einge bondi íaki tneire tiund at halfkirkium 
en at þeirri fastaeign oc lausagozi oc þeirra manna tivnd oc 
liostoU er hann helldr a sinn kost. 

13. At huer prestur. skal eiga kierti þat er konur ofra. j 
sinne kirkiugongu. 

14. Jtem at eigi skulu konur leidazt j kirkiu at bæn- 
. husum edur born skirazt ne hion saman vigazt, oc huergi vtan 

at soknarkirkiu. nema biskup loti at halfkirkiu. 

15. Jtem at allir prestar oíficere einn ueg. oc neyti guds 
likama af patinu. 

16. Jtem at allir preatar eigi slopp oc korkapu innann. 
xij. manada sidan hann var vigdr, 

17. Jtem at einge prestur oleadi en sama mann optarr 
enn vm sinn a xij manudum. 

18. Jtem at huer prestur leggi mork til spitals. 

. 19. Jtem bannadi hann at eta kiot a paska lima fur enn 
menn taki adr corpus domini, 

20. Jtem bannadi hann at eta kiot manadag oc þridia- 
dag j fostugang. 

21. Jtem ef bonda konur standa upp af sæng fyrir paska 
gangi 3 kirkiu ann kerti oc taki guds likama a paskadag oc 
se j kirkiu vm alla paska. en standi sidan utan kirkiu eptii' 
rettri tiltolu. 

IL 

AM. 135. 4to skb. c. IðOO; ÁM. 186. 4to bls. 106—107 
skb. c. 1500. Prentað í F. Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 83-84 
eignað Jóni biskupi Haldórssyni (eptir afskrípt stafandi frá 186). 

Vm skirnar sae^). 
í>essa articulos^) baud oc skipadi at hallda uirduligur herra. 
jonn med gudz mýskun biskup j skalhollti jn crastino^) sancte 
jacobi apostoli. 

1. Jn primis at ongir katlar ne kerulld se til nokkurs 
anna[r]s haft þat sem born eru j skird. 

2. Jtem at allir þeir menn sem færir ero komi til kírkiu 
alla þa daga sem j xvj daga halldi ero. 



^jon biskup 186; *)articulis, skb.; crastinu(l) 135; crastina die 



1345, 



SKIPAN JÓKS BISKUPS SlGURÐARSONAR. 823 



3. Jtem at eingin preslur syngi burt paskadag. en íari 
annan oc gefi þa [corpus domini þvi folki^) sem eigi ma komaz 
til kirkiu, 

4. Jtem at eingi prestur segi messo sua at færri menn [se] 
hia en tueir oc kunni þo annar at [anza prestinum j ODesso^). 

5. Jtem at allir prestar syngi eda lesi tidir sinar j kirkiu 
forfallalaust oc med slopp oc kapu. 

6. Jtem at allir prestar syngi heima at kirkiu sinne ottu- 
songua, oc aptansongua stae[s]ttu halidir. [nema biskup skipi 
annann veg^), 

7. Jtem at prestar geymi at þeir gefi eigi gudz likama 
edr olean þeim manni sem eigi er^) biskupadr. enn olei alla þa 
sem guds likama hafa tekit. Taki skynsom born [x vetra. enn 
elligar eigi^). 

8. Jtem skulu^) prestar [syngia til vtkirkna þa daga sem 
j xvj daga halldi ero. oc syngi furr eda seinna heima at 
kirkiu'). 

III. 

AMagn. 135. 4to bls. 221—23 skb. c. 1500, 

vm skirn ef^). 
Jn nomine domini amen. 

Skipadi virduligur herra jon biskup j ska[l]hollti tercius 
med þui nafni med samþycki allra lærdra manna er þar voru 
vid staddir þessa artichulis(!) sem her fylgia, 

1. Jtem ef uerdr karll eda kona hia stodd þar er kona 
pinizt. j. barnburdi ok likara at hun megi eigi vid skilazt edur 



') [íolke gvcls likama. þat 186; svara presti 186; [vtan biskupa 
skipan standi annan veg til 186; ') skirdur eda b. v. 186; ^) [gudz 
likama. x. uetra eda elldri enn eigi yngri 186, og bætir hér inn í þess- 
iiri grein, er stendr áðr í handritinu; Jtem at manna konur gangi j 
I^'irkív ef þœr vília at paskvm oc hafe þær iettare vordetfirirpaBkadag. oc 
stande j kirkiu iiij daga af paskvm. enn fylle sidan vtistodur eptir tolv; 

at 186; ') [synge eigi aa burtt til bænhusa þa daga. sem j xvj. daga 
^^alldi ero, enn syngia skvlv þeir til kirkna 186. Hér eptir kemr í 135 
^Pphafið af skipan Eilífs, staðfestri af Jóni bisknpi, en 1 186 koma 
^^reiuar ýmsar úr skipan Eilífs, og standa sumar þeirra í skipan Jóds 
Mskups þar sem hún er fylst (sjáDipl. 1b1. II, Nr. 355 H); ^)þannig8kb. 



824 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐABSONAR. 1345. 



uid skiliazt bainit ok opinberazt eínn huer limur a barninu 
eptir mannligri skepnu ok sedz lif j. þa ausi vatni barnit sa 
sem hia verdr stad[d]r a þann lim sem j lios kemur til uar- 
ygdar ok segi sua. 

Ek skire þig skepna guds. j nafni faudur ok sonar ok anda 
heilags. 

2. Werdv þat bavn laust vid modurina þa skal þat barn 
skirazt ok nefnazt sem aunur born. 

3. í>ar sem ef er a. huort skirt er edur eigi ok se litid 
at barninu skire med þessum ordum. 

Kf þu ert oskirdur, þa skire ek þik 4. j nafni fodur ok 
sonar og anda heilags. 

4. Huer bondi er skylldr a[t] fæda man[n] med [presti]. 
Jafnuel þo hann se ridandi fra COickels, CDesso ok til kross 
CDesso a vor. En prestur er skylldr at hafa þann mann med ser 
at honum [se] fylgd j ok hann se fær at þiona honum j CDessc. 
Enn kirkiu bondi fai mann til þa madr fylgir eigi presti. 

5. Heytollr skal lukazt fyrir mariu messo seinne. en sa 
prestr sem eigi uill taka heytoll millum CDessodaga. laugliga 
bodinn haíi ongan heytoll ok se sektalaust. En sa er eigi uiH 
luka j settan tima gialldi presti þria auva. 

6. Sua skulu prestar iuka matgiafir fyrir oll sin skylldu 
hion er þeir hallda a sinn kost sua sem leikmenn. fyrir þær nætur 
sem skyllt er at uatnfasta fyrir. Matgiafir skulu lukazt fyrir 
þa at eins sem prestr eda bondi hallda a sinn kost vm. xij. 
manudi eptir skylldu sinne. ok hans bunadr ma eigi þarnazt. 

7. J þui profastdæmi leysiz huer ok taki skrift fyrir brot 
sin, sem hann braut. þo at j annars vmbodi kunni opinbert 
at verda. 

8. vm þyrmsl. 

I>uilik þyrmsl eru aull a bænhusum ok þuilikur rettr þar 
sem biskup lofar song at sera a soknar kirkium. ok [sa] sem 
þadan tekr anars raanz godz med stuld. grip eda rani. eda 
nockurs konar ofurualldi fellr sa j bann af sialfu uerkinu. 

9. fat er. ij. aura sekt ef bondi sækir eigi. iij. sunnu 
daga soknar kirkiu sina samfast. En ef hann [er] sua. vi. 
sunnudaga. at hann sækir alldri a þeim tima soknar kirkiu. þa 
[ev] hann sekr halfri mork, ok ut settur af heilagri kirkiu. 



1345. SKIPAN JÓiNS BISKUPS SIGURÐARSONAR 



825 



10. Fyrirbodinn er prestum allvr osæmiligur fiarafli at 
kaupa nockurn hlut til þess. at hann seli þat sama dyrra. enn 
haun kaupir. 

11. Eige skulu lærder menu taka vmbod til nockurar 
kærslu. eda standa j stefnvm fyrir leikmanna domi. vtan sæki 
sinn rett eda kirkiu sinnar. eda þeirra annara sem lauginn 
bioda. fyrir eckiur, eda born fodurlaus eda frændr. 

12. Klerkum aullum er fastliga fyrir bodit vndir bandz 
Pinu j nockurum domum at sitia eda doma eda bref at rita. 
^da j nockurum radum eda reidum eda samþycktum ath vera 
vm liflat eda lima manna. 

13. Eige skulu lærdir menn uitni bera eda nockura eida 
sveria fyrir leikmonnum. eda leggia sig vndir þeirra dom 

vm nockurn hlut. eda nockurs anars leikmanni eda leggia 

vndir leikmenn eda sin mal. vtan rad biskups sins. 

14. Prestr skal iafnan til reidu vera huenar sem hann 
verdur kuad[d]ur laugliga at skira barn eda fara j naudsyn til 
siukra manna. en ef hann fornæmizt ok deyr barn oskirt. eda 
siukur madr oskriftadr þa se hann ipso facto suspensus ab 
officio et beneficio. ok godz hans þat sem hann hefir aflat af 
kirkiunni j biskups ualldi. sua framt sem moti er farit presti. 
buort sem hann þarf a sio. eda landi eda se iafnuel reid[d]r 
hðim sem heiman. sua at hann þurfi eigi sialfur at Roa, 



AM. 136. bls. 272—74 skinnb. skr. c. 1500 (Sfciunastaðabók). 

1. 

vm skipanir jo[ns biskups]. 

1» Jn crastina [die] jacobi sua sem virdvligr berra. herra jon 
^^skup hafdi synodum j skalhollti [baudJO hann at katlar þeir 
born skirdiz j edr kerulld oc heilog krisma kemur vid skal 
öinskis annars hafa þadan fra. 



þetta orð vantar í hdr., en hér stendr fur, sera ekki á við. 



826 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SlGUKÐARSONAR. 



1345 



2. Jtem at fur avstan lonsheidi skipadi hann oc fur 
uestan gilsfiord skulu prestar allir tekit hafa nyia krisEQa hit 
seinsta at thorlaksCOesso. en fur austan jokuísaa. aa solheima- 
sandi oc fur uestan huitaa j borgarfirdi oc miUvm ad[r] nefndra 
takmarka hit seinsta at jonsODesso baptiste, en vm allan sun- 
lendinga fiordung at uppstigningardegi. 

3. Jtem at allir þeir sem fur eru kirkiusoknarmenn skulu 
koma til soknar kirkiu sinnar alla daga sem j sextan daga 
halldi eru. 

4. Jtem skipadi [hann] at engi prestur syngi CDessO. 
vtan ij menn eda fleiri ed fæsta adrir oc kvnni annar at 
suara presti. 

5. Jtem at allir prestar syngi heima at soknarkirkiu sinni 
ottvsongua. oc aptansongua hinar stærstu hatidir. utan biskupz 
skipan se odruvis til. 

6. Jtem at prestar allir syngi eda lesi tidir sinar j kirkiu 
forfallalaust oc hafi aa medan slopp eda korkapu. 

7. Jtem at prestar greymi at þeir gefi eigi guds likatna 
eda olean nockurum þeim sem eigi [er] biskupadr. olie alla 
sem guds likama hafa tekit. taki skynsom born x vetra en 
elligar. gangi manna konur j kirkiu ef þær vilia at paskvm oc 
hafi lettari vordit fur palmsvnnvdag. standi j kirkiu fiora daga 
af paskvm en fylli sidan vtistodv sina. 



II. 

vm ar[ticulos]. 

J>e8sa articvlos skipadi virdvligr herra. herra jon biskup 
þridi med þvi nafni jn synodo. 

« 

1. Jn primis at hverr prestr lati brvtt sina fokariam lU' 
fra kuadredam er hann veit þessa skipan. 

2. Jtem at ongver kirkiu vidir leggiz j onn[u]r hus vtan 
biskups orlof. 

3. Jtem at yfer einskis andadz manz liki geriz krossar 
edr pentur sua at trodaz megi j svndur. 

4. Jtem at kirkiusoknarmenn geri at kirkiugardi jnaD 
manadar sidan þeir voro aamintir ella setiz þeir vt af kirkiu. 

5. Jtem at hverr prestr leggi til þeirar kirkiu sem hann 



1345. SKIPAN JÓKS BISKUPS SIGUBÐARSONAR 



827 



hefir halldit hinn tivnda partt af ollv þvi gozi sem hann hefir 
aí henni aflat. 

6. Jtem at til þeirar kirkiu leggiz tivnd af allri fasta- 
^ign sem hon liggr j sokninni ella missi þeir þionvstv. 

7. Jtem at allir þeir menn sem eigi eru heimilisfastir. 
Ivki lysistoll til þeirar kirkiu sem þeir eru at paskvm. 

8. Jtem at þeir menn sem eigi jata sik fur presti a 
langa fostv taki eigi gvdz likama at paskvm. 

9. Jtem skipadi hann fur lavnfesting þvilika skript oc fe- 
pinv sem fur opinberan hordom. 

10. Jtem at engi bondi taki at vtkirkiv meiri tivnd en 
af þeiri sinni jordv oc lavsagozi oc þeirra manna tivnd sem 
hann helldr aa sinn kost vm xij manadi, 

11. Jtem at prestr eigi kerti þau sem kon[u]r offra j 
kirkiugongv sinni. 

12. Jtem at born skiriz eigi ne konur j kirkiv leidiz 
vtan at soknarkirkiv. 

13. Jtem allir prestar offizeri einn veg oc neyti guds 
likama af patinv, 

14. Jtem at engi prestr oleadi nockurn mann optar en 
vin sinn aa xij manodvm. 

16. Jtem in prefacione beate virginis segiz eigi hvic. 

15. Jtem at credo jn vnum segiz cotidie aa natali domini 
ad uilttimam diem octavarum^) ephiph[an]ie^). 

17. Jtem at manna kon[u]r ef þær standa af sængarfor 
paska gangi j kirkiv sine cera oc se j kirkiv vm paska 

^ikv oc taki guds likama at paskadegi. sidan standi þær vtan 
*^ií'kiv eptir rettri tiltolu. 

18. Jtem at engi prestr syngi brvtt paskadag. en fari 
^&nvdag 3 paskvm oc gefi folki reidv þvi sem eigi ma til 
^^i'kiv koraaz. 

19. Jtem at prestar lesi tidir sinar eda syngi forfallalaust 
hafi medan slopp eda korkapv. 

20. Jtem at allir prestar syngi heima at kirkiv sinni 
*^ttvsongua oc aptansaungva hinar stærstv hatidir vtan biskupa 
^^ípan standi odruuis til 



') eccia, hdr! ephiph. . .ium(!) hdr. 



828 



SKíPAN JÓNS BISKUPS SIGRRÐARSONAR. 



1345. 



21. Jtem at prestar geymi at þeir gefi ongvm maniii 
guds likama eda olean er eigi er adr biskupadr. olia skal alla 
þa sem guds likama hafa tekit. Taki skyusom born x vetra 
elligar eigi. 

22. Jtem at prestar syngi eigi brutt ti! bænhusa alla þa 
daga sem j sextandaga halldi ero. en syngia skvlv þeir til 
kirkna. 



I. 

AM. 51. 8vo bls. 77-80, skinnb. c. 1500, mjög götug og 
lasin; AM. 186. 4to bls. 104—106 skb. c. 1500. 

statuta jons biskups^). 

f>essa articulos baud virduiigr herra jon biskup [j^ 
sinodo^). 

1. jn primis at huer sem einn prestur skal lata brutt or 
sinum þingum. sina frillu jnnan fursta halfs manadar er hann 
kemur heim, 

2. Jtem ath aunguer skolo kirkiu uider leggiazt til ann- 
arB hus nema biskup lofí. 

3. Jtem ath ýfer einkis^) manz leidi geriz eda pentiz 
krossar ga jordu edur steinum til at fottrodazt. 

4. Jtem ath soknarmenn geri gard um kirkiu innan man- 
adar sidan þeir eru ía minntir. ellegar setiz þeir ut af kirkiu- 
þar til er þeir gera ath. 

5. Jtem at huerr prestur legge til heilagrar kirkiu deci- 
mam partem omnium requÍ8Ítorum(!) 

6. Jtem at til þeirrar kirkíu lukizt tiund af allri fasta 
[eign] sem hun liggr j sokninni. 

7. Jtem at þeir menn sem eigi eru heimilisfastir l^^] 
lysistoU þar sem þeir taka guds likama at paskum elligar dqíssi 
þionustu. 



') 186; [hinn 8Íou[n]da(!} 51; ef þetta vœri rétt, þá iiefðiJón biskup 
krabbi 1461—1465 átt að endrnýja þessa slcipan; 186 lícfir: jn sinodo, 
og er hitt, ef til vili, niislestr eöa misskript fyrir það ') andatls b. v. 
186. 



1345. 



SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAR. 



829 



8. Jtem at allir þeir menn sem eigi koma til kirkiu- 
prestz j langafostu neitaz^) at taka guds likama aa paskadag, 

9. Jtem skipadi hann fur launfesting þuilika skript ok 
fepinu sem fyrir opinberan hordom. 

10. Jtem at huerr prestur eigi ser allar tidabækur ok 
^essoklædi ok kalek innan fim ara sidan hann var uigdr. 

11. Jtem at allir klerkar leggi af fiolgeirunga jnnan 
öianadar. 

12. Jtem at eingin bondi taki minni tiund af utkirkium 
af þeirri fastaeign ok lausagoze oc þeirra manna tiund ok 

'ysis toll er hann helldr aa sinum kost þa xij manudi, 

13. Jtem at huerr preatur eigi keríi þafc er konur offra j 
kirkiu gongu sinni, 

14. Jtem at eigi skolo konur leidazt i kirkiu at bænhus- 
^ni edur baurn skiraz. edur hion saman uigiazt ok huergi utan 

kirkiu^). 

15. Jtem at allir prestar officeri einn ueg [ok] neyti guds 
'ikama af patena, 

16. Jtem at prestar allir eigi ser slopp ok korkapujnnan 
manada sidan hann uigdiz. 

17. Jtem at eingi prestur oliadi oplar en sama [mann] 
um sinn a xij manudum. 

18. Jtem at in p[urif]icacione^) beate^) marie oc te in- 
^öneracione segizt eigi huic. 

19. Jtem at credo jn unum dominum^) [segiz] cotidie in 
^^tali domini vsqve at ulltimam^) diem octauarum epiphanie 
[^nclusiue eicepto uno festo innocencium, 

20. Jtem'^) jnfra octauam assumpcionis beate uirginis et 
J^^fa octauam ascensionis^) et infra octauam corporis christi. 

21. Jtem at huerr prestur leggi mork til spitala®). 

22. Jtem at dominus uobiscum segizt lagt j huerri 
^esso ante secretam. 

[23. Jtem bannade hann kiot at eta sa paskatima fyrr enn 
^^^^ tace adur gudz likama^^). 



') neitiz 186; =») BokDarkirkiu 186; prefacione 186; *) sancte 186; 

^*' 186; «) ulltimuni 186; ') [b1. 186; þannig; ') spitalanB 186; 
tsl. 51. 



830 SKIPAN JÓNS BISKUPS SIGURÐARSONAR. 1345- 

24. Jtem bannadi hann at eta kiot manudaga ok þridiu- 
dag firir auskudag. 

25. Jtem ef manna konur standa af fyrir paskir sængrfor 
sinni gangi j kirkiu an kerti ok taka guds likama aa paskadag 
ok se j kirkiu um alla paska en standi sidan utan kirkiu eptir 
rettri tiltolu^). 

26. Jtem fyrirbaud hann at katlar þeir sem baurn skir- 
azt j eda kerolld er heilaug krisma kemur uid skuli til einskis 
annars haía^t hedan af. 

' 27. Jtem skipadi hann íirir austan lonsheidi ok lirir 
uestan gilsfiord skolo prestar allir tekit hafa krisma hit seinzta 
ath thorlaksODesso. Enn fur austan jokulsa a solheimasandi ok 
firir uestan: huita j borgarfirdi [at jonsmesso]. Enn um allaun 
sunnlendinga fiord[ung atj uppstigningardegi. 



K. 

AM. 186. 4to bls. 68—69 skinnb. c. 1500, Prentað í F. 
Joh. Hist. Eccl. Isl. II, 82—83, eu eignað þar Jóni biskupi Hal- 
dórssyni; segist Finnr biskup prenta eptir pappírsblööum hjá sér, og 
hafa þau verið afskript stafaiidi frá 186. 

Statuta gyrdz biskups(!). 

1. Jn crastino jacobi so [sem] virduligur^) herra. herra 
jon .biskup hafdi sinodv^) j skalhollti. baud hann at katlarþeir 
sem bornn ero skird j. eda kerðlld oc heilagur krisme kemur 
vid skal til einskis annars hafa þadan af. 

Jtem skipade hann at fyrir avstan lonndzheide oc fyrii' 
uestan gilsflord. skvlv prestar tekid hafa nyia kvisma hid sein- 
asta at þorlagsOOesso. En fyrir vestan^) jokulsEa [ía] solheima 
sand[i] oc fyrir uestan huitai j borgarfiide. j millum adr nefndra 
tacamarkaí!) hid seinnasta at jonsCDesso baptista. Enn vm alla^ 
svnlendingafiordvng. at uppstigningar deige^). 

3, Jtem allir kirkivsoknar menn þeir sem at færir ero til 
skvlv koma til soknar kirkiv sinar alla þa daga sem j xvj daga 



*) Hér endar 186; jacobbo{!) hdr.; ^) virduligvm(!) hdr.; ^ sl- Hist. 
Eccl.(l); ') austan, Hist. Eccl.; *) deide(!) hdr. 



1 346. VIÐEYJARKLAU STR. 83 1 

halldi ero ella luki halfa mork fyrir hvern dag sem þeir oiissa 
tida viliande. 

4. Jtem at bonde faie hverr oc sæke til sinnar kirkiv 
hinn þridia hvern svnnvdag ef hann er heima. eda einhverr 
skynsamur madr af þeim by^). hans vegna neraa forfoU kome 
til. at sækia tidir til soknar kirkiv sinnar. 

5. Jtem vanræke hann .iij. svnnvdaga samfasta. ann for- 
falla giallde vmbodzmanni biskups iij aura. sitie þeir so vm 
adrar iij. vikvr med samre vanrægt Iðgliga saminter. þa skvlv 
þeir sialfsettir vt af heilagri kirkiv. og af hennar sacramenta. 
þar tii sem þeir taca skript sina oc sættazt vit gud oc heilaga 
kirkiv oc luka þar til j segtt halfa ,mork vmbodzmanni 
biskups. 

6. Jtem at bænhus þau sem biskup lofar at syngia ad 
hafe þvilikar [rentur sa sier oc^) þyrmslur. sem adrar soknar 
kirkivr. suo oc at huerr sem at þadan tecr anars mans goz 
ttied stulld. gripe edur rane. edur nokurs konar ofuallde falle j 
bann af sialfv verckinv. 

7. Jtem at vtlendir menn oc so allir adrir skvlv þar luka 
tivnd sina retta sem sem þeir ero j vetursetv stad staddir oc 
þeir ero nottina helgv nema þeir sev at heimbodvm j odrvm 
stad. þa snuist þo tivnd til v[e]tursetv. 



514. [1346]. 

^HÍMR lögmaðr f>orsteinsson gefr klaustrinu í Viðey reka fyrir 
Hraunslandi í Grindavík. 

AM. Nr. 238. 4to hl 36b. (Bessastaðabók) skr. c. 1570 eptir 
ti'ansscripto frá 1475; ÁM. 65. Svo (tvær afskriptir); AM. Dipl. 
afskrr. Nr. 1778 og Nr. 1779; IBfél. 126. 4to bls. 10; alt eptir 
?essastaðabók. Grímr lögmaðr fer alfari norðr 1346, og frá ^ví 
mun þetta bréf vera (sbr. Esp. Árb. I, 79; Safn til sögu ís- 
íands Tl, 616), en víst er að það er yngra en 1319 og eldra eu 
■lö50 



') bæ, Hist. Eccl.; [al. Hist. Eccl. 



832 VIÐEYJARKLAUSTR. — SANDaR Í DTRAFIRÐL 1346. 



Avllvm þeim godum monnum sem þetta bref siaedrheyra 
sender Grimur þorsteinsson kvediv gvdz ok sina. 

Eg giore ýdvr kvnnigtt at ec hefir gefid til klavstvrs vorar 
frv sancte marie j videý gvde alltzvalldanda til heidvrs ok 
sæmdar ok sagdri myskvnnar modvr. Enn mier til salvhialpar 
ok þeim godvm monnum til vidvrhialpar er þar þiona gude 
dag ok nott vndir heilagre regllv allann þann reka sem halfv 
hravnslande heyrer til bædi hvala^) ok vidar ok avJl þav tre 
sem liggia aa sagdri fiorv ok eg a millvm lambastapa ok 
marks vidvr þorkottlvstade vtann vj alna tre ok þadann af 
smære. þav fýlgia eigi þessvm reka. enn avstur fra lambastapa 
skal ec hafa allan reka svo leinge sem ec vill enn sagtt klavstur 
epter minn dag. 

Jtem savdhofnn hvndradi savda j sagdre jordv. 

Og til santz vitnisbvrdar set eg firir þetta bref mith 
innsigUe. 



515. [1346]. 

Máldagi Nikuláskirkiu á Söndum i Dýrafirði [er Jón biskup 
Sigurðarson setti]. 

Landsb. 268. 4to bl. 94b skr. 1601. Sandar í Dýrafirði urðu 
staðr 1358 (Gottskálksannáll), og er þessi máldagi eldri og getr 
hann naumast verið yngtj en hér er sett eöa frá 1344. 

A sonndum. 

NichoJaskirkia a sonndum a heimalannd halft oc galltar 
dal halfann. 

niju kýr oc hest. 

kirkia a jnnann sig. kross og skrin mariu. skript oc nichO' 
las skript. klockur iij. boc. kanntara kapu. hocull oc glodaker. 
refla þriá. 

þar skal vera prestur heimilisfastur oc taka iiij. merkur. 
þanngat liggia tiju bæir ad tijundum oc lysitollum. 
halfkirkia j huammi oc syngia annan huern dag helgann. 

þar tekst heima tijund oc lysitoUar. 

_ - - - . 

hvalar, hdr. 



1346 



HVÁMME í NORÐEÁEDAL 



833 

f 



516. [1346J. 

Máldagi Maríukirkju í Hvammi í Norðrárdal [er Jón biskup 
Sigurðarson setti]. 

JSig. 143. 4to bls. 335-36 á pappír skr. c. 1600. þessi 
löáldagi er fornlegr; er með vissu eldri en 1399 og víst eldri en 
Gyrðs máldagi (sbr. Vilchinsbók), og er vist ekki yngri en frá dög- 
Jóns biskups Sigurðarsonar, en getr vel veriö töluvert eldri. 

Huammur j norduríardal. 
QDariu kirkia j bvamme j nordurardal á xx kugilJdi oc 

eitt. 

hun a land a hole oc froda einge. 
kluckur iiij^). 

þar liggur til kirkiu tiund heimamanna og af xx. bæium 
odrum oc þar liggia til viij bænhus oc lukast vj auraraf hveriu. 
þar skai vera prestr. 



517. 10. Marís 1346. í Osl6. 

^ERNDARBRÉF, er Magnús konungr Eiríksson gefr Ormi bisk- 
^pi Áslákssyni og dómkirkjunni á Hólum. 

AM. Dipl. Isl. Fasc. Lxvii, 8. transscriptum á skinni frá 30. 
JúH 1542; ÁM. Dipl afskr. Nr. 584 (eptir transscr.), Bréfið er 
^^kiö upp í Biskupasögur séra Jóns Haldórssonar. Prentaö í F. 
■^öh. Hist. Eccl. Isl. I, 431-33 (ónákvæmt). í Bisk. Nr. 2. Fol. 
®r afskript af bréfinu. 

Magnus med gudz nsad Noregs swia oc skaane konungr. 
^^nder ollum monnum þeim sem þetta bref sia edur heyra 
Q[uediu] G[uds] oc sina. 

Wier wilium at þer witid ad Gudi allz wolldugum til 
'^^idurs ok hans signudu modur mey marie ogh oUum Gudz 
^%Utti monnum. þía tokum wier heilaga hola kirkiu okwirdu- 



') Hér mun vera hleypt úr kafla um inventarium (sbr. Gyrðsmáld 
1354). 

^ípi i8i. n. B. 53 



834 ORMR HÓLABISKTJP. 



1346. 



ligann herra oc andaligann faudur ok win worn kæra herra 
orm med gudz mýskunn Biskup at holutri sa jslanndi, sueina 
hans þa sem hann helldur dagliga aEi sinn kost ok land bola 
jarder garda skip kaupeyrer. skoga fiska. fvglweR reka ok all- 
ann varnad og gozs. þat sem kirkiann oc hann eiga edur eig- 
andi verda j landi oc lausum eyri. hwort sem þat verdur J 
minna hlut edur meira logliga. j Gudz walld vora wernd ok 
konungligt traust til allra Rettra msala. fuUkomliga firir biod- 
andi hverivm manne huerrar stiettar eda tigundar sem huer 
er kirkiunne edur honum edur hans sueinum firr nefndum edur 
warnade ok gozs kirkivnnar oc hans. nockrar Raugligar 
aagongur at weita. nema hwer sem þat giorer. wile sæta af oss 
reidi. Refsingum oc hordum afarkostum. og aa ofan swara oss 
xiij. morkum j brefa broth oc þeim fullretti sitt epter logvm er 
brotid er vidur oc halfvaukenn saker þessa wors varnadar brefs. 

Swo vilium vier ok at aller menn wite at vær hofum 
skipan aa giðrtt at herra ormur firr nefndr skal sialfur hafa oc 
taka einfalldann sakeyre af sinvm dagligum sueinum. vtan al- 
eigu maal. vor þegngilldi bref ok fridkaup. Biodvm vier oll- 
um monnum einkanliga sýslvmonnum lögmonnum handgeingn- 
vm monnum vorum oc vmbodzmonnum. at þier stýrkit kirki- 
vna firr nefnda ok herra orm biskup goz hans ok varnad oU 
sueina hans firr sagda. þui ollu framar til laga oc Rettinda. 
bædi vm logligar skvllda heimtingar ok adra hluti vid hwad 
manna sem þat er ad skipta. ath vær hofum gefit kirkivnne 
oc honum þeir[a] varnadi og goze þetta vorth bref til styrks 
ok werndar ok latid þeim þess so niotaundi verda. sem þi^'- 
vilid hafa þack ok ofusv af oss. Er þat fullkomid bod wort atb 
þier lukit med greidskap optnefndum herra orme biskupi allar 
Riett giðrwar skvllder til tiv marka edur tiv mðrkum stærre 
og hafit luckt jnnan manadar. fræ, þui sem þier verdit krafder. 
so framt sem þier wilied ei oss suara fiorum CDðrkvm j ^refa 
broth. ok þo Rett giora at sijdar se. 

þetta bref var giort j oslo freadagenn næsta firir Gregori] 
COesso aa seaunda m\ ok tuttugzta Rijkies wors. Herra am^ 
aslaksson canceler vor jnsigladi oss sialfum hiaa werunndvm. 



1346. ENNI, TUNGUNES, HJALTABAKKí, KLIF. 835 

518. 28. Marts 1346. á þverá. 

Jabðakaupabréf Orms Hölabiskups og f>orsteins Kolbeins- 
sonar, að forsteinn lætr biskup fá Enni í Eefaaveit nieð veiði 
í Blöndu fyrir Tungune? á Ásum. 

AM. orig'. dipl. Fasc. I, 12, frumbréfið á skinni; afskr. í Landsb. 
115. 4to II, 165 — 1)6. Innsigli Arngríms ábóta og Eiríks eru 
dottin frá. Inneigli Orms biskups og þorsteins Kolbeinssonar eru 
fyrir bréfinu enn, en þó brákuð, 

bref vm ænni^). 
Ver ormr med guds miskun biskup aa holum, af annarre 
halfuu. en ek thorsteinn kolbæins son af annarre Gerum þat 
oUum godum monnum kunnikt. at þa er lidit var fra hegat 
burd vaars herra ieshu christi CD. ccc. xl. ok vj. aar jn festo 
eustachij at þueraa j skagafirde vattum hiauerandum brodur 
arngrimi ok sira æirike býttum vit jordum ockar j miUum svo 
at ek thorsteinn kolbæins son gaf vpp j valld výrdolegs herra 
orms biskups jordina alla j enne med væide j blondu, okallum 
þeim gognum sem henne hefuer at fornu fýllgt ok nýio. hoola 
kirkio til æfinnligrar æignar. her j mot lagdum ver ormr 
biskup. nefndum thorsteini jord alla j tungunesæ med þeim 
lunnendum sem ver fengum hana æiga honum ok hans erf- 
ínngium til stadughrar æignar. ok til sanennda her um settum 
^it ockr jnnsigle firer þetta bref. ok af þui at vit fýrrnefndir 
^i^ngrimr ok æirikr vorum j hia sogdum jardaskiptum. settum 
^it her firer ockx jnnsighle. Gort j nefndum stad deghe ok aare. 



519. 7. Október 1346. á þlnseyrum. 

ÖRMr biskup á Hólum gefr klaustrinu á J>ingeyrum land alt á 
Hjaltabakka og jörðina að Klifum að fráskilldri veiði í Blöndu. 

' AM. Dipl. afskr. Nr. 444 "ex originali monasterii thingeyrensis, 
^ccuratissimen (AM.) .Jnnsigled er burtu- (AM.). Áfskr. er í AM. 



*) Aptan á bréfinu. 



53* 



836 



HJALTABAKKT OG KLIF. 



1346. 



280. 4to bls, 155—56; Landsb. 107. 4to. Prentað í F. Joh. 
Hi6t, Eccl. Isl. II, 200-201. 

j 

vm hialltabacka^). 

Ormr med guds miskun biskup aa hoolum sendir allum 
monnum þetta bref seaanndum edr heýranndum quedio guds oc 
sina. kunnikt gerannde at firir guds skýlld til upphelldiss stadn- 
um oc klaustreno aa thingeyrum er ver unnderstanndum miok 
þurftught vera. hofum ver lagt þangat. sogdo klaustre til 
öfuinligrar joignar land allt aa hialltabacka. iordina at klifum. 
vtan. vmde ii blondo skalagiord oc elldiuid i iordina. er ver 
uilium at mnsaman höilogh hoolakirkia hallde oc hafue til efu- 
inligrar mgnar. alla þa er þar fýlger. en allar adrar landz- 
nytiar med nefndom iordum skolu þeir ofuinliga hafua oc hallda. 

Jtem her ofuan aa tokum ver brott med þesso vfflro 
brefue diaknsuist or iordinne ii huamme er Jaurencius biskup 
gaf stadnum, soo at þar skal hedan af alldre firir oss ne vaira 
eptirkomendr diakn skipazst. 

forbiodum ver allum oc serhueriom huerrar tighindar edr 
stettar huerr er þessa vaara skipan rifua edr rifta hedan af. 

ok til sannenda her vm settum ver vaart innsighle firir 
þetta bref gort aa thingeyrum in festo marci pape anno gracie 
CD. ccc. xl. vj. nostre consecrationis quarto. 



E 

520. (1346-49]. 
Skipan Árna erkibiskups Einarssonar í Niðardsi. 

Gl. kg]. saml, Er. 1154. Fol., skinnb.; þetta er skrifað c» 
1450. 'þQssi skipan er áðr prentuö í Norges gl. Love III, 295 
— 301, þó aö þessi skipan komi íslandi ekki beinhnis við, er þe 
gott að hafa hana hér til samanburðar svipuðum íslenzkum skipunum. 

Arne með guðz miskun erchibiscop i Niðarose sendir oll- 
um gudz vinum i sino biscopsdðme queðiu guðz meðhans nað 
oc blezzan. 

Margfallig skylda biscopligs embetis sem sialfuir guð oc 



manu antiqua (AM.). 



1346. 



SKIPAN ÁRNA ERKIBISKUPS. 



837 



hans heilogh kirkia hefuir oss ouerdhum i hendir fengit rekkir 
oss oc aminnir iðuligha at leita með allra ahyggio þeirra 
vægha sem helzt megho ydhir væra til andliga hugganar oc 
iðrum salom viss gðymsla guðz buðorða þessa heims oc orug 
iinleðning euerðeUgha glæði utau enda. 

1. Er þet upphaf oc grunuoll varrafortolu ockennedoms i 
þesso brefue at mer kungerom eftir guðz buðorðum oc heilaghra 
fedhra predican at þet er þreggia handa folk cristinni sem guð 
hefuir valt vndir kirkiunnar lyðui oc buðordhe seer at þiona 
vndir vbrigðelighre won eilifs fagnaðar. Fðrst er mðydomir 
karlmanz eða kuenmanz þeirra sem alla sina dagha gðyma 
i*einligha beði likams oc hierta vtan alla saurghan likamlegra 
samuistar. Er þessi stettir guði þekkastir swa sem han er i 
öngla liki till allar fæghirðar oc venleika. þar nest er ekkiu- 
domir. sem þeir men er sek halda eftir likamligha saurgan 

* 

sina. sek tiU iðran ob ifuirbota. oc firir sina alla likams lost- 
semi oc enda sua sit lif þessa heims i guðz þionusto. Er i 
Nima tweggia handa stettom flest þet folk sem sek hefuir bundit 
vndir með velum eðir klaustrlifnað vndir guðz oc heilagrar 
kirkio tionusto. þo at guð hafue oc marghom oðrum monnum 
^il þessa sama dygðeligs lifnaðar sina naðir gifuit. þet er oc 
vndir guðz buðorðhum oc naðhum þriðia handa folk sem lifuir 
^ tóunðcapp med kerleika við guð oc sin iamcrisfcin i lydhni 
vidh heilagha kirkiu oc sinna logligha formanna bæði andeligha 

likamlígha oc einkanligha gðyma vbrigdheligha truscapp 
^^íis hiunscaps huart viðir annat, þar með iðkande sin lifnað 
^öð almuso gerðhum oc oðrum miskunnar verkum. Hðyrir 
t^sse stettir till þeim monnum sem ey ero till andeligs embetis 
^'^yldbunir sem fðr seghir. hueriura wer sendom oc einkan- 
^^gha þetta bref radhande aminnande oc biðiande af guðz halfuo 
^t þeir gðymir .x. guðz buðordha oc varizt .vij. hofwðsyndir 

alt þet sem heilogh kirkia oc hennar formen firir bioða oc 
^oðhit hafua. Nu huar er lifuir vtan einhuern af þessum þrenna 
^anda lifnað þa er han vtan guðz naða. rrillulifnadhir oc alla 
^^öda likams loste sem við manna getnaða limum gerist vtan 
^iunscaps. han er bannaðir oc bolfuaðir af sialfum guði oc 
eilagre kirkiu. En þeir men sem [hiunscaps lifnað vilia byria 

till hiunscaps seer kuenfangs leita tale fyrst uið foður oc 



838 



SKIPAN ÁRNA ERKIBISKUPS 



1346 



moöur oc adhra giptingar men þeirra mðyar eðir konu oc einkan- 
legha við sialfua hona sem han vill meö guðz loghum eiga. 
oc ef þeirra samþykt fellir saman sem þetta ærande varðar þa 
scall eftir loghum oc landz sidhum godhum með skilnkum 
vattum trulofuan oc festing a koma þeirra millom. Er æ þui 
bætir sem þet er bergheligre giort. þui at hinar festingar sem 
með fwllmenzsco oc pretuise oc swiklighum fortolum lettra 
manna gerast hefuir heilogh kirkia yðir firir enktit. Er þo þet 
rað at þau sem sek trulofua saman með frialsom vilia. at þau 
halde sina iattan. þo at kirkian dðmer ekke vm profiaust malL 
sidhan festing er a komen þa scal lysa þria sunnodagha þet minzsta 
eðir adhra heilaga dagha þessare festing at kirkiu þeirri seiu 
þau ero vppfðd i soknenne eða þer þau hafua heimili i. eðir 
þeir men ero i sem kunnykt er vni þeirra ætt oc athæfue. 
Scal prestir i þeirri lysing gera þeim ollum stefnu viðirkueme- 
ligha longa sem nakot hafua eðir vilia mote kasta þeirra sam' 
bande. swa at þet se uppborit firir kirkiu dome fðr en sam^ 
gangir oc bryllaup geriz. oc ef nakur kastar þar i mote 
frendsemi. sifskap eða aðra meinbughi. þa scall prolastir erchi- 
biscops eðir soknarpiestir firirbiodha þeim framare at gera. fðr 
en þet mall er profuat oc orskurðat með kirkiunna dome. 
ef engin kastar i mote. eða iðynaz þau kost enkis veið sem 
upp ero boren. þa sculu þau bryllaup sit gera eftir loghum oc 
landzsidhum rettum oc þo i þeim timum sem loghin ero ey 
forbodhin oc fare a bryllaups dagh til kirkiu þeirra sem bryl- 
laupp gerizt i sokninne. oc take þar af preste heiiagha blezzan 
oc pusan oc fulkome siðan hiunscapp. sem fðr seghir eptir 
loghum. Megho þo eingi pusaðe veizlu gerazst oftare en 
tima. oc þui ma prestir ailrek þau saman pusa sem fðr ero 
pusað. En uæll ma han heiðirligha messo syngia a bryllaup^ 
deghi þeirra. Gerir pusan swa mykit at þo at meinbughi telizt 
a siðan þau hafua saman buit. swa at þau verði at skiliazt. 
ero barn þeirra arfgeng oc enga pino firir taka sculu Þ^^ 
huarke fostur eða feargiðld ef lyst var sem fðr seghir. ERg* 
scal oc sa mote kasta þeirra hiunscapp sem visti at lyst var 
oc bar ekki motekast upp Iðr en hiunscapir þeirra var fuí' 
komen. vtan sa er þet gerir meghi fulfðra at han visse þet 
eigi þa. En ey er lyst oc veiða þau at skiliast þa sculu þau 
taka fullar scriptir með fostum oc vtistoðum oc fullum giold- 



1346. 



SKÍPAN ÁRNA ERKIBISKTJPS.- 



839 



^m. oc born þau sem þeirra miUum ero alen ero tiU enkis 
arfs eða sðmdar komen huarke veralligha eða andeliga. Ekki 
scal oc prestir þæt bryllaupp sitia eðir nakot embeti i þui 
bryllaupe at veita sem utan lysing geriz. Nu kan með guðz 
öiiskun kona verdha barn hafuande þa scall hon sek gðyma i 
alle guðrezlo. oc vakte æ þeim muni bætir sem hon vet sin 
tima till meira lidha fððzlutima bamðens. gange þa tilJ scripta 
íiakorum .x. doghum edir .xij. eðir þui nere firir þet sem 
l^enni þykkir vaan at henni kome barnsykir a hendir oc gere 
sik sua satta uið guð. leggiande alt sit traust vndir guðz 
i^adhir oc iomfru sancte Marie hielp oc arnaðar orð at hon 
fi'ialses með godhum hætti or sinum vanda oc vaða. oc at sa 
getnadhir sem hon er þa hafuande kome með lifue i lioss oc 
^ytalaust oc aliz með heilsu oc hemmingiu tiU guðztionustu. 
ífendom oc vinum till hugganar. 

2. Oc af þui at mer komum allir swa nauðligha i þenna 
^orghadall at engi kemir utan verk ok syukdom grat oc vesold, 
í^Wa at margir dðya bædhi lifs oc salar för en nai cristinne 
oc heilagre skirning. vtan hueriar eingin ma frialsas æueligha 
beluitis pinu sakir vara första fðreldra Adams oc Euo syndar 
oc ulyðni. þui er þet rað vart oc boð at þen tima sem konur 
tðða bai 'n. hafui inne hia seer viðirkuemelikit kerald með 
^ð-tne. at barnit mðghi skirast ef þet kerair sua; krangt 

vstyrkt i lioss at men trðysti eigi at till kirkiu moghi 
föra. scal prestir skira en han er a gardhenum fðr en leik- 
^aðir. fðr leikmaðr en kona. kona ef ey er kalmaðir till. faðir 

ey er hinna till, oc fðr modhir en oskirt döyr. skal ekki 
Mrra hiunscapir skiliazst firir þessa guðsyfiar sakir slikra 
*iauösyi)yar sem nu ero told. En sa er skirir barnit scall nepna 
^liku nampne sem fadhir eða modhir seghia tiU eliighar gifui 
^iaifuii^ cristeligt nampn. en han nar þeim eigi. oc dðpi þrys- 
^^^r i vatn. fðrst a grufwo. sidhan sit sinne a huara lidbena. 

hafue barnit sem skemst i vatneno. oc seghi han þessin 
medhan han skirir þet, Son egotebaptizo in nominepatris 

filii et spiritus sancti amen, Ellighar swa. son ek skirir þik 
^ íiampne foður oc sonar oc hins heilagha anda araen. Ekki 
^call till leggia þessara ordha oc ey af þeim fella. J vatne 
^'^^lí skira. oc ma skira i þui vatne sem snior verdhir tilí eðir 



840 SKTPAN ÁRNA ERKIBISKUPS. 1346- 

iocul. J engom oðrum lut eðir vætzgku ma barn [skira] vtan ^ 
vatne sem nu er sagt. En ef barn styrkis þa skall til kirkiu 
fðra oc seghia preste at heima var skirt sakir nauðsyniar. oc 
seghia honum alla atferð skiringar. Ef prestir tortryggir þeirra 
tillsogu sem barn fðra tiU kirkio. þa skal þenerskirdhi eða þen 
sem hia var nakur sanna með einseidfai. oc þet scall nðya. sidhaii 
sca! prestir ekki primsigna barnit. utan lata þet þeghar iin i kirkio 
oc leggi acrismu a barnit vtan aðra skiring. með oUum þeim ifuir- 
sang sem ban er van a barn at leggia siðan þet kemir or 
funtin. Scall oc barn ferma lata þegar fðrst ma biscopi na- 
gifs i þui helgho embeti traust ocstyrkir mote andskotanum oc 
hans prettom. oc þui er þet fulkuemd oc staðíesti heilaga 
skirn. Ma sa engi hielpaz sem þet embeti hefuir eigi fengit 
sakir þes at han firirsmar þet eðir glðmir af hyrðizleyso. 

3. Nu ef barn fððiz sua starkt at ei þarf heima skira. þ^ 
scal guðsyfia till fa. ein karlman oc eina konu at minzstu. þet 
nðgbir. vtan tighinda manna born se oc þeir vilia fleire tiU 
fa. Sculu guðsyfiar born till kirkiu fðra. en prestir scal skira 
sem han veit sit embeti till væra oc kirkiu bðkir visa honum. 
Ero guðsifiar margfaldar oc fylghir þeim hin mesta þyrmsll oc 
margfaideligh vyrðing. en þessar ero guðsyfiar. fðrst millum þes 
er skirdhir verdhir oc hins er skirir. onnur er millum hins er 
skirir oc foður hins skirða. þriðia miUum hins er skirir oc 
moður hins skirða. Fiorða millum barna þes er skirir oc þes er 
skirðir verðir. Fimta millum þes er skirðir verðir ocþeirra sem 
honum balda till skiringar. Setta millum þes er skirðir verðir 
oc logligh husprðy hins sem a honum heldir þo at hon se ej' 
nere. Oc somu leið ef husprpy heldir a barne. þo at husbonde 
se eigi nere. Siunda millum þes er skirðir verðir oc barna 
þeirra sem a halda. huart sem þau ero fleire eða ferri. Att- 
ande millum þes er a heldir oc fodhur þes sem til skirn verdbir 
haldin. Niunde millum þes er a heldir oc moður þes sem ^ 
verdhir hallit. Werdha þessa samu guðsyfiar með same virdhing 
oc þyrmslum i ferming sem i skiring. so at engar megho miH- 
um guðsyfiar giptingar bindaz. oc ef nakur dyrfuiz at binda 
eðir bundit hafua. þa verða þau sem þes hafua dyrfs nieð 
kirkiu dome oc harðom afuarkostum at skiliaz. Ero þetta kirki- 
unnar logh oc heilaghra feðra skipan hueriar allir men eigha 
swa at gðyma sem ,x. guðz buðorð. 



1346 



SKIPAN ÁRNA ERKIBISKUPS. 



841 



4. f>ar með sculu þeir gðyma ydhir truligha œeð allre ðð- 
mykt oc cristelighe siðferð. einkanligha at þeir komir iðuligha 
tiU idhra soknarkirkiu. þui at þet er idhor pelagrims ferð. oc 
hon nðghir iðir en þeir með fridhi oc siðsemd iðka þer sera 
þeir verðir með veraldlighe fiolskyldo oc likaras erwdhe iðir oc 
yðrum bornum at tðdha. oc þer með bædhi veraldlighom oc 
andelighom iðrum formonnum at þiona. Sculu þeir swa or 
iðrum heimilum buaz tili kirkiu. at þeir sculit afleggia hatir 
oc ilzsku awnd oc alla vndirhyggiu. en væll moghir þeer tala 
huar við annan vm siin mala skipti vtan forðz oc ilzsku. oc 
sculu men engar skuldir krefia eðir sculdar hemtingar eða aðrar 
sokuir byria eðir iðka i kirkiu,eðir"kirkiugarðe. Nu komir þeirtill 
heilagrar kirkiu. fallir fðrst a idhur kne fire kirkiudurum oc 
löinnizt viðir dðr eðir kirkiu hurð. gangir siðan kring vm 
Hrkiuna en væðiratta er swa, till fallen at þet ma væll xgðra. 
?angir sidhan iin i kirkiuna oc kastir a idhir vigdhu vatne. 
^allir sidhan a knæ firir hinum helga crosse oc bidhir idhir 
guð till nadha oc minnizt upp a hans pino með huerre han 
^ðsti oss tapaða men vndan audskotans valde. Seghir iðra 
í*ater noster oc heilser iomfru sanctam Mariam með Marie 
^ers sem swa byriar Aue Maria eðir bergir a brioste yðro oc 
^öghir swa en þeer kunner ey meira. Guð alzvallande veri meer 
"^adhigir oc miskunsamir syndugum manne. En þo er huar 
ttiaðir skyldughir at kunna Credo. Pater noster oc Marie vers 

3ek at signa með hina helgha crossmarke oc þessum orðum. 
^-^ signar mik i nampne fodhur oc sonar oc hins belga anda. 
^'u er prestir ey tíll kirkio komen. eðir ey þa en till messo 
^Uen. þa stendir uæll at meðan þer gangir kring vm kirkiuna. 
Sange huar til graftar sins fadbur. modhur. syskina eðirfrenda 

vina oc seghi þer sina Pater noster. oc gange swa iin i 
^ii'kiuna. ellighar geri þet eftir messona fðr en þeir gangir or 
'^ii'kiu gardhenum. xelium wer ey þui fire iðir at guð liðyrir 
iamuæll ine i kirkiu vm alla handa retlaat bðnahald sem 
^ kirkiugarðenum vtan liosare kerleiks mark er þet at huar 
ttiinniz sins nainnga. ef allir eðir sumir sia at han vitiar 
þeirrar graftar. en þa er men vnte þui ekke. Nu byriar prestir 
^öilagha messo. fallir þa allir a knæ. sidhan megho þeerstanda 
þes er byriar Gioria in excelsis deo. fallir þa oc allir a kne 



842 



SKIPAN ÍRNA ERKIBISKUPS 



1346. 



oc minniz at þenna sang byriaðe englar a þa samu natt oc 
tima sem guðz son fðddir var af iomfru Marie reinum likam 
at Iðysa oss or anskotans valde. allir sculu þeer a kne falla 
oc beria a briost ydhor swa oft sem þeer hðyrir i messonne 
þessor orð læsin eðir sungin. Jhesus Christus. Maria. Siðan 
megho þeer sitiande messo lydha þar tiU er þeer hðyrir guð- 
spiold sem sialfs guðz orð ero i. allir sculu þa upp standa oc 
taka ofuan siin capruun oc standa swa barhofðe medhan lestin 
verdhir læsin. siðan sculde men offir sit tiU altare fðra oc 
heiðra swa embeti heilagrar messo oc guðz hold oc bloð sem 
i messonne helghaz oc i vpphalde teez ollum monnum i asyn 
brauðz oc viins. En ba er prestir haldir vpp guðz likam oc þar 
nest hans bloð. þa scall huar cristin maðir tia með fullri ðð- 
mykt alla sina elsko oc astsemi till sins scapara með barom 
hofdhum oc knefalle. upphallande sinum handum. oc beria 
þrysuor a bryoste seer þui at þrefaldeligha syndom wer mpte 
honum. þet er i huxan. ordhum oc verkum. oc kennomst viðir 
at þet er þen samme voldughe guð sem scop himil oc iorð oc 
alt þet þer i millum er bædhi ifuir oc vndir oc loyste all^ 
sina vine or andskotans valde oc alt mankyn scall dðma a sidb- 
arsta deghi huern eftir sinom gerningom. Er þet oc allamanna 
cristinna þioðar obrigdhelig tru at medhan guðz likame helghaz 
uphelz oc nðytiz i heilaghe messo með kraft guðligha ordha 
oc prestins embeti. þa lykkiz upp himpnanir. oc guðz englar 
fara oíwan at luta oc nigha sinum haleita scapare. swa at þar 
kemir þa saman himpnesk oc iarðligh skepna með allre ðð" 
myukt oc glædhi oc fullum fagnadhe at þiona sinum oc var- 
om sannom guði þo at mer syndughir men sem eigi erofm] 
verðughir þet at sia með likamlighum aughum sakir varra 
margfaldeligha vesaldar oc likamsens brðyskleika. Einkanligb^ 
biodhum wer at men gangi með spekt hofsemi oc guðrðki' 
ligha at taka guðz likam a pascha dagh oc þrengir engin fraDa 
firir annan. sem marghir aumlighir men oc at ollu vitlauscr 
dyrfuaz at sðkia þa till heilags alteri þui likazt at þeer farö 
með herskilde aat sinum scapare oc lauönare sem hinir aumu 
Juda gerdhu þa er þeir fangadhu han till daudha. Standa 
sculu men i kirkio eðir a kne liggia meðan syngirPater noster. 
í>a pax er gifuit af guðz alteri. þa scall huar annan kyssa- 



^346. SKIPAN ÁRNA ERKIBISKUPS. 843 

karlmen siin i millum. en kuenmen siin i millum. Scallsakoss 
^era með fullom kerleika swa af hierta sem af likam. En huer 
þeirra gem messo kos gifuir. þen sem af guðz alteri oc likam 
'^yriar, með swikum oc iluilia, han er drottens swikare oc sins 
^amcristins forradhare. luttakare alz vfagnaðar með hinum for- 
•iðmda Judase sem varn herra Jhesum christum sin guð oc 
^eistara selde i trunaðe till hinna liotasta pinu oc hins haðogh- 
^3t[a] dauða. pui nest sculu men taka með knefalle litiUat- 
^igha guðz blezzan vndir sins prests hende, oc fara swa með 
*nð huar heim till sins heimilis. 

5. Werir oc i virdhing við sialfuan guð oc alla himpneska 
*^yrð. goðuiliughir oc stuðnir iðrum soknarprestom. einkanligha 
^edhan þeir ero retferðughir i sinom lifnað oc i rette lydhni 
^ið sialfuan guð oc oss. þui at þeir ero skyldughir iðir and- 
^igha hialp at veita. er þeir komir i heimen. her eror. oc heðan 
íarer, Hafuum wer fastligha at þeer se idhir ðdmyukir i prest- 

embeti. i ollum lutum goðuiliughir sem sinum andligh- 
•^Di barnom. 

6. Forbioðum wer fulkompligha at þer takir ey við nakorum 
Pfeste þeim sem nyskipadhir kallaz. vtan han lyse adhir oc 
^PpIsese i heilaghe kirkio sino opno skipanar brefue með varo 
^angaude incigle, 

7. J>et sculu allir men gðyma at koma fastande at hðyra 
*^^ígha mesöo þeir sem fultida men ero. oc at allir sei kirkio oc 
tírkiogarde liodhir vtan alz haiöysti oc iatir iðir i hugh koma 
huersu mykill salo haske þet mon vera at gðra þer ayndir sem 

scuhi sina syndir bðta. 

8. Sðkir oc með iðro erfuodhe þangat sem afgiítir gifuaz. oc 
^Ö'ir þet með fulíe tru oc orugge vaan iðir till vis^ar saio 
hialpar. 

9. "Warizt oc banzatta men swa sem fulasta eitirorma. at 

Þ^ii' samnðtizt þeim ekke eðir nakorn bliðscapp eðir eftirlæte 
gðrir. 

10. Gðymir iðir firir runum. galdrum ocgerningom. lifiom, 
Jiindirviti oc ollum atrunadhe þeim sem heilog kirkia kennir 
^ðir eigi oc hennar formen oc tionustu men, Huar sem oðru- 
^*ss gerir. þa er han sem villumadhir i guðz bannæ. 

11- pet er huar madhir skyldughir sem a þeim aldre er at 



844 



SKIPAN ÁBNA ERKIBISKTJPS. 



1346 



han ma syndir giöra. oc sik veit i nakore 'synd einkanligha 
dððligha fallit bafua. at han scriptberi sek með allre iðran 
swa opt sem ban veit sik i nakore synd. Einkanbgha gange 
men tínieligha till scripta i longa fostu. þui at huar fastu 
daghr. bðnahald. almusugerð oc allra handa miskunna uerk ero 
ret scriptadhum manne tiU salohielp oc vissa frialsan fra skyld- 
ugti pinu sinna afbrota. En allir þesser lutir koma tiíl engrai' 
hielp þeim sem sinar syndir vill ey með iðran oc ifuirboot af 
ollu hiarta scripta oc framleidhis varaz sem guð gifuir honuni 
þar til hielp oc nadhir vmfram alla luti. 

12. Timeligba sculu þeer kalla till idhar prest þegbar þeer 
kunnit i syukdom leggiast oc gerir þa idhar scriptagang reiniligha. 
oc takirsidhanguðz Jikam oc belgbaolian. atþeir moghir traustliga 
sattir vera með guð oc men. oc með goðre samuitzsku viðir þetta 
skiliast. þa sculu men oc sit testamentum gerna gðra, FÖrst 
sialfuum gudhi saal sina. þer nest helghura kirkiugardhe iikaiu 
liif sin. mínnizt sidban soknarprestz sins. frenda oc vina naeð 
nakore buggan sem guðz lane sem guð heíuir hueriom leent 
eftir slikum efnum sem buar orkar. en enghan fatighan mao 
eggiom ver þer sem gotz er swa litit tiU at vaila ma frials- 
ligha nðghiaz barnom einkanligha skilgetnum till vidhirlifuis. 

13. Gðymir idhir firir guðz sculd fra ollum stuld oc okkir 
00 vidhir ologlighum afla. oc hafuir retferdheligba iðrar tiundii" 
af ollum rettum afla bædhi af sio oc af lande sem þeer eroi' 
gudbi skyldugbir oc hans tionusto monnum. Sua oc i oðrum 
skattum rettum oc tollom sem þeer ero skyldughir wt at gðri* 
eðir greiða at loghum oc landz sidhum rettum. 

14. Haldir oc cristelighan kerleik með dauða manna likama 
oc fðlghir þeim með goðuild till heilags legstaðar. ey sidbit 
fatðkum monnum flrir guðz sculd en rikom. þui at allir ero 
þa fatðkir. .oc minnizt þes þo at manna likamir se nu i sinooi 
daudha nakot anstyggir asynum þa hafua þo varer likamir Þ^^ 
ifuir alla kuikande likama at þer scall salen aftir koma i ^ 
domadeghi till æueligha iifganar eftir guðz dome oc sidha" 
sculu þau aldrig skiliazt. 

Gifue gud alzualdugbir idir þetta bref sw[a] at atgðynia 
at þeer moghir þer med afla oc odlaz fe oc frid aar oc bemiO' 
ingiu þessa heims oc euelighan med sialfuom gudhi i himerike 
vtan enda. Amen. 



1347—8. TESTAMENT KONÚNGS. — VERZLUN. 



845 



521. 15. Juli 1347. i Ljððhusum. 

Testamentisbréf Magnúss konungs Eiríkssonar og Blaunku 
ðrottningar, þar sem þaii gefa ýmsar gjafir til kirkna, kapellna. 
klaustra, spítala og fátækra manna. 

Frumbréfiö á skinHÍ í Ríkisskjalasafni Svíþjóðar. Trentaö í 
Handl. rörande Skandinav. Hist XII. 1825, bls. 38—56, Saml. til 
norske Folks Spr. og Hist V 5?9-87; Dipl. Norv. V, Nr. 193. 
Hér er að eins tekið það úr bréfinu, sem kemr þessu safni við. 

Testamentum domini regis et domine regine Blancha. 

Nos Maguus dei gracia rex et BJancba eiusdem gxacia re- 
gine Suecie. Noruegie et Scanie .... legamus .... 

Jtem eccleaie Stafanggir vnam casulam. dalmaticam subtile 
vnam capam. 
Jtem ecclesie Hamar tantum. 

Jtem ecclesie cathedrali sancti Magni in Orchadia tantum. 
Jtem ecclesie Scalahult jn Jslandia tantum. 
Jtem ecclesie Holæ tantum. 

Jtem ecclesie catbedrali jn Grœnlande centum marchas 
•^önariorum. jn vestibus pro ornatu ecclesie preciosis, 

Datum Ludbosie anno domini m^. ccc**. xP. septimo. do- 
^inica ante beate Margarete virginis et martyris. 



522. 15., 18., eða 20. Februar 1348. i Oslo. 

'ÆITTarbót Magnúss konungs Eiríkssonar, þar sem hann bannar 
J^^lendum kaupmönnum verzlun í norðrbluta Noregs og í skatt- 
lönduin ríkisins. 

^ AM. 330. Fol. á pappír. frá c. 1600 (= A); AM. 331. Fol. 
Pappír c. 1600 (= B); Stockh. Sk. 31, R. 4 Nr. 14. Fol. 
*^). B og C eru norskdanskar þýðingar og A einniff bjae:að. 
^''^^^ gl. Love III, 170. 

^agnus med gudtz miskund Noregs suia och skona kon- 
H^ger sennder aullum monnom theim som thetta breflf sia eder 
^y^'[a] quediu guds och sina. 



846 TUNGA í BLÖNDUDAL OG LANGAMÝRI Á ASUM. 1349 



ver haífuom*) vnnderstanndit att vthlenndske koupmennd 
siglla tbiiU skatlande varo och annar stadar thar som ey 
heffuer fyr vanna aa verit och vart lannd heffuir thai" skada 
aff oc suo noker kiapmennd i landeno och thui forbiodum ver 
och fullkommeleiga [at nokor koupmader segla^) med sino 
koupðyre nordann om Bergenn eder nokor stadar thiill vaare 
skatlannda [och thar med kallom ver afftber och onytte 
gerom^) eda seylar med koupðyre edar godtz senndar se that 
alt optekit oss thiiU hannde. 

Thette bref var giort i oslou [siau nattom fðr Laupars*) 
messo'^) aa .ix. aare och .xx. riikis vars och inndsiglad oss 
sialffum hiauerendom. 



523. 15. Mai 1349. i TuDgu i Blöndudal 

YiTNiSBURÐB Bessa Brandssonar og Ásmundar Grímssonar um 
að Tunga í Jilöndudal eigi torfskurð í Ytri-Löngumýri. 

AM. Dipl. afskrr. Nr. 3922 í-Ej originali. Brefed hefur vered 
alls med tveimur jnnsiglum, er skrifad á kalfskinn. Jnnsiglenn er[u] 
bæde vidföst. enn so molud og brotenn [adj eoke verdur á lesed»; 
með hendi Jóns Magnússonar bróður Árna. 

Ollum monnum þeim sem þetta bref sia edr heyra gerum 
vid bessi brannsson oc asmundr grimsson kunect at vid heyrd- 
um okkur ellri menn þat segia en aunga j moti thala at tung^ 
j blaundudal ætti torfskurd j iordina a lang[a]myri enni y^^"^ 
sa asum ar eptir ar suo miken sem bondi villdi lata skæra er J 
tungu byggi oc iordunni væl nægþi. vissu uid ok at þeir haufdu 
sæm j tungu biug[gju suo felldan torfskurd j langarayrar jord 
tutaugu vetr ok leingr ar eptir aar ataululaust. atti ek furr nefflðí* 
asmundr langamyri ellefu vetur ok tallda ek aldri sa aþr sa- 



^)haffaa, hdr.; ^'^[alle wdlenndiske kiepmend att segle B, C; ') Þ*^^^ 
her mitt igienu kalde wij och wduelig giorer aUe the breffue som tber 
ora wdgiffuitt er, end huo som her effther thette gierB, C; LaurantzC') 
hdr.; *) [thenn .ij. dag for Petri ad Catedram B; [then 7 dag for Pet" 



ad Catedram C. 



1349 



PÁFABRÉF 



847 



nefndan torfskurd þuiat ek Reiknadi hano vera fulla æign vr 
tungu. ok til sanynda her um sættum vier fyrmefndir menn 
okkur insigli firi þetta bref gort i tungu i blaundudal in festo 
halluardi martiris. a þritukta aRÍ Rikis okkars virduligs herra 
herra magnusar med Guds nad noreghs ok suia Rikis konungs. 



524. 18. August 1349. i Avignon. 

lÍLEMENS páfi VI. sendir Árna erkibiskupi í Niðarósi og lýð- 
biskupum hans endrrit af boðskap sínum Unigenitus frá 18. 
Janúar 1343 um júbilár í fiómaborg 1350 og býðr honum að 
kunngera þetta. 

Dipl. Norv. I, 318 eptir skjiilabók Klemens páfa VI. á páfa- 
^arði í Röma (Clem. VI. anu. vii ex instrum. niiscellan. 1349). 
%rðr Skálholtsbiskup og Ormr Hólabiskup munu hafa feingið afskript 
^f bréfinu eins og aðrir lýöbiskupar. 

Clemens episcopus, seruus servorum dei. 
Venerabilibus fratribus [Arnoni] archiepiscopo Nidrosiensi 
^iusque suffraganeis, salutem et apostolicam benedictionem. 

Dudum de fratrum nostrorum consilio et plenitudine apo- 
s^olice potestatis indulgentiam, quam felicis recordationis Boni- 
í^cius papa viij predecessor noster omnibus vere penitentibus 
confessis, qui beatorum Petri et Pauli apostolorum basilicas 
urbe in anno a nativitate domini millesimo trecentesimo, et 
^xtunc quolibet anno centesimo secuturo, certo modo visita- 
^^íint concessit, ad annum quinquagesimum duximus reducen- 
^^^y statuendo quod quicumque voluerint indulgentiam huius- 
^*^di assequi, basilicas predictas ac Lateranensem ecclesiam in 
^'^öo a nativitate eiusdem miUesimo trecentesimo quinquagesimo 
Proxiuie secuturo, etextunc de quinquaginta in quinquaginta annos 
^örto naodo visitare deberent, prout continetur plenius in confectis 
^^Per hoc nostris literis, quarum tenor talis est. [Hér kemr boð- 

®*íaprinn Vnigenitus frá 18. Jan. 1343, sem ekki snertir ísland sérstak- 

^ga]. Quocirca fraternitati vestreper apostolica scripta manda- 
^^^8 quatinus singuli vestrum in singulis vestris civitatibus et 
^ocesibus predictas litteras nostras subditis vobis clero et po- 



848 HELGAFELLSEXAUSTB. 1349. 

pulo publicetis et intelligibiliter exponatis, ut annuente domino 
ad promerendum huiusmodi indulgentiam se disponant. Ceterunfl 
quia presentes littere nequirent forsitan propter viarum dis- 
crimina vel alia impedimenta legitima singulis vestrum coffi^ 
mode presentari, volumus, quod per te frater archiepiscope, 
dictarum litterarum transumptum manu publica scriptum tuo- 
que munitum sigillo vobis, fratres suffraganei, transmittatur, 
cui velut originalibus litteris adhiberi voiumus plenam fidem. 

Datum Avinione. xv. kal. septembris, pontificatus nostri 
anno octavo. 



525. 23. August 1349. á Ilelgafelli. 

EiÐFESTR vitnisburðr tveggja manna um það, að staðrinn að 
Helgafelli eigi alla veiði í Straumfjarðará milli fjalls og fjöru. 

AM. 264. 4to bls. 7-8 papp. skr. 1606; AM. 252. 4tö bls. 
6 — 7 papp. skr. c. 1660 (Jón Steindörsson); AM, dipl. afskrr. Nn 
1540 og Nr. 1624. 

"Wmm veide j straumfiardara^), 

Ollum þeim godum monnum sem þetta breíf sia eda heýra 
sender Pietur [prestur Marteinsson^) Quediu Gudz oc sijna 
kunnigtt giaurande ad sub anno gratiæ [cio ccc xl nono^) jn 
octava assumtionis sancte mariæ ad Helgafelle tok eg^) þessa 
eida af Arna Kunolfssyne^) oc petre Gudlaugssyne af stadarins 
vegna ad Helgafelle. ad stadurinn ætte alla veide j straum- 
fiardaræ. j millum fialls oc fiauru. Saugdu þeir oc suo. ad 
þessa veide hefde aunguer adrer menn sier®) eignad umm þeirra 
daga suo at þeir visse. oc var þa annar siautugur ad alldri. 
enn annar fimtugur. Oc thil sanninda hier umm setta eg vai^^ 
jnnsigle firer þetta bref. [oc sijra skapte sitt jnnsigle fyrer þetta 
breF). er giaurtt var j saugdum stad deige oc are. ad þess- 



*) Eignarbrief firer Teide j Strörafiardara 252; [SteÍDgrijrazson 
252; MXL nono(!) 252; *) sl. 252; Bryniolfseine 252; «) adur b. 
252; ') [sl. 252. 



1350 



INGJALDSHÓLL OG KEFLAVÍK 



849 



monnum hiaverondum. herra þorsteine abota oc brædrura 
lians. Augmunde Gudmundarsýne. Katle Sverrissyne. Gudmunde 
biarnarsyne. Halldoru Haflidadottur oc audrum godum monnum. 



526. [um 1350]. 

Samningk þeirra Snorra Andréssonar og Hauks Gunnarssonar 
reka Keflavíkr undir Jökli. 

AM. 252. 4to bls. 14—17 papp. skr. c. 1660; AM. dipl. af- 
skrr. Nr. 1539. þetta bréf er með vissu eldra en 10. Marts 1356 
Því að þá selr Haukr Ingjaldshól. 

Wm kieflauijkur reka. 
Jn Nomine Domini Amen. 

War þessi tiltala snorra Andriezsonar vid Hauk bonda 
Gunnarsson a Jugialldzhole. Geysladag^) so sem hann var j vm- 
bode stadarinz a Helgafelle. 

Jn primis Beit j Burfellzdal hinum effra. og vm halffa 
skialldbreid. gieck og Haukur bonde medur ad skarde hefifde 
filgtt ad fornu allur Burfellzdalur hinn efFre, og so allur skialld- 
breidur. enn þo heffde verid skilin beit j dalinn. og so aff 
greindre skialldbreid. enn stadnum var sellt skard. Enn Snorre 
beidde ad Hðkur bonde feingi votta ad nöckurn tijma heffde 
fta vered skiled sýdan hann gieck med ad skard heffde att ad 
fornu. Beidde Snorre ad Haukur bonde tiede hðnum maldaga 
6dur annur skilrijki eff hann viUde nðckurn Reka eigna sier. 
þar sem hrðnskardz land geingur ad. enn Haukur bonde kuadst 
þar huorcke haffa til maldaga edur vitne vm þessaeign. vtann 
öaenn hafa lagt samann langann tijma reka med Iðndum. og 
þad være forn heffd og iöug. Enn snorre firerböd so framt sem 
hann ætte med adurnefndz stadarins vegna ad hðkur bonde 
taffe nockud aff Rekanum firer Hrðnskarde firr enn hann 
feinge nðckud skilrijke tii huornenn vndann hefde geinged 
ftekinn. 

J þridiu grein liet Snorre lesa maldaga vm landamercke j 
^iUe þrandarstada og Jngialldzholz^). þad sem med var bunded 
ííí'ieff jonz biskups Haildorssonar. vottandi ad hann vilide þann 
öialdaga halldast lata vm firsðgd landamercke. jatade hðkur 

') = 13. Janúar; Sbr. Dipl. Isl. II, Nr. 75 (ár 1280). 

Dipl. Ul. II. B. ^'^ 



850 YZTU-GAKÐAR í STAÐARSVEIT, 1350. 

bonde. ad hann viUde þann maldaga hallda i ollum greinum 
enn kuadst so ecke skília hann. sem snorre viUde hann skilia. 
og fleire adrer menn. og einkannlega huðrsu vitt klýff hiete. 
sijdann handlðgdust þeir hðkur bonde og snorre þar uid ad 
vera sem steíFnder bader a Jngialldzhole epter paska vm vored. 
þa er þeír sira Flose og þordur sonur hans være þar. og vnder 
þann dom sem þeir neífndu þar iffer. ad puncta maldagann og 
ganga a landamerckinn. ad snioalðsre jordu. skiUdu þeir þar 
þa vera. med oU sijn proff og skilrijke. þo^) sem huðr feinge 
til. 80 sagde og hðkur bonde. ad hann hefde lated veita lurk- 
ans iæk vr fornum farueg af torffuelle sijnum þeim sama sem 
greiner landamercke. enn snorre quedst lijtast. ad hðkur bonde 
ætte ad fa vitne til huar hann hefde ad fornu faUed. med þuij 
hann sagde nu lækinn ey faUa sem ad fornu saker veitu hans 
voru þesser menn vid þeirra tal og handlag. Flosi Jonsson. 
Gudmundur Arnason. og þorgýlz oddason prestmenn. leikmenn 
Biðrn Jonsson. snorre þorleýffson. Eýnar broder hans. HaUur vr 
lone. GiUer. Sðlue. Sumarlide. Hakon. 



527. [um 1350]. 

Skrá um landamerki Yztu-Garða í Staðarsveit á SnæfeUsnesi. 

AM. 264. 4to bls. 16 skr. 1606; AM. 252. 4to bls. 14papp. 
skr. c. 1660; AM. dipl. afskr. Nr. 1614. 

Jtre Garda landamerke^). 

í>esse eru landamerkie medur ystum Gaurdum ad rædur 
Hagagardur j Hauldavatn vr stadarhorne oc aUtt firi nedan 
kielldu oc veítulæk oc ut firi nedan Torflæk. en vautn rada 
alltt hid efra. ut i Lysu. En hun rædur aUtt til siofar. Jtak j 
midgardaland. stackskurdur enn eingiar tueim*'meiginn þordar- 
lækiar thil hagagardz. oc einge ut fra vedum oc upp med 
Hraunaa thU Bima^) þess er geingur fýrer ofann [þorugard*). 



= þau; 252; ') Rana 2b2; þuergard 252. 



1350. 



]>yK.KVABÆJARKLAUSTR 



851 



528. 1. Januar 1350. i Kirkjubæ. 

HaLLGEIR Ándrésson ábóti í þykkvabæ í Veri iýsir eignum, ítökum 
landamerkjum þykkvabæjarklaustrs. Falsbróf. 

Bréfið er prentað hér eptir afskript Jóns Sigurðssonar, aem gerð 
er eptir afskript af kopíu frá 1735, sem séra Jón Austniann í Vest- 
manneyjum hafði sent hinu kgl. norræna Fornfræðafélagi 1853; kvaðst 
prestr hafa feingið skjalið frá 1735 eptir tengdaforeldra sína á þykkva- 
bæjarklaustri, og hafi það þá verið hálífúið og væri það enn 1853. Aptan 
við stendr þetla: "þetta er rett útkoperað eptir þeim gömlu oröum sem 
íyrir oss komu, sem votta undirskrifaðir viö BerufjörÖ þann Febrúar 1735 

Jon Gissursson pr. ni. e. h. Gunnlogr Oddsson 
IUugi Bergseon Olafur Eiriksson 

Eyjolfur Arnason m. e. h. 
þetta docuraent upplesið við réttinn á Leíðvellí 1740 d. 10. Juni testera 

Eirikur Gíslason Olafur Loptsson. 

Kétt eptir vidiraeraðri copie skrifað testerar með eiginhendi og hjá- 
þryktu signeti 

Bjarni Nicolasson 
(L. S.)» 

■^ptan á kopíu Bjarna Nikulassonar stóð: "Copia af þeim gamla maldaga 
1735». — Af því að erfiðleikar eru á því að koma Hallgeiri inn í ábóta- 
föðina í þykkvabæ og Birnu inn í abbadísaröðina í Kirkjubæ hefir Jón 
^^ííurðsson ætlað, að þetta bréf vari "samsetningr einn», og verðr hér 

rannsaka þetta mál ítarlega. Er þá fyrst að athuga hvort það fái 
staðizt, að Hallgeir hafi verið abóti í þykkvabœ 1. Janúar i350 ogBirna 
abbadís í Kirkjubæ. þoriákr Loptsson, Heígasonar var ábóti í þykkva- 

frá því 1314. Annálum ber ekki saman um dánarár hans. Skál- 
holtaannáll segir hann hafa andazt 1350, FlateyjarannáU 1351 og Gott- 
skálksannáll 1354 og segja þeir hver um sig Eyjólf Pálsson vigðan til 
^^óta 1351 (Skálh.), 1352 (Flat.) og 1354 (Gottsk.). þó það væri rétt; 
«r stendr í Skálholtsannál, að þorlákr heföi dáíð 1350, þá gæti Hallgeir 
Þó ekki verið orðinn ábóti 1. Janúar, þvi að þótt hinn hefði dáið nýárs- 
^orgun, var ekki tími til að setja nýan ábóta á þeim sama degi og svo 
^yrir hann að ferðast frá þykkvabæjarklaustri austr að Kirkjubæ. Auk 
þess er Gottskálksannáll hér, eins og svo margopt, réttari og skil- 
*uerkilegri, en aðrir annálar og segir hann skýlaust að þorlákr ábóti hafi 
dáið ^næsta dag pro festum Vincencii" [al. fyrir festum Vincencij; Vin- 
ííencius 22. Jan. = 20. eða 21. Janúar] 1354, og getr þess að Eyjólfr 
í*álsson láðsmaðr í Skálholti hafi verið vigðr til ábóta mjög skjótlega 
*8vo sem haDD stóð». Fœr það þvi með eingu móti staðizt að Hail- 

54* 



852 



MKKV^BÆJARKLAUSTR. 



1350 



geir AndréssoD hafi verið ábóti í pykkvabæ 1350. Jórunn Hauksdóttir. 
Erlendssonar og Steínunar Óladóttur var vígð til abbadísar í Kirkjubæ 
1343 og kölluð Agnes. Um dánarár hennar vita menn ekki, því að það 
er villa í Hólaannál að hún hafi dáið 1361; á þar að standa: iobitus 
frú Steinunar Óladóttur, móöur frú Agnesar abbadísar í Kirkjubæ- (Gott- 
skálksannáll). Er því ekki berlega óraögulegt að Birna hafi kunnaö að 
geta verið þar abbadís 1350'). Dagsetning bréfsins -á nýársdag- er svo 
grunsamleg, að hún ein væri nóg til þess að tortryggja bréfið, þó að alt 
annað stæði í skorðum. Eptir fornu íslenzku timatali hefst árið ekki 
með Janúar, heldr með Jólum, svo að aðfangadagr er síðasti dagr 
ársins, en Jóladagr hinn fyrsti. Heföi þvl bréfið verið gert 25. Dec. 1350» 
þá mondi án efa hafa verið komizt svo að orði: in nativitate domini eða 
á nokkurn þvílíkan hátt. Ef bréfið hefði verið gert -á nyársdag* eptir því, Bem 
nú er haldið, mundi án cfa hafa staðið: fimtudaginn nœsta fyrir (ante) epi- 
phaniam domini eða in octava nativitatis domini og ef raiðað hefði 
verið við mánaðardag hefði átt aö standa ■Cal. Januarii", eða ef til viU: 
• fyrsta dag (primo die) Januarii* og er þó slíkt fágætt, og rita menn 
því nær aldrei mánaðardag í íslenzkum hréfum á líkan háti og nú er 
gert fyrri en eptir miðja 16. öld. Dagsetning þessi, sem er vottr um 
fákunnáttu þess, er samsett hefir bréfið, bendir á að það sé gert eptir 
að nyi stýll var algjörlega kominn á og byrjan hins forna árs gleymd. 
OröfÐEri bréfsins alt og form er í sjálfu sér svo, að það getr ekki stað- 
izt, að það sé frá 1350, einkum er upphaf bréfsins vottr um ókunnugleika 
falsarans á íormi fornbréfa. það hefði og verið nóg að kalla -þá heilögu 
Birnu" bláttáfrani frú Birnu abbadís, því það er hinn venjulegi titiU abba- 
dísa, en af lifandi mönnum var einginn kallaðr heilagr, nema páfinn 
einn. Að segja til landamerkja eptir örskotum er heldr ekki venja og er 
þvi jafnóheppilegt sem annað. Ef upphaf bréfsins hefði átt að vera í 
nokkru lagi hefði það þurft að vera einhvern veginn svo: 

Vér bróðir Hallgeir með guðs miskunn ábóti i þykkvabæ heilsum 
öUum þeim, er þetta bref sia eðr heyra með guðs kveðju ok vorri* 
kunuigt gerandi. at sub anno gracie CD°. ccc". 1° in octaua nativitatis 
doraini svo sem ver vorum staddir at heimboði fru Birnu með samti 
miskunn abbadis i Kirkjubæ morgum dugandismonnum nærverandum- 
lystum ver þessum jtokum og landamerkjum klaustrsins í þykkvabæ. ^ 
fyratu a kirkian allt heimaland o. s. frv. 

Að efni til getr sumt^í bréfiuu staðizt, eins og sést á samanburði víö 
máldagaJóns biskups Indriðaeonar frá 1340 (Dipl. Isl. II, 479) t. a. m. uni 
Búlandsfjöru. það, sem hér stendr um reka við Ingólfshöfða á víst að réttu 
lagi við Hjörleifshöfða. Hér er sagt að Hallgeir gefi Kirkjubæjarklaustri 
Brandaland; en 1490 eru þessir skógar enn eign þykkvabæjarklaustrs. 



') þess má geta aö til eru Biriiuhólar sera örnefni á Síðunni 
(sbr. Stjórnartíðindi 1890 B bls. 36). 



3350 



:þykkvabæjarklaustr. 



853 



Um eignir og ítök er að eingu farandi eptir þessu bréfi, þó það sé gert 
með einhverjum stuðningi af máldögum klaustrsins, ef til viU eptir minni. 

Hver bréf þetta hefir sarasett er ekki raeð öUu víst, en fyrst kemr það 
fram á fyrra hluta 18. aldar eptir daga Árna Magnússonar, og virðast 
helzt iíkur til að Bjarni sýslumaðr Nikulásson sé eitthvað við það rið- 
inn. 1 Landskjalasafni íslands er afskript af því á dönsku, sem Bjarni 
hefir lagtfram í raálaferlum sínum {= B), og ersú ekki hót tryggilegri en 
hin islenzka, sem einnig stafar að nokkru leyti frá Bjarna að því, er leingst 
má rekja. Er það fremr kynligt að transskripfc þess eptir máldagabók 
klaustrsins er látið vera gert austr í Múlasýslu, auðsjáanlega til þess 
að falsið kæraist síðr upp. það virðist þó nokkuð Ijóst, að ólíklegt er 
að raáldagabók klaustrsins hefði verið korain þangað. Bréf þetta hefir 
verið nokkuð kunnugt eystra á síðara hluta 18. og fyrra hluta 19 aldar. 
Er auðséð að Mála-Davíð (d. 5. Jan. 1839) þekkir það, og getr eptir þvi 
um Hallgeir ábóta i kvœði sínu um Kirkjubæjarklaustrskirkju, auk þess 
Rem hann-nefnir aðra menn, er einungis koraa fyrir í Krukkspá^). Enn 
hitt tel eg merkilegra. að Særaundr prestr Magnússon Hólra getr þessa 
eða anuars líks bréfs í lýsing sinni á Skaptafellsýslu (IBfél. 333. 4toj skr. 
1776 í Khöfn, og verðr hér nú að fara frekar út í nokkur atriði bréfsins, 
en áðr hefir verið gert, Hér er nefnd í bréfinu ^höfnin Sæluvík«. Hún 
er að vísu ekki nefnd í raáldögum' klaustrsins, en hún mun þó vera ein 
og hin sama og •SæluhÖfn» í Alptaveri, sem getið er um við Kötiugos 
17:^1 (Markús Loptsson: Rit um jarðelda á íslandi Rvík 1880 bls. 30). 
Hér er og nefndr « Höfðafjörðr" og er það í samkvæmni við Landnámu 
1, 6: «var þar (3: við Hjörleifshöfða) þá fjörðr, ok horfiM botninn inn at 
höfðanumn. En eptir sögnum virðist þessi fjörðr hafa farið af 1 hinu 
svo nefnda Sturluhíaupi úr Kötlu 1311 (Sbr. Rit Markúss bís. 28—29). 

■ 

En það sem er einkennilegast og í sjálfu sér eptirtektaverðast í þessu 
bréfi, er að hér er nefndr «Kúðafjörðr" og "eyjar í Kúðafirði". Land- 
öáma IV, 11 getr þess að Vílbaldr Dofnakeson fór af íriandi til ísiands 
og hafði skip það er hann kallaði Kúða, og kom í Kúðafijótsós, en ekki 
getr hún um íjörð neinn, en þó hafa langa leingi verið sagnir uui að 
fjörðr hafi þar verið alt app á móts við Hestalandshóla, þangað til að 
Katla hafi borið sand i hann i Sturluhlaupi 1311. Sæmundr prestr 
Hólm var fæddr í Hólmaseli í Meðallandi 1749 og uppólst þar og á 
Staðarholti í MeðalJandi og var því gagnkunnugr landslagi öllu þar og 
sögnum, er um héraðið hafa geingið, því að hann var bæði stálminnugr 
og mjög eptirtektasamr og hafði auk þess miklar mætur á æskustöðv- 
i3m sinum og gerði eér alt far um að vita um þær eem mest og réttast; 
er og sögn hans öll þeim mun merkilegri sem hann lýsir héraðinu áðr 
en Skaptáreldr 1783 umturnaði því og var það þá enn að miklu leyti eins 
það hafði verið í fornöíd. Segist hann fyrsí hafa ouppteiknað' þetta 



') í samkværani við þetta á það að vera, sera stendr í riti mínu 
digtn. pá Isl. i d. 15. og 16. árh. Kh. 1888, bls. 482. 



854 



:þykkvabæjarklaustr. 



1350. 



• pIásB» (0: Vestr-Skaptafellsýslu, Kan^árþing og Árnesþing) 1770 eptir 
boði Finns bÍBkups og undir hans uinsjón og segir að •sú teikníng* hí^^ 
verið "Vel upptekin og virt af Dr. Finni*. en margopt segizt hann ha^ 
farið um þessa staöi eptir það og átta sinnum endrbætt uppdrátt sinn og 
lysing. Um Kúðafijót fer hann þessura orðum : ^-Kúðafljót er yfir raílu 
breitt með blautum botn, tvær til hálfa þriðju alin djúpt landa á miHi) 
og alt eitt bera vatn; rennr hægt fram; er víst sjö til átta mílur 
langt frá sjó til fjalla, og nær viðlíka breitt D: iVa inílu, en eíðan rennr 
það optast í þrengslum og gljúfri. Stórt vogunarefni er fyrir framandí 
og ókunnuga út í það að leggja. Ei verðr bátum hér við koraið, þ^'i 
það fellr opt til, að sem hryggir eða eyrar eru hér og hvar í vegi, sem 
þó eru svoddan ysja, að eins eru djúpar og þar vatnið er tvær álnir, 
svamlar þó fvam úr. það til fellr þrálega sérdeilis að vestanverðu, '^^ 
bæði hestar og jafnvel menn fara hér á kaf, en rífa sig þó upp um síðir 
og Ösla svo fram úr; mega menn hér þó yfir reisa, og er þetta þjóðbraut 
þar, en aldrei heyrist þar nokkur drukni eðr druknað hafi; niá [þM 
sýnast mjög undarlegt. J>etta fljót er svo breitt, sem fyr er sagt, að 
valla kann yfir það sjást eða eygjast, utan í rétt hreinu veðri og etendr 
því austan raegin ein stika af [tré] þriggja eða fjögra faðma löng til 
sjá upp á, svo inaðr ei villist, en að vestan einn hóll, kallast Grjóteyri, 
hvern menn stefna á, þegar vestr yfir skal fara. Áðr en Sturluhlaup kom frani 
úr Kötlugjá, varþettafallegrfjörðr með skóg á báðar siöur að norðan og 
hæðura langt fram eptir, en síðan slétt graslönd að sjó. Eyjar voru og 
innan um fjörðinn með gras, skóg og eggvarp, því í einum gömlum 
máldaga stendr, að þykkvabæjarklaustr ætti eggvarp í Kúða- 
firði, en draghrís í Búðardal; hann er mestu hvar stendr^) Hraunsá; 
nú eitt pláss fult af mela og sandhnjótum og lítilfjörlegu lyngi. þessi bók 
mun nú ekki meir vera til (sem var þó mikið rör), því þá ver hún farin 
að trosna til blaða (þegar eg sá hana], en'ekkert er þaiíiþf] uppskrífað í 
eg trúi það væri membrana, er góð voru í skóbætur; af hverjum eyjui^ 
allar eru nú burt utan ein, sem er hár sandhóll, og heitír Melkinn. 
var þar kaupstaðr, sem heitir Kúðliólmi i útsuðr af Ásum i Skaptár- 
tungu, og í sandhrauni þar fyrir sunnan er enn að sjá búðanna grund- 
vöU og undirstöðusteina og heitir það Búðarhraun; skiphald af járni 
hefir og til skamms tíma sést í Kúðhólma og annað við Kerlingardalsa- 
Áminst fljót sprettr fyrst upp í Bláfjalli; í það reuna Leirá item iíauga- 
deild, tvær stórelfur slœmar og opt ófærar; á milli þeirra er einn hólmrt 
sem var iamba afréttr; drap þar hlaupið úr Kötlugjá 150 lörab, sem öU 
flutu með því í sjó. ítem rennr í Kúðafijót vatnsfall[ið] Landá. Sagt 
er að tveir menn eitt sinn hafi róið til fiska suðr í firðinura, hvar út- 
ræði skuli hafa verið, og þá yfir falliö stórveðr, en komizt þó af nieð 
nauraindum, og raóðir þeirra hér fyrir lagt á fjörðinn, hvort fjörðr eða 

þ. e, á uppdrætti séra Særaundar. 



1350 



ÍYKKVABÆJARKLAUSTR 



855 



fijót yrði, skyldi einginn í deyja. þetta er lygilegt, en ei verör Öllu 
^eitað, sem heyrist um soddan í gömlum sögum, þó nú sé það 
ómögulegt'. 

þó að sumt standi hér ekki alveg heima hjá séra Sæmundi er þó 
^úðafljóti og hólmunum og þar í kring lýst svo, að varJa mun miklu 
^líeika, og er sögn þessi öU merkileg, og því er þetta bréf tekið hér, að 
sögusögn þessi uni fijótið mun vera forn, og er bréfið því ekki alls 
<^nierkilegt fyrir lýsing og sögu héraðsins. 

það eru rök til þess, að Meðallandið hefir nú um langan tima legið 
^jÖg undir eyðing af vatnagangi. I Leiðvalladómi þeirra þorleifs og 
Þorsteins Magnússonar sýslumanna í Skaptárþingi frá 15. Maí 1643 er 
þess getið að Lyngakvís), sem féJIi úr Landá nokkru fyrir ofan LeiðvÖll 
þar sem áðr hafi verið hlaðinn í garðr þá fyrir nokkrum árum, hafi 
fallið suðr í skurð þann er geingr suðr eptir Odda og Grímsstaðaiandi, og 
^afi stórskemt þær jarðir. Er þar dæmt öllum héraðsmönnum skylt að 
^tífla kvíslina fyrir ofan Leiðvöll og þeim að leggja til mann, er ekki 
^€ti farið sjálfir. Var dómrinn samþyktr i lögréttu við Öxará um sumarið 
UBfél 125. 4to). Nú á dögum hleypr Eúðafljót opt á Meðallandið á vetrum* 

Eptirskrifuö orð eru útskrifuð og fundín úr gamalli þykkvabæjar- 

klausturs máldagabók. 

Hallgeir Andresson ábóti á þykkvabæjarklaustri anno CTOcccl 
'^^glýsti öllum höfðingjum saman komnnm á nýjársdag við þafc stóra 
pstaboð, sem gjört var af þeirri heilögu Birnu abbadís á Kirkju- 
^sejarklaustri. 

þetta segir hann a kirkian a munkaklaustrinu þykkvabæ, nefni- 
^^^a klaustursins heimaland allt að Kúðafiröi. alla höfnina Sæluvík. 
t^iú Örskot frá siálfri ser til austrs. háift fiorda til landnorðrs. fiðgur 
norðrs, fimm til útnorðrs. 

til vestrs allt at Höfðafirði. 

til suðurs landsuörs ok útsuðrs allt land í sió. 

liún á smá ok efri dali í Höföabrekku landi. ok alla skóga at 
Stólarhraunum. 

gefr ábótinn þeirri heilögu kirkiu á Kirkiubæ. Brandaland ailt 
Skaptá at Brandalands kvísl. 
Kirkian á ok allar eyiar í Kúðafirði. 

haHan reka við Ingólfshöföa. alla tuttugu álna hvali ok stærri 
^ Búlandsfiðru. 



B 



, Ijandskjalasafn íslands III. 145 fsk, d., og er hér fylgt af- 
^ipt Cand. theol. Hannesar porsteinssonar. pessi danska þýðing 
^efsins er einkennileg aö því, að hér er Jón Bergsson sem einn af 



856 



UTANSTEFNINGARBRÉF 



1350 



afskriptavottunura, en í A er haiin nefndr Illugi Bergsson. Einnig 
ber hér að öðru leyti alt að samma brunni sem fyrr er getið, því 
að hér enda vottorðin um bréíið með Bjarna sýslumanni Nikulás- 
syni og rekr því helzt að því, að hann megi hafa vitað eitthvað 
um samsetning þessa Birnubrófs. 

Efterskrevne ord ere fundtne og udcoperede af een gamel 
Tijckvebæis Closters Jorde Bog. 

Hallgeir Anderssen Abot paa Tijckvebæis Closter Ánno 1350 
gior kundbahrt for alle forsamlede fornemme Mænd paa Nyt Áars 
dag i det store Giestebud sem giort war af den h;^) Birnu(!) 
Abbadijs paa Kijrkebæ Closter. 

Dette (siger hand) tilhörer kirken paa Munke Closteret Tijckvebæ 
nefnl. Clostersens hiemmeland alt til Kaudafiord, al hafnen Sæluvijk 
3 bueskud fra sig selv imoed 0sten, 3 og halv Nordost, 4 tíl 
Nordeuj 5 til Nordvest; til Vesten alt til Höfdefiord; imoed synden, 
Sydost. Sydvest alt land til strandbredden. 

Den tilhörer Smádale og Efredale i Höfdabreckuland og alle 
skove til Skálahraune. 

Giver Áboteri den hellige kirkie paa Kyrkebæ Brandeland alt 
fra Skaftaa til Brandelands kvisl. 

Kirken tilliöre og alle Oer paa Kaudefiord, og halvparten af 
det som driver af söen ved Ingolfshöfde, alle tiuge aien lange 
hvale og mindre paa bulands straudbred. 

Dette er Reet udcoperet efter de garale ord som os forekomme, det 
vidne underskrevne ved Berrefiord d. 12 (!) Febr. 1735. 

Jon Gissursson Gunnlauger Oddsson. 

m- e. h. Olafer Eirekseon. 

Jon Bergsson. 

Eiolfer Arnason. 
m. e. h. 

Rett efter denn attesterede Copie trauslatered, testerer Biarne Nicolasson. 



529. 2. Juni 1350. i Björgvin- 

Magnús konungr Eiríksson stefnir utan átta bændum fyi'i'* 
norðan land sakir mótþróa við Orm Ásláksson biskup á Hólum. 

Frumbréfið er á skinni í Biskupaskjalasafni íslands Holens. 
Fasc. I, 1; innsiglalaust; (afskr. Pálma Pálssonar); er þetta elzt 
konungsbiéf tii íslauds, sem nú er til í frumriti. ÁM. Dipl. 1^1. 
Fasc. LXYlí, 8, transscriptum á skinni frá 30. Júlí 1542. Bisk. 



*) þaunig skammstafað. 



í 350. UTANSTEFNINGAKBRÉF. 857 

Nr. 2. Fol.; AM. Dipl. afskrr, Nr. 5864 og er sú afskript gerð 
pPtir transskriptbréfinu; AM. Dipl. afskrr. Nr. 585 eptir transskript- 
sem Arni íékk frá líag'niieiði Jónsdóttur. Bréfið er prentað í 
Joh. llist. Eccl. Isl. I, 433 — 35. þetta bréf byggist að nokkru 
^ samning-niun milli erkibiskups og konungs frá 30, Ang. 1337 
(Dipl. Isl. 11, 458). 

Datum 1350. Magnus konongr a xxx'' oc eino are^). 

CDagnus med guds naad Noregs suýa oc skane konongr. 
Sendir allum monnum j hola biskupsdome a jslande þeim sem 
þetta bref sea æder höýra. Qfuediu]. G[udz]. oc sina. 

ýmisir godermennhafuateet ossocvaro rade nu nerstom er ver 
^oalfuer varom j biorghwin ýdra miok hardligha framfærd ocraest 
haakaligha till ýdra saalo ef sua sanprofuazst sem oss er kunnigt 
gort at þer hafuer med samhæillde oc ofmýkli dirfd j olýdni fallet 
mote guds Ret oc heilagre kirkiu j þui at þer hafuer a almenni- 
Iseghoþinghi samtak gortmoteýdrumandlæghom fædr oc formanne 
heilager kirkiu sem [er] var kære vin virduleger herra ormer 
^ed guds nad biskup j holom sua at þer vilir aada hans 
ferdom oc folke þen tima sem hann skall ýder heilagrar kirkiu 
00 kristinsdomsens embætte veita. 

Nu saker þes at oss hðfuer med engo mote þuilika 
olýdni þola oc allra sist at Rett kristni oc heilagrar kirkiu 
frealsi minki æder kræinkizst a varom timum. þui biodom ver 
yder allum samman ok serligha huæirium j sin stad. at þor 
vserir j allre þeiri lagha lýdni vider herra orm firr næmfndan 
adra lærda raenn oc hans vmbodesmen her j biskupsdam- 
^no sem hola kirkia oc hennar formen oc lærder men hafua 
^6r till haft fyr mæir a daghum vara forælldra konongha j 
^oreghi med allum þeim fridi oc frealse sem kirkian a holom oc 
hönnar formen hafua haft her tiU. fýr en þer býriade þessa 
^'ydni ok biodom ver fullkomlægha benedict kolbeinssýni 
kolbeini sýni hans. geira at soýlu. nikoias a flatatungo. 
a. sýlfreksstadum. maghnusi .a. swalbarda. sigardi maghe 
'^^is. petre logmanne oc kalfue bradr hans, at þer komer till 
^^ar íeder vars drotzsæta j Noreghi j fýrsta skipi sem gengr af 
^slande fra þeim dæighi sem þer hafuer seet ædr hoyrt þetta 
^art bref oc suarer Retto oc takir rott æptir landz loghum. 

þau ýdur maalefni sem fara millum herra orms biskups oc 



') Aptao á bréíinu. 



858 



VIDIMUS. — HÉÐÁRALÓN 



1350. 



ydar. vitande till sandz at el þer hindrir hola kirkiu frealsi 
æder herra orms biskups Rentor æðr ingiolld tiundir a^der 
adra luti som kirkiuna j holom vardar hædan j fra tiH 
þes daghs er þet er ordæilt millum ýdar her j Noreghi lii'ii' 
kirkiunnar formanne j Nidarose oc firirvarom drotzsæta oc BÍk- 
issens Rade. ef mer sialfuer erom æi jnnan landz. at þeir alJir 
sem j þui sambælldi ero, oc sua þer firr næmfndir menn ef þei' 
firir neraizst at koma tiU Noreghs oc swara retto vm þessor maal- 
efni at huar einn af ýder. skall suara fuUri landrada sok 
vider oss oc kirkiuna j Noreghi. 

|>etta bref var gort j biorghwin halfwm manade firir Bot- 
olfs voku a. þretugta oc einu are Rikis vars. herra arne 
aslaksson kanceler vaar jnsiglade. oss sealfum hiauerandom. 



530. 28. Aue;ust 1350. á Greiijaðarstöðum. 

þoRLEiFR Bergþdrsson, Böðvar porsteinsson og Qdrir meiin 
aðrir vídímera rekaskrá Möðruvallaklaustrs frá 1296 (Dipl. Ish 
II, Nr. 161). 

Landsbókasafn Nr. 115. 4to II. 239 (bréfasafn séra Jóns í 
Hítardal). 

pesse rekaskrá var upp lesin a Greniadarstodum in festo 
Áugustini episcopi og saman boren vid þa ellstu Holaskrá oss 
hiáverundum og aheirundum. settum vær þorleifur Bergþorsson- 
Ba;dvarþorsteinsson. Jngemundur Jonsson,[prestar]. Kolbeinn Bene- 
diktsson. þordur Flosason. Stigur Jonsson leikmenn vorjnnsigl^ 
fyrer þessa skrá Anno Domini CD. ccc. I. ár. 



531. 1350. 
Bréfságrip um Héðaralón og Einholt á SnæfelLsnesi. 

AM. 252. 41,0 bls, 50, skr. c. 1660; AM. 430. 4to bls. 
séra Jón í Hítardaí c. 1730; AM. Dipl. afskrr. Nr. 1542 og ^^- 
1631. 

Hiedara lon^). 

pordur Flosason sellde Asgrijme abota Hiedaralon fií'ör 
Eýnhollt anno 1350. 



*) 430 



1350. 



FYLKJATAL. — LAUSAMENN. 



859 



532. [1350]. 

"^KRÁ um nokkur fylki og lönd, er heyra til féhirzlu Noregs 
konungs. 

Jón Sigurösson hefir ætlað, að iJetta væri skrá um þau löad, 
er Magnús konungr Eiríksson ætlaði sjálfiin] sér, þegar Jiann fékk 
Eiríki syni sínum Svíþjoö og Hákoui Noreg 1B50 (sbr. Lögnianns- 
anuál og Flateyjarannál). AM. 157B. 4to bls. 64 skinnbólc frá c. 
1460; AM. 281. 4to bls. 188 á pappír skr c. 1680. 

Aull finninork, halogaland. navmvdaler. nordmære. ravms- 
dalr. svnnmære. nordfiorduar. svndfiorduar. sogn. uors. haurda- 
land. hardangur. agder. utan þat liggr íil tvnbergis. fiehirdzlu. 
þar med grændland. island. færeyiar. 

f>essi lavnd oc fylke. heyra til noregs kongs fiehirdslu. 
^öd aullum skauttum oc skylldum^). 



533. [1350]. 
^éttarbót Magnúss konungs Eiríkssonar um lausamenn. 

Thott. 2106. 4to á pappír c. 1750 a) bls. 97—99, b) bls. 333 
■^34, skr. c. 1650. AM. 60. 8vo bl. 32-33 á pappir frá c. 
1690 « vtgefin • . • 1530» , sem kynni aö vera ritvilla fyrir 1350, 

öðru leyti getum vér ekki aö svo stöddu gefið frekari upplýs- 
"igar um þessa réttarbót. 

Réttarbót Magnúsar kóngs^) 

[Magnús með guðs miskun etcetera^). 

Nú eru þat lausanaenn, sem tíuud gera til þriggja hundraða 



') 157 liefir "hierhefur upp sa[íítal]s því að á eptir kemr eaktal úr 
Jónsbók. I AM. 281. Mo bls. 189, sem er á pappír, en kyniii að stafa 
HaukBbólt ífyrstu, stendr þetta fylkjatal í Noregi (sbr. Dipl. lal. III, 13): 

Filke i Norege. 

1. Haleigia filke. 2. Naunidæla fylke. 3. J þraudheime eyra íilke. 
Sparbyggia filke. 5. Stiordæla filke. G-lSkauna filke. 7. Verdæla filke. 
Strinda fllke, 9. Gauldiela filke. 10, Orkdæla filke. 11. Nordmrora filke. 
^J'- Sunnraœra filke. 13. Firda filke. 14. Fiala filke. 15, Signa filke. 16. 
I^^í'^a filke. 17. Rygia filke. 18. Egda filke. 19. Austur Egder. 20. Vest- 
^'^- '-il. Vingulmerk. 22. Ranrijke. 23. Raumarijke. 24. Heidmerk. 25. 
**adaland. 26. Ringarijke. 27. Gudbrandsdaler. 
Eiríkssonar Svíajarls b. v., b; [sl. b. 



86Ó RÉTTARBÓT UM LAUSAMENN. 1350, 

ok úr því skulu eiga v*' ok þaðan af raeira búlausir ok ógiptir, 
þeir skulu gjalda kongi skatt .xx. álnir á hverjum misseruui 
íyrir þat þeir meiga at ósekju fara með kaup sín ok varning 
sunnan lands ok norðan, austan eðr vestan. J>ær xx álnir 
heita lausamannatoUr; ei er lausamaðr ella. 

M eru þeir menn, er minna fé eiga ok þó lausir séu 
skulu búðarmenu heita eðr sjómenn, þeir skulu kónginura þá 
hlýðni sýna, at selja honum eðr hans umboðsmanni þar hvat 
sem þat er þeir hafa til sölu af þarfindum ef hann þat girnist 
íyrir jafn[t] verð ok aðrir bjóða, ella skulu þeir bændum þjóna 
ef með þurfa. En ef þeir vilja þat ekki heldr liggja með 
ómensku missi húðina ok útlægir úr svcitinui, nema sá vilji 
meiri miskun á gera, er vort vald hefir ok vér setjum til, þar 
at auk hver þá hýsir eðr heimilar annan veg í mót voru bréfi 
svari oss íullri sekt ok bréfabroti. 



LasfaerÍDgar og viðaukar. 



Bls. 1—5 Nr. 3. Séra Eggert Briem ætlar að með •þverárfundú, 
þeim sem hér er nefndr, kunni að vera átt við landamerkjafund, er 
J^aldinn haíi verið að þverá og þykir mér það allsennilega til getið. 
þess skal geta, að þar sem ð kemr fyrir hér í prentuðu skránni, þá ætti 
þar að standa d. — 23. skipan Árna er prentuð í F. Joh. Hist. Eccl. 
Isl. II, 49—54 eptir AM. 351. Fol. og 175. 4to en ekki AM. 671. 4to. 

— 26^. sækingar les særingar. — 42?. skiptaboMnu 1. skriptaboðinu. 

— 47'*. yfirvald 1. málsaðila. — 51*. Form. xiv. 1. Form. xv. pað 
getr verið efamál, hvort sumt af þessum forsögnum (Nr. 10) eigi við 
þessar skipanir Árna biskups; mætti ef til vill heimfæra nokkrar 
þeirra til skipanarinnar 1275. ~ 545. neðanm. ^'), 1. '^). — 55. vi.*, 
1. skipan Alexanders III. 1125, 1. skipan Alexanders III. 1180. — 
62*^-^*. siii bunyiiga huorn, er h'klega rétt lesið svo: sinn búning á 
hvoru. — 66^ Garðabók)< á að falla burt. — 682. nm. ^) og, 1. 
*) og. — 71*. miilvm, 1. millvm; 10. n. fiordungur, I, fjórðungur; s n. 
flordungur, 1. fiordungur. — 77 nóta 268, 1. 238. — 80jo. esiv- 
hergs, 1. esivbergs. — 8830. hvaleka, I. hvalreka. — 843. smlellta, 
1. smellta; — 84^°. 1238—1302, 1. 1258—1302. — 87'^ *j holmi., 
virðist vera ofaukið og er slept úr hinum síðari máldÖgum Odda- 
staðar. — 88—90. þess skal getið, að það er mishermt, að síðari kafii 
rekaskrárinnar sé í eldri hluta handritsins AM. 276. 4to; hann er 
einungis í yngra hlutanum frá 1446, en eingu að síðr er hann langt- 
vim eldri en það ár. Síðar hefir skráin og verið tekin upp í mál- 
<iagabók Ólafs biskups RÖgnvaldssonar. Á Öxarárþingi 1782 kom 
fyrir ágreiningsmál milli Ljósavatnskirkju og Hálskirkju í Fnjóskadal 
Uni reka í Náttfaravíkum og höfðu menn þá skrá þessa meðhöndum, 
6íi þótti vanta skilríki fyrir ýmsum örnefnum og svo fyrir því, hverir 
þeir porljótr og Gunnsteinn væri (Lögþb. 1782 bls. 35—37), og árið 
eptir var sæzt á málið þegjandi (Lögþb, 1783 bls. 62). Séra Eggert 
^nem hefir nú bent mérá að rekja má gerr, en eg gerði, ætt Gunn- 
steins Hallssonar föður Vigfúss, og að faðir hans var Hallr Gunnsteins- 
son á Einarsstöðum, þórissonar, en Gunnsteinn þórisson áttiHallberu 
ðóttur porgils Oddasonar; er Gunnsteins getið í Hvammsbrennu 
vestra 1160 (Sturl, I, 41) ; þorgils sonr Gunnsteins varð ílendr vestra 

svo ætlar Eggert prestr að Hallr hafi orðið, því að börn hans sé 
vestra; ætlar hann því heldr að Gunnsteinn sá og Jóreiðr sú, sem 

Wpl. i.i. II. B. Ö5 



862 LÁGFÆRINGAR OG VIÐAUKAR. 

skráin nefnir, sé af þeirri grein þessarar ættar, er orðið hefir kyrr f 
Reykjadal. — Bls. 90'^: gerð; 1. gerð, 90»: skeliahamars osa 1, til 
skeliahamarsosa; 94^: 687 1. 689; 904. erkiþiskupi 1. erkibiskupi; 96' 
meir 1. niier; 104, nóta. [cum ... 1. [cum . . .; 116^-^ alltar- 
stein 1. alltarisstein ; 1166. það er einkennilegt, að hér er nefnd 
Akrey, sem klaustrið keypti ekki fyrri en 1360 (Dipl. Isl. III, Nr. 110), 
og verðr það að vera yngra innskot, því máldaginn ber það með sér, að 
hann er eldri en frá þeim tímum og telr meðal annars ekki Höskuldsey, 
sem klaustrið fékk 1280; 118«-^ sundeyiar 1. sandeyiar; 119'^ gauta 
dals 1. gautudals; 123ii. 54 1. 56; 124i. ílordung 1. fiordung; 126i4. 
Q[ediu]I. Q[uediu]; 134—137. Formálar þessir eru ennfremr í skinnbók- 
inni,;AM. 175A. 4to hls. 70—72, en eru þar litlu réttari en í AM. 350, 
Fol. ; þetta er helzti orðamunr: Ii. Cum incontinencie crimen quod 
carnis; 3 (hls. 135) suhmitíendo slept; et: te; 4-5 admitti. lí, 4 in 
hac parte felt úr; IV, 1 de felt úr; 3 dic[t]a ritaö hér d*ca (— domi- 
nica?), V (bls. 136)3. contaminacione spiritualis cognacionis; s. hac 
parte (eins og leiðrétt er); seinni partr þessarar forsagnariCr með ann- 
ari hendi; 12. tuum felt úr; domine tue; 13. inimicus (eins og leiðrétt 
er); eptir in eo er þessu bætt inn: *efínn. e« og að niðrlagi: p. 
et cetera. VI, 3. qui pius passus; in c[ruce] p. fyrir: in hac parte. 
VIIj 2. manifeslus es; IX, s. sancta (S') slept. X. formálann vantar i 
handritið. 141«. cononicorum 1. canonicorum; 143i. dyoeesin 1. dyo- 
cesin; 145is. leceat 1. liceat; 1499. aðri I. aðr; 108*. mann 1. manna 
ailuolium 1. ailauollum; 1638. skal fystl. skal honum fyst; 16S'^mel- 
rakkahelgil.melrakkabelgi; 170'^. kiarnarhafrarl. kiarnhafrar; 1716. Dett- 
hardsl. Detthardings; 192»-^ nocholai I. nicholai. — 217— 219 (Nr. 94). 
Klausa þessi úr riíumGo tfreðser merkileg, þvíað nú þekkist ekkerl írit- 
um hans prentuöum,er svaritil hennar (ritGotfreðs eru í Jacobi Sirmondi 
Soc. Jesu Presbyteri Opera varia Venetiis 1727, III, 404—657). Kr. 85 er 
prentað í F. Joh. Hist. Eccl. Isl. I, 498neðanmáls og er þar eignað Eilífi 
erkibiskupi; bls. 234'^ Vnl.Vm; 23ði4 og 236»-*: eg hefi lagtfunes 
balenarum út með hvalseymi, en réttara held eg þó nú sé að þýöa 

• 

það svarðreipi; 237^ aposticam 1. apostolicam; 237^° Sohorciasupi 
1, Schorciasupi ; ábls. 239hefir hlaðsíðutalið misprentazt 339; — 242'" 
skyrktu 1. styrktu ; 250i. stapa á að falla úr; 251i4. staðamá 1. staða- 
mál; nóta *) I. ^); 264^ godz I. gudz; 266 nóta 2. þar hefir mis- 
prentazt v' fyrir vc. Af Árna biskups sögu er svo að sjá sem þ^^ 
hafi þótt nokkuð ótrúlegt um tíund herra þórðar og Jóns lögmanns: 
*lézt þá hvárr þeirra tíunda fimm hundruð hundraða«; mætti ætla svo 
á, að hvor þeirra hafi átt í núgildandi fé hér um bil 75,000 kr. — 
Bls. 270 Nr. 146. þess skal geta, að þetta skjal er mjög líkt því, 
sem stendr í dómi Ara lögmanns Jónssonar frá 30. Júní 1531 um 
vinnufólk og lausamenn; er því annaðhvort, að Ari og dómsmenn 
hans hafa haft fyrir sér fornan dóm, eða þá að þetta er ágrip úr 
Aradómi, og gæti ef til vill legið eins nærri að ætla það, en þá var 
dómr Ara ekki rannsakaðr til hlítar, er þetta skjal var prentað, og 



LAGFÆRINGAR OG VIÐAUKAR 



863 



því fór eg þar eptir ætlan Jóns Sigurðssonar. þó skal þess geta að 
Ari fer stundum eptir fornum skjölum, nefnir í. a. m. gamla Sátt- 
niála í einum dómi sínum, og er slíkt fátítt — 280 neðanmáls 1- 2- 
salua 1. salue; nóta ai natuitatis 1. natiuitatis; 285 § 2* orðið maðr falli 
úr á síðara staönum; 304^ laborihus 1. lahoribus; — 304 — 814, þess 
skal getið, að séra Eggert Briem heíir haldið því fram, að Sighvatr 
Hálfdánarson muni aldrei hafa húið á Grund í Eyjafirðí, þótt svo 
Hafí áðr talið veriö (Tímarit Bókmfél. IV, 121—122). Hann hefir því 
tjáð mér að sér þyki það ólíklegt, að það muni vera Sighvatr Hálf- 
dánarson, sem nefndr sé í rekaskránnij heldr sé það ókunnr maðr 
nokkur í pingeyjarsýslu. Eg skal ekki þrátta um þetta, en láta hvern 
hafa á því þá skoðun, sem honum þóknast; 304io. 1286 1. 1386; 806 
nóta 3. afskreidzla 1. afreidzla; 307 nóía 16 kalf^ktapa) 1. kalf(stapa); 
SOOio. ada 1. eda; 311 nóta 14, það er líkast, að klausan um Hóla- 
reka, sem neðanmáls er íilfærð, sé ekki annað en afhökun og að Gull- 
tings (Gullteigs?) sé mislestr fyrir Salltnes; 320^ AM. 76. 4lo 1. AM. 
276. 4to; 324ik gud 1. guds; 3265. hafa haít 1. hafa halft; 328i». 
öiandatum 1. magnatum; 339 nóta 1 : Michaels 1. Michaelsmesso; 342" 
smágreium 1. smágreinum; 343 nóta 3: 3260 1. 3269; 354'^ skipta- 
mál 1. skriplamál; 355^ gjalftollr I. gjaftollr; 359j4 í Gilsbakkamál- 
daga: og ej fiskveide, á að skilja og lesa : og ij (— í) fiskveide, og 
13 línum neðar á að standa HexstÖðum {= Heggsstöðum) f. Hrexstöðum ; 
367^^ insigligi 1. insigli; 374i4. [half c a af .s. á að vera: hálft 
annat .c; 375^ firodungi 1. fiordungi; 377 Nr. 209. Eg hefi stungið 
^pp á því að Helga, sem nefnd erí Nesmáldaga, kynni að vera systir 
Arna biskups Helgasonar og hafa verið kona Finns sonar Bjarna(r) 
Hamra-Finnssonar, en séra Eggert Briem hefir bent mér á, að sá er 
gallinn þar á, að þau væri þá að öðrum og þriðja hjónin: 

Hamra-Finnr 

Bjarni (Björn) ' Guðrún 
Finnr Helgi Loptsson 

Helga. 

S82 § 1. I. 5. skalhon, stendr svo í handritinu og er það aö vísu annav- 
^vort ritvilla eða þá = skal hann, eins og í sumum norrænum málýzk- 
Um; 391 § 7 2. sýlumanni 1. syslumanni; 392i3. flestir I. festir; 393 
§ 16'. óðt 1. óðr; 406i. Árni 1. Árna; 407 Nr. 229i. Steingrímsfirði 1. 
^3a.rnarfirÖi. þess skal geta um Nr. 230, að Steingrímr biskup hefir 
^ einum stað heimfært þenna Tungumáldaga til 1305, en eingin rök 
"vitum vér fyrir því, hversvegna hann gerir það ; 408 nóta 1, postulu 
postula; hun 262 1. hun á 262; nóta gautada 1. gautadal; nóta 
') 368 1. 268; 409, nóta *) 252 I. 262; 417'=^. AM. 138 1. 238; 4175. 
%1. I. Ngl.; 422. nóta 4) ákyrgist 1. ábyrgist; 434*^ af Liotasandi 1. 
á Fliótsandi; 435»\ Gradull 1. Gradall; 437i5 santis 1. sanctis; 4436. 
fiardar Bolz 1. fiardar Botz; 444«. messufat 1. messufata; nóta 1. ^). 

55* 



864 LAGFÆRINGAR OG VIÐAUKAR. 



446*. SundBrecka 1. Sund. Brecka; 446'^ grundamenn 1. grundarmenn ; 
447i7. Eýiarstvf 1. Eyrarstvf; 4499. professionale 1. processionall; 471*. 
þrennur 1. þremur; 472i Bollastadi 1. Bottastadi {= Botnastaði) ; 473 nóta 
1 hætt 1. bætt; 475^ úr Hjaltabakkamáldaga er þetta fallið í prentaninni 
eptir orðin fra Blonduosi:OC á motz vid Gilidírmenii. alla þa halfa 
veydi j blonduosi; 484?. Brandgils I. Brandagils ; 485^ er ecki skyllda, 
stendr svoíhdr., en á víst að vera: en ecki skyllda; 485n.XGVIII 1. 
XCVII; 491^ haíi 1. hafa; 498^ ferelldri I. forelldri; 512. Nr. 355A. þetta 
latneska brot er og áðr prentað í Norges gl. Love IV, 604 í nótu og 
les Ðr. G. Storm í upphaíi síðustu greinar in ipsum sanguinem, og 
má vera að það sé fult svo rétt; 4. og 5, neðanmálsgrein hafa skipt 
um sæti í prentaninni; 568 nóta 43 hand- ofaukið; 540 § 3^ setia 
sitia; 544 § 27^ hueysla I. hneysla: 561*. allaris- 1. alitaris; 562 § 
23\ messfotum 1. messufotum; 563 § 3*. Biikupe I. Biskupe; 564^'. 
skyrti 1. skyrt; 572 § 4*. curum 1. curam; § 84. födarlaus 1. födur- 
laus; 576*. ætti oc milli: Skálavijkur oc gnups, ekki að falla úr? ^ 
677. ártalið í efra kjalhorni blaðsins á að vera 1325. Bls. 578 
Nr. 360. Niðrlag Svignaskarðsmáldaga mun vera frá dögum Árna 
biskups Helgasonar, því að Kolbeinn þorgilsson er nefndr í bréfi einu 
gerðu í Borgaríirði 18. Mai, 1417 og bjó hann á Borg á Mýrum. það 
er því rangt að kalla hann Gilsson; í 5. L að ofan á þessari bls. á 
að standa diupavadz fyrir diupvads; 581 nóta: 1. ');590. nóta ^)[h0fir 
1. [hefir; 5943. vera alla I. ver alla; 6072. sacrinam 1. sarcinam; 610** 
impose 1. imposite; 617. í Arnesmáldaganum I. 16. 0. kertistikur. ij. 
onnur læst. kross. 1. kertistikur. ij. oc onnur læst. kalek. kross.; 1- 
24. o. fliutar, hefir upphaflege verið misskrifað fluttar, en svo 
verið skrifað ofan í það og átt að gera úr þvi fliota; I. 2. n. vidrif 
1. vidirif; 6215. Gunnlaugr 1. Guðiaugr. í Nr. 381, þar sem 
eg hefi gert tilraun til þess að ættfæra Einar auðmann og syni 
hans, þá hefi eg að vísu farið rétt í því, að hér væri fyrir ætt 
Jóns Brandssonar á Stað, en hefi þó ekki séð þetta nógu rétt- 
lega, þar á móti hefir lærðrmaðr, Eggert prestr Briem, syntmérfram 
á það, að Einar auðmaðr bjó í Vík út frá Stað í Reyninesi 1239 
(Sturl. I, 383) og 1246 og átti Ingibjörgu Bergþórsdóttur frændkonu 
þórðar kakala, og hét Brandr sonr þeirra (I, 72) ; hefir Ingibjörg verið 
dóttir Bergþórs Jónssonar, Brandssonar. Ættin sést bezt af þessari töflu: 

Jón Brandsson 

Bergþór Jónsson 

Einar auðmaðr 00 Ingibjörg Bergþórsdóttir 

Brandr Einarsson, Bergþór Einarsson. þorgrímr Einarsson. 
623*. dögundardals 1. dggurdardals ; 626i3. porsonur I. personur; 630*. 
Vilhjalmi afFæreyjum, stendr í skinnbókinni, en það er villa og ætti 
að vera Vilhjálmi af Orkneyjum, því að Signarr er biskup á Færeyjuni 
1327 ; 631 § 4 síðustu hnu : «) 1. ') ; 635, nótan : pítallagðr mun vera réttara 



LAGFÆRINGAR OG VIÐAUKAR. 



865 



en pírallagðr; 642 Ni\ 389; dagsetniug þessa bréfs mun vera réttari 
9. Maí en 7. Maí; — 651 Nr. 399. það eru rök til þess, að menn 
hafa á íslandi á 16. öld borið þessa réttarbót fyrir sig, svo sem gert 
er í bænarskrá þeirri, er Jón lögmaðr Jónsson bar fyrir Kristján 
konung fjórða af hendi landsmanna 1592; ~ 664^^-*'. til forsia 
setti að vera oc forsia; 66012. xiij manada ætti að vera xij manada; 
nóta 362 1. 262. þess er að geta um skóga þá sem hér eru eign- 
aðir Hrunakirkju, að sumir þeirra hafa heyrt til hinum svo nefndu 
Austrskógum í Árnessýslu, sem flestir voru í þjórsárdal, en þjórsár- 
dalr fór af að mestu litlu fyrir miðja 14. öld, nema Sandártunga, sem 
var enn bygð 1615. Brynjólfr Jónsson frá Minnanúpi heíir í Árbók 
hins ísl. fornleifafélags 1884—85 bls. 38—60 ritað greinilega skýrslu 
Um þjórsárdal. En til eru skrár yfir þessa skóga og örnefni í þjórs- 
árdal, sem skýra bæði Hrunamáldaga og hafa ijölda af örnefnum, sem 
eru ekki kunn annarstaðar frá; er eldri skráin gerö fyrir 1587, því 
að hún hefir staðið í bréfabók Gísla biskups Jónssonar, og er án efa 
gerð um hans daga (1555 — 1587), og er hún nú íil í afskript stað- 
festri í Skálholti 1629 af Oddi biskupi og sjö mönnum öðrum (AM. 
261. 4to bls. 140—42); hún er rituð með hendi séra Vigfúsar Illuga- 
sonar þá dómkirkjuprests í Skálbolti, og er hún á þessa leið: 

Skogabeiti og þeirra takmerk fyrer nordan Skridufeli: 
Skrifud epter Brefa Bok herra Gijsla saluga B[iskups) Jonssonar. 

J>etta eru skoganðfn og skogamörk fýrir nordan Skridu- 
fell. so sem hier epterfýlger. 

Fýrst Dimon. 

Steinþjholts skogur ad tuemur klettum jardfaustum. 
|>a Hamartorfa fyrer nordan kaullud er Oddgeýrshola- 
skogur vnder nordare auxlinne á Dimon. 
fa Háfhollts skogur. 

í>a eru Aslakstungur sem stadurinn á. Sagt er ad Hola- 
stadur eigi þar elldevidar tak i. 
J>a Hlýdartorfa. 
í>a Bæiartorfa. 

Fagre skogur og Brúna skogur vestann frá og nordan fra: 
^ stadurinn allt saman. 

Berghálstader og átte þrandarhollt halfann, 

Lieþræiar i ReykiahoUte og á stadurinn. 

í>a er Gieldingahollts skogur fremst i fossárdal fyrer vestan 
^na. þar fyrir nordan og vestan ána á stadurinn lika allt samau. 

Jtem fyrer nordan þar jnn i fossárdal á stadurinn og lijka 
^llt aaman. vtan Brassholltstorfu og Neistastada torfu. 

Jtem austur frá er Lepparstadar skogur. 



866 



LAGFÆRINGAR OG VIÐAUKAR. 



Enn austur frá nordur med HoUtamanna á er kalladur 
Hiallaskogur og á stadurinn. 

fyrer austann Holtamanna á fremst næst vijkinne er Lang- 
hollts skogur i floa, med rðdrunni^). 

|>a Gjáskogur. 

Jtem Steinastada skogur. millum Holtamanna ár og Kaudar- 
ár^). hann allann á Holastadur, 

Enn fyrer nordan Raudá^) er Kalldnesingur og ad gautum 
þeim sem liggia vpp á Sandafell. 

enn Austur frá þeim gautunum j krijngum Sandafell. 
nordur ad Skumstungu era Blaskogar. med þeim flautunum 
sem ad áfastar eru fýrer framan. 

Jtem Asskogar aller fyrer sunnan med ánne eru allt stadar 
skogar. 

Jtem fýtia skogar fremre. allt stadar skogar. 

Enn nýrdri fýtia skogar á stadurinn hálfa. enn Kielldur halfa. 

J>a er þar fyrer nordan Krekluskogar. heýra stadnum til. 
enn sumer seigia almenning. 

Jtem fyrer framan Sandafell eru Altavðllur og Hellisskogur. 
allt Hrunaskogar. 

|>ar fyrer framan Hrossatungur hinar nordare. sem liggia 
vnder Olafsvelle. 

Enn fremre Hrossatungur a stadurinn. Sumer seigia Klofe 
eige adrar. 

Jtem alla runna á S[k]eliafelle. kryngum þad og vppá ^ 
stadurinn. 

Jtem vestan til fyrst i Burfelle er Hurdarbaks hrijs. ^ 
stadurinn. 

J>á Egilstada skogur fyrer ofan gautuna. 

|>a Grafarskogur. á stadurinn og Hraungierdingar. 

f>á Giegnisholatorfa hin nedre er kðllud. 

Oddastadarskogur á Burfellshálse. 

í>á er prándvellingur. 

í>á Sandvijkurskogur ad Storkonugrof. þesser aller fyrer 
ofan gautuna. 

Enn allt austurfrá Storkonugrof og ad Biarnarlæk med 
torfunne. fyrer austan hann er allt stadarskogur. nema Haurs- 
holltstorfa kaullud er hia þiofagile. 



*) þannig. 



LAGFÆRINGAR OG VIÐAUKAR. 



867 



Enn fyrer vestan Storkonugrof. fyrer nordan gautuna er 
HroashoUtingur. 

í>á Tunguskogur. 

|>á Mostunahðt'de. 

J>á MiosendÍ3 skogur á Giánum. 

f>á StoxeyrÍDgur. 

J>á Kalldnesingur vestast. 

fá Hornid. Fossrofur og Tungurnar bádar. á Stadurinn. 
J>á er Oddaskogur. fra Sandatungu og ad Vatsgrðf og ad 
gautunum, 

Jtem Saulmundarhollt ad Nupá. enn fyrer nordan gautuna 
þordarhollt. Nupur á hálft enn Steinshollt hálft. 

Fyrer vestan þordarhoUt er minne Mostunahðfde og Hæls- 
rofur. Sandlækiartorfa og Hofs skogur. 

Neðan viö stendr þetta og eru nöfnin öll eiginhandarrit: 
Riett copierad eptir þuj sem sera SnæbiÖrn Stephansson sende 1 
Skalhollt Anno 1629. Og íil sannincla hiervmm vnderskrifum vier vor 
nöfn med eigenhende j SkalhoUte 14 dag Februarij Anno 1629. 

Oddur Einarsson Arne Oddzson med Eigin hendi. 
med ejgen hende Jon Gyssursson med Eiginhendi. 
S. Vigfus Jllugason KetiU Jörundsson med. E. H. 

med eigenhende Pall Gunnlaugsson Med E. hendi. 
Eirikur þorsteinsson Gudmundur Jonsson 
med Eigínn hende med E. hendi. 
Aptan við þessa afskript kemr í hókinni endrrit af þessu skjali 
eptir þessari afskript gert á Leirá 3. Nóvember 1642 og vottað af 
-^rna Oddssyni, þórði Henrikssyni, Nikulási Illugasyni og þórarni 
Ihugasyni. 

Hína skrána hefir Oddr biskup Einarsson látið rita 1615 eptír 
íynrsögn Brynjólfs Eyjólfssonar bónda í Sandártungu og Páls sonar 
bónda á Sandlækjarhjáleigu í Gnúpverjahreppi, og er skrá sú 
f^rð inn í kver, sem átt hefir Oddr biskup og nú er í AM. 59. 8vo 
(bls. 85—90). það er frumrit skrárinnar, en hún er svo: 

Vmm augturskogana j árnessyslu firir vtan þiotzá^) ogþeirra 
^rnefne nordur fra Sandartungu. 

Fyrst. hia Sandár Tungu. þar j heima lande er kðilud 
Tuuga og Hornn, þad huertueggia eru stadar skogar. 

Jtem hejter þar Oddaskogur. hann er strax vid tvnid á 
Sandartungu. og vilia prestar j Odda eigna hann Odda kirkiu. 

Jtem fyrer nordann fossá. eru hurdarbaics hrijs. 



') þannig. 



868 



LAGFÆRINGáR OG VIÐáUKAR 



Jtem Skieliafell. og a stadurinn j Skalhollte þad huer- 
tueggia. 

|>a kallast Eýgilstada skogur j Burfelle. 
Og þa er enn eirn sladar skogur. 
|>ar næst er giegnishola torfa. 

Jtem Slockseyringur fyrer framann göturnar a halsinum* 
f>ar næst kallast Giaskogur. hann er Jijka firir framan 
gðturnar. 

Jtem Sandvijkingur framan j halsinum. frá timburlæck og 
ad storkonugrof (enn nu er sagtt þeir vilie hallda Sandvijkur 
skog leingra). 

Jtem nordur med fiallinu fra storkonu grof. og med 
Biarnalæk. ad stora steininum sem stendur nordur j fiallinu. 
þad hefur verid halldinn stadar skogur. 

|>a er Horshollttz skogur. 

|>a eru tuennar Hrossatungur. fremre og nyrdre. sem lijka 
hafa verid halldnar stadarskogur. 

pessar hrossatungur eru fýrer austan og framann reidgðt- 
urnar. Enn fyrer vestann reidgaturnar er Hellers skogur alltt 
ad Hola skoge. 

Jtem tuenner alftavelíer. og eru þeir fremre eignader Hruna 
enn hiner stadnum j Skalholltte. 

Jtem vid ána fýrer austann alftavelle kailast ártorfur (og 
eru lijka eignadar stadnum). 

Jtem austann vertt j Sandafelle ero bláskogar. þá á stad- 
urinn. Enn sumer vilia nu lata þá bláskoga vera Almenninga. 

Jtem firir nordann Skumstungur eru tuenner fýtia skogar. 
fremre og nordare og eiga Kielldur halfa þa nordare. enn stad- 
ur j skalholltte á þa halfa Og alla hina fremre fýtia skoga. 

Enn nordast eru kallader kræckluskogar . þad vilia menn 
nu hallda almenninga. 

Jtem Kalldnesingur. er framan j Sand[a]felle firir vestann 
reidgoturnar nordur fra holaskoge. 

petta sem fýr skrifad er vmm firr sagda austur skoga. var 
skrifad j skalholltte 7 dag martij Anno 1615 eptter tilsogn 
þelrra fedga Bryuiolfs Eyolfssonar Buanda j Sandartungu og 
Pals Bryniolfssonar Buanda j Sandlækiar hialejgu. 

Sagdist Bryniolfur nu hafa xij vetur um sextugtt. og lof- 



LAGFÆRINGAR OG VIÐAUKAR 



869 



ade mier med handsolum synum vitnisburde hier vppa. nær 
sem eg villde láta taka hann og vppskrifa eptter henum eptter 
þui sem halldid hafe verid j hans minne. og so sem fader 
lians og adrer gamler menn. hafi sier til sagtt. ad adur 
hafe halldid verid. og þar lofade hann syn sanninde á ad leggia 
6ptter sijnum vitnisburde. ad hann visse ecki annad sannara 
þar vmm. Enn huad huer eige med riettu seigist hann ecki 
vita oc ecke meiga framar bera enn bo sem halldid hafe verid 
sijdann fyrst hann visse til. 

|>ar vppa hafde hann handsol vid mig. og var þar vid staddur 
pail Bryniolfsson souur hans. og Audunn jonsson. a sama áre 
og deige sem fýrr seiger. 

Jtem sagdist greindur Bryniolfur Eyolfsson hafa bvid v 
^r á Haga j eystra hrepp. jtem v ár allz á skridufelle. fyrst 3 
^r. og j annan tijma 2 ár. Jtem á Sandartungum allz xviij ár. 

Jtem sagdist Pall Bryniolfsson hafa eitfc sinn heýrtt syra 
Stephan Gijslason heima j Odda lesa um þessa austurskoga. 
bædi um þeirra enieíne og huad stadnum j Skalholltte og 
ödrum være eignad. og þad hafde hann presturinn lesid vr 
einne bok. og þui villde eg fá þad ad vita. eda vtskrift þar af. 
mier og 0drum til leidrettingar.^) 

Jtem villde eg af tækist eda aflegdist su mickla ovenia 
vmm sokn oc yrkiu þeirra vr Rangárvalla syslu firir austan 
þiossá. þar þeir fara árlega bæde haust og vor j þessa skoga. so 
sem i adra almenninga. huad mote lykindum er ad þeir mune 
6iga aller þar liltelu-til med riettu. 

Jtem er sagtt ad Gijsle Hakonarson eigne kloía þær fremre 
Hrossatungurnar. Enn eg veit ecke huad hann hefur fýrer 
sier þar vmm. 

Jtem er sagtt ad steinsholltt eige. halft þordarhoUtt, og 
I^itnon. fram fra Hamratorfu. Enn halftt þordarholitt á þioss- 
^rholit. 

^6815. þarlakz 1. þorlakz; 674\ þess má geta uin aurn, sem kemr 
fyrir í Frostastaðabréfinu (415), að á innsigli hans stendr S. ARNI 
^[UðmUJNDI, en öil hin innsiglin eru molnuð eöa ólæs; 678*\ gess 
) I- gess ^); hálfkirkja stóð í Borg undir Fjöllum þangað til nál. 



þetta er án efa skrá sú, sem prentuð er hér næst á undan 
eptir bréfabók Gísla biskups. 



LAGFÆRINGAR OG VIÐAUKAR. 



1701, að hún var lögð niðr; — 678-79 Nr. 421: skinnblað það er 
Arni Magnússon hefir fariö eptir er nú nieöal frumbréfa í safni hans 
Fasc. LXIV, 32, og sýnir samanburðr við það að afskript Arna er áreið- 
anleg í alla staði. Miðbæliskirkja var lögö niör 1765. — 6834. Séra 
Jón Jónsson í MiÖmÖrk getr þess í sóknarlýsing sinni 1840 að >núa 
dögum viti menn ei hvar Bláfell ev<. — 684 Nr. 426 (sbr. Nr. 423 og 
425): Séra Jón íMiðmÖrk getr þess ennfremr í sóknalýsíng sinni, að þessar 
jarðir hafi farið afíDals og Merkrþingum: »1. Nauthús hjáleiga frá 
Stórumörk, 2. GrÖf lijáleiga frá sama bæ; S. Miðmerkr hjáleiga 
skamt frá bænum; hefir sú hjáleiga lagzt í eyði 1692; hinir tveir 
fyrrtéÖu munu hafa eyðilagzt um sömu mundir eða fyrr; 4. LitH" 
Murnavöllr eyðilagzt á 17. Öld; 5. Dímonarhólmi eyöilagzt á 16. 
Öld; 6. Stóri-Murnavöllr eyöilagðist á 19. Öld að húsum, tún og 
slægjur lagðar til Eyvindarholts, sem hvorutveggja var yrkt, tvö 
fjárhús eru þar; 7. LambhúshóII hjáleiga frá Dal, hefir eyöilagzt 
fyrir Markaríljóti á 16. öld eör 17du; 8. Öiafshús hjáleiga frá Dal, 
hefir lagzt í eyði seint á 18du öld; 9. Vestrsel hjáleiga frá Selja- 
landi, hefir staöiö sunnarlega í sandhólmanum, eyðilagöist 1675 fyrir 
Markarfljóti; 10. Kýrny tarstaöir hjáleiga frá Seljalandi skamt frá 
hinni, eyðilagðist 1670; 11. Rótabakkar hjáleiga frá Seljalandi skamt 
fyrir utan seliö, eyðilagöist 1688 fyrir Markarfljóti; 12. Hátún hjáleiga 
fráSeljalandi, eyðilagðist af sömu orsökiim á 17. öld; 13. Hvasstúu 
hjáleiga frá Seljalandi skamt fyrir ofan bæinn, eyðílagðist 1635; 14. 
Setberg hjáleiga frá Seljalandi skamt fyrir ofau bæinn, afbrotiu 
1635 af Markarfljóti; 15. Forna-Fit, stórbýlisjörð; þar stendr eptir 
bæjarhóUinn og stórar rústir; eyðilagðist um sömu mundir og Selja- 
lands hjáleigurnar og túnin þar; 16. Hali, stórbýlisjörð, nálægt Hafrs- 
hól, eyöilagðist af Markarfljóti um sömu mundir eöa 1612«. — 
686'^ tysitollum 1. lysitoilum; 687i2. Borgarholt kallast í máldagan- 
um frá 1371 og Wichinsmáldaga Borgarkot; — 695 Nr. 440. þess 
skal getið, að þessi Klofamáldagi er í formála fyrir 1. bindi af Bisk- 
upasögum heimfærör til »um 1382<r, en það sýnisthafa við hálflítið að 
styðjast, því aö Oddgeir biskup þorsteinsson andaðist í Noregi 15. 
August 1381 og Michael biskup binn danski kom ekki út fyrr en 1384, 
svo aö biskupslaust var sunnan á Íslandi árin 1382 og 1383. Ef nokk- 
urt lag ætti að vera á því að heimfæra máldagann til þessara tíma 
þá ætti það að vera til 1378, því að Michaelsmáldagi er meö vissu 
gerðr 1387, en í honum er reiknuð portio um *ix ár er þorsteinn 
tók af Kötlua. Kaíla hefir verið ekkja Klofa-þorbjarnar, en þorbjörn 
dó 1373 og hefir þá verið ganiall maðr, og gat því vel hafa búið í 
Klofa 1332, en alls ekki 1382, því aö þá var hann dauðr fyrir níu 
árum. En af þessum máldaga er þaö auðséð aö þorbjörn er á lífij 
þegar hann er gerðr. það mun því misprentað í formálanum 1383 
fyrir 1332. — 701'. fimtande rikis I. fimtande are rikis. — 702 Nr. 
450. A er einnig prent. aptan viö Kristinrétt Árna biskups ed. Thor- 
kelin. Hafn. 1777 bls. 237—40. — 710i6. erkibiskups 1. erkibiskup. — 



LAGFÆRíNGAR OG VIÐAUJKAR. 



871 



Hákoni 1. Haraldi. - 730 nóta *) 1. ^). — Bls. 737-40 (Nr, 
479), 780—82 (Nr. 503), 784—85 (Nr. 506-507), 851—56 (Nr. 528). 
Af því af að í þessuni máldögum úr Vesírskaptafellssýslu keror fyrir 
öiart af bæjanöfnum, sem nú eru horfin og vandi er að skýra, hvar 
S-tt hafi heima, svo og sökum hins að í Birnubréfinu er farið með 
^ál, sem meta þurfti nákvæmlega, ritaði eg síðla vetrar.1890 Magn- 
^si dannebrogsmanni á Skapíárdal Magnússyni og bað hann um upp- 
b'singar þær, er hann mætti gefa, og vissi eg hann þá muna leingst 
fram þeirra manna, er vitrir voru og réUorðir og gagnkunnugir hér- 
"iiðum þessum. Fékk eg skýrslu frá Maguúsi um vorið meö bréíi dag- 
seííu á Skaptárdal 14. Maí 1890, og segist Magnús þá vera *kominn 
l^átt á níunda tug yfir áttrætt«, þaö er aö skiíja hátt á níunda ár 
^iíis níuuda tugar (fæddr 1801). En nokkrum dögum eptir að bréfid 
skýrslan voru rituð og send af stað til mín tók Magnús sótt og 
andaðist, svo að eg frétti lát hans með sama póstí og eg fékk hréfið 
fíá honum. Skýrsla Magnúsar er fróðleg og er hún á þessa leið: 

Helga Ólafsdóttir, ekkja eptir klaustrhaldara Magnús Ándrés- 
son, sem nokkurn tíma hélt þykkvabæjarklaustr eptir mann sinn, 
nefnir í landaþrætumáli wmargar eyjar á KúÖafirði% enda er þetta 
Dæsta líklegt, að svo hafi verið, og hólmar þeir, sem enn eru, og 
ýmist kallast »LeiðarvallahóImar" eða »Sandahólmar« hafa þá líklega 
verið meira eöa minna af þessum eyjum. Melkinn heitir enn á 
fiierkjalínu milli Skálmarbæjar og Jórvíkr. þessir hólmar hafa verið 

útliti alt ööruvísi en nú. bæöi hærri og máské minni, og því eru 
©yjarnar taldar farnar af 1776. Merki sjást, eða hafa fyrir skömmu 
sést þar, að skdgi vaxiö hefir veriö í Alptaveri, og skógr er enn 
talsverðr fyrir utan Kúðafljófe í Skálmarbæjarhraunam. Grashólmi 
Ginn er enn i útsuör af Asum, sem Kúðhólmi heitír, og örskamt 
frá Leiðvelli í iitlu dalverpi sjást enn luargar tóptir og sumar 
teirra sokknar ijörö; þessar tóptir kallast enn »Báða tóptir«, Búða- 
faraun heitir enn hraunið skamt frá tóptunum. Búöardalr vita 
öienn að vísu ekki fyrir víst hvar verið hefir, en mjög mikið mælir 
Ðieð því, aö álíta, aö hann hafi veriö það, sem tóptirnar standa í, en 
Qokkuð af bonum sé nú komið í Kúðafljót, sem nú rennur miklu austar, en 
áðr. Kleítkorn, sem er að smáeyðast, er útnorðan (eða vestan) íil við 
tóptirnar, og heifcir það "Kúöanef"; er það gömul sögn, að þar hafi 
skipinu wKúðau verið lagt við, en farið síðan á smærri skipura 
^Ppeptir í Kúðhólma. Hólmarnir í Kúðafljóti eru enn margir, 
sumir stórír en sumir smáir en nokkrir eyddir á fáura árura af 
fijótinu. þess er áðr getið, að varla sé á því efi, að skógivaiið 
^aod hafi verið vestan verfc við Kúðafljót, en á hinn bógina 

líka mjög líklegt, að eins hafi verið austanmegin Kúðafijóts eða 
íiarðar, því meðal annars hefir núiifandi maðr í Meðallandi, bóndi 
^iðaldra, fundið uppblásua skógarrót mikla á Höfðamelum, sem eru 
utnorðr af Langholti og* aðra í Hvannkeldu, milli bæjanna Hnausa 

Keöga. Ós í Meðallandi vita menu gjörla hvar verið hefir; 
hann var langt fyrir austau Kúðafljófc, þar sem það rennr nú og 



872 



LÁGFÆRINGAR OG VIÐAUKAR 



hefir runnið; hann var fyrir austan Sanda- og Koteyjar-lönd, P^'' 
sem nú er leira, hér um hil 800 faðmar á breidd, og finnast bæjar^ 
rústirnar íleirunui; á Ósi var byggð 1785, tveimr árum eptir Skaptár- 
eld; síöar var bærinn fiuttr þangað, sem hann er nú og heitir 
síðan Skurðbær, af því bærinn var settr á babka við rennsli nokk' 
urt, sem Skurðr heitir, sá er Lyngamenu grófu og síðar skal getið. 
Hvar Osabakki hefir verið. get eg ekki sagt, en til hefir hann verið, 
því segir vísan: »Árni minn á Osabakka ekki er frómura.^) Uni 
Kirkjuból, Steöjubakka og Skaptárnes get eg eingar upplýsingar gefið- 
Ekki hygg eg að Nes hjá Búlandi hafi áðr heitið Skaptárnes, 
Skaptárdalr getr það því siðr verið, því hann hefir ávalt, að minni 
hjggju, haldið sama nafni, en mér hefir dottið í hug, að Nes hja 
Ásum, sem fór af í Skaptáreldinum 1783, hafi heitið Skaptárnes, 
því Skaptá hefir áðr runnið skamt eða rétt fyrir austau Nesland, og 
Landáin, sem hefir verið kvísl úr Skaptá, hefir runnið fyrir austan 
Nesbæinn. Um Hafnarnes í Álptaveri get eg ekkert sagt. OsabasJfl 
er fráleitt sama sem Ósabær, sem hefir verið 1 Álptaveri (þar heita 
eun þá Ósbæjarhálsar fyrir sunnan Landbrotsá)? 

Vísa sú, sem greiuir frá fjórbýli í Svínadal er þannig: 

Svínadalnum sagfc er frá 
seggir búa fjórir á, 
Bauluvelli bragnar slá, 
brúðir eptir raka Ijá. 

Til landnorðrs eða austrs frá Osrústinni eru tóptir: 1. Möngu 
tættr, 2. porsteinsgarðr, 3. tóptarrústir, sem eg ekki veit nafn á, og 
4. Melr; þar er mælt, að kirkjan hafi áðr veriö ; en frá Mel var 
hún flutt að Skarði; enn mótar fyrir götum (þó lítið) hjá Skuröbæ, 
sem legið hafa að Melkirkju og til sjávar. Rétt fyrir síöustu alda- 
niót fanst í rofi viö Skurðbæ skaflaskeifa mikil, sexboruö; hefir hún 
máské verið undan hesti, er riöið var til Melkirkju eða þá til sjávar. 
pað er gömul sögn í Meöallandi, að þegar kirkjan var flutt frá Mel 
að SkarÖi, hafi liestr farizt af brú í Skarösá; hestrinn bar prédik- 
unarstólinn; var stóllinn að vísu hirtr, en spáð um leið, að ekki 
mundi Meöallendingum frá þeim tíma veröa haldsamt á prestum 
sínum. 

Oddar: Gamlar sagnir segja að í Oddahverfi hafi verið 13 
bæir; 8 af þessum býlum höföu staðið þar sem nú heitir Helguþúst; 
á þessum stað var einnig bænliús. 

Skarðsá: Skarðsá haföi komið úr Árnargljúfrl, langt suðr 
frá Botnum og runnið austr hjá Skarði og fallið fram í Lyngakvísl. 

Höföakvísl: Hún rann utan úr Breiðalækjargljúfri ; þa^ 
barðist Kári við Kringlnmýri ; Kringla var veiðivatu ; rann svo 
kvíslin austr hjá Langholti og Lyngum og heitir Lyngakvísl fyí'i^ 
austan Langholt og feilr 1 Strandarholtsós. 



') Ósabakki er farinn af fyrir 1550, því að ekki er hann talinn 
með þykkvabæjarklaustrsjörðum í klaustrajarðabókinni fornu (J. Þ-) 



LAGFÆRTNGAB OG VIÐAUKAR. 



873 



Hólmasel: Bær er Hólmar hét hafði staðið í útnorðr frá 
Efri-Steinsmýri, fyrir ofan Steinsmýrarfljót; Hólmar áttu landskika 
sunnan til við fljótið; haföi bóndinn á Hólmum þar í seli, meir til 
að ásælast Skarðsland heldr en að hann ætti þar nóg land fyrir 
búsmala sínn; en þegar Skarð var eyðílagt af sandi, keyptu Skarðs- 
öienn þetta selstæði fyrir ítak í Skarðsmýri, og nefndu Hólmasel; 
^nn það brátt hafa orðið presfcssetr, því Espólín getr um séra 
Haldór Högnason frá Hólmaseli. er dó af falli af hestbaki [1760]. 
Björn Jónsson var prestr i Hólmaseli 1783; hann var stórríkr og 
^rambsamr, en stundum ör á góðgjörðir við heimafólk og aðkom- 
andi. Kona Björns prests hét Elin; hún var mjög naum til útláta, 
og má sem eitt dæmi um sínku hennar telja, að þegar menn voru 
önnum kafnir að bjarga fé prests undan jarðeldinum og prestrinn 
bauð henni, að veita vel fólkinu, hafi hún rent mjólkinni, gefið 
síðan fólkinu undanrennuna, en helt rjómanum ofan á skyrkerin 

sagt, að hún mundi aptr vitja skyrkerja sinna. Tún var stórt 
í Hólmaseli, girt görðum, og fagrt land umhverfis; bærinn ásjálegr 
með 8 til 10 þilhúsum; þaðan var fé flutt -^e 1783 á 30 hest- 
iJm klyfjuðum, og 12 kýr reknar; daginn eptir sásfc að eins á húsa- 
'^ustir upp úr eldinum. 

Selkrókr^) hefir bær heitið í Meðallandi; var hann í útsuðr 

Syðri-FIjótum, sem nú standa í Selkrókslandi. 
Kumli hét í Fljótalandi; um sama leyti sem Skarð tók af, 
eyddust eínníg 2 bæir þar nálægt, er hétu: Sauðholt og Flóðholt. 
K^Iaufirnar voru 3: Einarsklauf, Brynjólfsklauf og Oddsklauf. Skapt- 
areyrar hétu svo; Nautaeyri, Hrossaeyri og Lambaeyri, Akrhólmi 
íiét hólmi sá, sem Botnabóndinn rak fé sitt í, er eldglóðina bar að 
1783, og brann það þar alt. Mikil jökulhlaup höfðu komið í Með- 
allandið fyrir Skaptáreld; jafnvel fyrir árið 1600 kom hlaup mikiö 
^ Lyngakvísl ofan úr Landá, sem flóði yfir Lyngaland, en til að 
^íeypa vatninu af iandinu sínu, grófu Lyngamenn skurðinn, sem er 
^yrir norðan Skurðbæ. Jökulhlaup úr skurðinum skemdi gott eingi, 

GrimstÖðum tilheyrði; varð það að stórri leiru, og af þeirri leiru 

sagt, að sandr sá kæmi, er eyddi Melkirkju. Lyngamenn voru 
sektaðir fyrir að grafa skurðinn. M[agnús] Magnússon. 

^ls. 740i 2. Langanes «) I. Langanes ^); 741^ ^ keleik 1. kaleik. — 742—43 Nr. 
^^3. Sólheimamáldagifinst og í broti því af máldagabókOddsbiskupSj sem 
ritað er 1592 og nú er í British Museum í Lundúnum. Orðamunr er þessi, 
mark er að : 9, b'nu máldagans (bls. 743) : halfrar fimtandu alnar. ny 
^aksturj arn; I. 19. við orðið Brandzlæk er sett athugasemd áspássíu: 
*^da hraunslæk«, en það er rangt, því að Brandslækr er enn talinn 
soknaskil í lýsing séra Jóns Sigurðssonar á Reynisþingum. í staðinn 
^Vrir þessi orð: »Sa maldage — ix. Martij< (sjá bls. 743 neðanmáls) 
stendr hér: »transscriptum Solheimum D. e. 9 Martij 1590«. — bls. 
"^^ö nóta ') syodalia 1. synodalia. Bls. 772—777 Nr. 497—500 (Öræfa- 



') mun vera það, sem í máldögunum er nefnt Sel (J. þ.) 



874 



LAGFÆRINGAR OG VIÐAUKAR 



máldagarnir). í Norðanfara XVII, 1878 Nr. 21—22 (bls. 43-44) 
stendr fróðleg skj^rsla um býli að fornu í Öræfum (Héraði), og er su 
skýrsla samin 1712 á Hofi í Öræfum af Isleifi sýslumanni Einarssyni 
(d. 1720), en skýrslu þessa sendi Magnús Bjarnason á Hnappavölluni 
Sigurði prófasíi Gunnarssyni, og kom hann henni í Norðanfara. Bls. 
781 í Kirkjubæjarklaustrsmáldaganum hefir fallið úr orð og heil Hoa 
í 5 neðstu línunum á þessari blaðsíðu um ítölur klaustrsins. par ^ 
að standa svo: 

þessar itolur sa stadurinn i kirkiubæ. 

frá þverá skulu lukasl niju aurar voru huertt vor. 

frá keldugnupi half mork voru. 

af horkzlandi half mork voru. 

af breidabolsstad. xij. aura. 

af dalbæ hálf mork voru oc. ij. vetrunnga fodur. 

af vppsolum half mork vorv. 

Eyðurnar um afgjaldið af Heiði, Tungu og Fljótum má fylla 
nokkurnveginn fuHri vissu á þessa leið (sbr, F. Joh, Hist. Eccl. Isl- 
IV, 79): 

á [heidi c]. 

j tungu [cc]. 

at íliot[um c oc v] aurar. 
Bls. 788io. uarna 1. uarn og í 1. 5 (n.) ábóti I. ábóta; nóta *) 1. ')■ " 
798 § 23. hiskup 1. biskup. — 800 § 433. opinherlega 1. opinberliga. " 
806 § 98 og 830 § 2. vestan Jökulsá á Sólheimasandi stendr í band- 
ritunumj en það er þó rángt og ætti að vera fyrir austan eins og stendr 
í hinum skinnbókunum. — Bls. 818^ etcetere 1. et cetera. — 819 § 
33=*. af biskupi fullt valld 1. af biskupi hafa fullt valld. — 820 § 
89*-^ sie kirkiu, I. sie i kirkiu. — 845*' regine I. regina, — 859 Nr- 
533. Sum handrit og þar á meðal einmitt AM. 60. 8vo — eg trúði 
mér þá ekki sjálfum og því lét eg vera eyðu fyrir því — láta þessa 
réltarbót vera útgefna í Kaupmannahöfn 1530, en eigna hana þó uin 
leið fullum fetum Magnúsi konungi. 



Registr. 



(Arbær) í Hollum í Rangárþingi 

88, 697-698. 
^ (Árbær) á Landi í Rangárþingi 

86, 695. 
A á Síðu 739. 

á (með blautum botni) 854. — árbotn 
7S6, — árfar (= árfarvegr) 484. 

áauki (auki) dauðs fjár (= leiga 
dauðs fjár) 58. 

^tbadís, abbadissa, abbatisse 186, 
300, 326, 708, 704, 705, 707, 
V56, 767, 851—52, 855, 856. — 
vígsla abbadísar 852. 

al^bas, sjá ábóti. 

ablutio (sbr. þvottr) 512, 548. 

Aboensis episcopus 610, sjá Ha- 
toensis. 

ábóti (abbas) 103, 143,150, 151, 194, 
195, 237—38, 249, 267, 269,326, 
330, 331, 850, 351, 357, 358, 
389, 492, 606, 644, 647, 649, 
650, 672, 701, 703, 704, 705, 
707, 714, 721, 722, 731, 732, 733, 
735, 756, 788, 789, 835, 849, 
851, 852, 853, 855, 856, 858. — 
^^bates Nidrosiensis provínciæ 
•'•03, 143. — kosning ábóta (electio 
abbatum) 103, 143, 150. — vald 

. ábóta 672. — vígsla ábóta 851. 

^bótastofa í fykkvabæ í Veri 737. 

^^^reiða (rúmábreiða) 708, 737. 

^^renuntio (sbr. afneiting) 516, 556. 

^^solutio (sbr. aflausn) 135, 521, 
^22, 523, 525, 526, 546, 547, 553, 
^^4, 559, 560, 561, 704, 706, 
718. 724, 818, 819. 



ábúð 200, 206, 288, 289, 534, 570. 
abusio (sbr. ósiðr) 352. 
ábýli, sjá ábæli. 

ábyrgð 205, 207, 208, 344, 612, 
675. — búfjárábyrgð 208. — 
ábyrgð á fúlgufé 208. — ábyrgð- 
landsdrottins 207. — ábyrgð 
votta 205. 

ábæli, Áhýli, 534, 568, 570. — at 
gera eindeild af ábæli 534. — 
3-t leggja ábæli (ábýli) í eyði: 
534, 570. 

Ábær »á millum á« í Skagafjarðar- 
dölum 463. — Ábæjarkirkja 487. 

acta 704, 707. ~ conscribere acta 
704. 

actio 146. 

Aðalból í Miðfirði 483. 
Aðalbrandr Helgason, Lambkárs- 

sonar, prestr á Reykbólum (d.. 

1286) 130. 
Aðaldahl (þorleifr Arason) 629. 
Aðaldalr í Suðrþingeyjarsýslu 435. 

— Aðaldælar 433. 
Aðalvík í ísafjarðarsýslu 260— 61,. 
Adam 889. 

aðfangadagr (Jóla) 852. 
aðfarakvöld 725. 
adjutores 304. 

administratio : jus administrationis- 
703. 

adulterium 40. 48, 103, 132, 133, 
134, 135, 142, 704, 707. — adul- 
terium simplex 132, 134. — adul- 
terium duplex 133. 134. Sjá hór- 
dómr. 



876 



REGISTR- 



advena 104, 144. 

advent, adventa, adventus (sbr. 

Jólafasta) 443, 460, 462, 463, 

466, 469, 481, 537, 542. 
aeyiafiörðr 650, sjá Eyjafjörðr. 
afarkostir 722, 834, 840. 
afbrot 225, 338, 501, 520, 525, 

546, 548, 549, 553, 555, 558, 

560, 572, 765, 792, 806, 807, 

817, 844. 
afdráttr 335. — afdráttr ok þving- 

anir klerka 495. — ólöglegr af- 

dráttr 745. 
afdyri 535. 
afeyringar 207, 210. 
affall 534, 571. 

affinitas (sbr. consanguinitas, frænd- 
semi) 38, 42, 131, 135, 630. 

afflutningr (við konung) 159. 

afgiptir, afgjafirl26, 128, 207,234, 
394, 612—14, 639, 699, 754, 759, 
764, 793, 802, 843. — at gefa 
afgiptir í kirkju 754, 764. — af- 
gjafir heilagra daga veiða 126, 
128. 207, 394, 612-614, 639, 
754, 759, 764, 793, 802. — af- 
gjafir annara daga veiða 614. — 
afgjafir af hval 612-614, 639, 
793, 802. — afgjöf fyrir skip- 
ruðning 234. — óskynsamlegar 
afgiptir 759. — tuttugu daga af- 
gipt 699. 

afgreiðsla, sjá afreiðsla. 

aflát 232, 600, 

aflausn (sbr. absolutio) 28, 32, 33, 
34, 35, 134—38, 160, 178, 218, 
225, 524, 525, 547, 548, 554, 
560, 583, 585, 588, 590—592, 
723—24. 751, 752, 753, 758, 
759, 760, 762, 763, 764, 806, 
807, 819, 820. — aflausnarfor- 
sagnir 48, 134—38. — ef maðr 
deyr óleystr 28, 32—33, 34. 

afli (sbr. fjárafii) 153, 532, 539, 
550, 729, 803, 820, 844. — ólög- 



legr afli 844. — réttr afli 844. 

— vinnuafli 154, 

afreiðsla, afgreiðsla (af hval) 306, 
307, 308, 311-12, 314,315, 316, 
320, 321, 432, 445, 447, 486, 
863. — at reiða með sh'ku sem 
rekr 124. — afreiðsla (afdráttr) 
til fjögurra (tveggja) hrossa 314, 
315. — afreiðsla til Skinnastaða 
307, 308. — þriggja vætta af- 
reiðsla af tíu vættum eðr minna 
486. — þriggja vætta afreiðsla 
af hundrað væltum 306, 308, 
311—12, 315. — sex vætta af- 
reiðsla af tuttugu vættum 321, 
486. — tíu vætta afreiðsla af 
tvítugum hval eðr meira, hund- 
raði vætta eðr meira 447. — 
tólf vætta afreiðsla af óskiptutn 
hval 432. — XV vætta afreiðsla 
445. — at gjalda xvja hlut af 
óskiptum hval 432. 

afreit, sjá: 

afrétt, afréttr 207, 210, 284, 287. 

— frá Ásgeirsá afrétt á Árnar- 
vatnsheiði 479. — frá Ásólfs- 
skála geldneyta afrétt í Langa- 
nes 682. — frá Eyri í Seyðis- 
firði afrétt á Vestrheiðar 616. 
frá Grenjaðarstað afrétt í Nátt- 
faravík hálfu fjórða hundraði 
sauða 431. — í Grímstungum 
afrétt at helmingi við þórhalls- 
staði 477. — frá Hálsi í Fnjóska- 
dal afrétt á heiði út 439. — frá 
Helgastöðum afrétt í Náttfara- 
vík 437. — frá Kálfafelli í 
Fljótshverfi afrétt í Skorur 
Núpstaðarskóga) at helmingi við 
Svínfellinga 778, 779. — frá 
Kirkjubæ í Tungu afrétt á Vestr- 
eyjar 708. — frá Laufási af- 
rétt, er Laufáshagi heitir 447. 

— frá Miklabæ í Blönduhh'ð af- 
rétt í Norðrárdal 461. — frá 



REGISTR 



877 



Múla (ítala) í Náttfaravík 437. — 
frá Stað í Súgandafirði afrétt í 
Vatnadal 575. — frá Torfastöðum 
í Biskupstungum afrétt fyrir norð- 
an vötn 669. — frá Viðey af- 
rétt í Skarðskinn 247, 248. — 
frá þerney afrétí í Síarrdal 64. 

— lambaafréttr í Hrífunes- 
hólmi 854. 

^fsetning (sbr. suspensio, suspen- 
sus) 589, 590, 707, 754, 764, 
817, 820. — afsetning embættis og 
kirkju 754, 764, 820. — afsetn- 
ingardómr 590. — afsettr stað 
og embætti 817. — afsettr officio 
et beneficio 571, 707, 820. — at 
afsetjast sínum beiðri 600, 712. 

— klerkar afsettir kirkjunnar em- 
bætti 640. — klerkar afsettir sín- 
um sæmdum 601, 640. — klerkar 
afsettir sínum vígslupalli 640. 

afskyld (fjárhlutar) 114. 

aftekja 182 (sbr. oftekja). — af- 
tekja staðarfjá 95. 

íifvinna fjár 64, 85, 117, 444. 

^anga, ágangr 184, 587, 608, 721, 
722, 744, 834. — ágangr van- 
trúar og viUumanna 608. — 
ágangr viö kristið fólk 587. — 
ranglegar ágaungur 722, 834. — 
^löglegr ágangr 744. 

^gapitus píslarvottr (18. August) 
409. 

^gatba hin helga 433. — Auguthu- 

messa (5, Febr.) 433. 
^gðanes í Noregi544. 
^gðir í Noregi 415, 420, 859. 
^ger 389, sbr. akr. 
^gi 599, 600. 

^gnes abbadis í Kirkjubæ 852, sbr. 

Jórunn Hauksdóttir. 
^gnus dei 279. 
^óði 261, 620, 633, 785. 

hjá Ósi í Bolungarvík 616. 

Akbrautarholt í Holtum í Rangár- 
þingi 87. 

Dípl. Isl. II. B. 



Aki kanceler 339, 340, 345, 369. 

ákoma, ákomur 207, 209, 658. 

akr, akrar, akrlönd (sbr. korn, 
mælir^ sáð, sáld, sældingr, þrí- 
malingr) 54, 208, 245, 284. — 
akrland Sandgerðinga í Garði 
(1270) 77. — akrlönd á Útskál- 
um í Garði (1340) 733—34. — 
akrland undir sælding korns á 
Loptsstöðum (1331) 671. 

Akranes í Borgarfjarðarsýsiu 403. 

Akranes (nú eyðijörð) í Miklholts- 
hrepp 114, 714. 

Akrar í Blönduhlíð 466. 

Akrar í Hraunhrepp í Mýrasýslu 
113. 

Akrey á Breiðafirði 82, 116, 862. 

— Akreyingar 82. 
Akrhús 380. 

Akrhöfði í Axarfirði (jörðin var 
komin í eyði 1449) 427. 

Akrsborg 718, 719. 

Akrvík í Árneshreppi í Stranda- 
sýslu 408. 

Akstaðir (=r Askersstaðir = Ask- 
staðir) í Langanesi undir Eyja- 
fjöllum 85, 681. — Akstaðaháls 
85. 

ákæra 593, 721. — ákærulaus 643. 
áköllsulaus 643. 

Álamýrar milli Ingjaldshóls og 
þrándarstaða á Snæfellsnesi 165. 

Álar á Akranesi 403. 

aldin 132, 153, 391. — jarðar 
aldin 132. 

aldr 599, 632, 661, 757, 843. — 
aldr ok eðli 599. — aldr ok 
æfi 661. — aldr, er menn kunca 
at greina ílt frá góðu (gott frá 
illu) 757. — aldr, er maðr má 
syndir gera 843. 

aleigumál 834, 

áleitan, áleitni: andskotans áleitan 

761. — ólögleg áleitni 721. 
alemandr 652. 

alex (grútr): captura alecis 303. 

56 



878 



REGISTR 



Alexander páfi hinn III. (1159— 

81) 55, 861. 
Álfadalr í Myrahreppi í ísafjarðar- 

sýslu 360. 
Álfr úr Króki 355. 
Álfsnes með Sundum (á Kollafirði) 

64. 

Álfsson: Erlingr, Óiafr. 

alin (verðaura) 39, 57, 88, 114, 
116, 168, 170, 234, 258, 284, 
285, 286, 299, 300, 335, 355, 
397, 437, 456, 458, 473, 474, 
597, 599, 603. 604, 605, 648, 
682, 691. 695, 708, 742, 782, 
800, 855, 856, 860. — alin fyrir 
dægr at leysa leyfi utan föstu- 
nátta 597. — tvær álnir fyrir 
dægr að leysa leyfi utan föstu- 
nátta 603, 605. — alin afgjöf 
fyrir skipruðning 234. — alin af 
hverju hundraöi gjaftollr 355. — 
alin vaðmáls Jórsalatíund bónda 
123. — tvær álnir í mat 299. 

— tvær álnir af fiski 442. — 
iiij álnir í álögur 300. — sex 
álnir vaðmáls í eyri 168. — sex 
álnir mórendar í eyri 286. — 
sex álna sekt fyrir melrakka 
285, 298. — sjö (átta) álna virði 
í Ölmusu 39. — m'u álnir presti 
í Árnesi 116, — tólf álnir i mæl- 
um 88. — tólf álnir fátækum 
mönnum frá Eyjólfsstöðum 397. 

— tólf álnir fiskatollr hinn minni 
á þaunglabakka 444. — tólf 
álnir konungi og tólf álnir kaup- 
manni fyrir hundraðs skuld at 
Ólafsmessu 648. — tólf álna 
sekt, hafi prestr eigi feingið 
messuhækr innan fimm ára 800. 

— tólf álnum skreiðarvætt 442, 

— tólf álnir vaðmáls 284, 599, 
604. — tólf álnir vaðmáls at 
slá niðr kaleik 599, 604. — 
fimtán álnir frá Uxahrygg til 
Odda 88. — fimtán álnir fyrir 



at hreinsa kirkjugarð 134. — 
átján álnir úr Vestrholtum til 
Odda 88. — átján álnir leggi 
bóndi til kirkju á ári 258. — 
tuttugu álnir lausamannstollr 
860. — tuttugu álnir skattr 335. 

— tuttugu álnir vaðmáls á vor 
eða sauð tvævetran 667. — 
tuttugu álnir þingfararkaup 335. 

— hundrað álna messukaup 114. 
alin (mál) 57, 71, 74, 75, 168,170, 

321, 322, 450, 486, 487, 708, 
743, 775, 778, 779, 786, 855, 
856. — álnarkefli fylgi landi 
321, 322, 486,487, — hvali skal 
álnum mæla 778, 779. — alt, er 
teljast má í álnum 57. — enskt 
lérept tvíelnt ij álnir fyrir eyri 
170. — tveggja álna lángr viðr 
milli sniða 75. — þriggja álna 
tré 486. — breitt lérept iij álnir 
fyrir eyri 170. — sex álnir lér- 
epts á hundrað 775, — sex álna 
tré 778. 779. — átta álna langr 
refill 378. — ix. álna refiU 440. 

— tíu álna tré 71, 74. — tólf 
álna tré 71, 74. — hálf tólfta 
álin hafnarvoðar 708. — tólf 
álna laung ferskepta tvö hund- 
ruð 450. — tólf álna (lángr) 
refill 7S6. — refill hálfrar fimt- 
ándu álnar 743. — xvj. álna 
refill 786. — refill .xvij. álna 
476. — tvítugir (tuttugu álna) 
hvahr 740, 855, 856. — tvítugt 
tré 778, 779. Sbr. eggelníngr, 
hvalr, tvíelnt; ulna, vaðmál, 
viðr. 

Alkuhólmr á Breiðafirði 116. 

allir heilagir (omnes sancti) ö5, 
410. — allra heilagra kirkja: a 
Breiðabólstað í Steingrímsfirði 

261. — í Hjarðardal 260. — ^ 
Holti undir EyjafjöIIum 84, 680. 

— á Vatnsleysu 65. — allra 
heilagra messa (1. Nóv.) 85, 260, 



REGISTR 



879 



278, 360, 410, 485, 578, 784. — 
-sexdægra skyld fyrir allra heil- 
agra messu 85. 

almannavegr 286. 

almennilegt þing 125 (::= alþingi). 

ð-lmenning, almenningr 158, 287, 
588, 591, 708, 866, 868, 869. — 
— almenningr kaupstaðar eðr 
borgar 588. 

Almenning í Kirkjuhvammshreppi í 
Húnavatnsþingi 479. 

■^lmenningar við AxarfjÖrð í þing- 
eyjarþingi 305, 310. 

Almenningar á Hornströndum 620. 

^^menningsbækr 591. 

almúgi (sbr. alþýða) 178, 240, 273, 
274, 834, 355—57, 366, 387, 
416, 419, 495, 496, 497, 591. — 
bændr og almúgi í Hólabiskups- 
dæmi 489—491. — almúgans 
samþykt 334. — stjórnarar al- 
inúga 591. 

^lpt, elptr: álptahreiðrj^^l. — álpt- 
veiör (álptaveiði) 359, 428, 475, 

, ^79, 769. — álptveiðaskip 359. 

^iptafjörðr í Suðr-Múlasýslu 768. 

^lptanesí Gullbringusýslu 361, 362. 

^lpíavellir, tvennir, í þjórsárdal 

. 665, 866, 868. 

^lptaver í Vestr-Skaptafellssýslu 
737, 853, 871, 872. Sbr. Ver. 

^^^re, altari 24, 29, 34, 57, 129, 
183, 213, 216, 526-28, 534, 
ö37, 538, 548, 549, 551, 555, 
^61, 562, 563, 565, 586, 792, 
^^97, 808, 842, 843. — heilagt 
altari 216, 842. — at brjóta 
altari 586. — at oíTra til altaris 
■^ð^. — at þjóna til altaris 537. 
~- altare domini 801, 811. — 
g^ðs altari 842, 843. — altaris- 
^læja 526, 527, 528, 549, 551, 
^55, 561, 562, 565, 566. Sjá 
kirkja. — altarisbúnaðr 527, 
^51, 562, 565. Sjá kirkja. - 
altarisdúkr 548, 599, 604. — 



óvígör altarisdúkr 549. Sjá kirkja. 

— altarissteinn fastr 599, 604. — 
Sjá kirkja. — altarissteinn laus 
599, 604. Sjá kirkja. — altaris- 
steinn vígðr 599, 604. Sjá kirkja. 

Alviðra í Dýraíirði í ísafjarðar- 
sýslu 786-87. — Alviðrukirkja 
787. — Alviðrumáldagi 787, 

alþingi (sbr. Oxarárþing) 1, 5 — 19, 
168, 170, 174, 185, 206, 208, 
212, 214, 219, 223, 226, 229, 
232, 242, 243, 262, 266, 286, 
290, 298, 299, 333, 334, 335, 
342, 343, 355, 369, 379, 387, 
481, 497, 582, 594, 595. — al- 
þingisbók 369 — alþingisdómar 
6, 8, 9, 13, 85, 88, 162, 270. — 
alþingismáldagar 84—88. — al- 
þingismenn 6, 8, 297. — alþíng- 
issamþykt 1, 5—19, 162, 298, 
299, 355, 418, 594. — alþingis- 
sókn 387. — alþingi uppi 342. 
343. 

alþýða (sbr. almúgi) 125, 130, 156, 
159, 173, 263, 265, 281. 390, 
797, 803. — alþýða ríkisins 381, 
390. — alþýðufasta 29, sbr. fasta. 

álög (á Kúðafirði) 854. 

Álög (j alogum) í Flóa 671. 

álögur 273, 300, 336, 355—57, 364, 
365, 366, 626, 627. — at heimta 
álögur af klerkum 626. — lög- 
teknar álögur 357. — iiij álnir 
í álögur 300. 

Ambason: Einar. 

amboð, andboð 117. 

Ambrosius hinn helgi biskup í 
Mailandi (d. 377) 166, 446, 538. 

— Ambrosiusmessa (4. Apríl) 
673. 

á millum á, sem kallast í Ábæ 
463. 

áminning, áminningar 214, 254, 
255, 519, 539. 569, 573, 584, 
591—93, 712, 713, 723, 815, 
821, 826, 828, 831, 837. — árainn- 

56* 



880 



REGISTB. 



ing biskups 569. — þrjár (þrenn- 
ar) áminningar 214, 573. — lög- 
leg áminning (löglega ámintr) 
255, 539, 584, 587, ösb, 831. -- 
áminningarbréf 251, 

áminning (minning, memoria): 
ágætrar áminningar 614, 631, 
711. — góðrar áminningar 795. — 
heilagrar áminningar 614. — 
mildrar áminningar 630, 631, 
710, 712, 713. 

ámót (Hvítár og Dögurðardalsár) 
359. 

amplexus meretricii 704. 
Ámúlastaðir í Landeyjum 685. Sbr, 

Vomúlastaðir. 
Amundi Guðmundarson prestr í 

Borg undir Eyjafjöllum 678. 
Ámundi Hallsson prestr í Eyvind- 

arhólum undir Eyjafjöllum 678. 
Amundason: Erlendr, Erlingr. 
Ámýrar í Helgafellssveit 82. 
Ánastaöir í Kirkjuhvammshreppi í 

Húnavatnssýslu 481, 
anathema (sbr. bann) 217, 218. 
ánauö: þján ok ánauð leikmanna 

500. 

Anbyon (= ArnbjÖrn) gullsmiðr 
701. 

Andab'll í Borgarfirði 402. 

andboð, sjá amboð. 

Andey á Breiðafirði 116. 

andleg frændsemi (sbr. cognacio 
spiritualis, sbr. guðsifjar) 133. 
— andlegir hlutir 150, 177, 182, 
183, 230, 269, 365, 583, 585, 
586, 707. — sakir áfastar and- 
legum hlutum 707. — andlegr 
faðir 493, 

Andreas, sjá Andrés. 

Andreas plukkr, plut, plyt, sjá 
Andrés plyttr. 

Andrés (anndreis) Bjarnason 79. 

Andrés biskup í Ósló (Andreas As- 
loensis, 1267—1287) 106, 145, 
154, 175, 185, 191, 251, 252, 255. 



Andrés Gregoriusson lendr maðr 

Noregskonungs 106. 
Andrés Hrólfsson í Dal undir Eyja- 

fjöllum 683. 
Andrés Pálsson á Ringheimi 341. 
Andrés plyttr (plukkr, plut, plyO 

lendr maðr Noregskonungs (d. 

1281) 106, 145, 154, 239, 254. 
Andrés postuli 20, 189, 443, 456, 

457, 467, 667. — Andrés kirkja 

29. — í Bræðratungu 669. — á 

Ríp 467. — á Sjávarborg 468. 

— Andrésmessa (30. Nóv.) 29, 
40, 129, 360, 445, 446, 596. 

Andrésson; Hallgeir, Ivarr, Kol- 
beinn, Magnús, Pétr, Snorri, 
SÖrkvir. 

andskotinn: andskotans áleitan 
761. — prettir andskotans 840. 

— vald andskotans 841, 842. 
Angers á Frakklandi 217. 
Angimyri, eingi frá Grenjaðarsíað 

431. 

anima, animæ isbr. sál, sála) Hö, 
147, 160, 275, 351, 572, 702, 
710. — animæ fideles 189. 
cura animarum 275, 572, 710, 
712. — medici animarum 353. 

— salus animarum 351. 
Anker, P. K. lögfræðingr 294. 
annara bræðra 597, 602. Sbí. 

frændsemi. 

annmarki 601,602, 603. -annmarka 
atburðr 599, 605. - hinir stærstu 
annmarkar 601. 

antidotum confessionis 353. 

antiphonæ 537—538, sbr. messa. 

apostoli (sbr. postuli) 189, 282, 
521, 546, 559, 614, 645, 790, 
796, 814, 815, 818, 822, 847. — 
apostolica auctoritas 121, * 

— apostolica benedicLio 237, 
323, 607, 609, 610, 847, — apo- 
stolica gratia 608, 609. — apo* 
stolica potestas 847. — pleni" 
tudo apostolicæ potestatis 847. 



— apostolica privilegia 106j 146, 
703. — apostolica reverentia 
610. — apostolica scripta 237, 
323, 847. — apostolica sedes 
101, 236, 237, 506, 608, 609, 
610, 703, 717. — arbitrium apo- 
stolicæ sedis 236, — apostolicæ 
sedis auctoritas 106, 506. — 
nuntii apostolicæ sedis 608, 610, 

717. — oraculum apostolicæ 
sedis 236. — apostolicum man- 
datum 388. — apostolicum nomen 

718. — apostolicæ literæ 101. 
appellatio 323. 

appelleran 221, 222, 254, 255. 

aptansaungr 668, 706, 793, 805, 
809, 816, 823, 826, 827. 

aqua 512, 601. Sbr. vatn. 

ár: tvö ár 40—42, 132—133, 800.— 
þrjú ár 39—40, 132, 596, 804. ~ 
fjögur ár 132-33. — fimm ár 40, 
791, 795,800,808, 816, 821, 829. 

— sex ár 133. — sjö ár 39—40, 
42. — xiv. ár 39. — byrjun hins 
forna árs 852. 

ai-anea (gaunguló) 512. 
f rason, sjá undir Ari. 
^rl^akki á Skagaströnd 470, 471. 
arbitri 222. 

^i^Mtrium 133. — arbitrium apo- 
stolicæ sedis 236. — arbitrium 
, ðiocesani 703. 

Arbót í þingeyjarsýslu 4. Sjá Bót. 
^i'chiepiscopus (sbr. erkibiskup) 101 
-106, 139—140, 141—147,160, 
190, 192, 235, 236, 323, 328, 351, 
^ö2, 388, 506, 545, 606, 608, 
^09, 610, 701, 702, 703, 715, 
'^16, 747, 790, 793. 847, 848. — 
^^na archiepiscopi 106. — electio 
ai^chiepiscoporum 101—103, 140. 
JUdicium archiepiscopi 145. 
præsentia archiepiscopi 145. 
honor præsentiæ archiepi- 
^copi 145, — subsidium archi- 
^Piscopi 609. 



arðruxi, sjá nautpeningr. 
áreit 329. 

Arfadalir í Grindavík 246, 248. 
árfar, sjá á. 

arfgeingr: arfgeing börn 203, 518, 
557, 565, 574, 803. 

arfi {:= erfingi) 289, 523, 547, 554, 
559,565,727, 819 -útarfar348. 

arfr 173, 181, 199, 208, 206—207, 
209, 210, 234, 285, 344, 348, 
349, 379, 382, 384, 385, 386, 
392, 393, 399, 413, 414, 584, 
660, 661, 674, 839. — arflaus 
234. — at játa arfi 660, 661. — 
at fyrirgera arfi 285. — at upp- 
gefa arf 661. — at ættleiða til 
arfs 661. — föðurarfr 203. — 
móðurarfr 203. — Möðruvalla- 
arfr 380. — arfsvik 197, 202, 
395. — arfsöl 207. — arfsals- 
menn 612. — arfsalsmanna góss 
612. — arftaka 207, 348, 379, 
411. — arftaka ættleiðinga 411. 
— arftökumaðr 294. 

argentum (sbr. silfr) 236, 323. 

Ari Geirsson 484. 

Ari Jónsson lögmaðr 862 — 63. 

Ari prestr á Drafiastöðum 441. 

Ari prestr á SkútustÖðum 430. 

Ari prestr á Svalbarði í þistilsfirði 
425. 

Arason: Jón, þorleifr. 

ármaðr, ármenn 221, 234, 369, 
370, 387, 758, 803, 813. — ár- 
maðr biskups 125—27, 369,370, 
387, 813. — ármaðr erkibiskups 
221. — ármenn prófasta 758.— 
ármenningr erkibiskups 272. 

árnaðarorð 172, 525, 548, 554, 560, 
807, 839. 

Arnarbælisbók 405. 

Arnargljúfr í Meðallandi 872. 

Arnargróf 3. 

Arnarhóll á Eyrarbakka 75. 
Arnarhvoll í Landeyjum 87. 
Arnarnes í Landbroti 782. 



Arnarnes (á Akranesi?) 403. 
Arnarstapi undir Jökli 166(=stapi). 
Arnarstígr 3. 

Arnartunga (eldra Akratunga) í 
Staðarsveit á Snæfellsnesi 114. 
• Arnarvatnsheiði 479. 

Arnason, sjá undir Arni. 

Arndís systir þorbjarnar prests, 
próventukona á þingeyrum 269 
-270. 

Arndór ostr 271. 

Árnes í Trékyllisvík á StrÖndum 

116, 617, 618, 622, 623, 864. — 

Árneslireppr 618. — Árnes- 

kirkja 617, 618. 
Arnesingaskrá 354—357. — Arnes- 

sýsla 865, 867. — Árnesþing 343, 

661, 853, 
Arney á Breiðafirði 636. 
Arnfríðr dóttir Arngerðar þorgils- 

dóttur 726. 
Arngeirsstaðir í Fljótshlíð 87, 688. 
Arngerðarey (nú Klambrey) í Laxá 

í Laxárdal í þingeyjarsýslu 431. 
Arngerðr þorgilsdóttir 726. 
Arngrínir Brandsson bróðir, síðar 

ábóti á þingeyrum 835. 
Arngrímr Jónsson lærði 171, 324, 

334, 343, 381, 390, 405. 
Arngrímsson: Sturla. 
Árni á Aski í Noregi 502-503. 
Arni Asláksson kanceler, líklega 

bróðir Orms biskups, 766, 834, 

858. 

Arni Bárðarson bóndi á Borg í 

Húnavatnsþingi 732—733. 
Árni Bárðarson prestr 734. 
Árni biskup í Björgvin [(1305— 

1314), Arno Bergensis] 349, 361, 
^ 353, 362, 367, 372. 
Arni bóndi á Langanesi 425. 
Arni bróðir í Borgund, líklega faðir 

þuríðar fylgikonu Laurentíus 

biskups 271. 
Arni Brynjólfsson 848 (sbr. Árni 

Runólfsson). 



Árni Einarsson vaði erkibiskup í 
Niðarósi (d. 1349) 511, 724, 836, 
847. • 

Árni Gíslason sýslumaðr á Hlíðar- 
enda (d. 1587) 225, 227. 

Árni Gíslason prestr í Holti undir 
Eyjafjöllum (d. 23. Dec. 1621)95. 

Árni Hallkelsson kórsbróðir 728. 

Árni Helgason biskup í Skálholti 
(d. 1320) 49, 120, 358, 360, 361, 
362, 377, 397, 402—404, 406 
—410, 507, 647, 676, 863, 864. 

Árni bróðir í Hólmi 272. 

Arni horn 421. 

Arni Jörundarson 372. 

Árni Laurentíusson, biskups Kálfs' 
sonar, bróðir 493, 715. 

Árni Magnússon prófessor 86, 9o, 
123—24, 155, 248—251, 271, 
272, 273, 275, 293, 325, 330, 
343, 344, 349, 358, 362, 376, 
396, 494, 497, 545, 580, 581, 
633, 674, 676, 678, 717, 718, 
726, 727, 728, 733, 790, 793, 
853, 867, 870. 

Árni Nikulásson (Arno Nicholai) 
323. 

Árni Oddsson lögmaðr (d. 1665) 

124, 867. 
Árni Ólafsson á Leirubakka. & 

Landi (d, 1339) 694. 
Árni Ólafsson mildi biskup í Skál' 

holíi (d. 1430) 397, 402, 404. 
Árni á Ósabakka í Meöallandi (fy^*^^ 

1550) 872. 
Arni rans 323. 

Árni Runólfsson 848 (sbr. ÁrnJ 
Brynjólfsson). 

Árni biskup í Stafangri (ArnjJ 
Stafangrensis, 1277—1303) 1^^' 
154, 175, 185, 191, 239, 276. 

Árni á Sylfreksstöðum (Silfrastöð- 

um) í SkagafirÖi 857. 
Árni þorláksson biskup í Skálholti 
(Staða-Árni, d. 1297) 1, 2, 23- 
66, 82—83, 92—93, 94-^1*^^' 



REGISTR. 



883 



112—120, 123, 125, 128-130, 
131, 138-39, 140, 159, 161, 
163, 174, 175, 185, 189, 190, 
191-92, 194. 195, 206, 210, 212, 
214, 216, 217, 218, 219—221, 
223, 225-227, 229. 232—234, 
237-243, 245, 256—261, 262, 
263-268, 269, 270, 271, 275, 
278, 279, 323-325, 346, 362, 
877, 378, 403, 500, 568, 582, 
611, 614, 619, 621, 637, 638, 
639, 640, 641, 760, 790, 810, 
813, 861, 862. 

Árnason: Brandr, Daði, Eilífr, Ei- 
ríkr, Eyjólfr, Friðrekr, Guðmundr, 
Indriði, Jón, Marteinn. 

Arnisius 192, sjá Árni (þorláksson). 

Arnkötludalr í Steingrímsíirði 408. 

Arnkötlusíaðir (Arnkaullustaðir) í 
Holtum í Rangárþingi 88, 698. 

Arno, sjá Árni. 

Arnór 312. 

Arnór Bjarnarson prestr 312. 
Arnór faðir þorbjarnar í HÖfn 812. 
Arnór frosti á FrostastÖðnm í 

Skagafirði 673-675, 
Arnórsson: þorbjörn. 
arnstapar tveir 484. 
Arnsteinn í Hruna 664. 
Arnúlfr á Guðini 414. 
Arnúlfr sveinn Auðíinns biskups í 

BjÖrgvin 504. 
Aronsson: þórir. 

árós í Fjörðum í Suðrþingeyjar- 
sýslu (= Fossárós) 92, 455. 

Arós í Súgandafirði (— Vatnadals- 
ós) 595. 

árós í Trékyllisvik á Ströndum 

116, 617. 
Arosiensis episcopus 608. 
Arskógr á Arskógarströnd við Eyja- 

fjörð 454 — 55, 487. — Árskógar- 

kirkja 454—455. 
ártíðir: ártíðir biskupa 326. — ár- 

tiðir konunga 326. — ártiðahald 

326, 531. - ártiðardagr Egils 



biskups Eyjólfssonar 480. — Er- 
lends Færeyjabiskups (13. Júní) 
363. — Eyjólfsföðurþorsteins lög- 
manns 446. — móður Jóns í 
Hvammi 634. — Sveins föður 
Jóns í Hvammi 634. — ártíða- 
skrá, sjá kirkja. 

Artorfur í þjórsárdal 868. 

Árvík, líklega þórsárvík, á Vatns- 
nesi 481. 

ás, fram undan Kirkjubólsborg í 
Garði 77. 

As í Holtum í Rangárþingi 88. 

Ás í Kelduhverfi í Norðrþingeyjar- 
sýslu 428—29. — Áskirkja 428 
—429, 487. 

Asa kona Lopts þórðarsonar 457. 

Ása Pétrsdóttir i Æðeyju 646. 

Asar í Húnavatnssýslu 835, 836. 

Ásar í Skaptártungu 871, 872. — 
Ásar eystri 784 — 85, 854. — Ása- 
máldagi 784—85, — Ásar ytri 
740, 785. 

ásauör, ásauðar kúgildi, sjá kú- 
gildi, sauðpeningr. 

Asbjarnarnes í Húnavatnssýslu 376. 

AsbjÖrn (uppi um 1270) 80. 

AsbjÖrn Sigurðarson prestr og 
skólameistari í Skálholti (um 
1500) 86. 

ascensio domini(sbr. uppstigningar- 
dagr) 29, 129, 504, 796, 802, 829. 

r 

Asgarðr í Grímsnesi 63. 
Asgarðr í Hvammssveit í Dalasýslu 
634. 

Asgarðr í Landbroti i Vestr-Skapta- 

fellssýslu 782. 
Asgeir iGrindavík faðir Sigurðar 862. 

w 

Asgeirsson: Sigurðr. 

Ásgeirsá í Víöidal 478—479. — Ás- 

geirsárkirkja 478—479, 487. 
Asgeirsstaðir í Laxárdal í þing- 

eyjarsýslu 431. 
Asgrímr 310. 

Ásgrímr, ef til vill Ásgrímr Snorra- 
son 637. 



884 



REGJSTK. 



Ásgrímr Ásgrímsson á Breiðá 772, 
Ásgrímr Bergþórsson, Jónssonar 
621. 

Asgrímr Jónsson áhóti á Helgafelli 
858. 

Asgrímr prestr 1 Vatnsfirði 619. 
Ásgrimr Snorrason í Sælingsdals- 

tungu 717. 
Ásgrímr þorsteinsson , JónssonaT, 

riddari (d. 1285) 2, 4, 125, 238, 
^ 243, 245, 246, 362. 
Ásgrímsdóttir : Helga. 
Asgrímsson: Ásgrímr, Eysteinn, 
Ashildarholt i Skagafiröi 467. 
Ashildarmýrarsamþykt 355. 
aska 526, 528, 549, 551, ðr.2, 563. 
Askatin biskup 1 Björgvín (1270 — 

1277) 106. 
Áskell Kolbeinsson 323. 
Askelsson: Brandr. 
Áskersstaðir ( > askurstadir « ) í Langa- 

nesi undii' EyjafjÖUum 85. Sbr. 

Akstaðir. 
Askillus. sjá Askell. 
askr 198, 394. — Björgynjaraskr 

394. — rángr askr 394. — askr 

tjöru 154. 
Askr i Noregi 502. 
Aslákr gús lendr maðr Koregskon- 

ungs (d. 1274) 106. 
Aslákr höfuðprestr í Selju 721. 
Aslákr á Lyngi 379. 
Ásláksson: Árni, Ormr, 
Ásláksstúngur í þjórsárdal 865. 
Aslo (= Ósló) 414. — Asloia (— 

Ósló) 353. — Asloensis 106, 106, 
^ 144, 145, 351. 

Ásmundarstaðir á Melrakkasléttu 

432, 486. 
Ásmundr Grímsson 846. 
Ásmundr Jónsson prófastr í Odda 
^ 716. 

Asmundarson: Hallvarðr, 
Ásólfsskáli undir Eyjafjöllum 87» 
680, 682. — Skálamáldagi 682. 



Asparvík í Kaldaðarneshreppi í 

Strandasýslu 261. 
Asskógar í þjórsárdal 866. 
assumptio Mariæ (— Maríumessa 

hin fyrri) 39, 280, 622, 796, 829. 

848. — octava assumptionisheate 

virginis 796. Shr. Maria. 
Ásti á Mærðinni 281, 282. 
Ástríðr Sigvaldadóttir 358. 
astures (sbr. austures) 104, 143. 
atfaraþing 198, 205, 383, 384, 655. 
atkeri 734. 

Atlastaðir (eyðijörð) í Laxárdal í 
Skagafjarðarsýslu 468. 

Atli í Mýdal 414. 

atria ecclesiæ 704. 

áttfeðmingr torfs 250, 260, 456, 
620. Sbr. torf, 

áttungr (hvalreka) 70, 71, 72, 74, 
75, 83, 91, 116, 119, 261, 307, 
308, 309, 311, 313, 314, 316, 318, 
319,321, 360, 408, 431, 432,434, 
436, 442, 446, 455, 486, 487, 
616, 620, 622. 623, 736, 776» 
785. 

atvistarmaðr 420. 

auctoritas 135, 160, 506, 521, 
546, 559, 570, 703, 705, 716, 
718, 748, 818. — auctoritas apo- 
stolica 121, 718, — auctoritas 
communicandi populum 716. 
auctoritas concilii 705. — auc- 
toritas dei patris omnipotentis 
135. — auctoritas Jesu Christi 

135, 521, 546, 559, 818. — auc- 
toritas metropolitica 502, 503, 
505, 748. — auctoritas officíi 
clericalis 135—37. — auctoritas 
apostolorum Petri et Pauli 136— 
137, 521, 546, 559, 818. - auc- 
toritas propria 703, — auctori- 
tas prælationis 703. — auctori- 
tas sanctæ matris ecclesiæ l^^í 

136, 137. — auctoritas aposto- 
licæ sedis 506, 718. — auctori- 
tas virginis 135. 



t 



REGISTR. 



885 



Auðíinnnr Sigurðarson biskup í 
Björgvin (3314—1330) 363, 499, 
ðOl, 502, 503, 504, 505—506, 
624, 630. 

Auðkúla í Húnavatnsþingi 474. — 
Auðkúlukirkja 474. — Auðkúlu- 
staðir 474. 

Auðnir í Svarfaðardal 457. 

Audoenus, sjá Auðun, 

Auduenus, sjá Auðun. 

Auðun(?) 727. 

Auðun Hugleiksson hestakorn, 

lendr maðr Noregs konungs (d. 

1302) 94, 146, 154, 158, 239. 
Auðun Jónsson 869. 
Auðun kórsbróðir í Niðarósi (1273) 

106, 146, 154. 
Auðun prestr [Kráksson, d. 1330] 

409. 

Auðun brattr prestr 495. 

Auðun Serksson (Auduenus Ser- 
quiri) 323. 

Auðun porbergsson rauði biskup 
á Hólum 89, 300, 312, 321, 322, 
366—367, 372, 378, 387, 388, 
397—399, 423—424, 425, 429, 
430, 431, 433, 450, 451, 489— 
491, 495, 496, 650. — Auðunar- 
máldagi (-máldagar), Auðunar- 
máldagabók 89, 321, 322, 423 
-489. 

Auðunargarðr 415. 

Auðunarson: Bjarni, Vígleikr. 

Auðunarstaðir í Viðidal 479. — 
Auðunarstaðamenn 479. 

^^ðæfi, auðr 182, 585, 586, 660.— 
auðæfi stundleg 182, 585. — 
auðæfi kirkjunnar 586. — auð- 
ugir menn 598, 603. Sbr. ríkir 
menn, 

^^ga 711, 842. — at stinga auga 
^anns út óbótaverk 110, 111. 
■~~ hin innri augu 711. — líkam- 
leg augu 842. 

■'^ugnalækr á Skaga nyrðra 250. 

A^gustinus hinn helgi kennifaðir 



og biskup (d. 430) 166, 538, 858. 

— festum Augustini 858. 
Augustus (mensis) 407. 
aumr maðr 597. — aumingi 606. 
aurar, sjá eyrir. 
aurum (sbr. gull) 236. 
Austfirðingafjórðungr 68, 82, 374, 

375. — Austfirðir 75, 396, 497. 
Austmenn (— Noregsmenn) 648. 
Austr-Egðir í Noregi 859, 
Austrhlíð i Biskupstungum 670. 
Austrhólmar í Laxá í þingeyjar- 

þingi 434. 
Austrlækr á Tvídægru 359. 
Austrtún (Austrtó, fyrir Austr- 

tóm) í Skeggjastaðaþingum í 

Norðrmúlasýslu 71, 74. 
austrænir (= norrænir) kaupmenn 

648. 

austures (sbr. astures, sbr. gás- 
haukar) 143. 

Auþdi Ólafsson lendr maðr 358. 

ave Maria 25, 30, 39, 41, 42, 48 
—49, 52, 132, 276, 520, 546, 
553. 558, 575, 625, 636, 798, 
807, 811, 817, 841. Sbr. kirkja. 

áverkar 658. — áverkar veittir 
í kirkju 34. — áverkamenn 34, 
657. 

aves (sbr. fuglar) 104, 143. 
Avignon, Aviniona, á Frakklandi 

606, 608, 609, 610, 847, 848. 
Ávík í Árneshreppi i Strandasýslu 

618, 622. — Ávíkrland hið eystra 

622. 

ávöxtr fjár (sbr. leiga, renta, 
vöxtr) 57, 58, 207, 270, 347, 532, 
570, 648, 751, 762. 

ávöxtr: jarðarávöxtur 534. 

áþéttisorð (áþættisorð) 291. 

Babilon 215. — Concilium Babi- 

lonense 54. 
bað 38, 40. 
baðstofa 153. 



886 



BEGISTR 



Bakkar {= Háfubakkar) 425. 

Bakki: Niðar bakki 158. 

Bakki á Ásum í Húnavatnsþingi 

(sbr. Hjaltabakki) 475. — Bakka- 

kirkja 475. 
Bakki í Eingihlíðarhreppi í Húna- 

vatnssýslu 470 {= Sölvabakki). 
Bakki undir EyjafjÖllum 677. — 

Bakkakot undir Eyjafjöllum 676. 
Bakki í Hálshreppi í Suörþingeyjar- 

syslu 431. 
Bakki í Héraði (Öræfum) 776. 
Bakki í Hru»amannahreppi 664, 

665. 

Bakki í Hrútafirði (= Tannstaða- 

bakki) 484. 
Bakki i Landeyjum 85, 681. 
Bakki í Miöfirði {= Staðarbakki) 

482—483. — Bakkakirkja 482 

-483. 

Bakki í Noregi 367, 378, 379. 

Bakki í Skagafirði 301, 302, 398. 

Bakki (=: þaunglabakki) 444. 

Bakki í Skeggjastaðaþingum í Norðr- 
Múlasýslu 71, 74. 

Bakki á Tjörnesi 428. — Bakka- 
garðr 428. 

Bakki í Öxnadal 487. 

Balafeli á Langanesi 425. 

baldikinn, baldrskinn, baldrskiner, 
baldrskyn (sbr. kirkja): altaris- 
klæði af baldikinn 427, 447, 448, 
449, 474, 476. — tabula og hrík 
meðr baldrskinn 448. — hand- 
lín ok stóla með haldrskinu 476. 

— höfuðlín með baldrskinn 476. 

— hökull með baldrskinn 449, 
474, 680. — haldrskinnskápa 
433, 435, 448. — klæði gott með 



1) JónPétrsson œtlar (Sýsl. I, 16), aöhéi' 
só átt við Giýtubakka, en þaö virðist vera 
ólíklegt. Rirkjan á Þaungliibakka átti alt 
heimaland og tvo Wuti í rekutn, áör Eyjólfr 
Helgason gœfi kirkiunni reka, en það hefir 
verið þriðjungr fyrir heimalandí, sem hann 
gaí. 



baldikinn 781. — baldikinns- 

stóla 433, 471, 476, 
balenæ (sbr. hvalr) 236. — funes 

halenarum (sbr. svarðreipi) 236. 
halivi, ballivi (shr. exactor, sýslu- 

maðr) 101, 104, 144, 145. — 

halivi laici 101. — balivi regis 

(sbr. officialis) 104. 
Bálkastaðir í Hrútafirði 484. ^ 

Bálkastaðamenn 484. 
Ballará á Skarðsströnd 636. 
hand, hönd: at færa klerk í bönd 

255, 584. — at binda menn 345, 

— at hinda hörn á bak mönn- 
um 345. — at brjótast úr hönd- 
um 220. Shr. bann. 

baud (— bann) 825. 

Bangarslý í Skagafirðl 745. 

hann (sbr. anathema, interdiclum) 
24, 25, 150, 174, 177, 178, 180 
—184, 187, 188, 212, 213— 2lV, 
222, 224, 225, 231—233, 239, 
244, 254, 256, 269, 325, 366, 
499, 520, 524, 528, 530, 532, 
533, 539, 546, 547, 550, 5ðl, 
553, 558, 560, 565, 572, 582- 
593, 596, 604, 627, 628, 629, 
630, 632, 706, 712, 725, 745, 
752, 758, 801, 819, 824, 831. - 
eilíft hann 53, 583. ~ fuUkomið 
bann 587. — guös bann 843. — 
hið minna bann 214—215, 2lV- 

— páfabann 44. Sbr. páfi. — 
bann af sjálfu verki {af sjálfs 
sín verki) 28, 32, 33, 35, ö7, 
582-594. — þjónustubann 27ð, 
343, 606. — hannfærsla, bann- 
færðr 217, 225, 232. ~ banns- 
artikular 174, 212, 216. — banns- 
atkvæöi 175, 182, 184, 215, 585, 
587, 588. — hannsáfelli 183, 244, 
586. — hannsdómr 590. — banns- 
klausur 216. — bannspína IS^' 
187, 499, 532, 533, 550, ö5l, 
572, 583, 587, 588, 590, 593, 
706, 753, 758, 760, 761, 763, 



REGISTR. 



887 



764, 804, 806, 807, 817, 820, 
825, 843. — bannsetning 54, 55, 
176, 187, 326, 592, 625, 627, 
628. — at skrifa bannsetningar 
625. bannseíningarbann 187, 
628. — bannsetningarpína 627. 

— bannsetningarsverð 176, 187. 

— bannsettr lyðr 219. — bann- 
settir menn 27—28. 32, 35, 180, 
181, 183, 188, 212, 213, 216, 

216, 217, 218, 219, 232, 240, 
254, 266, 583—584, 586, 587, 
590, 591, 593, 594, 707, 712, 
843. — einfaldlega bannsettr 

217. — opinberlega bannsettr 
707. — opinberlega boðaðr bann- 
settr 712. — lík bannsettra 
manna 590. — banns spjót 592. 

— bannsungnir menn 160, 231, 
232. — bannsverk 94, 150, 212. 

— bannsök, bannsakir 32, 34, 
210, 215, 232, 582—94. — bann- 
sakabréf Jóns biskups Haldórs- 
sonar 582—94, 596. 

Í^aptizare, baptizatus 514, 516, 517, 

545, 557, 811, 839. 
Barbara hin helga 667, 
Barð í Fljótum 458—459, 487. 
Wdagi í kirkju 223. 
Bárdalstunga í Grímstungnaþingum 

í Húnavalnssj'slu 477 (= Kár- 

dalstunga íJónsmáldagaog síðan), 
Bárðardóttir, Báröarson, sjá undir 

Bárðr. 

Barðastaðir í Staðarsveit á Snæ- 

fellsnesi 164. 
Bardo, sjá Bárðr. 
^^rðr, norrænn maðr, 510. 
Bárðr bóndi í Alviðru í Dýrafirði 

787. 

Bárðr Gíslason lögréttumaðr í 

Vatnsdal 796. 

Bárðr Högnason snota, lögmaðr 
331. 

Bárðr Pétrsson Guiaþingslögmaðr 
og ritari konungs 340, 646, 649. 



Bárðr Serksson kanceler 288, 304, 
322, 323, 328 (sbr. Bardo, Bor). 

Bárðr sláttusveinn 357, 358. 

Bárðardóttir: Ragna. 

Bárðarson: Árni, Páll, Vígleikr. 

Barösvík á HornstrÖndum 616, 
620. 

Barfota broder klaustr i Tuns- 
bergi 94. 

Barkastaöir í Miðfirði 483. 

Barmar í Lóni í Austr-Skapíafells- 
sýslu 769. 

barn, börn 25, 30, 37, 45, 46-49, 
Ö0—Ö2, 156, 193, 197, 202—204, 
218, 224, 278, 280, 293, 2Vj5, 296, 
297, 298, 344, 345, 348, 349, 
379, 882, 384, 386, 393, 395, 
399, 413, 513, 515, 516, 518 
519, 530, 535, 540, 545, 550, 
556—558, 563—565, 570—573, 
596, 597, 599, 603, 604, 
611, 631, 639, 640, 641, 647, 
755, 756, 757, 760, 761, 792, 
794, 795, 798, 799, 800—811, 
813-814, 816—817, 820, 821— 
823, 825—830, 838-844. — and- 
leg börn 843. — brjóstbarn, 
barn á brjósti, 293, 295, 296, 
297, 298. — at biskupabarn50.— 
at bölva barni sínu599, 604. — 
dauðvænt barn 515, 556, 563. — 
ef barn deyr 756. — eiginnar 
konu börn 755, 803. — frillu- 
barn, frilluborið barn 382, 385, 

755. — fræðslutími barna 839. — 
föðurlaust barn 532, 550, 572, 
640, 804, 825, — börn getin í 
brigzli og vanvirðing klerkastétt- 
arinnar 631. — gröptr barna 
37, 742. — holdtekja barna 51— 
52, 810—811. — börn konungs 

756. — kviknað (nýkviknað) barn 
með konu 597, 603. — barn 
laust við móðurina 757, 794, 
798, 820, 824. — meybörn 50, 
761. — at misfara með barni 



888 



REGISTR. 



224. — börn í ómegð 349, 395. 

— óskírð börn 515, 519, 556, 
558, 563—565, 571, 756, 757, 
794, 798, 805, 817, 821, 824, 
825, 839. — óstyrkt barn og 
krankt 839. — sjúkt barn 556, 
563. •— skilgetin börn 197, 204, 344, 
382, 384, 385, 395, 399, 844. ~ 
skirt barn 757, 794, 798, 821, 
824. — skynsöm (greindargóð) 
börn taki guðs líkama tíu vetra 
gömul 809, 811, 814, 823, 826, 
828. — smábörn 276. — sterkt 
barn 840. — stífbörn, stjúpbörn 
646, 761. — börn stórhöfðingja 

756. — sveinbörn 50, 761, — 
tannlaus börn 742. — tiginna 
manna börn 840. — tólf vetra 
gömul börn taki corpus domini 
52, 811. — önduð börn 799, 
813. 

barnburðr. barnsfæðing 280, 570, 

757, 794, 798, 801, 811, 820, 
823. — kona verör dauð með 
barni 813. — kona skilst við 
barn 794, 798, 823. — kona 
verðr laus við barn 794, 798, 
820. — at skera (taka) barn frá 
konu 813. 

barngetnaðr (barneign) 25, 30, 45, 
188, 572, 598, 603, 805. — at 
sjá við barngetnaði 598, 603. 

barnsfaðerni 46-47, 48—49. 

barnskírn (sbr. að öðru leyti skírn), 
49—52, 365, 515, 520, 810, 311. 

— barnskírnarorð (ok atferli) 
49-52, 515, 520, 811. — at 
skíra barn heima 840. — at 
endrskíra barn 794, 798. — at 
fylgja barni til fermingar 761. 

— at færa barn til kirkju 839, 
840. — at halda börnum til 
fermingar 51, 760-61. - at 
halda á barni 840. — at halda 
barni undir skírn (til skíringar, 
til skírnar) 640, 755, 798, 840. 



— eingi haldi ])arni sjálfs sín 
undir skírn 50. — at leiða barn 
í kirkju 810. — at ausa barn 
vatni 824. — at ausa vatni á 
lim barns í fæðingu 757, 794, 
798, 821. 

barnsyki 839. Sbr. barnburðr. 

barnsæng 580. Sbr. barnburðr. 

Barnabas postuli 282. 

barón, barún, barónar, barúnar 
(barones) 102, 106, 121, 341, 
145, 147, 154, 155, i6i. 253, 
627. 

Bartholomeus postuli 457, 576, 
719, 747. — Bartholomeuskirkja: 
í Otradal576. - á Upsum 457. - 
festum Bartholomei 747. 
Bartholomeusmessa 719. 

Bartholinus Corsi 237. 

Básar í Grímsey 486. 

Básar í Grindavík 246, 248. — 
Básareki 246, 248. 

Básar á Melrakkasléttu 813. 
I basilicæ beatorum apostoloruni 

Petri & Pauli 847. 
Basilius episcopus & confessor 

724. - festum Basilii 724. 
Bassi, maðr á Snæfellsnesi 164. 
bátar (sbr. skip) 733, 734, 854. 
Baugadeild, á í Vestr-Skaptafells- 

sýslu 854. 
Baugstaðir í Árnessýslu 238. 
Bauluvellir í Svínadalslandi í Skapt- 

ártungu 872. 
beati immaculati 599, 604. 
beðr (sbr. rekkja) 708, 737. 
Beðstæðingar {= Bessastaðamenn) 

361. 
beinamaðr 725. 

Beinir Hólabiskup, sem menn halda 
að hafi verið á Islandi einhvern 
tíma á árunum 1401—1414 (sbr. 
F. Joh. Hist. Eccl. Isl. II, ö72 
ff.) 423, 483. [það gætí verið 
vafamál, hvort Hólamenn á l7. 
öld hefði ekki mislesið, og að á 



REGISTR. 



889 



l>ókfeilinu haíi staðið Ormr, en 
ekki Beinir]. 
t>eit (sbr. hagbeit, höfn) 81, 82, 
166, 245, 250, 283, 373, 427, 
434, 575, 578, 617, 621, 665, 
671, 679, 681, 688, 717, 740, 
745, 777, 849. - geldhesta 
beit 671. — hrossabeit 245, 688, 
777. -- lambgymbra beit 740. 
— lögbeit 717. — mánaðarbeit 
373, 578, 621.- nautbeit671. - 
samheit 81, 250, 671. -- stóð- 
hrossa beit 575, 671, 688. - tólf 
kúgildabeit 82. — tveggja hesta 
beit 740. — tveggja mánaða beit 
81, 679. — vetrbeit 671 (sbr. það 
orð). — beit .xx. oxna gamalla 
740. 

Beiíilshamrar í Arnarfirði 576. 

Selgsdalsbók 11, 168. 

Benedikt ábóti hinn helgi (Blezaðr 

Benedictus) 485, 786-87. 
Benedikt Kolbeinsson, Auðkýlings, 

474, 492, 581, 733, 734, 735, 

766, 767, 857. 
Benedikt páfi hinn XII. (1334- 

1342) 715. 
Benedikt þorsteinsson lögmaðr 

2, 95. 

^enedictio apostolica 237, 323, 607, 
609, 610, 703, 847. 

Benediktsdóttir; Ingibjörg. 

^enediktsson : Kolbeinn. 

í^eneficium, beneficia 104, 144, 326, 
327, 500, 501, 515, 519, 536, 
539, 545, 556, 558, 569, 571, 
589, 628, 629, 631, 632, 704, 
706, 707, 716, 720, 725, 805, 
807, 820, 825. - beneficia ec- 
clesiastica 725. — beneficia kirkj- 
^íinar 50. — beneficia vacantia 
725. — persónur, sem halda 
l>eneficia 706. - beneficiatæ per- 
sonæ 703. — settr af beneficio 
571. — afsettr officio et bene- 
ficio 707, 820. - skildr við 



beneficium 569. — suspensus 
ab officio et beneficio 500, 501, 
515, 519, 543, 545, 556, 558, 
632, 704, 805, 817, 825. - pœna 
suspensionis (privationis) officii 
et beneficii 533, 536, 716. 
berfættr: at gánga berfættr 38. — 
berfættir bræðr 149, 759. — 
custodes berfættra bræðra 759. 

— kirkja berfættra bræðra 149. 

— barfota broder klaustr 94. — 
ministri berfættra bræðra 759. 

berg út frá Stað í Grindavík 246, 
248 (= Staðarberg). 

Berge (í BjÖrgvin) 107. 

Bergenn, sjá Björgvin. 

Bergensis 105, 106, 144, 191, 323, 
351, 608, 610, 702, 717, 747. - 
canonicus Bergensis 323. — ci- 
vitas Bergensis 105, 106, 323. 

— concilium Bergense 202. — 
episcopus Bergensis 105, 106, 
502—506. Sbr. Björgvin. 

Bergháls[s]taðir í þjórsárdai 865. 
Berghylr í Hrunamannahreppi í 

Árnessýslu 664. 
berging hins helgasta holds og 

blóðs 195. 
Bergis (í Björgvin) 107. 
Bergr, er gaf Áskirkju saungbók 

429. 

Bergr Guðríksson á Helgasíöðum 5. 
Bergr kórsbróðir við Kristskirkjuna 

í Björgvin 358. 
Bergr Sokkason ábóti á Múnka- 

þverá 493, 574-575, 649, 650. 
Bergsendi (líklega Krýsuvíkrbergs- 

endi) 124. 
Bergsson : Illugi, Jón, Sigurðr, 

Skapti, þórarinn. 
Bergstaðir í Helgastaðahreppi í 

Suðrþingeyjarþingi 436. 
Bergstaðir í Kirkjuhvammshreppi 

í Húnavatnssýslu 330. 
Bergstaðir á Skagaströnd 470. 
Bergstaðir í Svartárdal í Húna- 



890 



REGISTR. 



vatnssýslu 473, 487. — Berg- 

staðakirkja 473. — Bergstaða- 

þing 472. 
Bergstaðir á Vatnsnesi 481. 
Bergsteinn bóndi í Skildinganesi 

við Skerjafjörð (um 1700) 76, 

78, 81. 

Bergúlfr Rögnuson 281, 282. 
Bergvað í Hvolhrepp 86, 87. 
Bergþór Einarsson auðmanns 621, 

622, 864. 
Bergþór Jónsson, Brandssonar á 

Stað í Steingn'msfirði 621, 864. 
Bergþór klerkr 331. 
Bergþórshvoll í Landeyjum 87, 

688. 

Bergþórsdóttir : IngíbjÖrg. 
Bergþórsson: Ásgrímr, þórðr, þor- 
leifr. 

Bergæ 189, 190, 192, 304, 363, 

718, 748. Sjá Björgvin. 
Berjanes undir EyjafjöIIum 676, 

677. 

Berjavík (nú Beruvík) undir Jökli 

á Snæfellsnesi 115. 
Bernardus de Ortolis 608, 610. 
Berno Erlingi 145. Sjá Bjarni Er- 

lingsson. 

Berufjörðr í Suðr-Múlasýslu 851, 
856. 

Bessadalr í ísafjarðarsyslu 621. 

Bessastaðir á Álptanesi 12. — 
Bessastaðahók 8, 76, 78, 80, 81, 
82. 194, 245, 377, 831. — Liber 
copialis Bessastadensis 735. — 
Bessastaðasamþykt 12. Sbr. Beð- 
stæðingar. 

Bessastaðir í Hrútafirði 484. 

Bessi, norrænn maðr, 502. 

Bessi Brandsson 846. 

Bessi prestr á Mársstöðum í Vatns- 
dal 476, 733. 

beztu menn 196, 355-357, 381, 
383, 390, 392, 395, 414, 659, 

719. ~ ráð beztu manna 719. 
Bíasker, sjá Býjasker. 



Biklækr á Tjörnesi 428. 

Bílustaðir á Vestmannaeyjum 66. 

Birkja í Noregi 341. 

Birna, svo kölluð abbadís á Kirkju- 
bæjarklaustri (Sú heilaga Birna) 
851—56. — Birnubréf 851-56, 
871. 

Birningsstaðir í Fnjóskadal 439. 

Birnunes á Árskógarströnd 455. 

Birnustaðir í Laxárdal í Suðrþirig- 
eyjarsýslu 431. 

Birta, á í Staðarsveit á Snæfells- 
nesi 114. — Birtueingjar 114. 

biskup (sbr. episcopus, lýðbiskup) 
24—37, 43, 46, 50, 51," 54, 55, 
57, 58-61, 63, 103-107, 125- 
28, 130, 133, 134, 138-39, 148— 
157, 159, 161, 163, 174, 175, 
178, 180, 181, 184, 185, 188— 
192, 193, 194, 195—197, 204, 
206, 207—210, 212, 214, 216, 
217, 220, 221, 222, 223, 224- 
230, 231—233, 237—244, 252- 
256, 262-266, 267-269, 270, 
274-279, 291, 322—326, 342, 
345-347, 349, 350, 354, 362, 
363, 365, 367, 369-372, 387, 
397, 405, 406, 411, 412, 415, 
444, 490, 494-495, 496, 499, 
501, 506-515, 517, 519, 523- 
525, 527-542, 544, 545, 547— 
552, 554, 555, 556, 557, 560- 
573, 582-584, 587, 590, 591, 
592, 593, 594, 599-601, 603, 
605, 606, 609-614, 629, 630, 
631, 632, 637, 638, 639-641, 
645, 647, 649, 650, 659, 673- 
675, 704, 705-707, 709-717, 
720-726, 729-735, 743, 750, 
752-754, 758-762, 763, 764, 
766, 767, 788, 789-791, 793- 
796, 801, 804-806, 809, 810, 
812-817, 819, 820—828, 830, 
831, 833-836, 840, 847, 849, 
852, 853, 856-858,864. -Hóla- 
biskupar 301 (sjá annars Hólar). 



BEGISTR. 



891 




— íslenzkir biskupar 155, — 
líiskupar sé kosnir áíslandi491. 

— nýir biskupar 725. — Skál- 
boltsbiskupar 50, 63, 242, 279, 
324, 325, 356, 363, 409, 434, 
504-506, 511. (Sjá annars Skál- 
^olt). — útlendir biskupar á ís- 
landi 491. — casus. sem biskup- 
inum heyra til 705. — confir- 
matio biskupa 326. — conspi- 
ratio móti biskupi 601. — cura 
af bískupi 523, 547. — fimtán 
merkr biskupi fyrir hreinsan 
kirkju og kirkjugarðs 134. — at 
fórna biskupum 759. — at halda 
(barni) undir biskups hönd 51, 
133, 755, 761, 798. - at slá 
biskup 591. — at reka biskup í 
útlegð 591. -— áminning biskups 
214, 569. — biskups ármaðr 
125—128, 369, 370, 387, 813 
^sbr. bískups umboðsmaðr). — 
biskups boð 745. — biskupsbréf 
269, 588, 629. - biskupsdómr 
139. 155, 157, 225, 590, 631, - 
biskupsdæmi 15L 153, 181, 242, 
254, 279, 324, 325, 425, 501, 
Ö13, 514, 539, 543, 556, 563, 
573, 582, 583, 612, 613, 629, 
632, 706, 754, 759, 764, 820, 
336, 857. — biskupseiðr, bisk- 
^paeiðr 504-506. - hiskups- 
forræði á kirknafjám og stöðum 
03-^55, 63, 261, 324, 326 (sbr, 
staðr, staðamál). — biskups for- 
sjá 54, 55, 640. — biskups frá- 
^all 556, 563. — biskupafundr 
^28. — biskupsgarðr 152, 349, 
^50, 372, 492. - biskupsgisting 
^60, 409, 411, 634, 682, 771. — 
^|skups góss 347. — biskups 
^jávera 157. - kallanir biskupa 
^^^- - hiskups kné 761 (sbr. 
^ndirbiskup). - hiskups líkneski 

(sbr. kirkja). - biskups lof, 
^iskups orlof 796, 826. - bisk- 



ups mennl97, 204, 591. — bisk- 
ups ráð 54, 55, 57, 411, 745, 
751, 762, 804, 825. ~ biskups 
rentur 858. — biskups réttr 370. 

— hiskups ríki 256. — sakeyrir 
biskups af okri 58. — samþykki 
biskups 705. — skipanir (stat- 
útur) biskupa 23-55, 58-61, 
128-129, 131—138, 174-^188, 
192-194, 275,-278, 279—280, 
351-354, 498-502, 510-574, 
582-594, 596-606, 611-614, 
623—633, 637-641, 702-707, 
709-714, 748-764, 789-831, 
836-844. — starf biskups 255. 

— stefna hiskups 157. — hisk- 
upsstóll 149^150, 151, 152, 180, 
242, 243, 255, 277, 354, 365, 
612, 614, 625, 626, 630, 632, 712, 
754, 764. — biskupssveinn 363, 
508. — hiskupssveina eiðr 508. 
hiskups sýsla 126. — bískups 
sök 370. ~- biskupstíund (sbr. 
tíund) 126, 192, 194, 301, 398, 
459, 494-495, 579-581, 642- 
643. — hiskups umhoðsmaðr 
30, 32, 43, 46, 58, 60, 194, 225, 
230, 370, 371, 804, 805, 812, 
831, 857. — biskups úrskurðr 
230 (sbr. úrskurðr). — biskups- 
vald 54, 188, 519, 531, 539, 545, 
558, 565, 571, 576, 640, 805, 
807, 825. — biskups vilji 804. 

— biskupsvígsla 761 (shr. con 
secratio, vígsla). — vitnishurðar- 
bréf biskups 573, 632. - yfirboð 
biskups 177^ 354. — yfix*reið bisk- 
ups 61—66, 82—83, 396, 410,676. 

— biskupa þing 52-55, 174, 175, 
185, 212, 219, 223, 226, 229, 499, 
511,623, 624,625, 747, 749. -rök- 
semd ok vald hiskupaþings 185. 

— hiskupa þjónusta 255. 
biskupan, hiskupaðr 50, 755, 756, 

757, 793, 798, 799, 814, 816, 
820, 823, 826, 828 (sbr. barn). 



892 



REGISTR 



biskuplegt embætti 265, 624, 8B6. 

— biskupleg kirkja 629. — bisk- 

uplegt sæti 501. — biskupleg 

tign 256, 500, 501. 583, 639. - 

biskupleg virðing 629. 
Biskupsbrekkur í Borgarfjarðar- 

syslu 403. 
Biskupstungur í Arnessýslu 670. 
Bitra í Strandasýslu 409. — Bitru- 

háls 258. 
bjalla 276 (sjá kirkja, sbr. camp- 

ana). 

bjargabrún: at halda bjargabrún 
(= vera brúnsléttr?) 433. 

bjargfestar 425, 786. 

Bjarka í Noregi 414. 

Bjarkarhrís í Kelduhverfi [>Barkar- 
hrís í Kelduhverfi, sem einginn 
veit hvað né hvar er«, segir 
sóknarlýsing frá Múla 1839] 
434, 

Bjarkarstaðir í Aðaldal 4S4. 
Bjarkey á Hálogalandi í Noregi 
328. 

Bjarnalækr, sjá Bjarnarlækr. 
Bjarnanes í KaldaÖarneshreppi í 

Strandasýslu 407. 
Bjarnará í Suðr-þingeyjarsýslu (á 

Tjörnesi) 91, 428. 
Bjarnardóttir : þóra. 
BjarnarfjÖrðr í Strandasýslu 261, 

863. 

Bjarnargjá í Grindavík 245—246, 
248. 

Bjarnarhöfn í Helgafellssveit 82, 
257. — Bjarnarhafnarfjall 82, 

Bjarnarlækr (Bjarnalækr) í þjórs- 
árdal 866, 868. 

Bjarnarson (sbr. Bjarnason): Arn- 
ór, Brynjólfr, Einar, Finnr, 
Gizur, GuÖmundr, Hákon, Jón, 
Ljótr, Sigurðr, þorgeir, þor- 
steinn, þorvaldt. 

Bjarnason (sbr. Bjarnarson): And- 
rés, Gísli, Hrómundr, Kolbeinn, 
Magnús. 



Bjarnastaðahlíð í Skagafjarðardöl- 

um 464. 
Bjarnastaðir í Bárðardal 438. 
Bjarnastabir í Selvogi 378. 
Bjarnharðr af Ortolis 609, 
Bjarni, er gefr til Laufáskirkju 

447. 

Bjarni á Völlum á Landi 696. 

Bjarni Auðunarson riddari 349. 
350, 378, 379, 384, 386, 395. 

Bjarni Erlingsson lendr maðr 
Noregs konungs, tveir menn uin 
sama skeið, Bjarni í Gizka á 
Sunnmæri (d. 1313) og Bjarni í 
Bjarkey á Hálogalandi 94 (sbr. 
Björn), 106, 154, 254 (Bjarni í 
Gizka), 278 (B. í Gizka), 328 
(B. í Bjarkey), 332— 33, 350,351. 

Bjarni (Björn) Hamra-Finnsson863. 

Bjarni Guttormsson bóndi á 

Út- 

skálum 733—34. 
Bjarni íngimundarson ábóti á þing- 

eyrum 269—270, 494. 
Bjarni kanceler 239. 
Bjarni Nikulásson sýslumaðr ^ 

Skaptafellssýslu (d. 1764) 851- 

856. 

Bjarni Oddsson sýslumaðr á Bust- 
arfelli (d. 1664) 67, 318. 

Bjaxni prestr nyrðra 789. 

Bjarni selbyggr 729. 

Bjarni þórisson 79. 

Bjarni þorsteinsson amtmaðr 621- 

Bjólstaðir í Vogum í Noregi 414:. 

bjórar með stofutjöldum í pykkva- 
bæ 1340, 737 (sjá annars kirkja). 

bjór: hálf lest bjórs 363. 
björg: tveggja missira björg 

(fyrir 

hvern ómaga) 393, 814. 

Björg í Héraði (Öræfum) 774. 

Björgvin (Bergvin, Björgyn) í Noregi 
94, 97, 100, 109, 155, 157, 1^8, 
159, 174, 175, 185, 189-191. 
193, 194, 212, 219, 229, 239, 
240, 254. 266, 268, 272, 274, 
302, 322, 330, 332, 338, 33J, 



KEGISTR. 



893 



340, 341, 342, 349, 350, 351, 
353, 357, 358, 362, 363, 366^ 
367, 371, 372, 390, 394, 395, 
399, 401, 404, 406, 415, 498, 
499, 501, 502-505, 511, 623. 
624, 628, 629, 630, 631, 644 
-647, 649, 652, 673, 701, 713, 
714, 717, 719, 720, 721, 723- 
726. 728, 730. 731. 732. 746. 
747, 748. — BjÖrgvinaraskr mót- 
markabr 394. - Björgynjarkálf- 
skinn 350. — Björgynjarkaup- 
menn 787. 788. 

■^jörn, sjá Voga-Björn. 

Sjörn ábóíi á þingeyrum 732. 733, 
735. 

^jörn BlÖndal Gunnlaugsson læknir 
304. 

^jörn Ellingsson 94 sjá Bjarni 

Erlingsson. 
^jörn Grímsson málari svslumaðr 

í Árnessyslu 6. 18, 161, 204. 
^jörn Ingjaldsson prestr (líklega í 

Presthólum) 708. 
^jörn Jónsson á Skarðsá 58, 125, 

248, 727. 
^jörn Jónsson prestr í Hólmaseli 

873. 

^jörn Jónsson á Snæfellsnesi 850. 
^jörnPétrsson syslumaðr á Bustar- 
felli 396. 

Sjörn prestr á Bergsstöðum í Svart- 

árdal 473. 
^jörn Sæmundarson í Gunnars- 

^olti (d, 1285) 96. 99. 
^jorn Tómasson sýslumaðr ping- 

^^yinga 6, 56. 
^jörn Þorleifsson biskup á Hólum 

726. 

^láfeldr í Staðarsveit á Snæfells- 

iiesi 164. 
^^áfell, skógarítak Dalskirkju undir 

%jafjöllum 683, 870. 
^^^^jall 1 Búlandsheiöi í Skaptár- 

t^iígu 854. 
^lákápa (MSteph. 61, 4to) 8. 



Blancha regina, sjá Blanka 

drottning. 
bland við búfé 223, 234. 794, 803 

(sbr. bú. búfé). 
blanda fjármarini leigulaus 247, 

248. 

Blanda í Húnavatnssýslu 475, 835, 

836. — Blönduós 475, 864. — 

veiði í Blöndu 835-36. 
Blanka drottning Magnúsar kon- 

ungs smeks 845. 
Blasius biskup hinn helgi 63. — 

Blasiusmessa 696. 
Bláskógar í Sandafelli í fjórsárdal 

866, 868. 
Bleikastaðir (= Blikastaðir) í Mos- 

felisssveit 377. 
Bleiksmyrardalr út úr Fnjóskadai 

453. " 

blezan : heilög blezan 838. — 
guös blezan 763. 836, 843. 

blíðlæti við konu 598, 604. 

Blikalón á Melrakkasléttu 90, 308, 
312. 314. 321. 486. — Blika- 
lónsreki 90. 

Blikasker á Breiðafirði 116. 

blóð: guðs hold ok blóð 842. ~~ 
hold (líkami) ok blóð drottins 
vors (vors herra) Jesu Ghristi 
195. 276. 583. 625. 757. 797, 

— mánaöarblóð konu 231, 599. 
604. 

blót 223. 

blýstika 685, sjá kirkja, 

blæja: blæja meö mörkum {= ár- 

salr?) 708. Sjá annars kirkja, 
Blæjureki fyrir Hvanndölum 91. 
Blöndudalr í Húnavatnssýslu 846 

—847. — Blöndudalshólar (sbr. 

Hólar í Blöndudal) 473-74, 487. 

— Blöndudalskirkja 473—74. 
BlönduhhÖ í Skagafiröi 461. 

boö: at fella boð 198, 286. — at 
flytja boö 655. — at skera upp 
boð 655. — at skera upp boð, 
ef hval rekr 79. — boðburðr 

57 



894 



REGISTR. 



198. 205. — boðferðir konungs 
152! 198. - boðslóð 205. 345. 

■ 

boðorð, boðorð guðs, boðorð hei- 
lagrar kirkju, hjálpsamleg boð- 
orð 29, 173. 599, 604, 605, 624, 
713. 887. 

bodza 195 (— Botnsá). 

bók 154-155. ]63-164, 172-173, 
182, 186, 196, 199, 205, 209, 
254! 264, 267, 271. 277, 283- 
287, 329, 344, 391, 392, 394, 
425, 440. 508-510, 526, 531, 
536, 541, 548, 562, 568. 582, 
585, 591, 599, 604. 625. 653, 
656, 657, 658, 660, 713, 729, 
800, 854. — at rita bækr 585. 

— at skrásetja á bók 425. — 
at skafa letr (skipanir) af bók- 
um 182. 254. 585. 591. — bók- 
band 329, 508. — bókareiðr {sbr. 
eiðr) 271, 358. — bóklærðr maðr 
133. — almenningsbækr 591. — 
alþingisbók 369. — bréfabók 
147, 674, 731 (opt). — dóma- 
bók 354. - handbók 328, 513, 
516, 527, 536, 541, 549, 555, 
656, 562, 564, 805, 810. - helg 
bók 154-155, 186, 264, 267, 
508-509, 656-658. — jarðabók 
856. — kirkjubækr 840. - 
klaustraskjalabók 80. — lands- 
lagabók 356, 401-402. Sbr. 
lögbók. — máldagabók 853, 
855 (sjá annars máldagi). — 
inessubók537 {sjá annars kirkja). 

— skjalabók 847. — skipanabók 
713. — textar bókar 729. — 
tíðabækr 536, 541, 791, 795, 
800, 808, 816, 821, 829 (sjá 
annars kirkja). — þingbók 298. 

bókanöfn (sjá kirkja) : Annales 
regii, Annales vetustissimi, Árna 
biskups saga, Arnarbælisbók, 
Auðunarmáldagi, Belgsdalsbók, 
Bessastaðabók, Liber copialis 
Bessastadensis, Blákápa, Borgar- ' 



þingsbók, Borgarþings kristinréttr. 
Búalög, Býjarmannalög, Crymo- 
gæa, Decretales Bonifacii pap^i 
Esphæla, Eyrspennla, Farmanna- 
lög, Flateyjarannáll, Frosta- 
þingslög, Garðabók, Goffridus, 
Gottskálksannáll, Gráfuglsbók, 
Grágás, Gulaþingslög, Hauksbók, 
Hauksnautr, Heynessbók, Hirð- 
siðir, Hítardalsbók, Hhðarenda- 
bók, Hvanneyrarbók, Höyers- 
annálar, Járnsíða, Jónsbók, Kon* 
ungsbók (afGrágás), Kristinréttr 
Árna forlákssonar, Kristinréttr 
hinn forni. Kristinréttr Jóns 
erkibiskups, Kristinréttr Ólafs 
biskups Hjaltasonar og Arna 
Gíslasonar, Landeyjabók, Lands- 
lög Magnúsar konungs lagabætis, 
Laurentius saga, Maurersbók, 
Melsteðsbók, Munklífisbréfabók, 
Reykholtsmáldagi, Skálholtsann- 
áll, Skálholtsbók eldri (forna, 
góða eða betri) Skálholtsbók 
yngri, Skarðsbók, Skinnastaða- 
bók, Staðarfellsbók, Staðarhóls- 
bók, Sturlunga, Summa Remundi, 
Surtla, Svalbarðsbók, Svart- 
skinna, Codex Thorlevianus. 
Codex Tunsbergensis, VatnS' 
fjarðarbók, Vilchinsbók. 
ból: mánaðar mata ból 331, 333; 
414. — hálfs annars mánaðar 
mataból 721. — tveggja mánað& 
mata ból 721. — sjö mánaða 
mata ból 721. — tíu mánaða 
mata ból 701. — ellefu mánaða 
mata ból 341. — hálfs þrettánda 
mánaðar mata ból 721. — fim- 
tán mata ból 350. — tuttugu 
mánaða mata ból 350. 414. 
tuttugu mata ból 331. — sex aura 
ból 332. - fjórtán aura ból336. 
— átján aura ból 281. 
Bollason: Skeggi. 

I 



REGISTR 



895 



Boliavík (BoIIuvík) við f istilsfjörð , 
433, 434. í 

Bolli Brandsson í Skógum 676. 

bólstaðr (= býli) 164. 

Bólstaðr efri í Steíngrímsfirði 119. 
(= Efraból). 

Bólstaðarhlíð f Svartárdal í Húna- 
vatnssýslu 472. 473, 487. — Ból- 
staðarhlíðarkirkja 472. 

Bolungarvík við Isafjarðardjúp 616, 
619, 620. 

bolöxi (bolexi) 403. 

Bóndastaðir í Hjaltastaðaþinghá í 
Múlasýslu 708. 

bóndi, bóandi 64, 118, 123, 139, 
194-195. 196, 198, 200, 202— 
208, 210, 218, 219, 224, 257, 
258Í 261, 270, 280, 284, 285, 
286, 332, 344-345, 346. 356, 
365, 366, 370. 371, 382. 383, 
386, 391, 393, 394, 402, 409, 
410-411, 418, 419, 422, 428, 
442, 450, 457, 481, 489-491, 
495, 496, 497, 498, 517, 577, 
617, 634, 640, 641, 655, 668, 
673-675, 680, 691, 695, 714, 
726, 727, 730. 732, 733, 734, 
735, 745. 746, 770, 787, 800- 
802, 811, 816, 822, 824, 837, 
829. 831. 846. 849. 850. 856, 
860. — eiginbóndi 755. — heima- 
bóndi 640, 800. - húsbóndi 
203, 233, 283, 840. - kirkju- 
bóndi 824. - bóndabréf 210. - 
bóndasamþykt 355. — löglegt 
samband milli bónda og hús- 
freyju 218. — skilríkir bændr 
394. — skynsemd bænda 641. 

Bonifacius páfi hinn VIIL (1254- 
1303) 322, 323, 589, 626, 627, 
847, — Decretalia Bonifacii 589, 
626. 

Bononienses 724. 

bonum, bona 352, 353, 507, 703, 
704, 720, 724. - bona hospi- 



talis sancti Magni 507. — bona 

monasteriorum 352. 353. 
Bor cancellarius 304, sjá Bárðr 

Serksson. 
borð 157, 216, 217, 277, 509, 531, 

633. 708. 712. — vont borð 708. 

— lesning fyrir sínu borði 277. 

— guðs borð 216. — prests borð 
531. •— borðbúnaðr 326. 

Boröeyri í Strandasýslu 359. 
borðlægr viðr 72, 75. — borðviðr 
333. 

Borg undir Eyjafjöllum 678, 869. 

— Borgarmáldagi 678. 
Borg á Mýrum 864. 

Borg í Reykhólasveit 577. 

Borg í Skagafirði (sjá Sjáarborg) 

487. — Borgarkirkja 487. 
Borg í fverárhreppi í Húnavatns- 

sýslu 732, 733. 
borgan: at ganga í borgan 283. — 

borganarmenn 338, 393. 
Borgar (Borgir) í Noregi 281, 282. 
Borgarfell i Skaptártungu 739, 784. 
Borgarfjörðr í Þverárþingi 792, 

805, 814, 816, 826, 830, 864. 
Borgarháls í Bitru 409. 
Borgarliolt (sbr. Borgarkot) kirkju* 

jörð frá Breiðabólstað í Fljóts- 

hlíð 687. 870. 
Borgarhöfn í Hornaíirði 770, 771. 
Borgarkot 870. Sbr. Borgarholt. 
Borgarþingsbók 108. — Borgar- 

þingsmenn 108. — Borgarþings- 

kristinréttr 370. 
Borgund í Noregi 271. 
bót, bætr 270, 286, 340, 341, 743, 

753, 764, 818, 820, 843. — sálu- 

bót 151, 241, 336. - skaðabót 

283, 287. — vígsbætr 285, 286. 

— þokkabót 294, 296. — öfund- 
arbót 294. 296, 297. 402. Sbr. 
yfu'bót. 

Bót i Aðaldal 4. 
Bóthildr Þorgarðsdóttir 332. 
Botn, takmark Ærlækjarreka 313, 

57* 



896 



REGISTK. 



Botn í Hrafnagilsþingum í Eyja- 

firði 453. 
Botnar i Meðallandi 872. — Botna- 

bóndinn 873. 
Botnateigr Ásskirkju í Kelduhverfi 

4-28, 

Botnsá i Kjós 194, 374. 

Bótólfr ábóti hinn helgi 281, 395, 
414, 858. - Bótólfsuka, Bótólfs- 
vaka 281, 376, 395, 414, 496, 
858. 

Bótólfr Hákonarson prestr 333, 
372. 

Bottastaðir {— Botnastaðir) í Svart- 
árdal í Húnavatnssýsln 472, 
864. 

bragðarvoð 718, 

Brandagil í Hrútafirði 484, 864. 

Brandaland (þar sem nú er Skálar- 

hraun) í Vestr-Skaptafellssýslu 

852, 855, 856. — . Brandalands- 

kvísl 855, 856. 
Brandanes við Húnavatn í Húna- 

vatnsþingi 475. 
Brandr, er gefr Skinnastaðakirkju 

hvalreka 427. 
Brandr á Draflastöðum 440. 
Brandr A.rnason á Snæfellsnesi 

714. 

Brandr Askelsson 79. 

Brandr Einarsson auðmanns 621, 

622, 864. 
Brandr Eiríksson bóndi í Höfða 

674, 675. 
Brandr Eyjólfsson skógr í Skógum 

undir Eyjafjöllum 641, 642, 677. 
Brandr prestr í Hvammi í Laxár- 

dal 469. 

Brandr Þorbjarnarson í Skógum 
676. 

Brandslækr í Mýrdal í Vestr- 
Skaptafellssýslu 743, 873. 

Brandsson: Arngrímr, Bessi, BoIIi, 
Eyjólfr, Jón, Páll. 

Brassholtstorfa (BratthoUstorfa) i 
í'jórsárdal 865. 



Brattagil í Hrútafjarðardal 359. 
Brattaholt (Brattholt) í Biskups- 

tungum 668. 
brauð 720, 724. — tekjur lausra 

brauða 724, 
brauð 132, 134, 589, 600, 627, 

842, — í ásýn brauðs og víns 

842. — at baka brauð 589. 
627. — at fasta við vatn ok 
brauð 132, 134. Sbr. vaín, 
fasta. — gingibraað (-brauð) 723, 
725. — brauðofnar 153. 

Brautará 261 = Brúará. 

Brautarholt á Kjalarnesi 241. 263. 
— Brautarholtssamningr 241. 

bréf 19-23, 80, 93, 107, 119- 
122, 125, 139, 148-149, 15L 
153, 154, 155, 156-158, 159 
—161, 171, 172,173,175, 183— 
184, 185, 188, 191-193, 194, 
195-197, 198, 205, 206-208, 
210, 236-244, 251-252, 254, 
256, 262, 263-266, 268, 269, 
271, 273, 274, 278, 280-283, 
286, 322, 324, 327, 328. 330— 
332, 336-337, 339-343, 345- 
351, 356-358, 362, 363, 365 
—369, 372, 384, 386, 387, 388, 
390, 395, 397, 400, 401, 404— 
406, 413-414, 419, 420, 421, 
510, 532, 550, 572, 582, 583, 
587, 592-594, 600, 610, 613, 
614, 624, 629, 640, 644, 645- 
647, 648-650, 652, 653, 660- 
661, 673-675, 701, 702, 714, 
715-718, 720-724, 730, 734- 
735, 744, 746-747, 765-767, 
789, 790, 804, 825, 833-836, 
837, 844, 845, 847, 848, 849, 
851-853, 855-858, 860. — 
bréfabrot 162-103, 241, 399- 
401, 419—420, 652, 722, 788, 
834, 860. — bréfabrotsmenn 
139. — upplestr bréfa í kirkju 

843. — áminningarbréf 251. 
bannsakabréf 582. — biskups- 



REGISTR 



897 



bréf (skilríkt) 269, 588, 629. - 

— bóndabréf 210. - dómsbréf 

729. — eignarbréf 848. — falsan 
bréfa 213, 587, 600. — falsari 
bréfs 852. - falsbréf 851-856. 

— fornbréf 852. — frelsisbréf 
148. — Frostastaðabréf 673— 
75. — frumbréf íslenzk 300 — 
B02, 397-399, 642-644, 649- 
650, 673-675, 726-727, 729- 

730, 743-746, 766—767, 785— 
787, 788-789, 835, 856-858. — 
Herjólfsbréf 411, 414 {= Herj- 
ólfsréttarbót). — jarðakaupabréf 
835. — kaupbréf 714. — kaup- 
niálabréf 673, 675, — konungs- 
bréf 207, 241. 262—264, 267, 
286, 367. 372, 856. — landa- 
merkjabréf 1—5, 81—82, 165- 
166, 372—373, 743-746, 850. 

lögleg bréf 149. — meðmæla- 
bréf 609, 732. — Melasands- 
bréf 733. — náðarbréf 195. — 
opið bréf 244, 266, 843. - 
óskafið bréfog heiítmeðhanganda 
innsigli 367. - páfabréf 161. 
183. 213, 587. 588. - sendibréf 
354. — skipanarbréf 624, 843. 

— staðfestubréf, staöfestingar- 
iíréf 380, 643. — sýslubréf 383. 

— sættarbréf 177. — testa- 
inentisbréf 845. — transskriptar- 
l^i-éf 592, 857. — umboðsbréf 
618, 701. — umburðarbréf 210, 
243. ^ úrskurðarbréf 347, 716. 
728. — varnaðarbréf 400, 401, 
724, 834. — verndarbréf 148, 
^48, 154, 722, 833. - viðvar- 
anarbréf 256. — vitnisburðarbréf 
^73, 632. ættleiðingarbréf 660. 
i'eið í Lýtingstaðabreppi í Skaga- 

firði 674. 

Breiöá í Héraði (Öræfum) 772, 773. 

Breiðármörk Breiðá) 777. 

fifeiðalækjargljúfr í Meðallandi 
872. 



Breiðavatn. sem Gilsbakkakirkja á 

álptaveiöi á 359. 
Breiðavík á Tjörnesi 317. 319, 

431. 

Breiðibólsíaðr í Fellshveríi í Horna- 

firði 771, 772. 
Breiðibólstaðr í Fljótshlíð 687— 

689. 

Breiðibólstaðr á Síðu 779, 780, 

874 (sbr. bls. 781). 
Breiðibólstaðr á Skógarströnd 116. 
Breiðibólstaðr í Steingrimsfirði 

261. 

Breiðibólstaðr í Vatnsdal í Húna- 

vatnsþingi 478, 487. — Breiða- 

bólstaðarkirkja 478. 
Breiðibólstaðr í Vestrhópi 479 — 

480, 487. — Breiðabólstaðar- 

kirkja 479—480. 
Brekka i Bitru 117. 635. 
Brekka í Fjörðum í Suðr-fingeyj- 

arþingi 444, 446, 864. 
Brekka, eyðijörð í Grímstungna- 

þingum í Vatnsdal 476, 477. 
Brekka í Holtum í Rangárþingi 

86. 698. — Brekkuland í Rang- 

árþingi 688. 
Brekka á Ingjaldssandi í ísafjarð- 

arsýslu 360. 
Brekka á Langadalsströnd í ísa- 

fjarðarsýslu 615. 
Brekka í Staðarsveit á Snæfells- 

nesi {— Furubrekka) 114. 
Brekka í Sveinsstaðahreppi í Húna- 

vatnssýslu 330. 
Brekkur í Mýrdal í Vestr-Skapta- 

fellssýslu 742, 781, 782. 
Brekkur í Skagafirði 729, 730. 744. 

745. 

Brekkur í fistilsfirði 434. — 
Brekknakot 425. 

Breknur í Noregi 281, 

brenna: atbrenna manninni óbóta- 
verkllO, 111. — at brenna (hei- 
laga)kirkju 213, 586. — atbrenna 



898 



REGISTR 



gögn guði vígð 528, 549, 563. 

— brennuvargar 113. 
brennusteinn 161, 728, 729. 
Bretalækr í Miðíirði (= nú Brekku- 

lækr) 482. 

Brettingsstaðir á Flateyjardal í 
Suðr-f'ingeyjarsýslu 441. 

brigð, at brigða 205, 286, .291, 
358. - landabrigði 178. - brigð 
lands 286. — óðalsbrigði 291, 
383. Sbr. jarðabrigði (jörð). 

Brinanes á Langanesi 70, 74, 425. 

brjóstbarn, sjá barn. 

Broddanes í Kollafirði 258. 

Broddason: Nikulás. 

broddgeiri 717. 

bróðir, bræðr (= munkar) : and- 
legr bróðir 362, 720, 730. - 
berfættir bræðr 94, 149, 759. — 
virðulegr bróðir 255, 278. — 
bræðr á Möðruvöllum 818. — 
bræðr at fingeyrum 249, 492. 

— bræðr í Þykkvabæ 787. — 
prédikarabræðr 336. — reglu- 
bræðr 789. — ungbróðir 715 
(sbr. novitius). — bræðra klausír 
354. ~ ráð bræðra 725. Sbr. 
kórsbræðr. 

Brókarlækr (Brokkarlækr) í Skefils- 
staðahrepp í Skagafjarðarsýslu 
301, 398. 

brottsaungr, sjá burtsaungr. 

brú, bryggja: halda brúálæk457. 

— bryggja á Garða (Gerða)læk 
í Flóa 671. — manngeing 
^ryggja á Seljalandsá undirEyja- 
fjöllum 684. — brúargerð 464. 

Brú (Brúar, Brúarland) í Aðaldal 
4, 436. 

Brú efri og neðri í Grímsnesi 63. 
Brú (Brúarland) í Laxárdal í 

fingeyjarsýslu (eyðijörð) 481. 
Brúará í Kaldaðarneshreppi í 

Strandasýslu 261, 408. 
Brúarfoss í ViIIingadalsá á Skarðs- 

strönd 117. 



brúðkaup, brúðlaup, brullaup, 26 
—27, 29, 34, 59, 60, 177, 244, 
278, 517, 518, 533, 550, 557, 
564, 567, 573, 574, 629, 632, 
746, 754. 803, 804, 812, 838, 
839. — brúðkaupsdagr (brullaups 
dagr) 395, 885. — brúðkaupsgerð 
177, 364, 567, 641. - lýsingar 
iij drottinsdaga fyrir brúðkaup 
Í 26—27, 29, 244, 518. 550, 567, 
573, 574, 803, 804, 812, 838, 
839. — brúðmessa 758. Sbi. 
giptingar. 

brúkun hrossa 421. 

Brúnaskógr í fjórsárdal 865. 

Brúnastaðir í Mælifellsþingum í 
Skagafirði 465. 

brundtíð 620. 

brunnr í Króki í Garði 77. 
Brunulfus, sjá Brynjólfr. 
Bryöjuholt í Hrunamannahreppi 
664. 

i>ryggja, sjá brú. 

Bryggjuteigr Múlakirkju í Aðaldal 
[>sem einginn veit hvar er«, segir 
sóknarlýsing frá Múla 1839] 
434. 

Brynjólfr (á Urðum í Svarfaðar- 

dal) 457. 
Brynjólfr Bjarnarson hinn ríki 

492, 730, 746. 
Brynjólfr Eyjólfsson bóndi í Sand- 

ártungu í Hreppum 867, 868. 

869. 

Brynjólfr Jónsson frá Minnanúpi 
865. 

Brynjólfr klerkr 20-21. 
Brynjólfr lendr maðr Noregs kon- 

ungs 106. 
Brynjólfr Sveinsson biskup í Skál- 

holti 1, 56, 68. 147. 168. 226, 

229. 

Brynjólfsklauf í Meðallandi 873. 
Brynjólfsson : Árni (sbr. Runólfs- 
son), Páll. 



REGISTB. 



899 



Bræðratunga í Biskupstungum 668 
-669. 

75, 117, 153, 198, 286, 287. 
578. 778. 780. - einfalt bú á 
Stokkseyri 75. — búfastr maðr 
620. — búfaung 391. — búfé 
65, 118, 208, 223, 234, 283, 284, 
445—446, 448, 679, — at bland- 
ast við búfé 223, 234. — at ríða 
búfé 323. — búfjárábyrgð 208. 

— búfjárgangr 424. — búfjár- 
bagar 422. - búfjárkúgildi 65, 
118, 445- 446, 448. 679, 741 (sjá 
kúgildi), — búsgagn, búsgögn: 
1270: fjögur hundruð ok tuttugu 
í búsgögnum ok húsbúnaði ok 
veiðarfærum í Vallanesi 83. — 
1274: fjögur hundruð og tuttugu 
i búsgagni ok húsbúningi 114. 

— 1306: fjögur hundruð í bús- 
gagni ok húsbúningi á Gilsbakka 
359. — 1318: hálft annathund- 
rað í búsgögnum á Þaungla- 
bakka 445. — fimm hund- 
ruð í búsgögnum á Hrafnagili 
453. — sex hundruð í við- 
um og búsgögnum og veiðigögn- 
um á Hjaltabakka 475. — 1326: 
tólf hundruð i metfé, búsgögn- 
nm eör öðru í Holti 581. — 
1332 : sex hundruð í búsgagni á 
Keldum 693. — búhlutir, bús- 
búhlutir 439—440. 665, 768. — 
búhross 421 (sbr. hross). — bú- 
lausir menn 19. 345, 391. 860. 

— búleigur 153. — búnautn 577. 

— búsmali 578. 773. — bú- 
þegnar 195. 

^úagarðr í Noregi 341. 
^»alög 178, 299. 

^við. búðir : búð ok skipstaða í Hös- 
kuldseyokAkrey 82. — verzlanar- 
l>úöir 854. — þingmanna búðir 
294, — búðarmenn 860. — búða- 
tóptir 871. 



Búðardalr á Skarðsströnd 117, 

635, 650, 651. 
Búðardalr í Meðallandi 854. 871. 
Búðahraun við Kúðafljót 854, 871. 
buðkr: buðkr með gingibraað 

(gingibrauð) 723, 725. Sjá kirkja. 
Buðlungarhöfn í GnúpasveitíNorðr- 

þingeyjarsyslu 311. — Buðlungar- 

hafnarreki 311. Sbr. Huml- 

ungarhöfn. 
búi, búar 298, 422. 
buk(k)skinn íslenzk 375. 
Búland í Skaptártungu 740, 783, 

784, 872. — Búlandsfjara 740, 

852, 855, 856. — Búlandsmál- 

dagi 783. 
búuaðr (sbr. bú): at reisa búnað 

285. . 

Bundinhryggr, ey á Breiðafirði 
116. 

Bundinsker = Bundinhryggr. 
Bunusdagar 63, 

búr 535, 571. — búrhurð 535, 
571. 

burellum (sbr. íslenzkt vaðmál, 

pakkavaðmál) 718, 
Búrfell í Grímsnesi í Árnessýslu 

63—64. 

Búrfell í .Þjórsárdal 866, 868. 
Búrfellsdalr undir Snæfellsjökli 

166, 410. - Búrfellsdalr hinn 

efri undir Jökli 849. 
Búrfellsháls í Þjórsárdal 866, 868. 
Burgenses de Hamburg 302—304. 
burtsaungr 62, 63, 64, 113, 450, 

475, 483, 662 (sbr, saungr). 
bússa (sbr. skip) 725, 746, 747. — 

útgerð (broíbúnaðr) bússu til ís- 

lands af Noregi 746—47. 
Bustarfell í Vopnafirði 396. 
Butraldastaðir i Fljótshlíð 686. 
bygöarfieyg stórmæli 369. — bygð- 

arfieygt 344, 370. — um bygð- 

arrymt 369, 370. 
bygging jarða 283, 287, 288, 534, 



900 



REGISTR. 



561. 571. — hyggingakapituli 

28S--289. 
BýjarmanualÖg 108. 
Býjasker í Garði á Rosmhvalanesi 

77, 79. 

Byrðíngasker í Útskálaós í Garði 77. 

Byrgi í Kelduhverfi 305, 310, 314, 
320, 427. — Byrgisreki 305, 
310. 314. 

Byrgisklettr á Breiðafirði 116. 

Byrgisvík við Veiöileysu í Stranda- 
sýslu 408. 785. 

Bæjartorfa í fjórsárdal 865. 

bænarskrá, bænarstaðr 209, 243, 
244, 262, 263, 283, 390, 648, 
720. 731. — bænarskrá íslend- 
inga 592, 863. — bænirj bæna- 
hald 39, 132. 156, 161, 185. 
209, 217. 232, 243, 265, 336, 
516. 531. 598, 600. 603—606. 
624. 724. 725. 799. 808. 813. 

■ ' • ' • ' 

823, 841, 844. — sacramentisbæn 
507^ 

bænhús (sbr. kirkja) 188, 639, 641, 
795. 801. 809. 822. 824. 828. 
829, 831. — bænhússkyld 779. 

— bænhússaungr 668. — þyrmsl 
á bænhúsum 641. 801. 824. 831. 

— bænhús 1 Álfsnesi með Sund- 
um 64. — á Ánastöðum í Mið- 
firöi 481. — i Ásum ytri í 
Skaptártúngu 785. ~ í Bratta- 
holti í Biskupstungum 668. — 
á Brekku á Ingjaldssandi 360. 

— í Bæ i Kaldaðarnesþingum í 
Strandasýslu 407. — á Dal í 
Fljótshverfi 779. — á Drambodds- 
stöðum 668. — í Fagrey á 
Breiðafirði 636. — í Geldinga- 
holti í Gnúpverjahreppi 397. — 
á Hamri í Kaldaðarnesþingum í 
Strandasýslu 407. — í Heggs- 
gerði i Hornafirði 771. — á 
Heiði á Rangárvöllum 692. — í 
Hlíð i Gnúpverjahreppi 397. — 
á Hólum í Biskupstungum 668. 



— á Hvoli í Mýrdal 743. — 
Ingjaldshóli (fyrir 1317) 410. - 
á Kaldbak í Kaldaðarnesþingum í 
Strandasýslu 407, — á Kára- 
stööum i Miðfirði 481. — í Keldna- 

holti í Biskupstungum 668. 
á Laugabóli á Langadalsströnd 
615. — í Langey á Breiðafirði 
636. — á Melgraseyri 615. — 
í Múla í Biskupstungum 668. — ■ 
í Mörk á Landi 695. — á Núp- 
stað 777. — í Oddum 1 Meðal- 
landi 872. - á Ósi í Miðfirði 
481. — í Rafnsey á Breiðafirði 
636. — á Raufarbergi í Fljóts- 
hverfi 778. — á Sólheimum 
eystri í Mýrdal 743. — í Svíney 
á Breiðafirði 636. — eitt bæn- 
hús í Eyjardalsárþingum 438. — 
í Flateyjarþingum á Flateyjardal 
441. — í Miðbælisþingum 679. 

— tvÖ bænhús í Breiðabólstað- 
arþingum í Vestrhópi 479. — í 
Breiðárþingum 773. — í Hofs- 
þingum í Oræfum 775. — ^ 
Holtastaðaþingum 472. — í 
Höfðaþingum á HöfðastrÖnd 460. 

— í Nesþingum i Aðaldal 435. 

— i Staðarbakkaþingum 483. — 
í Staðarþingum í Hrútafirði 483. 

— i Steinsholtsþingum 663. — 
þrjú bænhús 1 Ásaþingum í 
Skaptártungu 785. — í Ássþing- 
um í Kelduhverfi 429. — í 
Hnappavallaþingum 774. — ^ 
Holtsþingum undir EyjafjöHum 
682. — í Kálfafellsþingum í 
Fljótshverfi 779. — i Núpsþing- 
um í Gnúpverjahrepp 663. ^ ^ 
Rauðalækj ar þingum 777 . — ^ 
Reykjahhðarþingum 429. — ' 
Teigsþingum 687. — f j ö g u r 
bænhús í Kálfafellsþingum í 
Hornafirði 771. ~ í Lundar- 
brekkuþingum 438. — í Mæii- 
feilsþingum 465. — í Sauðanes- 



REGISTR 



901 



þingum 425. — í Undenfells- 
þingum 477. — í Viðimýrarþing- 
467. — fimm bænhús í 
Bergstaðaþiugum 473. — í Prest- 
liólaþiugum 426. — í Stafafells- 
þingum 769. — í Svalbarðs- 
þingum í í^istilsfirði 425. — í 
íverárþingum íLaxárdal 431. — 
i Þverárþingum í Skagafirði 461. 
sex bænhús í Húsavíkrþingum 
428. - í Krossþingum 685. - 
í Staðarfellsþingum 637. — sjö 
l^ænhús í Fellsþingum í Kolla- 
firði 258. - í Hálsþíngum í 
Fnjóskadal 438. — í Skinna- 
staðaþingum 427. — átta bæn- 
hús í Hvammsþingum í Norðr- 
árdal 833. 
Öainhússtúfr fyrir Meðallandi (= 

Ytri-Ása fjara) 740. 
^sar: kirkjubær 811 (sjá annars 
kirkja). - bæjarprestr 326, 513, 
519 (sbr. prestr). 

(Saurbær) við Finnafjörð í 
Skeggjastaðaþingum 71, 74. 
í Flóa (— Gaulverjabær) 671. 
Bæjarkirkja 671. 
í Kaldaðarneshreppi í Strand- 
sýslu 407. 
^ser í Lóni í Austr-Skaptafells- 

sýslu 769. — Bæjarfjara 769, 
^3sr í Súgandafirði 575. 
^öðvar Guðmundarson prestr 746. 
^Öðvar fórarinsson á Snæfells- 

aesi 165. 
Böðvar fórðarson, Sturlusonar á 

Staö á Snæfellsnesi 164, 165. 
Böðvar forsteinsson prestr á 
Grenjaðarstööum 305, 310, 858, 
^öðvarsdalr (Böðvardak) í Vopna- 
firði 72, 75, — Böðvarsdalsá 
72, 75. 
Böðvarsson: í*orgils. 



hol 



van 706, 712, 758. — eilíf 
l^ölvan 706, 712, 758. — at 
^ölva barni sínu 599, 604 (sbr. 



barn). — at bölva föður sínum 
599, 604. — at bölva móður 
sinni 599, 604. 
börur (hkbörur) 799, 812 (sjá 
kirkja. sbr. kista). 

Calix, calices 512 (sbr. kaleikr, 
kirkja). 

Calixtus páfi hinn helgi 467. — 
Calixtusmessa 467. 

camera domini papæ 748. — ca- 
mera summi pontificis 717. 

campana (sbr. bjalla) 303. 

canceler, cancelíarius,cancíier (sbr. 
kanciler, kanziler, kanslari) 304, 
325, 339, 340, 349, 766, 834. 

canones 351, 512, 702, 747, 748. 
— canones sancti 351, 747. — 
canonica prepeditio 507. — can- 
onicæ sanctiones 104, 143, 704. — 
canonici (sbr. kanunkr, kanoki) 
102, 106, 121, 134, 143, 146, 
323, 388, 389, 717, 748, 862. — 
canonicus Bergensis 323. — 
canonici caíhedralium ecclesia- 
rum 389. — canonici episco- 
pales 388. ~ canonici (ecclesie) 
nidrosiensis 102, 106, 121, 141, 
146, 323 (sbr. kórsbræðr). — 
canonici plebani 389, — can- 
onicus regularis 134. — cononi- 
cus Vivariensis 717. — jus can- 
onicum 146. 

capa 845. 

capella, capellæ (sbr. kapella) 103, 
143, 389. — capellanus, sbr. 
kapellan. 

capitulum (kapituli, klerkaráð) : 
capitulum í Björgvin 714. — 
capitulum í Niðarósi (nidro- 
siense) 154, 328, 624. - pro- 
curatores capituli 714. — red- 
ditus capituli 388. — umboðs- 
menn capituli 154, 728-29. 

cardinalis 703, 706, Sbr. kardin- 
álar, kardináli. 



carenur 752, sbr. karína, karinur. 
caristiæ 715. 

casula, casulum, 512, 845. 
cathedra : Cathedra sancti Petri 
728. — Petrus ad cathedram 

846. — Cathedralis ecclesia 503 
(shr, ecclesia). 

cathohca fides 607, 608, 609, 610. 
Caturcensis diocesis 608, 610. 
Cecilia hin helga 435, 451, 576. 

— Ceciliukirkja á Nesi í Aðal- 
dal 435. — i Saurbæ í Eyja- 
firði 451. 

censura ecclesiastica 323, 607. 

census 389, 718, 725. — census 
Petri 718. 

centenarius, centenarii 718. (Sbr. 
trecentenarius). 

cera 809, 827. 

cere (sbr. vax) 323. 

Christr, Christus (sbr. Jesus Christr) 
140, 156, 158,163, 172, 174, 175, 
180, 182, 185, 189, 190, 195, 
216, 236, 240, '252, 276, 288, 
302, 325, 331, 335, 336, 351, 
367, 383, 384, 386, 388, 395, 
397, 420, 521, 546, 548, 555, 
559, 561, 583, 585, 594, 595, 
625, 630, 631, 647, 701, 702, 
709, 711, 715, 717, 719, 728, 
730, 732. 733, 744, 747, 749, 
760, 789, 796, 797, 818, 829, 
835, 842, 843. - drottinn vor 
Jesus Christus 583. — corpus 
Christi 594, 595, 596. ~ festum 
corporis Christi 594, 595, 796. — 
líðagerð de corpore Christi 595. 

— sanguis Christi 526, 548, 555, 
561. — sponsa Christi 140. — 
Christi fideles 189, 190, 302, 
351, 702. 

cimiteriorum violatores 134. 
cistercienses 716 (sbr. grámunkar). 
civitas 105, 144, 160, 192, 215, 
323. 352. 388. 607. 609. 716, 

847. — civitas Bergensis 192, 



323. — civitas Gardensis 
(Grænl.) 160. — civitas Nidro- 
siensis 323. 607. 

claustrum, claustra (sbr. coeno- 
bium, klaustr, monasterium) 137, 
703. — prelati claustrales 389. 

Clemens páfi hinn IV. (1265-68) 
21—23. 

Clemens páfi hinn V. (1305— U) 

388, 610. 

Clemens páfi hinn VI. (1342—52) 
847. 

Clemenskirkja á Hofi í Öræfuni 
774. — Clemenskirkja á Vest- 
mannaeyjum 66. 

clerus (sbr. klerkr) 190, 847. — ' 
clericalis militia 607, — clerici 
48, 103, 104, 107, 142, 143, 145, 
160, 190, 236, 389, 702—704. 
— clerici episcopi 103, 143. ^ 
clerici jurati 704. — clerici re- 
ligiosi 389. — clerici seculares 

389, 390. — clericus constitutus 
infra sacros 704. — causæ inter 
clericos et laicos 103. 143. — con- 
cilum clericorum 703. — dignitas 
clericorum 703. — honestas cleri' 
corum 702. — laici clericoruni 
145. — ordo clericorum 703. 
status clericorum 703. — vita- 
clericorum 702. 

coenobium 352 (sbr. claustrunir 

klaustr, monasterium). 
cognatio 136. — cognatio spii'^' 

tualis 133, 862. 
collecta, collectæ, collectur 4=48) 

479. Sbr. kirkja. 
collectores decimæ 236, 389, 6l2t 

717. 

Columbamessa 441. 
commemoratio Pauli 266. 
commun, commune, communsborð 
327, 632, 633, 712, 728. — coxn- 
munstofa kórsbræðra 728. 
communio, commouio (fratrUíU; 

fidelium 136-37. 



REGTSTR. 



903 



^^Oíiiposicio (inter ecclesiaiD et 
regem) 100-106, 139—155, 
177. 

computus 388, 507. — computa- 
tores 612. 

concilia (sbr, kirkjuþing) 53-55, 
191, 237. 351-352, 388, 499, 

. 610, 630, 702-703, 705, 712, 
/47. — concilium Babilonense 
^4. — concilium Bergense 702. 
~- concilium fidelium 191. — 
concilium Lateranense 53, 55. — 
concilium Lugdunense 237. — 
concilium provinciale 388, 499, 
''O^, 747-748. — concilium sac- 
^um 703. — concilium sacrum 
provinciale 702. — concilium 
Toletanum 53. — concilum Vien- 
liense 610, 630, 712, — auctori- 
tas concilii 705. 

^ODfessio 353, 715, 716. - con- 
íessor 192, 353, 538, 724. 

concuLina (sbr. deigja, frilía) 704. 
^ concubinatus 704. 

^onfirmeran (= ferming) 276. 

^Oíifrater 715 (sbr. frater). 

^otipurgatores (sbr. eiðvætti, sönn- 
^narmenn) 47. 

^onsanguinitas 38, 42, 131, 132, 
133, 630. " primus gradus af- 
fímtatis & consanguinitatis 38. — 
secundus gradus (linee) 38, 48. 
~^ tercius gradus consanguini- 
tatis 48, 132, 138. - iiij gradus 
consanguinitatis 48, 132, 133. 
^^r. affmitas, frændsemi. 

^oiisecratio 139, 147, 512. 703. 
'■^8, 836. — consecratio Grimeri 
^piscopi Scalholtensis (1821) 
502-^506. — consecratio Jo- 
hannis archiepiscopi Nidrosien- 
sis 139, 147. - Johannis (Sig- 
■^rdssonii) episcopi ScaloÉensis 
'^^'''"^748, — consecratio Ormeri 
episcopi Holensis 785. Sbr. vígsla. 



consensus unanimis 715. 

consistorium 724. 

conspiratio (móti biskupi, heilagri 
kirkju) 501, 601. 

constitutiones 140, 712. 

consuetudo, consuetudineslOl, 103, 
104, 140, 141, 191.— antiqua con- 
sueíudo 104, 140. — consuetudo 
approbata 142. — consuetuml02, 
141. Sbr. venja. 

contaminatio 136, 862. 

conventa, convent, conventus 
(munkaráð) 336, 606, 610, 715, 
716, 759. — convents innsigli 
336. — conventalis monachus 
137. 

coria (sbr. húð, skinn): coria bo- 
vina 236. — coria focarum 236. 

cornua infidelitatis 607. — cornua 
superbiæ 607. 

corona 101, 102, 140, 141, 142, 190. 

— coronatio 191. 

corporale, corporalia, corporall 
276, 512, 518, 526, 548, 549, 
551, 555, 561, 562, 566, 599,' 
604. Sbr. kirkja. 

corpus : corpus (& sanguis) do- 
mini 26, 30, 33, 36, 52, 193, 
213, 596—598. 601-603, 605, 
631, 639, SIL 822, 823. '— at 
taka corpus domini ólofat 598. 

— corpus Christi 474. — festum 
corporis Ghristi 594 — 96, 796. — 
tíðagerð de corpore Ghristi Ö95. 

— receptio corporis & sangui- 
nis 555. 

Gosmas píslarvottr 410, 634. 

crastinum (morgundagrinn) : cra- 
stinum Jacobi apostoli 790, 796, 
814, 815. 722. 830, — crastin- 
um Selientium 454. — crastina 
dies 822, 825. 

Credo, Credo in deum, Credo in 
unum, Credo in unum domin- 
um 25, 80, 48, 52, 276, 279, 
280, 520, 537, 546, 553, 558, 



REGISTR. 



904 

625, 630, 756, 792, 796, 798, 
807, 808, 811, 817, 827, 829, 
841. 

cremabilia (sbr. eldiviðr) 303. 
crimen 134, 135, 136, 138, 211, 

302, 704. 
cruoris effusio 137. 
crux: sancta crux 137, 512 (sjá 

kirkja, kross). 
Crymogæa Arngríms 171, 324, 

334, 343, 381, 387, 390, 405. 
culpa, culpæ 38, 105, 145. 
cultus divínus 607. 
cura, cura animarum, cura af 

biskupi 275, 523, 547, 554, 559 

—560, 572, 710, 712, 806, 819, 

864. 

curia 106, 144, 237. — curia Ro- 

mana 237. 
curialitates 720. 

custodia 525, 703. — custodes 
berfættra bræðra 759. 

Daðastaðir í Gnúpasveit í Norðr- 
Þingeyjarsýslu 309, 707—708. 

Daðastaðir í Sauðárhreppi í Skaga- 
fjarðarsýslu 301. 

Daði Arnason 89, 91. 

Dagr prestr á Skútustöðum 430. 

dagr: dagar í sextán daga haldi 
792, 793, 801, 805, 809, 814, 
816, 817, 822, 823, 826, 828, 
830--831. — ánefndr dagr 541. 
— endadagr 706—707. — helgir 
dagar, sjá helgr, heilagr. — höf- 
uðdagar 606. — h'fdagar 382, 
385, — hinir lægri dagar 61. — 
lægnir dagar 597. — löghelgir 
dagar 799, 812. — lögteknir 
dagar 803 (sbr. lögtekinn). — 
nónhelgir dagar 391. — sex 
auradagar 61, 126. — síðustu 
(síðastir, efstir, yztir) dagar 
364, 530, 550, 586, 628, 842. - 
skyldardagr 327. — sýkn dagr 
383, 394. — verkdagar í pásk- 



um, í páskaviku 600, 606. — 

virkir dagar 391. — dagsverk 

680, 742. 
Dalahólmr í Miðdölum í Dala- 

sýslu 736. 
Dalbær eystri í Landbroíi 874. 
Dalbær ytri í Landbroti 782, 
Dalgötur 3. 
Dalir í Dalasýslu 633, 
dalmatica 845, sjá kirkja. 
dalr, dalir 644, 849, 855, 856. — 

smá- og efri-dahr 855—50. — 

dah'inn vestari (vestasti, vesli) 

í í^islilsfirði 69, 73. 
Dah- undir Eyjafjöllum 682—83, 

684, 870. - Neðri-Dalr 683. 
Dalr í Héraði (Öræfum) 776. 
Dalr í Mýrdal í Vestr-Skaptafells- 

sýslu 741. 
Dalr eystri á Síðu 781, 782. 
Dalr ytri á Síðu (Þverárdalr) 781. 

782. 

Dalr í Tungusveit í . Skagafirði 
(Litli-Dalr) 466. 

Dalsá í Súgandaíirði (= Vatna- 
dalsá) 575. 

Damianus píslarvottr 410, 634. 

dandimenn, dannemenn (= dug- 
andi menn) 411, 417. — dandi- 
manna dómr 417. 

daraskapr 329, 750, 763. — sleitr- 
legr dáraskapr 329. 

Darrastaðir á Rosmhvalanesi (uú 
Kothús) 78. 

dauði, dauðr: hrapandi dauði 713. 
— misdauði 198, 205, 349. 
dauðra manna grÖptr 530, sjn 
gröptr. — samneyti við dauðð' 
menn 794, 803. — dauðvanÍT 
dauðvoni, dauðvænn, dauðr- 
vann maðr 524, 547, 554, 560, 
806, 819. - dauðvænt barii 
515, 556, 563. — dautt fé, at 
ÍJyggja dautt fé 36, 57-58 (sbr. 
okr). 



BEGISTR. 



905 



Ðavið konungr 215, 626. — 
Davíðssálmar 215. 

debitum conjugale 212. 

ílecanus 606, sbr. djákn. 

öecinia, decimæ (sbr. tíund) 103, 
104, 142, 143, 160, 235-237, 
303, 388, 389, 610. — decimatio 
389. — decima sexennalis 610. 

— decima pars (acquisitorum) 
v95, 821. — decima pars om- 
uium requisitorum(!) 828. — - 
assignatio decimæ 237. — im- 
positio decimæ 388. 

ílecreta, decretalia 53, 589, 626. 

— Decretalia Bonifacii páfa 589, 
626. — Decreta sanctorum pat- 
rum 352, 747. 

íledicatio ecclesiæ 189, 425, 427, 
430, 447, 448, 451, 454, 456, 
467, 471, 472% 474^ 475^ 
476, 480, 482^ 484. — ec- 
clesia non dedicata 445, 474. 
478^ 480, 483, 485. — ecc- 
lesia nova et non dedicata 473. 
Sbr. kirkja. 

I*eichmann biskup 147. 

*^eigja (sbr. concubina, írilla) 707. 

^eildará f'istilsfjarðar megin á 
Melrakkaslétlu 90, 307, 308, 
312, 314, 320, 321, 486. 

^eildarhamar á Snœfellsnesi 114. 

^eildarhamar á Skaga nyrðra471. 

^eildarsker í Þistilsíirði 70, 73. 

^elicta 217, 353. 

^elinquentes 352. 

^etnetrius píslarvottr 472. 

^^iiarius, denarii 106, 145, 303, 
'''4:8, 845. — cusio denariorum 
(sbr. silfrslátta) 106, 145. - 
centum marchæ denariorum 
845. — denarius beati Petri 
(sbr. Pétrspeningr) 748. — de- 
^arii sterlingorum 303 (enskt 
silfr). 

^ientes focarum (rostungstennr) 
236. 



Depill, rekaítak frá Gunnsteins- 
stöðum í Langadal 485. 

Detharding, Gerhard 171, 862. 

deus (sjá guð) 135—37, 141, 146, 
147, 190, 236, 279, 302, 323, 388, 
507. 520, 537, 538, 601, 606, 609, 
610, 625, 630, 701, 702, 715, 
716—718, 720, 747, 792, 798, 
801, 810, 811, 841, 845. — deus 
omnipotens 135, 141. — deus ad- 
juvet505. — deus benedictus 49. 

— deus vobiscum 792. — deus 
triunis 601. — credo in deum, 
sjá credo. — agnus dei 279. — 
ecclesia dei 190, 716. — gloria 
in excelsis deo 841. — dei gra- 
íia 190, 192, 701, 702, 717, 718, 
747, 845. — patientia dei 702, 
747. — servus servorum dei 
236, 323, 606, 609, 610, 847. — 
timor dei 747. — verbum dei 
715. 

devotio 189, 507. 

diaconus (sbr. djákn) 255. 

dies (sbr. dagr): ultima dies octa- 
uarum epiphaniæ 792, 796, 809, 
827, 829. — crastina dies 822, 
825. — dies Barnabe apostoli 
282. — dies decollationis Jo- 
hannis baptistæ 275. 

dignitas: dignitas clericorum 703. 

— dignitates ecclesiæ 506. — 
dignitas regia 146. 

Digranes í Seltjarnarneshreppi 377. 
Digrimúli á Skaga nyrðra 249, 
269. 

dilkfé, dilkfjáreign 208, 285. 
Dimon í Þjórsárdal 865, 869. 
Dímonarhólmi undir EyjafjöIIum 
870. 

diocesis, dioecesis, dyocesis: dio- 
cesis Caturcensis 608, 610. — 
diocesis Electensis 608, 610. — 
diocesis Mdrosiensis 607. 

diocesanus 189, 352, 353, 389, 703. 

— arbitrium diocesani 703. — 



906 



REGISTR. 



consensus diocesanorum 702. — 
episcopus diocesanus 107, 143. 

— ratihabitio diocesanorum 189. 
Dionysius biskup hinn helgi 474. 

— Dionysiusmessa 474, 477, 
483. 

disciplina 598. 

dispensera, dispenseran 25, 706. 
— dispensera (= nema úr gildi) 

skipanir 706. 
divina miseratio 189—190, 351, 

715. 

djákn, djákni (sbr. diaconus, messu- 
djákn, subdjákn) 30, 326, 500, 
513, 524, 527, 543, 547, 549, 
555, 560, 562, 600, 675, 797, 
800, 805, 806, 819, 836. — 
djákn at vígslu 527, 562. - 
djáknaklæði 670. — djáknsskyld 
461, 462. - djáknsvist 836. - 
djákn á Breiðabólstað í Vaíns- 
dal 478. — á BreiðabólstaÖ í 
Vestrhópi 479. — í Dal undir 
Eyjafjöllum 683. — i Flatey á 
Breiðafirði 118, — í Geldinga- 
holti 467. — á Gilsbakka 359. 

— á Grenjaðarstað 433. — í 
Grímstungum 477. — í Görðum 
á Akranesi 403. — í Haga á 
Barðaströnd 259. — á Hálsi í 
Fnjóskadal 439. — í Haukadal 
668. — á Helgastöðum 437. — 
á Hjaltabakka 475. — í Hlíð í 
í Biskupstungum 670. — á Hoíi 
1 Álptafirði 768. ~ á Hofi í 
Eystrahrepp 662. — á Hofi í 
Öræfum 775. — í Holti undir 
Eyjafjöllum 85, 681. — á Höföa- 
brekku 741. — á Kálfafelli í 
Fellshverfi 771. — á Kálfafelli í 
Fljótshveríi 779. - í Kálfholti 
699. - í Laufási 448. — á 
Ljósavatni 438. — á Melstað 
482. - í Miðbæli 679. - í 
Miklabæ 461. — á MööruvöII- 
um í Eyjafirði 449. — á Núpi 



(Stóra-Núpi) í Eystrahrepp 662. 

— á Núpstað 778. — í Núpu- 
felli 450. - á Reykhólum 120. 

— í Saurbæ í Eyjafirði 451. 

í Skarði enu ytra á RángárvöU- 
um 696. — á Skarði á Skarðs- 
strönd 117. — í Skógum undir 
Eyjafjöllum 677. — í Snóksdal 
258, 736. — á Stað á Kinn436. 

— á Staðarbakka 483. — á 
Staðastað 114. — á StóruvöU- 
um 697. - á Torfastöðum 670. 

— í Tungu í Steingrímsfirði 
119. - á Undenfelli 477. " 
á Víðimýri 467. ~ á Víðivöll- 
um 462. — í Villingaholti 63, 
661. - á Völlum í Svarfaðar- 
dal 456. — tveir djáknar í> 
Breiðabólstað í Fljótshlíð 688. 

— áHelgafeiIi 116(»tvö djákn*). 

— á Hrafnagili 453. - í Múla í 
Aðaldal 435. — á Stað í Stein- 
grímsfirði 261. — subdjákn 3 
Breiðabólstað í Vestrhópi 479. 
~ á GrenjaðarstÖðum 433. 
messudjákn í Hruna 665. — * 
Guðdölum 464. 

Djúpá í Fljótshverfi 778, 779. 

Djúpárbakki í Fljótshverfi »franian 
undir Rauðabergshrauni, hvar 
enn sjást mjög fornar hæjar- 
rústir* (Sóknarlýsing Kálfafells 
1859; sbr. Njálu kap. 25,120 
778, 779. 

Djúpavað á Gljúfrá í Mýrasýslu 

578, 864. 
Djúpidalr (Djúpadalr) í Eyjafirði 

452, 487. — Djúpadalskirkja 

452. - Djúpadalsmáldagi 452. 
Djúpidalr i Hvolhrepp í Rangár- 

þingi 87. 

Djúpiiækr í Miðfirði í Norðr-Múla- 

sýslu 71, 74, 75. 
Djúpivogr á Rosmhvalanesi 81. 
Djúpsker fyrir Snæfellsnesi 164. 



djofull: djöfulssynir 216. ~ djöful- 
legar slægðir 625. — djöfullegar 
snörur 625. 

Dofnaksson: Vilbaldr. 

dómadagr 328, 749, 844. 

^ómandi, dómendr, dómari, dóm- 
arar (sbr. judex, yíirdómari) 
148, 150—51, 176, 177, 181, 186, 
187, 211, 221, 222, 227, 228, 
230, 233, 241, 277, 327, 382, 
383, 384, 388, 399, 588, 589, 
591, 627, 706, 760. — dómendr 
(dómarar) kirkjunnar (heilagrar 
kirkju) 151, 176, 187, 277, 
588, 589, 627, 706, 760. — 
dómarar tilskipaðir af páfanum 
588. — löglegir dómendr 177. 

— réttindavald dómara 627. — 
yfirdómari 222. 

■domina 280, 845. 
Öomine 280. 

^íominica, dominicæ, dominicur 
280, 351, 430, 436, 443, 444, 
445, 446, 447, 448, 451, 452, 
454, 455, 456, 457, 458, 464, 
466, 467, 504, 845. 

<iominium 304. 

I*ominus, Domini: altare Domini 
801, 811. — confessor Domini 
538. — corpus Domini, sjá 
corpus. — Credo in unum Dom- 
inum (829), sjá Credo. — epi- 
phania Domini 852. — natalis, 
nativitas Domini 280, 792, 796, 
808—809, 827, 829, 847, 852. 

— pax Domini 279. — templum 
Domini 801, 811. — Diminus 
vobiscum 796, 809, 829. 

^óinkirkja, dómkirkjur 113, 189, 
190, 833, sjá kirkja. 

^ómr, dómar 139, 148, 151, 152, 
156-157, 163, 172, 176, 177, 
181, 182, 183, 188, 199, 200, 
206-207. 209, 210, 213, 221, 
222, 225, 227, 228—230, 233, 
243, 244, 252,' 253, 263—266, 



267—269. 270. 282. 286, 291, 
296, 298. 338, 356. 357, 368, 
369, 379, 382, 385. 392— 
394. 400-402. 412—415, 418, 
513, 532. 533. 539, 550, 568, 
572, 584, 585. 586, 590, 591, 
625, 627. 632, 640, 646, 647, 
653, 660, 661, 718, 719, 726— 
729, 733, 745, 749, 753, 763, 
804, 825, 838. 842, 844. 850. 
855. — afsetningardómr 590. — 
alþingisdómr 6, 8, 9, 13, 85. 

162, 270 (sjá aiþingi). — banns- 
dómr 590. — dómr biskups 139, 
155. 157. 225. Ö90, 591. — 
dómr dandimanna 417. — dómr 
dómarans 221. — dómr erkibisk- 
ups 94—100, 152. — efsti dómr 
625, 749. — forboðsdómr 590. — 
frelsisdómr (frelsi) 639. — guðs- 
dómr 844. — héraðsdómr 369. 

— hrossadómr 421. — íslenzkir 
dómar 200. — kirkjudómr (kirkju- 
legr dómr) 151, 627, 838, 846. 

— Kleyfadómr Einars íorsteins- 
sonar 298. — konungs dómr 151, 

163, — lagadómr 285, 286, 416. 

— Leiðvallardómr Þorsteins og 
forleifs Magnússona 855. — 
dómr leikmanna 24, 32, 148, 
177, 178, 188, 532, 533, 5ð0| 
568, 572, 626. 627. 640. 804. 
825. — löglegr. lögsaminn, 
lögsamdr dómr 156, 199. 200, 
286, 296, 385. 393, 394, 418. — 
lögmannsdómr 415, 572. — Pín- 
ingsdómr 645. — presta dómr 
544. — Spjaldhagadómr 379. — 
staðfestingardómr 585. — þing- 
mannadómr 653, 657. — dóma- 
bók 354. — dómrof 6, 7, 8, 10. 
296, 372. — dómsatkvæði 539. 

— dómsbréf 676, 729. ~ dóms- 
menn 281, 291, — dómstóll 
195, 647. — dómsöguvottr 88. 



I 



908 



KEGISTR. 



dæmdr ómagi 293, 295-98 drottinn: guð drottinn 329. 



(sbr. ómagi). 
donarium 716. 
Donatus Lamberti 237. 
donum 507. (sbr. gjöf). 
dóttir: frilludóttir 892. — guð- 

dóttir 233. - prestsdóttir 517, 

557, 564. Sjá frændsemi. 
Draflastaðir í Fnjóskadal 440—41. 

487. 

draghrís (sbr. hrís) 854. 

Dramboddsstaðir(Drumboddsstaðir) 
í Biskupstungum 668. 

Drangar (Drangá) í Norðfirði í Tré- 

kyllisvík 622, 623. 
Drangatangi í Strandasyslu 617. 
Drangaurð í Strandasyslu 617. 
Drangr á GalmastrÖnd við Stein- 

grímsfjörð 258, 736.' 
Drangshlíð undir Eyjafjöllum 676. 

677. 

Drangsnes 1 Strandasýslu 116. 
dráp 110—112, 113, 590. — dráp til 
fjár 113. — dráp í kirkju 113, 



drottinn (vor) Jesus Christr 583, 
709. Sbr. Jesus Christr. - 
drottinleg hjörð 625, 709. — 
drottinsdagr (dagar) 26, 29, 175, 
176, 185, 215, 261, 276, 280, 
409, 518, 540, 557, 564, 573, 
594, 597, 603, 803, 812. — 
drottinsdaga helgi 60—61. — 
vanþyrmsla drottinsdaga 603. — 
imbrudagar drottins 540. Sbr. 
imbrudagar. — hvíti drottins 
dagr 596, sjá hvítasunna. — vín- 
garör drottins 709. — Sbr. lands- 
drottinn. - drottinsviki, drott- 
insvikari 383, 392, 848. 
drottning 156, 161, 242, 244, 845. 

- ekkjudrottning 350. 
dróttseti 627, 646, 649. 652, 653, 

857. 858. 
drykkja, drykkr, drykkjarkostr: at 
heita drykkjarkost 734. — sam- 
drykkja 536, 541. — samkomu 
drykkja 536. 



— ^ bróðurdráp 110, 111. - Dufþaksholt (dvfdagshollt) í Hvol- 



bróðursonar dráp 110, 111. 
dótturdráp 110, 111, 113. - 



hrepp 
691. 



Rangárþingi 88, 689, 



eiginkonu dráp 110, 111, 113. dugandi menn, dugandis menn 
- eiginmanns dráp 110, 111, | (sbr. dandimenn, dannemenn) 

393, 657, 714. 720, 725, 732, 
852. 



113. - föðurdráp 110, 111, 113. 
— kennimanns dráp fyrir rétta 



prédikun 110, 111, 118, — krist- Duggusdalr (Dufgusdalr) í Hnappa- 
ins manns dráp 589. — lög- dalssýslu 114. 
manns dráp fyrir rétta lögsögn dúkr, dúkar 276, 526. Sjá kirkja. 
110. 111, 113. — móðurdráp dúnklæöi 40 (sbr. fjaðrklæði). 
110, 111, 113. - móðursystur- Dunskógar, sjá Dynskógar. 
dráp 110, 111. - dráp saklauss Dunstanus hinn helgi erkibiskup 
manns 765. — (eigin) sonardráp | í Kantarabyrgi á Englandi ^93. 

— Dunstanus saga bróöur Arna 
493. 

Durhólmar, sjá Dyrhólmar. 



110, 111, 113, 601. — dráp 
sonar annars manns 750. — 
systurdráp 110, 111. 



dreglar 50, 761. — dreglahúfur dux, duces 146. - dux jutiæ 304, 



800. Sbr. skírn. 
Dritvik milli Læknisstaðahöfða og 
Brimnes á Langanesi (nú optast 
kallað Fúlavík) 425. 



— dux Norvegiæ 304. 
dý fyrir neðan Folafall 166. 
Dýendisós í Skagafirði 745. 



REGISTR. 



909 



^ynibildaga vika 528, 566. Sbr. 

<iymbill, kirkja. 
^nskógar á Mýrdalssandi (Dun- 

skógar) 691, 740. — Dunskóga- 

fjara 740. — Dynskógahverfi 738. 
*iyr: afdyri 535. Sjá kirkja. 
%afjörðr í Isafjarðarsýslu 786, 

787, 832. 
^yralón á Eyrarbakka 75. 
^i'ratollr 300. 

^yrhólmar (Durhólmar ; nú Dyr- 
bólar) í Myrdal í Vestr-Skapta- 
fellssýslu 738, 740, 742. 
^ridagr 577, 594. Sbr. festum 

corporis Christi. 
•^^gr: at leysa dægr í gagnföstu 
605. — hin efstu dægr 596. — 
hin efstu dægr á langaföstu 603. 

hin efstu dægr á tólf mán- 
^ðum 602. — hin lægri dægr á 
langaföstu 697. — hin smærri 
dægr um jólaföstu 603. — hin 
stærstu (hæstu) dægr á Jólaföstu 
ö97, 603. — höfuðdægr 600. — 
vigilíudægr 603. — sexdægra 
598. 605. Sbr. alin (verðs). 

í Mýra- 



Ðí 



ogurðará í Hvítársíðu i 
sj^slu 359. 
^ögurðardalsá á Hrúteyjarströnd í 

Strandasýslu 623, 864. 
^ögurðareyjar í Mýrasýslu 359. 
^ögurðarnes á Skarðsströnd 636. 
^öll dæl) í Kyrfmgsfjalli 250. 

^^domada pentecostes 495. 

^cclesia 21, 101—107, 135, 136, 
137, 139-140, 141, 142, 143, 
160, 189, 190, 191, 192, 237, 
^89, 607, 608, 609, 610, 630, 
702, 704, 716, 845, 847. — ec- 
clesia beati Andree 20. — ec- 
clesia cathedralis 101, 140—42, 
1^4, 189, 190, 350, 353, 389, 
724, 845. — canonici ecclesia- 
í'Uin cathedralium 389. — ec- 
<^lesia dei 190, 716. — ecclesia 

ÍÍÍPI. Isl. II. B. 



cathedralis in Grænlande 845. 

— ecclesia fratrum minoruin 
141. — ecclesia Hamarensis 
845. — ecclesia Holæ 845. — 
ecclesia Lateranensis 847. — 
ecclesia cathedralis sancti 
Magni in Orcadia 845. — ec- 
clesia major 352. — ecclesia 
Nicolai archiepiscopi 192. — 
(sancta) ecclesia Nidrosiensis 
101—107, 141—142, 144, 191, 
323, 351, 506, 702. — cano- 
nici ecclesiæ Nidrosiensis 323. 

— nuntii ecclesiæ Nidrosiæ 506. 

— ecclesia de Novalibus 608, 
610. — (sacrosancta) ecclesia 
Romana 237, 607, 609. — ec- 
clesia sancta 146, 506. — sancta 
mater ecclesia 135—137, 192. 

— ecclesia Scalholtensis 748, 
845, — ecclesia (cathedralis) 
Stavangrensis 189, 845. — ec- 
clesia sancti Svithuni Stavang- 
rensis 189. — ecclesia vacans 
143. — atria ecclesiæ 704. — 
caput ecclesiarum 607. — digni- 
tates ecclesiæ 506, — emunitas 
ecclesarum 630. — honores 
ecclesiæ 506. — largitiones ec- 
clesiæ 716. — matrices ecclesiæ 
352. — muri ecclesiæ 704. 716. 

— ornatus ecclesiæ 845. — 
parietes ecclesiæ 704. — par- 
ochiales ecclesiæ 716. — pos- 
sessiones ecclesiarum 142, 704, 
705. — profanationes ecclesia- 
rum 103. — prelatus ecclesiæ 
237, 704. — prædia ecclesiar- 
um 704. — rectores ecclesia- 
rum 389, 704. — status ecclesiæ 
702. — sarta tecta ecclesiæ 716. 

— terræ ecclesiarum 704, 705. 

— thorus ecclesiæ 704. — vesti- 
bulum ecclesiæ 704. — viola- 
tores ecclesiarum 134. — ec- 
clesiastica beneficia 725. — cen- 

58 



910 



REGISTR. 



sura ecclesiastica 328, 607. — 
fomm ecclesiasticum 103, 121, 
140. — judices ecclesiastici 
103, 104, 142, 144, 703. — ju- 
dicia ecclesiastica 101, — jura 
ecclesiastica 607. — legata ec- 
clesiastica 103. — libertates 
ecclesiasticæ 121, 193, 607. — 
lex ecclesiastica 33. — personæ 
ecclesiasticæ 609, 633. — per- 
sonæ ecclesiasticæ tam seculares 
quam regulares 606. — pre- 
latio ecclesiastica 103 (sbr. pre- 
latio). — proventus ecclesiastici 
389, — reddiius ecclesiastici 
388, 389, — sacramenta eccle- 
siastica 47, 630. — sepullura 
ecclesiastica 501. Sbr. Dedica- 
tio ecclesiæ, kirkja. 
Efesus 186. 

Efraból í Steingrímsfirði 408. 
Efriey í Meðallandi 739, 740. — 

Efrieyjarfjara 740. 
efsta vika 697. 
Egðafylki i Noregi 859. 
eggelningr (Ijár) 169. Sbr. alin. 
Eggert Briem Ólafsson prestr á 

Höskuldsslöðum 453, 861, 863, 

864. 

Eggert Jónsson lögréttumaðr á 
Ökrum (d. 1656) 56, 147, 185, 
219, 226, 228, 563, 582, 623. 

Eggertsson: Jón. 

eggja (= egg): oddr ok eggja 207, 
209, 270. 

eggvarp á Kiiðafirði 854. 

eggver 426. — í Hrísey 486. — at 
Hrófá í Steingrímsfirði 408. — 
á Höskuldsnesi á Sléttu 486. — 
— í Lónshöfn 486. — í Ósi 
431. — i Straumlóni 432. 

Eggvershólmr í Hólmavatni á 
Langanesi 425. 

Eggvershólmr á Melrakkasléttu 
314. 

Eggversvatn á Melrakkasléltu 90. 



Egill Eyjólfsson biskup á Hólum 
(1331—1341) 130—131, 305, 
306, 310, 429, 480, 581, 673. 
674, 675, 701, 708, 726, 729, 
730, 732, 733, 734, 735, 743, 

744, 745, 766, 767. 
Egilstaðir í Flóa 62. 
Egilsstaðaskógr í Búrfellshálsi í 

Jjórsárdal 866, 868. 
Eið í Noregi 330, 331, 701. 
Eiði á Langanesi 71, 74. 
Eíði í Mosfellssveit 377. 
Eiði í Seyðisfirði í ísafjarðarsýslu 

616. 

eiðr, eiðar 7, 8, 11, 13, 15, 27, 
32, 33, 35, 43-47, 59, 60, 61, 
126, 128, 154, 155, 163, 1V2, 
190, 197, 211, 214, 221, 225, 
227, 228, 253, 255, 264, 271, 
272, 334, 340, 370, 418. 420, 
507, 508, 514, 533, 539, 550, 
571, Ö72, 597, 603, 636, 652, 
656, 657—659, 705, 708, 7lV, 

745, 804, 807, 817, 825, 848. - 
eiðr at bók (z= bókareiðr) 27, 
32, 33. — bókareiðr 271, 3ö8, 
362. — háttr eiðs 154—155. 
eineiði (einseiði) 60, 138, 206, 
414, 514, 543, 556, 563, 566, 
570, 638, 840. — eiðr hrapar- 
lega unninn 7, 8, 11, 13, l^' 
418. — at vinna eið at fé sínu 
59. — at vilja ekki vinna ^i^ 
at fé sínu 126. — nauðgan til 
eiðs 197. — lýrittareiðr, sjá það 
orð. — lygieiðar 596. — mein- 
eiðr, meinsæri, rangr eiðr 60, 
230, 258, 418, 508, 753, 763. - 
ólöglegir eiðar 418. — ósær ei5r 



597, 603. — ósærir dagar 



126, 



128. — eiðr sannr ok sær 47, 
659. — eiðr presta fyrir leil^- 
mönnum 32. — stafaðr eiðr 
369. — með svörðum eiðum 
717. — biskupseiðr 506 (sbr. 
biskup). — biskups sveina eiðr 



REGISTR. 



911 



— fullréttiseiðr 370. — 
liálfréttiseiðr 370. — hollustu- 
eiðr íslendinga 163, 497. — 
Prestaeiðr ö07. — ráðsmanns- 
eiðr 509- — séttareiðr 168, 402. 
~— trúnaðareiðr 707. — trygðar- 
eiðr 508. — tylftareiðr 369. — 
þegnskyldueiðr 497, 498. — eið- 
fall 221, — eiðfestr vitnisburðr 
84:8. — eiðhjálp 184, 587. — 
eiðsform, eiðaforsagnir 43—47, 
656—58, sjá formáli, forsögn. 
^ eiðrofi 60. — eiðstafr 43—47, 
134-138, 155, 163, 264, 266, 
267, 370, 506-509, 653-661. 

eiðvætti (sbr. sannanarmenn) 
382, 386. 

^iðsivaþingsbók 108. 

^|ginbóndi 755. Sbr. eignarmaðr. 

^iginkona, eignarkona 110, 111, 
177, 203, 224, 229, 385, 413, 
4:14, 508, 518, 529, 549, 557, 
565, 574, 755, 802, 803. — eig- 
innarkonu börn 755, 803. — 
^kilgetin eiginnar konu börn 413, 
4^14. — at taka burt eiginkonu 
^anns 110, 111, 113. — at 
.^repa eiginkonu sína 110, 111. 

^;ginorð 204. 

^kn-. full eign 847. — eign guðs 

^/'ð. — jarðeign 349, 730. — 

^irkna eignir, sjá kirkja. — 

^ignir klaustra 354, 701. — 

^ign klerka 187. — eign kon- 

ungs 242. — laus eign 745. — 

^ign leikmanna 240. — óvirðar 

eignir 382, — virðar eignir 382, 

385. — eignarbréf 848. — eign- 

arhluti í jörðu (sbr. kirkjuhluti) 

^80, 643, 774. — eignakaup 

.281; 282. Sbr. fasteign. 

^ignarmaðr 110, 111, 329 (:r^ eigin- 
bóndi). 

^ikiland i Hvini í Noregi 280- 
281. ^ 

Eilífr Arnason korti, erkibiskup í 



Niðarósi (1309-1332) 23, 387, 
388, 498—501, 502, 503, 504, 
505, 511, 512, 514, 520, 534, 
540, 545, 555, 561, 562, 566, 
567, 568, 569, 570, 571, 580, 
581, 589, 606, 609, 610, 611, 
623, 629, 630, 638—640, 642— 
644, 706, 710, 712, 713, 761, 
762, 790, 793, 810, 823. Sbr. 
Elaus, Elaws, Eyjólfr, Ih'fr. — 
Skipanir EiHfs erkibiskups 498 
—502, 510—574, 623—633. 

Eih'fr í Naustdal, lendr maðr 
Noregs konungs (d. 1277) 106. 

Einángrar í Héraði (Öræfum) 776. 

Einar ábóti í Múnkhfi 350, 357. 

Einar Ambason féhirðir 404. 

Einar auðmaðr í Vík út frá Stað 
í Reyninesi 621, 622, 864. 

Einar Bjarnarson, forleifssonar 
784. 

Eiuar Eiríksson í Vatnsfirði (d. 29. 

Marts 1383) 618. 
Einar erkibiskup í Niðarósi (smér- 

bakr) Gunnarsson (1255—63) 2, 

158, 272. 
Einar Eyjólfsson lögsagnari (d. 

1695) 334, 354, 497. 
Einar Gilsson lögmaðr 726, 730. 
Einar Grímsson 726, 744. 
Einar í Grindavík, faðir Orms 362. 
Einar Hafliðason prestr, officialis 

471, 484, 673, 674, 675, 746. 
Einar (í Hvammi í Miðfirði) 482. 
Einar Höskuldsson prestr á Grenj- 

aðarstað 432, 433. 
Einar Isleifsson á Reykjum 292, 

651. 

Einar lögmaðr í Túnsbergi 282. 
Einar af Mýri (=Laxamyri) ífing- 

eyjarþingi 433. 
j Einar Ólafsson 733. 
Einar prestr í Blöndudalshólum 

474. 

Einar prestr (líklega Einar Hafliða- 
son) 674. 

58* 



912 



REGISTR 



Einar Sighvatsson 766, 767. 
Einar fórðarson á VöIlumíHólmi 

i Skagafirði 466. 
Einar f*orgilsson 510. 
Einar f orgrímsson (liklega Einars- 

sonar) bóndi (á Eyri í Bitru) 

409. 

Einar Þorleifsson, bróðir Snorra 
850. 

EinarÞorsteinssonsýsIumaðrSkapt- 

fellinga (d. 1693) 298. 
Einar Þorvaldsson í Vaínsfirði 

(enn^ á lífi 1273) 95—100. 
Einarsklauf í Meðallandi 873 (sbr. 

Klauf). 

Einarsson: Arni, Bergþór, Brandr, 
Hallvarðr, ísleifr, Jón, Oddr, 
Ólafr, Ormr, Sigmundr, for- 
grímr, forkell, íorsteinn. 

Einarsstaðir í Reykjadal í Suðr-fing- 
eyjarsýslu 431, 437, 487, 861. 

Einarsstaðir, eyðijörð á f egjanda- 
dal í Suðr-Þingeyjarsýslu 434. 

eindagi 198, 444 (sbr. Ijóstollr, 
líksaungseyrir). — eindagat fé 
198, 204, 205. 

Eindriði, sjá Indriði. 

eineiði, sjá eiðr. 

eing, eingi 207, 208, 283, 284, 
779, 780, 850. — fimm hrossa 
eing 778, 780. — eingiteigr 776. 
eingiverk (= eingjasláttr) 742. 
— eingjamark 4. — helgi eingja 
208. 

Eingey í Laxárdal í Suðr-fing- 

eyjarsýslu 434. 
Eingidalr í Skutilsfirði við ísafjörð 

699. 

Eingiklettr 3, 4. 

Einholt á Snæfellsnesi 858. 

Einiholt (Einholt) í Biskupstungum 

667, 668. 
Einiholt (Einholt) í Hornafirði 83. 
einkunn mark á fé) 287. 
einlitt 532. — einlit klæði 550, 

804. 



einmælt (sbr. tvímælt): eta (hafa) 
einmælt 29, 40, 43, 129, 132, 802. 
einseiði, eineiði, sjá eiðr. 
einyrki 290, 291. 

eir 57. — eirlampr 786, — tabu- 
lum eneum deauratum 679. Sbr. 
kirkja. 

Eiríkr, norrænn maðr 379. 
Eiríkr ábóti í Munklífi 357—58. 
Eiríkr Árnason klaustrhaldari og 

sýslumaðr (»prestahatari«) 396. 
Eiríkr djákn 674, 675 (= séra 

Eiríkr Þorsteinsson). 
Eiríkr á Draflastöðum 441. 
Eiríkr Eiríksson, hertoga af J*^^' 

landi 304. 

r 

Eiríkr Gíslason lögréttumaðr ^ 
FlÖgu í Skaptártungu S51. 

Eiríkr Hallsson prestr nyrðra 726. 

Eiríkr Jónsson prestr (á Dyrhóluni 
um 1448?) 743. 

Eiríkr kórsbróðir í Niðarósi 20 
—21. 

Eiríkr Magnússon prestahatan, 
Noregskonungr [(1280—1299)- 

■ 

Eiríkr Magnus, Eiricus Magnii 
Eiricus Magni filius, Eiricus 
(Ericus) rex] 15, 163—164, 168, 
190, 191, 196, 200, 201, 203, 
204, 206, 208—209, 236, 238, 
240, 242, 243, 251, 252, 262, 
263, 264—267, 268—269, 270, 
272, 273, 275, 281, 282, 283, 
288, 289, 290, 291, 292, 293, 
295, 296, 297, 298, 302, 323. 
324, 325, 328. 

Eiríkr Magnússon ríki á Möðru- 
völlum (d. 1381) 450. 

Eiríkr prestr á Einarsstöðum i 

Reykjadal 437. 
Eiríkr prestr í Laufási 448. 
Eiríkr officialis í Hólabiskupsd^mi 

483 (sbr. séra Eiríkr forsteíns- 

sonj^). 

1) Pvi að Beiner biskup kann að veramis- 
lesið fyrir Ormr biskup; ajá Beinir. 



REGISTR 



913 



Eiríkr biskup í Stafangri (Ericus 

Stafangrensis 1322—1342) 624, 

630, 702, 705, 709. 
Eiríkr Sumarliðasson prestr í Saur- 

bæ og ábóti á Þingeyrum (d. 

1515) 379, 380. 
Eiríkr Sveinbjarnarson riddari í 

Vatnsfirði (d. 1342) 618—619, 

724, 731. 
Eiríkr Walkendorph kanzlari 379. 
■^iríkr Þorsíeinsson prestr nyrðra 

og mun fyrst hafa verið djákn 

og síðar officialis 483, 674, 766, 

767, 789, 835. 
Eiríkr forsteinsson [prestr áKrossi] 

867. 

^in'ksdóttir : Ingibjörg. 

^iríksfell, eyðijörð í Fljótshverfi 

(sóknarljsing frá Kálfafelli 1859 

heldr, að það sé þar seni nú sé 

kallað Brattháls og Hnúta sitt 

iivorumegin Hverfisfljóts) 778, 
779. 

Eiríksson: Brandr, Einar, Eiríkr, 
Guðmundr, Hallsteínn, Jón, Loptr, 
Magnús, Ólafr, í orarmn. 

^icíksstaðir í Hraunhrepp í Mýra- 
sVslu 113. 



Ei 



rspennla (= MSteph. 62. 4to) 



354, 489 (z= Esphæla). 
^kkja, ekkjur, 214, 285, 349, 532, 
550, 572, 640, 804, 812, 

S25. — ekkjudómr 837. - ekkju- 

*irottning 350. 
^íaus, Elauus, Elaws, sjá Eílífr. 
^l'iaskáli 535. 

^l<^hús 535, 571. — eldhúshurð 

535, 571. 
^l'ii þingmanna 59, 286. 

^l'ii vetrunga 377, 485, 664 (sbr. 
fóbr). 

^l<3iviðr 247, 248, 578, 665, 836. 

^ eldiviðarítak 865. 

^ldjárn á fverá i Svarfaðardal 
456. 

^ldjárnsstaðir á Langanesi 425. 



eldr 176, 526, 761. — at bera eld 
til kirkju 442. — eldsgangr 176. 

— eldsvoði 537. 
Electensis diocesis 608, 610. 
electio abbatum, archiepiscoporum, 

episcoporum 101—103, 140, 141 

— 143. — electores 101, 140, 
142. Sbr. kosning. 

electus til Hóla 388. — electus 
Scalholtensis 502—503. - 

elemosinæ 189 (sbr. Ölmusa). 

Elliðaár fyrir neðan Heiði 247, 
248. 

Elín Jónsdóttir (d. '^h 1826) kona 
séra Björns á Hólmaseli 873. 

Ellisif lorgeirsdóttir frá Holti 
684. 

embætti 48, 55, 175, 184, 185, 188, 
215, 255, 266, 365, 500, 524, 
533, 536, 538, 541, 547, 551, 
560, 567, 58,3, 587, 591, 624, 
625, 626, 629, 639, 640, 720, 
754, 757, 758, 759. 761, 764, 
799, 804, 806, 812, 817, 819, 

836, 837, 839, 840, 842, 843, 
851. — andlegt embætti 48, 

837. — biskuplegt embætti 265, 
624, 836. — guðs embætti 591, 
758. — heilagt embætti 365, 
538, 625, 840. — kirkju embætti, 
kirkjunnar embætti, embætti 
heilagrar kirkju 55, 640, 757, 
857. — embætti kristindómsins 
857. — embætti heilagrar messu 
842. — páfalegt embætti 626. 

— prestlegt, prestsins embætti 
276. 277. 533. 551. 629, 804. 
842, 843. — sáluþarflegt em- 
bætti 759. — skírnarembætti 
276. — sæmilegt embætti 500, 
639. — afsetning (missir) em- 
bættis 754. 764. 799. 812, 817, 
820, — embættismenn 645. — 
meðreiðarmenn embættismauna 
64-5. — embættisskylda 215, 
255, 583. 



9H 



REGISTR. 



emptio 145. — emtor 303 (sbr. 
kaup). 

emunitas ecclesiarum, sjáecclesia. 

endimörk 183, 335, 626. — endí- 
mörk rétt 447. 

Endridus Arnonis 323 (Indriði 
Árnason), 

England 723, 724. — tvær aspic- 
iensbækr í spjöldum enskar 439. 
— enskr graðall 435, 439. — 
enskt lérept 170. — messubók 
ensk 448. — enskir peningar, 
enskt silfr 331, 542, 544, 552, 
644, 722. — enskr psaltari 
435. — reddingabækr. xj. 453 
(sbr. á ensku readingbook). 

Enni í Refasveit í Húnavatnssýslu 
470, 835. 

EnnishÖföi í Sírandas^slu (Skrið- 
nesenni) 409. 

enskr, sjá England. 

eos qui proprio 712. 

Ephesii (sbr. Efesus) 178. 

epiphania (domini) 792, 796, 809, 
827, 829, 852. 

episcopus (sjá biskup) 101—107, 
140—147, 160, 189—190, 192, 
235—237, 323, 351, 388, 389, 
506, 606, 608, 609, 610, 613, 

701, 702, 703, 704, 712, 713, 
717, 718, 724, 747, 748^ 758. — 
episcopus dyocesanus 143. — 
episcopus suffraganeus 351, 

702. — coepiscopus 502. — epi- 
scopi Scalholtensis consecratio 
502 — 506. — clerici episcopi 
101 — 103. — electio episcopo- 
rum 101—103, 143. - canonici 
episcopales 388. ~ episcopalis 
concecrationis munus 505. — epi- 
scopali vice, sjá vice(s). — epi- 
scopatus 144, 507. 

epistolæ pistlarnir) 479. 
erat Joseph 280. 

erfð, erfðir 149, 164, 173, 174, 
185, 202, 240, 270, 286, 382, 



385, 392, 640. — konungserfð 
382, 385. — lögleg erfð 149. — 
sétta erfð 382, 392. — erfðatal 
109, 173, 202, 382, 385, 386. 
erfingi, erfmgjar 57, 109, 150, 
151, 181, 198, 199, 205, 207, 
209, 285, 287, 293, 295, 296, 
297, 298, 344, 347, 382, 385, 
395, 523, 531, 532, 570, 584, 
726. 751. 762. 835. Sbr. arfi. 

' ' I 

Ericus, sjá Eiríkr. 

erkibiskup (sbr. archiepiscopus) 
28, 32, 33, 92—93, 94-100, 
100—107, 125, 130, 139, 147— 
161, 174, 175—176, 185, 190, 
192, 193, 194, 195, 207, 208, 
209, 219, 220, 222, 223, 225, 
226, 227, 229, 231-235, 236, 
238—242, 244, 252—255, 263- 
266, 267-272, 274—275, 278- 
279, 322—328, 351, 353, 365, 
387, 388, 405, 406, 494-495, 
498, 499—501, 506, 510-511. 
514, 541—544, 551, 555, 661, 
563, 566, 567, 569—571, 573, 
580, 582, 606, 608, 609, 611, 
623, 624, 625, 628, 630, 637, 
638, 641, 701, 702, 705, 706, 
709, 710—713, 715, 718, 7lVír 

. 724, 725, 728, 747, 748, 749, 
754, 764, 789, 790, 793, 836, 
838, 847, 857, 870- — ármenn 
erkibiskups 221. 
erkibiskups 272. — ártíðir erki- 
biskupa 326. - boð erkibiskups 
724. - erkibiskupsbréf 207, 
580. - fráfall erkibiskups ö^^- 

— frávera erkibiskups 156. 
fylgd erkibiskups 152. — S^^^J^ 
erkibiskups 157, 365, 719, 72J. 

— hjávera, hjávist 

156, 157, 365. — inntekja erki- 
biskups 327, - lénsmenn erki- 
biskups 272. — menn erkibisk- 
ups hundrað 365. — návist erki- 
biskups 152. - skip erkibiskups 



REGISTR 



915 



152. — skipan erkibiskups 499. 
511. — sveinn erkibiskups 544. 

— takmörk erkibiskupa valds 
og konungs valds 100- 107.139 

— 155. — úrskurðr erkibiskups 
95 — 100. — virðing erkibiskups 
157. — yfirdæmi erkibiskups 
540. ~ erkibiskupsdæmi, erki- 
fciskupsríki 150, 175, 176, 185, 
252, 275, 326, 328, 353^ 388, 
501, 606, 628, 630, 631, 705, 
706, 709. — erkibiskupsstóll 
256, 279. Sbr. Niðarós. 

^í^lekr, sjá Ærlækr. 

Eílendr í Akrhöfða 427. 

^tlendr Ámundason 271. 

^i^lendr biskup í Færeyjum (d. 
1308) 175, 185, 191, 276, 351, 
363 (Erlendus Ferensis). 

^Hendr Erlendsson á Kolbeius- 

stöðum 379. 

^flendr kórsbróðir í Niðarósi 20, 
154. 

^rlendr Jósteinsson bróðir 721. 
^flendr Ólafsson hinn sterki (digri) 

lögmaðr og riddari (d. 1312) 

125, 239, 264, 269, 281, 282, 377. 
^i^Iendus procurator capituli 146 

(sbr. Erlendr kórsbróðir). 
Erlendr sæna 331. 
^fíendr Styrkársson 323. 
Erlendr forvarðsson lögmaðr (d. 

1575) 246. 

^^lendsdóttir: Valgerðr. 
^-i^lendsson : Erlendr, Eysteinn, 

^a^kr, Jón, Magnús, Vigfús, 

l^orvarðr. 

Erlingr Álfsson, lendr maðr Nor- 

^gs konungs (d. 1283) 145, 154, 
158. 

^^^^iigr Ámunda(r)son 350, 351, 
'^57, 375, 

*^*^lingr skakki, jarl í Noregi 222 
7-223. 

^*^|ingr Viðkunnarson í Bjarkey, 
öróttsetiNoregskonungs(d. 1355) 



333, 510, 646, 649, 652, 653, 
721. 722. 746. 
Erlingr á Völlum í Svarfaðardal 
455. 

Erlingsson: Bjarni, Magnús. 

Erpisey 312. Sjá Örfirisey. 

Erpstaðir í Landbroti í Vestr- 
Skaptafellssýslu 739, 781, 782 
(nú og kallað Refsstaðir). 

ertogh 652. Sjá örtug. 

ertur 153. 

Esjuberg (esuberg) á Rosmhvala- 

nesi 78, 80, 246, 248, 861. Sbr. 

Æsuberg. 
Eskiey í Laxá í Laxárdal, ítak frá 

Grenjaðarstað 431. 
Eskiholt á Landi 646, 
Eskiholt í Mýrasýslu 578, 579. 
Esphæla {= MSteph. 62. 4to = 

Eirspenla) 354, 489. 
estote fortis 538. 

Esuberg, sbr. Æsuberg,sjáEsjuberg. 
eucharistia 276, 518, 545, 557. 
Eustachius hinn helgi 835. — 

festum Eustachii 835. 
Eva 839. 

evangelium, evangelia 146, 147, 
190, 280, 479, 492, 505, 507, 
510, 540. — heilög evangelia 
492, 510. — evangeha sancta 
146, 147, 505, 507. 

ex frequentibus 712. 

exactio 141, 303. (Sbr. krafa). 

exactor, exacíores (sbr. sýslumaðr, 
umboðsmaðr) 101, 103, 142, 144, 
145, 704,715. —exactores ballivi 
144. — exactor Jampíiæ715. — ex- 
actores præpositorum 704. — ex- 
actor regis 101, 103. 

exaltatio ecclesiæ dei 716. 

excommunicatio (sbr. bann) 48, 
135, 137, 160, 524, 547, 554, 
560, 63o! 703, 704, 724, 806, 
819. — excommunicatio major 
524, 560, 580, 806, 819. — 
sententia excommunicationis 630. 



916 



KEGISTR. 



expeditiones [regiæ (sbr. leiðangr)] 

104—105, 107, 143, 144. 
ey, eyjar (sbr. insula) 153, 160. 

— eyjar 691 Vestmannaeyjav) 

— eyjar tvær á Bjarnarfirði 261. 

— eyjar á Breiðafirði 116, 117. 

— eyjar, er í fjarar 116. — 
eyjar á Hrútafirði 482. — eyjar 
á Kúðafirði 853-856. 871. 

Ey (Eyjarland) í Laxárdal í Suðr- 

fingeyjarsýslu 431. 
Ey á Skagaströnd 470. 
Ey í Útlandeyjum 688, 
Eyhildarholt í Hegranesi 729, 730, 

744, 746. 
Eyjafjöll í Rangarþingi 675, 676, 

677, 678, 679, 680, 682, 684. — 

Eyjafjallamáldagar 676, 
Eyjafjörðr 449, 450, 485, 788, 789, 

863, — Eyjafjarðará 450. 
Eyjar í Kaldaðarneshreppi í Stranda- 

sjslu 407. 

Eyjardalsá í Bárðardal 438, 487. 

Eyjarhamrar í ísafjarðarsýslu 
620. 

Eyjarhöfði 91, 487, sjá Eyrar- 
höfði. 

Eyjólfr Árnason 851, 856. 
Eyjóifr, er gefr Skútustaðakirkju 
kú 430. 

Eyjólfr bóndi á Urðum í Svarfaðar- 

dal 457=*. 
Eyjólfr Brandsson kórsbróðir 323. 
Eyjólfr djákn nyrðra 675, 
Eyjólfr erkibiskup, sjá Eilífr erki- 

biskup Árnason. 

Eyjólfr Helgason (á fönglabakka) 
444. 

Eyjólfr Jónsson 88. 
Eyjólfr Jónsson (prestr á Lundi) 
68. 

Eyjólfr Pálsson, ráðsmaðr í Skál- 
holti og ábóti í Þykkvabæ 734, 
861. 

Eyjólfr prestr á Staðarbakka 483. 
Eyjólfr Skeggjason í Skógum 677. 



Eyjólfr prestr Svalberðingr 2, 5. 

Eyjólfr forkelsson 647. 

Eyjólfr forsteinsson ofsi 2. 

Eyjólfsdóttir : Þórunn. 

Eyjólfsey á Breiðafirði 120. 

Eyjólfsson: Brandr, Brynjólfít 
Egill, Einar, Guðmundr, JóUj 
Magnús, Sigurðr, Jorsteinn. 

Eyjólfsstaðir á VöIIum í Múlaþingi 
396. 

eykr (jumentum) 75, 117, 620. 
Eyktarhólmr milli Býjaskerja og 

Fúluvíkr á Rosmhvalanesi 77. 
Eyrafylki í Noregi 859. 
Eyrar í Árnesþingi (= Eyrar- 

bakki) 67, 194, 511. ~ Eyra* 

sandr 209. 
Eyrarbakki í Arnessýslu 75. Sja 

Eyrar. 

Eyrargil í Eyvindardal í Suðr-Múla- 

sýslu 83. ■ 
Eyrarhorn i Héraði (Öræfum) 776. 
Eyrarhöfði i Fjörðum í Suðr-Þing- 

eyjarþingi 91, 487. Sbr. Eyjar- 

höfði. 
eyri, eyrar 676, 854. 
Eyri i Bitru 409—410. 
Eyri í Eyrarsveit (Öndverð eyrit 

Ondverðareyri) 257. 
Eyri í Hvalvatnsfirði (i Fjörðum) J 

Suðr-Í»ingeyjarsýslu 91, 92, 444- 

— Eyrarland 444. — Eyrarreki 

91, 92, 434. — Eyrarstúfr 447, 

864. 

Eyri (= Hvaleyri) við Hafnarfjörð 
377. 

Eyri í Ingólfsfirði á Ströndum U^* 
Eyri i Kjós 404. 

Eyri í Seyðisfirði í ísafjarðarsýslii 
616. — Eyrarmáldagi 616. 

Eyri í Skutilsfirðií ísafjarðarsýsl" 
260, 699, 700. 

eyrir, aurar (sbr. ore) 139, l'^^' 
193, 198, 205, 220, 224, 234, 
281, 286, 329, 331, 332, 336, 
349, 356, 383, 384, 394, 527, 



REGISTR. 



536, 541, 542, 544, 551, 562, 

565, 566, 644, 656, 660, 710, 
800, 801, 812, 824, 831. - sex 
álna aurar 168, 452. ~ allir 
aurar gripa 440. — hálír eyrir 
234, 527, 544, 551. - hálfr 
^yrir (eyrir) presti í sekt, ef 
liann hefir ekki hreint hand- 
klæði til altaris 527, 562, 565. 
— hálfs eyris sekt fyrir altaris- 
lilæju 551. — fmgrgull í Mikla- 
garði í Eyjafirði, ok vegr hálfan 
eyri 452. — einn eyrir 437, 
473. — eyrir fimm álnar mórent 
vaðmál 168. — sex álnar mór- 
endar í eyri 286. — mörk vax 
fyrir eyri 168. — eyrir gulls 
168. - eyrir silfrs 168, 701. — 
eyrir silfrs boðfall 198, 205. — 
^yrir kirkjutíund 478, sjá eyris- 
Wund. — eyris sekt fyrir altaris- 
tílæju ok höfuðlín 527, 562, 565, 

566. — sekr eyri sá prestr, er 
6igi er kominn í kór, þá er hiskup 
^emr í sæti sitt 586, 541. - 
^yrir messufall fyrir kapellu- 
Prest 710. — sekr eyri fyrir 
stólu, handbók ok yfirslopp 541. 

eyrir fyrir sacrarium 551. — 
^yrir vaðmáls Jórsalatíund prests 
123. ~~ eyrir fyrir yfirkápu 541. 
^ tveir aurar fyrir corporale 
551. — tveggja aura sekt á 
l^verri kröfu 284. — tveim aur- 
^ííi sekr prestr, ef hann gezngr 
leyfislaust af synodo 542. - 
^'^eir aurar fyrir sacrarium 527, 
^62, 566. — tveim aurum sekr 
^öfuðprestr fyrir messufall 710. 
'~~ ^"veggja aura sekt fyrir skrúð- 
klæði, sem borið er framar en 
lög votta 285. - tveggja (þriggja) 
aura sekt at sækja ekki tíðir iij 
sunnudaga samfleytt 801, 824, 
- ij. aurar vax 663. - 
y- aurar fyrir yfirslopp 541. - 



917 

ij aurum sekr fyrir hvern þing- 
mann, sem eigi er alinn 286 {sbr. 
þrír aurar). — ij aurar þokka- 
hót 294, 296. - þrír aurar 
647. ~ þriggja aura sekt 
43. — þriggja aura sekt at 
lúka ekki heytoll í gjalddaga 
292, 800, 824. - þriggja aura 
sekt at sækja ekki messu (kirkju) 
iij sunnudaga samfleytt 831 (sbr. 
tveir aurar). — sekr þrem aur- 
um (ok alin), ef eigi er goldin á 
sjö nátta fresti alin í afgjöf fyrír 
skipruðning 126, 234. — iij 
aura sekt, ef prestr sitr á presta- 
stefnu orlofalaust 543. — iij 
aurar biskupi, sé lík grafið rang- 
lega í kirkjugarði eða utan 59. 

— iij aurar biskupi, standi 
lík uppi yfir fimt 59. — 

— iij aurar biskupi sé neitað at 
fylgja líki 59. — sekr iij aur- 
um, ef eigi viU ala þingmann 
59. — iij aurum matgjafarhald 
59, 126, 127. — iij aura sekt 
at koma eigi til haustsamkomu 
(tiundarsamkomu) 59, 126, 128. 

— iij aura sekt á vopnaburði í 
kirkju 126, 127, — iij aurum 
helgidagsbrot 126. — iij aurum 
lægri helgidaga brot 60. — iij 
aurum eiðar á ósóknardögum, ef 
ekki eru vj aura dagar 60, 126, 
(sbr. bls. 128). — iij aurum at 
nota sjálfdautt fé 126. — þrem 
aurum at vilja ekki vinna eið 
at fé sínu 126. 128. — iij aur- 
um at synja manni at geyma 
klyfjar um helgi 60. — iij. aurar 
reykelsis 468. — fjórir aurar 
647. ~ hálfr fjórði eyrir af 
Hraunsmúla og af Jykkvabæ til 
Kirkjubæjarklaustrs 782. — hálfr 
fjórði eyrir í Vestri-Fit frá 
Breiðabólstað í Fljótshlíð 688. - 
fimm aurar 435, 647. — tvær 



918 



REGISTR 



álnar hins .v. eyris 782. — silfr- 
ker og koma til .v. aurar 463. 

— vætt mjöls eða .v. aurar 
vöru 668. — finim aurar af 
bænhúsi 425, 427, 771, 782, 
784. — fimm aurar af bænhúsi 
á Eystri-Sólheimum til Ytri- 
Sólheima 743. — fimm aurar 
af Dalbæ og af Selbúðum til 
Kirkjubæjarklaustrs 782. — 
fimm aurar af Klifshaga til 
Skinnastaða 427. — fimm aurar 
vöru frá Hörgsdal og Efriey til 
Þykkvabæjarklaustrs 739. — 
fimm aurar kirkjutíund á Eyjar- 
dalsá 438. — fimm aurar messu- 
kaup á Rauðalæk efra 698. — 
V aurar fríðir 431. — v aura 
ábreiðsl 430. — þrjár bækr á 
.V. aura 430. — óttusaungvabók 
og sálutíðabók á Hofi í Oræfum 
.V. aurum 775. — sex aurar 
436, 440, 442, 456, 464, 670, 
771, 782. — vj aurar vaðmála 
88. — sex aura sekt 43. — sex 
auia sekt á okri 58. — sex 
aurar at heyra skriptamál okr- 
karls 127 (sbr. 128). — vj aurar 
ipeinsæri eiðvættis 59. — vj 
aurar helgidagsbrot 59. — vj 
aura dagar 126, 128. — vj aur- 
um afgjöf (tíund) heilagra daga 
veiða 59, 126, 128. — vj aurar 
at vinna eiða á langaföstu 60. 

— vj aurum eiBar á ósóknar- 
dögum 126. — vj aura at eta 
fisk á vatnsföstudag 60. — vj 
aurar at eta hvítt á þurföstu- 
dag 60. — vj aurar at eta hvítt 
miðvikudag í föstu, langafrjá-^ 
dag, laugardag fyrir páska og í 
imbrudögum 60. — vj aurum 
at kaupa xij messur og xij 
bunusdaga 63. — vj aurum 
reiðskjótafall við biskup 126. — 
vj aurar biskupi, ef bygt er til 



auðnar 534, 571. — vj aurar af 
bænhúsi 407, 427, 637, 663, 
769, 773, 774, 775, 777, 779, 
785, 833. — vj aurar af bæn- 
húsi á Raufarbergi 778. — vj 
aurar af tveim bænhúsum 427. 

— vj aurar af þrem bænhúsuiíi 
426, 771. - vj aurar af Sand- 

• 

eyri til Laugabóls 615. — vj 
aurar porcio ecclesiæ í Miðbseli 
679. — tveim álnum fátt í sex 
aura messukaup á Miðskála 682. 

— propiciatorium .vj. aura 
silfri 456. — vj aura prestskyí^ 
í Hafnarnesi 740. — sex aurar 
vöru 437, 442, — sex aurar 
vöru í tílfsstöðum til Breiðaból- 
staðar 688. — vj aurar í Duf- 
þaksholti til Odda 691. — vj 
aurar í Guttormshaga til Odda 
691. — vj aura tollr frá Ökrum 
í Krossholti 113. — vj aura 
tollr frá Setbergi til Eyrar 25'7" 

— vj aura ból 332. — vj aurar 
í bókum á Sauðanesi 786. 

vj aura hökuU 430. — hálfr vj. 
eyrir fyrir kirkju uppsmíð 430. 

— kaleikr í Hruna, er sten^r 
.vj. aura 665, — vj aurar reyl^' 
elsis í Næfrholti 694. — 
aurar öfundarbót 294, 296. ^ 

— sjö aurar 647. - tjöld tH 
átta aura 119. - níu aurar 
vöru 462. — níu aurar vöru 
fverá til Kirkjubæjarklaustrs 

781. — kaleikr, er stendr ij 
Örtugar hins .ix. eyris í Hruna- 
665. — algyldr kaleikr, er vegr 
níu aura 84. — tíu aurar 
462, 647, 727, 777. — tiu aurar 
í bókum í Saurbæ í Eyjafirði 
453. — í Tungufelli 667. - ^ 
Krossi 685. — bækr tíu aura 
verðar 441. — saltari fyi'i^ 
hálfan .X. eyri 450. - tíu aura 
kerald 439. — tíu aura lás 42ö- 



REGISTR. 



919 



— tíu aurar kirkjutíund í Flata- 
tungu 463. — tíu aurar á hverj- 
um tólf mánuðum til Reykja- 
hlíðarkirkju 429. — tíu aurar í 
Geirsbrekku frá Stað í Súganda- 
firði 575. — líu aurar frá Eyj- 
ólfsstöðum til Vallaness 396. — 
tíu aurar af Lómagnúpi til 
í*ykkvabæjarklaustrs 739. — tíu 
aurar af fimm hundruðum í 
Steðjubakka til ÍÞykkvabæjar- 
klaustrs 739. — tíu aurar í 
vaxi í Hlíð í Biskupsstungum 
670. — X. aurar vax 670. — 
tíu aurar í viði 482. — tíu aurar 
vöru í Borg undir Eyjafjöllum 
678. — tíu aurar vöru á Gunn- 
steinsstöðum 485. — tíu aurar 
vöru frá Geilum og frá Holti á 
Síðu til fykkvabæjarklausírs 
738, 739. — ellefu aurar: 
hálfr ellefti eyrir í flytjanda 
eyri í Núpufelli 450. — algyltr 
kaleikr, er stendr. xj. aura 378. 

— tólf aurar 460, 775, 874, 

— tólf aurar fyrir mörk 544. — 
tólf aura sekt (fésekt) 42, 43, 
132. — tólf aura sekt fyrir at 
festa konu fyrri en lýst sé til 
lykta 59. — tólf aura sekt á 
frestan brúðkaups 59. — tólf 
^ura sekt at gera brúðkaup á 
óleyfðum tíma 59. — xij aura 
sekt at gera brúðkaup frá gagn- 
*^agavíku fram yfir hvítabunnu 
Bl2. — tólf aurar at liggja með 
íiórmenningi 59. — tólf aurar 
^elgibrot í sextándagahaldi 59. 
~~~ tólf aurar at eta hvítt á 
■vatnsföstudag 60. — tólf aurar 

eta ket á þurföstudag 60. — 
tólf aura sekt at vígja þjónustu 
á páskadag 588. — tólf aurar af 
*^krum í Krossholt, ef ólærðr 
niaðr býr 113. — tólf aurar af 
^ænhúsi 427. — tólf aurar af 



þrem bænhúsum 429. — tólf 
aurar af fjórum bænhúsum 425. 

— tólf aurar utangarðs á Ups- 
um 458. — tólf aurar af Brekku 
hvert ár til Laugabóls 615. — 
tólf aurar af Felli fcil Ytri-Sól- 
heima 743. — tólf aura skyld í 
Melkot frá Odda 691. — tólf 
aurar af JÖkuIfelli til Rauða- 
lækjar 777. — tólf aurar í bók- 
um á Gnúpi i Eystrahrepp 663. 

— á Búlandi 783. — tólf aurar 
hins fjórða hundraös í bókum í 
Dal undir EyjafjöIIum 683. — 

— tólf aurar brendir fyrir mán- 
aðarmataból 331. — tólf aura 
hross 777. — tólf aurar í land- 
nám 376. — tólf aurar lögaura 
88. — tólf aurar í salti frá Vík 
í Mýrdal til Í*ykkvabæjarklaustrs 
738. — tólf aurar silfrs 701. — 
silfrkaleikr gyltr og vegr .xij. 
aura 463. — tólf aurar vaðmáls 
88. — tólf aurar vöru frá Göt- 
um til Þykkvabæjarklaustrs 738. 

— at lúka fátækum mönnum 
xij aura vöru á langaföstu á 
Kálfafelli í Fljótshverfi 779. — 
þrettán aurar 459. — þrettán 
aurar kirkjutíund á Undenfelli 
478. — þrettán aura vax 469. 

— huslker xiij aurar á Hofi í 
Öræfum 775. — fjórtán aurar 
468, 484. — fjórtán aurarkirkju- 
tíund 1 Höfða 447. ~ fjórtán 
aura ból 836. ~ fjórtán aurar 
vöru á Hálsi í Fnjóskadal 440. 
fimtán aurar 474, 727, 782. 

— seytján aurar 487. — 
átján aurar 467, 470. — átján 
aurar utangarðs á Silfrastöðum 
462. — átján aurar kirkjutíund 
á Gnúpi í Miðfirði 483. — 
átján aurum saungr til Mýdals 
úr Saurbæ 64. — átján aura 
ból 281. — sekr átján aur- 



920 



REGISTR 



um 42. — hálfr ní tj ándi eyrir 
453. — eyrisskaði 391. — eyris- 
tíund 472, 490, 492 (sbr. tíund). 

— eyristollr 633, 634 (sbr. tollr), 

— forlagseyrir 344, 393. — fríðir 
aurar 64, 656 (sbr. frítt). — 
gjaldeyrir 235. — kaupeyrir 
154, 184, 404, 644, 834. — kirkju- 
eyrir 562. — konungseyrir 139, 

— landaurar 151. — laus eyrir, 
lausir aurar 178, 193, 220, 224, 
539, 722, 834. — lagaurar, lög- 
aurar 88, 208, 209, 286, 446. — 
ómagaeyrir 12, 13, 16, 17, 18, 210, 
285. — sakeyrir, sakareyrir 207, 
209, 222, 369, 509, 765, 834. — 
vísaeyrir 139. Sbr. flytjandi eyrir, 
þinglagsaurar. 

Eysteinn Asgrímsson 323. 
Eysteinn Erlendsson erkibiskup í 

Niðarósi 222. 
Eysteinsson: Hákon, Oddr. 
Eystrihreppr í Árnessyslu 662, 

869 {= Gnúpverjahreppr). 
Eyvindará í Suðr-Múlasýslu 83. — 

Eyvindardalr 83. 
Eyvindarholt undirEyjafjÖllum 870. 
Eyvindarlækr í Aðaldal í fing- 

eyjarsýslu 434. 
Eyvindarmúli í Fljótshlíð 88, 686. 
Eyvindastaðir (Eyvindarstaðir) í 

Eyjafirði 450. 
Eyvindr biskup i Ósló (1288-1304) 

275. 



Faðir: andlegr faðir 156, 195,215, 
267, 326, 614, 722, 834, 857. — 
andlegt faðerni 48. — allsvald- 
andi faðir allrar miskunnar 185. 
— forfaðir 711, 712. — guðfaðir 
756. — himneskr faðir 215. — 
heilagr faðir, heilagir feðr 176, 
180, 185, 216, 225, 354, 625, 
837, 840. — skipan heilagra 
feðra 225. - skriptafaðir 631, 



752, 763. — virðulegr faðir, 
virðulegir feðr 148, 154, 156, 
372. — föðurlaust barn 532, 550, 
572, 640, 804, 825. Sjá frænd- 
semi. 

faðmr 431, 681, 773, 781, 786, 
854. — fyrirdæmd faðmlög 631. 

Fagrahlíð {Fagrhlíð) í Landbroti 
739. 

Fagranes á Langanesi 71, 74. 

Fagranes við Skagafjörð 468, 487. 

Fagrey á Breiðafirði 116, 636. 

Fagribær í Höfðahverfi 447. 

Fagridalr í Mýrdal 738. 

Fagridalr í Vopnafirði 72, 75. 

Fagriskógr í Þjórsárdal 865. 

falco griseus (= grávalr) 104. Sbr. 
gerofalco griseus. 

fálki, fálkar 161, 394. — fálka- 
veiöar 241. — geirfálki 15L 

Fallandastaðir í Hrútafirði 258, 
484, 736. 

falleran, at fallerast 133, 214. 

fals, falsan 213, 509, 587, 600, 
651, 853. ~ falsan bréfa 213, 
587, 600, 851-56. - falsbréf 
851-856. - falskaup 208. - 
falsvitni 753, 763. — falsleg 
tálman 711. — fals á varningi 
651-652. 

familia 144, 303. 

famulus 507. 

fang (= veiði, veiðiskapr) 442, 443. 
fang úr kú 286. 
fangelsi 234. 

far skip) 722. — íslandsfar 
722. - Islandsfarar 728, 729. 

fardagar 169, 299, 306, 314, 443, 
444, 594, 664, 746, 793, 802, 
814, 817. - föstudagr í fardög- 
um 300. 

Farensis episcopus (= Færeyja- 

biskup) 502-506, 608. 
farina (mélmatr, kornmatr) lO^r 

143, 303, 304. - triginta leste 



REGISTR. 



921 



farine mittantur ad Islandiam 
'104, 143. — talentum farine 
303-304. 
í'arniannalög Jónsbókar 18, 173, 
399, 

farvegr forn 850. 
farþegi 788. 

^asta, at fasta 29, 38-42, 128— 
129, 139, 224, 244, 272, 442, 
008, 519, 537, 542, 543, 558, 
559, 573, 594, 595, 596, 597, 
599, 600, 601, 602, 603, 605, 
606, 706, 752, 763, 793, 803, 
807, 808, 838. — fasta = langa- 
fasta 41, 458, 577, 786, — at 
fasta (karínu XL daga) við vatn 
ok brauð 38, 132, — almenn- 
ingsfasta 129. — alþýðufasta 29. 
-~ karínufasta (sbr. karína) 38. 
^ lögfasta 443. — miðfasta 
413. — vatnfasta 40, 42, 61, 
598, 600, 752, 763, 800, 824. — 
þurfasta, fasta við þurt 40, 61, 
132, 594, 598, 600, 802. - at 
fasta sexdægru 598, 605. — 
föstuafbrigði 61. — föstudagr 
(sbr. frjádagr) 29, 39, 40, 43, 
61, 129, 132, 133, 300, 378, 
403, 594, 596, 600, 601, 606, 
634, 636, 812, 844. — föstudagr 
í fardögum 300. — föstudagr 
^inn langi 634. — föstugangr 
822 (=. föstuinngangr). — föstu- 
^^ti, föstunætr 29, 39, 40, 41, 
597, 603, 605, 793, 802, 814. — 
föstunátta fasta 597, 603. — 
föstunáttaleyfi 29, 129, 803. - 
föstutíðir 444. Sbr. almennings- 
^asta, alþýðufasta, gagnfasta, 
Jólafasta, karínufasta, langa- 
fasta, lögfasta, miðfasta, níu- 
vikna fasta, þurfasta. 

fasteignir 175, 184, 187, 588, 744, 
'^^ö, 753, 791, 795, 797, 808, 
^15, 821, 822, 827, 828, 829. — 
fasteigna tíund 791, 795. 797. 

7 • 



fátækir menn 57, 126, 127, 158, 
177, 198, 199, 207-209, 230, 
300, 309, 344, 345, 346, 347, 
360, 364, 378, 393, 396, 471, 
480, 485, 495, 515, 525, 542, 
543, 554, 556, 560, 563, 567, 
599, 604, 613, 614,' 628, 631, 
639, 664, 742, 759, 779, 793, 
802, 844, 845. - fátækir frændr, 
fátæk skyldmenni 647, 648. — 
fátæk mey eðr kona 292. — fá- 
tækir ölmusumenn 746. — fjórð- 
ungr fátækra manna af tíund 
364. — flutningr fátækra manna 
198, 208. — gjafir til fátækra 
manna 845. — fátækra manna 
spítall 158. -- fátæki, fátækt 335, 
391, 393. 

Feðgar í Meðallandi 871. 

fé 161, 165, 177, 184, 186, 196, 
197, 198, 199, 204, 207, 209, 210, 
220, 221, 223, 224, 225, 230, 
233, 240, 243, 244, 270. 284- 
287, 293-298, 345, 347, 392, 
393, 416, 427, 436, 523, 524, 536, 
539, 541, 548, 554, 560, 569, 
570, 572, 602, 653-658, 660, 
665, 671, 726, 731, 735, 744. 
745, 751, 762, 806, 819, 844^ 
860. ~ at fyrirgera fé ok friöi 
224. — fé ok færi 653. — hver 
peningr fjár 223. — dautt fé, 
at byggja dautt fé (okra) 57 — 
58, 177, 199, 230, 244. — dilk- 
íé 208, 285. — dæmt fé 296. — 
eindagað fé 198, 204—205. — 
— fúlgufé 208. — gamalt fé 
(sauðfé) 434. — geldfé 284, 345 
(sbr, geldfé). — kirkjufé 196, 
204, 232, 326, 570 (sbr. kirkja). 
leigufé 293-295, 297. — laust 
fé, lausafé 296 (sbr. lausafé). — 
liggjandi fé 326. — ómagalaust 
fé 287. - ómarkað fé 287. - 
rangfeingið fé 751. — skipafé 
197, 204. — skuldlaust fé 287. 



922 



REGISTR, 



-- staðarfé 256 (sbr. staðr). — 
Sbr. vitafé. — þriöjungafé 746. 

— atlega fjár at seli 744. — 
ávöxtr fjár, sjá ávöxtr. — skjól 
fyrir fé (sauðfé) 634. — viðtaka 
viðrtaka fjár 654—655. — fjár- 
afli 532, 550, 567, 572, 639, 
808, 820, 824, 825. — fjárgjald 

156, 178, 220, 233, 285, 654, 
655, 838. - fjárbald 200, 206, 
208, 286, 294, 344. — fjárhalds- 
maðr 286, 396. — fjárhlutr 750. 

— fjárhús 664, 870. - fjárlag 
167-171. - fjárkrafa 654, 656, 
657. — fjárkröfuforsögn 656. — 
fjármaðr 247, 248. — húsrúm 
fjármanni 247, 248. — fjár- 
magn 197, 202, 349, 364. — fjár- 
missa 510. — fjármunir 750. — 
fjárpínur, fépínur 151, 240, 500, 
707, 713, 795, 821, 827, 829. — 
fjársekt, fésekt 132, 134, 150, 

157, 174, 490, 719. — fjárskaði 
161, 163, 399, 402. — fjársókn 
199, 383, 384, 654, 657. — fjár- 
styrkr 647, — fjár uppreiðsla 
331. _ fjár upptekt 419, 657. 

— fjár útlát 744. — fjárvÖxtr 
532 (sbr. ávöxtr). — fjársparn- 
aðr 508. — fjárþurðr 508. 
fégjafir 600. — féhirðir 404, 719. 

— féhirzla Noregskonungs 859. 

— félát 138. — félausir menn 
293. 295, 296, 297, 298. — fé- 
lausir menn, sem óskil gera 6— 
10. - féleysi 648. — féprettir 
157. Sbr. búfé, fénaðr, geldfé, 
sauðpeningr. 

félag 293, 295, 296, 297, 298, 333, 
344, 348, 349, 588. — * félags- 
gerð hjóna 293, 295—298, 347 
—349, 395. — helmingar (helm- 
inga, helmings) félag 344, 348, 
395. — þriðjungafélag 347, 

Felicissimuspíslarvottr(6. Aug.) 409. 

Fell í Biskupstungum 670. 



Fell í Kollafu'ði 258, 406—407. 

Fell í Mýrdal 743. 

Fell í Sléttuhlíð 459. 487. 

j 

Feilshveríi i Hornafírði 771. 772. 

Fellslækr á Langanesi 425. 

Fellsmúli á Landi 86. 

fénaðr (sbr. búfé, fé) 207, 234, 
287, 531, 627, 794, 803. — at 
blandast við fénaö 794, 803. 

ferð, för 153, 160, 219, 372, 513, 
539. 540. 557. 648. 657. 765, 
841. — ferðamenn 208, 210. — 
kaupferðir 173. — langferð 
894. — langferðamenn 764, 764. 
— leiðangrsferð 151, 157. 
pílagrímsferð 539, 841. — utan- 
för, utanferð 243, 265, 644. - 
þingför 172, 194, 195, 243, 355, 
657. Sbr. selför, sængrför. 

Ferensis, sjá Farensis. 

ferja 457. 

feria, feriæ 538, 601, 652, 703. — 
feria quarta (miðvikudagr) 601. 
feria sexta (föstudagr) 601. 

Ferjubakki í Skinnastaðaþinguni 
312. 

Ferjuhamar í Skagaíirði 301, 398. 

ferming (barna) 51, 760, 761,840. 

Feroyæ 235, 237 (sbr. Færeyjar). 

ferskepta 450, 474 (sbr. vaðmál). 

fesiar, festingar, at festa sérkonu 
26, 29, 36, 59, 202, 329, 344, 
373, 392, 399, 517, 518, 529, 
557,' 564, 573, 593, 753. 763, 764, 
803, 820, 838. — launfestar, 
launfestingar, leynilegar fest- 
ingar 278, 573, 593, 638, 791, 
795, 797, 808, 816, 821, 827, 
829. — lögleg festing 392. — 
feslarmál, festmál 244, 628. ^ 
festarvottar 344. 

festivitates 189, 

festum. festa 132. 133. 159. l''^- 
190. — summa festa 132. 
festum dupplex 132, 276, 537, 
538. — novum festum 595. 



REG] 

festum Andree apostoli 189. — 
festum Augustini episcopi 858. 

— festum Bartholomei aposloli 
747. — festum Basilii episcopi 
724, — festum Calixti papæ 467. 

— festum Gosmæ et Damiani 
martyrum 634. — festum cor- 
poris Ghristi 594, 595, 796 (sbr. 
dýridagr). — festum Demetrii 
niartyris 472. — festum Eustachii 
abhatis 835. — festum Firmini 
martyris 474, 482. — festum 
Fransisci 471, 475, 480. — fe- 
stum Georgii martyris 789. — 
festum Hallvardi martyris 503. 
847. — festum innocentium 
780, 792, 796, 809, 829. — fe- 
stum inventionis crucis 305. — 
festum Jacobi apostoli 189. — fe- 
stum sanctorum Johannis & Pauli 
martyrum 731. 732. — festum 
sanctæ Katrinæ 189. — festum 
sancti Lucæ evangelistæ 397. — 
festum Marci papæ 472, 886. — 
festum beatæ Margaretæ virgi- 
nis 714. — festum assumpcionis 
beatæ Mariæ 107. ~ festum 
Matthei 451. — festum Mauricii 
& sociorum eius 467, 476. ~ 
festum sancti Maurini abbatis 
159. — festum sancti Michaelis 
189. — festum sancti Nicolai 
189. — festum sancti Olai 189. 
~~~ festum kirkju patroni 713. 
~-~ festum Paxedis virginis 482. 
"~~ festum apostolorum heati 
I*etri & Pauli 645. - festum 
sancti Petri ad vincula 102. — 
festum reliquiarum 280, 410. ~ 
festum sanctorum septem dor- 
inientium 718. — festum Se- 
^^astiani martyris 458. — festum 
Sixti papæ 430. — festum sancti 
Suithuni 189, 190, 649. — fe- 
stum trinitatis 174. — festum Vin- 



STE. 923 

centii martyris 189,851. — festum 
sancti Vitalis martyris 266, 744. 
fet: at mæla hval fetum 778. 779. 

— XX feta tré 436. 

fides 607. 608. 609. 718. 750. 848. 

— fides catholica 607—610. — 
articuli íidei 750. 

Fífilsgerði (Fifilgerði) íEyjafirði485. 
fífl 235. 

Fíflaholt eystra í Landeyjum 688. 
Figiaco 608, 610. 

filia: filia propria 211—212. Sbr. 
dóttir, frændsemi. 

filius 140, 190, 192, 236, 237, 
323, 352, 517, 521, 545, 546, 
606, 607, 608, 609, 610, 702, 
818, 839. — filius dei 135-13?! 

— filius virginis 702. — devoti 
filii 607. — dilecti filii 606, 608, 
609, 610. — grati filii 607. 

Filippus postuli 129, 746, 802. 
Filippusdóttir : Ingigerðr. 
fíliingar norrænir 375. 
fimmdeila (hvala) 321, 486. 
fimt 59. 

fimtudagr 87, 595, 768, 852. — 

fimtudagr fyrstr í sumri sauða- 

gjaiddagi í Odda 87. 
fimtungr 69, 73, 75, 77, 91, 119, 

247, 248, 308, 312, 322, 408^ 

432. 471, 487. 620, 768. — fimt- 

ungaskipti 67, 73. 
fingrgull 329. Sbr. kirkja. 
FinnafjÖrðr í Norðr-Múlasýslu 71, 

74. — Finnafjarðará 71, 74. 
Finnastaðir í Saurhæjarhrepp í 

Eyjafirði 450. — Finnastaðir í 

Hrafnagilshrepp 452. 
Finnbjörn [Sigurðarson í Hvammi 

í Vatnsdal] 733. 
Finnbogi Jónsson lögmaðr 379. 
Finnmörk 859, 
Finnr, herra 325, 333. 
Finnr Bjarnarson Hamra-Finnsson- 

ar áNesiíSelvogi 377, 378, 863. 
Finnr Jónsson biskup í Skálholti 



924 



EEGISTR. 



125, 147, 255, 322, 328. 324, 
325, 423, 441, 511, 512, 582, 
594, 606, 612, 613, 736, 789, 
794, 830, 853. 
Finnr Magnússon prófessor 5, 
374. 

Finnr Ogmundarson, herra (d. 1343) 
646. 

Finnsdóttir: ÍÞóra. 
Finnsson: Bjarni (BjÖrn), Hannes. 
Finnsstaðir í Köldukinn 439. 
Finnsstaðir á Skagaströnd 471. 
Finnsteigr á Grenjaðarstað 431. 
Firðafylki í Noregi 859. 
FÍTminus biskup, píslarvottr hinn. 

helgi 474, 482. 
íirnaverk 604. 

Fiskilækr í Haukagilslandi í Hvít- 
ársíðu 359. 

fiskr, fiski (shr. lax, skreið, veiði) 
61, 153, 154, 442, 834, 854. — 
at róa til fiskjar, at fiskja 39, 
854. - öll fiski 475, 617. — 
fiskr geingr í teina {= í háf í 
kistu) 578. — fiskar veiddir á 
helgum dögum 495. — fjórðungr 
fiska til Ingjaldshvols 411. — 
fjórðungr vættar fiska presti í 
Húsavík 428. ~ hálf vætt fiska 
af hverjum bæ til Tungu í Stein- 
grímsfirði 408. — xvj fjórðungar 
fiska fyrir að hirða um kirkju í 
Grímsey 442. — c fiska frá Of- 
anleyti til Odda 88. — fiski- 
menn 407, 617. — fiskreki á 
Eyrarbakka 671. — fiskreki á 
Mjófatanga á Rosmhvalanesi 77. 

— fiskatollr til Flateyjarkirkju 
fyrir Flateyjardal 441. — fiska- 
tollr til Hofs á Skagastrbnd 469. 

— fiskitollr um allan Skaga til 
Hvammskirkju í Laxárdal 468 
_469. — fiskatollr til Kaldaðar- 
ness í Bjarnarfiröi 407. — fiska- 
tollr á Presthólum 426. — fiska- 
tollr á Svalbarði 426. — fiska- 



tollr um alla Sléttu 426. — 
fiskatollr á faunglabakka 444. 
~ fiskatollr á faunglabakka 
hinn minni xij álnir 444. — fisk- 
tíund, fiskatíund 153, 192. — 
fiskivatn 372. — fiskiveiðar 722. 

— fiskveiði á Arnarvatnsheiði 
479. — fiskveiðií DjúpáíFljóts- 
hverfi 778, 779. — fiskveiði í Flóa 
hvorum tveggja á Tvídægru 359, 
863. — fiskveiði í Gljúfrá í 
Mýrasýslu 578. — fiskver í 
Náttfaravíkum 431. 

Fit undir Eyjafjöllura 684. — Fitin 

ytri 688. — Fornafit (fór af um 

1635) 870. 
Fitin fyrir Breiðabólstað á Síðu 

(mjög af sér geingin orðin 1615) 

779, 780. 
Fitjá, er fellr i Víðidalsá 478. 
Fitjar í Garði á Rosmhvalanesi 

77. 

Fitjar við Hrútafjörð 484. 
Fitjaskógr fremri og nyrðri (norð- 

ari) í f jórsárdal 866, 868. 
fjaðrklæði 38, 46, 596, 600, 601 

(sbr. dúnklæði). 
Fjalafylki í Noregi 859. 
fjall: undir Fjalli á Síðu 298/ sbr- 

Kleifar. — at reka á fjall 781 ■ 

— fjallgaungur 284. — fjall* 
hagi frá Staðastað á Vatnaheiðí 
114. Sbr. fjara. 

Fjall (Syðra-Fjall) í Aðaldal 434. 

— Fjallsland 434. 

Fjall í Héraði (Öræfum) 776. - 

— Fjallsland 776. 

Fjall í Seiluhreppi í Skagafirði 
301. 

Fjalleyrar í Skötufirði við ísafjörð 
615. 

fjandinn (sbr. andskotinn, djöfuU- 
inn, óvinrinn) 216, 630, 7^0, 
762. 

fjár-, sjá fé. 

fjara, fjörur 79. — milli fjalls ok 



REGISTR. 



925 



íjöru 848. — sölvafjara 117. — 
íferð í fjöru 117, 633. - fjöru- 
gögn 116, 317, 819, 446 (sbr. 
landgögn). — fjörunytjar 119, 
261, 408, 620. — fjöruvarö- 
veizla 245. — fjörur Breiða- 
bólstaðar í Fljótshlíð 689. — 
Breiðármerkr 772—773. — Dals 
undir Eyjafjöllum 683. — Gaul- 
verjabæjar og LoptsstaÖamanna 
671. - Hofs i Öræfum 774. - 
Holts undir Eyjafjöllum 84—86, 
681. — JÖkulfells í Öræfum 
774. — Kálfafells í Fljótshverfi 

778, 779. - Kálfafells í Horna- 
firði 771. — Kirkjubæjarkiaustrs 
781. — Oddastaöar88. — Rauða- 
lækjar i Héraði 776. ~ Viðeyj- 
arklaustrs 245-248. — fern- 
•^yjar 64. — ÍÞykkvabæjar- 
klaustrs 740. — Ása fj ara hinna 
ytri (Bænhússtúfr) 740. — Borg- 
arfjara undir Eyjafjöllum 678. 

Búlandsfjara 740, 852, 855, 
856, — Bæjarfjara í Lóni 
769. — Dunskógafjara 740. ~ 
Efrieyjarfjara í Meðallandi 740. 
~^ Fossfjara í Fljótshverfi 778, 

779. ~ Grímssíaðafjara í Land- 
^yjum 88. — Hafnarnessfjara í 
■^lptaveri 740. — Herdísarvíkr- 
íjörur 124. — Hólafjara i Öræf- 
um 773. — Hraunfjara í Fljóts- 
hverfi 778, 779. — Hraunsfjara 
^ Grindavík 832. — Hvamms- 
fjara undir Eyjafjöllum 84, 681. 

Krossvíkrfjara (frá Þerney) 
64. — Maríufjara Breiðaból- 
staðar í Fljótshhð 689. ~ Salt- 
^öfðafjara í Öræfum 773. ~ 
Saurbæjarfjara í Dalasyslu 633. 

Sigluvíkrfjara í Landeyjum 
— Skúmsstaðafjara 88. — 
Synstu-Veslrholta fjara undir 
Eyjafjöllum 84, 681. - Vindás- 
fjara í Öræfum 773. - Þúfna- 

Dipl. Isl. II. 11. 



fjara í Landeyjum 88. — í*ykkva- 
bæjarfjara í Landeyjum 88. 

Fjarðarbotn í Fjörðum í Suðrþing- 
eyjarsýslu 443, 863. 

Fjarðarhorn í Hrútafirði 484. 

Fjarðarhorn í Kollafirði 258. 

fjórbýli 872. 

fjórðung, fjórðungr, fjórðungar 69. 
70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80^ 
81, 88, 91, 108-109, 116, 118, 
119, 124, 165, 168, 169, 170, 
171, 195, 245, 246, 248, 249, 
250, 261,' 287, 293, 295, 297- 
298, 306, 307, 308, 309, 310, 
311. 312, 313, 314, 315, 318, 
319, 320, 321, 325, 330, 356 
-357, 361, 364, 370, 408, 
409, 411, 426, 428, 431, 
432, 434, 436, 442, 447, 455, 
457, 465, 469, 475, 476, 478, 
479, 481, 484, 492, 616, 617, 
620, 622, 685, 687, 691, 738, 
739, 740, 768, 774, 778. 779, 
785, 792, 861, 862. — fjórðungr 
úr fé 287. — hálfr fjóröungr 
685, 739, 740. - fjórðungr, 
(fjórðungar) fiska411, 442, 469\ 

— háífr annar fjórðungr lýsis 
666. — fimm fjórðungar mörs 
672. - fjórðungrosts 88,118.195, 
577, 739, 740. - þrír fjórðungar 
vax og .V. nierkr meör reykelsi 
442. — XXX fjórðungar skyrs687. 

— fjórðungr (fjóröungar smjörs) 
195, 672, 691, 740. - iiij fjórð- 
ungar tjöru 457. — hálfr fjórð- 
ungr vax 685. — átta fjórðunga 
vætt 169, 171. — fátækra manna 
fjórðungr (af tíund) 364. — fjórð- 
ungr héraðsmanna 370. — fjórð- 
ungr þingmanna 370, 371. — 
fjórðungsgjöf 197. - fjórðungs- 
prestr 544. — fjórðungsþing 
343, 355, 371, — ^ landsfjórö- 
ungr 297. 

fjós 671. 

59 



926 



REGISTR. 



Fjós í Meðallaiidi (nú Fnjóskakot) 
739. 

Fjós, jörð Oddakirkju 86. 
fjölgeirungar 791, 795, 803, 808, 

816, 821, 829 (sbr, klæði). 
Fjöll í Norðr-íÞingeyjarsýslu 429. 
Fjöll {= Eyjafjöll): undir Fjöllum 

84, 677, 681, 683, 869. 
fjöimæli 383, 392, 417, 515, 543, 

556, 568, 566, 570, 638. 
FjÖlsvinnr prestr á Breiðá 772, 

773. 

fjörbaugsgarðr 291. 
Flaga í Húnavatnssýslu 330, 476. 
Flaga í Skaptártungu 739. 
Flagbjarnarholt á Landi 86, 696, 
699. 

Flandr (Flandern) 723. 
Flankastaðir (Flangastaðir) í Garði 

á Rosmhvalanesi 77, 79. — 

Flankstæðingar (Flamstæðingar, 

FlamstæÖingar) 77. 
Flatatunga í BlÖnduhlíð í Skaga- 

firði 462-463. 487. 857. 
flatbytna (sbr. tunna) 786. 
Flatey á Breiðafirði 118. — Flat- 

eyjarannáll 338, 595, 851, 859. 

— Flateyjarbók 251. 
Flatey fyrir Flateyjardal í fing- 

eyjarsýslu 441, 487. — Flat- 

eyjardalsheiði 447. 
flatir 866. 

Flatnefsstaðir á Vatnsnesi 481. 
Flautuker (flautaker; = Flötuker?) 

í Aðaldal 4. 
Flautafell í Þistilsfirði 433. — 

Flautafellsreki 433. 
-Fleygisklettr á Breiðafirði 116. 
Fljót það er fellr næst tungu í 

Hvítársíðu {— Norðlingafljót) 359. 
Fljót (:= Skjálfandafljót) 431. 
Fljót í Norðr-ísafjarðarsýslu 620. 
Fljót í Meðallandi 739, 781, 782, 

873, 874. - Syðri-FIjót 873. 
Fljót í Rángárþingi (:= Markar- 

fljót) 685. 



Fljót(in) i Skagafjarðarsýslu 458, 

487, 488. 
Fljótsdalshérað 75, 376. 
Fljótshhö í Rangárþingi 686, 687. 
Fljótshverfi í Skaptafellssýslu 778, 

779. 

Fljótsandr við Skjálfandaflóa [sbr. 
Ljótsandr (rangt), sbr. 

Sandr] 

434, 439, 863. - Fljótsós 439. 
Flóðholt í Meðallandi 873. 
Flóðlækr á Tvídægru 359. 
Flói(nn) í Árnessýslu 866. 
FIói hinn eystri (Eystri-FIói) ^ 

Tvídægru 359. — Vestr-FIói á 

Tvídægru 359. 
FIosi Jónsson prestr [(officialis) ^ 

Staðastað] 850. 
Flosason: fórðr. 

fluga 526, 548, 562. — fluguniaðr 
589. 

Flugumýri í Blönduhlíð í Skaga* 
firði 487. 

flúr (flórmél) 159, 161. 

flutning, flutningr (hvals) 69, '^^' 
71, 72, 73, 74, 75, 91-92, 16^' 
165, 249, 250, 306, 307, 308, 
310, 311, 312, 313, 315, 3l6, 
317, 318, 319, 320, 321, 
428, 431, 432, 484, 436, ^^^' 
443, 446, 447, 455, 481, ^86, 
487. — flutnings (flutningar) 
hvalr 69, 73. — flutningr f^- 
tækra nianna 198, 208. - í^^^^' 
ingr til skips 649. - flutningS' 
tíund 612. 

flytjandi eyrir 426, 429, 434, 4^5, 
437, 438, 440, 441, 450, 690, 
786. 

Flögur, sker á Breiðafirði 635. 
Fnjóská í Fnjóskadal í Suðrþíng- 

eyjarsýslu 439. — Fnjóskadalr 

439, 446, 789, 861. 
foca (sbr. selr) 236. ~ coria foca- 

rum 236. - dentes focatum 

236. 

focariæ 702, 704, 826 (sbr. frilla)' 



REGISTR 



927 



fóðr (sbr. eldi) 284, 377. — vetr- 
unga fóðr 7SL 874. — at fæða 
k>T 739, 740, 782. — at fæða 
lömb 739. — at fæða naut 738. 
739. — at fæða vetrunga 740, 
782. 

folald (sbr. hross) 671. 

Folafall á Álamýrum á Snæfells- 

nesi 16(1 
Fólkvarðr melbyggi 281, 282. 
fólkvopn 537, 
fons sacra 212. 

fontr 516, 518, 556, 557, 564, 565, 
756, 840. Sjá kirkja. 

íorboð (— bann), forboðaðr maðr, 
forboðan 25, 57, 152, 178, 188, 
215, 217, 224-225, 233. 328, 
364, 491, 528, 529, 532, 
539, 549, 566, 586, 588, 590, 
591, 593, 594, 753, 758, 760. - 
forboðsdómr 590. — forboðstími 
590. 

fordæða 383, 392. 
forhús kirkju 707. 

^orkaupsréttr konungs 7, 161- 
162. 

^orlagseyrir 110. 111. 112, 344. 
393. 

^öJ^ma jurandi 47. Sbr. eiðr. 

^Oí^maðr, formenn 159, 172, 184, 
i88, 252, 253, 276, 406, 415, 
501, 592, 626', 627, 629, 632, 
^^3, 705, 707, 711, 712, 713, 
^^58, 799, 813, 837, 841, 844, 
857, 858. - formenn Hóla- 
^irkju 857. — formenn kirkna, 
formenn heilagrar kirkju 172, 
^84, 252, 253, 276, 588, 589, 
^26, 627, 629, 632, 707, 711, 
"^29, 744, 857, 858. — for- 
^enn klaustra 188, 501, 705.— 
formenn kristninnar 626. - for- 
^enn landsins 496. — formaðr 
staðar 799, 813. - formanns- 
stétt 631. 



formálar 328, 329, 506, 653, 701, 

733, 861, 862. Sbr. forsögn. 
formæli 520. 797, 
forn: forn heit við Islendinga 496. 

— forn landamerki 428. — forn 
lög 496. — forn ok nýr réttr 
491. ~ fornasta sáttmálabréf 
við íslendinga (= Gamli sátt- 
máli) 498. — forn siðvenja 496. 

fórn (sbr. sacramentum) 30, 33, 
34, 35. — fórn guði færð 624. 

— fórn til biskupa 759. — frum- 
fórn 182, 585. 

forni (fornasti) Ós á Melrakkasléttu 

90 (Sbr. Ós). 
fornicatio (sbr. hórdómr) 48, 103, 

136, 142. — fornicatio simplex 

135. — fornicatio duplex 135. — 

fornicatores 702. 
forræði 177, 244, 324, 326, 415, 

707. — forræði biskups 324, 

326. — forræði (forráð) á kirkj- 

um og kirkjufjám 63. 
Forsjá í Hrunamannahrepp 664? 

865. 

forstjóri, forstjórar, forstjórnar- 
maðr 150, 151, 177, 182, 183, 
184, 213, 214, 215, 217, 269, 
584, 586, 587. — forstjóri hei- 
lagrar kirkju 215, 217, 269, 584, 
586, 587. — forstjórnarmaðr 
heilagrar kristni 347. 

Forsæti í Landeyjum 87, 690, 

forsögn, forsagnir (formulæ juri- 
dicæ) 43-49, 134-138, 506- 
510, 653-661. 

fortaksvottar 745. 

forum 145. — foruin ecclesiastic- 
um 103, 121, 149 (sbr. víðerni 
kirkjumiar). 

forustusauðr (sbr. sauðpeningr)359, 

708. 

forvaöi fyrir austan Kollavik í 
Jistilsfirði 307, 313. — forvaði 
(forvaðar) á Tjörnesi 428. 



59* 



928 



KEGISTR 



foss: at vekja upp landvættir í 

fossum 224. 
Foss í Aðaldal 437. 
Foss hjáleiga frá Breiðabólstað í 

Vestrhópi 479. 
Foss, eyðijörð í Fljótshverfi 778, 

779. — Fossfjara 778, 779. 
Foss í Noregi 721. 
Foss í Skeíilsstaðahreppi í Skaga- 

fjarðarsýslu 301, 398. 
Foss í Staðarsveit á Snæfellsnesi 

114. 

Fossá í Grýtuhakkahreppi í Suðr- 
Þingeyjarsýslu 446. — Fossárós 
(>árós«) 455. 

Fossá á Langanesi 71, 74, 310. 

Fossá á Skaga nyrðra 471. 

Fossá i f istilsfirði 70, 73. 

Fossá í Forsárdal (Þjórsárdal) 867, 

— Fossárdalr 865. 

Fossar í Skutilsfirði við ísafjÖrð699. 

Fossrófur í fjórsárdal 867^). 

Fótaskinn í Aðaldal 434. 

fótr: at fóttroða kross, krossniark 
631, 791, 795, 797, 815, 821, 828, 

framfæri. framfærsla órnaga 293, 
295, 296, 297, 298, 393, 653, 
793, 802, 814. — framfærsla 
föður og móður 293, 298. - 
framfærsla hjóna 393. 

Fransiscus hinnhelgi471, 475, 480. 

frater, fratres (sbr. bróðir, bræðr) 
352, 609, 703, 715, 747, 847. — 
frater dilectus 304. 715. - fra- 
tres minores 141, — ecclesia 
fratrum minorum 141. — fra- 
íres conventus Nidrosiensis 715. 

— fratres suífraganei 848. — 
frater venerabilis 160, 235, 236, 
323, 606, 609, 610. — Septem 
fratrum 717. — fratres ordinis 
predicatorum de Figiaco 608, 610. 



l) I »FoBS RooumK var eDn BkógT á 18. 
Öld (sbr uBjargleysiabrag* Þorflteins Magn- 
ússonai- a Hœlí, enn á liíi 1732), 



frelsi: frelsi kirkna, frelsi heilagrar 
kirkju, kirkju frelsi (frjálsi)) 
frelsi kirkju guðs 94, 150, 177; 
180, 182, 187, 188, 213, 230, 
252-255, 266, 500, 501, 585, 
586, 627, 629, 857. — frelsi 
Hólakirkju 858. — frelsi al- 
mennrar kristni 183. — frelsi 
biskupslegs sætis 501. — staðar 
frelsi 243, — frelsidómr 639. 

— frelsisbréf 148. 

frestr: at Ijá (leigja) góss sitt a 
frest 751, 762. 

Fretvogr við Mývatn 430. 

friðendi 431, 433, 451. 

friöill 297 (shr. frilla). 

friðr: ríkisins 188. - kirkja 
(kirkna) friðr 233, 752, 763. — 
friðr Hólakirkju 858. - at fyrir- 
gera fé ok friði 224. - friðkaup 
420, 834. — friðlaus 60, 220. 

Friðrikr Árnason 721, 722. 

Friðrík Danakonungr IV. 380. 

frilla, frillur, (sbr. concubinaj 
deigja, focaria) 26, 187, 192. 
193, 197, 202, 204, 344, 500. 
508, 517, 529, 530, 534, 549, 
567, 569, 570, 640, 707, 755, 
791, 795, 796, 802, 815, 820- 
821, 828. — frillulifi, frillulifu- 
aðr 26, 31, 94, 134—137, 15Ö, 
177, 187, 230, 392, 502, 51"^' 
557, 564, 567, 568, 628, 639, 
706, 797, 837. — fyrirdæmd^' 
friUuIifnaðr 628. — óleyför friU^- 
lifnaðr 628. — opinber friU^' 
lifnaðr 502, 639, 706. - at leiða 
frillu í kirkju 640. — friUubarn, 
frilluborið barn 382, 385, 7^^* 

- frillu dóttir 392. - fíi^l" 
sonr 202, 382, 392. - fnll^' 
sonr ættleiddr 202. — fi^i^^^' 
menn 36, 192, 193, 293, 295, 290- 

fritt, frítt fé, fritt góss, fríðir aurar 
64, 257, 260, 261, 344, 411,^1^' 
426, 431, 465, 485, 486, ð09, 



REGISTR. 



929 



575, 615. 616, 665. 679, 696, 
700. 

ffjádagr (sbr. föstudagr) 29, 39, 
40, 41, 129, 132, 134, 153, 223, 
278, 281, 340, 529, 566, 594, 

598, 673, 694, 793, 802, 803, 
814, 817, 834. — frjádagr rúm- 
helgr 449. — frjádagr í fardög- 
um 793, 802, 814, 817. — frjá- 
*iagr í páskaviku 803. — langi 
frjádagr 529, 566, 798. 

^róðá á Snæfellsnesi 411. 
í'róðaeingi i Norðrárdal í Mýra- 

sýslu 833. 
^róðaholt tvö (hið ytra og eystra) 

áRangárvöllum 86, 691. — Fróð- 

holt hið eystra 87, 691. 
fróðleikr: at sitja úti til fróðleiks 

599, 604. 

^rostastaðir í Skagafirði 673—675. 
— Frostastaðabréf 673-675, 
869. 

^í'ostaþingshók 348, 369. ~ Frosta- 
þingsmenn 108. 

^^osti, sjá Arnór frosti. 

^i'íi 242, 263, 349, 379, 413, 525, 
560, 646, 767, 852. — vor frú 
(sancta Maria) 525, 560 (sbr. 
María). — frú Hallbera lor- 
steinsdóttir abbadís á Reynistað 
300. — frú IngibjÖrg drottning 
263. — frú Ingibjörg Pálsdóttir 
379. — fi'ú Katrín af Laghalo 
á49. — fpú Kristína abbadxs á 
f^oynistað 767. — frú Kristín 
Ivarsdóttir 646. — frú Ragn- 
hildr 413. — frú Steinunn Óla- 
(ióttir 852. - frú furíðr 689. 

^í^umbréf Islenzk 300-302, 397— 
399, 649-650, 673—675, 726— 
727, 729—730, 743—746, 766— 
^^67, 785-787, 788-789. 835, 
856-858. 

frændi, frsendr 156, 158, 206, 
207, 209, 211. 291, 292, 293, 
295-298, 322, 328, 337, 344. 



348, 349, 418, 513, 532, 539, 
550, 572, 628, 631, 648, 660, 
760, 804, 825, 839, 841, 844. — 
frænda ráð 206-207, 209, 348, 
418. - fátækir frændr 648. Sbr. 
frændsemi. 

frændkona 292. Sbr. frændsemi. 

frændsemi 27—31, 38, 42, 48, 60, 131, 
132, 133, 150, 177, 187, 210, 211. 
219, 220, 230, 231, 291,' 328^ 
382, 517, 530, 557, 564, 570, 
590—591, 598, 602, 653, 752— 

754, 763, 791, 797, 798, 803, 
816, 820, 838. — sbr. sifjar, 
sifskapr. — faðir 46, 110—111, 
133, 148, 154, 156—158, 176, 
180, 185, 195, 196, 198, 199, 
202—203, 205—206, 215, 216, 
219, 225, 234, 235, 239, 252— 
253, 255, 266,. 267, 271, 273, 
274, 285, 293, 295, 296, 297, 
298, 326, 332, 334, 349, 354, 
372, 382, 384, 385, 386, 393, 
395, 405, 406, 413, 414, 515, 
516, 517, 518, 556, 557, 564, 
565, 574, 599, 604, 611, 614, 
625, 628, 631, 640, 659, 674, 
710, 716, 722, 734, 749, 752, 

755, 756, 757, 761, 763, 794, 
798, 803, 821, 824, 834, 837, 
839, 840, 841, 857. — líkam- 
legr faðir 46. — skilgetinn faðir 
393. — at bölva föður sínum 
599, 604. — faðerni 46, 48. — 
móðir 60, 110, 111, 133, 195, 
202-203, 214, 215, 220, 224, 
265, 285, 293, 295, 296, 297, 
298, 349, 358, 382, 384, 385, 
386, 392, 393, 395, 413, 515, 
518, 556, 557, 564, 565, 574, 
598, 599, 604, 611, 631, 647, 
674, 731, 752, 755, 756, 757, 
761, 763, 794, 798, 803, 821, 
824, 833, 838, 839, 840, 841, 
852, 854. — líkamleg móðir 47. 
— skilgetin (skilfeingin) móðir 



930 



REGISTR 



382, 384, 385. — at bölva móður 
sinni 599, 604. — at misþyrma 
móður sinni 598. — sonr 110, 
111, 148, 156, 185, 198, 199, 
202, 205—206, 220, 234, 235, 
244, 252, 255, 266, 273, 334, 
336, 393, 413, 414, 516, 517, 
556, 557, 564, 601, 624, 625, 
628, 640, 648, 653, 654, 658, 
659—661, 673, 710, 713, 715, 
733, 734, 749, 751, 757, 789, 
794, 798, 821, 824, 839, 841, 
842, 850. — skilgetinn eiginnar 
konu son 413, 414. — frillusonr, 
hórkonusonr, púiusonr 202, 382, 

383, 392. — ættleiðingarsonr 
393. — at drepa son sinn 110, 
111, 601. - feðgar 157, 766, 
767. — dóttir 60, 111, 198,199, 
205, 214, 220, 224, 379, 393, 
517, 556, 564, 598, 628, 646, 
735, 736, 746, — at misþyrma 
dóttur sinni 598. — feðgin 395. 
— kjötleg feðgin 51. — bróðir 

110, 111, 149, 156, 188, 220, 
252, 255, 271, 272, 278, 285, 
323, 354, 362, 379, 420, 514, 
517, 555, 563, 582, 613, 626, 
646, 660, 714, 715, 720, 721, 
723, 724, 725, 730, 731, 735, 
751, 756, 758, 759, 762, 835, 
849, 850. — systir 110, 111, 
188, 214, 220, 224, 258, 297, 
521, 546, 553, 558, 598, 756, 
807, 817. — at misþyrma systur 
sinni 598. — systkin 413, 517, 
841. - dótturdóttir 60, 220. — 
sonarsonr 199, 205, 393. — 
sonardóttir 60, 220. — bróður- 
sonr 110, 111. — bróðurdóttir 
220. — systrdóttir 60, 220. — 
föðurfaðir 96, 99. — föðurmóðir 
60, 220, 413. — móður móðir 
60, 220. — föðursystir 60, 
220. — móðursystir 60, 110, 

111, 220. - stjúpmóðir, föður- 



kona 235, 421. — móðir konu 
manns {— teingdamóðir) 60. — ' 
mágr 291, 332, 857. - bróður- 
kona 60. — sonarkona 60. — 
stjúpdóttir 60. — bræðrunga- 
(annar liðr) 233. — systrungr, 
systrunga (annar liör) 233, 597, 
598, 602. — systkina börn 60, 
133. — næsta bræðra (þriði 
liðr) 597. - at þriðja ok fjórða 
42. — annara bræðra, fermenn- 
ingr, fjórmennzngr, at fjórða 
manni 60, 291, 590, 597, 602, 
791, 797, 798, 816. — þriðja 
bræöra, at íimta manni 27, 36, 
602, 798. — V. kvísl á annan- 
hvorn veg 753, 763, 820. - 
föðurfrændr 376. — móðurfrændr 
383, 385. — móöurleggr (móður- 
ætt) 382, 385. — frændsemis 
sifskapr 210. — frændsemis- 
spell 94, 113, 135, 150, 1V7, 
187, 230, 231, 282, 667, 752, 
763. Sbr. affinitas, consangui- 
nitas, eiginkona, eíginmaðr. 

fugl, fuglar (sbr. fálki, falco, gás- 
haukr, haukr, geirfálki, grávaliD 
151, 442. — fuglberg í Dritvík 
425. - fuglberg í Ingólfshöfða 
776. — fuglstapi 165. — fuglver 
834. - fuglþúfa 251. — fygling 
í Grímsey 442. ■ — fyglingartolh' 
í Grímsey 442. 

Fuglberg (Krýsuvikrberg) 124. 

Fúlavik (Fuglavík) á Rosmhvala- 
nesi 77, 79. 

Fúlavík áLanganesströndum 72, V^* 

fúlga 293, 295, 296. 297, 298. - 
fúlgufé 208. 

FúUlækr á Sólheimasandi 7^-^ 
(sbr, Jökulsá). 

fullrétti 163, 294, 338, 544, 65?, 
722, 834. - fullréttiseiðr 370. 
— fullréttisorð 286. — fullréttis- 
skaði 402. — fullréttisverk 286, 
417. 



REGISTR 



931 



fullveðja 344, 356, 391. 

funes balenarum 236. 862. Sbr. 
svarðreipi. 

fures 27, 31, 33. - furtum 135. 

Furuvík á Tjörnesi 317, 319. 

fustan : fustanshöklar 117. 359, 
■^73, 636. — kantarakápa af 
fustani 117, 635. — fustanskápa 
359. Sbr, kirkja, 

^yljudalsá í Sveinungsvík við 
ÍÞistilsfjörð 90, 307, 312, 313, 

. 321, 486. , . 

^ylki 197, 542, 544, 859. - bálf- 
fylki 199. — fylkjatal í Noregi 
859. — fylkisprestr 544. 

^^ði, fæzla 179, 612, 634, 641, 
746, 800, 824. — at fæða mann 
nieð presti 634, 641, 800, 824. 
~~- fæði lærðra manna 612. — 
fseða fátækan ölmusumann 746. 
fæði vinnumanna 612. 

^^íeyjar 175, 185, 235, 236, 275, 
S26, 353, 363, 499, 510, 630, 
859, 864. — Færeyjabiskup 502 
^506. Sbr. Farensis, Ferensis. 
^eroyæ. 

^l^ðurgarðr 207, 218. 

^öðurleifö 183, 369, 491, 586. 

^^i'umunkar 715. 

íöstudagr, sjá fasta. 

G 

^^gndagr, gangdagr, gagndagar, 
gangdagar 29, 129, 418, 802. 

gangdagrinn eíni 469, 730, 
^ gagndagavika 812. 
Sagnfasta, gagnföstur, (gangföstur) 
39, 40, 42-43, 46, 118, 
^32, 133, 540, 596, 597, 598, 
601, 602, 603, 604, 605, 
606. gagnföstur meiri 42, 43, 
132, 133, - gagnföstur 
^iuni 42, 43, 46, 132, 133. 
Sbr. fasta. 
^agnheiði 403. 

eagnsjni 250 (sbr. réttsýni, sjón- 
uending). 



galdr 224, 599. 604, 750, 762, 763, 
843. — galdramenn 753, 763. — 
galdrabók á Hólum (Rauðskinna) 
424, 

GalmansstrÖnd við Steingrímsfjörð 

i Strandasýslu (Galmasströnd. 

Strönd) 116, 408. 
Galmarsvík (Galmansvík) á Akra- 

nesi 403. 
Galtaból í Langanesi, skógr 

í^ykkvabæjarklaustrs 740. 
Galtalækr á Landi 696. 
Galtardalr 832. 

Galtarholt á RangárvÖlIum 87, 
691. 

Galtarstaðir í Flóa 671. 
Galtastaðir í Hróarstungu 75. — 

Galtastaðasandr 75. 
Galii í Grýtubakkahreppi í Suðr- 

þingeyjarsýslu 446. 
Gamlanautr, skógr í Þórsmörk 85, 

681. 

Gamli sáttmáli 7, sjá sáttmáli. 
Gamli 1 Steinum undir EyjafjöU- 
um 680. 

Garöabók (= JSig. 143. 4to) 684, 
716. 

garðaleigur 153. 
Garðalækr, sjá Gerðalækr. 
Garðar á Álptanesi 246, 361—362, 
733. 

Garðar á Akranesi (Garðastaðr) 
263. 403—404. 

■ 

Garðar á Grænlandi 160. 

Garðar í Staðarsveit á Snæfells- 
nesi 164. — Garðar hinir ytri 
(yztu) 164, 850 (landamerki 
þeirra). — Garðalönd hin syðri 
164. — Garöaland hiö ytra 164. 

Gardensis, sjá Garðar á Græn- 
landi. 

Garðhverfa, teigr á Grenjaðar- 
stað 431. 

garðr, garðar 124, 165, 246, 247, 
459, 855. — löggarðr 284. — 
fyrir garði 124. — innan garða 



932 



BEGISTR. 



4:39. Sbr. utan garðs. — að hlaða 
garð 855. — garðr (= landa- 
merkjagarðr) 3. — gera garð á 
völlu 4. — halda garða, halda 
upp garði 4, 250. — garðr fyrir 
ofan akrland Sandgerðinga 77. 

— garðr hinn mikli 3. — garör 
at ósi 403. — garðr fyriraustan 
völlinn i Skinnalóni 314. — 
garðr, er geingr úr Geil í Tungu- 
sveit 373. — garðrúst, garðrúst- 
arendi 165. — garðsendi 246, 
248. — garðstaðr vestan úr 
Bangarslý 745. — garðsvellir 
(garðavellir) á Melrakkasléttu 
90. — garðtuft (gardztofth) 309. 

— gardznautn, sjá grasnautn, 

— nierkigarðr 4. Sbr. gerði, 
grjótgarðr. 

Garðr í Kelduhverfi 427—428, 488. 

— Garðsland 427. — Garðmenn, 
Garðsmenn 91. 427, 487. — Garð- 
mannareki 487. 

Garðr í Laxárdal í Suðr-Í*ingeyjar- 

sýslu 1, 3-5, 431. — Garðs- 

menn 3—4. 
Garðr í Þistilsfirði 69, 73. 
Garðsendi 124, sjá bergsendi. 
Garðsendi fyrir Flaíeyjardal í Suðr- 

f ingeyjarsýslu 91. 
Garðshorn undir Eyjafjöllum 84, 

681. 

Garðshviki í hinn vestasti (yzti) 

í Hvolhrepp 88, 691. 
Garðsreki >í Austfjörðum* 75. 
Garösreki um fislilsfjörð 69, 73. 
garðsvellir (garðavellir), sjá garðr. 
Garpsdalr i Geiradal í Barða- 

strandarsýslu 89, 118, 576— 

577. 
gás, sjá gæss. 
Gásagil i Höfðahverfi 447. 
Gásagil á Skarðsströnd, landamerki 

á Skarði 117. 
Gásahús í Holtum i Rangárþingi 

87. 



Gásatjarnir á Tvídægru 359. 

gáshaukar 151 (sbr. astures). 

gata, götur 285, 867. — sauðr 
skal anna götu á degi frá Næfr- 
holti að Odda 87. — gata í 
Búrfelli í fjórsárdal 866. — 
götur í Búrfellshálsi 866, 868. 
— gata í Lágey í Héraði (Öræf- 
um) skógarmark frá Rauðalsek 
776. — gata (landamerki) miHi 
Starness (Stafness) og Hvals- 
ness 81. — götur, sem liggj^ 
upp á (kringum) Sandfell í Þjórs- 
árdal 866. — gata hjá SkógfelU 
milli Voga og Grindavíkr 76. 
gata sú er liggr frá Vindhels- 
garði til Stapa 470. — reiðgötur 
í 5 jórsárdal 868. 

Gata, Gaulverjabæjar kirkjujÖrð 
671. 

Gatnaskógr í Langanesi 740. (Sbr. 
Götur). 

Gatnaskógr í fórsmörk 85, 681. 

gáttartré 535, 571. 

Gauksstaðir (Gauxstaðir) á Rangáv- 

völlum 87. 
Gauk(s)staðir á Rosmhvalanesi 7S. 
Gauldælafylki í Noregi 859. 
Gaulverjabær í Flóa 507, 671^ 

672. — lærðra manna spítali i 

Gaulverjabæ 507, — Gaulverjar 

671. 

gaungumenn 294. 
Gautadalr 119, sjá Götudalr. 
Gauti (Gautr) í Tólgu, lendr maðr 

Noregs konungs (d, 1289) 1^^, 

154, 240. 
Gegnishólar í Héraði (Öræfum) 

776. 

Gegnisliólatorfa (hin neðri) í fjórs- 

árdal 866, 868. 
Gegnislækr í Gegnisvík á Melrakka- 

sléttu 90, 308, 314, 320, 321, 

486. Sbr. Torflækr. 
geigr: at vinna geig barni íkoiui' 

er nýkviknað er 596-597, 603. 



REGISTR 



933 



^eil í Tungusveit 373. 

'^eilar (at Geilum nú á Giljum) 

i Mýrdal 738, 740. 

^eilar í Hvollirepp 688. 

^eir forsteinsson bóndi á Seilu í 

Skagafirði 730, 744, 766, 767, 
857. 

Geirabæir(nir) 739 = Geirlands- 

^asirnir, sjá Geirland. 
geirfálkar 151. 

Geiri at Soylu 857, sjá Geir Íov- 

steinsson. 
^eirland á Síðu 739, 781, 782. 
^eirlaugr kórsbróðir í Ösló 20—21. 
^ei(r)laugsson (Gæilaugsson) : Jón. 
^eirleifshöfði í Suðrþingeyjarsyslu 

91, 487. 

^eirmundarson: Ólafr, 'Þorbjörn. 

^eirmundarstaðir á Skarðsströnd 
117. 

^eirmundr í Eystri-Ásum í Skapt- 
ártungu 785. 

^eirmundr Þrasason hins gamla í 
Skógum 676. 

^eirólfsgnúpr á Ströndum 617. 

^eirsbrekka (nú Gilsbrekka) í Súg- 
andafirði 360, 575. 

^^irsson: Ari, Sturli. 

^eirsstaðir í Noregi 332. 

^^isladagr 418, 448, 812, 849. 

^eitabú, Munkaþverárklaustrs jörð 
[ekki nefnd í klauslrajarðabók- 
i^ni frá c. 1550 né úr því] 486. 

^^itafell á Vatnsnesi 477. 

^^itafell, hjáleiga frá Grenjaðar- 
stað 43L 433. 

^^itagii á Vatnsnesi [eyðijörð í 
■^jarnarlandi og kallast nú sam- 
^væmt sóknarlýsing 1840 Geita- 
tóptir] 480. 

^^itahóll í Hrútafirði 484. 

geitfé (algeldingr, geitr, geitsauðir, 
graðhafrar, hafrar, höðnur, kið, 
^iringar, kjarnhafrar), verðlag 
Pess 170. geitr 285, 447. - 
g^itr 1318 á Hálsi í Fnjóskadal 



439. - geitakúgildi 1318 í Núpu- 
felli 450. — geitakúgildi á Hrafna- 
gili 453. Sbr. kið. 
Geithellur í Álptafirði í Suðr-Múla- 
sýslu 768. 

Geitrey (nú Geitey) í Mývatni 430. 

Geizkusetr í Noregi 721. 

geldfé 4 284, 345, 434, 616. — 
geldfjárafrétt 247, 248. — geld- 
fjárhagi 620. — geldfjárkúgildi, 
kúgildi í geldfé 83, 445, 448, 449, 
453, 666. 771. — geldfjárrekstr 
4, 284, 679. — geldir sauðir 
114. - geldær 688, 777, 779, 
780. — ær snögg og geld 688 
Sbr. sauðpeningr. 

Geldingaholt í Gnúpverjahrepp 
397. — Geldingaholtsskógr í 
Fossárdal 865. 

Geldingaholt í Valihólmi í Skaga- 
firði 467, 488. 

Geldingalækr á Rangárvöllum 87, 
688, 692. 

Geldingavíkr í Suðr-fingeyjarsýslu 
447. 

geldingr, sjá sauðpeningr. 
Georgius píslarvottr 789. 
Georgius í Víðidalstungu 478. 
Gerðalækr (Garðalækr) í Flóa 671. 
Gerðar undir Eyjafjöllum (sbr. 

Gerðakot) 84, 681. 
gerði, at gerða, at girða 3. — gerð- 

ingar 158. Sbr. garðr. 
gerofalcones 143. 

getnaðr: at fyrirgera getnaði sín- 
um 752. — at fyrirfara getnaði 
sínum 763. — getnaðarlimr 799. 
813, 837. 

gil inn frá Höfðaskógi áfórsmörk 
85, 681. 

Gil hið syðra í Hrafnagilsþingum í 

Eyjafirði 453. 
Gil í Skagafjarðardölum 463. 
Gil í Trékyllisvík 622, 623. 
Giljá í Húnavatnssýslu 249, 251. 

— Giljá (stóra) 475. - Giljár- 



934 



HEGISTR 



menn 475, 864. — Giljárrekar 

249, 251, 727-728. 
Gillir (Gellir) á Snæfellsnesi 850. 
Gilsá í Skriðdal í Suðr-Múlasýslu 

83. 

Gilsbakki í Hvítársíðu 358—359, 
863. 

Gilsbakki í Miðdölum í Dalasýslu 

258, 736. 
Gilsfjörðr 792, 805, 814, 816, 

826, 830. 
Gilsson: Einar, Kolbeinn (sjá 5or- 

gilsson). 

gingibraað (gingibrauð) 723, 725. 

giptingar (sbr. brúðkaup) 173, 207, 
209, 348, 349, 533, 752, 753, 
763, 764, 798, 804, 812, 820, 
840. — at giptast á laun 207, 
208, 209. — giptingarmenn 285, 
392, 837. 

girnd : konum leysir girnd 598, 
604. 

girofalcones (sbr, grafalcones, geir- 

fálkar, gerofalcones) 104. 
Gíslason: Arni, Bárðr, Eiríkr, Há- 

kon, Páll, Stephán. 
Gíslavatn í Mýrasýslu 359. 
Gísli Bjarnason, Arnasonar lög- 

manns, kirkjuprestr í Skálholti 

og síðast prestr á Melum (d. 

1771) 123. 
Gísli ísleifsson, Einarssonar (Ein- 

ars), prestr i Kálfholti 194, 641. 
GísIiHákonarson, lögmaör iBræðra- 

tungu (d. 1648) 6, 270, 380, 415, 

869. 

Gísli Jónsson biskup í Skálholti 
(d. 1587) 865, 869. — bréfabók 
hans 865. 869. — Gíslamáldagi 
676. 

Gizki, ey fyrir Sunnmæri í Noregi 

254, 278. 
Gizur Bjarnarson galli í Víðidals- 

tungu 306, 317. 
Gizur (Hafrbjarnarson) í Nesi við 

Seltjörn 80. 



Gizur f orvaldsson jarl 195. 

Gizurarson: Jón, Magnús. 

gjá í Leirhafnargnúpi 322, 487. 

gjá í Rauðagnúpi á Melrekkasléttu 
308, 311, 313, 315, 320, 322, 
(Hvalgjá), 426 (gjá), 432. 

gjafir : gjafir til heilagrar kirkju 
54, 150, 183, 189, 241,262,845. 
~ íil klaustra 186. 300—302, 
(sbr. klaustr). — með líkum 
440. — fégjafir 600. — fjórð- 
ungsgjöf 197. — heygjafir 208, 
210. — löggjafir 197, 202. — 
matgjafir 59, 139, 207,800,801, 
824. — sálugjafir 183, 197, 202, 
209, 586. — tilgjöf 287, 348. — 
gjaftollr 355, 863. 

Gjafvaldr á Spákonufelli 470. 

gjald, gjöld 209, 338, 416, 421, 
614, 660, 838—839. — full gjöld 
838—839. - inngjöld 858. — 
níöingsgjöld 416. — sýslugjöld 
765. — gjalddagi 205, 284. — 
gjaldeyrir 235. 

Gjár í fjórsárdal (sbr. Gjáskógr) 
867. 

Gjáskógr í Þjórsárdal 866, 868. 
Gjögr á Reykjanesi í Strandasýslu 
408. 

gjörningar (sbr. galdr) 224, 843. 
Gjörvidalsá á LangadalsstrÖnd við 

ísafjörð 620. 
Glaurnbær (Glombær) i Skagafirði 

(sbr. Vellir í Hólmi) 466, 488- 
Glaumbæjar-Rafn, sjá Hrafn Jóns- 

son 644, 

Glennrarfoss í Norðrárdal í Mýra- 

sýslu 359. 
Gljúfrá í Mýrasýslu 578—579. — 

Gljúfrárjörö 578. 
Gljúfrá (Gljúfrsá) í Vopnafirði 

72, 75. 

gloria in excelsis (deo) 537, 841- 
Glúmr í Grindavík faðir Teits 362. 
glysmangari. glysmangara kraní 
333. 



REGISTR 



935 



Glæðir gullháls 282. 

g^ir 186, 187, 213, 217, 218, 
220, 222, 254, 256, 500, 527, 
549, 562, 569, 572, 583, 590, 
592, 600, 639, 707, 752, 754, 
V64, 805. Sbr. stórglæpir. 

Glæsibær í Eyjafirði 454, 488. 

^níparhús í Náttfaravíkum 92. 

^í^ípr í Vopnafirði 72, 75. — 
Crnípsland eð syðra 72, 75. Sbr. 
Gnýpr. 

^nollr (NoHr) í Höfðahverfi 447. 
^iinpar (at Gnúpum) undir Eyja- 

íjöllum {= Núpakot = f orvalds- 

eyri) 680. 

^núpdælagata á Tvídægru 359. 
g^úpr í Axarfirði (= Axargnúpr) 

309, 310, 313, 314, 432. 
S^úpr fyrir innan Sjálfkvíar milli 

Hólms og Gufuskála á Rosm- 

^valanesi 76. 
Gnúpr í Dýrafirði 787. 
^^úpr undir Eyjafjöllum 682. 
^^úpr í Eystrahrepp (Stóri-Núpr) 

662-663. 
*^^úpr í Miðfirði 483, 488. 
^"íipr viö Skálavík 576, 864. 
^íí^psvellir í Aðaldal 4. 
^núpverjahreppr í Árnessýslu (= 

Eystrihreppr) 396, 662, 869. 
^^ÍPr á Skarðsströnd í Dalasýslu 

635, 636. Sbr. Gnúpr. 
Gocia 610. 

^oödalir (Guðdalir) í Skagafjarðar- 

^ölum 464, 465, 488. 
^oöofridus Andegavensis (Vindo- 

cínensis, frá Vendome), sjá Got- 

í'reðr frá Angers. 
^öíTridus Andegavensis, sjá Gotfreðr 

frá Angers. 
^^lf- at sitja á gólfi, taka mat af 

^eólfi 600. 
^^^s, góz 188, 193, 196, 204, 208, 

^^0, 232, 255. 270, 277, 826, 

l^^, 332, 335, 344, 354, 382, 

'^Sö, 394, 420, 421, 490, 501, 



509, 519, 523, 528, 531, 545, 
547, 554, 558, 559, 565, 566, 
570, 571, 583, 588, 589, 590, 
612, 626, 627, 628, 629, 631, 
640, 648, 649, 650, 705, 706, 
712, 722, 724, 725, 726, 731, 
751, 753, 762, 763, 788, 791, 
797, 801, 805, 817, 818, 824, 
825, 827, 831, 834, 844, 846. — 
at Ijá (leigja) góss sitt á frest 
751, 7íi2. — arfsalsmanna góss 
612. — biskups góss 347, 631. 

— at búta góss 509. — fast 
góss 418, 421, 509, 631, 753. 

— frítt góss 418, 509. — góss 
heilagrar kirkju, góss kirkjunnar, 
góss kirkna 188, 230, 232, 326, 
327, 347, 490, 552, 588, 627, 
628, 629, 633, 640, 725, 726. — 
góss, sem maðr aflar af kirkj- 
unni 628, 631, 706, 791, 797, 
815, 817, 825, 827. — góss 
klaustrs 188. — góss klerka, 
góss kirkjulegra persóna 626, 
627. — góss heilagrar kristní 
583. — laust góss (lausagóss) 
382, 385, 418, 421, 509, 563, 
753, 791, 795, 802, 808, 816, 
822, 827, 829. — góss, sem 
fylgir líki 528, 566. — góss 
óbótamanna 420. — óheimilt 
góss, rangfeingið góss 523, 547, 
554, 559, 565, 762, 818. — páfa- 
góss 612. — góss staðarins í 
Skálholti 509. — upptækt góss 
788. — veraldlegt góss 589. 

Gotar, Gota konungr 510, 644, 

646, 647, 649, 651, 673, 701, 

719, 721, 722, 727. 
Gotfreðr frá Angers 217, 862. 
Gottskálk Oddsson prestr (í Vopna- 

firði 1618) 318. 
Gottskálksannáll 511, 595, 789, 

851, 852. 
graðall 863. Sjá kirkja. 
graðungr, sjá nautpeningr. 



grafalcones 104, Sbr. girofalcones. 
Grafarskógr í í*jórsárdal 866. 
grámunkar 715. Sbr. Cistercienses. 
granni, grannar (nágrannar) 284, 

345, 393, 422. 
Gráfuglsbók (Grágás) 370. 
Grágás 11, 168, 290, 291, 293, 

294, 370. 
GrapstjÖrn (Grafsijörn) í f istilsfirði 

70, 73. 

gras, grös 774. 854. — grashólmi 
871. — graslönd slélt 854. — 
grasnautn (»gardznautn«)85, 246, 
248, 261, 321, 361,486. — gras- 
nautnargæði 620. — grasnautnar- 
reki 79 (sbr. reki). 

Graslaugshólmr í Laxá í Laxárdal 
í Suðr-Þingeyjarsýslu 431. 

Gráthólmi í Svartá í Tungusveit 
373. 

grávalir 151. 

grefar (= grafar) 447. 

Gregorius páfi hinn L (Gregorius 
magnus 492-496) 41, 166, 538. 
— Gregoriusmessa 278, 378, 397, 
709, 834. — Gregoriusmessu- 
dagr 510. 

Gregorius páfi hinn VIL (1073 — 
1085) 53. 

Gregorius páfi hinn X. (1271 — 
1276) 100, 107, 120-122, 184. 

Gregoríus Pálsson 79. 

Gregoríusson: Andrés. 

Greneladiensis episcopus 608, 611. 
Sbr, Grsenland. 

Grenavík (nú Greuivík) í Grímsey 
486. 

Grenhamar í Tungusveit í Skaga- 
firði 373. 

Grenjaðarstaðir, {Grenjaðarstaðr, 
Grennaðarstaðir) í Suðr-Þing- 
eyjarsýslu 2, 4, 305, 312, 431— 
434, 437, 858. 

grið 47, 271, 272, 659. — Krists 
grið ok sancte Mavie. Ólafs kon- 
ungs, f orláks bisksups ok allra 



guðsheilagra okanragóðramaniia 

48. — griðaforsagnir 48, 659. — 

griðamál 659. — griðbítr, griðbíts- 

nafn 48. - griðníðingr 225, 659. 

— griðsetning 271, 272, — jóla- 

grið 271. 
griðungr 286. Sbr. nautpeningr. 
Grímr Hólmsteinsson prestr í Holti 

undir Eyjafjöllum (d. 1298) 84, 

85, 166-167, 267. 
Grímr Jónsson bóndi í Holti undir 

Eyjafjöllum (um 1200) 84, 85. 
Grímr Magnússon, bryta Gísla- 

sonar, sýslumaðr í Árnessýslu 

774. 

Grímr prestr á DraflastÖðum 441. 
Grímr Skiituson, ábóti í Hólmi í 

Niðarósi og síðar biskup í Skál- 

holti [(Skútu-Grímr, Skurð-Grímr) 

d. 1321] 494—495, 502—506. 
Grímr Thomsen, dr. philos. á Bessa- 

stöðum 684, 716. 
Grímr ThorkeKn leyndarskjala- 

vörðr (d. 1829) 1, 53-58, 125- 

127, 212, 216, 218, 219, 220- 

221, 225, 227, 229, 233. 
Grímr forsteinsson, lögmaör {^' 

1350) 716-717, 831—832. 
Grímsdóttir: Gunnhildr, Halla. 
Grímsey fyrir norðan land 405; 

423, 441—443, 486, 488. 
Grímsson: Ásmundr, Björn, Einai'? 

Hólmsteinn, Magims, Sigurðr, 

Steinn, forgeir, Þorvarðr. 
GrímstaÖir i Landeyjum 87, 88. 

Grímstaöafjara 88. 
Grímstaöir í Meðallandi 739, 855. 
Grímstungur í Vatnsdal í Húna- 

vatnsþingi 476—477, 488. 
Grind á Galma(n)strönd viö Stein- 

grímsfjörö 258, 408, 736. 
Grindavík í Gullbringusýslu 67, 75, 

76, 245-248, 361—362, 83L 
grip 188, 801, 824, 831. 
gripr, gripir 326. — a^^^^ 

aurar gripa 440. — hundraðs- 



REGISTR. 



937 



gripr 480. — sæmilegir gripir 
425-426, 430, 635. 

Grísahvoll (nú Gríshóll) í Helga- 
fellssveit 116. 

gnsei (grávalir) 143. 

grisir 287. Sbr. svín. 

grjón 652. — hrísgrjón 652. 

^rjótá í Fljótshlíð 88. 

^rjótá í Gnúpasveit í Norðr-þing- 
eyjarsyslu 322, 487. 

^^i'jótá í Hrútafirði 484. 

^rjóteyri í Andakíl 402-403. 

^rjóteyri, hóll við Kúðafljót 854. 

grjótgarðr í Eystri-(Vellan)Kötlu 
á Melrakkasléttu 308, 311, 312, 
313, 314, 315, 320, 322, 486. — 
grjótgarðr í Galmarsvík 403. — 
Grjóígarör í Skinnalóni 314. Sbr. 
garör. 

^^í'jótleiti í ísafjaröarsýslu 620. 

'^i'jótnes á Melrakkasléttu 308, 
311. 315, 486, 487. — Grjótnes- 
i'eki 308, 311, 427, 432. 

grjótsTniðir 157. 

Sfjótvaröa (sbr. varða) 486. 745. 
S^óf (gröf) en litla í Steingríms- 

firði 408. 
^^onlandia 236. Sbr. Greneladi- 

ensis, Groslandia, Grænland. 
^ronvinasókn í Noregi 350. 
^'^oslandia í= Gronlandia) 237. 
^^^nd í Eyjafirði 304, 305, 314, 

^52-453, 488, 863. — Grundar- 

^ignir 379—380. 
^rnnd í Höföahverfi 446, 447, — 

^i'undarmenn 446, 864. 

^rund (= Yzta-Grund) í Skagafirði 
745. 

^•^^nd í Svarfaðardal 457. 
^i^und í Vestrhópi 479. 
X'^'^di príor í Ósló 336. 



^runn 



avötn á Tvídægru 359. 



S^unsemd 706, 820. - grunsemd- 
^^menn 137. _ grimsemdar- 
^nn^ '^^^' "~ grunsemdarstund 



Grýta í Eyjafirði 485. 

Grytubakki í HÖfðahverfi 445—446, 
447, 488, 789. 

Grænabrekka á Skaga nyrðra 250. 

Grændland 859, sjá Grænland. 

Grænhóll á Eyrarbakka 75. 

Grænland 160, 235, 236, 326, 845 
(sbr. Greneladiensis, Gronlandia, 
Groslandia, Grændland). — ec- 
clesia cathedralis in Grænlande 
845. 

grænt, grænn litr 532, 550, 804. 
GrÖf í Broddaneshreppi í Stranda- 

sýslu 119. 
Gröf undir EyjafjöIIum 870. 
GrÖf, eyðijörö í .Grímstungnaþing- 

um í Vatnsdal 476, 
Gröf í Hrunamannahrepp 664. — 

Grafarkirkja 664. — Grafarþing 

664. 

Gröf á Landi Ösgröf nú) 696. 

Gröf á Rangárvöllum 87. 

Gröf í Skagafiröi 301, 398. — 

Grafir tvær 301, 398. — Gröf 

hin syðri 301, 398. — Gröf hin 

ytri 301, 398. 
Gröf í Skaptártungu 739. 
GrÖf í Staðarsveit á Snæfellsnesi 

114. 

gröptr (gröptr andaðra manna) 
37, 59, 188, 225, 277, 528, 530, 
566, 628, 631, 641, 707, 749, 
758, 760, 799, 812, 813, 841. - 
löghelgr gröptr 365, 802. — 
gröptr pílagríma og útlenzkra 
manna 530. — gröptr at Ámúla- 
stöðum 685, — gröptr til Arbæjar 
í Holtum 698, — gröptr lofaðr 
á Bergstöðum 473. — gröptr í 
BjarnarhÖfn af öllum bæjum 
fyrir utaii Hraun (Berserkja- 
hraun) 257. — einginn gröptr á 
Breiðabólstað í Vatnsdal 478.— 
gröptr tannlausra barna og fá- 
tækra manna á Dyrhólmum 
742. — gröptr á Eyri í Bitru 



938 



REGISTR 



milli Borgarháls og Ennishöfða 
409, — gröptr í Garpsdal 118. 

— gröptr til Helgafells fráHrís- 
um 672. — gröptr á Hóluni í 
Eyjaíirði 451. — gröptr lil Hruna 
664. — gröptr í Krossholti 113. 

— eingimi gröptr á Mársstööum 
476. — gröptr til Otradals milli 
Galtar og Langaness 576. — 
gröptr á Saxahvoli 115. — gröpír 
í Skál 783. - gröptr til (ytri) 
Sólheima af öllum bæjum fyrir 
utan Brandslæk 743. — gröptr í 
Steinsholti 397. — gröptr á Stór- 
ólfshvoli 689, — gröptr á Sæhóli 
miHi fúfu og Rafnaskálargnúps 
360. — gröptr í Sælingsdals- 
tungu 683. — gröptr í ferney 
64. — gröptr úr Öxnafelli til 
Möðruvalla 450. — heimamanna 
grÖptr á Setbergi 259. — heima- 
manna gröptr og harna áBúrfelli 
63. — heimamanna gröptr og fá- 
tækra manna á Nesi 1 Selvogi 
378. — á Sæbóli 360. ~ grapt- 
ardagr 760. — graptarkirkja 
277, 630, 791. - graptarkirkja 
á Hjaltahakka 475. - í Vest- 
mannaeyjum 66. — garðr um 
graptarkirkju 791. — graptar- 
staðr 52, 811. •— kirkjugröptr 
365, 802. — græfr at kirkju, 
kírkjugræfr, sjá kirkja. 

guð, guð almáttugr, guð allsvald- 
andi, allsvaldugr guö, guð drott- 
inn, guð faðir, einn sannr guð, 
guð sjálfr, voldugr guð 48, 63, 
83, 117, 118, 131, 148, 149, 
151, 152, 154, 155, 156, 156, 
158-159, 164, 171—173, 175, 
176-180, 182-184, 188, 191, 
193—196, 204, 206, 208, 210— 
211, 213, 215, 216, 217, 220, 
224, 225, 227, 232, 233, 238, 
240, 242, 244, 252, 253, 255, 
256, 257, 258, 259, 263-264, 



266, 267, 269, 271, 273, 275, 
278, 281, 282, 283, 293, 295, 
296, 324, 325, 326, 328, 329, 
330, 332, 335, 336, 337, 339, 
341, 343, 346, 348, 351, 357, 
358, 362-365, 368, 370, 371, 
372, 381, 384, 386, 387, 890- 
392, 394, 395, 396, 400, 405, 
407, 408, 409, 410, 413, 414, 
417, 418, 420, 422, 434, 442, 
444, 451, 456, 457, 467, 476, 
480, 483, 491, 496, 497, 499, 
508—510, 514, 521—523, 524, 
525, 527, 528, 538, 546, 548, 
549. 551, 554, 555. 557, 559, 
560, 563-565, 570, 573, 574, 
575, 576, 582, 583, 585, 586, 
591, 599, 604, 613, 624, 625, 
633, 640, 642, 644, 645, 648- 
652, 654, 655, 656, 657, 658, 
659, 660, 672, 673-675, 699, 
700, 701, 709, 710, 712, 7U, 
717, 719, 728, 730—735, 744, 
746, 747, 749, 752, 756- 
762, 765—767, 788, 790-798, 
801—803, 806-809, 811, 814- 
824, 826—831, 833-835, 836- 
844, 845, 847, 848, 852, 857, 
859, 863. — altari guðs 842, 
843. — guðs ást 156. — guðs 
auglit 232. — bann guðs 84-». 

— guðs blezan 761, 836, 843- 

- blóð guðs 842. — guðs boðorð 
173, 599, 604, 837, 840. - guðs 
brúðr heilög kirkja 225. - dómv 
guðs 844, — guðs eign 53, 
179. — guðs embætti 442, ö9l, 
758. — einglar guðs 842. 
fórn guði færð 624. — geynisla 
guðs 724, 725, 731, 732, 747.- 
guð gramr 43—45, 47, 264, 267, 
658. - guðs gremi 48. - gög^ 
guði vígð 528, 549, 551, 563. 
guðs hátíðir 391, 793. — ^eiðr 
allsvoldugs guðs 833. — g^^.^ 
heiðr og æra 760. — guðs hei- 



REGSTR. 



939 



lagir menn 48, 509, 525, 548, 
554, 560, 583, 585, 586, 659, 
807, 833. — heyrn guðs 328, — 
guðs hjálp 329, 844. — hjálpi 
þér svo guð sem þú satt segir 
658. — guðlig hjörð625, 630.— 
hold guðs (sbr. guðs líkami) 842. 

guð hollr 43—45, 47, 264, 
267, 510, 658, 659. — guð- 
hræðsla 839. — guðs hús 625. — 
guðs hylli 659. — guðs drolt- 
ins hylli 329. — guðs höll hei- 
lög kirkja 55. — guðs kristni 
213, 215, 710. — guðs kveðja 
156, 159, 172, 195, 196, 240, 
271, 273, 278, 281, 282, 283, 
324, 330, 332, 337, 339, 341, 
348, 351, 357, 363, 368, 381. 
390, 400, 413, 582, 613, 644, 
650, 652, 675, 717, 720, 722, 
723, 726, 730—735, 765—767, 
833, 836, 845, 848, 852, 857. - 
guðlastan 599, 604. — guðleys- 
ÍQgi 606. — guðs líkami, líkami 
■vors herra (sbr. corpus domini) 
39, 42, 46, 52, 61, 127, 183, 
224, 256, 365, 538, 586, 757, 
"758, 791—793, 794, 795, 796, 
797, 798, 801, 802, 803, 808, 
809, 811, 814-817, 820-823, 
826-831, 842-844. — guðslög 
44, 54, 57, 151, 154, 176, 177, 
180, 182, 183, 193, 204, 206, 
208, 210-211, 213, 217, 233, 
238, 244, 253, 264, 328, 329, 
Ö17, 623, 534, 557, 559, 564, 
öVO, 573, 585, 586, 752, 760, 
803, 838. — guðs lög og lands- 
% 1. — guðs miskunn 149, 156, 
158, 171, 175, 180, 185, 186, 
204, 240, 273, 275, 278, 289, 
293, 295, 296, 324, 326, 328, 
329, 336, 337, 339, 343, 346, 
348, 362-364, 371, 372, 381, 
^84, 386, 387, 390, 395, 400, 
^05, 413, 414, 417, 418, 422, 



499, 508, 510, 514, 517, 555, 
582, 583, 613, 624, 625, 644, 
645, 648, 649, 651, 673, 705, 
709, 714, 719, 720—723, 727, 
731, 732, 734, 735, 765, 787, 
822, 832, 834-836, 839, 845, 852, 
859. — guð signaða móðir 731. 
787, 833. - guðs náð 514, 555, 
563, 701, 719, 746, 765, 788, 
790, 796, 815, 833, 836, 837, 
841, 844, 847, 857. - guðs nafn 
325, 328, 329, 336, 648, 674, 
675, 719, 728, 744, 749, 760. — 
guðs orð 176, 842. — guðleg 
orð 842. — guðs pína 841. — 
guðs reiði 325. — guðs réttr 
45, 177, 213, 244, 255, 857. — 
guðs skepna 757, 794, 798, 821, 
824. — guðs skipan 211. — 
guðspjall 26, 31, 35. — guðs 
sonr 842. — guðs eingetinn sonr 
336, 648. ■ — einkasonr guðs 
föður 749. — guðs synir 216. — 
guðlig tign 255. — varzla við 
guð 640, 756. — guðs vegr 583. 

— guðs vili 365. — guðs vingan 
659. — guðs vinr 156, 158, 240, 
278, 281, 282, 283, 343, 381, 
644, 732, 836, 842. — guðs vitni 
654, 655, 657, 660. — guös(guð- 
leg) þjónusta 175, 185, 193, 
195, 494, 527, 562, 565, 583. 
639, 750, 762, 819, 837, 839, 

— guðsþjónustumenn 256, 844. 

— þjónn þjóna guðs 254. — 
guðs þolinmæði 709. — guðs öl- 
musa 335, 336. 

Guðbrandr maðr Bóthildar 332. 
Guðbrandr sonr Sigríðar Sveins- 

dóttur 673. 
Guðbrandr Jónsson prófastr í 

Vatnsfirði 16, 95, 127, 292, 632. 
Guðbrandr forláksson biskup á 

Hólum 95—98, 305, 310, 318, 

411, 412. 
Guðbrandsdalir í Noregi 859. 



940 



REGISTR 



Guðdalir, sjá Goðdalir. 

guðdóttir, sjá guðsifi. 

guðfaðir, sjá guðsiíi. 

Guðfinna Maguúsdóttir húsfreyja i 

efstu Mörk 684. 
Guðin í Noregi 414. 
Guðlaugr bóndi í Ásbjarnarnesi í 

Hiinavatnssýslu 376. 
GuÖlaugr Oddsson, ef iil vill bróðir 

Hrafns, 621, 622, 623, 864. 
Guðlaugshöfði í Strandasýslu 409. 
Guðlaugsvikr 409. 
Guðlaugsson: Pétr. 
Guðleiksson: Pétr. 
guðmóðir, sjá guðsiíi. 
Guðmundareyjar á Breiðafirði 116. 
Guðmundarlón á Langanesi 306, 

310 (sbr. Lón). 
Guðmundarson : Amundi, Böðvar, 

Guðmundr, Hjalti, Sigurðr, f órðr, 

Ogmundr, Orn. 
Guðmundarstaðir i Eyjafirði 450. 
GuÖmundarstaðir í Kinn 486. 
Guðmundarstaðir íLjósavatnshrepp 

649—650, 
Guðmundr ábóti á fingeyrum 

376, 579-581, 642-644, 727 

— 728. 

r 

Guðmundr Arnason prestr 850. 
Guðmundr Bjarna(r)son bróðir á 

Helgafelli 849. 
Guðmundr bóndi á Grýtubakka 

447. 

Guðmundr Eiríksson 2. 
Guömundr Eyjólfsson 431, 433. 
GuÖmundr á Gnýp á Skarðsströnd 
635. 

Guðmundr Guðmundsson (í Skál- 

holti 1620) 68. 
Guðmundr Haldórsson 295. 
Guðmundr Hallsson prestr 265. 
Guðmundr Illugason, prófasts Guð- 

mundssonar, í Kristnesi 7, 162, 

293. 

Guðmundr Jónsson (í Skálholti) 
867. 



Guðmundr prestr nyrðra 674. 675. 
Guðmuudr Sigurðarson lögmaðr 

373, 376, 454, 641—642, 726, 

727. 

Guðmundr skáld (d. 1330)617, 621, 

622, 623. 
Guðmundr Vest Jassonsson 577, 

578. 

Guðmundr <\x írándarholti 662. 
GuÖni prestr í Hvammi í Vatns- 

dal 476. (Sbr. Guönm húsfreyja 

í Hvammi). 
Guðnýjarstaðir í Helgafellssveit 

257. 

Guðríkr á HelgastÖðum 5. 

Guðríksson: Bergr. 

Guðrún húsfreyja í Hvammi ^ 

VatnsdaI476 (sbr. Guðni prestr). 
Guðrún kona Úlfs 413. 
Guðrún Hamra-Finnsdóttir 863. 
Guðrún köjukona 375—376. 
Guðrún ÍÞorsteinsdóttir, Haldórs- 

sonar, frú 249—250. 
Guðrúnarstaðir í Eyjafirði 450. 
guðsifi, guösifjar 48—49, 49—51, 

60, 233, 244, 611, 754, 755, 

756, 761, 813, 839, 840. - guð- 

sifjaspeli 94. — guödóttir 233. 

— guðfaðir 756. - guðmóðir 

233. . 

guðspjöll, heilög guðspjöll 26, 31f 
35, 155, 216, 624, 842. — guð- 
spjall Jóns postula 624, — Lúkas 
guðspjall 216. Sbr. guð. 

guövefr: altarisklæði með guðvef 
66, 84, 259, 463. — handlín úr 
guðvef 463. — guðvefjarhöklar 
83, 116, 259, 359,427, 457, 463. 
kantarakápa með guðvef 359, 
463. Sbr. kirkja. 

guerra: guerræ tempus 104, 144. 

Gufuskálar í Neshrepp undir Jökli 
114, 116, 411. 

Gufuskálar á Rosmhvalanesi 77. 

Gulaþing 372, 504. — lögrétta á 
Gulaþingi 504. — lögréttumenn 



REGISTR. 



941 



á Gulaþingi 504. — Gulaþings- 
lög 371, 406. — Gulaþingsmenn 
108. ~ Gulaþingslögmaðr 372, 
406. 414. 646, 649, 721. 
gull 57, 168, 235, 236, 532, 550, 
804. — eyrir gulls þess, er 
stenzt elding fyrir sextigi aura 
168. — gullhlöð 464, 484. — 
gullkaleikar 114, 116, 403, 781. 
— fingrgull 329, 452. — gull- 
smiðr 701. — huslker með silfr 
gylt vel 681. — alguldr kalecr 
259, — algyltr kaleikr, er vegr 
.ix. aura 84. — gyltir kaleikar 
403, 677, 694, 777, 779, 780. - 
V. kaleikar gyldir 737, 781. — 
gyltr kaleikr virtr á .iiij. hund- 
ruð 775. — .ij. silfrkaleikar 
gyltir 116. — silfrkaleikr gyltr 
ok vegr. xij. aura 463. — gyltr 
kross 668, — gyltr kross með 
stalli basiliskum 691. — róðu- 
kross gyltr 403, 472. — gyld 
Maríuskript 117, 665. — gylt 
skrín 403. — tabulum eneum de- 
auratum 679. Sbr. aurum, 
kirkja. 

Gullastaðir í Hvini í Noregi 280, 
281. 

Gulltings 311, 863 {= Saltnes?}. 
Gunnar á Borgum 281, 282. 
^unnar á Hrísum 413. 
^unnar Hauksson bóndi á Ingj- 

aldshvoli 410. 
Gunnar í Hólum í Eyjafirði 451. 
Grunnar ráðsveinn (rásveinn) 490, 

497, 646, 647. 
Gunnar úlfaldi 281, 282. 
Gunnarsdóttir: IngibjÖrg. 
Gunnarsholt á Rangárvöllum 692. 
^unnarsson : Hallr, Haukr, Sigurðr, 

Stephán. 

Gunnarsstaðir í þistilfirði 69, 73, 
306, 307. — Gunnarstaðareki 306. 

*^unnhildr kona Arnhjarnar guU- 
smiðs 701. 

IJipl. líl. II. B. 



Gunnhildr Grímsdóttir 250. 
Gunnlaugr Oddason í Suðr-Múla- 

sýslu 851, 856. 
Gunnlaugr Stephánsson áhóta að 

Munkaþverá 789. 
Gunnlaugr Þorsteinsson prestr í 

Vallholti (d. 1678) 248, 727. 
Gunnlaugsson : Hannes, Páll, Ste- 

phán. 

Gunnólfsvík á Langanesi 71, 74. 
Gunnsteinn (í rekaskrá Munka- 

þverárklaustrs) 89, 92, 861. 
Gunnsteinn á þverá í Fnjóskadal 

90. 

Gunnsteinn Hallsson í Garpsdal 

89. 90. 861. 
Gunnsteinn þórðarson á Ljósavatni 

(um 1060) 90. 
Gunnsteinn Þórisson á Einars- 

stöðum 861. 
Gunnsteinsson: Hallr, Vigfús, Þor- 

gils. 

Gunnsteinsstaðir í Langadal í 
Húnavatnssýslu 485, 488, 728. 

Guttormr Gyöuson 159, 

Guttormr lögmaðr 413. 

Guttormshagi í Holtum 87, 88, 691. 

Guttormsson: Bjarni, 

Gyðuson: Guttormr. 

GýgjarhóII í Biskupstungum 667. 

Gýgjarhorn í Axarfirði 309, 310, 
313, 314, 432. 

gymbra kúgildi 448 — lambgymbra- 
beit 740. Sbr. kúgildi. 

Gyrðr Ivarsson biskup í Skálholti 
(d. 1360) 12, 127, 291, 323, 407, 
634. 637, 676, 678, 683, 685, 
686, 687, 696, 697, 777, 784, 
793, 795, 808—810, 814, 830, 
833. 847. 

Gyríðr Jónsdóttir 397. 

Gýstaðir á Vatnsnesi 479 (í Jóns 
máldaga og Pétrsmáldaga Gný- 
staðir, og svo er nú; mun því 
misritað í Auðunarbók). 

gæss, gess (gæsir): x gess geldar 

60 



942 



REGISTR 



í Borg undir Eyjafjöllum (1332) 
678. — kúgildi í gásum (1343) 
á Rauðalæk 776. — iiij gæsir á 
fykkvabæjarklaustri (1340) 738. 
gæði 480, 620, 635, 637, 714, 774. 

— gæði öll 118. — skip hlaðin 
gæðum 335, 497. Sbr. gögn. 

gögn 202, 230, 309, 314, 316, 317, 
319, 321, 394, 427, 431, 432, 
486, 714, 727, 728, 760, 835. — 
gögn guði vígð 528, 549, 551, 
563. — gÖgn og gæöi 114, 116, 
118, 165, 261, 408, 429, 485, 
663, 670, 671, 677, 679, 682, 
683, 692, 743, 769, 770, 771, 
773, 774, 776. — nólargögn 537. 

— rekagögn, sjá reki. — öl- 
gögn 153. 

GÖltr i Arnarfirði 576. 

Götar 579, sjá Gotar. 

GÖtudalr (sbr. Gautadalr) í Stranda- 

sýslu 119, 862, 863. 
götur, sjá gata. 

Götur í Mýrdal 738. — Gatna- 

skógr 740. 
Götuvík í f istilsfirði 69, 73, 307, 

313. 314. 

Haboensis 608 = Aboensis. 
Haðaland í Noregi 859. 
Háfabakkar í Guðmundarlóni á 

Langanesi 306, 310, 425 (Bakk- 

ar). 

Háfaberg í f istilsfirði 307, 313. 
Háfaheiði meö Sundum 64. 
Háfahólmr á Breiðafirði 116. 
Háfahólmr (-hólmi, -hólar) í Axar- 

firði 309. 
Háfaholt, (eyði)hjáleiga frá Breiða- 

bólstað í Vatnsdal 478. 
Háfaholtsskógr í fjórsárdal 865. 
Háfahraun í Hvítársíðu 359. 
Háfaleyti milli Hvalsness og Star- 

ness (Stafness) 81. 
Háfubrekkur á Strandarbarmi í 

Noregi 357. 



Hafgrímsstaðir í Skagafirði 465. 
Hafliðadóttir: Haldóra. 
Hafliðason: Einar. 
Hafliði Magnússon prestr á Breiða- 

bólstað í Fljótshlíð 688. 
Hafliði Steinsson prestr á Breiða- 

bólstað í Vestrhópi 479. 
Hafnará á Langanesströndum i 

Norðr-Múlasýslu 72, 75. 
Hafnarfjöll í Borgarfjaröarsýslu 

194, 195. 
Hafnarlækr í Guðmundarlóni ^ 

Lauganesi 310. 
Hafnar lönd á Rosmhvalanesi 80. 

— Hafnverjar 80. 
Hafnarnes í Álptaveri (eða Lág- 

eyjarhverfi) 740, 872. — Hafn- 

arnesfjara 740. 
hafnarvoð, hafnarvoðir 447, 474, 

480, 645, 708, 718, 722, 746. — 

vöruvirð hafnarvoð 746. Sbr. 

vaðmál. 

Hafnir (Höfn) á Skaga nyrðra 249 
—250. — Hafnará 250. — Hafn- 
arlönd 249-250, 492. — Hafn- 
armenn 250. — Hafnarvatn 250- 

Háfr í Holtum í Rangárþingi 87, 
668. 

Hafr, er gefr til Vallakirkju 456. 
Hafrafellstunga (sbr. Tunga í Axar- 

firði) 426, 488. 
Hafragjá í fingeyjarsýslu 91 (nóta 

10). 

Hafralón (Haralón) í fistilsfirði 69, 
73, 306. — Hafralónsá (Hafar- 
lónsá, Hafralandzá, Hafralöndza) 
69, 73, 313. — Hafralónsós 
(Haralónsós) enn forni 306. 

Hafralækr í Aðaldal í Þingeyjar- 
sýslu 1, 3—5. 

Hafrbjarnarson : Gizur, forsteinn. 

Hafrbjarnarstaðir (Hafarbjarnar- 
staðir) á Rosmhvalanesi 77, 78. 

Hafrbjörn Styrkársson hinn ríki í 
Nesi við SeltjÖrn 88. 



REGISTR 



943 



Hafrey í Laxá í Suðr-þingeyjar- 

sýslu 434. 
Hafrstaðir undir Eyjafjöllum 870. 
Hafrstaðir í Kolbeinsstaðahrepp 

113. 

Hafrstaðir á Skagaströnd 470 (nú 

Hafstaðir), 
Hafsteinsstaðir í Skagafirði 301, 

398, 

Hafþórsson: Ormr. 

Hagagarðr í Húsafellshrauni 359. 

Hagagarðr í Staðarsveit á Snæ- 
fellsnesi 850. 

Haganes í Arnarfirði 576. 

Haganes á Melrakkasléttu 90. 

hagi^ hagar 250, 421, 422, 431. — 
húfjárhagar 422. — geldfjárhagi 
620. — eins hests hagi 743. — 
geldneytarhagi 616. — stóð- 
hrossahagi 617, 621. — hagbeit 
717, 744. — hagslægjur 4. Sbr. 
beit. 

Hagi á Barðaströnd 259-260. — 

Hagi hinn litli 259. 
Hagi í Eystrahrepp 869. 
Hagi á Árskógarströnd við Eyja- 

fjörð 456. 
Hakason: Jón. 
l^ákeriing 153. 
Háklettar 3. 

Hákon biskup í Björgvin (1330- 
1342), 714, 717, 719, 720, 721, 
723, 724, 730, 731, 732, 747. 

Hákon biskup í Stafangrí (d. 1322) 
499, 501. 502, 503, 504, 505, 
746. 

Hákon Björnsson í Nesi við Sel- 

tjörn (d. 2 73 1643) 124. 
^ákon erkibiskup í Niðarósi (1265 

-1267) 19-21. 
Hákon Eysteinsson kórsbróðir í 

Niðarósi 728. 
Hákon Gíslason sýslumaðr í Klofa 

290. 

Hákon Hákonarson Noregs kon- 
iingr hinn gamli (d. 1263)5-15, 



108, 156, 158, 241, 289, 293, 
417, 498 (»Hákonkóngr gamliO- 
Hákon hertogi; sjá Hákon Magn- 

ússon háleggr. 
Hákon ívarsson 721. 
Hákon konungr 15, 162. 
Hákon konungr hinn heilagi. 380, 

sjá Hákon Magnússon háleggr. 
Hákon konungr hinn kórónaði 5, 
6. 8, 10. 14. 15. 489 (= Hákon 
háleggr) 497 (~ Hákon háleggr). 
Hákon Magnússon háleggr, Noregs 
konungr [(1299—1319). Sbr. 
Hákon hertogi, Hákon konungr 
hinn heilagi] 5, 162—163, 202, 
240, 242, 263, 268, 272, 273, 
281, 289, 290, 295, 297, 298, 
299, 332-334, 336, 337, 339, 
341, 342, 343, 345, 346, 347, 
348, 350, 354, 358, 363, 364, 
367, 368, 369, 371, 372, 374, 
375, 376, 378, 379, 380, 381, 
384, 385, 386, 387, 390, 395, 
399, 400, 401, 404Í 405, 411, 
413, 414, 415, 416, 417, 418, 
421, 422, 489-492, 496, 497, 
498, 510, 566. 
Hákon Magnússon, Eiríkssonar, 
Noregskonungr (1355—1380) 5, 
162. 374, 859, 
Hákon Ormsson sýslumaðr í Rang- 

árþingi 494, 735. 
Hákon (á Snæfellsnesi) 850, 
Hákon Sverrisson konungr hinn 

harmdauði 171—172. 
Hákon ungbróðir (Haquinus novi- 

tius) 715. 
Hákonarson: Bótólfr. Gísli, Hákon. 

Magnús, f órir, Þorgeir. 
hald (hátíð): stærstu höld 133. — 

sextán daga hald 60. 
Haldór í Asi í Kelduhverfi 428. 
Haldór Hjálmarsson konrektor á 

Hólum 424. 
Haldór Högnason prestr í Hólma- 
seli 873. 

60* 



944 



REGISTR. 



Haldór Oddason prestr 165. 
HaldórSkúlason sýslumaðr íSkapta- 

fellsþingi 772. 
Haldór Tómasson nyrðra 766, 767. 
Haldór Þorbergsson lögréttumaðr 

á Seilu (f. 1629, d. 1711) 125. 
Haldóra kona Eldjárns á fverá í 

Svarfaðardal 456. 
Haldóra Hafliðadóttir 849. 
Haldóra Jónsdóttir 396. 
HaMórsson: Guðmundr, Jón, Kálfr, 

Ólafr, Pétr, Þorgrímr, forsteinn. 
Haldórustaðir (nú Haldórsstaðir) í 

Bárðardal 438. 
Háleyaberg í Grindavík 76. — 

Háleyahöfn (Haleigiuhöfn) 246, 

248. 

Háleygja fylki í Noregi 859. 

Hálfdán Jónsson lögréttumaðr á 
Reykjum í Ölfusi (d. 1707) 123, 
163, 201, 204, 289, 292, 299, 
324. 346, 371, 405. 421. 422 
651. 

Hálfdán kórsbróðir í Niðarósi 106. 
Hálfdán í Nesi í Selvogi 377, 378. 
Hálfdánarson : Loptr , Sighvatr, 
Sturla. 

hálfkirkja 495, 822. — hálfkirkja 
í Bergstaða þingum 473. — í 
Borg undir Eyjafjöllum 869. — 
á Breiðabólstað í Fellshverfi 771. 

— á Breiðabólstað í Vestrhópi 
479. — í Flatatungu þingum 
462. — á Gunnsteinsstöðum 485. 

— í Hálsþingum 439. — í Holta- 
staðaþingum 472. ~ tvær hálf- 
kirkjur í Húsavikrþingum 428. 

— hálfkirkja í Hvammi í Dýra- 
firði 832. — tvær hálfkirkjur í 
Höfðaþingum 741. — hálfkirkja 
á Jökulfelli 777. — í Nesþingum 
í Aðaldal 435. — í Presthóla- 
þingum 426. í Reykjahlíðar- 
þingum 429. — í Sandfelli 777. 

— í Staðarbakkaþingum 483. 

— í Svínadal 784. Sbr. capella. 



hálfréttiseiðr 370. 
Hali undir Eyjafjöllum 684, 870- 
Halla Grímsdóttir í Skógum IS. 
162. 

Halla Kolbeinsdóttir (á Kálfafelli) 

779, 780. 
Hallbera Kolbeinsdóttir, Oddasonar 

861. 

Hallbera þorsteinsdóttir abbadís a 

Reynistað 300, 398. 
Hallgeir Andrésson (kallaðr) ábóti 

í f ykkvabæ í Veri 851—856. 
Hallgeirsstaðir á Langanesi (uú 

Hallgílsstaðir) 69, 73, 425. 
Hallgerðr kona Gríms Jónssonar i 

Holti undir Eyjafjöllum (um 

1200) 84, 85. 
Halli á Rogni 341. 
Hallkelsson: Árni. 
Hallr Gunnarsson 89, 90, 91. 
Hallr Gunnarsson prestr á Möðru- 

völlum (d. 1201) 89, 90. 
Hallr Gunnsteinsson á Einarstöðum 

861. 

Hallr úr Lóni á Snæfellsnesi 850- 
Hallr bóndi í Núpufelli 450. 
Hallr Ótryggsson á f*verá í Fnjóska- 

dal (d. 1065) 90. 
Hallr prestr í Hvammi í Laxárdal 

469. 

Hallríðr, norræn kona 502. 

Hallsdóttir: Jóreiðr. 

Hallsson : Ámundi, Eiríkr, Guð- 

mundr, Gunnsteinn, Páll, Þórði'f 

forsteinn. 
Hallsteinn (rangt: Hásteinn) Eiríks- 

son 307, 313, 316. 
Hallsteinn skrifari Odds biskups 
72. 

Hallvarðr Ásmundarson umboðs- 

maðr Erlings Viðkunnarsonar 

721, 722. 
Hallvarðr Einarsson föðurbróðir 

Jörundar biskups 316. 
Hallvarðr (líklega sami maðr) 316, 

318, 319. 



HEllvarðr biskup í Hamri (Hall- 
vardus Hamarensis, 1320—1349) 
499, 501, 510, 511, 624, 630, 
702, 705, 709, 719. 

Hallvarðr skrúfr 271, 272. 

Hallvarðr bóndi á Stafni 371, 372. 

Hallvarðr Vébjarnarson liinn helgi 
(d. 1046) 503. — festum beati 
Hallvardi martyris 503, 847. — 
Hallvarðsmessa 644. — Hall- 
varðsvökudagr 701. 

Hallvardus Boc 304. 

Hallvardus Hamarensis, sjá Hall- 
varðr biskup í Hamri. 

Hallvarðsson: Óblauðr. 

Hallveig kona Guðmundar á Gnýp 
635. 

^allæri 287. 

Hálogaland í Noregi 859. 

Háls í Fnjóskadal 91, 439-440, 

488, 861. — Hálsmenn 91. — 

Hálsmannatungur 439. 
Háls í Hrútafirði {=: Hrútafjarðar- 

háls) 484. - hálsbrún 484. . 
Háls í Mýrahrepp í ísafjarðarsýslu 

360. 

Háls í Saurbæjarhrepp í Eyja- 

fjarðarsýslu 451. 
Hálshús í Vatnsfjarðarþingum í 

ísafirði 620. 
hamar í Sandvík á Skaga nyrðra 

462. 

Hamar hjá Klappará (= Klappar- 
hamar) 311. 

Hamar í Noregi 281. 

Hamar, biskupstóll í Noregi 105. 
152, 153, 157, 175, 185, 251, 
252, 255, 275, 281, 351, 387, 
499, 501, 510, 511, 624, 630, 
705, 709, 719, 845. - Hamar- 
ensis 105, 144, 191, 351, 388, 
608, 610, 702. 

Hamar í Flóa 671. 

HamaríKaldaðarneshreppíStranda- 
sýslu 407. 

Hamartorfa í fjórsárdal 865, 869. 



Hamborg 302-304. — Haniborg- 

arar 302. 
Hamdisvík á Vatnsnesi (nú kallað 

Hindisvík) 480. 
hametta 599, 604. 
hampr 153. 

Hamraendar í Héraði (Öræfum) 
776. 

Hamra-Finnr (sbr. Finnr Bjarnar- 

son) 863. 
Hamrar í Holtum í Rangárþingi 87. 
Hamrar í Helgastaðahreppi íí'íng- 

eyjarsýslu 437. — Hamraland 

487. 

Hamrar (nú Hamrakot) í Torfalækj- 

arhrepp i Húnavatnssýslu 471. 
handaband 222, 722, 789. — handa- 

tæki 674, 675, 726, 745, 
handbjargarómagi 393. 
handbók 328, 513, 516, 527, 536, 

541, 549, 555, 556, 562, 564, 

805, 810. 
handfesting 296. 
handfestr 786. 

handgeingnir menn 159, 197, 204, 
240, 243, 272, 274, 334, 338- 
339, 340, 341, 347, 356, 406, 
420, 510, 723, 834. 

handhafi 198, 205, 724, 731. 

handklæði 527, 528, 549, 551, 555, 
562, 565. 

handlag 329, 659, 660, 717, 730, 
733, 744, 789, 850. 

handlín 599, 604. Sbr. kirkja. 

handsöl 46, 193, 208, 283, 285, 
289, 294, 328, 395, 659, 660, 
674—675, 797. — nauðahandsöl 
294. — sektahandsal 294. — 
kona handselst manni 753, 764, 
820. 

handtak 267. 334. 408. 
handvömm 618. 

Hánefsstaðir i Svarfaðardal 455. 
Hannes Finnsson biskup í Skál- 

holti 68, 621. 
Hannes Gunnlaugsson , prests 



946 



BEGISTR 



Snorrasonar, stúdent 8. 15, 290, 
299, 641, 651. 
Hannes Johnsen. Steingrínisson 
biskups, kaupmaðr í Reykjavík 
621. 

Hannes Þorsteinsson, cand. tlieol., 
ritstjóri í Reykjavík 855. 

Hannesson: Vigfús. 

Haquinus, sjá Hákon. 

Haraldr Sigurðarson 373. 

Haraldr s^slumaðr á Jamtalandi 
(Haraldus exactor Jamptiæ) 715, 
871. 

Haraldr í Teigi í Fljótshlíð 687. 
Haraldsson: Jón, Ólafr, Sæmundr, 
þórir. 

Haralón, sjá Hafralón. 
Harcadensis episcopus 608, sbr. 

Hortadensis, Orkneyjar. 
Harðangr í Noregi 350, 510, 644, 

646, 859. 
Harðbakr á Melrakkasléttu 90, 321, 

428, 432, 434, 486, ~ Harð- 

baksmöl 90, 308, 312. — Harð- 

baksreki 90, 434. 
Harðbeituhólmr, kristfé frá Hvammi 

í Vatnsdal 330. Sbr. Harðberta 

hólmr. 

Harðbertahólmr 476. Sbr. Harð- 

beituhólmr. 
Harðivöllr í Steingrímsfirði 258. 

736. 

Háreksson: þórðr. 
Harri 727. 

hárskurör (presta) 532, 550, 804. 

Hasloensis episcopus 608, 610. 
Sbr. Asloensis, Osloensis. 

hátíðir 60-61, 176, 261, 280, 391, 
410, 508, 536, 668, 712, 793, 
801, 805, 809, 811, 816. 823, 
826, 827. — hæstu (stæstu) há- 
tíðir 40, 42, 46, 133, 391, 793, 
801, 805, 811, 816, 823, 827. — 
hátiðardagar 176, 536. 

Hátún undir EyjafjöUum 870. 

Hátún í Landbroti 782. 



Haugar í Noregi 332. 
haugr 224. 
Haugr í Flóa 671. 
Haugskirkja 327. 

Haukadalr efri í Biskupstunguni 61 
—62, 667—668. — Haukadah' 
neöri 668 

Haukagil í Hvítársíðu 359. — 
Haukagilsmenn 359. 

Haukagil í Vatnsdal 477. 

Haukholt í Hrunamannahreppi 664. 

Haukr 647. 

Haukr Erlendsson lögmaðr (d. 1334) 
332, 333, 336, 341, 342, 350, 
351, 357, 362, 367, 371, 372, 
377, 378, 379, 404, 406, 414, 
415, 421, 492, 495, 502, 504, 
507, 510, 646, 647, 649, 673, 
701. — Hauksbók 349. 859. - 
Hauksnautr 349. 

Haukr Gunnarsson á IngjaldshóU 
849, 850. 

Haukr Ólafsson. Svartssonar, á 
HÖmrum 88. 

Hauksdóttir; Jórunn. 

Hauksson: Gunnar. 

Hauldavatn, sjá HÖldavatn. 

Haulkná, sjá Hölkná. 

Haurða (Haurðe) bólstaðr, sjá 
Hörðabólstaðr. 

Haursholt, sjá HÖrgshoit. 

haust 158, 207, 209, 284, 286, 
325, 349, 358, 367, 597, 603, 
673, 731, 788. — imbrudagar á 
haust 597, 603. ~ haustlags- 
eyrir 411. 

Héðaralón á Snæfellsnesi 858. 

Héðinshöfði á Tjörnesi 316, 318. 

hefð 176, 241, 614, 753, 763, 849. 
— fornar hefðir 176, 376, 614, 
849. — lögleg hefð 241. 

heföarmenn 241. 

hefndarverk 416. 

Heggsgerði (Hegsgerði) í Hornafirði 
771. 



Heggsstaðir á Miðfjarðarnesi 359, 
863. 

íiegnd, hegning 176, 195, 415. 
Hegranes í Skagafirði 467. — 

Hegranesþing 335, 344. 
Heiðarbær (Heiðabær, Hlíðarbær) 

í Steingrímsfirði 119, 408. 
^Giði (fjallgarðrinn) á Snæfellsnesi 

164. 

heiði út (— Flateyjardalsheiði) 439. 
Heiði í Holtum í Rangárþingi 87, 
691. 

Heiði í Mýrdal 7S8, 740, 742. 

Heiði á Síðu 781, 782, 874. 

^eiðinn dómr 220. — heiðinn 
maðr 224, 235, 756. - heiðnar 
þjóðir 235. — heiðni 209, 599, 
604. 

Heiðmörk í Noregi 859. 

iieiðneskr vefr skínandi 723. 

^eiðr 600, 631, 639, 711, 712, 746, 
'^öO, 833. — at afsetjast sínum 
heiðri 600, 712. — heiðr biskup- 
legrar tignar 500, 501, 639. - 
guðs heiðr 760, — páfans heiðr 
508. 

heilagr, sjá helgr. 

^eima: heimahóndi 641. 800. — 

heimafastir menn 795 (sbr. heim- 

ihsfastir menn). — heimagröptr, 

sjá gröptr. — heimamenn 62, 

63, 64, 75, 83, 115, 360, 668, 

672, 682, 684, 698, 699, 787. - 

íieimanianna gröptr, sjá gröptr. 

■~- heimamanna IjóstoUr 360, 

699. Sbr. Ijóstollr. — heimseta 

■^19, 540. — heimatíund, heima- 

wiannatiund, sjátíund. — heima- 

vera 540. — heimaþing, sjá 
þing. 

*ieimaland, heimalönd 345, 410, 
619, 852, 855, 856. — kirkna- 
^^gn í heimalandi: ekki í 
^eimalandi: Sælingsdalstungu- 
J^i-kja (1327) 634. - prests- 
skyld(ískyld) í heimalandi: 



Ámúlastaðir (1332) 685; Árbær 
í Holtum (1332) 698; Bólstaðar- 
hlíð (1318) 472 ; Borgarhöfn 
(1343) 770; Bræðratunga (1331) 
669; Búland (1343)783; Eyvind- 
armúli (1332) 686; Kaupangr 
(1318) 449; Klofi (1332) 695; 
Kross (1332) 685; Leirubakki 
(1332) 694; NeðrihvoU (1332) 
689; Næfrholt (1332) 694; Skál 
(1343) 783; Skúmstaðir (1332) 
690; Skútustaðir (1318) 430; 
Snjallshöfði (1332) 697; Sval- 
barð á Svalbarðsströnd (1318) 
449; Tungufell (1331) 667; Þverá 
í Laxárdal (1318) 431. — 
prestsskyld og djákns í 
heimalandi: Núpr í Eystrahrepp 

(1331) 662; Höfðahrekka (1340) 
741. — tólftungr úr landi: 
Flatey á Flateyjardal (1318) 441. 
— áttungr úr landi: Grímsey 
(1318) 441. - fjórðungr í 
heimalandi: Gunnarsholí (1332) 
692; Haukadalr (1331) 667; 
HnappavelHr (1343) 773; Keldur 

(1332) 693; Vellir á Landi (1332) 
696. — friðjungr íheimalandi: 
Ás í Kelduhverfi (1318) 428; 
Ásar í Skaptártungu (1343) 784; 
Bergstaðir (1318) 473; Eyri .í 
Seyðisfirði (1327) 616; Grytu- 
bakki (1318) 445; Kálfliolt (1332) 
698; Möðruvellir í Eyjafirði (1318) 
449; Núpufell (1318) 450; Teigr 
(1332) 686; Víðidalstunga (1318) 
478. — hálft heimaland: 
Aðalvík (1286) 261; Ásólfsskáli 
(1332) 682; Breiðibólstaðr í 
Vatnsdal (1318) 478; Búrfell 
(1269) 63; Dalr undir Eyjafjöll- 
um (1332) 683; Eystra-Skarð 
(1332)693; Hafrafellstunga (1318) 
426; Helgastaðir (1318) 436; 
Hlíð í Biskupstungum (1331) 
670; Hof á Skagaströnd (1318) 



948 



REGISTR. 



469; Hof í Öræfum (1343) 774; 
Hofsfell (1343) 770; Hrafnagil 
(1318) 453; Hvammr i Laxárdal 
(1318) 468; Kirkjuból í Langa- 
dal (1327) 615; Krossholt (1274) 
113; Miðbæli (1332) 679; Reyk- 
hólar (1274) 120; Reykjahiíð 
(1318) 429; Reynistaðr (1295) 
300; Sandar í Dýrafirði Í1346) 
832; Sauðanes (1318)425; Skarð 
á Skarðsströnd (1274) 117, (1327) 
635; Skinnastaðir (1318) 426; 
Skógar undir Eyjafjöllum (1332) 
677; Snóksdalr (1340) 736; Spá- 
konufell (1318) 469: Sólheimar 
(1340) 743; Tjörn í Svarfaðar- 
dal (1318) 457 ; Villingaholt 
(1269) 62; Ytra-Skarð (1332) 695. 
— tvo hluti í landi: Eyri í 
Skutilsfirði (1286) 260 ; Lóm- 
agnúpr (1343) 777. — þrjá 
hluti í heimajörð; Hof í 
Eystrahrepp (1331) 662; Hvammr 
í Vatnsdal (1318) 476. — alt 
h e i m a 1 a n d : Blöndudalshólar 
(1318) 473; Borg undir Eyja- 
fjöllum (1332) 678; Breiðá (1343) 
772; Breiðibólstaðr í Fljótshh'ð 
(1332) 687; Breiðibólstaðr í 
Vestrhópi (1318) 479; Eyvindar- 
hólar (1332) 679; Fagranes (1318) 
468; Fell i Sléttuhlið (1318) 459; 
Garðr í Kelduhverfi (1318) 427; 
Gaulverjabær (1331) 671; Gils- 
bakki (1306) 359; Glæsibær (1318) 
454; Goðdalir (1318)464; Grenj- 
aðarstaðir (1318) 431; Gríms- 
tungur(1318) 476; Hálsí Fnjóska- 
dal (1318) 439; Helgafell (1274) 
116; Hjaltabakki (1318) 475; 
Hof í Álptafirði (1343) 768; Holt 
undir Eyjafjöllum (1270) 84, 
(1332) 681; Hruni (1332) 664; 
Húsavík (1318) 428; Höfði í 
Höfðahverfi (1318) 446; Hösk- 
uldstaðir (1318) 471; Kálfafell í 



Fljótshverfi (1343) 778, 779; 
Kálfafell í Hornafirði (1343) 771; 
Kirkjubær á Siðu (1343) 781; 
Krysuvík (1307) 361 ; Laufás 
(1318) 447; Melstaðr (1318) 482; 
Múli (1318) 434; Munkaþverár- 
klaustr (1318) 485 ; Mælifell 
(1318) 465; Nes 1 Aðaldal (131S) 
435; Oddi (1270) 86, (1332) 690; 
Otradalr (1324) 576; Presthólar 
(1318) 426; Rauðilækr (1343) 
776; Saurbæ í Eyjafirði (1318) 
451; Staðarbakki (1318) 482; 
Staðastaðr (1274) 114; Staðr í 
Hrútafirði (1316) 483; Staðr í 
Kinn (1318) 456; Staðr í Stein- 
grímsfirði (1286) 261; Staðr í 
Súgandafirði (1324) 575; Stafa- 
fell (1343) 769; Steinsholt (ISU) 
397, (1331) 663; Svalbarð í 
þistilsfirði (1318) 425; Tjörn í 
Svarfaðardal (1318) 457; Torfa- 
staðir (1331) 669; Tunga í Stein- 
grímsfirði (1317) 408; Undenfell 
(1318) 477; Vallanes (1269) 83; 
Vellir í Svarfaðardal (1318) 455; 

Vestrhópshólar (1318) 480; 
þaunglabakki (1318) 443. — v 
kúgildi í heimajörðu (= 
hundruð): Einarsstaðir (1318)437. 

— vj hundruð í landi'* 
Hólmr í Hegranesi (1318) 466. 

— X hundruð í heimalandi: 
Hjarðardalr (1286) 260; Knörr 
(1274) 115; Mýdalr (1269) 64; 
Rauðimelr (1274) 114; Staðar- 
fell (1327) 637; Viðborð (1270) 
82. — XV hundruð í heima- 
landi: Ásgeirsá (1318) 478; 
Höfði á Höfðaströnd (1318) 459; 
Vatnslausa (1269) 65. — xx 
hundruð í heimalandi: Flat- 
ey á Breiðafirði (1274) 118; 
Garpsdalr (1274) 118, (1324) 577; 
Nes íSelvogi (1312) 378; Reynir 
(1340) 741 ; Saxahvoll (1274) 



BEGISTR. 



949 



115. — XX kúgildi í landi: 
Njarðvík (1269) 65. — xxiiij 
hundruð í landi: Hvoll í 
Saurbæ (1286) 259. — xxx 
hundraða í heimalandi: 
Draflastaðir (1318) 440; Eyjar- 
dalsá (1318) 438; Ljósavatn 
(1318) 488; Lundarbrekka (1318) 
437; Mikligarðr (1318) 452. 

iieimanfylgja 392. 

heimboð 539, 831, 852. 

heimili 209, 418, 572, 657, 838, 
841, 843. — áverki veittr á 
heimili manns 109. — veginn á 
heimili sínu 109, 110-111. - 
heimilisfastir menn 393. 700, 
791, 797, 808, 815, 821, 827^ 
828. — heimiliskviðr 221, 234, 
370, 371, 794, 803. — heimilis- 
kviðarvitni 221, 234, 370, 371, 
794, 803. — heimilisprestr, sjá 
prestr. — heimilistíðir, sjá tíðir. 

— heimilisvist 534. 
heimsókn 401, 402. — heimsókn- 

arvitni 292. 
heimstefna, heimastefna 296, 654. 

— heimstefnudagr 655, 657. 
Heinaberg á Skarðsströnd í Dala- 

syslu 686. 
lieit 150, 177, 230, 231, 335, 338, 

573, 593, 706, 759, 760. — forn 

heit við íslendinga 498. 
lieitan, heiting 336, 338. 
Helarvík (Hælarvík, nú Heljarvík) 

á Hornströndum 620. 
Helerieus de Sigersdorpe 304. 
Helga í Nesi í Selvogi 378, 863. 
Helga Ásgrímsdóttir. Bergþórssonar 

621. 

Helga Helgadóttir, systir Árna 

biskups 877, 863. 
Helga Ólafsdóttir á Þykkvabæjar- 

klaustri 871. 
Helgaá i Eyjafiröi 485 (sbr. nú 

Heigársel). 
Helgafell .í Helgafellssveit, Helga- 



fellsklaustr, Helgafellsstaðr 114, 
115-116, 164, 166, 329, 331— 
332, 672—673, 848—849.' 
Helgafellssveit í Snæfellsnessýslu 
672. 

helgan 180, 181, 583, 625. 

Helgastaðir í Aðalreykjadal 436 — 
437, 488. 

Helgadóttir: Helga. 

Helgason: Aðalbrandr, Arni, Eyj- 
ólfr, Ketill, Loptr, Þorvaldr. 

Helgi biskup af Ósló (Hælgo As- 
loensis, 1304-1322) 353, 387, 
399, 501. 

Helgi ívarsson ritari Noregskon- 
ungs 766. 

Helgi Lambkársson, Gunnsteins- 
sonar 130. 

Helgi Loptsson, Svartssonar 863. 

Helgi prestr (í Stafholti) 579. 

helgi: helgi túns, akra og eingja 
208. — mannhelgi 173, 292, 
371. - örskotshelgi 284. 

helgi, helgr, helgar, helgihöld 
(helgir dagar) 60—61, 133, 139, 
244, 279, 392, 595, 752, 763, 
774. — helgibrot 126, 187, 231, 
706. — drottinsdaga helgi 60 — 
61. — helgidagr 784. — helgi- 
dagsbrot 94. 

helgr, heilagr: heilagt altari 57, 
127. — heilagrar áminningar 
614. — heilagr andi 148, 185, 

266, 334, 516, 564, 624, 625, 
659, 710, 711, 749, 757, 794, 
798, 821, 824, 839, 841. — helg 
bók 43—48, 154-155, 186, 264, 

267, 508, 509, 578, 656-658. — 
helgirdagar 39, 41, 65, 83, 114, 
119, 133, 176, 207, 234, 277, 
345, 346, 360, 378, 383, 391, 
394, 396, 444, 457, 470, 479, 
481, 483, 598. 603, 612, 613, 
634, 639, 652, 668, 683, 684, 
685, 686, 690, 696, 697, 699, 
743, 763, 771, 772, 779, 783, 



950 



REGISTK. 



~ 784, 787, 793; 802, 832, 838. — 
heilagra daga veiðar 60, 126, 
.128, 207, 234, 277, 345-47, 
394, 495, 612-614, 639, 793, 
802. — helgir dómar, helgi- 
dómar 84, 119, 403, 408, 437, 
439, 440, 451, 466, 469, 474, 
666, 679, 688, 690, 693, 695, 
696. — hönd hins heilaga Jo- 
hannis Holensis með armleggjum 
688. — heilög evangelia, sjá 
evangelia. — heilagir feðr 176. 
180, 185, 216, 225, 354, 625, 
837, 840. — heilagr hjúskapr 
210. — helgir hlutir 134, 499. 

— heilög kirkja, sjá kirkja. — 
heilög kristni 213, 215, 231, 
347, 583, 586, 589, 615. - heil- 
agir martyres 410. — helgir 
(heilagir) menn, guðs helgir 
menn, allir heilagir, allir guðs 
heilagir 48, 49, 172, 191, 325, 
336, 509, 525, 548, 554, 560, 
583, 585, 586, 659, 807, 833. 

— heilög messa 276, 841—843. 

— heilagir messudagar 603. — 
löghelgir messudagar 597. — 
heilagr messusaungr 630. — 
nóttin helga (jólanóttin) 289, 
331, 539, 644, 831. - heilög 
olian 844. — heilög orð 508, 
509, 510. — heilagir guðs pín- 
ingarvottar 409. — heilög regla 
832. — heilagar ritningar 277, 
799, 813. — heilög sacramenta 
711. — heilagar setningar 629. 

— heilagt siðferöi 186. — heilög 
skiring, heilög skírn 180, 224, 
276, 583, 710, 799, 813, 839, 
840. Sbr. skírn. — heilagir 
staðir, sjá staðr. — helgar tíðir 
176, 612, 752. Shr. tíðir. — 
heilög trú, sjá trú. — helga 
vika 40, 597, 600, 603. 606. — 
heilög þjónusta 55, 640. — helgi 
fórsdagr (shr. skírdagr) 331. — 



heilög þrenning 624, 710. 
heiiagt, at halda heilagt 39, 85, 
360, 433, 595, 605, 699. — miðs- 
aptanshelgr 594. Sbr. miðr 
aptan, miðaptan. — nónhelgi'r 
sjá nón. 

Helguþúst í Meðallandi 872. 

Heli sacerdos {= EIi spámaðr) 
713. 

Helkunduheiöi í Norðrþingeyjar- 

syslu 374. 
Hella í Aðaldal 3. 
Hella undir Jökli 166. — Hellu- 

menn 166. 
Hella (Hellar, nú Hellur) í Flóa 

671. 

hellar í Digramúla 249, 269. 
hellir (í Selvogi?) 124. 
Hellir hinn eystri í Öræfum 773. 
Helhsdalr í Hnappadalssýslu 359. 
Hellisfjörðr í Suðr-Múlasýslu 72, 75. 
Helli(s)gata (Hellugata) 3. 
Hellisholt í Hrunamannahrepp 664. 
Hellisskógr í Jjórsárdal 665, 866, 
868. 

Hellissúlur á Melrakkasléttu 313. 
Hellisvík á Skaga nyrðra 471. 
Hellur á Landi 695. 
Helluvað á Rangárvöllum 87. 
helmingarfélag, helmingsfélag 344, 

348, 395. 
helvíti 216, 625, 630, 749, 750, 

762, 839. — helvítis kvalir 630, 

750, 762. ~ helvítis pína 625, 

839. 

Hemingr ábóti í Munklífi 701. 
Henriksson: fórðr. 
hepting 422. 

hérað 152, 180, 198, 270, 277, 
286, 288, 326, 333, 356, 369, 
370, 371, 380, 384, 526, 535, 
540, 549, 555, 562, 625, 626. 
630, 805, 853, 855. — héraðs- 
dómr 369. — héraðsfleyg mál 
(sbr. bygðarfleyg mál) 369. — 
héraðskirkja 180, 277, 326. ^ 



REGISTR, 



951 



héraðsmenn 370, 855. — héraðs- 
þing 370. 

Hérað »millum sanda< (Litla-Hérað, 
Öræfi) 774, 775, 776, 874. 

Heraðarstaðir í Rangárþingi 88. 

Hérason: Oddr, sbr. Hranason. 

Herdís Þorvaldsdóttir 673. 

Herdlsarvík í Selvogi 124, 361. — 
Herdísarvíkrfjörur 124, 361. 

Weditarium jus 142. 

Wesis 103, 142, 607. Sbr. arfr, 

beretici 607, 608, 609. - officium 
contra hereticos 607. — re- 
pressio hereticorum 609. — 
hereticalis excessus 607. 

lierfang 184. 

^erjan; herjansson 544. 

Herjólfr meistari 413. — Herjólfs- 
réttarbót 411-414. - Herjólfs- 
bréf 411, 414. 

Herjólfsvík i fistilsfirði 433. 

Hermundarfell í Jistilsfirði 307, 
313, 316, 426. 

^err 157. — hernaðr 536. 

^erra, herraðir menn islenzkir : 
herra Ásgrímr forsteinsson 243, 
245. — herra Erlendr Ólafsson 
sterki 281. — herra Gizur þor- 
vaidsson jarl 195. — herra Guð- 
niundr Sigurðarson lögmaðr 454. 

herra Haukr Erlendsson lög- 
maðr 350, — herra Jón Ein- 
arsson lögmaðr 172. — herra 
Loptr (Hálfdánarson) 452. — 
herra Rafn Oddsson 242 (sjá 
Hrafn Oddsson). — herra Sturla 
(fórðarson?) 243. — herra Oddr 
í*orvarðsson 331. — herra 
Sveinn þórisson 346. — herra 
þórðr Hallsson á Möðruvöllum 
281. Sjá nöfnþeirra hvers umsig. 

^erskjöldr: at fara herskildi 842. 

^ertogi 163, 240, 242, 263, 268, 
272, 273, 281. 627. 

Herþjófsstaðir í Álptaveri (núHerj- 
ólfsstaðir) 740. 



Hestalandshólar í Ásahrauni í 

Skaptártungu 853. 
Hestanes á Melrakkasléttu 90. 321, 

432, 486. — Hestanesmöl 90, 

308, 312. — Hestanesreki 90, 

434. 

Hesthólmr á Breiðafirði 116. 

hestr, hestar, sjá hross. 

Hestr á Skaga nyrðra 250. 

Hestvöllr í Héraði (Öræfum) 776. 

hey (sbr. sáta, vöndull) 207-210, 
285, 292, 377, 391, 444, 456, 
665, 684, 740. — heyannir 284, 
285, 287. — heygjald til Við- 
eyjar 377. — heygjöf, heygjafir 
208, 210. — heyhlass 391. — 
lieykaup 207, 209. — lainbgæfí 
hey 292. — x hestar heys sæti 
684. — heytaka 208. — taða 
283, 292, 302, 456, 740. — 
fjórar vættir í töðuklyfjar 740. 
— mælihlass töðu 302, 456. ~ 
heytollr 113, 292, 428, 429, 431. 
434, 435, 436, 437, 438, 439, 
440, 441'. 445, 447, 448. 449^ 
450», 451^ 452, 453, 454^ 456, - 
457, 458^ 459, 460% 461% 462% 
463% 464% 465, 466, 467% 468\ 
469, 470, 471, 472% 473% 474% 
475% 476, 477% 478% 479, 480, 
481. 482% 483% 484. 485. 800, 
824. 

Heydalsá í Steingrímsfirði 119, 
408. 

Heynes á Akranesi 403, — Hey- 

nesbók 5. 10. 162. 
heytollr, sjá hey. 

Hieronymus hinn helgi 62. 216, 

538 (doctor). 
Hildibrandr 376. 

Hildr Skeggjadóttir, Bollasonar í 

Skógum 677. 
himinríki 216, 399, 522, 546, 559, 

750, 818, 844. 
hindr (hindran) 210—211, 



952 REG 

hindrvitni 843. 

hirð 125, 340, 496, 765. - öll 
hirðin sú, sem í Skálholtsbiskups- 
dænii er 125. — hirðlög 340, 
341. — hirðmaðr 281, 340. — 
Hirðsiðir Jónsbókar 225, 226, 
227, 228, 229. - Hirðskrá 341. 

— hirðsljóri 419, 496, 645, 765, 
788. — hirðstjórn 709. — hirð- 
vist 340. 

hirting heilagrar kirkju 57, 214, 
624, 721, 

hirzla 276, 513, 518, 519, 557. — 
hirzla læst 276, 518, 519, 552, 
557. — silfrhirzla, er geymt 
er í corpus domini 474. — 
hirzluhús 176, 552. Sbr. kirkja. 

Hítardalsbók (máldagabók í JSig. 
143, 4to) 676, 684, 783. 

hjáland, hjáleiga 446, 478, 870. 

Hjallanes (á Tjörnesi) 431. 

Hjallaskógr í pjórsárdal 866. 

Hjalli í Ölfusi 124. — Hjallamenn 
124. 

hjallr, hjallar 154. — hjallr á 

Fitjum í Garði 77. — hjallr 

Flankstæðínga í Garði 77. 
Hjálmarnes í þisíilsfirði 313. — 

Hjálmarnesreki 313. Sbr. Hval- 

munuisreki. 
Hjálmarsson: Haldór. 
Hjálmarsvík í f istilsfirði 425. 
Hjaltabakki í Húnavatnssýslu (sbr. 

Bakki á Ásum) 475, 488, 766, 

767, 835, 836, 864. 
Hjaltadalr í Skagafirði 580, 643, 

675. 

Hjaltason: Ólafr. 

Hjalti Guðmundarson 426. 

Hjalli prestr i Nesi í Aðaldal 436. 

Hjarandi þóraldarson 721, 

Hjarðardalr í ísafjarðarsýslu 260. 

hjón (= hjú) 126, 127, 207, 283, 

— skylduhjón 824. — skylduhjú 
218. 

hjón (sbr. hjú, hjún) 26, 29, 50, 



139, 177, 181, 197, 204, 211, 
277, 279, 285, 293, 295, 296, 
297, 298, 344, 347, 349, 393, 
518, 539, 540, 557, 565, 573, 
574, 591, 600, 602, 605, 639, 
733, 734, 757. 792, 795, 798, 
800, 802, 803, 808, 812, 816, 
822, 829. — lögleg hjón 344. — 
hjónaband 181, 210—211, 277, 
573. 583, 632. — hjónalag 590, 
591, 593. - hjónalagsband 590, 
593. — hjónasamband, hjóna- 
legt samband 177, 277, 278. — 
hjónskap(r), hjónaskap(r) 94. — 
hjónaskilnaðr, skilnaðr hjóna 
211, 399, 539, 753, 763, 838, 
840. — samganga hjóna 764, 
820. — hjónavígsla 277, 328. - 
f élag milli hj óna, f élagsgerð 
hjóna 293, 295-298, 347, 348, 
395. — misdauði hjóna 349. — 
ósamþykki hjóna 602. — sundr- 
þykki hjóna 605. 

hjú, hjún [(maðr og kona) sbr. hjón] 
600, 647, 758, 838. — sundrþykki 
hjúa 600. — hjúskapr, hjún- 
skapr 51, 59, 150, 173, 177, 
187, 207, 209, 210, 211, 230, 
231, 277, 344. 392, 600, 605, 
628, 629, 632, 750, 753, 754, 
755, 756, 757, 762, 763, 813, 
820, 837, 838. — hjúskapar- 
band, hjúnskapsband 210, 328, 
508, 573, 629, 632, 754, 760. 
— hjúskaparsamband 629. — 
hjúskapslifnaðr 837. — hjú- 
skaparmál 177, 187, 207, 209, 
210, 231, 244, 517. 

hjölt (á hnífi) 6—8, 10. 

HjörleifshÖfði á Mýrdalssandi 64l, 
642, 740 (Höfði), 852, 853. 

Hjöi-leifsson: Ólafr. 

Hlaðir á f elamörk í Eyjafjarðar- 
sýslu 442. 

Hlaðnaholt í Héraði (Öræfum) 776. 

Hlafzstapi, sjá Klafstapi. 



REGISTR. 



953 



hlass: heyhlass 391, — viðarhlass 

392. Sbr. hlasshvalr. 
hlaupársmessa 510, 846. 
Hlaupóss milli Hvalsness og Star- 

ness á Rosmhvalanesi 81. 
Hleirmúli 258. sjá Leirmúli. 
Hlíð í Biskupstungum 670. 
Hlíð í Broddaneshreppi í Stranda- 

sýslu 119, 258. 
Hlíð í Gnúpverjahreppi í Árnes- 

sýslu 397. 
Hlíð á Langanesi 70, 71, 73, 74. 
Hlíð í Kræklingahlíð (=: Lög- 

mannshlið) 305, 315, 320, 453— 

454. 

Hh'ð í Skaptártungu 740. 
Hhð íi Ströndum í Strandasýslu 
116. 

Hlíðardalr í Lóni i Austr-Skapta- 

fellssýslu 769. 
Hlíðarendi í Fljótshlíð 686. — 

Hhðarendabók 219, 363, 405, 

765. 

Hlíðarhagi í Eyjafirði 452. 

Hlíðarsel í Steingrímsfirði 408. 

Hlíðartorfa í þjórsárdal 865. 

í^iunnindi 331, 414, 580, 644, 674, 
733, 734, 753, 763, 788, 789, 
835. — hlutir og hlunnindi 643. 

íilutkesti 298. 

Hlöðuvík á Hornströndum 620. 
Hnappavellir í Öræfum 773—774, 

874. — Hnappavallarekar 774. 
Hnausar í Meðallandi 871. 
^aé, sjá kné. 
^íieyksli 383, 892, 544. 
^íieysl 864. 

^íiífr uppbundinn 6, 7, 8, 10. - 

linífaburðr 5—11, 162. 
Hnjóskadalr, sjá Fnjóskadalr. 
Hnúðsnes (Hunsnes, Hundsnes) í 

Skefilstaðahreppi í Skagafirði 

301, 398. 

^os est corpus meum 34. 

^of í Álptafirði í Suðr-Múlasýslu 
768. 



Hof í Gnúpverjahrepp í Árnessýslu 
662. 

Hof í Goðdölum 463-464. 
Hof (= Hóp) í Grindavík 76. 247, 
248. 

Hof í Héraði (Öræfum) 774, 775, 

874. — Hofsmenn 774. 
Hof á Höfðaströnd 460. 488. 
Hof hið neðra á Rangárvöllum 

87, 88. 

Hof á Skagaströnd 301, 398, 469, 
488, 

Hof í Vatnsdal í Húnavatnsþingi 
476. 

Hof í Vopnafirði 67. — Skrá Hofs- 

kirkju 67. 
Hofsfell (Hoffell) í Hornafirði 769 

—770. 

Hofsskógr í þjórsárdal 867. 
Hofstaðir í Helgafellssveit 116. 
Hólaannáll 852. 

Hólar í Biskupstungum 667, 668. 
Hólar í Blöndudal (= Blöndudals- 

hólar) 473-474. — Hólaþing 

473. 

Hólar í Eyjafirði 450—451, 488. 

Hólar undir Eyjafjöllum (= Ey- 
vindarhólar) 677—678. 

Hólar í Gnúpasveit í Norðrþing- 
eyjarsýslu (= Presthólar) 309, 
311, 426, 488, 788. - Hólareki 
309, 311, 863. 

Hólar i Hjaltadal, Hólastaðr, Hóla- 
stóll (Hola, Holæ) 89, 175, 185, 
189, 241, 242, 264, 270, 271^ 
278, 300-301, 804—310, 315, 
317-319, 322, 325, 342, 345, 
367, 387, 388, 397—399, 423— 
484, 489, 494, 568, 579-581, 
593, 610, 637, 638, 642—644, 
649, 650, 673, 674, 675, 701, 
715, 729, 730, 734, 735, 743 - 
746, 766, 767, 788, 833—836, 
845, 847, 856-858. — Hóla- 
biskupar 130—138, 398—399, 
423—424, 489-491, 494-495, 



954 



REGISTR 



496, 579-581, 644. — Hóla 
biskupsdæmi 423 - 424, 489— 
491. — máldagar Auðunar 
biskups fyrir Hólabiskups dæmi 
423-489. — Hóladómkirkja, 
dómkirkja á Hólum 319, 833. - 
electus til Hóla 388. — (heilög) 
Hólakirkja (ecclesia Holæ, Hol- 
ensis) 89, 305, 317, 318, 398, 
579—581, 644, 649, 650, 729, 
730, 744, 745, 746, 833, 834, 
836, 845, 857, 858. — Hólamál- 
dagi 306. — Hólamenn 11. — 
rekar Hólastaðar (kirkju) 89, 
304—310, 317-319, 708, 858. 

Hólar í Hvammssveit 633. 

Hólar (ef til vill sama og Hóla- 
kot nú) í Skagafirði 301, 398. 

Hólar (Höföahólar) á Skagaströnd 
470^ 

Hólar (Hólahólar) á Snæfellsnesi 
714. 

Hólar í Vestrhópi (Vestrhópshólar) 
480, 488. 

Hólar í Oræfum [(Héraði), farnir 
af fyrir 1343] 771, 773, 776. — 
Hólafjara 773. — Hólaland 773, 
776. (Sbr. Norðanfara XVH, 
1878, Nr. 21—22). 

Hólaskógr í þjórsárdal 868V 

Hólastaðr (= Hrepphólar) 865, 
866. 

hold og blóð Jesú Krists, guðs 
hold og blóð (sbr. corpus do- 
mini, guðs líkami) 24, 29, 35, 
36, 57, 195, 276, 797, 842. — 
holdtekja barna 51—52, 810— 
811. 

Holensis 189. 191, 388, 701, 856. 

Sbr. Hólar í Hjaltadal, Olensis. 
Holkná, sjá Hölkná. 
Hóll í Bolungarvík við ísafjarðar- 

djúp 616-617. 
HóU í Fjörðum í Suðrþingeyjar- 

sýslu 443. 



Hóll hinn syðri í Hrafnagilsþingum 

í Eyjafirði (Litli-HóII) 485. 
Hóll í Norðrárdal í Mýrasýslu 833. 
Hóil í Presthólahreppi í Norðr- 

þingeyjarsýslu 307, 321. 

Hólsreki 90, 307, 321. 
HóII Uíklega =: Hólakot á Reykja- 

strönd) í Skagafirði 301, 398. 
Hóll í Seiluhrepp í Skagafirði 466. 
Hóll syðri og ytri á Skagaströnd 

471. 

Hóll í Staðarsveit (HóIIand, = 

Lýsuhóll) 164. 
HóII í Svarfaðardal 456. 
Hóll á Tjörnesi 316, 318, 319, 

486. - Hólsreki 316, 318, 319, 

486. 

Hóll í Torfalækjarhrepp í Húna- 
vatnssýslu (nú KagaðarhóII) 471- 

hollusta 156, 238, — hollustueiðr 
163. 

Hólmar (nú Hólmr) í Landbroti 
782. 

Hólmar í Meðallandi 873. 

Hólmasel í Meðallandi 853, 873. 

Hólmavatn á Langanesi 425. 

Hólmfríðr Erlendsdóttir, systir íoV' 
varðs 379. 

hólmi, hólmr 484, 854, 855. " 
hólmi í Guðmundarlóni á Langa' 
nesi 306, 310. - IX hólmar í 
Laxá í Laxárdal fyrir neðan 
Eingey 434. — hólmrhinu mikli 
431. — hólmi í Seljavatni á 
Skaga 250. - hólmar í Vatni 
434. — smáhólmar í Laxá í 
Laxárdal 431, 

Hólmkelsá á Snæfellsnesi 165. 

Hólmlátr á SkógarstrÖnd 166. 

hólmr: hólms múnr 238. 

Hólmr (n Hólmi, er nú kallast 
Glaumbær*) í Skagafirði 466. 

Hólmr (í Noregi) 272. 

Hólmr á Akranesi 349, 

Hólmr í Niðarósi (klaustr í Hólmi) 
494—495. 



Hólmr á Rangárvöllum 87, 861. 
Hólmr á Rosmhvalanesi 76, 78, 80. 
Hólmsteinn Grímsson, Jónssonar 
84, 85. 

Hólmsteinsson: Grímr. 

Hólsá í Presthólalireppi nálægt 

Hjallahöfn 90, 314, 426. 
Hólsland (Hóll) hið efra (eyði)jörð 

í Kirkjuhólshreppi í Stranda- 

syslu 408. — Hólslækr 408. 
Hólsmöl í Presthólahreppi í Norðr- 

Nngeyjarsj'slu 309, 
^olt i Álptaveri 738. 
^olt á Ásum í Húnavatnsþingi 

475. 

^olt undir Eyjafjöllum (Staðr í 
Holti) 84-86, 581, 676, 680- 
682, 684, 687, 688. 

^olt í Fljótum 488. 

^olt í Saurbæ í Dalasýslu 716— 
717. 

^olt á Síðu 783. 

^olt Viðéyjarklaustrsjörð 377. 

^olt í Önundarfirði 262. 

^oltamannaá í þjórsárdal 866. 

^oltastaðir í Langadal 251, 471— 

472, 488. — Holtastaðamenn 
251. 

^oltavörðuvatn 359. 
^^Hin) í Rangárþingi 697. 
jíoltsmúli á Landi 87. 
^íoItsmúH í Staðarhrepp í Skaga- 
firði 301. 

^omicida 133, 134. - homicidium 

^^^- Sbr. manndráp, 

^íniliæ: omiHæ Gregorij, Augusti- 

et Ambrosij 166. Sjá kirkja. 

^^onorius páfi hinn IV. (1285- 

1287) 236, 251, 252. 

^"^P i Grindavík 76, 247, 248. 
Sbr. Hof. 

I^^Psós í Húnavatnsþingi 728. 

^^^^ómr (sbr. adulterium) 7, 8, 
13, 15, 34. 39—40, 60. 94, 
1^2, 133, 135. 150. 177, 187, 
222, 230, 231, 382, 385, 386, 



392, 399, 418, 508, 517, 557, 
564, 567, 592, 596, 598, 601, 
604, 629, 632, 638, 754, 764, 
791, 795, 808, 820, 821, 827, 
829. — einfaldr, tvefaldr hór- 
dómr 60, 132, 133, 592. — op- 
inber hórdómr 791, 795, 808, 
821, 827, 829. - hórdómr fram- 
inn í kirkju 34. — hórdómr 
drýgðr við ferfætt kvikindi 596, 
601, 604. — hórdómr, er karlar 
eigast við 596, 601, 604. - 
hórkarlar (opinberir) 26, 752, 
763. — hórkona (opinber) 344, 
383, 392, 508, 509, 630, 570, 
592, 640. — hórkonuson 383, 
392. 

Horksdalr, sjá Hörgsdalr. 

Horksholt, sjá HÖrgsholt. 

Horksland, sjá Hörgsland, 

Horn(ið) í Sandártungu landi í 
þjórsardal 867^. 

Hornafjörðr í Austr-Skaptafells- 
sýslu 641, 642, 769, 770, 772. 
— Hornafjarðará 642. 

Hornsílatjörn á Skaga nyrðra 250. 

Hornteigr 4. 

Horsholt, sjá HÖrgsholt. 

Hortadensis episcopus 610. Sbr. 
Harcadensis, Orkneyjar. 

hospital (sbr. spítali) 507, 606. — 
lærðra manna hospital í Gaul- 
verjabæ 507. — hospital sancti 
Magni 507. — hospital sancti 
Johannis Jerosolomitani 606. — 
hospital sanctæ Mariæ Theuto- 
nicoruni & Calatravensis 606. 

hostia 512. 

Hostiensis 725. 

Hrafn, er gefr til Kaldaðarneskixkju 

í Bjarnarfirði 407. 
Hrafn Jónsson í Glaumbæ, Glaum- 

bæjar-Rafn (d. 1342) 644, 675, 

729, 730, 744, 745, 746. 
Hrafn Oddsson riddari (d. 1289) 

2, 125, 159, 241, 242, 243, 



956 



REGISTR. 



262, 263. 264, 266, 267, 269, 
621. 

Hrafn Þorvaldsson prestr 720. 
Hrafn-, sbr. Rafn- 
Hrafnabjargará við Þistilsfjörð 70, 
74. 

Hrafnagil í Eyjafirði 453, 488. 
Hrafnaskálargnúpr við Onundar- 

fjörð 360. 
Hrafnkelsstaðir á Rosmhvalanesi 

78. 

Hrafnsá á Skaga nyrðra 471. 
Hrafnshellir á Snæfellsnesi 114, 
164. 

Hrafnstaðir (Rafnstaðir, nú stund- 
um Hrappstaðir) í Bárðardal 
438. 

Hrafntóptir (Ramntóptir) i Holtum 

í Rangárþingi 86. 
hrákaskírn 25, 30, 798, 811. Sbr. 

skírn. 

Hranason: Koðrán, Oddr (eða Héra- 
son). 

Hranastaðir (Ranastaðir) í Hrafna- 
gilsþingum í Eyjaíiröi 453. 

hraun 3. — hraun = Búðahraun 
166. — hraun — Berserkjahraun 
257. 

Hraun á Eyrarbakka 75. — Hrauns- 
mörk 75. 

HrauníFljótshverfi [h'klega =Skóg- 
hraun, Markús Loptsson Rit um 
jarðelda bls. 83; sbr. Fagriskógr, 
séra Jón Sigurðsson í sóknar- 
lýsing frá Kálfafelli 1859] 778, 
779. — Hraunsfjara 778, 779. 

Hraun í Grindavík 76, 245, 247, 
248, 831-832. 

Hraun í Helgastaðahreppi í Suðr- 
fingeyjarsýslu 433. 

Hraun í Meðallandi (sbr. nú Melhóll) 
739. 

Hraun : undir Hrauni á Rangár- 

völlum 87, 88. 
Hraun(in) milli Hafnarfjarðar og 

Vatnsleysustrandar 247, 248. 



Hrauná í Staðarsveit á Snæfells- 

nesi 850. 
Hraunadalr, sjá Raupnadalr. 
Hraunbær í Álptaveri 740. 
Hrauney í Mývatnssveit 430. 
hraungarðr (Hraungarðr) í Lax- 

árdal í Suðrþingeyjarsýslu 431. 
Hraungerðingar í Flóa 866. 
Hraunhöfn á Melrakkasléttu 312. 

316. 

Hraunlækr á Langanesi 70, 74. 
Hraunnes í Grindavík 245,361. - 

— Hraunnesgjögr 245. 
Hraunsá í Meðallandi 854. 
Hraunsdah- í Bolungarvík 617. 
Hraunskarð (nú Munaðarhóll) undir 

Jökli 114, 849. - Hraunskarðs- 

menn 165. Sbr. Skarð undir 

Jökli. 

Hraunslækr 873, sjá Brandslækr. 

Hraunsmúli (nú Hraun) í Land- 
broti 782 [kallað Hraun ^ í 
Klaustrajarðabókinni frá c. 15^0 
—1579]. 

Hreiðr í Holtum í Rangárþingi 8'r 
691. 

hreinHfi 753, 756, 763. - hreiH' 
Hfisfólk 756. — hreinlífismaðr 

758, 760, 

hreppr, hreppar 287, 293, 294, 
295, 296, 297, 344. 345. 356, 
393, 614, 655. - hreppsnauð- 
synjar 345. — hreppstjórar, 
hreppstjórnarmenn 19, 208, 284, 
293, 295, 296, 297, 298, SOO, 
345, 346. — hreppstjórn 20S, 
284, 286. — hreppstjórnarþing 
286. — hreppsvist 294. — 
þriggja hreppa þing 356. 

Hrífunes í Skaptártungu 739, 740. 

Hringaríki i Noregi 859. 

hringingar 239, 540, 542, 712. 

Hringver á Tjörnesi 316, 318, 
428. — Hringversreki 316, BlS- 

hrís (sbr- draghrís, skógr, viðr) 
470. - hríshögg (sbr. skógar- 



högg, viðarhögg) 4, 577, 773. — 

hrisrif 166. 
Hrís í Helgafellssveit 672—673. ~ 

Hrísamáldagi 672—673. 
Hrís (Hrísaland) í Laxárdal í 

Suðrþingeyjarsýslu, (sbr. Hrísa- 

kot nú) 431. 
Hns í Noregi 413. 
Hri's í Saurbæjarhrepp í Eyjaíirði 

450. 

Hrisey á Eyjafirði 458, 486, 488. 
Hrísey í Laxá í Suðrþingeyjar- 

sýslu 434. 
^í^ísgrjón 652. Sbr. grjón. 
Hrisvarða 3, 

Hróarsdalr (Hróasdalr. Roardalr í 
Ríprhrepp í Skagafirði) 301, 302, 
398. 

Hróa(r)sholtingr, skógr í Þjórsár- 
ðal 867. 

Hróarsson: forbergr. 

Hróarstunga í Norðr-Múlasyslu 708. 

Hrófá í Steingrímsfirði 119, 408. 

Hi'ófstaðir (Rófstaðir = Hrólfstaðir 
= HrólfstaðahelHr) á Landi 86. 

Hi'ólfsson: Andrés, þórarinn. 

HroUaugstaðir (Hrollugstaðir) í Út- 
ínannasveit 75. 

Hvollaugstaðir (Hrollugstaðir) á 
Langanesi 71, 74. 

Hi'ómundr bróðir Óttars 646—647. 

Hi'órnundr Bjarnason, Guttorms- 
sonar 733, 734. 

^^oss, hestar 83, 224, 284, 285, 
393, 421-422, 431, 578, 740, 
^71, 773, 784, 854. - fyl- 
hross, hestr, geldr hestr, hross, 
^erhross, stóð, stóðhestr, verð- 
lag þess 170. — hross tvævetr 
'^Sl. — hross þrevetr 454, 687. 
— hross roskin 687, 776, 777. 

■ ^ hross gömul 689. — ij. aura 
hross 777. — ij. hross þriggja 
ttiarka verð 776. - iij hross 
^yrir .cc, oc vij aura 779, 780. 
vij hundruð í hrossum 672, 

^ipl. IsL II. B. 



691. — búhross 421. — geld- 
hestar, geldhesta beit 671. — 
hundraðshestr , hundraðshross 
119, 429, 456, 457, 462, 468, 
473, 682, 683, 743, 769, 777, 
786. — hestar kúgildír (hross 
kúgild) 665. — X hestar heys 
684. — XX hrossa mellénur 
738. — xviij rossa hrís- 
högg 773. — kúgildishross 
(sbr. hundraðshross) 65, 259, 
773, 779, 780, 785. — hrossa- 
beit 245, 377, 431, 578, 740, 
769. hrossageymsla 377. 

— hrossahöfn 668. — kaplar 
451, 459. — merhross 479. 

— merhross kúgild 665. — 
stóðhross 575, 617, 621, 681, 
688. — stóðhrossabeit 575, 617, 
621, 671, 688. — réttarbót um 
hross, ef kemr í haga manns 
421—422. — stóðhrossahöfn 681. 

— verkhestar 403, 671. — vinnu- 
hross 774, — dómar um hross, 
hrossadómar 421. — hestajárn: 
sexboruð skafiaskeifa 872. — 
lýsing hrossa 421 — 422. — at 
leggja hepting á hross 422. — 
hrossaket 224. — hrossa með- 
höndlan 422. — nautnan hrossa 
421—422. — virðing á hrossum 
421—422. — c, 1269: hross í 
Njarðvík 65. — í ferney 64; 
1270: í Odda 86. — c. 1274: 
í Flatey 118; á Reykhólum 120; 
á Skarði á Skarðströnd 117; á 
Staðastað 114; í Tröllatungu 
119. — c. 1286: í Haga 259; 
í Snóksdal 258. ~ c. 1306: 
á Gilsbakka 359. — c. 1307: 
í Krýsuvík 361. — 1317: í 
Kaldaðarnesi 407. — 1318: á 
Ásgeirsá 479 ; á Bergstöðum 
472; í Blöndudalshólum 473; í 
Bólstaðarhlíð 472; á Breiðaból- 
stað í Vestrhópi 479; á Drafla- 

61 



958 



REGISTR 



stöðum 441 ; á Einarsstöðum 
437; á Eyjardalsá 438; á Felli í 
Sléttuhlíð 459; á Grenjaðarstöð- 
um 433; á Grýtubakka 445; á 
Hálsi i Fnjóskadal 439; á Hofi 
á HöfðastrÖnd 460; á Hólum í 
Eyjafirði 451; á Hrafnagili 453; 
í Hvammi í Miðfirði 482; á 
Höskuldstöðum 471; á Illuga- 
stöðum 440; á Ljósavatni 439; 
í LÖgmannshlíð 454; á Melstað 
482; í Múla 434, 435; á Möðru- 
völlum 450; í Reykjahlíð 429; 
á Reykjum i Tungusveit 465; í 
Saurbæ í Eyjafirði451; á Silfra- 
stöðum 462; á Sjáarborg 468; 
á Skinnastöðum 427; á Spá- 
konufelli 469; á Staðarbakka 
482; á Stað í Hrútafirði 484; 
á Urðum 456, 457; á Völlum í 
Svarfaðardal 456; á VíðivÖllum 
462. — c. 1324: í Garpsdal 577; 
í Otradal 576. — c. 1325: í 
Sygnaskarði 578. — 1327: á 
Staðarfelh 637; í Sælingsdals- 
tungu 633. — c. 1331: í Gaul- 
verjabæ 672; i Haukadal 667; í 
Hruna 665. — c. 1332: í Árbæ 
698; í Borg undir Eyjafjöllum 
678; á Breiðabólslað í Fljótshlið 
687, 689; í Dal undir EyjafjöIIum 
683; í Holti undir Eyjafjöllum 
682; í Kálfholti 698; í Miðbæli 
679; í Odda 691. — c. 1336: í 
Kirkjubæ í Tungu 708. — 1340: 
í Snóksdal 736; á Sólheimum 
743; á fykkvabæjarklaustri 738. 
— c. 1343: í Asum eystri í 
Skaptártungu 785; á Breiðabói- 
stað í Fellshverfi 772; á Breið- 
á(rmörk) 773; á Hofi í Álpta- 
firði 768; á Kálfafelli í Fljóts- 
hverfi 779, 780; á Kálfafelli í 
Hornafirði 771; í Kirkjubæ á 
Siðu 781; á Lómagnúpi 777; á 
Rauöalæk 776, 777 ; á Stafafelli 



769. — 1344: á Sauðanesi 

786. - c. 1346: á Söndum í 

Dýrafirði 832. 
Hrossaeyri við Skaptá 873. 
Hrossasteinn fyrir Flateyjardal i 

Þingeyjarsýslu 91. 
Hrossatungur fremri og nyrðri i 

Í»jórsárdal 866, 868, 869. 
Hrossavellir á Langanesi 434. 
Hrosshólmr í Héraði (Öræfum) 

776. 

Hruni í Hrunamannahreppi í Ar- 
nessýslu 664—666, 865, 868. - 
Hrunamenn 666. — Hrunasel 
664. — Hrunaskógar 866. 
Hrunastaðr 664—666. 

Hrútafell í Öræfum 773, 774. 

Hrútafjörðr 359, 374, 375, 482, 
483, 484, 485. — Hrútafjarðará 
374, 484. — Hrútafjarðarboln 
618. — Hrútafjarðardalr 359. - 
Hrútafjarðarháls (*háls«) 484.^ 
Hrútafjarðarheiði 359. 

Hrútahólmr, Hrútahólmar tveir ^ 
Breiöafirði 116. 

Hrútavogr á Melrakkasléttu 426. 

Hrútey á Breiðafirði 82. 

Hrútey á Mjóafirði í ísafjarðar- 

sýslu 620. 
HrúteyjarstrÖnd við Ófeigsfjörð i 

Strandasýslu 409, 622, 623, 785. 
Hrúthólmar, eign Neskirkju í Aðal- 

dal 436. 

Hrúthólmi undir Eyjafjöllum [seni 

menn vita nú ekki hvar er, 

segir sóknarlýsing frá Holti 

1845] 681. 
hrútr, hrútar 285, 359, 620, 708, 

779, 780, 781. - hrútahöfn 620. 

Sbr. sauðpeningr. 
Hryggir 1 Mýrdal 738, 742.^- 

Hryggjaskógr (Hruggiaskógr) 740. 
húð: Islenzkar húðir 375. — nauts- 

húðir 235. Sbr. skinn. 
húfa: dreiglahúfur 800. 
Húfustaðir, sjá Ljúfustaðir. 



REGISTR 



959 



Hugleiksson: Auðun. 
lixiic 808, 827, 829. 
^uls, sjá husl. 

HumlungarhÖfn fyrir Gnúpasveit í 

Norðrþingeyjarsýslu 311. (Sbr. 

Buðlungarhöfn), — Humlungar- 

hafnarreki 311. 
hunang 57, 394, 652. 
Húnavatn í Húnavatnsþingi 475. — 

Húnavatnsós 475. — Húnavatns- 

þing 344. 
Hundeiði í Noregi 504. 
Jiundr, hundar 215. 518, 545, 557, 

625. 

l^undrað 442, 453, 455, 458, 465, 
473, 485, 490, 672, 727, 739, 
740, 775, 782. - háífs hundraðs 
skógr í Mánafelli 436. — hund- 
rað presti af bænhúsi 771. — 
hundrað af v. bænhúsum 461. 
^ hundrað í flyljanda eyri 435, 
441. — hundrað fritt 700. — 
hundrað i ófriðu 464. — Maríu- 
skript, er tekr hundrað 438. — 
hundrað í metfé 683. — hund- 
rað í tíund 457, 478, 479. — 
hundrað í slátrum 63. — hund- 
i'að utangarðs 478. — hundrað, 
gafst með Steingrími 482. — 
hundrað vaðmála (í vaðmálum) 
451, 457, 670, 692. - hundrað 
vaðmála fyrir tvær merkr pen- 
^nga 644. — hundrað i viði (við- 
^^ni, raptviðar) 478, 577, 663. — 
hundrað vöru 63, 445, 468, 472, 
^73, 650, 663, 668, 682, 683, 
689, 727, 777, 788. — hund- 
^að, er forvaldr gaf 454. — 
^iindrað : altarisbrík 635. — 
hundrað: leiga fyrir Trékyllis- 
"^ik 618. — hundrað: kantara- 
kápa með gulu sæi og glitaðr 
altarisdúkr 635-636. - hund- 
i^l' sjöfjórðungaketiU og kanna 
- hundrað: krossar tveir, 



663. 



kista 



"J. álnir lérepts 775. — 



hundrað í bókum 694, 741. — 
hundrað: graduale 775. — hund- 
rað: guðspjöll, pistlar, domini- 
cale oc de sanctis per anni 
circulum 775. — hundrað prests- 
kaup á Breiðá 773. — hundrað 
prestskaup í Heggsgerði 771. — 
hundraösgjald frá Heynesi í 
Garða 403. hundraðs gripr 
430. — hundraðshestr, hundraðs- 
hross 119, 429, 456, 457, 462, 
468, 473, 633, 682, 683, 743, 
769, 777, 786. — hundraðshvíla 
786, — hundraðshökull 427. — 
hundraðsrekkja 425. — hund- 
raðsskuld við austræna kaup- 
menn at Ólafs (ÍÞorláks) messu 
merkr sekt 286, 788. - hund- 
raðsskuld við austræna kaup- 
menn at Ölafsmessu tólf álna 
sekt 648. — hundraðs sæng 456. 
— hundraðs veiði eða meiri á 
helgum dögum 613, 614, 639. ~ 
hundraðsvirði 466, — hundrað 
og .ix. álnir 473. — hundrað og 
.vj. aurar presti í Borgarhöfn 
771. — hundrað og .vj. aurar 
presti á Breiðahólstað í Horna- 
íirði 772. — hundrað og .vj. 
aurar vöru 782. — hundrað og 
.X. aurar vöru 462. — utan- 
garðs hundrað og .xiiij. aurar 
468. — hundrað og .xv. aurar 
474. — hundrað og hálfr .xviij. 
eyrir482. — hundraðog.xviij.aura 
tíund 470. — hálft annað hund- 
rað 461, 727, 739, 782. — hálft 
annað hundrað í bókum 662, 
686. — hálft annað hundrað í 
búsgagni 445. — hálft annað 
hundrað í bús húhlutum 768. — 
hálft annað (hundrað) í hafnar- 
voð 427. — hálft annað hund- 
rað í ófríðu 465. — hálft annað 
hundrað tíund 445, 450, 472. — 
hálft annað hundrað : tjöld um- 

61* 



960 



REGISTR. 



hverfis kirkju 775. — hálft' 
annað hundrað utangarðs 430, 
445. — hálft annað hundrað 
vöru 670, 738. — tvö hundruð 
738, 789, 782. — ij. hundruð í 
bókum 426, 465, 670, 689, 694, 
743, 771. — handbók með lága- 
saungum fyrir cc. 775. — ij. 
hundruð fátækum mönnum á 
HÖskuldsstöðum 471, — ij. hund- 
ruð í flytjanda eyri 434, 440. — 
tvö hundruð fríð 575. 615. — 
jj. hundruð, er Jón bóndi gaf 
453. — ij. hundruð í leigu heima 
456. — ij. prestskaup í Þerney 
64. — ij. hundruð utangarðs 
456. — ij. hundruð, er Valgerðr 
gaf 453. — ij. hundruð í stað- 
arspell 427. — ij. hundruð vÖru 
445, 456, 479, 576, 617. 714^ 
769. — ij. hundruð: sálún ,ij. 
raeð lektaradúk spraúnguðum 

635. — ij. hundruð : fustans- 
hökull hvítr með messuklæðum 

636. — ij. hundruð: texti og 
altarissteinn silfrbúinn 775. — 
ij, hundruð: kantarakápur iij 
775. — ij. hundruö: sloppar .iiij., 
fontklæði og dúkar 775. — ij. 
hundruð : capitularius, collecta- 
rius, commonisbók, handbók með 
íágasaungum 775. — cc. texti 
og altarissteinn silfrbúinn 775. 
— cc. i tjöldum 771. — ij. 
hundruð : xij álna laung fer- 
skepta 450. — ij. hundruð og 
.vij. álnir tíund 452. — ij. hund- 
ruð og X. aurar vöru 436. — 
ij. hundruð og ij merkr tíund 
464. — ij. hundruð og ij merkr 
vöru 478. — hálft þriðja hund- 
rað 674. — hálft þriðja hundrað 
í bókum 483, 692. - hálft 
þriðja hundrað í slátrum 678. — 
hálft þriðja hundrað og eyrir 



437. - Prjú hundruð 393, 739 
782, 859. — ccc í flytjanda eyri 
437. — ccc fríð 615, 616. - ccc 
hökúll með baldrskinn 449. 
ccc í kirkjuskrúða 465. — ccc 
fyrir klukkumálm 440. — ccc, 
er Loptr gaf 452. — ccc í metfé 
773. — ccc presti af fiskimönn- 
um í Grímsey 442. — ccc skrín 
775. — þriggja hundraða sloppr 
469. — þriggja hundraða teigr 
83. — ccc í testamentum Sigurð- 
ar Seltjarnav 450. — ccc tíund 
486, 451, 461. - ccc vöru 481, 
488, 788. - ccc at Þorsteini 
469. — ccc: þrenn messuklseði 
775. — ccc, er frú Þrúðr gaf 
453. — ccc og xij álnir utan- 
garðs 437. — ccc vöru og hálf 
mörk 786. ~ ccc vöru og xiij 
aurar 459. — xij aurar hins 
fjórða hundraðs í bókum 683. 

— hálft fjórða hundrað í flytí' 
anda eyri 426. — hálft fjórða 
hundrað í reflum 581. — hálft 
fjórða hundrað ííund 449. 
cccc 426. — cccc í bókum 693^ 
777. — cccc í leigu utan garðs 
434. — cccc óskorið 617. 
fjögurra hundraða skip 433. 
cccc tíund 474, 482. — cccc 
vöru 451, 477, 708. - cccc: 
altarisklæði .v. með dúkum 775. 

— cccc: fimm glergluggar 635. 

— cccc: gyltr kaleikr 775. ^ 
cccc: kirkjutjöld hálffimtug með 
dúkum 635. — cccc: kross og 
kaleikr ógyldr 775. ~ cccc: les- 
bækr .iij. samsettar með saung- 
Daviðssaltari 775. — hálft finita 
hundrað í flytjanda eyri 438. 

— V. hundruð 786, 789, 860. — 
V. hundruð í öllum aurum gripa 
440. — V. hundruð í bókum 457, 
681. — V. hundruð í flytjanda 
eyri 429. — v. hundruð fn'ð 



REGISTR 



961 



fríðu) 649, 650, 714. — v. hund- 
ruðj er herra Guðmundr gaf 454. 

— V. hundruð í hafnarvoðum 
433. — V. hundruð í vöruvirðum 
hafnarvoðum 746. — v. hundruð 
í heimalandi 457. — v. hundruð 
i kirkjuspjöU 465, — v. hundruð 
i lagaurum 446. — v. hundruð i 
slátrum 735, 736. — v. hundruð 
tíund 474. — v. hundruð vöru 
445, 449, 785, 736, V46. - v. 
hundruð húrisnufé minst 285, — 
af .V. hundruðum ahn í gjaftoll 
355. — V. hundruð réttr og ráð- 
spjöll konu minst 292. — á .v. 
hundruðum og tveggja missira 
hjörg fyrir hvern ómaga skyld 
fasta 793, 802, 814. — vj hund- 
ruð í búsgagni 693. — vj hund- 
ruð í búhlutum 665. — vj hund- 
ruð í geldfé 434. — vj hundruð 
i sæmilegum gripum 425. — 
vj. hundruð goldin fyrir Eyjólfs- 
ey 120. — vj. hundruð í landi 
466. — vj hundruð laus 450. 

— vj hundruð í metfé 771. — 
vj hundraða skuld 394. — vj 
hundruð í vaömálum 451. ~ vj 
hundruð í viðum, búsgögnum og 
veiðigögnum 475. — vj hundruð 
i virðingarfé 433. ~ vj hundruð 
vöru 736. — hálft sjöunda 
^undrað tíund 453. — vij hundruð 
683. — vij hundruð í Auðna- 
iandi 457. — vij hundruð: átta 
l^ækr secundum ordinem 635, 

vij hundruð af Jóni presti 
465. vij hundruð í metfé 770. 

vij hundruð í rossum 691. — 
"vij hundruð vÖru og mörk 484. 
~~ átta hundruð: messuklæði 
t-venn en beztu 775. — viij 
l^uudruð innan veggja 672. - 
"viij hundruð í virðingarfé 448. 
~~ viij hundruð vöru 469. - ix. 
hundruð í bókum og öllu messu- 



skrúði 773. — ix. hundruð í 
öllum aurum gripa 440. — ix. 
hundruð í ílytjanda eyri 440. — 

IX. hundruð í metfé 691, 777. 

— IX. hundruð vöru 472. — 
hálft X. hundrað 434, 461. — 
hálft .X. hundrað vöru 477. — 

X. hundruð 287, 345, 476, 675. 

— X. hundruð í hókum 696, — 
X. hundruð, er Egill biskup gaf 
480. — X. hundruð af .ij. bæn- 
]:úsum 483. — X. hundruð í 
íoikirkjusmiði 445. — x. hundruð 
frið 430. — X. hundruð í sæmi- 
legum gripum 635. — x. hundraða 
ílag 674. — X. hundruð í landi 
64, 114, 637. — X. hundruð i 
messuklæðum, bókum og gripum 
430. — X. (xl?) hundruð í reka 
75. — X. hundraða skuld 674. 

— X. hundruð vöru 431. — tíu 
hundrtið og tíu aUrar ólokin 
tíund 435. — x hundruð + 
hundraði fyrir livern ómaga + 
hundraði, þar af lausamanna 
skattr 391. — xj hundruð 1 
metfé 779, 780. — xj hundruð 
tiund 466, - xij hundruð 770. 

— xij hundruð fríðs fjár 679. 

— xij hundruð i metfé 681. — 
xij hundruð í metfé, búsgögnum 
eðr Öðru, er staðnum (í Holti) 
hagnar 581. — xij hundruð í 
testamentum Ara prests 425, — 
hálft .xiij, hundrað innan veggja 
434. — xiij hundruð vÖru og 
hálf mörk 637. — xiiij hundruð 
345—346. — xiiij hundruð vöru 
686, — XV. hundruð 476, 714, 
789, — XV, hundruð í heima- 
landi (heimajörðu) 65, 459, 478. 

— XV. hundruð réttr ográðspjöll 
konu, er á .xx. hundruð 292. — 
XV. hundruð vöru 460. — xviij. 
hundruð 727. — xx. hundraða 
345, 437, 649, 650, 708, 735, 



962 



REGISTR. 



736j 789. — XX, hundraða innan 
kirkju 433. — xx. hundraða í 
landi 741. — xx. hundraða í 
metfé 687. — xx. hundraða mær 
eör kona 292. — xx. hundruð í 
rekpörtum 735, 736. — xx. 
hundraða vöru 433. — xx. 
hundraða vöru eðr kúgildi 789. 

— xxj. hundrað vöru 462. ™ xxx. 
hundraða 776. — xxx. hundraða í 
heimalandi 437. — xxx (eða L) 
hundraöa réttr og ráðspjöll konu 
mest 292. — j. hundrað og .xxx. 
í vöru, hafnarvoðum og virðing- 
arfé 433. — fjórtán og xx. 
hundraða 789. — xL. hundraða 
fríðra peninga 766, 767. — xL. 
hundraða í hvah-eka 75. — Lij. 
hundruö tilKaldaðarness 407. — 
Lx. hundraða mest tilgjöf 287. 

— hundrað hundraða 345, 649, 
650. — tvö hundruð hundraða 
345. — íimm hundruð hundraða 
tíund Jóns lögmanns Einars- 
sonar og herra Pórðar Halls- 
sonar, hvors um sig 266, 
862. 

Hundraðsnes 432, sjá Hundrsnes. 
Hundsnes (shr. Hundraðsnes) á 

Meh-akkasléttu 432, 434. 
Hunkuhakkar á Síðu 739. Sbr. 

Steðjubakki. 
Húnstaöir í Vatnsdal í Húnavatns- 

þingi 579, 581, 642, 643. 
hurð, hurðir 535, 571. — hurð í 

(vallargarðs) hliðum 4. — búrs- 

hurð 535, 571. — eldhúshurð 

535, 571. — kirkjuhurð 841. — 

stofuhurð 535, 701. 
Hurðarbak í Vestrhópi 479. 
Hurðarbakshrís i Búrfelli í f jórs- 

árdal 866, 867. 
Hús, rekamark Loptstaðamanna á 

Eyrarbakka 671. 
Húsabakki í Helgastaðahreppi í 

Suðr-tingeyjarsýslu 431. 



Húsafell í Borgarfiröi 359. — Húsa- 

fellsmenn 359. 
Húsareki við AxarfjÖrð 432. 
húsatópt út frá Sandsenda við 

fistilsfjörð (sbr. tópt) 70, 73. 
Húsatóptir (Húsaþóttir) í Grindavík 

76, 245, 248, 377. 
Húsavaðall í Skagafirði 745, 
Húsavík á Tjörnesi 428, 488. 
húsbóndi 203, 233, 283, 840. — 

húsbrot 535, 571. — húsbúnaðr, 

húsbúningr 83, 359, 537, 665. 

— húsbætr 485. -- húsumbót 
449. — húsfastir menn 194. — ■ 
húsfreyja, húsfrey, húspreya, 
húsfrú 198, 199, 202, 205-206, 
214, 218, 285, 289, 341, 358, 
397, 418, 592, 634, 635, 64K 
674. 675, 811, 840- — húsgangr 
294, 297. — húskarlar 365, 422. 

husl, huslan, huls, hulsan 37, 535, 
540. Sbr. huslker (sjá kirkja). 

hvalr, hvalir (sbr. balena, flutn- 
ing, reki, skot, skotmannshlutr, 
skurðr, tíund) 69, 70, 71, 73,74, 
78—80, 81, 116, 119, 124, 153, 
245—248, 261, 345, 346, 426, 
428, 431, 432, 434, 436, 441, 
442, 443, 444, 447, 455, 469, 
479, 482, 485, 486, 492, 495, 
612-614, 618, 620, 622, 639, 
733, 736, 740, 793, 802, 882, 
855-856. — at bera festar í 
hval 79. — festingar kaup 80. 

— ef hval rekr samdægris í 
fieirum hlutum 79. — (hval) 
festar 79, 80, — festingarhvah' 
80. — fiutningshvalr 69, 73 
(sbr. flutning). — hvalr rekinn 
eða fiuttr (rekhvalr og fiutnings- 
hvalr) 69, 73, 79, 91-92. - 
at salta niör hval 618, 622. — 
gómhvalr 80. — hafrhvalr 362. 

— hlasshvah* (lasshvalr, hluts- 
hvalr) 69, 73, 249, 250, 305, 
313, 321, 486, 708. - hvelju- 



REGISTR 



963 



hvalr 79, 80. — óskiptr hvalr 
432, 434. — rekhvah', rekahvalr 
71, 74, 79, 249-251, 269, 315, 
442, 443. — skiphvalr (= spik- 
hvalr?) 80. — skiptingarhvalr 

79, 245. — skothvalr 308, 309, 

320. — skotmannshvalr 307. — 
tíundarhvalr 618. — tvítugir 
hvahr 740, 778, 779, 855-856. 
tunguhvalr 80. ~ {hval)bein 79, 

80, 124, 245. — (hval)hrjósk 79, 
124. — (hval)bæxl 79. — (hval)- 
fjöðr 79. — (hval)horn 79. — 
reingi 80, 442, 443. - spik 442, 
448, 618. — þvesti (tvesti) 80, 
245. — afgjöf af hval 612-614, 
639, 793, 802. — tíund af hval, 
hvaltíund 153, 407, 443, 444 
(sbr. tíuud). — . hvalflutning 617 
(sbr. flutning). — hvalgögn 305, 

321, 486. — hvalamál 124. - 
hvalreki, hvalrekar, hvalréttr 
(sbr. hvalr) 68—81, 83, 90-92, 
116, 119, 124, 245—248, 249— 
251, 258, 269, 306-322, 359, 
361, 362, 408, 409, 425, 428, 
431, 432-433, 434, 436, 439, 
446, 447, 455, 466, 475, 476> 
477, 481, 484, 486—487, 616, 
617, 620, 622, 623, 633, 671, 
728, 733, 740, 785. — stórreki 
hvala 81. — hvalskipti 69, 73, 
78^80, 249, 250, 269, 486, 492. 
— hvaiskurðr 79-80, 305, 426= 
442, 469, 708. Sbr. skurðr. — 
fuUr skurðr 443. — skurðarhlutr 
80. - hvalvonir 68, 69, 71, 
73, 74. 

Hvalá á Hrúteyjarströnd 622, 623. 
Hvaldalir 91, sjá Hvanndahr. 
Hvaleyri við Hafnarfjörð 247, 248. 
Hvalgarðr á Skaga nyröra 249— 

250. — Hvalgarðsmenn 250. — 

Hvalgarðsteigr 250. 
Hvalgjá í Rauðagnúpi á Melrakka- 

sléttu 322, 486, 487. Sbr. gjá. 



Hvalgraflr á Skarðsströnd 636. 
Hvallátr í Suðr-fingeyjarsýslu 447. 
Hvallátr við ísafjörð 615. 
Hvalmunnisreki 313. sjá Hjálmar- 

nesreki 313. 
Hvalnes á Skaga nyrðra 466. 
Hvalsá (Huolza) við Steingríms- 

fjörð 119, 408. 
Hvalsnes í Lóni í Austr-Skapta- 

fellssýslu 769, — Hvalsnesfjara 

769. 

Hvalsnes á Rosmhvalanesi 77, 
79, 81. 

Hvaltjarnir (HvaltjÖrn) á Melrakka- 

sléttu 90, 308, 312, 321, 486. — 

Hvaltjarnareki 90, 312. 
Hvalvatnsfjörðr í Suðrþingeyjar- 

sýslu 91, 447. 
Hvammr í Dýrafirði 832. 
Hvammr undir Eyjafjöllum 84, 

681. — Hvammsfjara 84, 681. 
Hvammr í Fljótsdalshéraði 83. 
Hvammr í Hvammssveit í Dala- 

sýslu 89, 634. — Hvammsbrenna 

(1161) 861. — Hvammverjar 

785. 

Hvammr í Langadal 471. 
Hvammr í Laxárdal í Skagafjarðar 

sýslu 468—469, 488. 
Hvammr í Miðfirði 481—482, 488. 
Hvammr í Mýrdal 742. 
Hvammr í Norðrárdal 833. 
Hvammr í Rangárþingi (íHoltum?) 

88. 

Hvammr (= Fífuhvammr, Hvamm- 

kot) í Seltjarnarneshrepp 377. 
Hvammr (nú líklega Hvammkot í 

Skefilstaðahreppi) í Skagafjarðar- 

sýslu 300. 
Hvammr í Skaptártungu 739. 
Hvammr í Vatnsdal 251, 300, 476, 

477, 488, 579-581, 642-643, 

836. 

Hvammsheiði í Helgastaðahrepp í 

Suðrþingeyjarsýslu 4, 434. 
Hvammshús í Vopnafirði 72, 75, 



964 



REGISTR 



Hvammssveit í Dalasyslu 633. 
Hvanndalir í Náttfaravíkum í Suðr- 

þingeyjarsýslu 91, 439. 
Hvanneyri í Borgaríirði 403. — 

Hvanneyrarbók 582. 
Hvannkelda í Meðallandi 871. 
Hvannstóð hið mikla á Tvídægru 

359. 

Hvarfsdalr á Skarðsströnd 635. 
650, 651. 

Hvassahraun á Vatnsleysuströnd 
246, 247. ' • 

Hvasstún undir Eyjafjöllum 870. 

hveiti 153, 800. 

Hvesta í ísafjarðarsýslu 619. 

hvila (sbr. rekkja, sæug) 778. — 
hundraðshvíla 786. 

Hvin í Noregi 280. 

hvinn (sbr. þjófr) 383, 392, 

Hvítá í Borgarfirði 359, 792, 805, 
814, 816, 826, 830. 

Hvítanes í Ögrsþingum við ísa- 
fjörð 615. 

Hvítmagafell í Sólheimaheiði í 
Mýrdal 679. 

hvítr, hvítt: hvítadagar 132, 443, 
445, 448, 460, 470. — hvíta- 
sunna 133, 274, 332, 448, 462, 
466, 519, 577—578, 603. - 
hvítasunnudagr 39, 276, 332, 
409, 410, 447. — hvítasunnu- 
vika 812. — hvíti drottinsdagr 
596. — hvítr maír 41, 61, 129, 
132, 594, 802. - at eta hvítt 
29, 61, 594, 802. 

Hvolar í Öræfum 774. 

HvoU í Fljótshverfi 778, 780. 

HvoU í Hvolhrepp (Stórólfshvoll) 
92. — Hvoll neðri í Hvolhrepp 
689—690. — Efri Hvoll 689, 
690. 

Hvoll í Mýrdal 738, 740, 742, 743. 
HvoII í Saurbæ í Dalasýslu 259. 
hymni 443. Sbr. kirkja. 
hægindi 38, 40, 46, 480, 586, 601, 
708, 738 (sbr. kirkja). - hæg- 



I indisprestr 540. — hægindisver 
737. 

Hækjudalr í Kjós 82. 

Hælgo Asloensis 351, 388. Sbr. 

Helgi biskup í Ösló. 
Hælsrófur í ÍÞjórsárdal 867. 
Höfðabrekka í Mýrdal 740, 741, 

855,856. — Höfðabrekkuheiði740. 
Höföafjörðr við Hjörleifshöfða 853, 

855, 856. 
Höfðakvísl i Meðallandi 872. 
Höfðamelar í Meðallandi 871. 
HÖfðaskáli á Melrakkasléttu 308, 

309, 315, 320, 322, 487. 
Höföaskógr í Þórsmörk 85, 681. 
HöfðastrÖnd við Skagafjörð 459, 

460. 

Höfði 741, sbr. Hjörieifshöfði, 

Höfðafjörðr. 
Höfði í Höfðahverfi 446—447, 488. 

674— 75(?). — Höfðaland 446. - 

Höfðamenn 446. 
Höfði á Höfðaströnd 459-460, 674 

— 675(?). 

höföingi, höfðingjar 150, 159, 173, 
233, 491, 588, 589, 590, 627, 
719, 759, 855-856. — lands- 
höfðingjar 209, 242. — stórhöfð- 
ingi 756. 

höfn (sbr. beit): geldingahöfn 776. 

— lambahöfn 85. — sauðhöfn 
85, 247, 681, 832. - stóðhrossa- 
höfn 85, 681. 

höfnin Sælavík í Álptaveri 853— 
856. 

Höfn í Grindavík 246, 248. — 

Hafnarland 246, 248. 
Höfn á Hornströndum 620. 
Höfn á Skaga, sjá Hafnir. 
Höfn í Skeggjastaðaþingum í 

Norðr-Múlasýslu 71, 74. 
Höfn {= Leirhöfn) í Presthóla- 

hreppi í Norðrþingeyjarsýslu 309. 

— Hafnarrekar 309, 426. 

Höfn á Melrakkasléttu (Raufarhöfn) 
90. - Hafnarreki 90. 



Röfn {— Raufarhöfn eða Leirhöfn) 
307, 312, 313. 

Höfnð(ið) í Björgvin 646. 

höfuð: at syngja yfir manns höfði 
799, 812. - höfuðhól 202. — 
höfuðdagar 606. Shr. höfuðdagr 
Johannis baptiste. — höfuðdægr 
600. — liöfuðkirkja 127, 177, 
630, 713, 759. - höfuðhn 527, 
562, 566. Sbr. kirkja. - höfuö- 
prestr 277, 500, 585, 586. 540, 
542, 569, 710, 721. ~ höfuð- 
synd, höfuðsyndir, höfuðsynda 
Hf, 26, 232, 522, 525, 546, 548, 
555, 559, 560, 561, 567, 596, 
602, 625, 630, 750, 762, 818, 
819, 837. - vij. höfuðsyndir 
625, 750, 762, 837. 

^iögg 109, 270, 596, 598, 601, 658. 
— sekt á höggum 109. — keyris- 
^ögg 270. — ke.yrishögg fyrir 
hverja mörk, sem ógoldin er af 
sektarfé 9. 

Rögnason: Bárðr, Haldór, Jorbjörn. 

Rögni ábóti at Munklífi 721. 

^ökull, höklar 599, 604. Sjá kirkja. 

Köldavatn (Hauldavatn) í Staðar- 
sveit á Snæfellsnesi 850. 

^ölkná (Holkná, Haulkná) í Þist- 

^ ilsfirði 69, 73, 307, 313. - 
Hölknárós (Holknar os, Holknár os, 
Haulknaros, Haulknáros) 69, 73. 

^^önd: hönd seli hendi 287. — 
stohn hönd 286. - stelandi 
hönd 658. — hönd hins heilaga 
Johannis Holensis með arm- 

,^eggjum 688. Sbr. biskups hönd. 

^Örðabólstaðr (Haurðabólstaðr, 
Haurðebólstaðr) í Miðdölum í 
Dalasýslu 258, 736. 

í^örðafylki í Noregi 859. — Hörða- 
land 859. 

^örðaskáli undir Eyjafjöllum 676, 
677. 

^örgárdalr í Eyjafjarðarsyslu 442, 
455. 



Hörgsdalr (Horksdalr) á Síðu 739, 
780, 

HÖrgsdalr í SkútustaÖahreppi í 
Suðrþingeyjarsýslu 436, 438. 

Hörgsholt (Horksholt, Horsholt) í 
Hrunamannahreppi 664, 665, 666. 
— HÖrgsholtsskógar í Þjórsár- 
dal 868 (shr. Hörgsholtstorfa). 

Hörgsholtstorfa í Þjórsárdal 866 
(sbr. HÖrgshoItsskógr). 

Hörg&land (Horksland) á Síðu 781, 
874, 

Höskuldr ábóti á fingeyrum 494. 
Höskuldsey á Breiðafirði 82, 115, 

330—331. 862. 
Höskuldsnes á Melrakkasléttu 90, 

321, 434, 486. — Höskuldsness- 

reki Munkaþverárklaustrs 90,321. 
Höskuldsson: Einar. 
Höskuldsstaðir á Skagaströnd 251, 

470—471, 488. — Höskulds- 

staðamenn 251. 
Höttr, er Reykjahlíðarkirkja á 430. 

Höyersannálar 333. 

Iferð í fjöru 633. 

íla í Niðarósi 494. 

ílag: X hundraðs ílag i jörð 674. 

ílífr erkibiskup, sjá Eilífr. 

ílífsfjall í fingeyjarsyslu 320. 

illgerðir 630, 713. — iilgerðarmenn 

765. — illmenni 625. — illræðis- 

menn 235. 
Illugason : Guðmundr, Nikulás, 

Vigfús, f órarinn. 
Illugastaðir í Fnjóskadal 440, 488. 
Illugastaðir i Kirkjuhvammshreppi 

í Húnavatnssýslu 330. 
Illugastaðir á Vatnsnesi 481*. 
Illugi, auðugr maðr í Húnavatns- 

þingi 249—250, 492. 
Illugi Bergsson í Suðr-Múlasýslu 

851, 856. Shr. Jón Bergsson. 
illvirki 184, 213. 
ílavellir í Noregi 158, 862. 
imbrudagar, ymbrudagar, 39, 40, 



966 



REGISTR 



118, 260, 378, 418, 442, 540, 
542, 573, 597, 600, 603, 606, 
634, 696, 784. — imbrudagar 
drottins 540. — imbrudagar um 
haust 118, 597, 603. — imbru- 
vika á langaföstu 409. 

immobilia 389. Sbr. fasteign. 

immunitates 121. 

impedimentum (matrimonii) 277. 

632, 748, 848. Sbr. meinbugir, 

meinleikar. 
incesíus cum propinquis 38, 48, 

103, 135, 142, 211. Sbr. frænd- 

semisspell, sifjaspell. 
incontinencie crimen 134, 135, 

136, 862. 
Indriðason: Jón. 

Indriði Arnason (Endridus Arnonis) 
323. 

Indriði böggull 139. 

Indriði ívarsson 746. 

Indriði Jónsson lögréttumaðr í 
Arness og Kjalarnesþingi (fyrir, 
um og eptir 1633-1644) 124. 

Indriði á Læykvin 375, 

Indriði Sigmundarson féhirðir 404. 

Indriði Símonarson 646. 

indulgencia 41, 42, 106, 146, 703, 
706. 

infideles 607, 609, — infidelitas 

607. 
Ingason: Skúli. 

Ingeldus Hamarensis 351, 388. 

Sbr. Ingjaldr biskup af Hamri. 
Ingibjörg Benediktsdóttir, Kolbeins- 

sonar 735, 736. 
Ingibjörg Bergþórsdóttir. Jónssonar 

864. 

Ingibjörg Eiríksdóttir, Noregsdrott- 

ning 242, 263. 
Ingibjörg Gunnarsdóttir 336. 
Ingibjörg jungfrú 646. 
Ingibjörg kona Bjarna Guttorms- 

sonar á Útskálum 733—734. 
Ingibjörg Pálsdóttir, frú 379. 



Ingigerðr Filippusdóttir, Sæmund- 

arsonar 92. 
Ingimundarson: Bjarni, Þorbjörn. 
Ingimundr ( Jónsson ?) í Húna- 

vatnsþingi 250, — Ingimundar- 

synir 250. 
Ingimundr Jónsson prestr nyröra 

858. 

Ingimundr Skútuson bróðir (án 
efa bróðir Gríms biskups) 579. 

IngiríÖarstaðir í Aðaldal 434. 

Ingiríðr kona Ögmundar á Lóti 
504. 

Ingjaldr biskup af Hamri (1306-- 

1315) 353, 387. Sbr, Ingeldus 

Hamarensis. 
Ingjaldr á Eyri í Kjós 404. 
Ingjaldshóll (hvoll) undir JökU 

165—166, 410-411, 849. 
Ingjaldsson: BjÖrn. 
Ingólfshöfði í Öræfum 776, 852. 

856. 

Ingunarstaðir í Geiradalshreppi 

Barðastrandarsýslu 118. 
Ingvararstaðir (nú Ingvarir) í Svarf' 

aðardal 457. 
IngveldrNarfadóttir, systir Skarðs- 

Snorra 89. 
innanþingsmenn 370. 
innganga heilagrar kirkju (í hei- 

laga kirkju) 176, 177, 178, 2l6, 

593, 641. 
inngjöld 858. 

innheimtumaðr páfa tíunda 717? 
747. 

Innocencius páfi hinn II. (1130-^ 
1143) 53. 

Innocencius páfi hinn IV. (1243-— 
1254) 175, 187, 391, 725. 

Innratún i Eiði í Noregi 701. 

innsigh (sbr. sigillum) 140, 1^^' 
158, 159, 197, 205, 242-244, 
265, 272, 278, 281, 282, 288, 
325, 328, 331, 332, 336, 339, 
340, 345, 349, 350, 358, 367, 
369, 372, 373, 384, 385, 386, 



KEGISTR. 



967 



395, 401, 406, 413, 494, 495, 
504, 506, 579. 580, 581, 594, 
614, 629, 634. 642, 643, 645, 
646, 649, 650, 652, 653, 660, 
673, 674—675, 700, 714, 717, 
720, 728, 726, 729, 730, 732— 
736, 746, 765, 766, 767, 787, 
789, 832, 834, 835, 886, 843, 
846, 847, 856, 858, 863, 869. — 
innsigli nokkur merkra íslenzkra 
nianna enn til: innsigli Auðunar 
biskups rauða á Hólum 397 — 
398. — Innsigli Guðmundar lög- 
nianns Sigurðarsonar 376. — 
innsigli Jóns Skálholtsbiskups 
Siguröarsonar 787. — innsigli 
Jörundar Liskups f orsteinssonar 
300 — 302. — innsigli Kristínar 
ahbadísar á Reynistað 767. — 
mnsigli Orms Hólabiskups As- 
iákssonar 835. — innsigli í*or- 
steins Kolbeinssonar 885. 
jnnstæða 57. 

|nntekjur, inntektir 327, 612, 782. 
|iiquisitor 607. 
í'^slramenta 237, 389. 
i^^sula, insulæ (sbr. ey) 160, 285, 
236, 237. — insulæ Feroyum 
. 235, 237. 

^i^terdictio, interdictum 327, 499. 
Sbr. bann, bannsetning. 

^^veneracio sanctæ Mariæ 808, 
829. 

íi^ventarium 327. 

V^vencio sanctæ crucis 305, 502. 

í^'land 853. 

ey á Breiðafirði 116. 
^^^ögnlaritas,irregularitas contracta 
1^7, 150, 524, 547, 560, 580, 
. 806, 819. 

(sbr. snjór): is bræddr, þíddr 
j^5l6, 556, 564, 811. 

abakki í Hrunamannahreppi 664. 
-^sabella Róbertsdóttir, drottning 

^in'ks konungs Magnússonar (d. 

1358) 350. 



ísafjörðr í ísafjarðarsýslu 615. — 

r 

Isafjarðarbotn 620. 

ískyld (í landi) 694. 

ísland, Islandia, Yslandia 97, 104, 
108, 125, 139, 148, 151, 155, 
158—159, 162, 172, 192, 196, 
204, 226, 235, 236, 287, 239, 
240, 243, 244, 251, 262, 265, 
266, 267, 268, 273, 281, 282, 
288, 290, 295, 322, 824, 826, 
828, 329, 332-336, 339, 842, 
343, 344, 351, 354, 355, 863, 
367, 869, 871, 374, 375, 379, 
886, 390, 395, 899, 405, 411, 
421, 489—491, 494, 497—498, 
606, 609, 629, 644, 645, 648, 
651, 718, 721, 722, 728, 725, 
729, 731, 746, 747, 765, 787, 
884, 836, 845, 847, 853, 856, 
857, 859, 864, 870. — íslands- 
far, íslandsfari 722. — tollr 
íslandsfara 728. — íslendingar, 
íslenzkir menn 159, 163, 171, 
322, 333, 335, 354, 355, 405, 
411, 489, 496-498, 511. - Jón 
íslendingr 281. — samþykt ís- 
lendinga 354 . — samtök og 
sáttmáli Islendinga (Arnesinga- 
skrá) 355. — sáttmáli Islendinga 
við Noregskong 833 - 336, 496 - 
498. — íslenzkir sé sýslumenn 
og lögmenn og allir valdsmenn 
á íslandi 335, 497. — íslenzkr 
kaupmaðr 644. — íslenzk buk- 
skinn 375. — islenzkar húðir 
375. — íslenzkt tímatal 852. — 
íslenzka vaðmál 718 (sbr. pakka- 
vaðmál). 

ísleifarhús í Hraunhrepp í Mýra- 

sýslu 118. 
ísleifr bóndi í Ásgarði i Hvamms- 

sveit 634. 
ísleifr Einarsson sýslumaðr í 

Skaptafellssýslu (d. 1720) 874. 
ísleifr Einarsson háyíirdómari á 

Brekku (d. 1836) 421. 



1 



968 



REGISTR. 



Isleifr (á Grenjaðarstöðum) 433. 

r 

Isleifr prestr á Hálsi í Fnjóskadal 
439. 

ísleifsson: Einar, Gísli, Mikill. 
Islendingar, íslenzkrj sjá Island. 
ísólfsstaðir á Tjbrnesi 316, 317, 

318, 319. ~ ísólfsstaðareki 316, 

317, 318, 319. 
Iste est qui ante deum 538. 
Iste homo ab adolescentia sua 538. 
ítak, ítök 4, 67, 68, 246, 247, 248, 

577, 850, 851, 852, 853. 
ítala 437, 739, 781. — ítölulaus 

480, 633. 
ítalía 606, 607, 608, 609. 
ívar Andrésson Gulaþingslögmaðr 

721. 
ívar dós 281. 

ívar Jónsson umboðsmaðr Við- 

eyjarklaustrs (mun vera ívar 

Hólmr gamli) 195. 
Ivar lögmaör í Björgvin 341. 
Ivar Ólafssou kanzlari Noregs- 

konungs 401, 406. 
ívar Straumr 350, 351. 
ívar prestr í Volabúi 406 
ívar (rófa) Ögmundarson 746. 
Ivarsdóttir: Katrín. 
ívarshús 78, sjá Straglastaðir. 
ívarsson: Gyrör, Hákon, Helgi, 

Indriði. 

Jacob Sirmond 862. 

Jacobus apostolus (sjá Jakob 
postuli). — crastinum (crastinus, 
crastina dies) Jacobi apostoli 
790, 796, 814,T 815, 822, 825, 
830. 

Jacobus Taditionis de Scorciasupi 
237. 

jafnræði 285. 

Jakkey á Breiðafirði 116. 

Jakob postuli 64, 129, 484, 746, 
790, 796, 814, 815, 822, 825, 
830. — Jakobsvaka 98, 100, 
415. — Jakobsvökudagr 414. 



Jakobsson: Jón. 

Jamtaland (Jamptia) 367, 715. 

jarða, at jarða, jarðan líka 528, 
531, 533, 550, 551, 590, 707, 
799, 804, 806, 812, 813. Sbr. 
jÖrð. 

jarl 182, 195, 213, 468, 595, 627. 

— Svíajarl 859. Sbr. Gizur 
jarl f orvaldsson, Kolbeinn jarli. 

Jarlsstaðir í Aðaldal 436. — Jarls- 
staðaholt 436. - Jarlsstaðateigr 
436. 

Jarlsstaðir (eyðijörö) í Báröardal 
438. 

járn 154, 169, 184, 587, 854. — 
blástrjárn 169. — fellujárn 169. 

— teint járn 171. — járnfestr 
439. - járn = hestajárn 356. 

— skiphald af járni 854. — 
hjálmr af jávni, járnstika, kerta- 
hjálmr með járn, kertistika með 
járn, krókstika með járn, lampí 
af járni, spita (spíra?) af járni. 

■ Sjá kirkja. 

Járngerðarstaðir í Grindavík (Járn- 
geröastaðir, Járngjarðastaðir!) 76, 
245. 

Járngerðr fórðardóttir, Böðvars- 
sonar 377, 378. 

Járnsíða 6, 162. 

jarteignagjörð 493. 

Jasonsson: Guðmundr. 

jejuniarum observatio 703, 

Jeronymus, sjá Hieronymus. 

Jerundr, sjá Jörundr. 

Jesus, Jesus Christr, Jesus Christ- 
us 48, 49, 57, 135—137, l^^-- 
156, 158, 172, 174, 175, 180, 
182, 185, 195, 216, 240, 276, 
288, 325, 331, 335, 336, 351, 
367, 383, 384, 386, 394-395. 
397, 406, 409, 420, 489, 49^' 
492, 493, 498, 503, 521, 546, 
559, 575, 583, 585, 625, 630. 
631, 647, 659, 660, 709, 711^ 
719, 728, 730, 732, 733, 744 



REGISTR 



969 



747, 749, 760, 789, 797, 818, 
835, 842, 843. 
Jeta (Jata) í Hrunamannahrepp 
664. 

Jóhann prestr á Sauðanesi 726. 
Johannes baptista. sjá Jón skírari. 
Johannes dictus Elgr 323. 
Johannes Jerosolomitanus sanctus 
606. 

Johannes martyr (Johannes & 
Paulus) 731, 732. Sbr. Jón 
postuli. 

Johannes páfi hinn XXII. (1316— 
1334) 606, 608, 609, 610. 

Johannes de Serone 608, 609, 
610. 

Johannes íilius Ywar 304. 

Jól 39, 40, 42, 46, 129, 132, 133, 
203, 271, 272, 349, 360, 369, 
396, 410, 421, 433, 437, 448, 
455, 463, 469, 479, 481, 594, 

595, 597, 603, 852. — Jóladagr 
29, 35, 276, 485, 596, 603, 797, 
799, 800, 811, 812, 852. — at- 
fangadagr Jóla 852. — annar 
dagr Jóla 369. — fimti dagr 
Jóla, fimti á Jólum 595. — 
sjötti dagr Jóla 594. — átti 
dagr 132, 409-410, 595, 596, 
603. — ellefti dagr Jóla 766, 
767. - þrettándi dagr Jóla 594, 

596, 603. — Jóladagstíðir 410. 

— Jólafasta 29, 39, 40, 63, 65, 
66. 85, 118, 119, 129, 132, 133, 
259, 418, 430, 443, 444, 445, 
447, 448, 451, 452. 454, 456, 
458, 464, 465, 466, 473, 481, 
594—597, 601, 603, 636, 709, 
786, 802, 812. — hin hæstu 
dægr á Jólaföstu 597. — smærri 
dægr um Jólaföstu 603. — 
stærstu dægr um Jólaföstu 603. 

— miðvikudagar á Jólaföstu 
595, — Jólagrið 271. — Jóla- 
höllin í Ósló 414. — Jólanótt, 
Jólanætr (sbr. nóttin helga) 203, 



383, 393. — X. Jólanætr 208. 
— XX. Jólanætr 383, 393. — 
Jólatíðir 697. Sbr. tíðir. 
jómfrú 839, 841, 842. Sbr. jung- 
frú. 

Jón (= N. N.) í forsögn 516, 564. 
Jón Arason prófastr í Vatnsfirði 

619, 621, 
Jón Arnason biskup í Skálholti 68, 

273. 

Jón baptista, sjá Jón skírari. 
Jón Austmann prestr í Vestmanna- 

eyjum 851. 
Jón Bergsson í Múlasýslu 855, 

856. Sbr. Illugi Bergsson. 
Jón biskup á Hólum, óvíst hver, 

483. 

Jón Bjarnarson, ríkr maðr nyrðra 

644, 675. 
Jón Bjarnarson prestr 730. 
Jón bóndi á Grund í Eyjafirði 

(liklega Jón kárín fórðarson 

kakala) 453. 
Jón Brandsson á Stað í Steingríms- 

firði 621, 864. 
Jón dan Magnússon 354, 
Jón Eggertsson syslumaðr Borg- 

firðinga 716. 
Jón Einarsson lögmaðr 159, 172, 

244, 266, 267, 281, 282, 306, 

320, 342, 642, 862. — tíund 

Jóns lögmanns 266. 
Jón Einarsson conrector á Hólum 2. 
Jón Eiriksson skalli, biskup á 

Hólum (d. 1390) 89, 175, 306, 

317, 423, 424, 438, 441, 457, 

473, 483(?). — máldagabók Jóns 

skalla 424. ~ rekaskrá Jóns 

skalla 89, 306. 
Jón Erlendsson prestr í Villinga- 

holti hinn fyrri 661. 
Jón Erlendsson prestr í ViHinga- 

holti hinn síðari (d. 1672) 68, 

203, 226, 228, 229, 368, 651. 
Jón Espólín sýslumaðr (d. 1836) 

5, 355, 673-675. 



970 



REGISTR. 



Jón Eyjólfsson Svalberðings 2. 
Jón Eyjólfsson prestr á Gilsbakka 
358* 

Jón Gizurarson á Núpi í DjTafirði 
496. 

Jón Gizurarson prestr í Múla 867. 
Jón Gizurarson prestr í Berufirði 

851, 856. 
Jón Gæilaugsson (Geirlaugsson) 

421. 

Jón Hakason prestr á Kálfafelli í 

Fljótshverfi 779. 
Jón Haldórsson biskup í Skálholti 

(1323—1339) 212, 397, 493, 510, 

611, 568, 575, 576, 577, 579, 
582, 594, 596, 606, 610, 611, 

612, 613, 615—623, 627, 633- 
637, 638, 639, 650—651, 661— 
673, 675-700, 717, 718, 720, 
722, 723, 724, 725, 730, 731, 
789, 794, 814, 822, 830^ 849. 
— máldagabók Jóns biskups 
Haldórssonar 676. 

Jón Haldórsson prófastr í Hítardal 
(d. 1738) 36, 68, 76, 78, 80, 89, 
165, 245, 304, 305, 331, 346, 
398, 489, 495, 613, 633, 641, 
676, 716, 833, 858. 

Jón Haraldsson í Árbæ á Rangár- 
völlum 687. 

Jón á Hlöðum í Eyjafirði 442. 

Jón hugr 727. 

Jón hvítr 331. 

Jón frá Efra-Hvoli í Hvolhrepp 
689. 

Jón Indriðason ábóti í Selju og 
síðan biskup í Skálholti (1339— 
1341), »Jón biskup síðari* 721, 
730. 731, 733—734, 736—743, 
852. 

Jón íslendingr 281. 
Jón Jakobsson sýslumaðr (d. 1808) 
14. 17. 

Jón Jónsson lektor (d. 1860) 716. 
Jón Jónsson lögmaðr (d. 1606) 
412, 865. 



Jón Jónsson prestr í Miðmörk (d> 

1843) 870. 
Jón prestr kanunki af Björgvin 

714. 

Jón klerkr ritari NoregskonungS" 

288, 325. 
Jón Koðránsson prestr nyrðra 744, 

789. 

Jón Konráðsson prestr á Mælifelh 
(d. 1850) 421. 

Jón kórsbróðir í Niðarósi 20. 

Jón Magnússon á Svalbarði (d. 
eptir 1563) 162. 

Jón Magnússon sýslumaðr bróðir 
Árna (d. 1738) 290, 371, 372, 
497, 846. 

Jón Magnússon hreppstjóri á: 
Kirkjubæjarklaustri (d. 1840) 780. 

Jón murtr canceler 349, 395. 

Jón Ólafsson frá Grunnavík (d- 
1779) 140, 147. 

Jón Ormsson prestr 268. 

Jón Pétrsson háyfirdómari 4, 424, 
470, 496. 

Jón postuli (Johannes evangelista, 
Jón guðspjallamaðr, sæll Jón 
postuli, Jón postuli og guð' 
spjallamaðr) 408, 409, 427, 448,- 
469, 624, 699. — Jóhannesar 
guðspjall 624. — Jóns kirkja- 
postula í Eyvindarmúla 686. 
í Flatey á Breiðafirði 118. — 
á Helgafelli 116. - á Svalbarði 
á Svalbarðsströnd 448. — Jóns- 
messa postula 699. 

Jón prestr í Goðdölum 464, 465. 

Jón prestr 281. 

Jón rauði erkibiskup í Niðarósi,- 
annar með því nafni (1267— 
1282} 20-23, 36, 94—107, 120 
-122, 125, 128, 139-140, 146 
-148, 154, 155, 156, 158, 160, 
161, 174, 175, 185, 190, 192, 
193, 194, 195, 219, 223, 225,- 
226, 227, 229, 231, 232, 233,- 
234, 235, 236, 244, 251, 265— 



266, 269, 274, 352, 406, 582, 
614, 625, 628, 630, 631, 637, 
638, 64], 710, 713. — conse- 
cracio Johannis archiepiscopi 
Nidrosiensis 139. 147. 

Jón Rúgmann 299, 385. 

Jón Rögnvaldsson, herra 328. 

Jón Sighvatsson,sjá Jón Vigvatsson. 

^ón Siguröarson, >hinn þriði« 
ítercius) með því nafni, biskup 
í Skálholti (1342—1348) 511, 
545, 561, 638, 639, 640, 641, 
649, 676, 747, 768-785, 786— 
787, 789, 790, 791, 793, 796, 
810, 814, 815, 821, 822, 823, 
825, 826, 828, 830, 882—833. 

Jón Sigurðsson lögmaðr á Reyni- 
stað (d. 1635) 299, 714. 

•^ón Sigurðsson prestr í Reynis- 
þingum (d. 1863} 873. 

Jón Sigurðsson skjalavörðr (d. 
1879) 5, 9, 11, 15, 37—38, 52, 
58, 61-68, 81, 82, 83, 84, 108, 
119, 120, 124, 125-126, 168, 
245, 246, 248, 257, 269, 270, 
290, 298, 304-306, 320, 324, 
355, 358, 362, 373, 374, 424, 
492, 496, 499, 577, 596, 619, 
634, 647, 679, 684, 718, 728, 
762, 764, 775, 851, 859, 863. 

Jón Skálholtsbiskup, sá sem stað- 
fest hefir skipan Eilífs erkibisk- 
ups 510, 511, 514, 517, 555, 
563, 566, 623. 

Jón Skálholtsbiskup norski (d. 
1413) 247. 

Jón skírari, Johannes skírari, Jón 
(Joan) baptista, Johannes bapt- 
ista 83, 85, 166—167, 259, 275, 
360, 457, 474, 480, 482, 596, 
633, 698, 776, 792, 805, 814, 
816, 826, 830. — Decollatio, 
^Öfuðdagr, Johannis baptistæ 85, 
275, 896. — Jóns kirkja skirara 
á Auðkúlu 474. — á Staðar- 
bakka 482. — í Vallanesi 83. 



— í Vestrhópshólum 480. — 
Jónsmessa, nativitas Johannis 
baptistæ 40, 153, 360, 373, 430, 
443, 445, 446, 455, 458,' 463, 
483, 503, 579, 596, 601, 709, 
726, 786, 789, 792, 805, 814, 
816, 826, 830. — Jóns saga 
skírara, er Grímr prestr ritaði 
166—167. — Jónsvaka 325, 
345, 404, 504. — Jónsvökuapt- 
ann 325. — Jónsvökudagr 345, 
732. 

Jón Skúmsson á DrumboddsstÖð- 

um, ráðsmaðr í Skálholti (fyrir 

1270) 88. 
Jón prestr á Staði 271, 272. 
Jón Steindórsson, Finnssonar 848. 
Jón Stephánsson krabbi, biskup í 

Skálholti (»hinn sjÖundi*, 1460 — 

1465) 828. 
Jón Sveinsson bóndi í Hvammi í 

Hvammssveit (d. 1355) 617, 634. 
Jón Sæmundarson á Sauðanesi 786. 
Jón Torfason 647. 
Jón Torfason prestr á Breiðaból- 

stað í FljóLshlíð 155. 
Jón tvískafinn 158, 
Jón Vigvatsson (Vigvarsson, Sig- 

hvatsson) 622, 623. 
Jón fórðarson prestr í Görðum á 

Álptanesi 361—362. 
Jón f órisson á Hofi í Goðdölum 464. 
Jón forkelsson skólameistari i 

Reykjavík 362. 
Jón Þorleifsson leikmaðr nyrðra 

746. 

Jón íorvaldsson bóndi á Kirkju- 

hóli í Skutilsfirði 700. 
Jón Ögmundarson hinn helgi biskup 

á Hólum (d. 1121) 423, 441, 

491, 494. - hönd hins heilaga 

Johannis Holensis með arm- 

leggjum 688. 
Jón Ögmundsson prestr á Svalbarði 

í fistilsfirði (c. 1591— c. 1614) 

67, 688. 



Jónsbók 6, 7, 18, 56, 108, 110, 
161, 163, 167—168, 171, 173, 
196, 200, 201, 203-204, 206, 
208-209, 212, 225, 226, 227, 
228, 229, 270, 282, 283, 284, 
288, 290, 291, 293, 297, 299, 
324, 334, 337, 339, 342, 343, 
347, 848, 349, 354, 355, 363, 
367, 368, 371, 380, 381, 384, 
385, 387, 390, 399, 400, 405, 
412, 421, 495, 496, 645, 648, 
653, 727, 765, 788, 857, 859. — 
fjárlag Jónsbókar 167—171 sbr. 
Formannalög, Landsleigubálkr. 

— Hirdsiðir Jónsbókar, sjá liirð. 

— Saktal Jónsbókar 859. 
Jónskirkja i Björgvin 415, 644. — 

Jónsklaustr í Björgvin 644. 

Jónsdóttir: Gyríðr, Haldóra, Mar- 
grét, Ragnheiðr. 

Jónsson: Ari, Arngrímr, Asgrímr, 
Ásmundr, Bergþór, Björn. Brynj- 
ólfr, Eggert, Eiríkr, Eyjólfr, 
Finnbogi, Finnr, Fiosi, Gísli, 
Grímr, Guðbrandr, Guðmundr, 
Hálfdán, Hrafn, Indriöi, Ingi- 
mundr, Ivar, Jón, Magnús, Oddr, 
Ólafr, Ormr, Sigurðr, Snorri, 
Steingrímr, Stephán, Sturla, 
Sveinn, Vigfús. Þórðr, forsteinn, 
forvaldr. 

Jónsstaðir (Lónsstaðir er rangt) 1 
Axarfiröi 426. 

Jónsstofa í Björgvin 404, 406. 

Jóreiðr, sem nefnd er í rekaskrá 
Munkaþverárklaustrs 89, 92, 861. 

Jóreiðr Hallsdóttir í Sælingsdals- 
tungu 89-90. 

Jórsalir á Gyðingalandi 123, 161, 
184. ~ Jórsalaferð 130. - Jór- 
salaland 123, 184, 235, 587. — 
Jórsalatxund 123, 161, 236. 

Jórunn Hauksdóttir, Erlendssonar 
852. Sbr. Agnes abbadís i 
Kirkjubæ. 

Jórvik i Álptaveri 739, 871. 



Joseph maðr Maríu 280. 
Jósteinsson: Erlendr. 
júbilár 847. 
Júðar 842. 
Judas svikari 614, 711, 843. 
judex. judices (sbr. dómari) 103, 
104, 105, 133, 140—141, 142, 

144, 303, 351, 703. — judex 
ecclesiasticus 103, 104, 142, 144, 
703. — judex regis 105. — ar- 
bitrium judicis 133. — judiciuni 

145, 303, 323. - judicium ar- 
chiepiscopi 105, 145. — judiciuin 
regis 145, 

jungfrú, jungfrú Asa Pétrsdóttir, 
jungfrú Ingibjörg, jungfrú sancta 
Maria 509, 525, 533, 534, 537, 
548, 551, 552, 554, 646, 659, 
804, 807, 812, 839, 841, 842. 
Sbr. jómfrú. 

jungherra 496, 497. 

juramentum 146, 147, 190. 191^ 
703, 747. — corporale juramen- 
tum 703. — juramentum regium 
191. — forma juramenti 14' 
(sbr. forma jurandi). — jura- 
menti interpositio 747. 

jurisdictio 326. 

jus, jura 55, 101, 102, 103, 105, 
106, 142, 146, 192, 303, 506, 
607, 702, 703, 705. — jus ad- 
ministrationis 703. — jus cano- 
nicum 101, 106, 146. - jö^ 
civile 106, 146. — jus commune 
702. — jura ecclesiastica 60/. 

— jus hereditarium 102, 142. 

— jura, libertates et privilegia 
101. — jus parochiale 192. — 
jus patronatus 55, 103, 142. 
jus pontificale 192, 702. — j^^ 
regium 102, 103, 142. 

justisar (sbr. dómari) 627. 
Justum deduxit 538. 
Jutia (Jótland) 304. - dux Jutiæ 
304, 

Jökulkelda í Vatnsfjarðarþingum 



^ Kelda við Mjóafjörð) 621. — 
Jökulkelduskógr 621. 
jökull 840. — jökulhlaup 873. 
Jökuli á Mói 281, 282. 
Jökull (Snæfellsjökull) 849, 
Jökulsá í Axarfirði 320. 
Jökulsá á Flateyjardal 441. 
Jökulsá á Sólheimasandi 374, 676, 
691, 792, 805, 814, 816, 826, 
830, 874. 
Jökulsá (sbr. Héraðsvötn) í Skaga- 

firði 373. - Jökulsárfall 378. 
Jökulsfell(Jökulfell) í IIéraði(Öræf- 

um) 774, 777. 
Jölduhólmar (tveir) á Breiðaíirði 
116. 

jörð : jörð húsar sig sjálf, 644. 

— at byggja jörð til auðnar 
534, 571. — at frjálsa öðrum 
jörð lil eignar 789. — at 
leigja sér jörö 534, 570. — at 
sá til jarðar 534. at segja 
jörð lausa 289. — snjóalaus 
jörð 850. — konungsjörð 287- 
289. — jarðabók 856. — jarða- 
brigði 174,- 199, 206, 394. — 
ijygging jarða 288-289, 534, 
56] , 571. — dýrleiki jarða 
undir Jökli 165. — eign jarða, 
jarðeign 345, 730. — handhafi 
að jöröu 198, 205. — jarðarhöfn 
364. — jarðakaup 282. — jarða- 
kaupabréf 835. — jarðarmáli 
288. — jarðarmörk 745. — jarða- 
sala 707. — jarðaskipti 281, 
835. — jarðarsókn 383. — staðar- 
jarðir 744. — tilkall jarðar 744. 

— jarðarávöxtr 534. — jarðar- 
verð 644, 789. — jarðkross 745. 

— jarðríki 749. 
Jörundarson: Árni, KetiII. 
Jörundr erkibiskup í Niðarósi 

(1288—1309) 265, 268, 269, 274, 
275, 278, 279, 322, 323, 324, 
325, 326, 328, 351, 353. 631, 
VIO, 711, 712, 713. 
nipi. ui. II n. 



Jörundr (í Hvammi í Miðfirði) 482 
Jörundr, norrænn maðr 502. 
Jörundr Þorsteinsson biskup á 
Hólum (1267—1313) 130—131, 
175, 185, 189, 190, 191, 192, 
241, 242, 264, 270, 271, 278, 
300—301, 305, 306, 307, 308, 
309, 310, 311, 315-317, 318, 
319, 320, 321, 322, 342, 345, 
346, 347, 397—398, 423, 450» 
468, 487, 494, 637, 638, 640. — 
iunsigli Jörundar biskups 300. 

Kaöalstaðir í Fjörðum í Þingeyjar- 

sýsiu 443. 
Kagaðarvík í Norðr-lsafjarðarsýslu 

261, 620. 
Kaldaðarholt (Kallaðarholt , nú 

KaldárhoU) í Holtum í Rangár- 

þingi 87. 

Kaídaöarnes (Kallaðarnes) í Bjarn- 
arfiröi i Strandasýslu 407, 

Kaldakinn á Ásum í Húnavatns- 
þingi 475. 

Kaldakinn í Holtum í Rangárþingi 
87. 

Kaldaklofsá undir EyjafjöIIum 676. 
kaldakol 283, 289. 
Kaldalón í ísafirði 615. 
Kaldárhöföí í Grimsnesi 63. 
Kaldbakr í Hrunamannahreppi í 

Árnessýslu 664, 666. — Kald- 

baksheiði 666. 
Kaldbakr í Kaldaðarneshreppi í 

Strandasýslu 407. - Kaldbaksós 

408. Sbr. Kallbaksleif. 
Kaldbakr á Tjörnesi 428, 431. — 

Kaldbaksland 428. 
Kaldilækr í Sléttárdal 471. 
Kaldnesingr í Þjórsárdal 866, 

867, 868. 
Kaldrani á Skaga nyrðra 249—250, 

269, 492. - Kaldranaland 249. 
kaleikr, kalekr (sbr. cahx, sjá 

kirkja) 24, 25, 29, 33, 35, 127, 



62 



974 



REGISTR, 



276, 525, 536, 548, 555, 561, 
662, 599, 603, 604, 791, 795, 
797, 800, 808, 816, 821, 829. 

Kálfafell í Fellshverfi í Hornafirði 

(Kálfafellsstaðr) 770, 771-772. 
Kálfafell í Fljótshverfi 778-780. 
Kálfagrufur (Kálfagrafir) 4. 
Kálfaholt (Kálfholt) í Rangárþingi 

87, 698-699. 
Kálfalækr í Aðaldal 434. 
Kálfanesskirkja í Strandasyslu 617. 
KálfatjÖrn á Vatnsleysuströnd 65. 

— Kálftjörningafjara 362, 
kálfr, kálfar 287, 751, 762. Sbr. 

nautpeningr. 
Kálfr Haldórsson, hróðir Pétrs lög- 

manns 857. 
Kálfsfell milli Voga og Grindavikr 

76. 

Kálfsgata á Tjörnesi 317, 319, 487. 

Sbr. Karlsgata. 
Kálfshólmr, eign Reykjahlíðarkirkju 

430. 

kálfskinn (sbr. húðir," skinn) 424, 

774, 775, 846. — kálfskinnsmál- 

dagabók 424. 
Kálfsson: Laurentius. 
Kálfstaðir í Landeyjum 88. 
Kálfsstapi (Kálfstapi , Kalstafui, 

KaIlstapi)íÞistiIsfirði307,313,863. 
Kallbakr á Lálraströnd í Suðrþing- 

eyjarsýslu 451. 
Kallbakskleif á Ströndum 617. 
Kallstapi, sjá Kálfsstapi. 
Kálund, Kr., bókavörör 119. 
Kambskarð í Oræfum 773. 
Kambsstaðir í Fnjóskadaí 439. 
Kana-Bárðr 250. 
Kanavík á Melrakkasléttu 90. 
kanokar, kanunkar (sbr. canonicus) 

277, 322, 397, 501, 502, 632. 
712, 714, 724, 728. — kanunkar 
biskupsstólanna 712. — kan- 
unkar í Björgvin 714. — kan- 
unkaklaustr 501. — umboðsmaðr 
kanunka 712. 



Kantarabyrgi (Ganterbury) á Eng- 
landi 493. 

kanziler (kanzlari) 239, 252, 288, 
328, 345, 369, 379, 401. 406, 
652, 848. — kanziler heilagrar 
kirkju 252. Sbr. canceler. 

kápa 541, 823. — yfirkápa 541. 
Sbr. kórkápa. Sjá kirkja. 

kapella (sbr. capella) 127, 150, 
254. 365. 415, 845. — Maríu- 
kirkju kapella 415. — kapellan 
569 (sbr. capellanus). — kap- 
elluprestr (kapellan) 500, 535, 
536, 540, 544, 710. — kapellu- 
staðr 152. 

Kappastaðir í Sléttuhlíð 459. 

kaprún (höfuðfat klerka) 842. 

Kár prestr norrænn 271. 

Kárahöín við Steingrímsfjörð 408. 

Kárason: Kári, Styrmir. 

Kárastaðir í Kirkjuhvammshreppi 
í Húnavatnssyslu 481. 

Kárastaðir í Ríprhreppi í Skaga- 
firði 301, 302, 398. 

Kárateigr (»sem einginn veit hvar 
er*, sóknarlýsing frá Múla 1839) 
434. 

Kárdalstunga, sjá Bárdalstunga. 
kardinalar, kardinales (sbr. cardi- 

nalis) 175, 187, 191, 255, 626, 

809. 

karfi með akkerum og öllum reiða 

734. Sbr. skip. 
Kári Kárason á Snæfellsnesi 164. 
Kári Sölmundarson 872. 
karína 38, 132, 133, 134, 752, 763. 

— at fasta (vatna) karínu .xL. 
(nátta og) daga við vatn og 
brauö 38. — tvær karínur 133. 

— iij karínur 133. — karínu- 
fasta 38. Sbr. carenur (carena). 

karl, karlar: fyrir kóngí ok karli 
631. - viðskipti milli karls og 
konu 798. — karlar eigast viö, 
at saurgast af þykkleik við karla, 
karlar sem fremja hinn Ijótasta 



REGISTR. 



hórdóm sín í millum 596, 598, 
601. 604. — meydómr karlmanns 
837. — karlmaðr .vij. vetra gam- 
all eðr eldri 757. — karlmaðr 
,xiij. vetra gamall eðr eldri 757. 
— karlmenn nefnist til undan- 
færslu og eiðvættis með karl- 
mönnum 382. — karlmenn standi 
sunnanmegin i kirkju og konur 
norðanmegin 50. 

Karl hinn auðgi 330. 

Karlsgata á Tjörnesi 91. Sbr. Kálfs- 
gata. 

Kárstaðir í Landbroti 739. 
Kartargil í Mæhfellsdal í Skagafirði 
373. 

kartré 116. Sjá kjörtré. 

Karus Marlini(Kári Maríeinsson)323. 

Kasasker, rekamark Gaulverja og 

Loptstaðamanna 671. 
Katla í Klofa á Landi 870. 
Katla á Melrakkasléttu 308 {~ 

Vellankatla). — eystri Katla 

308. — Kötlu rekar 308. 
Katla í Mýrdalsjökli 853. - Kötlu- 

gjá 854. - Kötlugos (1311, 1721) 

853. 

Katrín (Katerina, Catherina) hin 
helga, Katerijna mey, signuð 
Katerina, hin helga mey Katrín 
189, 360, 378, 396, 664, 672. - 
Katrínarmessa 396, 401. — Ka- 
terínarmessudagr 401, 647. 

Katrín ívarsdóttir af Laghalo 349. 

Kauðluhólar á Rosmhvalanesi 77. 
Shr. Köðluhamar. 

ííaup 152, 153, 173, 178, 186, 207 
—208, 210, 287, 333, 366, 402, 
501, 513, 531, 532, 533, 550, 
551, 570, 572, 589, 627, 639, 
644, 675, 705, 711, 714, 722, 
734, 735, 788, 789, 803, 804, 
820, 825, 860, — falskaup 208. 
■ — friðkaup 420. — heykaup 
207, 209. - jarðakaup 282. — 
at kaupa konu 517, 557. — land- 



kaup 675. ~ prests kaup, kaup 
presta, sjá prestr. — prettlaus 
kaup 208. — rekakaup 767. — 
samkeypi 501, 711. — véllaus 
kaup 208. Sbr. þingfararkaup. 

— kauplaust 533, 535, 551,804. 

— kaupabálkr 373. — kaupbréf 
714. — kaupeyrir 154, 184, 404, 
644, 834. 846, — kaupeyrisííund 
729. — kaupferðir 173. — kaup- 
máli 277, 329, 344, 350, 673— 
675, 705, 711. — kaupmálabréf 
673, 675. - kaupmenn 184, 
236, 286, 356, 404, 644, 648, 
652, 711, 787, 788, 845, 846. - 
austrænir (norrænir) kaupmenn 
648. — Björgynjarkaupmenn 
787 - 788. — íslenzkir kaup- 
menn 498, 644. — kristnir kaup- 
menn 187. — iitlendir kaupmenn 
652, 845, 846. - Vestfalskir 
kaupmenn 404. — skuldir kaup- 
manna 286, 356, 648, 787—788. 

— kaupsamningr 733. — kaup- 
skapr 270, 532, 550, 572, 588, 
639, 803, 820. — kaupskattr 
532, 588. — kaupskil 173. - 
kaupstaðr 157, 277, 588, 630, 
712, 713, 854. — almenningr 
kaupstaðar 588. — kaupvottar 
714. 

Kaupangr í Eyjafirði 449, 488. 
KaupmannahÖfn 874. 
Keflabakki á Skaga nyrðra 461 ^ 
465. 

Keflavík í Fjörðum í fingeyjar- 

sýslu 443, 447. 
Keflavik (Keflvvík, Klefavík !) á 

Rosmhvaianesi 76, 78. 
Keflavík á Snæfellsnesi 165, 849. 

— Keflvíkingar 166. 

kefli 91, 487. Shr. álnar kefli, 
viðr. 

Kefsá (Kiefsá), sjá Keppsá. 
keisari 222, 586, 626. 
Kelda á Skaga nyrðra 250. 



976 



REGISTR 



Kelda í Staðarsveit á Snæfellsnesi 
850. 

Kelda við Mjóafjörð í Vatnsfjarðar- 

þingum 621. Sbr. Jökulkelda. 
Keldnaholt í Biskupstungnm 668. 
Keldubakki, eyðijörð, í Fljótshverfi 

778, 779. 
Keldudalr i Mýrdal 743. 
Keldudalr í Ríprhrepp í Skagafirði 

301, 302, 398. 
Keldugnúpr á Síðu 781, 874. 
KeldUhverfi í NorðrþingeyjarsysUi 

434, 435. 

■ 

Keldunes í Axaríiröi 434. — Keldu- 
nesreki 434. 

Keldur á Rangárvöllum 138,692- 
693, 866, 868. 

kennidómr 583, 837. 

kennimenn (sbr, clerici, klerkar, 
prestar) 54, 152, 239, 240, 263, 
274, 324, 442, 490, 599, 604, 
614, 631, 797. — kennimanna 
dráp 113. — kennimanna fundr 
631. — kennimanna skyld (skyld- 
ur) 324, 665, 677. — kenni- 
manna vald 54, 614. 

Keppsá (Kiefsá) í Glæsibæjarhreppi 
í Eyjafirði 453. 

ker 217, 538, 723. — ker i jörðu 
477 (sbr, kerald). Sbr. kirkja. 

Ker í Fitjá í Húnavatnssýslu 478, 
479. 

Kerahóll (nú Kerhóll) í Eyjafirði 
450. 

kerald 117, 516, 556, 564, 792, 
802, 809, 814, 816, 822, 825, 
830, 839. — sextigi skjólna ker- 
ald í jörðu 708. — keröld í 
jörðu 478. — áttatigi skjólna 
kerald i jörðu 708. — x. aura 
keraid 439. - mælikerald 198, 
305, 394. 

Keranes í Náttfaravíkum við Skjálf- 
andafióa 92. 

Kerling í Fjörðum í Suðrþingeyjar- 
sýslu 446. 



Kerlingardalsá í Mvrdal 854. 
Kerlingarey í Héraði (Öræfum) 
776. 

Kerhngarreki á f ingeyrasandi í 

Húnavatnssýslu 728. 733. 
Kerrbreklcuskógr í Bolungarvík 616, 
kerti, kerti brennanda, kerti kveikt, 
kerti loganda 26, 27, 31, 35, 37, 
219, 232, 276, 537, 551, 712, 
792, 795, 796, 797, 801, 802, 
808, 811, 812, 816, 822, 827, 
829, 830. — at offra kerti 792, 
795, 801, 808, 816, 822, 827. 

829. — at steypa kertum 232. 
— vaxkerti 810. 

Keta á Skaga 488. 
ketill, katlar 247, 248, 708, 792, 
802, 809, 814, 816, 822, 825, 

830. - eirketill 171, — járn- 
ketill 168. — kúgildisketiil, sjá 
kúgildi. — saltkatlar 153. Sbr. 
skírnarketilL — katlamálsskjóla 
169. Sjá kirkja. 

KetiU Helgason 426^ 
Ketill kaza 336. 

r 

Ketill Jörundarson prófastr i 

Hvammi (d. 1670) 633, 867. 
Ketill Sverrisson bróðir á Helga- 

felh 849. 
Ketill biskup af Stafangri (1304— 

1317) 351, 353. 
Ketill íorláksson lögsögumaðr (d. 

1273) 86, 88. 
Ketill Þorláksson hirðstjóri {^- 

1342) 495. 
KetiII forsteinsson biskup á Hólum 

(d. 1145) 11. 
KetiIIus, sjá KetiII. 
Ketilsson: Magnús, Þorleifr. 
Ketilsstaðir ytri í Norðr-Múlasýslu 

708. 

Ketilsstaðir í Mýrdal 738, 742. 
Ketilsteigr á Grenjaðarstað 431. 
keyris högg (sbr. högg) 9, 270. 
kið 287. Sbr. geitfé. 
Kiðjahólmr í Svarfaðardal 456. 



REGISTIÍ 



977 



Kiðjastapi í Náttfaravíkum í Suðr- 

í*ingeyjarsyslu 92. 
Kiðmúlaás við Gljúfrá í Mýrasýslu 

578, 

kind [= kyn) 705. 

Kinn í Grindavík 246, 248. 

Kinn (Kaldakinn) í Suðrþingeyjar- 
sýslu 4, 436, 439, 486. 

kirkja^ kirkjur, biskupleg kirkja, 
andleg móðir heilög kirkja, guðs 
brúðr heilög kirkja, vor brúðr 
heilög kirkja, kirkja guðs, heilög 
kirfcja28,32, 33, 34, 40, 54, 57, 
115-117, 126-127, 132-134, 
148-151, 154—155. 157, 158, 
16Í, 172, 176, 177—181, 182, 
183-185, 187, 188, 191, 193, 
194, 195, 197, 207, 209, 211, 
212, 213, 215, 216, 217, 219, 
228-225, 230-233, 238, 341— 
242, 244, 252-266, 267, 268, 
869, 271-272, 274—278, 280, 
324, 326-328, 342, 347, 363, 
364, 369, 370, 372, 392, 398, 
405, 406, 415, 422, 425—489, 
490—491, 495-496, 500—501, 
508, 509, 515-519, 523—525, 
527, 529, 530, 531—632, 534, 
537, 539-540, 542—543, 546, 
647, 549—552, 554—559, 562— 
567, 569-573, 583—589, 592- 
593, 597, 599, 604, 612, 624- 
633, 639-641, 699, 706—707, 
711-713, 721, 729, 743, 745, 
749, 750, 752—754, 756—761, 
763—764, 789, 791—797, 799- 
806, 808-817, 819-825, 828— 
831, 837-841, 843, 855-857. 
— at færa barn í kirkju 839, 
8^0. — at bera lík {h'kam) í 
kirkju 37, 802, 813. at koma 
eigi til kirkju 38. — at standa 
utan kirkju 38, 132, 133. - at 
3iafa kirkju 132, 133. - konur 
standa í kirkju 793, 817, 823, 
826. — kontr standa utan kirkju 



796, 801, 809, 811, 822, 830. - 
karlmenn standi sunnanmegin í 
kirkju og konur norðanmegin 50, 

— afgiptir gefnar í kirkju 754, 
764. — beneficia kirkjunnar 53. 

— kirkjur, helga staði og bene- 
íicia má eigi selja 53, 97, 99— 
100. — boð, boðorð heilagrar 
kirkju 764, 820, 837. - kirkju- 
bók 840. - kirkjubóndi 490, 
824. — kirkjubrot 213, 586. — 
kirkjubrenna (-bruni) 213, 444, 
586. - kirkjudagr 66, 396, 410, 
445, 467, 469, 477^ 695, 699, 
713, 742, 787. Sbr. Dedicatio 
ecclesiæ, kirkjuvígsla. — kirkju- 
dagstíðir 787. — dómari hei- 
lagrar kirkju, kirkjunnar dóm- 
ari, dómendr kirkjunnar, kirkju- 
legr dómari 151, 176, 187, 277, 
588, 589, 627, 706, 760, 838, 
846. — kirkju eign, kirkna eign, 
kirkna fé, fasteign heilagrar 
kirkju, auðæfi heilagrar kirkju, 
kirkna góz 63, 96, 97, 117, 123, 
150, 177, 182, 187, 188, 196, 
204, 207, 230, 232, 233, 244, 
261, 264, 266, 268, 324, 325, 
326, 327, 347, 388, 409, 425, 
444, 457, 464, 552, 568, 570, 
584, 586, 588, 627—629, 633, 
640, 707, 725, 726, 745. — 
kirknaeignir sé ekki undir leik- 
manna forsjá, heldr undir bisk- 
ups forsjá 54. — góz kirkjulegra 
persóna 626. — góz, sem maðr 
hefir aflaö af kirkjunni 628, 631, 
706, 791, 797, 815, 817, 825, 
827. — embætti heilagrar kirkju 
640, 754, 757, 764, 820, 857. - 
kirkjueyrir 562. — formenn, for- 
stjórar heilagrar kirkju 40, 172, 
184, 215, 217, 252, 253, 269, 
276, 584, 586, 587, 588, 589, 
626, 627, 629, 632, 707, 711, 
712, 729, 758, 844, 857, 858. 



978 



REGISTR 



formannsstétt í heilagri kirkju 
631. — vald forstjóra heilagrar 
kirkju 584. — kirkjuforráð, for- 
ræði á kirkjum og kirknafjám 
53-55, 92-93, 95-100, 177, 
244, 707. — kirkna frelsi (frjálsi), 
frelsi (frelsidómr) heilagrar 
kirkju, friðr og frelsi heilagrar 
kirkju, frelsi kirkju guðs 54, 94, 
150, 177, 180, 182, 187, 188, 
213, 230, 252-255, 266, 267, 
501, 585, 627, 629, 639. — niðr- 
brot og auðn kirkjunnar frelsis 

627. — kirkjufriðr (sbr. frelsi 
heilagrar kirkju) 113, 233, 752, 
763. — kirkjuganga, kirkju inn- 
ganga, innganga heilagrar kirkju 
24, 133, 176, 177, 178, 216, 573, 
593, 640, 792, 793, 795, 796, 
801, 808, 809, 811, 812, 816, 
822, 823, 827-830. — kirkju- 
ganga kvenna (sbr. kirkjuleiðsla) 
792, 793, 795, 796, 801, 808, 
809, 811, 812, 816, 822, 823, 
827, 828, 829, 830. - gjafir til 
kirkna 150, 183, 189, 241, 262, 
845. — at gera kirkju minning 

628. — kirkjugræfr 27, 31, 59, 
127, 224, 225, 567, 758. - 
kirkjugröptr 365, 812. — hirting 
heilagrar kirkju 721. — kirkju- 
hluti (í jörðu) 436, 580, 635, 
643, 774. — kirkjuhreinsan 34. 
— kirkjuhreinsan ,xv. álnum 
134. — kanziler heilagrar kirkju 
252. — kirkjukýr 531, 576. - 
kirkjuleg 225, 513. ~ kirkju- 
leiðslur kvenna 25, 27, 31, 46, 
279, 280, 530, 567, 570, 639, 
792, 801, 802, 808, 816, 822, 
827, 829. — at leiða barn í 
kirkju 810, — at leiða frillu i 
kirkju 640. — at leiöa hórkonu 
í kirkju 640. — at leiða stór- 
Jjrotamenn í kirkju 592. — lys< 
ing heilagrar kirkju 753. Sbr. 



at lýsa kirkju, lýsing at kirkju. 

— kirkjulög, lög heilagrar kirkju, 
kirkjulaga greinir 53 — 55, 56, 
58-61, 97, 99-100, 112, 113, 
178, 187, 219, 226, 326, 369, 
398, 508, 539, 540, 566, 625, 
626, 632, 633, 712, 721, 729, 
753, 755, 760, 764, 819, 820. 
840. - kirkju (kirkna) mál 187, 
231, 627. — misþyrmsl kirkna 
230, 604. — kirkjunáðir 225, 
392. — officia kirkjunnar 53. — 
kirkjur, próvendur og officia 
kirkjunnar mega eigi erfast 53, 
54. — kirkjupatronus 713. — 
personur kirkjunnar, kirkjulegar 
personur 589, 626—627, 630. — 
kirkjuprestr, sjá prestr, — pró- 
vendur kirkna 53, 54, 638. — 
ráð heilagrar kirkju 639. — ■ 
kirkju (kirkna) rán 54, 135, 586. 

— kirkjuránsmaðr 54. — réttr. 
heilagrar kirkju, réttr kirkjunnar, 
réttindi iieilagrar kirkju, réttr og 
frelsi heilagrar kirkju 150, 165, 
191, 253, 500, 532, 588, 629, 
719. — Rómakirkja, Rómaborg- 
arkirkja 181, 213, 583, 584. — 
saurgan kirkju 34, 265. — hór- 
dómr framinn og áverki veittr 
í kirkju 34. — misþyrmsl 
í kirkju 599. — bardagi í 
kirkjú 223 (sbr. vopnaburðr í 
kirkju). — kirkjusektir 94. 
setning heilagrar kirkju 707, 
712. — skipan heilagrar kirkju 
564, 810. — kirkjuskyld, kirkju- 
skylda 411, 772. - kirkjusókn, 
kirkjusóknarmenn 193, 196, 277, 
528, 530, 535, 536, 538, 
539, 540, 541, 550, 554, 572, 
710, 711, 792, 801, 806, 814, 
816, 826, 830. — kirkjuspell 
(sbr. staðarspell) 462, 469. — 
stjórnarar kirkjunnar 629. 707, 

— kirkjustuldr 187, 230, 231 



REGISTR. 



979 



— svívirðing kirkjunnar 628. — 
kirkjutíund, sjá tíund. — umboð 
heilagrar kirkju 629, 758. — 
umboðsmaðr heilagrar kirkju 
225, 517, 564. — kirkjuumdæmi 
187. — upplestr bréfa í kirkju 
843. — útsetning af heilagri 
kirkju 275, 343. 490, 712, 758, 
791, 795, 797, 801, 815, 821, 
824, 831. — vald heilagrar 
kirkju 631, 707. - kirkju varö- 
veizla 800, 806, 819. — vernd 
kirkjunnar 586. — víðerni hei- 
lagrar kirkju 586. — kirkjuvígsla 
34, 396, 397. Sbr, vígsla. — 
yfirboðar heilagrar kirkju 232. 

— kirkjuþing, sjá concilia. — 
kirkjuþingssamþykt 225, — þjón- 
usta heilagrar kirkju 857. — 
þraungning kirkna 630, — þungar 
skyldugir kirkjunni 632, 633, 
712. — þyrmsl kirkna, sjá 
þyrmsl. 

Mrkja: sjá bænhús. — sjácapella. 

— sjá dómkírkja. — graptar- 
kirkja, sjá gröptr. — sjá hálf- 
kirkja. — héraðskirkja, sjáhérað. 

— höfuðkirkja, sjá höfuð. — sjá 
kapella. — kirkja meiri háttar 
187, — sóknarkirkja, sjá sókn, 

— stórkirkja 759. — hinar stærri 
kirkjur 625, 626, 630, 713. — 
sjá útkirkja (annexia). — veizlu- 
kirkja 326, 543. 

kirkja, bygging: kirkjubær (kirkju- 
staðr) 52, 811. — kirkjuuppgerö 
(kirkjusmíð) í Odda (1271) 92. 

— kirkjugerð á Ingjaldshðli 
(1317) 410. — kitkjuuppsmíð á 
Skútustöðum (c. 1318) 430. — 
forkirkjuaðgerð á Einarsstöðum 
(c. 1318) 437. — forkirkjugerð 
á Ljósavatni (c. 1318 eða síðar) 
439, — kirkjuuppreist á faungla- 
bakka 444. — forkirkjusmiði á 
Grýtubakka (c. 1318) 445. - 



kirkjuuppgerð á Stað í Hrúta- 
nrði (c. 1318) 484. - kirkjudyr 
541, 543, 660, 758, 784, — for- 
hús (vestibulum) 707. — fram- 
kirkja 473, 482. — glergluggar 
62, 66, 84, 259, 359, 403, 408, 
425. 427^ 429, 431, 483^ 435, 
436, 437% 443, 447, 448, 449», 
451, 452, 454, 456, 457, 458, 
469', 460, 461, 462% 463, 465% 
466, 467\ 468, 469% 471% 472, 
473, 474, 475% 476, 477, 478, 
479, 480% 481, 482, 483% 484, 
578, 634, 635, 665, 668, 669, 
677, 687, 689, 690, 692, 693, 
694% 695^ 698, 736, 741, 742, 
769, 770. 771, 774, 775, 777, 
779, 780, 783, 784. — kriugl- 
óttr glergluggr 635. — kirkju- 
garðr 27, 34, 57, 127, 134, 183, 
223, 225, 231, 233. 239, 327, 
332, 473, 513, 529, 530, 531, 
550, 586, 590, 628, 641, 758, 
760, 783, . 791, 795, 797, 799, 
800, 813, 815, 821, 826, 828, 
841, 843, 844. - kirkjuhurð 841. 
— hurðarjárn 433. — klukkna- 
hús 456. — kór 473, 669. - 
kórdyr 378, 541, 542, 660, 758, 
841. — múrar kirkju 707. — 
rjáfr kirkju 277. — saunghús 
(kór) 63, 429, 442-443, 460, 
463, 661. — saunghúsdyr 761, 
783^ — stöpull 85, 239. — tec- 
tum ecclesiæ 716. — umgangr 
kirkju (atrium) 707. — veggir 
kirkju 277, 707. - kirkjuviðir 
791, 795, 796, 816, 821, 826, 
828. 

kirkja, búnaðr kirkju og áhöid: 
búnaðr 257, 259, 439. — bún^ 
ingr 66. — búningr allr 65, 
113. — búnaðr slíkr sem verða 
má 65. - kirkjubúningr 114.— 
kirkjuprýði 440. — kirkjuskraut 
428. — kirkjuskrúði 465, 665, 



980 



REGISTR. 



[kirkja: ábreiðsl— altarissteian], 

773. — skrúði 429, 430, 433, 440, 
444, 445, 446, 447, 452, 454, 
455, 460, 461, 462, 463, 464, 
467, 668, 737. — ábreiðsl (sbr. 
líkaábr-eiðsl) 433, 441, 448, 451, 
452, 453, 455, 459, 460^ 461, 
462, 465, — V. aura ábreiösl 
430. — altari, alteri 119, 429, 
439, 457, 463, 473, 637, 651, 
668', 669, 681, 682, 684, 689, 
691, 695, 741, 743, 771, 781, 
786. — altari fyrir sunnan (í 
kirkju í TrÖIIatungu) eigu þeir 
Petrus og Paulus, en fyrir norð- 
an Ólafr konungr, Nikulás og 
forlákr 119. — altari með 
skrúða 471. — háaltari 85, 120, 
261, 403, 433, 439, 461, 466^ 
691, 781. — litla altari (í Odda) 
691. — Krossaltari 403. — Maríu- 
altari (í Ásum) 783. — minna 
altari 461, 677. — útaltari 62, 
476, 484. — útaltari tvö og sinn 
búningr á hvoru 62, — altara- 
húnaðr 84. — tvennr húnaör 
utar á hvoru altari 439. — alt- 
• arisblæja 261, 431, 445, 448, 
451, 459, 668, 697, 786. - alt- 
arisblæja blámerkt 472. — alt- 
arishlæja búin með pelli 442. — 
altarisblæja óbúin 442. — alt- 
arisbrík fyrir hundrað 635 (shr. 
brík). -- altarisdúkr 378, 429, 

- 435, 453, 459, 471. 472, 473^ 
476, 478, 482, 617^ 661, 680, 
681, 687. - altarisdúkr glitaðr 
378, 476, 635. — altarisdúkr 
veigaðr 463. — altarisklæði, alt- 
araklæði, alteraklæði 62^, 63, 
83, 85, 117, 118^ 119, 120,259, 

- 260, 261^ 361, 378, 408, 425, 
426^ 427^ 428, 420^ 430, 433, 
435^ 436'^ 437', 438», 439, 440, 
44P, 444, 446, 447, 448, 449, 
450, 451^ 452", 453=, 455, 456, 
458^ 459', 459— 460,460^-461^ 



462^ 463=, 464, 465, 466, 467^ 
468^ 469, 470, 471. 472-\ 473^ 
474% 475% 476% 477% 478% 
479% 480% 481, 482, 483, 484, 
485, 576% 577. 578, 615% 616, 
617% 635, 637, 651, 661, 663, 
663% 665, 668, 669% 670, 673, 
677, 678, 680% 681, 682, 683, 
684. 685% 686% 690, 692, 693, 
694% 695, 696, 697, 698, 709, 
736, 741% 742, 743, 768, 769, 
770% 771, 772, 775, 777, 778. 
779, 780, 783, 784% 786, 787. 

— altarisklæði með baldrskinn (af 
haldrskinni) 448, 474, 476. — alt- 
arisklæði með dúkum 666, 667, 
679, 687, 680, 693. - altaris- 
klæði .iij. með dúkum og einum 
fordúkum 783. — altarisklaeði 
með dúkum búnum og fordúk- 
um 737. — altarisklæði sæmi- 
legt fyrir Maríualtari með dúk- 
um 785. ~ altarisklæði með 
fordúkum 63. — klæði á hvoru 
minna altari með dúkum 677. 

— guðvefjaraltaraklæði, altaris- 
klæði og guðvefr í 66, 84, 259, 
463. — altarisklœði framí (utar 
í, utar um) kirkju 463, 466, 472, 

— altarisklæði af pelli (með 
pell) 117, 466, 637. — altara- 
klæði tvö af pelli með loðum 
(=E hlöðum) 635. — altaraklæði 
Ivö með silki og pell 258. — 
altaraklæði af silki 117. — rautt 
altaraklæði af silki 378. — alt 
arisklæði steint 480. — altaris 
klæði meðr tefling 473. — há 
altarisklæði 403, 466, 677. — 
krossaltarisklæði 403. — altaris 
munnlaug, sjá munnlaug. — alt 
arissteinn, altarissteinar 85, 453 
480, 663, 680, 681, 693, 696. — 
altarissteinn búinn 116, 452 
473, 677, 685, 686, 688, 690 
691, 693, 696, 698, 779, 780. - 



REGISTR. 



981 



^'fkja: altarissteiatt-dúkr]. 

altaristeinn silfri(silfr-)búinn 452, 

683, 775. — altarissteinn (bú- 
ínu) með helgum dómum (með, 
cum reliquijs) 84, 439, 679, 687. 
— altarissteinar lausir 403, 433, 
436, 442, 668, 743. — ampli, 
ampull (kanna), sjá ömpull. — 
antependium, antependia [fyrir 
altari] 691, 781. — antependia 
meö glituðum dúkum 691. — 
antependia til litla altaris;(íOdda) 
íííeð glituðum dúkura 691. — ave 
María [á spjaldi] 617. — baglar 
iij (í Þykkvabæ) 738. — bakstr- 
járn [— oblátujárn] 62, 85, 117, 
427, 431, 435, 442, 445, 448, 
449, 456, 462. 463, 464, 466, 
471, 477, 482, 485, 635, 668, 
678, 681, 689, 693, 695, 696, 
741, 743, 768, 769, 777, 779, 
780. — baldrskiner 427 (sbr. 
^aldikinn, sbr. kaniarakápa af 
^aldrskinni). — bjalla, bjöUur 
113, 261, 359, 361, 397, 408. 
458. 466, 615, 635, 637, 651, 
663, 668, 669-S 670, 677^ 678. 

684, 685^ 688, 689, 695, 696, 
698, 709, 736, 738, 768, 770, 
'775, 777, 783, 784^ — bjarnfell, 
^jarnfelli 425», 427, 430, 435, 
441, 442, 448, 449, 450, 452, 
462, 468, 469, 471, 474, 480, 
695, 779, 780, 783, 786. — bjarn- 
skinn 453. — bjórr, bjórar 117, 
427, 437, 443, 463, 478, 480, 
484, 677, 768. - bjórtjald 768. 
~~- bjórtjöld um saunghús 768. 
^ blæja : búnar blæjur meÖ 
ínessuklæðum 786. — bókaskref 
697. - bókastóll 62, 441, 480. 

bolli: kirkjubolli 427, 429. 
Sbr. vatnsbolli. — .bólstr, bólstrar 
427, 429. borð 408, 426, 439, 
4^, 477, 678. - boröi, borð- 
ar 692. ~~ tjöld og borðar 
^mhverfis kirkju 781. - brík 



449, 450, 456, 458, 617, 699. — 
brík góð, brík sæmileg 440, 445, 
687. ~ brík yfir altari 669, 684, 
689, 743, 771, 781. — labulaog 
brík meðr baldrskinn 448. — 
bríkarklæði, bríkrklæði 427, 429, 
430, 435, 436% 442, 445,' 447, 
448, 453, 458, 460, 467, 469, 
47P, 472% 473, 475% 476, 
480% 483, 669, 693, 694, 769, 
777, 786. — bríkarklæði með 
öllumaltorum463. — bríkarklæði 
meðr baldrskinn 447. 448. — 
bríkarklæði. iij. í saunghúsi 463. 

— bríkarljald 443, 696. — 
broddr 439. — broddstafr 438, 
442, 444, 445, 448, 455, 457, 
458, 459, 460% 461, 467, 468, 
471, 486. - brún, brúnir 460, 
471, 472, 696.— buðkr (bauðkr) 
427, 455, 463, 695. — buökr 
steindr 455. — bauðkr með re- 
liquiis 769. — oblátubuðkr 666. 

— reykelsisbuökr með kopar 
smeltr 709. ~ tannbuðkr 481. 

— þjónustubuðkr 446, 448. — 
þjónustubuðkr af silfri 451, — 
þjónustubuðkr af iönn 455. — 
>bœdc (= borð?) 408. — börur, 
barar, bárer, barir 455, 458, 
460, 471, 472. — börur og vont 
klæði meðr 439. — corporale, 
corporalia 429, 442, 450, 452, 
453, 454 (cor. . .), 466, 472, 475, 
477, 479, 635, .680% 681, 686, 
692, 737, 773, 778, 786. - cruci- 
fixio 454. — dalmatica, dalma- 
ticur, dalmadika, dalmtika, dal- 
madyka 62, 117, 433, 449, 453 
665, 668, 670, 687, 691, 737, 775, 
781. - djáknaklæði 670. - dúkr, 
dúkar 120, 261, 438, 450, 466, 
472% 475% 479, 485, 617, 635, 
663, 666, 667, 669% 670, 677, 
679, 680, 687, 689, 693, 736, 
741, 743, 768, 769, 770, 771, 



982 



REGISTK. 



[kirkja : dúkr— handlín]. 

773, 77ö\ 777, 778, 783, 784^ 
785, 786. — dúkar hvorumegin 
á altari 120. — dúkar á altari 
hverju 261. — dúkar búnir með 
altarisklæði 737. — blámerktr 
dúkr 467, 473, 474. — glitaðr 
dúkr 471, 665, 668, 684, 691, 
709, 737, 784. — hálfbreiðr dúkr 
með reflum 786. — hvítr dúkr 709. 

— sprangaðr dúkr 448. — dúkar 
undir reílum í saunghúsi 463,— 
dúkar yfir skriptum 443. — dúkar 
með tjöldum 683. — dúkar undir 
reflum ular í kirkju 463. — 
veigaðr dúkr yfir líkneski 428, 

— eldberi 62, 85, 113, 117, 258, 
359, 378, 408, 425, 426', 427, 

428, 429S 430, 431, 433, 435, 
436, 437, 438', 439, 440, 441^ 
442, 445, 446, 447, 448, 449, 
450, 45P, 452^ 453, 454, 455, 
456, 457, 458», 459, 460, 461^ 
462', 463», 465, 466, 467, 468^ 
469, 470, 47P. 472, 473, 474, 

■ 476, 477, 478, 479», 480, 481, 
482, 483', 484, 578, 634, 635, 
637, 662, 666, 668, 669^ 670, 
673, 681, 684, 686, 693», 694. 
695, 696, 698, 709, 768, 769, 
770, -771, 773, 777, 778, 779, 
780, 781, 784, 786. - eldker 
(sbr. glóöarker) 427, 463, 471, 
472, 477», 479, 482, 483». — 
ex, sjá öx. — fingrgull og vegr 
hálían eyri (í Miklagarði í Eyja- 
firði) 452. — flingja (»fliuga«): 
silfrflingja á kantarakápu 689. 

— fontr 84, 403, 408, 427,, 428, 

429, 430, 431, 435, 442, 444, 
449, 453, 459, 461, 477», 478, 
479», 482, 483, 693, 786. - fontr 
með búnaði (búningi, umbúnaði, 
umbúningi, fontsumbúningí) 441, 
446, 449, 455, 457, 470, 484, 
694, 695. — skírnarfontr með 
umbúningi 85. — skírnarketiU 



með fontsumbúnaði 681. — font- 
klæði 403, 408, 429, 430, 431, 
442, 444, 448, 616, 635, 661, 
663, 667, 680, 689, 709, 774, 
775^ 785. — fontsumbúnaðr 

(— búningr) 427, 464, 467», 468», 
469, 471, 472, 473», 474», 47ö, 
476, 478, 480, 481, 483, 485, 
665, 668, 669, 678, 686, 687, 
691, 692, 693, 698, 741, 738, 
771, 777, 781. — fordúkar (á 
altarisklæði) 63, 737, 783, 784. 

— fótaklæði 474. — fótaskinn 
427, 429. - föstutjald 441, 461. 

— langaföstutjald 445 (sbr. 
tjald). — gler yfir altari 475. 
glerker 452. Sbr. glergluggar 
(kirkja, bygging). — glóðarjárn 
476. sbr. bakstrjárn. — glóðar- 
ker, glóðaker (sbr. eldker) 62, 
63, 64, 66, 85, 113, 117, 259», 
260, 261, 359, 361, 378, 397 
(klodacer), 403, 408, 411, 426», 
427, 428. 433, 435», 436, 437, 
438», 439, 440, 441», 445, 446, 
447, 448, 449», 450, 451», 452', 
453, 454, 456, 458», 459», 460, 
461», 462», 465». 467», 468», 
469, 470, 472», 473, 474», 475», 
478», 479, 480», 485, 576, 6l5> 
617, 634, 635, 637, 651, 661» 
662, 663», 665, 666, 667, 668, 
669», 670, 677, 678», 679, 680, 
681, 682, 683, 684, 685», 686'. 
688, 689, 690, 692». 693», 694*. 
695», 696, 697, 698», 709, 741' 
742, 768, 769, 771. 773, 775, 
777, 778, 779, 780, 781, 783, 
784», 786, 832. — grafker U^. 

— gulloð (gullhlöð). Sjá blöö. 

— gunnfánar 261, 408, 466 (sbr. 
merki). — handklæði 378, 446, 
449, 617. 666. - handlín 425, 
426, 472, 637, 686, 786. - s^óla 
og handlín með baldrskinn 476. 

— handlín úr guðvef 463. - 



tbirkj 



REGISTR. 

handlín — kaloikrj. 

stóla og handlín með pell 680. 
~^ hirðsla: silfrhirfisla lítil, er 
geymt er í corpus domini 474. 
^ hjálmr441. — hjálmr af járni 
446. — hjörtr: hirtir .ij. af mess- 
ing 455. — hlöð (loð, löð): hlöð 
Ooð) á altarisklæði 635. — hlöð 
á höfuðlíni 463. — hlöð á hökli 
468. — hlöð á hökli góð og mjó 
463. — guUoð (gullhlöð) iiij 464, 
gullhlöð sæmileg 684. — 
»hrut* 63. — huslker, hulsker 
[til að geyma í oleum cathecu- 
^enorum. infirmorum & sacrum 
chrisma] 683, 777. — hulsker 
•^iij. aurar 775. — huslker með 
silfr (af silfri) 85, 681, 779, 780. 
^ huslker með silfr gylt vel og 
sæmilegt 681. — huslker með 
tönn 709. hunnslpungr 404. — 
Höfuðiín 426, 435, 444, 448, 458, 



461, 463, 468, 476, 680, 693, 
774. — búnaðr á hÖfuðlín með 

— höfuðlín og 
468. — hökull, 



taldrskinn 476. 
góð loð (hlöð) 
iiöklar 62, 66, 
433. 435, 437, 
461, 464, 
472, 473, 
637, 662, 
689, 707, 
780, 786, 



454, 
468» 
577, 
685, 
779, 



260, 
447, 
465, 
475, 
668, 
736, 
832. 



261, 
452, 
466. 
482^ 
677, 
737, 



425, 
453, 
467, 
484, 
681, 
777, 



— haldr- 



skinnshökull, hökull með baldr- 
skinn (baldekinn) 448, 474, 476, 
680. — baldrskinnshökuU og 
serkr með 472. — hökull.ccc. með 
baldrskinn 449. — hökull góðr 
i^Iár 781. — hökull blár af vef 
117. — fustanshökull 117, 359, 
473. _ fustanshökull hvítr 636. 
- guðvefjarhöklar 83, 116, 259, 
359, 427, 457, 463. - hringofinn 
^ökuU 442. — kolmerktr hökull 
117. - lausir höklar 403, 683, 
^7, 691, 692, 693, 696, 743, 
783. _ léreptshökuU 359, 433. 



983 



— léreptshökull gulr 430. — lér- 
eptshökull virðr fyrir .vj. aura 
430. - línhökuU 117. — peUs- 
hökull, hökuU með peU, hökuU 
búinn af peUi 117, 433, 442, 
472", — hökull laus með pelli 
669, — rauðr hökull 429, 447. 

— silkihökun, hökull með silkí 
442, 781. — silkihÖkuU rauðr 
með hlöðum 468. — yfirhökuU 
483, 452. — járnstika, járnstikur, 
járnstika Util, járnstika mikil, 
járnstika stór (sbr. stika, mess- 
ingarstika) 403, 426, 427, 428, 
429, 430, 433, 435^ 
437, 439, 440, 441, 442, 



446, 
454, 



447, 
455, 



471, 47 



o 



665, 
698, 



670, 
775, 



448, 
456, 
474^ 
681, 
781. 



449, 
458, 
478, 
684, 



451, 

461, 



436, 
444, 
452, 
467, 



482, 483^ 
689, 691, 



— kaleikr, ka- 



lekr, kalecr 62, 63, 64, 65, 84, 
85, 113, 116, 117, 120, 361, 
425, 426, 428, 429', 430, 431, 
433% 435% 436, 437% 438, 439, 



441, 442, 444, 445, 
448, 449. 450, 451% 
455, 456, 457. 458, 
462, 463, 464, 465, 
468, 469% 471% 472, 
475, 476, 477% 478, 
485, 576, 577, 635, 
661, 662, 663% 667, 
670, 677, 678, 679, 
682, 683, 684, 685% 
689, 690, 692% 693, 



446, 447, 
452% 453, 
460, 461% 
466, 467, 
473. 474. 



479. 
637, 
668, 
680, 
686'. 
694, 
736, 



482% 
651, 
669% 
681, 
687, 
695% 
741^ 



696, 697, 698% 709, 
742, 743, 768, 769, 770, 773% 
777, 778, 783% 784% 786, 864. 

— alguldr (algyldr) kalecr 259. 

— algyltr kaleikr, er vegr níu 
aura 84. — guUkaleikr, kaleikr 
meðr gyll (gull) 114, 116, 403, 
781. - gyltr kaleikr 403, 677, 
694, 737, 777, 779, 780, 781. - 
gyltr kaleikr virtr í .iiij. hund- 



984 



REGISTR. 



[kirkja: kalcikr— ketillj. 

mö 775. — kaleikr og stendr 
.vj. atira 665. — kaleikr, er 
- stendr.xj. aura 378. — kaleikr 
.ij. Örlugar hins .ix. eyris og 
gyldr 665. — kaleikr fyrir liálfa 
.V. mörk 771. — ógyldir kaleikar 
737, 775, 779, 780, 781. — siífr- 
kaleikr 66, lU, 257, 261, 359, 
439. — silfrkaleikar .ij. gyldir 
116. — silfrkaleikr gyltr og vegr 
.xij. aura 463. — kambr: kirkju- 
kambr 429. — trékambr 451. — 
kanna 682. — kantarakápa, 
kantariskápa, kanteriskápa, cant- 
eriskápa, cantoriskápa 62, 64, 
88, 85, 116, 361, 403, 425, 427^ 
428, 435, 437^ 438, 439, 440, 

441, 442, 444, 448, 449, 45P, 
452, 453-454, 456, 461, 464, 
466, 467, 474, 475, 476,, 478, 
483, 485, 576, 615, 662, 665, 
666, 667, 668, 669, 677, 
678^ 680, 684, 685, 686, 687% 

. 689, 690, 692, 693% 694% 695, 
696, 709, 741, 742, 769, 774, 

' 775, 778, 783, 784, 786, 832. ~ 
kantarakápa af fusíani 117. — 
kantarakápa af fustani rauð- 
635. — kantarakápa (búin af) 
(með) guðvef 359, 463. — kant- 
arakápa af pelli (með pell) 117, 

442, 635, 637, 680. - kantara- 
kápa rauð 478. — kantarakápa 
með silfrflingju 689. — kantara- 
kápa með gulu sæi 635. — Sbr. 
baldrskiner. — kápa, kápur 63, 
4^, 449, 450, 452, 453, 455, 
458% 461, 465, 471, 472, 477, 
483,. 661, 679, 680, 681, 683, 
691, 737. 741, 743, 768, 771, 
777, 779, 780, 781, 783. — baldr- 
skinnskápa 433, 435, 448. — 
fustanskápa 359. — kápuleppar 
jj. 709. — myrkblár kápur 691. 
— pellskápa, kápa með pell 
(af pelli) 433, 435, 447, 460, 



462. — vefjarkápa 359. — ker 
408. - ker búiö 464. — ket 
fornt 460. — ker lítiö 743. — 
messingarker 62, 668, 670, 785. 

— silfrker 740. - silfrker og 
koma til .v. aurar 463. Sbr. 
stokkaker. þjónustuker. — kerta- 
fjöll (rétt: kertastóll?) 694. - 
kertagrind 429. — kertahjálnir 

692, 777. — kertahjálmr nieð 
járn 637. - kertaklofi 427, 429, 
458, 472, 473, 476, 479, 483, 
678, 696, 789. — kertaklofi og 
spíta með 427. - kertistika, 
kertastika 62, 63, 85. 113, 259% 
261, 359, 378, 403, 408, 411,427, 
429, 450, 451,455, 457, 458% 4ö9, 
460, 461, 462, 463, 464, 465, 
467, 471, 473, 477, ^79, 
484, 615, 617% 634, 635. 651, 
662, 663% 665, 666, 667, 668, 
669% 670, 977% 678, 679, 680, 
682, 684, 685, 686% 690, 693\ 
694% 695, 696% 697, 698, 74lS 
742, 743, 768, 770, 771, 773, 
777, 778, 779, 780, 783, 784'. 

— kertistikur til háaltaris 781- 

— kertistika með járn 683, 693, 

693, 696 (sbr. járnstika). " 
kertistika mikilafjárni og önnur 
af messing 66. — kertastika með 
kopar 576, 661, 683, 689, 691, 
695, 696, 698. ~ kertistikur 
Víenar fyrir líkneskjum 637. 
kertistika læst 617. — kertistikur 
af messing, messingarkertistika 
(sbr. messingarstika) 442, 4:51» 
455, 456, 466, 692. — smeltar 
kertistikur 691. — kertastokkr, 
kertistokkr 403, 427, 429, 666, 

694, - kelill 63, 437, 449, 4ð0, 
451, 452, .453, .454, 455, 473, 
477, 667, 681, 741, 786. - l^etiU 
nýr 427. — ketill fyrir skírnar- 
font 85. — kiigildisketill 119.^ 
sjö fjórðunga ketiU 663. 



RKGISTK. 



9S5 



ii-lija: ketm— kroEs]. 

kirkjuketill 441, 445, 448, 456, 
668, 709. — messingarketill 439, 
466, 468, 469, 474, 477, 578, 
661, 668. — skírnarketiU 681, 
699, — kirkjusár (sbr. sár) 261, 
428, 440, 442, 448, 466. — 
kirkjusár með búnaði (umbúnaði) 
452, 458, 786. Sbr. kirkjubolli, 
kirkjukambr, kirkjuketill, kirkju- 
kola, kirkjulás, kirkjumunnlaug, 
kirkjustóU, kirkjutjöld (undir: 
bolli, kambr, ketill, kola, lás, 
munnlaug, stóli, Ijald). — kista 
'85, 117, 425, 427, 435, 439,440, 
441, 449, 450, 451, 452, 453, 
454, 460, 464, 466, 470, 477', 
479, 576, 668, 677\ 678, 680, 
683, 684, 696, 741, 771, 772, 
773, 779, 780, 786. — bókakista 
454, 463, 467. — kista at í eru 
i^essuklæði 457. Sbr. lýsiskista. 

— kista læst 449, 455, 465. — 
kista ólæst 429, 448, 455, 456, 
460, 464. - kista verðlaus 439. 

— kistill 119, 448, 463, 471, 
475, 480, 576, 695, 769. — kist- 
^ll með lielgum dómum 408. — 
kistill og í helgir dómar og 
Upphaf (— upp af) kross 437. — 
sleindr kistill 441. — klakaliögg, 
klakahöggr 425, 426, 427, 429, 
786. — klofi 693 (sbr. kerta- 
klofi). — klukka, klukkur, clocka, 
cluc-a 62, 63, 64, 65, 66, 83, 84, 

113, 114, 116, 117, 118,258, 
259^ 260, 261^ 359, 361, 378. 
^97, 403, 407, 408, 411, 425, 
^26, 431, 437, 438^ 439, 440, 
^41, 443, 444, 445, 446, 448, 
440, 450, 451, 452, 453, 45á, 
4ö5, 456, 457, 458^ 459^ 460^ 
462-\ 463^ 464, 465^ 466^ 
^67^ 468\ 469, 470, 471, 472\. 
^73^ 474% 375% 476. 477, 478% 
^^79% 480% 481, 482, 483% 484, 
485, 576% 577, 578, 616, 617,1 



635, 637, 651, 661, 662, 663% 
665, 666, 667, 668, 669% 670, 
673, 677% 678%. 679, 680, 681, 
682, 683, 684, 685% 686% 688, 
689,' 690, 692% 693, 694% 695% 
696, 697, 698% 709, 736, 738, 
741% 742, 768, 769, 770% 771, 
772, 773, 775, 777, 778, 779, 
780, 781, 783% 784% 786. 787, 
832, 833. — klukkubrot 438. — 
tvennar samhrinsjur 359. — úti- 
klukka 359. — klukkumálmr 
771. — klæði gotl með baldik- 
inn 781. — blátt klæði og saum- 
að á 427. — d>r klæði 781. — 
klæði með tjöld um alla kirkju 
117. Sbr. steinklæði. — knjá- 
dúkr (rárigt: krijnadúkr) 679. — 
kola 426, 427, 453, 475, 476, 
477% 479, 482, 485, 617, 663% 
668, 692, 696, 741% 742, 770, 
771. — kií-kjukola 427, 428, 
429% 431, 437, 438^ 444, 445% 
448, 449, 452, 458% 462, 463, 
467% 472% 475, 478, 480, 484, 
677, 693, 694. ~ lýsikola 378^ 
771, 773, 785. — steind kola 
62. — kórtjald 85. Sbr. Ijald. 
— krákr, krákar (sbr. líkakrákr) 
441, 442, 448, 455, 456, 458, 
460% 461, 462% - krismaker 
451, 455, 666. — kiismaker af 
tönn 677, — krókstika 437, 447, 
689. — krókstika, er stendr á 
altari 786. — krókstika með 
járn 768. — kross, krossar 62. 
83, 115, 425, 426, 427, 429%* 
430% 435% 436, 437% 438%' 439=. 
440% 441% 444,445, 446, 447% 
448% 449% 450% 452% 453, 454, 
456, 457, 458% 459% 460% 461% 
462% 463, 464% 465% 466, 467, 
468% 469% 470,471% 472% 473^ 
474% 475% 476% 477% 478% 
479% 480, 481, 482, 483% 485, 
575, 576, 615, 617% 637, 661, 



986 REGl 

[kirltja: kioaa — líkneski (Agathœ — Elizabetar)] 

663, 665, 666, 667, 669, 678, 
680, 681, 684, 685 ^ 689, 690, 
693, 694, 6952, ggg^ 735^ 74^^ 

742, 770, 771% 775% 777, 779, 
780, 781, 786, 832. — krossyfir 
ahari 473, 651. — kross yfir 
altari nieð líkneskjum 741. — 
kross frammi ákór781. — kross 
yfir kórdyrum 378. — gyltr 
kross 668. — gyllr kross með 
stalli basiliskum 691. — látúns- 
krossar .ij. smeltir (sbr. smelta 
kross) 434—435. — líkakross 
474. — kross með líkneskjum 
434, 437, 471, 474, 478, 483, 
686, -690, 699, 770, 773, 783, 
787. — kross með likneskjum 
jafngóðr. iiij. mörkum 743. — 
krossar þrír steindir með likn- 
eskjum 738, — kross óbúínn 
442, 677. — messingarkross 682, 
692, 737. — kross pítallagðr 
635. - róðukrossar 65, 66, 84, 
85, 118% 259, 261, 403, 408, 
427, 437, 463, 480. 484, 577, 
616, 669, 678, 679, 682, 697, 
778. — róðukross gyldr (gyltr) 
403, 472. — róðukross með líkn- 
eskjum 783. — róðukross smeltr 
665. — róðukross meö tré 785. 
— silfrkross lítill 670. - silfr- 
kross með helgum dómum (cum 
reliquijs) 474, 770. ~ smella 
kross, smeltr kross 63, 84, 85, 
117, 119, 120, 361, 378, 397, 
408, 426, 427, 428, 442, 466, 
469, 578, 634, 635, 637, 662, 
663, 665, 677, 678. 681, 682, 
683, 685, 688, 691, 696, 698, 
709, 737, 741, 768, 769, 772, 
778, 781, 784. — steindr kross 
361, 378, 438, 687, 768. — kross 
með tré steindr vel 688. ~ 
steindr kross með undirstöðum 
578. — kross með stög 663. - 
kross með (af) tré 466, 668. — 



kvern 668. — handkvern 678. 

— lampr. lampi 436, 483, 665. 

— eirlampr 786. — lampi 
járni 458. — messingarlampr, 
(~lampi) 429, 463. — lás ll7, 
425, 427, 435, 449, 451, 469, 
472, 663, 695. - x. aura lás 
425. - kirkjulás 425, 427, 448, 
457, 471, 480, 481,665.-látuns' 

kross. sjá kross. — lectari [ská- 
borð að lesa við] 403, 437, 439, 
443, 458, 463, 467, 468, 469, 
474, 485, 661, 663, 665, 668, 
693, 709, 741, 743, 768, 771. 
778. — lectari með reiöustól 
408. ~ lectaradúkr 693, 781. — 
lectaradúkr sprangaðr 635. ^ 
lektarastóll 261. — líkaábreiðsl 
(sbr. ábreiðsl) 427, 428, 43ö, 

437, 438, 440, 445, 446, 447, 
469% 472, 474, 475, 480, 
635. — líkakrákr (sbr. krákr; 
sbr. Lærdómslistafélags rit 
248~250; VIII, 71-76) 411, 
430, 439, 445, 446, 457, 468, 
616, 634. ~ líkakross, sjá kross. 

— líkakult 442, 468. — h'kneski, 
hkneskja 378, 430, 434, 437, 

438, 439, 446, 449, 460, 465, 
468, 474, 477, 479% 492, 6l7, 
682, 689. - biskupslíkneski 441- 
~ likneski á krossi 471, 474. - 
líkneski með krossi 483, 686, 
690, 699, 738, 741, 743, 770, 
773, 783, 787. — hkneski undir 
krossi 462, 465, 478. — kerti- 
stikur vænar fyrir líkneskju"^ 
637. — Agathæ likneski 458. - 
Ambrosius líkneski 446. 
Andreas líkneski 456, 467, 468, 
474, 478, 617, 668. — Bartholo- 
meus likneski 458, 576. - Bene- 
dictus líkneski 787, — GeciinJ 
líkneski 451. — C'hristophorus 
líkneski 469. - Elizabetar Ij^^^' 
eski (móður Jóns skírara) 474. 



REGISTR. 

[Urkja: líkneski (Jóns baptiste— Þorláks) — mesaaklæðij. 



987 



— Jóns líJineski bapíiste 85, 
454, 456, 462, 473, 474, 478,' 
480, 483, 576(?), 634, - Jóns 
líkneski postula 408, 448, 677. 

— Katrínar likneski 476. — 
Laurentius líkneski 429, 452. — 
Magnús líkneski Eyjajarls 428. 

— Margrétar likneski 461, 464. 

— Maríu líkneski 428, 429, 431, 
445, 450, 458, 459, 473, 478, 
480, 482, 485, 615, 677, 773, 

786. — Marteins líkneski 464, 
668. — Michaels líkneski, Mi- 
chials likneski 449, 450^ 460, 
465, 472. — Nichulas líkneski 

84, 429, 435, 437,440% 446, 451, 
4^9, 465, 472, 475, 477, 779. - 
Ólafs líkneski konungs hins 
helga 85, 435, 442, 444, 445' 
449. 452, 454, 456, 459, 461 
469, 473, 485, 578, 741, 786 

787. — Ólafs líkneski á hesti 
469. — Pétrs líkneski 378, 425 
431, 437, 447, 459% 460, 461 
462, 463, 465, 471, 474, 575 
615, 684. — Sacarias líkneski 
474. — Thomas líkneski 481 
483. — Thomas (Tumass) líkn- 
eski postula 427, 428, 770. - 
Þorláks líkneski 445, 459, 460, 
473, 576, 577, 668, 684, 695, 
768. — loð, sjá hlöð. — lysis- 
ker 665. — lýsiskista 427, 458. 
Sbr. lýsikola. — lýsimunnlaug 
62. — merki (sbr. gunnfáni) 62, 

85, 117, 120, 408, 427, 428, 
429% 430, 431, 433, 435, 437, 438% 
440, 441, 445, 446, 450, 451% 
452% 454% 455, 456, 457, 458% 
459, 460% 461% 462% 463, 464, 
465, 467, 468, 469, 470, 471, 
472, 474, 475% 476, 477% 478, 
479% 480, m, 482, 484, 485, 
662, 663, 665, 667, 668, 669, 
670, 677, 679, 680, 681, 686, 
693, 695, 709, 741% 743, 768, 



769, 770, 771, 773, 777, 783% 
784, 786. — rautt silkimerki 
474. — messingarstika (sbr. 
stika, járnstika) 428, 433, 437, 
439, 440, 441% 446, 448, 452, 
458, 461, 466, 468% 469, 470, 
471, 472% 473, 474, 475% 476, 
477, 479, 480, 483, 485, 681. 
Sbr. hjörtr af messing, messing- 
arker, messingarkelill, messing- 
arkross, messingarlampr, kerti- 
stika af messing (undir: hjörtr, 
ker, ketill, kross, lampr, kerti- 
slika). — messudúkr 576. — 
messuföt64, 66, 83, 85, 114, 116. 
117, 118, 120,259, 261,359,426, 
437, 459^ 461, 463, 465, 466^ 
467, 46C% 480, 635, 665, 681, 
769, 784. — messuföt einföld 
408. — forn messuföt 427. — 
prests messuföt 65. — messu- 
faía kista 359, 403, 427, 444, 
458% 475, 483, 635, 666% 670, 
688. 692, 741, 743, 768. 773, 
777. — messufatakisía ólæsí 
693. — messufatastakkr 62, 665, 
681, 741. - messuklæöi 62. 
361, 403, 425, 426, 428, 429, 
430% 433, 435, 436, 437, 438, 
439, 440, 441, 444, 445, 446, 
447. 448, 449, 450% 452% 453% 
454, 455, 457, 458% 460, 461% 
464, 465, 469, 471, 47£% 473, 
474% 475, 476, 477^, 478, 479, 
480, 482S 483, 577, 616, 617, 
634, 636, 637, 651, 661, 662, 
668% 666, 667, 66S% 669% 670, 
677% 678, 679, 680% 682, 683, 
684, 685% 686% 687, 689, 690, 
691, 692, 693% 694% 685% 696, 
697, 698, 709, 737, 741% 742, 
743, 768, 770, 771, 773% 775% 
777, 778, 779, 780, 783% 784. 
— messuklæði at öllu 426, 451, 
456, 462. — messuklæði meö 
búnum blæjum 786. — messu- 



9S8 



REGISTK. 



[kirkja: messuklBDðl— skrín]. 

klæði búin af pelli 442. — 
tveggja marka messuklæði 439. 

— messuklæðakista 428, 441 , 
445, 770. — messuserkr (sbr. 
serkr) 424, 444, 453, 458, 461, 
463^ 467, 468, 472^ 476, 482, 
668, 680, 693. — messuserkr 
nýr óvígðr 677. — messustakkr 
442, 635, 668. 678, 771, 773, 
778. — munnlaug, munnlog (sbr. 
lýsimunnlaug, sacrarium, sacra- 
rium munnlaug) 62, 63=', 85, 
115, 117, 118, 258, 260, 261, 
403, 408, 426, 427% 428, 429=^, 
433, 435, 438% 440,' 441% 442, 
444, 445, 446, 448, 449% 451% 
4522, 456, 458% 459% 460% 
461% 462, 463% 467, 468, 469, 
470, 472, 473, 474, 477, 480, 
483, 485, 576, 577, 634, 635, 
661, 662, 666% 667, 668, 669\ 
670, 678% 679, 680, 681, 682^ 
683, 685, 686', 690, 693% 694% 
695% 697, 741, 742, 743, 769, 
771, 775, 777, 778, 785, 786. — 
altarismunnlaug 378. — kirkju- 
munnlaug 359. — munnlaug at 
skíra h'órn í (sbr, skírnarfontr, 
skírnarsár) 692. — mösurker 
(mosurkær) 740 (í fykkvabæ), 
741 (í Kirkjubæ). — óttusaungs- 
sloppr 445, 480, 634. — páll 
442. — páskakerti 62, 668. — 
páskakerti af tré 665. — páska- 
kerti á útaltarum tveim 62. — 
pottr 460. — propiciatorium 
433, 449. — propicitorium .vj. 
aura af silfri 456. — pro- 
piciatorium, er stendr mörk 433. 

— refiU, reflar 378, 427, 435, 471, 
476, 576, 617, 784, 832. - refill 
sæmilegr 441. — ij. reflar góðir 
utar um kirkju 463. — iij. reflar 
í saunghúsi 463. — refill nýr 
.viij. álna lángr 378. — ix. álna 
reflll 440. — xij. álna reflU 



með hálfbreiðum dúk 786. 
refill hálfrar .xv. álnar nýr 7^3- 

— xvj. álna refill með liál^" 
breiðum dúk 786. - refill .xvij- 
álna 476. — hálft .iiij. hundrað 
í reflum 581. — skrúðreflar .ij- 
góðir norrænir 463. — reiðu- 
stóll (sbr. lectarastóll) 117, 408, 
617, 635. — reka 442. — reyk- 
elsis buðkr, sjá buðkr (sbr. reyk- 
elsi). — riðstakkr {= brynja) 
455. — rós af silfri 781. — 
sacrarium 741, 783, 784. — 
sacrarium munnlaug (sbr. sac- 
rarium og munnlaug) 361, 425, 
455, 466, 467, 471, 473, 477, 
481, 484, 578, 615, 617, 637, 
663, 684, 685, 688, 689, 690, 
696, 698, 768, 770, 771, 772, 
773, 778, 783. — saltkarl 443. 

— sálún 456, 462, 468, 477, 
483, 635, 743. — sálún .ij. með 
lectaradúk spraunguðum 635. 
sár, sáir (sbr. skírnarsár) 42o, 

426, 435. — sár með búnaði 
sínum 458. Sbr. kirkjusár. 
saumr: blátt klæði og saumað 
á 427. — serkr (sbr. messu- 
serkr) 472, 692, 779, 780. - 
serkr laus 777. — sessa 467. 

— silkipungr 446. — skálirnieð 
metum 683. — skikkja forn 469. 

— skinargur 425. — ij. marka 
skinargur 425. — skírnarsár [sbr. 
skírnarfontr (undir: fontr); sbr. 
skírnarketill (Undir: ketill, sbr. 
fontr)] 63, 635, 661, 663, 679, 682, 
685, 742, 777, 785, — skjóla 378, 
458, 679. — skjöldr 452 (á 
Grund í Eyjafirði). — skons 
483. — skriðljós (sbr. eldberi) 

427, 429, 430, 455, 461, 462% 
483. — skrín, skríni 62, 
116, 259, 427, 428, 429, 433, 
435, 436, 437, 441, 442, 447, 
449, 450, 452% 453, 458, 46^. 



REGISTR. 

[kirkja: akrín— apíta]. 

403, 464. 471, 475^ 476, 477% 
479% 482, 483, 484, 485, 637, 
665, 677, 678, 681, 687, 691, 
692, 694, 695, 737, 741, 771, 
777, 779, 780, 781, 882. - 
skrín virt á .iij. hundruð 775. 



989 



— koparskrín (»koparsker* = 
kopars ker?) með helgum dóm- 
um 695. — skrín með helgum 
dómum 84, 439, 440, 451, 466, 
469, 666, 668, 688, 690, 693, 
696. — skrín gylt með helgum 
dómum 403. — skrín óbúið 685. 

— skrín með silfr 683. — skrín 
með tönn og silfr 709. — tré- 
skrín með rehquijs 778. — 
skript (litmynd), skriptir 64, 
118, 259, 426, 443, 463. — flat- 
skript 576. - lítil skript 774. 

— skript steind, sú sem á er 
Uppreistarsaga 665. — Andreas 
skript669, 687. — Glemensskript 
775. — Jakobsskript 688. — 
Jóns (Joans) skript baptiste 84, 
681, 738. — Jóns skript postula 
685,686, 691,694. — Katerínar- 
skript 709, 775, 781. — Lauren- 
tiusskript 615. — Luciuskript 
666. — Maríuskript 84, 85, 261, 
361, 378, 408, 411, 427, 429, 
434, 437% 438% 440, 441% 442% 
446, 447, 449% 451% 452, 454, 
456, 457, 458, 459% 460, 461% 
462% 463, 465, 466, 467% 470, 
471, 472% 473, 474% 475, 476, 
477, 478, 479, 482, 483, 484, 
575, 577, 578, 617, 634, 635, 
637, 661, 662, 663% 669, 670, 
677% 678, 680, 681, 683, 684% 
685% 686, 687, 688, 689, 690, 
692, 693% 694% 695, 696, 698, 
699, 709, 737, 741, 742, 743, 
768, 769, 770% 771, 777, 779, 
780, 781, 783, 784, 787, 832. - 
Mariuskript gyld 117, 665. — 
~~ Maríuskript h'til 439. — 

DipJ. iBl. II. B. 



Mariuskript lítil með tini 741. — 
Maríuskript stór 691. — Maríu- 
spjald 473. — Maríuskript Mag- 
dalene 692, 738. — Marteins- 
skript 668, — Michaelsskript 
651, 680, 696. — Nichulasskript 
438, 464, 677, 691, 777, 780, 

783, 832. — Ólafs skript kon- 
ungs hins helga 578, 663, 681, 
682, 685, 690, 696, 699, 736, 
741, 783. — Páls skript postula 
693. — Pétrs skript postula 378, 
441, 637, 661, 677, 683, 685, 
693. — Thomas skript 690, 691. 
— Þorláks skript biskups 85, 
637, 668, 670, 679, 681, 709, 
738, 779, 780, 783. — skurn 
silfrbúin 781. — sleggja 442. — 
sUkisteinn, slikjusteinn 403, 455, 
666. — sloppr, sloppar 62, 63, 
64, 83, 85, 117, 359, 403, 428% 
435% 437, 439, 442, 447, 453, 
456, 466, 469, 471% 472% 474, 
475, 476, 477, 478, 479% 483, 
635, 637, 662, 663, 665, 667, 
668, 669, 677, 678, 679, 680, 
681. 682, 683, 684, 686% 687, 
689. 690, 692, 693, 694% 695». 
696, 698, 709, 737, 741% 742, 
743, 768, 769, 771, 774, 775, 
777, 778, 779, 780, 781, 783% 

784, 786. — sloppr og skinn 
undir 463. — yíirsloppr 425, 
427, 429, 437, 440, 441, 446, 
448, 449% 450, 451% 452, 454, 
455, 558, 460, 461% 462. 464, 
465, 467, 469, 471, 480, 484. — 
smelta kross, sjá kross. — sól- 
arsteinn 451, 668, 775. — sót- 
dript (sótdrift, sotdryftt, sótript) 
378, 427, 429, 437, 449, 472, 
475, 478, 480, 484, 668, 769. ~ 
sótdriptir .ij. blámerktar 455. — 
spjald og á crucifixio 454. — spíra 
781. - spíta (rétt: spíra?)427.— 
spíta (spíra?) af járni 429. — 

63 



990 REGISTR. 

[Idrkja : steinhnnÐr— TatnsboUi]. 

steinhnúðr 678. — steinklæði 
117, 427. - steinspjald 448. — 
steintjald (sbr. tjald) 709, 769. 
— steintjald gott (sæmilegt) um 



saunghús 429, 460. — stigi 443, 
678. — stika, stikur (sbr. járn- 
stika, messingarstika) 449^ 453, 
709. — bljfstika 685. — stika 
af messing 483 (sbr. messingar- 
stika). — tálknstika 455. — tré- 
stika, stika af tré 468, 470, 474, 
480, 481. — tréstika steind 467. 

— stokkaker (sbr. ker) 428. — 
stóla, stólur 261, 425, 427, 431, 
455 ^ 467, 468, 472 % 479, 637, 
663, 679, 680, 682, 685, 686, 
693, 786^— baldrskinns (baldi- 
kins) stóla 433, 471. — stóla 
og handlín með baldrskinn 476. 

— stóla laus 450. — stóll, stólar 
403, 426, 427, 443, 449, 450, 
458, 467^ 468^ 474, 475, 484, 
666, 668, 677, 680, 692, 696, 

778, 785. — stóU, er má varð- 
veita í messuföt 466. — kirkju- 
stóll 485. — stökkull, stökkvill 
378, 458. — subtill, subtile 687, 
691, 737, 775. — sudarium 479. 

— tabula, tabulum, tabla 62, 
448, 449, 458, 459, 460, 462, 
468», 471, 474, 482, 692, 770, 

779, 780, 78]. — tabula (tabla), 
tabulæ yíir altari 429, 457, 637, 
668, 681, 682, 690, 695. — ta- 
bulum nýtt yfir altari 668 — 
tabla fyrir háaltari og Önnur 
uppi yíir 690. — tabulum eneum 
deauratum 679. — tintinnabulum 
(sbr. bjalla) 457. — tjald, tjöld 
83, 261,429, 441, 578, 615, 651, 
666, 678, 679, 688, 695, 696, 770. 

— cc. í tjöldum 771. — tjöld til 
.viij. aura 119, — tjöld um 
kirkju, tjöld of (um) alla kirkju, 
tjöld umhverfis (í) kirkju, tjöld 
umhverfis sig, tjöld innan kirkju 



(sig) 62, 64, 65, 66, 115, 117, 
118, 119, 120, 259, 260, 261, 
359, 378, 403, 426% 427, 428, 
429, 430, 431, 433, 435% 438', 
440, 441. 445, 446. 447, 448, 
449% 450, 451% 452% 454, 456, 
458% 459% 460% 461, 462^ 
463, 465% 466, 467^ 468% 469, 
471% 472% 474% 475% 476, 477% 
478, 479% 480% 481. 483% 484, 
485, 634, 637, 665, 666, 668, 
669, 673, -680, 681, 682, 683, 
684, 686, 689, 690, 693% 694% 
695, 741, 742, 770, 772, 773, 
775, 777, 778,783% 784. — tjöld 
um alla kirkju með nýjum dúk- 
um 683. - forn tjöld um kirkju 
408. — tjöld vond um kirkju 
436. - tjöld umhverfis sig ein- 
föld 769. — tjöld tvíföld um- 
hverfis kirkju 779, 780. — kirkja 
altjölduð 427. — kirkja altjölduð 
með bjórum 437. — tjöld um- 
hverfis sig utan eigi utar uiu 
þvert 670. — tjöld og borðar 
umhverfis kirkju 781. — tjöld 
um alla kirkju og saunghús 442 

— 443. — tjöld umhverfis í 
kirkju og stöpli 85. — tjöld um 
framkirkju 482. - tjöld um 
framkirkju dúkalaus 616. 
tjaldatötrar í framkirkju 473. 
tjald yfir líkneski 480. — bjór- 
tjald, sjá bjór. — bríkartjöld, 
sjá brík. - ferskeptutjöld 474. 

— sbr. föstutjald. — himintjöld 
484. — kirkjutjöld 455. - kirkju- 
tjöld hálffimtug með dúkum fyrir 
cccc 635. - kórtjöld, tjöld um 
(umhverfis) kór. saunghústjöld, 
tjöld um saunghús 62, 63, SB, 
473, 661, 677, 678, 697. — tjöld 
um kór og utar öðru megin 669. 

— Sbr. langaföstutjald. — stein- 
tjald 441, 472. - steintjald fornt 
408, 784. — tunna 663. — vatns- 



REGISTR. 



991 



[kirkja ; vafnsboJJÍ — öx ; bœkr AndréssagaJ. 

boUi (sbr. bolli) 443. — vatndýr 
vatnsdýr 85, 679. — vatnkarl, 
vatnskarl 62, 668, 677, 683, 685, 
689, 743, 775. 777. — vatnkarl 
af messingu 117. — vatnsker 
687. — vatnsker með kopar 692. 

— vatnsker af steini 679. — 
vatnketill, vatnsketill 440, 459, 

460, 461, 462, 471, 472% 473, 
474, 476, 480, 636, 663, 666 % 
668, 669, 680, 683, 685, 686, 
689, 690, 692, 697, 699, 741, 
742, 770, 773, 775, 777, 783, 
785. — þelahögg (sbr. klaka- 
bÖgg) 771. — þjónustubuðkr, sjá 
buðkr. — þjónustuhús með silfr 
(af silfri) 471, 480. — þjónustu- 
ker af silfri 440, 452. Sbr. ker. 

— ömpull, ampull, ampli 459, 

461, 474, 665, 668. — örk 428. 

— öx (ex) 481. 

fckja, bækr kirkna (sbr. bóka- 
kista, sjá kirkja: búnaðr, undir: 
kista) 258, 427, 430, 435, 439, 
440, 444, 446, 448, 449, 451, 
453, 455, ,456, 457, 459, 460, 
461, 462, 463, 465, 466, 471, 
473, 479, 576, 635. 651, 666, 
668, 786, 832. - ein bók forn 
83. — ein bók vond 440. — eitt 
kver 454. — í tréspjöldum bók 
og saungr á 443. — bækr fornar 
og vondar 433. — ■ bækr allar 
114. — xij. mánaða bækr 779, 
780. — bækr per anni circulum 
471. _ bækr per anni circuium 
saung og lesi og messum 482. 
■~- per usum bók á sumarið 434. 

— bók per usum 466. — tui- 
sernar bækr at saung frá Jóns- 
niessu til páska 786. — ij. bækr 
vondar 448. — ij. bækr per 
^sum 475. — iij. bækr 397, 
427, 741, 784. — iij. bækr htlar 
430. — iij. bækr ánorrænu455. 
~™ iij, bækr vondar 429. — iiij. 



bækr 120, 439. — iiij bækr per 
usum 468. — v. bækr vondar 
462. — vj. bækr 441. — bækr 
•vij. með jafnleingda rími 64. — 
viij. bækr 428, 463. — viij. bækr 
fornar 448. — viij. bækr secun- 
dum ordinem fyrir .vij. hundruð 
635. — ix. smábækr á mörk 
775. — X. bækr hæfar, aðrar .x. 
fáneytar 465. — vj. og .xx. smá- 
bækr 668. — vj. bækr hins .iv. 
tygar 62. — hálfr vj. tugr bóka 
455. — bækr metnar til verð- 
aura (sbr. eyrir, hundrað, mörk): 
saltari fyrir hálfan .x. eyri 450. 

— X. aurar í bókum 667, 685. 

— bækr .x. aura verðar 441. — 
xij. aurar í bókum 451, 663, 
783. — hálf mörk í bókum 430. 

— saltari sá, er tekr mörk 429. 

— merkrsaltari 670. — ij. merkr 
i bókum 785. — ij. marka salt- 
ari 435. — iij. merkr í bókum 
778. — iiij. merkr í bókum 669, 
773. — c. í bókum 694, 741. — 
hálft annað .c. í bókum 662, 
686. — cc. í bókum 426, 465, 
670, 689, 694, 743, 771. -hand- 
bók með lágasaungum fyrir ij 
hundruð 775. — hálft þriðja 
hundrað í bókum 483, 692. — 

— ccc. í bókum 677. — xij. 
aurar hins fjórða hundraðs í 
bókum 683, — cccc. í bókum 
693, 777. — V. hundruð í bók- 
um 457, 681. ~vij. c. átta bækr 
secundum ordinem 635. — ix. 
hundruð í bókum 773. — x. 
hundruð í bókum (og messu- 
klæðum) 430, 696. — Actus apo- 
stolorum 485, 455, 680. - 
Agnessaga 679. — Alquinus 
(Alkuinus) 435, 455. — altaris- 
bók 408, 451, 458. 465, 466, 
479, 482, 665. — Andréssaga 
468. — Andréssaga á norrænu 

63* 



992 



REGISTK. 



[kirkja, bækr: Apokalipsis — gradualej. 

456. — Apocalipsis silfrbúin 62, 
668.— ártiðarím 427. 429. — ár- 
tíðaskrár 443, 446, 448, 448-449, 
450, 451, 452, 463, 465, 467, 
476, 665, 666, 775, 786. - ár- 
tíðaskrá forn 443. — aspiciens- 
bók 84, 435, 437, 439, 443, 451, 
452, 454, 455, 461, 480. — aspi- 
ciensbók, er tekr .xij. mánuði 
665. — aspiciensbók per usum 
679. — aspiciensbók að saung 
til páska 786. — aspiciensbók 
frá Jólaföstu og fram yíir Jól 
448. — aspiciensbók frá páskum 
og til hvítadaga 448, — aspi- 
ciensbók eptir páskar 435. — 
aspiciensbók til páska 458. — 
aspiciensbók de sanctis frá Jóns- 
messuogtilJólaföstu458. — aspi- 
ciensbók de sanctis um sumarið 
428. — aspiciensbók forn frá 
páskum til hvítadaga með Öllum 
hymnum 443. — aspiciensbók 
de sanctis tekr til at Jónsmessu 
og fram um allra heilagra messu 
430. — aspiciensbók de sanctis 
tekr til að Krossmessu á 
haustið og íil Jóla að saung og 
lesi 448. — aspiciensbók að óttu- 
sauhgum fram um Jól 437. — 
aspiciensbók frá Jólum (de sanc- 
tis) til páska 437, 479. — aspi- 
ciensbók á vetrinn 452. — aspi- 
ciensbók meðr hymnum frá trini- 
tatisviku til adventum að domi- 
nicum de sanctis alt og svo 
suffragium 443. — aspicensbækr 
vondar .iij. að dominicum og 
meðr suífragium 446. — aspi- 
ciensbók frá Jólaföstu til páska 
bæði að saung og lesi 466. — 
aspiciensbók tekr til í advent og 
fram um hvítasunnu 462. — 
aspiciensbók tekr til að Jólaföstu 
og til páska að dominicum og 
de sanctis 464. — aspiciensbók 



til páska frá Jólaföstu 465. — 
ij, aspiciensbækr í spjöldum 
enskar 439. — Sermones Augu- 
stini 435, 455. — capitularius, 

• 

capitularium, capitularia, capi- 
tularij 426, 437, 440, 443, 445, 
449, 452, 455, 458, 460. 465, 
466, 479, 480, 665, 680, 775. - 
capitularia .ij. ad ordo 466. — ' 
capitularius de sanctis 458. — ' 
capitularium og hymnarius á einni 
bók443.— Ceciliusaga 665. — Ge- 
ciliusaga á latínu og norrænu 451. 
Clemens saga 665. — collectarius 

451, 453, 665, 775. — commonis- 
bók, communisbók 775. — coni- 
munisbók at messum 429. — 
commune (communis) sanctorum 
463, 466. — Dialogus 436. - 
Dialogus á tveim bókum 456. 
dominicale, dominicubók 437, 
471, 775. — dominicales .ij. 465. 

— dominicale de sanctis 465. — 
dominicale per anni circulum 

452. — dominicale á sumarið 
460. — dominicubók per anni 
circulum 438. — dominicubók á 
sumarið í selskinni 437. — 
Eligij sermo 455. — epistola- 
rius 433. — Flores beate virgi- 
nis 781. — formæli 665. — For- 
málabók 775. — fræöibækr 455. 

— gjörningabók 427. — gradu- 
ale, gradualia, graðall, graðlarej 
grallare 427, 437, 440, 443, 445, 
448, 449, 451, 453, 456, 458, 
460, 46P, 462, 465, 477,^^79, 
482, 616, 665, 679, 709! - 
graðall að nafni 428. — gradu- 
ale per ordinem 466. — gradu- 
ale fornt 709. — grallare forn 
430. — graduale (graðall, graðl- 
are) per usum 439, 445, 454, 
473. — graduale fyrir hund- 
rað 775. — graduale á tveim 
bókum 455. - gradall de sanc- 



REGISTR. 



993 



[kirkja, tœkr: graduale -lesbók]. 

tis 435. — graduale með se- 
quenciuin 459. — graduale meðr 
sequencium per anni circulum 
479. — enskr graðall 435, 439. 

— Exposiciones Gregorij 435. — 
Homiliæ Gregorij 455. — Guð- 
mundar saga biskups 435. — 
guðspjöll 775. — guðspjöll í 
selskinni 436. — guðspjallabók 
665. — handbók (sbr. manuale) 
84, 259, 445, 456, 460, 466, 480, 
665. — handbók með lágasaung- 
um fyrir .ij. hundruð 775. — Hei- 
lagra manna sögur 448. — Heilagra 
manna sögur nokkurar áeinnibók 
635. — historiabók de sanctis 
453. — homiliur 455. — homi- 
liur á sumarið 443. — homiliæ 
Gregorij 455. — hymnar 452. — 
hymnabók, ymnabók 84, 435, 458, 
460, 463. — hymnarius, hymna- 
rium, .ymnarium 429, 440, 443, 
449, 452, 461, 465, 466, 475, 
479, 665, 680. — Sermo Jero- 
nymi de assumpcione sanctæ 
Mariæ og miracula eiusdem á 
einni bók 435. — Invencio Cru- 
cis 435, — Invencio Crucis og 
enn fleira á bók 435. — Jóla- 
bók 440. — Jólatíðabók 463. — 
Jóns saga postula 408, 449, 665. 

— kórbækr fjórtán 449. — kór- 
saungvabók 460. — Kristinréttr 
443. — Kristinréttr forn 435, 
464. — Kristinréttr á norrænu 
453. — Kross-sÖgur báðar 665. 

— kvaterne 466. — kver .vj. er 
á eru sequenciur 467. — iiij. 
kver, er sungið er á de domi- 
nica 468. — lágasaungvabók 
437, 452, 455. — lágasaungva- 
tver 443, 449, 456, 468. — 
latínusaungvar á .ij. bókum 464. 

— legendubækr 437, 475. — 
legendubækr per anni circulum 
435, 440, 451, 462, 472. - 



legendubók .xij. mánuði að do- 
minicum 436. — legendubók, 
tekr til in adventu og fram um 
Jól 463. — legendubók de san- 
ctis á .ij. selskinnsbókum 435. — 
lesbók, lestrbók 84, 439, 449, 
450, 451, 455, 460, 477^ — les- 
bók per anni circulum (per 
annum) 448, 452, 453, 479, 482. 

— lesbók per anni circulum að 
dominicum en til Golumbamessu 
de sanctis 441. — lesbækr, er 
taka .xij. mánuði 458, 665. — 
lesbók de sanctis 449, 679. — 
pentuð lesbók de sanctis 443. — 
lesbók de sanctis á vetrinn 430. 

— lesbók de sanctis á sumarið 
448. — lesbók de sanctis frá 
Jónsmessu til Jóla 455. — les- 
bók de sanctis frá Jónsmessu 
fram yfir Nikulásmessu 786. — 
lesbók de sanctis frá Jónsmessu 
baptiste framan til Gregorius- 
messu. vetrhlutinn með fornri 
skipan 709. — lesbók de sanctis 
per anni circulum 460. — les- 
bók á (um) sumarið 427, 679. — 
lesbók frá messudögum fram yíir 
Maríumessu í föstu 786. — les- 
bók alt sumarið til JólafÖstu að 
dominicum 443. — lesbók, tekr 
.til að páskum og til hvítadaga 
445, 448. ~ lesbók, tekr til að 
Jólaföstu og til páska (448) að 
dominicum 430, 452. — lesbók, 
íekr íil áð páskum og íil Jóla- 
föstu og fram til páska og að 
skipuðu 430. — lesbók, tekr til 
að Jólaföstu að dominicum og 
til langaföstu og síðan alt út 
þaðan 445. — lesbók, tekr til að 
Jólaföstu (de adventu) og til 
níuvikna föstu 454, 460. — les- 
bók de adventu til páska 466. — 
lesbók de adventu fram yfir Jól 
481. — lesbók og saungr með 



994 



REGISTR. 



[kirkja, bœkr: lesbók — pasaionalis] 

frá páskum og fram til hvíta- 
daga 460. — lesbækr .viij. tólf 
mánuði, vetrhlutinn að saungin- 
um 680. — lesbók og hefst að 
Jónsmessu baptiste, en endast 
að Thomasmessu fyrir Jól 463. 

— lesbsekr. iij. samsettar með 
saung 775. — les dominicalis 
að Öllu, en de sanctis er eigi 
fult 465. — Liber Sapientiæ 455. 

— Margrétar saga (eöa : margar 
sögur) 446. — Maríu saga 408, 
427, 436, 444, 455, 458, 665, 
679, 742, 786. — Marie jar- 
tegnir á latínu 665. — Maríu- 
saltarl 665. — Marteins saga upp 
á norrænu 433. — martirilogi- 
um, martirologium, martyrilogi- 
um, martyrologium 84, 427, 435, 
449, 451, — Ævum Matthei á 
bók 468. — matutinale 445. — 
messubók 84, 408, 426, 427, 
439, 443, 448, 449, 450, 452, 
4Ö3, 454, 460^ 46P, 465, 472, 
474, 476, 477% 482, 663,786. - 
messubók per anni circulum 
(per annum) 426, 428^430,440, 
445, 451, 452, 458, 462, 466, 

478, 709. — messubækr fornar 
stórar 455. — messubók forn 
mikil í selskinni rotnu 443. — 
messubækr fornar per anni cir- 
culum 435. — messubók vond 

443. — messubók per anni cir- 
culum að dominicum 448. 454, 
467. — messubók per anni cir- 
culum meör collectum og önnur 
með saung 448. — messubók 
tekr til að JólafÖstu og til páska 
að dominicum per anni circulum 

444. — messubók að öUu cum 
collectis, epistolis et evangelijs 

479. — messubók að ÖUu, nema 
lágasaungvum og sálumessum 
og commune sanctorum 463. — 
messubækr allar, nema graðall 



480. — lítil messubók að mess- 
um 458. — messubók frá ad- 
ventuUil páska 468. — messu- 
bók, tekr til að Jólaföstu og 
fram til páska 456, 473. — 
messubækr .ij, frá Jólaföstu til 
pá.ska samsettar að messum 786. 

— messubók, tekr lil að Jóla- 
föstu og fram til páska að do- 
minicum 445, 451. — messubók 
ensk, tekr til að Jólum og fram 
til páska 448. — messubók, tekr 
til að Jólaföstu og fram um 
geisladaga 448. — messubók 
tekr til að páskum og til Jóla- 
föstu 448. — messubók að do- 
minicum frá hvítasunnu og til 
Jólaföstu 446-447. ~ messu- 
bók að dominicum á sumarið 
445, — messubók de sanctis 
680. — messubók de sanctis alt 
og frá uppstigningardegi að do- 
minicum til adventum 443. — ' 
missale de adventu til níuvikna- 
föstu 462. — missale ferio 436. 

— suffragium missale á bók 468. 

— duæ partes moralium 78L 

— Niðrstigningarsaga 427. 
Nichulas saga 464, 472, 786, — 
Historia Nicholai á kveri 435. 
~ Nova historia 786. ~ Ólafs 
saga konungs helga Haralds- 
sonar 443, 444, 455, 459, 78ö. 

— Ólafsles á einu kveri 454. 
passio Olavi á kveri 435. " 
Ordo per anni circulum 439. 
Ordobækr per anni circulum 479. 

— vond ordo að dominicumpsr 
anni circulum 456. — óítu- 
saungsbók, óttusaungvabók 437, 
616, 775. ~ óUusaungvabók de 
festo Sebastiani fram um. Maríu- 
messu í föstu 458. — óttu- 
saungvabækr .iiij. fornar per 
anni circulum, nema commune 
suffragium 474. — passionalis, 



REGISTR. 



995 



[kirkjaf bœkr: passionalis — saungbók]. 

passionall apostolorum 84, 451, 
455. — passiones apostolorum á 
einni bók 435. — paxblað 428, 
429, 467, 472», 475, 476, 483, 
578, 677, 785. — paxspjald 361, 
408, 449, 450, 456, 461, 468, 
477, 479, 480, 482, 485, 667, 
686. — Pétrs saga postula 462, 
471. — pistlar 775. — plenari- 
, um, plenarius 85, 116, 427, 483. 

— plenarius silfrbúinn 463. — 
Postulasögur 455, 742. — pro- 
cessionale, processionall, pro- 
cessionarl 449, 451, 455, 465, 
477. — proprium de sanctis443. 

— reddingabækr .xj. 453 (sbr. 
á ensku readingbook), — rím 
665. — rím með capitularijs 
466. — jafnleingdarím 64. — 
sagnabækr, sögubækr : fjöldi 
sagnabóka 85. — sögubækr 786. 

— sögubók á latínu 463. — 
sögubók forn og á margar sögur 
(eða: Margrétar saga) 446. — 
sögubók og á margar heilagra- 
manna sögur 448. — saltari, 
psaltare, psalterium 259, 427, 
429, 430, 433, 437, 443, 445, 
446, 448, 449, 450, 455, 457, 
458, 459, 464, 468, 469, 472, 
480, 636, 680. — saltari forn 
451. — saltaratötrar .ij. 475. — 
saltari fyrir hálfan .x. eyri 450. 

— saltari sá, er tekr mörk, 
merkr-saltari 429, 670. — ij. 
marka saltari 435. — enskr 
psaltari 435. — Davíðspsaltare 
446, 464, 665, 775, 786. — tvö 
Davíðs psaltare 455. — sálutíða- 
bók 775. - De sanctis (bók) 435, 
437, 443, 445, 775. — bók de sanc- 
tis 445. — forn bók de sanctis á 
sumarið 435. — bók de sanctis 
mter paska et pentecosten 453. 

— bók de sanctis um alla .xij. 
mánuðí, utan að dominicum á 



sumarið 457. ~ sanctorum bók 
464', 480. — sanctorum bók 
með lesi og saung eptir skipan 
446. — aspiciensbók de sanctis 
437. — dominicale de sanctis 

465. — historiabók de sanctis 
453. — selskinnsbækr 435, 436, 
443, — forn bók í selskinni 443. 

— dominicubók í selskinni 437. 

— messubók forn mikil í sel- 
skinni rotnu 443. — sequenciur 

452, 479. — vj. kver, er á eru 
sequenciur 467. — sequenciubók 
84, 427, 428, 430, 435, 437, 439, 
441, 443, 448, 450, 451, 452, 

453, 455, 457, 460, 463, 465, 

466, 479, 480, 482, 616, 665, 
680. — sequenciubók forn 443. 

— sequenciubók forn og raung 
709. — sequenciubók per usum 
445. — sequencionarium 440, — 
sermones á einni bók 464. — 
sermo Eligij 455. — sermons- 
bók 786. sermonumbók 436, 
468. — Silvesters saga 786. — 
skrár 465, 460. — fornar skrár 
436, 452, 455, 470. - ix. skrár 
vondar 444. — bókaskrár 481. 

— Stephanus saga 445. — suf- 
fragium 443, 455, 471, 666. — 
suffragium missale 468, — suf- 
fragium de sanctis (sanctorum) 
427, 446. — commune suffragi- 
um 458, 474, 486. — de tem- 
pore et de sanctis suffragium 
680. - suffragiumbók 460, 475. 

— saungr (á bók) 443, 449. — 
saungbók 426, 428, 449, 450, 
460, 479. — bók og á saungr 
per anni circulum 468. — saung- 
bækr ,iij. per anni circulum 460. 

— saungbækr og lesbækr og að 
öllu per anni circulum og þó 
eigi secundum ordinem 433. — 
saungbók frá Jólaföstu til páska 
utan commune 709. — saung- 



996 



REGISTR. 



[kirkja, bœkr: saungbók— Porlakssaga]. 

bók til páska 443. — saungbók 
■Dm föstu 428. — saungbók frá 
byrjun níuviknaföstu til páska 
429. — saungbók frá páskum 
tii trinitatisdags 466. — saung- 
bók frá páskum og til Jólaföstu 
709. — saungbók frá páskum og 
til Jólaföstu að dominicum 458. 
. — saungbók og eigi secundum 
ordinem frá hvítasunnu til Jóla- 
föstu de sanctis et dominicis 
466. — saungbók frá Jónsmessu 
baptiste og til Dyonisiusmessu 
483. — saungbók að dominicum 
á sumarið 455. — saungbók de 
sanctis á sumarið 481. — texti, 
textus 428, 438, 440, 449, 453, 
479, 482, 693, 694, 779, 780. - 
textus euangeliorum 669, 677, 
681. — textus euangeliorum bú- 
inn (með silfr) 688, 689. - texti 
búinn 485, 451, 452, 453, 455, 
691, 737, 781. — texti (textus) 
■ silfrbúinn 62, 668, 683, 743. — 
texti og altarissteinn silfrbúinn 
,ij. hundruð 775. — texti óbú- 
inn 452, 464; — textabúnaðr 
með silfr 686. — textaspjöld .ij. 
af messing smelt 452. — Thomas 
sagaerkibiskups 429^. — Thomas 
saungr 429. — tíðabók, tíðabækr 
118, 459. — tíðabækr allar 261, 
359. — tólfmánaða tíðir 120. — 
xij. mánaða bækr 779, 780. — 
tólf mánaða tíðabækr 85. — ein 
bók (og á) .xij. mánaða tíðir 
437. — tíðabækr per anni cir- 
culum 465. — bækr .iij. fornar 
og eru á .xij. mánaða tíðir 437. 

vpndar bækr fornar með .xij. 
mánaða tíðum 635. — tvennar 
.xij. mánaða tíðabækr 117. — 
Uppreistarsaga 665. — skript 
steind sú, sem á er Uppreistar- 
saga (í Hruna) 665. ~ Vita 
patrum 436. — vorbók 437. — 



vorbók að öllu 465. ~ vorbók að 
saung 427. — íorláks saga 695. 

Kirkjuból á Rosmhvalanesi 77, 78. 
— Kirkjubólsborg 77. 

Kirkjuból i Langadal í Isafjarðar- 
sýslu 615. 

Kirkjuból í Meðallandi 740, 872. 

Kirkjuból í Skutilsfirði í ísafjarð- 
arsýslu 260, 699—700. 

Kirkjuból í Steingrímsfirði 261, 408. 

Kirkjubær í Hróarstungu 83, 708 
—709. — Kirkjubæjarstaðr 708. 

Kirkjubær á Síðu, Kirkjubæjar- 
klausír, staðr í Kirkjubæ 238, 
780 - 782, 851—856, 874. — 
fluttr staðrinn í Kirkjubæ (1822) 
780. — flutt kirkja frá Kirkju- 
bæ (1859) 780. — Kvæði um 
Kirkjuba^jarklaustrskirkju 853. 

Kirkjubær á Skagaströnd 470. 

Kirkjubær í Vestmannaeyjum 66, 
192. 

Kirkjufjara i Krýsuvík 361. 
KirkjuhvoII í Staðarsveit á Snse- 

fellsnesi 164. 
Kirkjuland í Landeyjum 740. 
Kirkjulækr í Fljótshhð 688. 
Kirkju-Njarðvik 79, sjá Njarðvík. 
Kirkjureki á Sauðanesi 425. 
Kirkjuskarð í Eingihlíðarhreppi ^ 

Húnavatnsþingji 471. 
Kirkjusker Sauðaneskirkju 425. 
Kirkjuvogr í Höfnum á Rosmhvala- 

nesi 81. 

kista, kistur 518, 537, 545, 557, 
793, 799, 802, 812, 815. Sbr. 
kirkja. 

Kjalarnesþing 393. 

Kjalvegr undir Jökli 165. 

Kjaransvík á HornstrÖndum 620. 

Kjarará í Kjarardal í Mýrasýslu 
359. 

Kjarkalækr, er fellr í Gljúfrá í 

Mýrasýslu 578. 
Kjartan, er gefr Múlakirkju kaleik 

435. 



REGISTR 



997 



Kjúkur (Kiugur), er Reykjahlíðar- 
kirkja á 430. 

kjörtré (sbr. kartré, sbr. viðr) 408, 
635, 736. 

kjöt, ket 61, 129. 223, 594, 596, 
603, 687, 792, 796, 802, 809, 
816, 822, 829, 830. - sauör kets 
og naut (í Þykkvabæ 1340) 738. 

— vj. nautalimir (í Gaulverjabæ 
1331) 672. - hrossaket 224. 

kláfr : xij. kláfar hvals 79. 

Klafsstapi (Klapstapi, hlafzstapi) á 
Tjörnesi 317, 318, 319. 

Klappará í Gnúpasveit í Norðr- 
þingeyjarsýslu 3J1. — Klappar- 
árós (Klapparós, Klappárós, 
Kleppárós) 311, 315, 487. — 
Klapparhamar {hannar hjá Klapp- 

* arósi) 309, 311. 

Klapsíapi, sjá Klafstapi. 

Klasbaröi í Landeyjum 87. 

Klauf í Meðallandi 873. 

Klaufalækr (Klaupalökr) á Skaga 
nyrðra 250. 

klaustr (sbr. claustrum, coenobium, 
monasterium) 57, 187, 150, 186, 
187, 188, 191, 194, 195, 231, 
329, 354, 364. 501, 524, 528, 
548, 554, 560, 600. 641, 644, 
650, 701, 705, 712, 735, 736, 
789, 806, 819, 835, 836, 845, 
851 ~ 856. ~ bræðra klaustr 
(Tnunkaklaustr) 354, 501. — 
kanunkaklaustr 501. — systra 
(nunnu) kbustr 186, 188, 300— 
302, 354, 501, 706. - klaustrin 
í Skálholtsbiskupsdæmi 672. 

klaustr að Helgafelli. — 
Jónsklaustr í Björgvin 644. — 
klaustr í Kirkjubæ. — Mikjáls- 
^laustr (Munkíííi) í Björgvin 
191, 350, 357, 644. - Munka- 
þverárklaustr (Þverárklaustr). 
— ■ Mööruvallaklaustr. ~ Reyni- 
staðarklaustr. - Viðeyjarklaustr. 

— fingeyraklaustr. — fykkva- 



bæjarklaustr. Sjá þessa staði, 

— klaustraformenn 188, 501, 
705. - klaustrlifnaðr 837. — 
klaustramenn 44, 137, 181, 188, 
195, 213, 214, 231, 282, 501, 
524, 547, 560, 584, 591, 626, 
712, 752, 753, 763, 806, 819, 
820, — klaustraskjöl 68, 80, 
737. 

Kleif (»Klaf<) í Axaríir.ði 310, 314. 

— Kleifarós (Kleifarárós hinn 
forni) 314. — Kleifarreki 310, 431 
-432. 

Kleifar undir Fjalli á Síðu 298. — 
Kleifadómr Einars sýslumanns 
Þorsteinssonar um melrakka- 
veiði 298. 

Kleifar í Kaldbaksvík 407. 

Kleifar í Seyðisfirði í ísafjarðar- 
sýslu 620. 

Kleifarvík á Ströndum 116. 

Klemens, norrænn maðr 379. 

Klemensmessa, Klemensmessudagr 
336. 

Klemetson : Oddr. 

klengi {=: klæki) 157. 

Kleppárós, sjá Klappará. 

Kleppr með Sundum 377. 

klerkr, klerkar (sbr. clericus, kenni- 
maðr, prestr) 24, 55, 147, 150, 
151, 153, 155, 176-178, 181— 
182, 184, 187, 188, 206, 209, 
213, 214. 227, 228-232, 240, 
241, 242, 251, 252, 255, 272, 
276, 277, 281, 288, 325, 327, 
331, 339, 340, 345, 363-365, 
369, 433, 499—501, 524, 532, 
533, 536-588, 547, 550, 551, 
560, 584, 585, 586, 587, 588, 
589, 591, 601, 606, 626, 
627-629, 631, 639, 640, 652, 
705-707, 712, 720, 752, 754, 
757, 764. 765, 767, 791. 793, 
795, 803—806, 808, 813, 815, 
819, 821, 825, 829. — klerkr 
infra sacros 706-707. — skóla- 



klerkr 326—327. — veraldar 
klerkar 626. — klerklaus maðr 
574. — collegium klerka, klerka- 
ráð 277, 747. — eign (góz) 
klerka 187, 627. — leikmenn 
klerka 153. — klerkamál 94, 
150. — privilegia klerka 500, 
501. — regla klerka 214. — 
réttr, réttindi klerka 43, 44, 155. 

— klerklegir siðir 214. — klerka 
(klerkleg) stétt 278, 628, 631. - 
klerkasveinar 365. — klerka 
umboð 513. — vald klerka 585. 

Klettateigr (*Kietateigr«) 4. 

klettr jarðfastr 865. 

Klif (at Klifum), eyðijörð skamt 

frá BlÖnduósi í Húnavatnsþingi 

475, 835, 836. 
Klif undir Jökli 850. 
Klifshagi í Axarfirði 321, 427,431, 

434, 486. 
KIofa-{*orbjÖrn, sjá forbjörn bóndi 

í Klofa. 

Klofi á Landi í Rangárþingi 86, 

695, 866, 869, 870. 
klukka 712. — klukkumálmr 440. 

Sjá kirkja. 
klyfiar 61. — fjórar vættir í töðu- 

klyfjar 740. 
klykkja, at klykkja, klykking 24, 

29, 797 (sbr. hringing). 
kiæðí, klæðnaðr 120, 220, 234, 270, 

358, 363, 526, 532, 548, 550, 

561, 568, 652, 751, 788, 804. - 

dúnklæði 40. — djfr klæði 781. 

— fjaðrklæði 38, 46, 596, 600, 
601. sbr. handklæði. — klæði 
einföld 234. - einUt klæði 550, 
804. — gul, græn, (hálfskipt, 
rend eða) röndótt klæði 25, 532, 
550, 804. — klæði (í) helming- 
um 25, 31. - línklæði 596, 600, 
605, 734. — Sbr. messuklæði. 

— klæði presta 25, 31, 532, 550, 
568, 804. — rauð klæði 25, 532, 
550, 804. — skrúðklæði 285. — 



vaðmálsklæði 734. — yfirklseði 
532, 550, 804. — breytni í klæðn- 
aði 532, 550, 804. - klæða- 
skurðr 532, 550, 804. — klæða- 
búnaðr 532, 800. — klæðavarn- 
aðr 600. 

klæði 57. — eitt stykki klæðis 362. 
Klængr prestr bróðir Kolbeins 

prests 312. 
Klængsnautr, skógr í Langanesi 

740. 

Klömbrur undir Eyjafjöllum 678. 
Klömbrur í Laxárdal í Suðrþing- 

eyjarsýslu 431. 
Knappey í Laxá í LaxárdalíSuðr- 

þingeyjarsyslu 431. 
Knappstaðir í Stíflu 488. 
Knarrarnes í Trékyllisvík 116, 622*, 

785. 

Knausi (Knosi), skógr Hrunakirkju 

á Gnúpverja afrétt 665. 
kné (ættliðr) 211. 

kné, at falla á kné, knéfall, kné- 
föll 24, 36, 40, 42, 276, 538, 
596, 597, 600, 602, 603, 605^ 
761, 792, 797, 841, 842, 843. — 
biskupskné 761. — knébeðr, at 
falla á knébeð, knébeðjafall, kné- 
beöjaföll 39, 132, 133, 134, 596 
-598, 600, 601, 603, 604, 605, 
606, 615. 

Knerrer, sjá Knörr. 

knífr 526. Sbr. hnífr. 

Knifsey á Breiðafirði 116. 

Knjúká hin fremri í Tungusveit i 
Skagafirði 373. 

Knútsvökudagr 649. 

knörr 747. Sbr. skip. 

Knörr í Breiöuvík á Snæfellsnesí 

115. 

Koðrán Hranason prestr á Grenj- 

aðarstað (1313—1319) 433. 
Koðránsson (sbr. Konráðsson): Jón. 
kofi 600. 

Kógsvatn (nú Kópsvatn) í Hruna- 
mannahrepp í Árnessýslu 664. 



REGISTR. 



999 



Kolbeinn 727. 

Kolbeinn, norrænn maðr 331. 
Kolbeinn Andrésson 721. 
Kolbeinn Benediktsson, Kolbeins- 

sonar 766, 767, 857, 858. 
Kolbeinn Bjarnason Auðkýlingr 

(d. 1309) 249-250. Sbr. Kol- 

beinn jarli. 
Kolbeinn Gilsson, sjá Kolbeinn for- 

gilsson. 

Kolbeinn jarli 468. Sbr. Kolbeinn 

Auðkvlingr. 
Kolbeinn mussa 358. 
Kolbeinn (*Kolsveinn<) prestr 

bróðir Klængs prests 312. 
Kolbeinn forgilsson á Borg á Mýr- 

um (uppi um 1417) 578, 864. 
Kolbeinn f'orsteinsson prestr, ráðs- 

maðr á Hólum (d. 1840) 674— 

675, 726. 
Kolbeinsá í Árneshreppií Stranda- 

sýslu 408. — Kolbeinsárós 4C8. 
Kolbeinsdalr í Skagafjarðarsýslu 

301. 

Kolbeinsdóttir: Halla. 
Kolbeinsson: Áskell, Benedikt, 5 or- 
steinn. 

Kolbeinstaðamenn (í Flysjuhverfi) 

379-380. 
Kolbeinsstaðir á Rosmhvalanesi 

77, 78. 

Kolbritsá (Kolbreiðsá í Jónsmáldaga; 
Kolbitsá í Pétrsmáldaga) í Bæj- 
arhreppi í Strandasýslu 482. 

^olgerð i Jökulkelduskógi 621. — 
^olskógr í Skorum (Núpstaðar- 
skógum) 778, 779. Sbr. skógr. 

^ollá (nú Kollsá) í Bæjarhrepp í 
Strandasýslu 359. 

Kollabær í Fljótshlíð 87, 

Kollafjarðarnes í Strandasýslu 258, 
406-407. 

Kollavík í fistilsfirði 307, 313. 

Kollr (eyðijörð) á Vatnsnesi 480. 

Kollufoss í Miðfiröi 483. 



Kolluhválsey í Héraði (Öræíum) 
776. 

Kolsgerði (nú Kolgerði) i Höfða- 

hverfi 446. 
Kolsholt i Flóa 62. 
Kolsson: Loptr, 

Kolsveinn prestr, sjá Kolbeinn 
prestr. 

kona, konur 173, 177, 193, 197, 
198, 200, 203—204, 206, 207, 
208> 209, 219, 220, 223, 224, 
228, 234, 270, 279, 280. 285, 
287, 292, 293, 298, 328-329, 
348, 354, 357, 358', 366, 382, 
383, 385, 386, 392, 395, 399, 
413, 510, 515, 517, 519, 521, 
528—530, 533, 537, 545, 549, 
551, 552, 656, 557, 563—566, 
570, 572, 573, 593, 596, 597, 
598, 599, 600, 601, 602, 603, 
604, 605, 606, 611, 628, 629, 
632, 639, 640, 646, 674, 701, 
726, 752, 753, 754, 755, 756, 
757, 760, 761, 763, 764, 792, 

793, 794, 795, 796, 798, 799, 
801, 802, 803, 804, 807, 808, 
809, 811, 812, 813, 816, 820, 
823, 826, 827, 830, 838, 839, 
840. — konur eigast við þangað 
til þeim leysir girnd 598, 604. 

— blíðlæti við konu 598. 604. 

— viðskipti miUi karls og konu 
598. — at fá konu 26- 27, 29, 
803, 812, 820. — at kaupa konu 
517, 557. — kona handselst 
manni 753, 764, 820. - jáyrði 
konu 803. — mánaðablóð konu 
597. — kona barnshafandi, kona 
með barni, kona með (ný) kvikn- 
uðu barni, kona með vanýfli, 
kona hafandi geinað 596—597, 
603, 839. — kona (pínist) í barns- 
burði, á sæng 597, 603, 757, 

794, 798, 823. — -at stökkva 
vígðu vatni á sængrkonu 801, 
811. — at misþyrma konu á 



1000 



REGISTR. 



sæng 597, 603. — at skera (taka) 
barn frá konu 813. — kona 
verðr léttari (laus við barn, 
skilst við barn) 793, 794, 798, 
817, 820, 823, 826. — konur 
standa af sæng (sængrför) 796, 
801, 809, 811, 822, 827, 830. - 
kona verðr dauð nieð barni 813. 

— kirkjuleiðslur kvenna, sjá 
kirkja. — konur offri til altaris 
kerti í kirkjugaungu sinni 792, 
795, 801, 808, 816, 822, 827, 
829. — konur standi í (utan) 
kirkju (útistöður), sjá kirkja (sbr. 
karl). — legorð kvenna 230. — 
lík kvenna 27, 31, 37, 799, 813. 

— kona gangi með logandi kerti 
fyrir Hki konu 27, 31, 37, 219. 

— at syngja yfir konu 799. — 
meyáómr kvenmanns 837. — 
at misþyrma konu sinni 596. — 
at misþyrma konu skyldri sér 
598. — at misþyrma konu ann- 
ars manns 601. — at misþyrma 
konu hin lægri dægr á langa- 
föstu 597. — réttr kvenna 292. 

— at renna á hönd konu 60. — 
at taka konur með ráni og her- 
fangi 110, 111. — at taka konu 
nauögan0,112,599, 604. - fátæk 
mær eðr kolia 292. — slæm mær 
eör kona 292, — xx. hundraða 
kona 292. — konur xij. vetra 
eða eldri 757. — konur er maðr 
verör útlægr af 219—221. — 
frændkona, sjá frændsemi. — 
giptar konur 811 (sbr. éiginkona). 

— hórkona, sjá hórdómr. — 
legnar kouur 292. — óheimilar 
konur 596, 597, 598, 601, 602, 
603. — óskyldar konur 566. — 
ósæmdar konur 7—10, ~ ríkar 
konur 398. — sifkona 517, sbr. 
sifjar. — löglegr umboðsmaðr 
konu 292. 

Konráðsson (sbr. Koöránsson): Jón. 



konungr, kóngr (sbr. rex) 92—93, 
109—112, 120-122, 127-128, 
139, 147—152, 154-159, 161— 
164, 171-173, 175, 178, 184, 
188, 190, 191, 196, 197, 199, 
200, 201, 203—210, 220, 222, 
223—225, 229—230, 238-240, 
241, 242—244, 251—253, 255, 
262-266, 267-275, 278, 281, 
282, 283, 286, 288-299, 302, 
323, 324, 826, 328, 329, 
332—334, 335, 336, 337-339, 
341—343, 345-348, 350, 354— 
358, 363-372, 378-381, 383 
—386, 887, 390, 391, 393-395, 
399—402, 404, 405, 411, 413, 
414-419, 421, 490-491, 510, 
539, 566, 573, 590, 627, 
644, 645-647, 648, 649, 659, 
660, 673, 674, 701, 706, 
718, 719, 721-723, 724, 727, 
732, 756, 764, 765, 787, 788, 
793, 805, 815, 883, 845, 847, 
856, 857, 859, 860. — fyrir kóngi 
og karli 224. — konungr kórón- 
aðr 204, 242, 273, 282, 332, 
334, 386, 358, 379. - ' ártíðir 
konunga 326. — boð konungs 
879. — boðferðir konungs 152. 

— boðskapr konungs 262. 
konungsbréf 207, 241, 262, 263, 
264, 267 286, 367, 372, 490, 
856. — börn konunga 756, — 
konungdómr 152, 155, 161, 1V3, 
177, 240, 265, 289, 334, 338, 
345, 355, 365, 392, 421, 491, 
497, 646, 652, 729, 765. - ^ómr 
konungs 157, 163. — eign kon- 
ungs, góz konungs 242. 497. 
konungs erfð 382, 385. — kon- 
ungs erindi 265. — eyrir, sak- 
eyrir konungs 58, 59, 189, 207. 

— forkaupsréttr konungs 161— 
162. — konungsgarðr 109, 156, 
278, 833, 341, 351, 378, 379, 
382, 404, 406, 497, 647, 719, 



REGISTR, 



1001 



795, 821, 828, — konungs 
geymsla 338. — konungleg heilsa 
256. — konungs herbergi 110, 
111. — hjávera konungs 166.— 
. konungs innsigli 110, 111. — 
konungs jarðir 287—289. — 
kallanir konungs 152, — kon- 
ungskosning 102-103, 122. — 
lýðskylda konungs undir keisara 
222. — konungsmenn 152, 240, 
242, 243, 268, 272. - konungs 
miskunn207, 270,417. — konungs 
návist (návera) 112, 383, 384. 

— nefningar við konung 365, — 
konunganna lögteknar réttar- 
bætr 355, 356. — konungsréttr, 
réttindi 150, 356. — konungs 
skip 110, 111, 156, — konungs 
skreið 154. — stallari konungs 
265. — konungs steði í Noregi 
110, 111. — konungs sæmd 252. 

— konungleg tign 256. — kon- 
unglegt traust 722, 834, — kon- 
ungs umboðsmaðr, sjá umboðs- 
maðr. — konungs vald 156, 338, 
860. — takmörk valds konungs 
og kennidómsins 100—107, 120 
—122, 140-155. — konungs 
vinátta 366. — virðing konungs 
156, 336. — konungs yíirsýnd 
252. — þegnskylda konungs 162, 
173. 

líonungsannáll 595. 

Konungsbók af Grágás 11. 

Konungsmúli (nú Kotmúli) í Fljóts- 
hlíð 687, 689. 

Konungsstaðir í Svarfaðardal 455. 

^opar : kertistika með kopar, kopar- 
sker, reykelsis buðkr með kopar, 
vatnsker með kopar. Sjákirkja. 

^ór 536; 537, 541. -kórkapa541, 
792, 793, 795, 800, 805, 808, 
809, 822, 826, 827, 829, Sjá 
kirkja. 

fcorn 57, 284, 333, 391, 589, 625, 
627. — korn á íslandi: helm- 



ingarsáð á Eiði í Mosfellssveit 
(1313) 377. — sældingr í jörðu 
og þrimalingr í jörðu á Húsa- 
tóptum í Grindavík (1313) 377. 

— sældingsland í veitu á Hvoli 
í Fljótshverfi (1343) 779, 780. — 
sáld korns í jörðu á Rauðalæk 
(1343) 777. — akrland undir 
sælding korns á Loptsstöðum 
(1331) 671. — korngarðr í Gaul- 
verjabæ (1331) 671. Sbr. akr, 
mælir, sáð, sáld, sældingr, þri- 
malingr. 

kóróna 148—149, 252. — kórónaðr, 
sjá konungr. 

kórsbræðr 149, 150, 154, 196, 204, 
253, 278, 323, 325, 326, 327, 328, 
358, 397, 543, 544, 552, 728. - 
kórsbræðra garðr íNiðarósi 397. 

Kortólfsstaðir i Mosfellssveit 377. 

kosning, kosningr 148—150, 252, 
326, 759. Sbr. biskupskosn- 
ing, konungskosning. 

kossar: 217, 232, 842, 843. ~ 
messukoss 843. 

kostr 372, 419, 500, 544, 552, 569, 
589, 612, 631, 645, 733, 734, 
746, 788, 791, 795, 800, 801, 
802, 808, 816, 822, 824, 827, 
829, 834. — drykkjarkostr 734. 

— prestskostr 787. 
Kot í Kelduhveríi 435. 
Kotbrekkur (sbr. nú Kornbrekkur) á 

Rangárvöllum 692. 
Kotey í Meðallandi 872. 
kotlíf 631. 

Kothamar í Eyjaíirði (sbr. núLitli- 
Hamar) 485. 

Kothraun í Helgafellssveit 82. — 

Kothraunsá 82. 
Kothús, sjá Darrastaðir. 
krafa, kröfur 533, 551, 584, 585, 

654, 655, 656, 667, 725, 804, 

834. — fjárkrafa 654, 656. ■ - 

skyldukröfur 356.. 
Krakason: frándr. 



1002 



REGISTR. 



Krakavöllr á Grenjaðarstað 431. 

Krákr Njálsson í Steinum undir 
Eyjafjöllum 84, 85, 679. 

Kráksson: Njáll. 

kram: glysmangarakram 333. 

Kraumastaðir í Aðaldal 434. 

Krieger stiptamtmaðr 94. 

Kringla veiðivatn (fyrrum) í Meðal- 
landi 872. — Kringlumvri 872. 

Kringluvatn í Reykjahveríi í Suðr- 
þingeyjarsýslu 431. 

krisma, heilög krisma, heilagr 
krismi 26, 31, 35, 256, 276, 513, 
516, 518, 519, 545, 556, 557, 
564, 761, 792, 796, 797, 800. 
802, 805, 810, 814, 816, 825, 
826, 830, 840. — prestar laki 
nýja krisma í Skálholti 805, 814, 
826, 830. — krisma úttekning 
513. — geymsla krisma 518. — 
krismaker, sjá kirkja. — krisma- 
kross öO (sbr. skírn). — krisma- 
spílur 800, 811. 

krisning (sbr. skirn) 761. 

kristfé 495. — kristfé í Hvainmi í 
Vatnsdal 330. — á Laugalandi 
í Eyjafirði 485. — í Núpufelli í 
Eyjafirði 450. - á Tjörn í Svarf- 
aðardal 457. 

Kristina abbadís á Reynistað 767. 

kristinboð 519. 

Kristindómsbálkr (Jórisbókar og 
Kristinréttr) 159, 210, 228, 272 
-273, 274, 405, 406, 490. 

Kristindómsréttr 198, 199, 241, 
275, 343, 346, 364, 405, 406, 490, 
719. - Kristindómsréttr forn 198, 
199, 346, 364, 406. 

Kristinréttr 132, 208, 210, 225, 
230, 244, 272, 273, 342, 346, 
366, 395, 404, 405, 544, 719, 
729, 813. - Kristinréttr Árna 
biskups forlákssonar 1, 11, 16, 
50, 51, 52—60, 125—129, 130, 
131, 212, 216, 218, 219, 220 
—221, 225-227, 229, 232— 



234, 346, 810, 812, 870. — 
Kristinréttr Árna Gíslasonar a 
Hlíðarenda (d. 1587) og Ólafs 
biskups Hjaltasonar (d. 1569) 
225, 227, — Borgarþings Krist- 
inréttr 370. — Kristinréttr hinn 
forni 11, 131, 272, 342, 346, 
365, 404, 729, 813. — Kristin- 
réttr Jóns erkiskups rauða 50, 
51, 56, 219, 223, 225, 226, 227, 
229, 232-234. — Kristinréttr nýr 
(hinn nýi) 132, 729. 

Kristín ívarsdóttir, frú 646. 

Krisíján Danakonungr II. 380. 

Kristján Danakonungr IV. 865. 

kristni: Rómverjakristni 180, 583. 

Kristr, sjá Ghristr, Jesus Ghristr. 
brúðr Krists 148. — Krists grið 
48. — Krists kirkja 239, 826, 
358, 540, 543. - Krists kirkja 
á Márstöðum 475. - Krists lik- 
ami 36 (shr. guðs líkami, corpus 
Christi, corpus domini). 

krof ísbr. kjöt, slátr) 672. 

Krókr á Skaga nyrðra 250. — 
Króksland 250, 251. 

Krókr í Holtum í Rangárþingi 87- 

Krókr á Rosmhvalanesi 77, 78. — 
Króksbrunnr 77. 

Króksholt í Héraði (Öræfum), sjá 
Krossholt. 

Króksstaðir í Miðfirði 482. 

Kropsós (Krossós) hinn forni við 
f istilsfjörð 70, 73 (Kroppsós) V^; 

kross (= krossmark) klappaðr i 
hamar á Fitjum í garði 77. 
jarðkross 745. 

kross, heilagr kross, heilagt kross- 
mark (sbr. crux, crucifixum) 26, 
31, 40, 123, 183, 213, 257, 276, 
469,537, 586, 791, 795,797,815, 
821, 826, 828, 841. — brjóta 
krossa 586. - at fóttroða krossa 
(krossmörk) 631, 791, 795, 797, 
815, 821, 828. — at grafa kross- 
mark 631. — at penta krossa 



REGISTR 



1003 



(krossmark) 631, 791, 795, 797, 
815, 821, 828. - at prédika 
kross 123. — at rista kross 631. 
— Krosskirkja á Setbergi 257. 

Kross í Landeyjum 684—685. — 
Krossreið 684. 

Kross á Skarðsströnd 636. 

Krossaland í Lóni í Austr-Skapta- 
fellss^slu 769. 

Krossar tvennir i StaÖarsveit á 
Snæfellsnesi 114. 

Krossavik í Jistilsfirði 432, 434. 

í^rossbær í Hornafirði 770. 

Krossholt (Króksholt) í Héraði 
(Öræfum) 774. 

Krossholt í Kolbeinsstaðahrepp í 
Hnappadalssýslu 113. 

krossmessa 29, 158, 325, 367, 382, 
384, 386, 459, 481, 503, 580, 
641, 643, 673, 784, 800, 802, 
824. — krossmessa á haust 396, 
448, 459. — krossmessa á vor 129, 
800, 824. — krossmessuaptan 
382. - krossmessudagr 384, 386, 

Krossnes 1 Trékyllisvík 785. 

Krossoddi í Tungusveit í Skaga- 
firði 373. 

^^i'ossós, sjá Kropsós. 

^rossskógar i Eyvindardal í Suðr- 
^ Múlasýslu 83. 

^J^ossvarða við Leirhöfn í Prest- 
^ólahreppi 309, 311. 

^í^ossvík í Grindavík 64, 247, 248. 
Krossvikr báðar 76. 

^i^ttkkspá 853. 

^^úfta (konungdómr) 765. 

^rúöa (munka) 532, 550, 804. 

^^^nki i Noregi 271. 

^ríning 190, 

^^ímik (Krýsuvík, Kryssuvík) í 
^ullbringusýslu 124-125, 246, 
247, 248, 360-361. 

^rækluskógar (Krekluskógar, 

K^ræckluskógar) ífjórsárdal 866, 
868. 

kúaleigur 198, 199. 



Kúðafjörðr í Vestr-Skaptafellssýslu 

853, 854, 856, 871. — eyjar á 
Kúðafirði 853, 854, 855, 856, 871. 

— Kúðafljót 853, 854, 855, 871, 

— Kúðafljótsós 853. — Kúðanef 
871. — Kúðhólmi í Kúðafljóti 

854, 871. - Kúði, skip Vilbalds 
853, 871. 

kufl: skírnarkufl 810. 
.kúgildi 169-171. — xij. aura kú- 
gildi 83. — tveggja marka kú- 
gildi 83. — kúgildi eða .ij. merkr 
vaðmála 83. — xv. merkr vax 
eða kúgildi 698, — kúgildi at 
íorsteini galta 442. — kúgildi, 
er frú íuríðr á að gjalda Stór- 
ólfshvolskirkju (1332) fyrir kú 
689. — kúgildi i Hafrafells- 
tungu (1318) 426. - kúgildi í 
Höfða á Höfðaströnd (1318) 459. 

— kúgildi í kristfé í Núpufelli 
(1318) 450, — kúgildi á Márs- 
stöðum 475. — kúgildi goldið 
fyrir Fellslæk 425. - ij. kúgildi 
á Eyjólfsstöðum (1314) 396. — 
á Einarsstöðum (1318) 437. — 
gáfust til Valla frá Jverá (1318) 
456. — á Hrísum (1332) 672. — 
á Kirkjubóli í Skutilsfirði (1333) 
699. — á Breiðabólstað í Fells- 
hverfi 772. — í Skál (1343) 783. 

— iij. kúgildi af hvorutveggja 
kúm og ám 714. — á Kirkju- 
bóli 1 Langadal (1327) 615. — 
í Ögri (1327) 615. — á Leiru- 
bakka (1332) 694. í Skál 
(eptir 1343) 783. — iiij. kúgildi 
á Urðum (1318) 456. — í stað- 
arspell í Borg undir Eyjafjöllum 
(1332) eptir Ámunda prest 678. 

— í Hvammi í Norðrárdal (1346) 
833. — V. kúgildi i Haukadal 
(1269) og goldnar v. kýr fyrir 
62. — V. kúgildi á Rauðamel 
(1274) 114. -á Sauðanesi(1318) 
425. - á Stórólfshvoh (1332) 



1004 



REGISTR 



689. — vj. kúgildi á Ökrum 
(1274) 113. — á Skúmsstöðum 
(1332) 690. - i Teigi (1332) 

686. — vij. kúgildi í Steinsholti 
(1314) 397. - á Ingjaldshóli 

(1317) 411. — á Svaibarði í 
íistilsfirði (1318) 425. — á Ási 
í Kelduhverfi (1318) 429. - á 
Svalbarði á Svalbarðsströnd 

(1318) 449.— í Núpufelli (1318) 
með geitakúgildi 450. — á Felli 
í Sléttuhlíð (1318) 459. — íBorg 
undir Eyjafjöllum (1332) 678. ~ 
í Svínadal (1343) 784. — viij. 
kúgildi á Lundarbrekku (1318) 
438. — á faunglabakka (1318) 
445. — í Lögmannshlíð (1318) 
454. — í Búðardal (1330) 650. 
— á Stafafelli (1343) 769. — 
ix. kúgildi á Stóranúpi (1331) 
663. - X. kúgildi 674, 746. — 
í Fagranesi (1318) 468. — í 
Hólum undir EyjafjÖllum (1332) 
677. — X. kúgildi sauðfjár í 
Hruna (1331) 665. - xij. kú- 
gildi á Ljósavatni (1318) 439. — 
xiij. kúgildi á Helgastöðum (1318) 
437. — á Sauðanesi(1344) 786. — 
xiiij. kúgildi á Staðarfelli (1327) 
637. — xvj (xvij). kúgildi í 
Gunnarsholti (1332) 692, xx. 
hundruð í vöru eðr [xx,] kúgildi 
í Grýtubakka 789. — xxiij. kú- 
gildi á Skarði á Skarðsströnd 
(1327) 636. — XXX. kúgildi á 
Grenjaðarstað (1318) 433. ~ 
xliv. kúgildi í Kirkjubæ í Tungu 
(c. 1336) 708. — xlv. kúgildi á 
Breiðabólstað í Fljótshlíð (1332) 

687. - Ixiij. kúgildi með lönd- 
um í Kirkjubæ á Síðu (1343) 
781. — hálfr .x. tugr kúgilda á 
leigum í f ykkvabæ í Veri (1340) 
738. — ásauðarkúgildi (1318) 
á Stað í Kinn 436. — á Sauða- 
nesi 425. — á IUugastÖðum 440. 



á Víðimýri 466. — á Hvammi í 
Laxárdal 468. — á Bergstöðum 
473. — á Hjaltabakka 475. — 
ij. ásauðarkúgildi (1318): í Flat- 
ey á Flateyjardal 441. — á 
Víðivöllum 462. — á Reykjum 
í Tungusveit 465. — iij. ásauðar- 
kúgildi (1318): — á Svalbarði í 
fistilsfirði 426. — í Höföa í 
Höfðahverfi 446. — iiij. ásauðar- 
kúgildi áStaðarbakka(1318) 482. 

— í Steinum, er Gamli lagði til 
(1332) 680. - V. ásauðarkúgildi 
(1318) á Eyjardalsá 438. — v. 
ásauðarkúgildi, er Benedikt Kol- 
heinsson gefr til Reynistaðar- 
klaustrs 1340 með Ingibjörgu 
dóttur sinni 735—736. - vj. 
ásauðarkúgildi í Laufási (1318) 
448. — á Hrafnagili með lömb- 
um (1318) 453. — vij. ásauðar- 
kúgildi á Höfðabrekku (1340) 
741. — ix. ásauðarkúgildi ^ 
Hofi í Álptafirði (1343) 768. - 
xiij. kúgildi ásauðar í Görðum 
á Akranesi (1315) og leysa hvert 
annað .xxx. geldingurn 403, 
búfjárkúgildi, búfjárgilt kúgildií 
kúgiMi í búfé: í Höfða í Höfða- 
hverfi (1318) 446. — í Laufási 
(1318) 448. — ij. búfjárkúgildi í 
Flatey (1274) 118. - ij. búfjár- 
gild kúgildi geld á Grytubakka 
(1318)ogþriggja fjórðunga smérs 
leiga eptir 445—446. — iv. ku- 
gildi búfjár í Miðbæli (1332)679. 

— V. kúgildi í búfé í Njarðvík 
(1269) 65. — vij. kúgildi búfjár 
á Reyni (1340) 741. — kúgilíi_i i 
gásum (1343) á Rauðalæk 776. 

— geitakúgildi 170. — geitakú- 
gildi á Hrafnagili (1318) 453. — 
í Núpufelli (1318) 450. - g^ld' 
fjárkúgildi: kúgildi í geldfé a 
Grýtubakka (1318) 445. - ^ 
Laufási (1318) 448. — í Kaup- 



REGISTB. 



1005 



angi (1318) 449. — á Hrafnagili 
(1318) 453. — í ReykjadaÍ i 
í Hrepp (1331) 666. — á Kálfa- 
felli í Hornafirði (1343) 771. — 
XXX (eða: xxv) kúgildi í geldfé 
i Vallanesi (1270) 83. — ij. 
gymbra kúgildi í Laufási (1318) 
448, — X. kvikfjár kúgildi á 
Knerri (1274) 115. — v. kúgildi 
í heimajörðu á Einarsstöðum 
(1318) 437. — XX. kúgildi í landi 
i Njarðvík (1269) 65. ~ iij. kú- 
gildi geldra nauta á Breiðaból- 
stað í Vestrhópi(1318) 479. — x. 
kúgildi nauta í Hruna (1331) 665. 

— iij. kúgildi í þinglagsaurum 
( > þingligsaurum « )í Njarð vík( 1 269) 
65, — kúgildis hross (sbr. hund- 
raðs hestr, hundraðshross) á 
Breiðá (1343) 773. - í Njarðvík 
(1269) 65. - ij. kúgildishross á 
Kálfafell í Fljótshverfi (1343) 
779, 780. ~ij. merhross kúgild 
í Hruna (1331) 665. - iij. hestar 
kúgildir í Hruna (1331) 665. - 
iv. kúgildishross i Eystri-Ásum 
(1343) 785. ~ V. kúgildishross 
i Haga (1286) 259. ~ kúgildis- 
ketill í Tröllatungu (1274) 119. 

— rekkjuklæði til kúgildis í 
TrÖIIatungu (1274) 119. — kú- 
gildis skip í Njarðvík (1269) 65. 

— hálfs kúgildis skógr i Valla- 
nesi (1270) 83. - kúgildií Kross- 
skógum í Eyvindardal ítak Valla- 
neskirkju (1270) 83. 

Kúla Auðkúla) 488, 
^umlavík á Langanesi 71, 74. 
^iinili í Meðallandi 873. 
kúría 236, 256. 

^úrsveinsstaðir í Hvalvatnsfirði i 
Suðrþingeyjarsýslu 447 (sbr. nú 
Kussungsstaðir). 
Wengildr ómagi, sjá ómagi, 
Kvennaháls á Skarðsströnd (sbr. nú 
Kvenhóll) 636. 

I>Ípl. lil. II. B. 



I kven- kvenna-, sjá kona. 
; kvern (kvörn) 62. — kvernberg 154. 
! Kvíá í Héraði (Öræfum) 776. Sbr. 
Kvísker. 

Kvíabekkr í Ólafsfirði 488. 

kvíar 671. 

Kvíárnesshlið (í Bolungarvík) 617. 
kvíga, kvígur 751, 762. Sjá naut- 
peningr. 

Kvígerðadalr í Reykjadal í Suðr- 
þingeyjarsýslu 437. 

kvikfé (sbr. geitfé, hross, kúgildi, 
nautpeningr, sauðpeningr) 114, 
115, 117, 126, 169~17.1, 408, 
'427, 431, 433, 434, 436'', 439, 
440, 444, 446, 448, 449, 451, 
453, 454, 455—456, 456, 457, 
458, 459, 460, 461, 465, 467, 
469, 482, 665, 671, 677, 778, 
780, 781, 785. — verðlag ákvikfé 
169~171. 

kvikindi (ferfætt): hórdómr (viðr- 
eign) við ferfætt kvikindi 596, 
601, 604. 

Kvísker í Öræfum 773. Sbr. Kvíá. 

Kvíslavatn á Tvidægru 359. 

kvistr: vínviðarkvistir 709. 

kvongaðr maðr 596, 601. — kvon- 
fang 517, 837. 

Kvæði um Kirkjubæjarklaustrs- 
kirkju 853. 

Kyndilmessa 292, 332, 349. 

kýr, sjá nautpeningr (sbr. kúgildi, 
kvikfé). 

Kýraugastaðir á Landi 697. 

kýreldi 301, 302 (sbr. nautpeningr). 

Kyrfingsfjall á Skaga nyrðra (nú 
Kyrpingsfjall, sbr. ísl. fjóðs. II, 
130) 250. 

Kýrnytarstaðir undir Eyjafjöllum 

870, 

Kælastraumr í Noregi 503, 
kæra, kærur, málakærslur, lögkær^ 
94-100. 148, 176, 369, 542, 
550, 570, 627, 646, 652, 660, 
715, 717. 729, 804. 

64 



1006 



REGISTR, 



KÖlduhamrar á Rosmhvalanesi 77. 

Sbr. Kauðluhólar. 
Köngrsey á Breiðafirði 117, 635. 
Köngustaðir í Kaldaðarneshreppi í 

Strandasýslu 119, 408. 
köstr (vlðar): köstr fertugr 671. 
köttr 171. — kattaskinn 171. 

Lafranz 94, sjá Laurentius. 
Lafranzmessa 94, sjá Laurentius- 

messa. 
Lafranzvaka 327. 

lag : fornt lag 165. — lagaurar 

446. (Sbr. lögaurar). 
laga-, sjá lög. 

Lagarfljót í Múlaþingi 83. — Lag- 
arfljótsós 83. 

lágasaungr 34. 276. 463, 792. 796, 
809, 829. — lágasaungsmessa 
34. — lágasaungvabók, lága- 
saungvakver, sjá kirkja. 

Lágey í Héraði (Öræfum) 776. 

Lágey í Lágeyjarhverfi á Mýrdals- 
sandi 740. — Lágeyjarhverfi 
740. 

Laghalo í Noregi 349. 

laici (sbr. leikmenn) 142, 143, 145, 
190, 236, 703, 704. — laici cleri- 
corum 145. — laici religiosi'703. 
' — laici seculares 703. 

lamb, lömb (sbr. sauðpeningr) 4, 
287, 453, 781, 854. — lömb færð 
frá (fráfærulömb) 665. — lömb 
fara burt á vor 671. — lamba- 
afrétt (lambaafréttr) 681, 708, 
854. — lambgymbrabeit 740. — 
lambaeldi (lambseldi) 258, 301, 
407, 409, 425, 428, 429,' 438, 
439, 456, 620. - lambarekstr 
4, 434. — lambaskinn 171. 
— lamhatollr til Bjarnar- 
hafnar 82. 

Lambá á Tvídægru 359. 

Lambadalr í Mýrasýslu 315. 

Lambaeyri við Skaptá 873. 

Lambafell undir EyjafjÖlIum (sbr. 



Langafell. Nú vita menn eigi 
hvar Lambafell er, segir sóknar- 
lýsing frá Holti 1845] 85. 681. 
Lambafell (hær) undir EyjafjÖUum 
676. 

Lambahólmr á Breiðaíirði 116. 
Lambanes í Tungusveit 373. 
Lanibanes áLanganesi 70. 71. 73, 

74, 306. 
Lamharif á Rosmhvalanesi 77. 
Lamhastapi í Grindavík 245, 832. 
Lambatungur Gilsbakkakirkju 359. 
Lambey í Fljótshlíð 87, 688. 
Lamheyjarós í Héraði (Öriéfum) 

774. 

lamhgæft hey 292. 

lambhagi fyrir austan Nesvatn á 

Skaga nyrðra 250, 
Lambhagi á Rangárvöllum 87. 
Lambhúshóll undir Eyjafjöllum870. 
Lambkársson: Helgi. 
lampas 810. 

lán 57. 208, 626. — lán. ef sjálft 
týnist 208, 

land (alment og = ísland) 139, 
161, 174, 177, 208, 283, 287, 
325, 334, 345, 356, 357, 387, 
390, 391. 405, 416. 419. 497, 
498, 645, 648, 756, 765, 788, 
856, 860. — vort land 592. - 
fyrir norðan land 497, 856. 
fyrir sunnan land 497. — suun- 
an lands og norðan. austan o£ 
vestan 860. — landaurar, gj^l'^ 
Islendinga í Noregi 151. 
landsbúar 289. — landsbygð 

207. — landsfjórðungr 297. 
- landsfólk 420. — lands- 
háttr forn 613. — landshöfð- 
ingjar 209, 242. — laudslög 
150. 151, 152. 15B. 158, 206, 

208. 209, 210. 288, 291, 392, 
752, 765, 857. — landslög forn 

3. 392. — lands lög rituð 151. 



— Laudslög Maguúsar konungs 
lagabætis 108. 162. - lands- 



REGISTR 



1007 



lagal)ók(=Jónsbók) 356.— lands- 
lagabók {=z Landslög Magnúsar 
konungs lagabætis) 401, 402. 

— landsmál 159. — landsmenn 
(íslendingar) 335, 356, 787, 788. 

— landráðamenn 113, 139, 239. 

— landráðasök 765, 858. — 
lands réttr. iandsins réttr, lands- 
réttindi 196. 354. 355, 381. 390. 
~~ landsréttindi íslands 354. — 
landskapr 335. — landssiðr forn 
31. — landssiðir góðir 838. — 
landssiðir réttir 844. — landsvani. 
landsvenja 346, 490—491, '495. 

— landsvist 420. — landvættir 
224. — landvörð, landvörn 154, 
157, 288, 364, 367. — iandvarn- 
arsegl 364, 

land, fasteign. jörð 60, 109, 193, 
207, 220, 224, 242, 286, 287, 
411, 422, 539, 620. 649, 650, 
675. 722. 781, 782. 834. — í 
landi og lausum eyri 60, 109. — 
Landabrigði (Jónsb.) 173. — 
landsdrottinn (sbr. drottinn) 207, 
283, 289, 535, 537, 571. - land- 
eigandi 69, 71, 72,73, 74, 75, 80, 
258, 288, 311, 314, 411, 642.— 
landgögn (sbr. löggögn) 309, 311, 
425, 426. 708. — landhlutr, 
landslilutr, landmannahlutr, land- 
mannshlutr 249, 309, 313, 315, 
322, 486, 487. — iandkaúp 675. 

landsleiga (sbr. landskyld) 
398. — Landsleigubálkr (Jónsb.) 
173, 284, 288, 421. — landa- 
líierki, Íandamerkjabréf 729— 
730. — landamerkí Bjarnar- 
hafnar (c. 1270) 82. — Garðs, 
Hafrlækjar, Hellu og Tjarnar í 
Aöaldal (c. 1263) 1—5. - Garða 
hinna yztu í Staðarsveit (c. 1350) 
850. — Hvalsness og Starness 
(Stafness, c. 1270) 82. — Ingjalds- 
hóls og Þrándarstaða (c. 1280, 
og c. 1350) 165—166. 849-850. 



— Reykja. í Tuugusveit (1311) 
372—373. — Staðarbakka og 
Bálkastaða (eptir 1316) 484— 
485. — Sælingsdalstungu og 
Leysingjastaða (1337) 716-717. 

— Vindáss í Kjós (c. 1270, eða 
c. 1518?) 81—82. — Þingeyra- 
klaustrs (c 1285 og c. 1290) 248 
-251, 269. — í verár, Eyhildar- 
holts, Brekkna og Selshaga í 
Skagafirði (1341) 743-746. - 
fykkvabæjarklausírs (1350) 851 
—856 (login). — forn lands- 
merki 428. — landamerkjafundr 
861. — landamerkjaskrá 672.— 
landnám 284, 287, 535, 571. — 
landnám .xij. aurar 376. — 
landsnytjar 744, 836. — land- 
seti 509. — landskyld, land- 
skuld 198, 205, 207, 288, 289, 
301-302, 349, 534, 561, 570, 
641, 740. 

Landá i Meðailandi 864, 855, 872, 
873. 

Landabrotagil (Landbrotagil) landa- 

merki milh Sælingsdalstungu og 

Leysingjastaða 717. 
Landamerkjaskurðr milii Litiu- 

Selju og Amýra í Helgafells- 

sveit 82. 

Landbrot í Vestr-Skaptafellssýslu 
739, 

Landbrotsá í Álptaveri 872. 
Landeyjar í Rangárþingi 684. — 

Landeyjabók (AM, 148. 4to) 28, 

112, 273, 371, 499, 815. 
Land(ið) í Rangárþingi 694, 695, 

696. 697. 
Landnáma 853. 

Landsker fyrir Snæfelisnesi 164. 

Langá í Mýrasýslu 359, 374. 

iangafasta 39, 40, 46, 61, 63, 64, 
65. 66, 85 (sjöviknafasta), 115* 
118^ 119, 132, 133, 224, 259 
(fasta), 261. 378, 403, 409, 411, 
433, 445, 466. 479, 481, 519, 

64* 



REGISTE. 



1008 

587, 545, 558, 573, 594-598, 

600-604, 606, 634, 636, 697, 

742, 779, 791, 797, 807, 808, 

815, 821, 827, 829, 844. 
Langafell undir EyjafjÖllum (sbr. 

Lambafell) 85, 
Langagerði í Hvolhrepp 86, 88, 

688, 689, 691. 
Langamýri hin ytri á Ásum i Húna- 

vatnsþingi 846. 
Langanes undir (Út-)EyjafjÖllum 

85. 679. 681, 682. 
Langanes í fingeyjarsýslu 726. 
Langanes í Arnarfirði 576. 
Langanes í Héraði (Oræfum) 776. 
Langanes skógarítak Jykkvabæjar- 

klaustrsjarða 740, 873. 
Langebeck, Jacob, sagnafræðingr 

108, 202, 715. 
Langey áBreiðafirði 117, 635,636. 
langferðir 394. — langferðamenn 

754, 764. 
Langholt í Flóa 866. 
Langholt hið efra í Hrunamanna- 

hrepp 664. 
Langholt í Meðallandi 871, 872. 
Langholtsskógr í Þjórsárdal 866. 
Langidalr við ísafjörð 615. 
Langidalr í Snæfellsnessýslu 165. 
Langireki í Tjörnesi 317, 319, 431, 

434. 

langsetur prests 411. 
largiciones ecclesiæ 716. 
lás 197. Sjá kirkja. 
lasta, laste (= lest í skipi) 303, 
304. 

Lateranense concilium 55. — Later- 

anensis ecclesia 847. 
latína 630. — Ceciliusaga á latínu 

og norrænu 451. — Marie Jar- 

tegnir á latínu 665. — sögubók 

á latínu 463. 
Látr á Látraströnd við Eyjafjörð 

446. - Látrareki 446. 

Látr við Látravík í Isafjarðarsýslu 
619. 



Látratangi á Skaga nyrðra 462. 
latrones 27, 31, 33. 
látúnskross, sjá kirkja. 
Laufás í Suðrþingeyjarsýslu 443, 

447—448, 488. — Laufáshagi 

447. 

laug 38, 40, 46. — hafa laug, 
varna við laug 38, 40. — laug- 
ardagr 367, 391, 406, 694, 719, 
799. — laugardagr fyrir páska 
61, 799. Sbr. þvottdagr. - 
laugar nálægt Ingjaldshóli og 
Þrándarstöðum undir Jökli 165. 

Laugaból á LangadalsstrÖnd í Isa- 
fjarðarsýslu 615. 

Laugaland í Eyjafirði 488, 789. — 
Laugaland hið syöra 485. — 
Laugaland hið ytra 485. 

Latigar í Hrunamannahrepp 664, 
666. 

Laugar í Sælingsdal 1 Dalasýslu 

633. 

laugardagr, sjá laug. 

Laugardalsá í ísafirði 621. 

Laugastapi i Hrútafirði 484. 

launfestar, launfestingar, leynilegar 
festingar 278, 573, 593, 638, 
791, 795, 797, 808, 816, 821, 
827, 829. 

launsættir 510. ^ 

laupr: x. laupar smérs 644. — 
smérlaupr 176. 

Laurentius (Lafranz) Kálfsson bisk- 
up á Hólum (1323—1331) 130- 
131, 433, 473^ 579—581, 607, 
610, 611, 637, 643, 649-650, 
715, 836. 

Laurentius pislarvottr 65, 403, 452, 
615. — Laurentiuskirkja í Görð- 
um á Akranesi 403. — áGrund 
í Eyjafirði 452. — á Kirkjubóli 
í Langadal 615. — Laurentius- 
messa (Lafranzriiessa, Laurantz- 
messa, Laurentzmessa) 94, 141, 
149, 239, 409, 427, 445, 447. 
846. 



REQISTR. 



1009 



Laurentiusson: Árni, 

lausafé, lausagóz, lausape(ni)ngar 
301, 382, 385, 418, 421, 440, 442, 
490, 509, 631, 674, 791, 795, 
802, 808, 816, 822, 827, 829. 
Sbr. flytjandi eyrir. 

lausir menn, lausamenn 7—10, 
393, 859-860, 862. — lausa- 
mannstollr 860. 

lausn (shr. aflausn) 178, 183, 212, 
213, 217, 225, 269, 500 520- 
525, 530, 531, 545, 546, 548, 
550, 553, 554, 558—560, 565, 
569, 572, 585-587, 589, 591, 
593, 627, 629, 681, 632, 641. 
706, 745, 746, 751, 752, 754, 
762, 764, 801, 806, 807, 817 
-819, 820, 824, 842. - Sbr. 
syndalausn 189. 

lausnari, lausnarinn 182,216, 409, 
585, 842. 

Lausnsker á Breiðaíirði 117. 

lausung presta í klæðaburði 800. 

lávarðr landanna (Ólafr konungr 
helgi) 329. 

lax: laxveiðr, laxveiði i Elliðaám 
247, 248. — í Glennrarfossi í 
Norðrárdal 359. — í Gljúfrá i 
Mýrasýslu 578. — í Kjarará i 
Mýrasýslu 359. — i Laxá(rósi) 
i Suðrþingeyjarsýslu 431, 434, 
— í Laugardalsá i ísafirði 621. 
Sbr. veiði. 

Laxa (í Löxo) í Noregi 729. 

l^axá litla í Hrunamannahreppi 
664, 666. — Laxárdalr 664. — 
Laxárgljúfr 666. — Laxárós 664. 

Laxá á Ásum í Húnavatnssýslu 
475. 

Laxá á Skaga nyrðra 250, 251, 
471. 

Laxá í Laxárdal í Suðrþingeyjar- 
sýslu 431, 434. — Laxárdalr 4. 
430. ~~ Laxárós 431, 434. 

Laxamýri, sjá Mýri. 



Laxárdalr í Skagafjarðarsýslu 301, 
468. 

Laxárdalr í Þistilsfirði 307. — Lax- 
árdalsreki 307. 

Laxárós hinn forni í Þistilsfirði 

69, 73. 

lé (Ijár) 169. - létorf 691. 
lectia, slæctiur* 63, 66, 601. 
lectiones 596. 
lectus 601. 

leg, leg í kirkjugarði, kirkjuleg 
127, 225, 513, 528, ' 550, 566, 
800, 806, 813. — leg öll jafn- 
dýr í kirkjugarði 127. — leg- 
kaup 11, 12, 14, 16—19, 440, 
467. — legstaör, heilagr legstaðr 
57, 58, 450, 528, 530, 567, 759, 
760, 844. 

legatum 142. — legata ecclesia- 
stica 103. 

legatus, legáti (páfans) 175, 187, 
255, 609, 703, 706, 717, 724. 

legifer (sbr. lögmaðr) 103, 142. 

legkaup, sjá leg. 

legorð 137-138, 230. — legnar 
konur 292. 

legstaðr, sjá leg. 

Legteigr, skógr í Langanesi 740. 

Leiðarhólmskrá (c. 1513) 718. 

leiðangr 104, 105, 144, 152, 197, 
204, 240, 288, 364. - leiðangrs 
(leiðaugs)ferð 151, 157. — leið- 
angrsgerð 154, 365. — útfarar- 
leiðangr 197, 204. 

leiðar leingd 199, 201—202, 276, 
519. 

Leiðólfsey á Breiðafirði 116. 
Leiðvöllr í Skaptafellssýslu 851, 

855, 871. — Leiðvallarhólmar í 

Kúðafljóti 855, 871. 
Leifsgarðr í Noregi 281, 282. 
Leifsson: Vigfús. 

Leifsstaðir í Svartárdal í Húna- 

vatnssýslu 473. 
leiga, leigor, leigur (sbr. okr, 

prestkaup) 57, 153, 173, 198, 



1010 



KEGISTR. 



199, 203, 288, 289, 425, 426, 
430, 434, 435, 436, 437, 438, 

445, 447. 449^ 450, 451, 452,' 
453, 454, 456, 457, 458, 459, 460^ 
461, 462% 463, 464, 465, 466, 
467», 468», 472, 473, 474, 475, 

'478, 479, 480, 481, 485, 486, 
531, 532, 534, 570, 571, 612, 
751, 762, 781, 788. — búleigur 
153. — garðaleigur 153. — kúa- 
leigur, kýrleigur 57, 198, 199, 
751. — sbr. landsleiga (land), — 
lögleiga 284. — skipaleigur 153. 
skógarleigur 153. — smíðaleiga 
612. — vinnumannaleigur 612. 

— leiguburðr eptir ij. kúgildi 
ge]ds búfjár .iij. fjórðungar smérs 

446. — leigufé 293, 294, 295, 
297. — dráp leigufjár 294, 297, 
-leigufall 208, 285. - leígukýr 
153, 203. - leiguland 485. — 
leiglendingar 535, 571, ~ leigu- 
liði 200, 206, 207, 283, 288, 410. 
leiguliðagögn (af reka) 317. — 
leigumáli 288. — leigumenn 208. 

— leiguprestr 612. — leigu- 
skerðir 208. 

leikaraskapr í klæðabúnaði 800. 

leikmenn, ólærðir menn (sbr. laici) 
24, 25, 30, 31, 32, 54, 55, 97, 
99, 101-107, 113, 127, 130, 147, 
148, 150, 151, 153, 156, 176, 
177, 178, 181, 182, 184, 186— 
187, 188, 193, 199, 205, 229- 
231, 240, 241, 242, 244, 255. 
263, 264, 266, 267, 269, 271, 
274, 276, 278, 291, 323, 324, 
326, 355, 364, 381, 489—491, 
495—496, 500, 501, 532, 533, 
537, 543, 550, 568, 572, 584, 
585, 587, 588, 589, 593, 613, 
614, 626, 627, 629, 633, 640, 
706, 707, 713, 744, 746, 758- 
759Í 766, 767, 800, 804, 824, 
829, 850, 858. — leikmenn 
klerka 153. — umboð á leik- 



menn 532. — leikmannadómr 
24, 30, 148, 177, 178, 188, 532, 
533, 550, 568, 582, 626, 627, 
640, 804. 825. — leikmanna 
eign 240. — leikmannlegt sam- 
neyti 600. — leikmanna vald 
184, 500, 501, 568, 584, 588, 
624. 
leikr 214. 

Leikskálamýri í Vatnsfjarðarþing- 

um 621. 
leingdarleið, sjá leiðar leingd. 
leira. leirur 872. 
Leirá í Leirársveit 403, 867. 
Leirá við Hrífuneshólm í Skaptár- 

tungu 854. 
Leirárgarðabók (Páls Vídalíns) 

421, 

Leirhólar í Noregi 406. 

Leirhöfn í Presthólahreppi í Norðr- 
f ingeyjarsýslu (sbr. Höfn) 309 
(Höfn), 311, 315, 432. — Leir- 
hafnargnúpr 322, 487. - Leir- 
hafnarreki 309 (Hafnarreki) 311» 
315. 

Leirmúli í Miödölum í Dalasýslu 

258, 736. 
LeÍTubakki á Landi í RangárþingJ 

694. 

Leirur undir Eyjafjölluni 679. 

Leirnaland 679. 
Leistr, teigr Hafrafellstungukirkju 

426. 

Leitisskarð milli Ingjaldshóls og 
prándarstaða 165. 

Leitukvennabásar í Grindavík 362. 

lén 184, 588. — lénsmenn 1^7, 
272, 357, 368, 369, 387, 3^1, 
415, 419. — lénsmenn erkibisk- 
ups 272. — lénsmenn sýslu- 
manna 197. - rangindi léns- 

manna 415 — 420. 
lending (==Lending, örnefni ?) 246. 

lendir menn 149, 150, 350, 659. 
Leppárstaðaskógr í Þjórsárdal 865. 
lérept 57, 447, 454. - cc. í lérept- 



um iNúpufelli(1318), erMichael 
eingill á 450. — breitt lérept 
•iij. álnir fyrir tvá aura 170. — 
enskt lérept tvíelnt .ij. álnír 
fyrir eyri 170. — vj. álnir lér- 
epts í hundrað á Hofi í Öræfum 
(1343) 775. — léreptshökull 359, 
430, 433. — léreptshökull virðr 
fyrir .vj. aura 430. 

les 448, 4663, 432. 

lesning, lest, lestr 277, 537, 573, 
592, 625, 626, 640, 675, 706, 712, 
713, 744, 793, 805, 809, 814. 
823, 826, 827. 842. 843. 845. 

lest, skipslest (sbr. lasta) 104, 143, 
151, 363. 

letr {— literae = bréf) 673, 

lex, leges (sbr. lög) 143, 191, 218. 

— leges patriæ 143, 145. — 
leges regni 142. - leges scriptæ 
100. — leges scriptæ et appro- 
batæ 104. 

íeyfi 129, 360, 420, 542, 597, 605, 
626, 803. — föstunáttaleyfi 803. 

— leyíi Magnúsar biskups Gizur- 
arsonar í Holti undir EyjafjöIIum 
85, — leyfi páfans, leyfi páfalegs 
embættis, leyfi (lof) páfalegs 
sætis 626. 627. 820. 

Ijeysingjastaðir í Hvammssveit 633, 

716- 717. 
^eysingjastaðir í Seltjarnarnes- 

hreppi 377. 
í-éþrælar í fjórsárdal 865. 
^ibertates ecclesiasticæ 144, 193, 

302, 506, 607. 
liílát 531. 533, 550. 572, 640. 804. 

825. 

Lifrkerstaðir í Bolungarvík (sbr. 
oú Landalifr) 616. 

lifrúnar 749, 750. 

íiguum (sbr viðr) 303, 304, 512. 
27, 31, 37, 59, 219, 239, 276, 
481, 528, 529, 530, 531, 549, 
550, 566, 590, 692, 707. 794, 
798, 799, 802, 803. 806, 812, 



STR, 1011 

813, 826. — at grafa lík utan 
kírkjugarðs 59. — lík standi 
eigi uppi yfir fimt 59. — fyrir- 
gert fé sínu öllu, láti maðr 
dauðan mann rotna inni 59. — 
kona gangi fyrir líki konu með 
loganda kerti 27, 31, 37, 219.- 
gjafir með líkum, góz sem fylgir 
líki, offr er liki fylgja 440, 487, 
528, 530. 566. — lík bannsettra 
manna 590. — lík pílagríma og 
útlendra manna 530. — lík- 
færsla 94, 407, 470. — líkmenn 
481. — líksaungseyrir 11, 12, 
14, 16—19, 276, 277, 799, 802, 

812. 813. 
líkþrá 215. 

limina beati Olavi 103, 142, 144. 

limr: limalát 152, 156, 157, 200, 
365, 531, 533, 550, 572, 640, 
804, 825. — getnaðarlimr 799, 

813, 837. 

lín 57, 153. — línhökull 117. — 
línklæði 38, 40, 46, 596, 600, 
605, 734. 

Lincopensis episcopus 608, 610. 

lindi 599, 604. 

Listi í Noregj 350, 351. 

literæ (sbr. bréf) 103, 142, 160, 
191, 192, 236, 237, 352, .289, 
506, 609, 610, 744, 748, 847, 
848. — literæ patentes 609, 
748. — literæ rogatoriæ 236. 
— transsumptum literarum 848. 

Litlaey í Héraði (Öræfum) 776. 

Litlafjara, er Grenjaðarstaðr á 431. 

Litla-Selja í Helgafellssveit 82. 

Ljóðhús 845. Sbr. Ludhosia. 

Ijós: vaxljós 599, 604. -- Ijóstollr, 
lýsitollr, lýsistollr 10-19, 64, 
113, 257, 258, 360, 378, 396, 
403, 404, 407, 409, 411, .428, 
429, 431, 434, 435, 436, 437, 
438, 439, 440. 441^ 445, 447, 
448, 449% 450% 45P, 452, 453, 
454% 456, 457, 458% 459, 460% 



1012 



BEGISTR 



461-. 462, 463^ 46á^ 465, 466, 
467\ 468\ 469, 470. 471, 472^ 
473^ 474^ 475^ 476,477^478^ 
479, 480, 481, 482% 483V 484, 
485, 575, 576, 593, 615^ 616, 
617, 633, 637, 662, 663=, 664, 
666, 668, 669. 670, 682, 683, 
684, 685^ 686, 687, 689, 690, 
696, 698, 699, 700, 736, 741, 
769, 770, 771^ 777, 782, 785, 
787, 791, 795, 797, 802, 808, 
815, 816, 821, 822, 827, 828, 
829, 832'. 870. — heimamanna 
Ijóstollr, sjá heima. — ein- 
dagi á Ijóstollsgjaldi 10 — 19. 

Ljósavatn í Ljósavatnsskarði í 
Suðrþingeyjarsýslu 92, 438-439, 
488, 861. — Ljósvetningar 90, 
91, 92, 439, 487. Ljósvetn- 
ingareki 91, 92, 487. 

Ijósþúfa 250. 

Ljótastaðir í Landeyjum 685. 
Ljótólfshólmr á Breiðaíirði 116. 
Ljótr Bjarnarson (Bjarnason) á 

Snæfellsnesi 164, 165. 
Ljótr á Raðarfossi 281. 
Ljótsandr, sjá Fljótssandr. 
Ljótsstaðir í Helgastaðahreppi í 

fingeyjarsýslu 433. 
Ljúfustaðir í Kollaíirði í Stranda- 

syslu 258 (sbr. Húfustaðir). 
Ijúgvitni 600. 

Loðinn af Bakka (d. 1313 eða síðar) 

367, 378, 379. 
Loðinn leþpr (d. 1388 eða 1389) 209, 

239, 243. 
Loðinn skræpir 271, 272. 
lófatak 200, 206, 243, 382. 
Lofstaðir í Noregi 281, 282. 
Lokinhamrar (Lokinhemra =s: nú 

Hemra) í Skaptártungu 739. 
Lómagnúpr i Fijótshverfi (Núp- 

staðr) 739, 777—778. ~ Lóma- 

gnúpssandr 814. 
Lómatjörn í Höfðahverfi 447. 



Lómlækr í Skógalandi í Axaríirði 
320. 

Lón í Austr-Skaptafellssýslu 768, 
769. 

Lón á Melrakkasléttu 314. — Lóns- 
ós 314. 

Lón (Staðarlón) í Axarfirði 305, 
310, 707-708. — Lónsrekar 

305, 310. 

Lón á Langanesi 70, 73. ~ Lón 
hið ytra 425. — Lón á Langanesi 

306, 310 {= Guðmundarlón). — 
Lónsós 306. 310. 

• 

Lón undir Jökli 114. 850. 
Lóneyjar fyrir Tjörnesi 317, 319. 
Lónsheiði milli Skaptafells og Múla- 

sýslu (Londsheiði) 374, 792, 805, 

816, 826, 830. 
Lónshöfn 486. 
Lónstaðir, sjá Jónstaðir. 
Loptr Eiríksson, Magnússonar 450. 
Loptr Hálfdanarson á Grund í 

Eyjafirði, herra (d. 1312) 98, 

452. 453. 
Loptr Helgason, Svartssonar 238. 

239, 243. 
Loptr Kolsson (1270) 88. 
Loptr fórðarson, Hallssonar (d. 

1355J 457. 
Loptsnautr, skógr í fórsmÖrk 85, 

681. 

Loptsson: Helgi, Ólafr, Þorlákr. 
Loptsstaðir í Flóa 671. - Lopts- 

staðamenn 671. 
Lorentius, sjá Laurentius. 
losti, lostasemi, líkamslosti. líkam- 

legt sanibland 44, 45, 46, 60^ 

233, 521, 598, 604, 750, 762, 

837. 

Lót í Noregi 504. 

Luca (= Lucca) 237. — merca- 

tores Lucani 2B7. 
Lucas evangelista 216, 307. 

festum sancti Luce Evangeliste 

397. 

Lucca 236, sbr. Luca. 



REGISTR 



1013 



Lucíuhöfði í Tungufellslandi í 
Hrunamannahreppi 666. 

Ludhosia 845. Sbr. Ljóðhús. 

Lugdunum 122. Sbr. Lyon. — con- 
cilium Lugdunense 237. 

LúnansholL á Landi 697. 

Lundaklettr á Breiðafirði 116. 

Lundarbrekka í Bárðardal 437— 
438, 488. 

Lundr í Fljótshverfi [>til suðrs 
skamt frá Djúpárbakka. hvar að 
eins sést votta til tópta norðan 
undir grashólma þeim, sem er 
þar í eyðisandi og heitir Lundr*. 
Séra Jón Sigurðsson í sóknar- 
lýsing frá Kálfafelli 1859] 778, 
779, 780. — kirkja at Lundi 
779. 

Lundúnaborg 873. 

Lurkanslækr milli Ingjaldshóls og 

Þrándarstaða 165, 166, 850. 
Lybyka 646. 

lyðbiskup, Ijóðbiskup (sbr. biskup, 
suffraganeus) 174, 190, 275, 353, 
365, 601, 606, 608, 609, 630, 
705, 847. 

lyðskylda 222, 365. 

^yf 750, 843. 

lygieiðar 596 (sbr. eiðr). 

Lygra í Noregi 503. 

^ykill 326. 

^yug 854. — lyngrif í Hvalsness 
ög Starness landi 81. — lyngrif 
í hraun frá frándarstöðum 166. 
~~ lyngrifamörk 81. 

^yiig í Meðallandi, 739, 872, 873. 
— Lyngamenn 872, 873. — 
Lyngakvísl (sbr. nú Skurðrinn) 
872, 873. 

Lyng 1 Noregi 379. 

^-^yiigey á Breiðafirði 116. 

^nghólmr á Breiðafirði 116. 

Lyon á Frakklandi 120, 122. 

íy'rittareiðr 163, 221, 234, 370, 402, 
794, 803. (Sbr. eiðr). 



Lýsa, á í Staðarsveit í Snæfells- 
nesi 850. 

lýsi (sbr. alex) 57, 153, 394, 436, 
458, 464, 728, 729. - mörk 
lýsis, sjá mörk. — lýsispund 742. 

— hálfr annar fjórðungr lýsis 
666. 

lýsing kirkju um nætr, at] lýsa 
kirkju (sbr. ijós) 68, 64, 65—66, 
83, 114, llo', 118^ 119, 258, 
469, 480, 662. — at láta Ijós 
brenna (íoga) í kirkju 451, 459. 

lýsing at kirkju, lýsing fyrir brúð- 
kaup (til hjónabands) 26—27, 
29, 36, 59, 197, 204, 244, 277, 
278, 364, 518, 519, 533, 540, 
543, 564, 565, 567, 573, 574, 
753, 803, 804, 812, 838, 839. 

lýsing á hrossum 421. — lýsing 
ættleiðingar 661. 

lýsitoUr, sjá Ijóstollr. 

Lýtingsstaðir í Holtum í Rangár- 
þingi 87. 

Lj'tingsstaðir í Skagafirði 465. 

Lækjadalr í Axarfirði 426. 

Lækjarskógr í fórsmörk 85, 681. 

Lækjarteigr á Grenjaðarstað 431. 

Lækjavík á Flateyjardal í Þing- 
eyjarsýslu 91. 

læknir, líkamiegr læknir 179, 186. 

— lækning 215. 

lækr, lækir: at veita læk 850. — 
lækr, er fellr úr ÆsutjÖrn 165. 

— lækr, er felJr úr Jaugum 165. 

— lækr milli Straumlóns og í*or- 
bjarnarstaða á Melrakkasléttu 
314, 316. — lækr sem landa- 
merki 250. 

lærðir menn 24, 58, 156, 161, 175, 
183, 184, 191, 198, 199, 205, 
230—232, 239—241, 244, 255, 
256, 265, 266, 267, 271-274, 
276, 278, 291, 292, 324, 326, 
381, 403, 415, 489-491, 495 - 
496, 500, 507, 513, 514, 515, 
524. 531-535, 538, 539—543 



1014 



REGISTR 



547, 550, 556, 560, 561, 563, 
569—571, 586, 587, 589, 598, 
612, 613, 625, 628, 639, 640, 
659. 713, 732, 749, 750, 752, 
753, 759, 760, 762, 763, 790, 
795, 796, 804, 806, 815, 819, 
820, 823, 825, 857. — lærðr 
maðr, er syngja kann saltara 
463. — lærðra manna spítali 
507. — samþykt lærðra manna 
28, 58. 

lög 151, 154, 156, 158, 164, 173, 
176, 177, 178, 183-184, 187, 
188, 191, 193, 196, 198, 199, 
200, 205-206, 208, 209, 210, 
211, 215, 217, 220, 225, 229, 
231, 233, 238, 244, 252, 253, 
254, 255, 264, 269, 270, 275, 
'276, 281, 282, 285—288, 292, 
298, 295—299, 325, 326, 329, 
334, 335, 336, 338, 390—394, 
401, 405, 420, 490-491, 495 
—496, 502, 515, 518, 519, 
520, 524, 527, 532—535, 538. 
539, 546, 547, 549, 550, 553, 
555, 557, 558, 560, 562, 564- 
567, 569, 571-573, 586, 587, 
588, 590, 591, 592, 625, 626, 
627, 631, 632, 639, 640, 653— 
661, 705, 712, 713, 717, 721, 
722, 725, 727, 729, 732, 752, 
753, 755, 756, 759, 760, 763, 
764, 765, 803, 804, 806, 817, 
819, 820, 825, 834, 838, 840, 
844, 849.— sem lög votta 664. — j 
forn lög 252, 366, 591, 849. - 
guðs lög og lands lög 1. — guðs 
lög 151, 154, 176, 177, 180, ]82, 
183, 193, 204, 206, 208, 210- 
211, 213, 217, 233, 238, 244, 
253, 264, 328, 329, 517, 523, 
534, 557, 559, 564, 570, 573, 
585, 586, 752, 760, 803, 838. — 
íslenzk lög 329. — sbr. landslög : 
(land). — lög og landsvani 491, i 
495. - ný lög 591. — óiög 254, ' 



356. — raung lög 191. — rétt 
lög 366. - veraldarlög 632. — 
þjóðveldislög 290. — Sbr. Búa- 
lög, Farmannalög, Gulaþingslög, 
Hirðlög, LandsIÖg. — lögaurar 
(lagaurar) 168—171, 208, 209, 
286. — lögboð 653, 713. — 
ómagalögboð 658. — lögbeit 
717 (sbr. beit). — lögbók 157, 
162, 171—172, 196, 198, 202- 
203, 212, 244, 246, 270, 284, 
290, 292, 293, 295, 299, 333, 
334, 335, 340, 343, 346, 364, 
371. 383, 385, 386, 390, 
399, 401, 402, 405, 411, 413, 
414, 415, 419, 420, 422, 498, 
651, 653, 660, 796. — þingtekin 
lögbók 405. — prologus lögbók- 
ar 171. — lagadómr, lögligr 
dómr 156, 199, 200, 286, 385, 
393, 394, 416. — lögleg erfð l49. 

— löglegr erfingi 395. — lög- 
fasta 443. — lögfesta 286. — 
lögfesting 745. — löggarðr 284. 

— löggjafir 197, 202. - löggögn 
(sbr. landgögn) 708. - lögháttr 
159. — löghelgir dagar 62, 63, 
64, 65, 114, 129, 260, 410, 577, 
597. — löghelg messa 39, 672. 

— löghelgir messudagar 83. " 
lagahlýðni 857. — löghreppr 496. 

— lögleiga (sbr. leiga) 284. ^ 
lögleysa 379. — lagamaðr,- laga- 
menn 379, 419, 420. — lögmaðr, 

! lögmenn 150, 158—159, 172, 
195, 197, 198, 199, 201-202, 
205—206, 210, 243, 244, 266, 
267, 270, 275, 281, 282, 283, 
286, 287, 290, 296, 298, 299, 
331, 332, 334-336, 338, 340- 
■ 344, 347, 349, 350, 356, 357, 
364, 366-369, 371, 372, 378- 
380, 383—386, 387, 390—392, 
; 395, 400-401, 404-406, 412— 
i 415, 417, 419, 420, 490, 491, 
' 497. 507, 510, 568, 572, 645, 



- 



REGISTR. 



1015 



646, 649, 653, 659, 661, 714, 
716, 717, 719, 720. 723, 726, 
744, 834, 857. — óbótaverk at 
drepa lögmann fyrir rétta lög- 
sögu 110, 111. — lögmanns 
dómr 415, 572. — lögmanns 
úrskurðr 296, 356, 491, 653, 
716—717. — lagaúrskurðr lög- 
manns 372-373, 376, 659, 661. 

— lögmál, at lögmáli réttu 
149, 187, 334, 501, 586, 654, 
656, 661, 705, 711, 811. - hið 
forna (gamla) lögmál 183, 586. 

— lögmál forvistar 705. — hið 
nýja lögmál 183, 586. - skrifað 
lögmál 52. — lögmætar sakir 
660. - lagapróf 494, 653. - 
lagarán 285, 667. — lagarefsing, 
lagarefst 173, 174, 765. — lög- 
rétt (sbr. rétt) 666. ~ lögrétta 
6, 7, 10-14, 125, 128, 129, 139, 
172, 195, 208, 243, 244, 298, 
299, 356, 580, 643, 661, 855. — 
lögrétta á Gulaþingi 504. ~ lög- 
réttubornir máldagar 84 — 88. — 
lögréttumenn 139, 172, 195, 262, 
263, 285, 298, 661. - lögréttu- 
menn á Gulaþingi 504. — laga- 
riptingar, lögriptingar 674—675. 

— lagaritgerðir 411. -- lögsaga 
lögsögn, at lögsegja 110, 111, 
230, 244, 281, 642. — lögsögu- 
maðr 139. — lagasekt (full) 200, 
401, 402, 655. - lögskil, iög- 
skilað 126, 181, 368,584. -lög- 
skylda 126, 356. — lagasókn, 
lögleg sókn 173, 369. ~ laga- 
stefna, lögleg stefna 197, 198, 
•^90, 653. - lagastjórn 200. — 

— lögtekið, lögtekinn, atlögtaka 
208, 535, 595. - lögteknir dag- 

29, 113. — lögteknir messu- 
dagar 29, 802. — lögteknar 
réttarbætr 355—356, — lög- 
teknar skipanir 713. - lagaúr- 
skurör 373, 376, 401, 406, 659 



661. — lögveð 329. — lögþingi 

197. 371, 386, 387. — lögþingis- 

menn 197. 
Lögmannsannáll 595, 859. 
Lögmannshlíð, sjá Hlíð í Krækl- 

ingahhð. 
Lögrinn (fiskivatn) 372. 

Maðkr 526, 548, 562 (sbr. aranea, 
fluga). 

Máfanes (mafuanes, maanes,mafra- 
nez) á Langanesi 70, 71, 79. 
Sbr. Máva-. 

Máfastapi, sjá Mávastapi. 

magister 606, 717. 

magnates 863. 

Magne presul gloriosus confessor 
Domini 538. 

Magnús Andrésson klaustrhaldari 

í Þykkvabæ 871. 
Magnús Andrésson alþingismaðr 

Langholti 297. 
Magnús Bjarnason á Hnappavöll- 

um 874. 

Magnús bóndí í Skál í Hornafirði 
770. 

Magnús Brandsson á Svalbarði (d. 
1363) 857. 

Magnús Eiríksson smek (minni- 
skjöldr) Noregs konungr ogSvía 
(1319—1374) 161, 162, 322, 363, 
417, 491-492, 495—498, 503, 
504, 510, 644—647, 648, 649, 
651—652. 673, 701, 718, 719, 
721, 722^ 723, 764, 765, 787, 
788, 833, 845, 847, 856, 859, 
874. 

Magnús Erlendsson hinn helgijarl 
i Orkneyjum (Eyjajarl, d. 1115) 
129, 360, 378, 444, 507, 845. — . 
Magnúsmessa 129, 594, 595. — 
Magnúsmessa fyrir Jól 360, 594. 
— ecclesia cathedralis sancti 
Magni in Orchadia 845. 

Magnús Erlingsson Noregskonungr 



1016 



REGISTR. 



ai61— 1184) 101, 121, 140. 148, 
252. , 

I 

Magnús Eyjólfsson hiskup í Skál- 
holti (1477—1490) 645, 784. 

Magnús (í Fnjóskadal) 441. 

Magnús Gizurarson hiskup í Skál- 
holti (1213—1237) 23, 29, 49, 
84, 85, 195, 790. 

Magnús Grímsson prestr á Mosfelli 
(d. 1860) 62, 66, 85, 119. 

MagnúsHákonarson lagahætir(góði) 
Noregskonungr (1263-1280) 6, 
7, 11, 94, 100-112, 120-122, 
125, 130, 138-139, 140, 146, 
147^ 148—151, 154—155, 156, 
158—159, 161—162, 163, 171, 
196, 201, 208, 240, 242, 268, 
273, 274, 283, 288, 291, 294, 
324, 333, 334, 337, 339, 343, 
364, 368, 372, 381, 390, 402, 
405, 406, 413, 414. 

Magnús Jónsson lögniaðr (1679— 
1693) 201, 206, 290, 386, 417, 

Magnús Jónsson sýslumaðr í DÖl- 
um, faðii* Arna og Jóns (d, 1685) 
273, 275, 339, 415, 497. 

Magnús Ketilsson sýslumaðr í Búð- 
ardal (d. 1803) 346, 380, 381. 

Magnús Magnússon óðalshóndi og 
dannebrogsmaðr á Skaptárdal 
(d.. 1890) 871-873. | 

Magnús prestr á Draflastöðum 441. 

Magnús Stephensen konferenzráð 
í Viðey (d. 1833) 68, 95, 108, 
289, 354. 364, 373, 421. 

Magnús Svartsson prófastr 579. 

Magnús Þórhallason ritari Flateyj- 
arbókar 251. 

Magnús forkelsson sýslumaðr í 
Skriðu 162, 202. 

Magnús Porláksson, Guðmunds- 
sonar í Dal undir Eyjafjöllurn 
684. 

Magnúsdóttir: Guðfinna. 
Magnússon : Árni, Eiríkr, Finnr, 
Grímr, Hafliöi, Hákon, Jón, 



Magnús, Markús, Skúli, Þorkell, 
f orleifr, forsteinn, Jorvaldr. 
mál: í annað mál 679. — máls- 
matr 597, 603, 605. - máls- 
mjólk 409, 637. - málnyt, mál- 
nyta 153, 531, 637. — máhiytar- 
kýr 531. — málnylukýrlag 153. 

— málsverðr h^l, Sbr. matr. 
Mála-Davíð Jónsson (d. 1839) 853. 
málaferh 588, 630, 853. - mála- 

kærslur 176. 
Malakias spámaðr 215. 
málari 161, 204, 723, 731, 732.- 

Shr. pentur. 
malarkamhr milli Straumlónsóss 
og forhjarnarstaöa á Melrakka- 
sléltu 314, 316. 
málaskot (sbr. appellerau; 221. 
málhandsklyfjar 292. 
máldagi, máldagar kirkna 54,61 — 66, 
72, 82-92, 1 13—120,164, 165, 241, 
244 - 251, 257—261, 269—270, 
300-302, 304-322, 330, 358- 
362, 877-378, 396-397, 402— 
404, 406-410, 423-489, 575- 
578. 581, 615-623, 633—637, 
661—673, 675-700, 736—743, 
768 -787. 849. 850, 851—854. 

— at punkta máldaga 850. 
heimanváldagi 779—780. - 

I dagi skrifaðr á messuhók kirkju 
464.— ■ máIdagarIögréttuhornirS4 

—88.- stólsmáldagi778— 779.— 
vígslumáldagar 396, 397, 404, 
407, 409, 410, 683-634, 667- 
668, 699-700, 786-787. - 
máldagi (= alm. samningr) 363. 

— máldagi hjóna 395. - mál- 
dagabækr hiskupsstólanna og 
frumrit þeirra 423—424, 726, 
785^- 786. — Auðunar máldaga- 
bók 423-489. - Egils máldaga- 
hók 726, 785-786. - Jóns mál- 
dagahók skalla 424. — Pétrs- 
máldagabók 424. - Ólafs mál- 
dagabók Rögnvaldssonar (Rauð- 



REGISTR 



1017 



skinna) 424. — Sigurðar registr 
424. — Jóns niáldagabók Hal- 
dórssonar 676. Sbr. Hitardals- 
bók, Vilchinsbók. — Michaels- 
máldagabók 676. — máldagabók 
Jórðar lögmanns Guðmundssonar 
67, 72. — máldagakver gamalt 
í Skálholti (1499) 86. — mál- 
dagakver gamalt í Skálholti 
(1625) 661-671. - máldagabók 
ÍÞykkvabæjarklaustrs 851 — 856. 

máli 395. — málaland 287. 

Málmey á Skagafirði 459, 488. 

málsaðili 861. 

málsókn 229. 

málstofa 282, 351, 372, 413. 
malt 333. 

Malvík í Grindavík 246, 248. 

Máná á Tjörnesi 90, 92, 317, 318, 
319, 487. 

mánadagr, mánudagr 39, 40, 43, 
129, 132, 332, 351, 732, 792, 
796, 802, ,809, 816, 822, 827, 
830. — mánadagr í föstugang 
822. — ■mánadagr 'fyrir öskudag 
792, 796, 802, 809, 816, 830. - 
mánadagr í páskum 827. 

mánaðr, mánuðr: xij mánuðir (= 
eitt ár) 39, 40, 196, 198, 205, 
225, 234, 241, 254, 289, 294, 
327, 360, 514, 518, 542, 545, 
&56, 557, 558, 563, 564, 565, 
^67, 573, 592, 593, 596, 602, 
'^46, 757. 760, 792, 793, 795, 
'^öe, 798, 801, 802, 203, 804, 
^07, 808, 814, 822, 824, 827, 
^29. — tólf mánaða stefna 390. 

viij. mánuðir 538. — vij. 
»iánuðir 519. — vj. mánuðir 
^15, 543, 556, 563. — iij. mán- 
iiöir 225, 519, 545, 554, 557, 
^^1- — ij. mánuðir 585, 590. — 
n^ánaðarstefna 221. — hálfs mán- 
aðarstefna 198. - manaðarmatr, 
niánaða(r)mata bóí 331, 333, 
S^l, 350, 372, 414, 701, 721. 



Mánafell í Köldukinn 436. 
Mánaskáli á SkagastrÖnd 470. 
Mánavikr á Skaga nyrðra 469. 
mandal 652. 
mandatum 388, 748. 
mang 25, 31, 333. 
Mangialmachus, sjá Thedaldinus. 
maiindráp 109, 135,156- 157,365. 

752. 763. — manndrápari 420. 

~ manndrápsþing 286. 
manneldi 19, 208, 345, 459. 
Mannhelgi 173, 292, 371. 
manntal á íslandi 374—375. — 

manntalsþing 286. 
manuale 328. Sbr. handbók. 
Marcelline 255. 
Marcellinus 282. 

marcha (sbr. mörk) : c. marchæ 
denariorum 845. 

Marcus páfi hinn helgi 472, 836. 
— festum Marcí papæ 472, 836. 

Marðarnúpr í Vatnsdal 477. 

Margareta, sjá Margrét. 

Margrét hin helga (Margreta mey, 
heilög mey Margareta, beata 
Margareta virgo et martyr) 408, 
409, 714, 845. 

Margrét Jónsdóttir skarts 726. 

Margrét Pétrsdóttir í Æðeyju 646. 

María mær, beata Maria, beata 
Maria virgo, María drottning, 
dýrðarfull María, vár frú sancta 
María. María guðs móðir, sæl 
guðs móðir María, guðs signaða 
móðir jungfrú sancta (mey) 
María, heilög María, sancta 
María imma(cu)lata,jungfrú(jóm- 
(frú María, jungfrú sancta Maria, 
miskunnar móðir sancta Maria, 
sancta Maria, sæl María, virgo 
Maria 29, 30, 48, 49, 62, 63, 
64, 65, 113, 116, 117, 118, 172, 
239, 255, 258, 259, 280, 292, 
358, 407, 408, 410, 427, 434, 
436^ 456, 457, 466, 469, 470, 
476, 480. 483, 485, 509. 525, 



1018 



REGSTR. 



548, 554, 560, 575, 576, 577. 
616, 624, 633, 634, 635, 659, 
662, 663, 664, 666, 667. 669, 
670, 671, 672, 699, 749, 786, 
787, 807, 808, 829, 832, 833, 
839, 841, 842, 848. — sbr. Ave 
Maria. — Maríukirkja : í Aðal- 
vík 261. — í Arbæ í Holtum 

r 

698. — í Asum í Skaptártungu 
784. — í Borg undir Eyjafjöll- 
um 678. — á Breiðá 772. - á 
Breiðabólstað í Fljótshlíð 687. 

— á Eyri í Skutilsíirði 260. - 
í Eyvindarliólum 677. - á Felli 
í Kollafirði 258. — í Garpsdal 
118, 577. - í Gaulverjabæ 671. 

— i Haukadal 667. — á Helga- 
felli 116. - í Hlíð í Biskups- 
tungum 670. — á Hnappavöll- 
um 778. — á Hofi í Álptafirði 

768. — á Hofi í Gnúpverja- 
hreppi 662. ~ í Hofsfelli 770. 

— á Hóli í Bolungarvík 616. — 
i Hvammi í Norðrárdal 833. — 
í Hvammi í Vatnsdal 476. — á 
Hvoli í Saurbæ 259. — á Kirkju- 
bóli i Skutilsfirði 699. — á Knerri 
115. - í Krýsuvík 361. — í 
Miðbæli 679. — í Mýdal 64. ~ 
í Nesi í Selvogi 377. — áRauða- 
læk 776. — á Rauðamel 113— 
114. — í Reykjadal 666. — á 
Reyni 741. — á Saxahvoli 115. 

— á Skarði á SkarðsstrÖnd 117, 
635. - á Sólheimum 742—743. 

— á Stað í Súgandafirði 575.— 
á Staðastað 114. — á Stafafelli 

769. — í Steinsholti 397, 663. 

— á Stórólfshvoli 689. — á Sæ- 
bóh 360.- — í Teigi 686. — á 
Tjörn á Vatnsnesi 480. — á 
Torfastöðum 669. — í Trölla- 
tungu 119. — á Viöborði 83. — 
í I*e rney 64 . — Mar íuki rk ju ■ 
garðr í Björgvin 239, 332. — 
Maríukirkja, Maríukirkju kapella 



í Ósló 414, 415. - Maríulíku- 
eski, sjá kirkja. — Maríuniessa, 
Maríumessur 29, 39, 40. 46, 64, 
65, 83, 114, 118, 129, 259, 260, 
451, 485, 596, 723, 742. — 
Maríumessur fjórar 699. — 
Maríumessur allar 360. — Man'u- 
messiir allar sjö 42, 410. — 
Maríumessa á föstu, langaföslu 
39, 41, 458. 577, 786. — Maríu- 
messa fyrri á sumar, assumptio 
(festumassumptionis) beate Marie 
(15. Aug.) 39, 107, 115^ 119, 280, 
373, 409, 787, 848. — Maríu- 
messa síðari á sumar, Maríu- 
messa 0fri, nativitas beate Marie 
virginis (8. Sept.) 30, 63, 64, 
118, 119, 292, 327, 448. 469, 
665, 787, 800, 824. — Maríu- 
messutíðir 787. — Maríusaga 
320, sjá kirkja. — Maríuskriptr 
sjá kirkja. — Maríuvers (sbr. 
Ave Maria) 625, 756, 841. 

Maria Calatravensis 606. 

Maria Magdalena 64, 358. 
Maríumessa Magdalene 358. 

Maria Theutonicorum 606. 

Marini páfaskjalavörðr 100, 1^7^ 
120, 160, 235 

Maríufjara Breiðabólstaðarkirkju í 

Fljótshh'ð 689. 
Maríuhólmr í Svarfaðardal 456. 
Maríuhrís í Tungufellslandi í Hruna- 

mannahreppi 665. 
mark viðr aðra 471, sbr. wark- 

reinar. 
mark á fé 284. 

Markarfljót í Rangárþingi 870. 
markatal 729. Sbr. mörk. 
Markdæl í Fnjóskadal 439. 
Marklækr á Akranesi 403. 
markreinar 281. Sbr. mark. 
Marksker við Álptafjörð í Suðr- 

Múlasýslu 768. 
Marksker milli Býjaskers og^Sand- 
gerðis á Rosmhvalanesi 77. 



REGISTR 



1019 



Markús á Leysingjastöðum 717. 
Markús Magnússon stiptprófastr í 

Göröum (d. 1826) 629. 
Markússon: forkell. 
Markvík i Grindavík 245. 
Márstaðir á Akranesi 403. 
Márstaðir (Mástaðir) í Vatnsdal 251, 

476—476, 488, 733. — Márstaða- 

menn 251. 
Marteinn Árnason 578-579. | 
Marteinn Naríason (í Bjarnarhöfn) j 

82, 115, 331-332. 
Marteinn prestr á Felli i Sléttuhlíð 

459. 

Marteinn Þórarinsson páfi, prestr 
á Eyri í Skutilsfirði (d. 1375) 
700. 

Marteinsson: Kári, Pétr. 

Martinus (Marteinn) Liskup hinn 
helgi 431, 449, 463, 667. — Mar- 
teinskirkja: á GrenjaöarstÖðum 
43L — á Hofi í Goðdölum 463. 

— á Möðruvöllum í Eyjafirði 449. 

— Marteinsmessa 444. 594, 595. 
Maríinus (Marteinn) páfi hinn IV. 

(1281—1285) 235, 236, 251, 252. 

^artyr, martyres (sbr. píslarvottr) 
UO, 189, 410. 731. 744. 789, 
845, 847. 

^asseus Roscionpelli de Giudi- 
tionis de Luca 237. 

^at, mát, möt 354, 385, 402, 422, 
Ö34, 561, 570, 571, 649. - mat 
^^x skynsamra manna 534, 561, 
070, 571. 

^ata (sbr. matr) 224. 

^atr (sbr. kjöt, slátr, mjöl, skyr, 
^^jör, mör, feita mör, megri 
^ör, fiskr, skreið, ostr, salt, 
selta) 87, 232, 270, 271, 272, 
284, 294, 299, 350, 351, 372, 
^14, 456, 482, 498, 594, 600, 
^•^5, 688, 691. 734, 750. 762. — 
íj- áhiir matar at drepa eigi einn 
^elrakka eða .ij. unga á .xij. 
niáuuöum 299. — hvítr matr, 



sjá hvítr. — mjölvægr matr 171. 

— mataból 331, 350, 351. — 
matgjafir 59, 126, 127, 139, 207, 
443, 800. 801, 824. ~ matgjafar- 
hald 126, 127. — matargjald til 
Odda 87—88, 691. — málsmatr 

597. 603. 605. — matarkostr 

738. — matiaunamaðr 112. — 
matreki (sbr. reki) 776. — mat- 
skreið (sbr. skreið) 729, — mat- 
síofa bræðra (1340) í fykkvabæ 
737. — matarverðr prests 490. 

— matvinningr, matvinnungr 110, 
111, 112. 

matrimonium 103, 142, 211 (sbr. 

hjón, hjónaband). 
Mattheus guðspjallamaðr 451, 468. 

- Mattheuskirkja á Fagranesi 
468. — festum Matthei 451. 

Matthías postuli 721. — Matthías- 

messa 721. 
Maurer, Konradjprófessorí Miinchen 

á Bæjaralandi 9, 10, 11, 15. 
Maurinus ábóti hinn helgi 159. 
Mauritius jarl hinn helgi 467, 476. 

— Mauritius et socii eius 467. 
Mávanes á Skaga nyrðra 269. 
Mávastapi á Skaga nyrðra 250. 
Meðalheimr á Ásum í Húnavatns- 

sýslu 475. 
Meðalland í Vestr-Skaptafellssýslu 

739, 740, 853, 855, 871—873.— 
Meðallendingar 872. 

Meðalþveith í Noregi 721. 
medici 353. — medicina 353. 
meðreiðarmenn embættismanna645. 
meginá 620. 
meginland 443. 

Meiðastaðir á Rosmhvalanesi 78. 

mein. meinbugir, meinleikar 27, 
197, 204, 210', 211,. 513, 518, 
557, 564, 565, 573, 574, 591, 

598, 629, 752, 753, 760. 763, 
764, 803, 820, 828. 

meineiðr, meinsæri 150, 177, 230, 
508. — meineiðamenn, mein- 



1020 



REGISTR 



særamenn, meinsærismenn 207. 
420, 753, 763. 
meistari (sbr. magister) 213, 214, 
216, 218, 252, 826, 413. 717, 
843. 

Melaendar í Gnúpasveit í Norðr- 
þingeyjarsysiu 309, 311, 322, 
487. 

Melar efri og neðri, hrosshagi frá 

Grenjaðarstað 431. 
Melar í Norðfirði í Strandasýslu 

116. 

Melasandr í Húnavatnssýslu 732 

-733. — Melasandsbréf 733. 
Melbyggir 281, 282. • 
Melgraseyri á LangadalsstrÖnd í 

ísafjarðarsýslu 615. 
Melkinn, sandhóll í eða vestanvert 

við Kúðafljót 854, 871. 
Melkot, líklega sama og Melakot, 

gömul eyðijörð á Rangárvöllum 

(sbr. sóknarlýsing frá Keldum 

1840) 691. 
melr (grjótmelr) 164, 309. 
melr, melgras (sbr. korn) 854. — 

melmjöl 782. — xx. hrossa mel- 

lénur 738. 
Melr í Meðallandi 872. - Mel- 

kirkja 872, 873. 
Melr í Miðfiröi (Melstaðr) 481, 482. 
Melrakkaey á Breiðafiröi 116. — 

Melrakkaeyjarhólmr 116. 
Melrakkanes við Álptafjörð í Suðr- 

Múlasýslu 768. — Melrakkaness- 

ós 768. 

Melrakkaslétta (sbr. Slétta) í Norðr- 
þingeyjarsýslu 89, 90, 317, 320, 
426, 486. 

melrakki, melrakkar 168, 285, 286, 
298—300, 395. ~ melrakka- 
belgir 286, 862. - melrakka- 
belgir .vj. fyrir eyri 168. — 
melrakkaveiðar 285, 298-300, 
395. — alþingissamþykt um mel- 
rakkaveiðar 298—300. 



Melskarð, takmark Ærlækjarreka 
313. 

Melsker á Breiðafirði 116. 
Melslækr í Norðfirði á Ströndum 
622. 

Melstaðr í Miðfiröi (sbr. Melr) 482, 
488. 

Melsteðsbók (IBfél. 125. 4to) 6, 
7, 18. 

membrorum mutilatio 145, 724. 
mensa communis (sbr. communs- 

borð) 217. 
mercatores Lucani 237. 
mercatura 302—304. Sbr verzlan. 
meretricii amplexus 704. 
Merkidæl í Sundhliðarlandi íGríms- 

tungnaþingum 476. 

merkigarðr 4. Sbr. garðr. 

Merkigerðihamrar i Tungusveit 373. 

Merkigil á Skarðsströnd 117. 

Merkigröf í Haukagilslandi í Hvit- 
ársíðu 359. 

Merkihamar á Hrúteyjarströnd í 
Strandasýslu 622—623. 

Merkihvoll á Landi 88. 

Merkilækr (Merkjalækr) á Langa- 
nesströndum 73, 75. 

merkjalína (landamerkjalína) 871. 

messa, messur, missæ 24—25, 30, 
33, 34, 36, 47, 62, 63, 65, 66, 
85, 1]4, 115, 116, 118, 123, 
135, 149, 153, 239, 259, 260, 
261, 271, 272, 276, 278, 279, 
280, 286, 292, 325, 327, 332, 
336, 339, 341, 349, 351, 368, 
378, 384, 386, 387, 391, 396, 
401, 403, 406, 433, 442, 4:49, 
450, 451, 452, 457, 470, 479, 
481, 482, 500, 510, 519, 524- 
526, 528, 529, 533, 534, 535, 
536, 537, 542, 548, 549, 551, 
552, 554, 560, 561, 567, 569, 
592, 594, 595, 596, 597, 599, 
600, 601, 603, 616, 636, 641, 
646, 647, 652, 653, 682, 683, 
696, 699, 712, 719, 723, 725, 



REGISTR 



1021 



726, 


733, 742, 746, 


754, 


764, 


766, 


771, 784, 786, 


787, 


788, 


789, 


792. 794, 


796, 


797, 


798, 


799, 800, 802, 


803, 


804, 


805, 


806, 809, 


812, 


813, 


814, 


816, 819, 820, 


823, 


824, 


826, 


829, 834, 888, 


841, 


842, 


843, 


846. — brúðmessa 


758. 




hámessa 410, 


794. 

■ 


803. 



— heiðarleg messa 838. — hei- 
lög messa 276, 841, 842,843. — 
missa de domina 280. — em- 
bætti heilagrar messu 842. — 
messuminning 600. — officium 
missæ 518—519, 545, 557. — 
sbr. pusanar(pusaðar)messa. — 
sbr. sálumessa. — skyldumessa 
396. — messuþjónusta 641,' 800, 
816, 824. 

^essudagar ^9, 83, 271, 272, 336, 
351, 401, 535, 537, 542, 592, 
595, 597, 603, 647, 721, 724, 
786, 800, 802, 824. — messu- 
dagar heilagir 603. — löghelgir 
inessudagar 597. — lögteknir 
ínessudagar 29, 802. — messu- 
*3agar í hæsta haldi 597. 

^essudjákn 720. 

^essukoss 843. 

^essureiða 599, 604. — kaprún 
^^2. — messubók 464, 537. — 
^essuföt 526, 531, 537, 551, 
^^2, 563, 570, 863, 864. - messu- 
^^seði 127, 276, 440, 513, 526— 
^28, 631, 536, 537, 541, 549, 
^^1. 562, 565, 791, 795, 800, 
^08, 816,819, 821, 829. - messu- 
^eríír 599, 604. Sjá kirkja. 

^essusaungr (sbr. saungr) 24—25, 
29, 30, 33, 34, 43. 47-48, 
116, 118. 123, 159, 161, 239, 
409, 410^411, 513, 519, 524. 
ö25, 528, 533, 534, 536, 537^ 
ö39, 544, 545, 552, 557, 566, 
.069, 594, 599, 604. 625, 630, 
797, 799, 804, 805, 813, 814, 



820, 826, 838. — sbr. anti- 
phonæ. ' — sbr. lágasaungr. — 
at anza presti í messu 792, 805, 
814, 823, 826. — præfacia, præ- 
facio, præfaciones 280, 827, 829. 

— Agnus dei 279. — Beati im- 
maculati 599, 604. — Credo in 
deum (unum, unum dominum) 
25, 30, 48, 52, 276, 279, 280, 
520, 537, 546, 553, 558, 625, 
630, 756! 792, 796, 798, 807, 
808, 811, 817, 827, 829, 841. - 
Deus qui proprium 136. — Deus 
vobiscum 792. — Domine 280. 

- 

— Domine exaudi 136. — Do- 
minus vobiscum 796, 809, 829. 

— Eos qui proprio 712. — Erat 
Josep?! 280. — Esto iile 136. — 
Estote fortis 538. — Et in vene- 
racione 280, 808, 829. — Gloria 
in excelsis 537, 841. — Indul- 
genciam rem 136. — Iste est 
qui ante deum 538. — Iste 
homo ab adolescentia sua 538. 
Juxtum deduxit 538. - Magne præ- 
sul gioriosus confessor domini 
538. — Miserere mei deus 136. 

— Mitte ei domine 136. — Nihil 
proíiciat 136. — Pax domini 
279. - Qui pridie 599, 604. - 
Requies eterna 30, 798. — Sal- 
uum fac seruum tuum 136. — 
Salue sancta parens 280. — 
Sanctus 540. — Similabo eum 
538. — Te deum 537. — Te 
igitur 30, 33, 34, 35. - Te qui- 
dem 280. — Tradent enim vos 
538. — messusaungsmenn 116, 

messing: hirtir .ij. af messing, 
messingarker, kertistika af mess- 
ing, messingarketill, messingar- 
kross, messingarlampi, messing- 
arstika (stika af messing), texta- 
spjöid af messing, vatnkarl af 
messing. Sjá kitkja. 

met með metaskálum 453. 

65 



1022 



REGISTR. 



metfél70, 171, 361, 456, 581,681, 
683, 687, 691, 770, 771, 773, 
777, 779, 780. 

metorð 602. 

metropolis Nidrosiensis ecclesiæ 
502—505. — metropolitanus 

.■ 121, 505, 507, 747. — metro- 
politana sedes 507. — metro- 
politana licentia 507. — metro- 

. politica auctoritas 502, 503, 505, 
748. 

meybörn 52, 761. 

meydómr karlmanns 837, — kven- 
manns 837. 

Michael biskup í Skálholti hinn 
danski, Michaelsmáldagar 676, 

' 774, 780, 870. - Michaelsmál- 
dagabók brunnin 676. 

Michael (Michiall) höfuðeingill (eing- 
ill, guðs eingill, archangelus, 
heilagr Michael) 189, 191, 192, 
358, 407, 450, 457, 465, 650. 
Michaelskirkja: í Búðardal 650. 
— á Dyrhólmum 742. — í Núpu- 
felli 450. — á Reykjum í Tungu- 
sveit(?) 465. — í Skarði hinu 
ytra 695. — í Steinum 679— 
680. — Michaelsmessa 40, 339, 
349, 469, 475, 477, 596, 601, 
641, 664, 680, 800, 824, 863. - 
monasterium sancti Michaelis 
(Mikjalsklaustr) 191, 192, 350, 
357, 644 (sbr. Munkh'fi). 

Miðá í Miðdölum í Dalasýslu 736. 

miðaptan, miðr apían 29, 802. — 
miöaptanshelgr 594. 

Miðból í Náttfaravík 431. 

Miðbæli undir Eyjafjöllum 678— 
679, 870. 

Miðbær í Hrísey á Eyjafirði 486. 

Miðeingi í Grímsnesi 63. 

Miðey í Laxá í Suðrþingeyjarsýslu 
454. 

miðfasta 413. 

Miðfjörðr í Húnavatnssýslu 369, 



481, 482', 483. — Miðfjarðarnes 
359. 

Miðfjörðr (Viðfjörðr) í Norðr-Múla- 
sýslu 71, 74. — Miðfjarðarnes 
71, 74. 

Miðgarðar í Staðarsveit á Snæfells- 

nesi 850. 
Miðgröf á Skaga nyrðra 250. 
Miðhellir á Skaga nyrðra 269. 
Miðhús-i Gnúpverjahrepp 662. 
Miðhús á Rosmhvalanesi 77, 78. 
Miðhús í BroddaneshreppiíStranda- 

sýslu 116. 
miðr dagr 59. 

Miðskálar á Rosmhvalanesi 77. — ' 
Miðskálagarðr 79. — Miðskála- 
ós 77. 

Miðskáli undir Eyjafjöllum 682. 

Miðsyndi, sjá Mjósyndi. 

miðvikudagr 29, 39, 40, 43, 61, 
129, 132, 133, 369, 378, 403, 
410, 594, 595, 634, 636, 652, 
653, 802. — miðvikudagsnætr 

43. 

Miövör í Miðskálaós á Rosmhvala- 
nesi 77. 

Miðærhólmr(nirdærsholmr!)áRosin- 

hvalanesi 77. 
Migandigröf í Selvogi 124, 361. 
Mígendisdalr í Norörþingeyjarsýslu 

309, 311, 314, 315, 322, 487. 
Mikill ísleifsson á Breiðá (158'^) 
772. 

Mikilnafna, ey á Breiðafirði Jl^- 
mikils háttar (stéttar) menn 211, 

629, 632. 
Mikjáll, sjá Michael. 
Miklaholt í Biskupstungum 670. 
Miklastofa i ÍÞykkvabæ í Veri (13^0) 

737. 

Mikhbær í Blönduhlíð 461, 488. 
Miklibær í Óslandshlíð 460, 488. 
Mikligarör í Eyjafirði 452, 488. 

788—789. 
miles 304. — miHtia 607. 
ministerium 160. 



REGISTR. 



rnmistri berfættra bræðra 759. 

Minnafjörör, sjá Finnafjörðr. 

minni heilags Ólafs konungs 329. 

minores (munkar) 716. 

ttiisdauði 198, 205, 349. 

ínisgerðir 151, 152, 156, 521, 523, 
546, 547, 553, 558. 560,. 572, 
598, 604, 754, 806, 807, 817, 
819. 

iiiiski (misverki) 340. 
xniskunnarmál 225. 
miskunnarverk 546, 648, 818, 837, 
844, 

misræði við óheimila konu 597. 

missiri 139, 270, 286, 298, 393, 
597, 601, 602, 603, 665, 671, 793, 
802, 814, 860. — iij. gagnföstur á 
hverjum [ij.] missirum 597, 601, 
602. - ij. missiri 270, 286, 298. 

— tveggja missira hjörg 393, 
814. — tveggja missira ómagi 
793, 802. — tveggja missira 
vinnumenn 270, 286. — tveggja 
missira vist 270. 

níiisverk, misverki (sbr.- miski) 340, 
341, 546, 605, 817. 

misþyrmsl, raisþyrmingar 138, 230, 
282, 395, 598. 601, 602. 603, 
604, 645. misþyrmsl kirkna 
230, 599. — misþyrmsl klerka 
44. — misþyrmsl vígðs hlular 
232. — misþyrinsl viö móöur 
sína, dóttur, systur og konu 598. 

— misþyrmsl viö systrung (systr- 
ungu) 597, 602. — misþyrmsl 
kvenna 596, 597, 598, 601, 603. 

^jófafjarðarhólmr á Breiðafirði 116. 

^JófahóImr (Mjófihólmr) á Breiða- 
firði 116. 

MjófUangi á Rosmhvalanesi 77. 
^jólk, at mjólka 153, 224, 286, 

^73. Sbr. málsmjólk, rjómi, 

undanrenna. 
J^jósendisskógr í fjórsárdal 867. 
Mjósyndi milli Hvalsness og Star- 

ness á Rosmhvalanesi 77, 81. 



1023 

Mjósyndi fyrir Flateyjardal í Suðr- 
þingeyjarsýslu 91, 487. 

mjöl (sbr. farina, melmjöl) 57, 151, 
.377, 482, 498, 668, 672, 688, 
738, 740, 782. — iiij. vættir 
mjöls frá (Elliða) Vatni til Við- 
eyjar 377. — hálf húsvætt 
(>huoIuætt<) mjöls 672. — mjöl- 
vægr matr 171. 

móöir, sjá frændsemi, sbr. guð- 
móðir. 

Móöuöxl á Sandfelli í Axarfirði 309. 

Sbr. Möðruöxl. 
Móheiðarhvoll í Hvolhrepp 87. 
Mokastaðr í Noregi 510. 
monachuá, monachi (sbr. munkr) 

134, 352, — monachus convent- 

alis 137. 

monasterium (sbr. claustrum. coeno- 

bium, klaustr) 192, 352, 353, 

601, 702, 733, 835. 
monialis, moniales (sbr. monachus) 

353, 703. — monialis uxor 212. 

— claustra monialium 703. 
Mór í Noregi 281, 282. 
morðingjar, morövargar 113, 225, 

383, 392. 
mórent vaðmál 286. 
mortis periculum 512. 
mosakeldur á sandi fyrir austan 

Geil í Tungusveit 373. 
MoshvoU í Hvolhrepp 87—88. 
Mosiúnahöföi í Þjói-sárdal 867. — 

Mostúnahöfði minni 867. 
múgi (almúgi) 334. — múgamaðr 

340, 341. 
Múlasýsla 853. - Múlaþing 343. 
mulcta 105, 145. — mulcta pe- 

cuniaria (sbr. fépínur) 142, 704. 
Múli á Barðaströnd 259. 
Múli 1 Biskupstungum 668. 
Múli í Aðalreykjadal í Suðrþing- 

eyjarsýslu, Múlastaðr 312, 313, 

431, 432, 434—435, 437, 488. 
muHer (sbr..kona) 136, 138, 352, 

65* 



1024 



BEGISTR. 



Munaðarnes við Ingólfsfjörð á 
Ströndum 116, 785. 

munaðarvoð 645, sbr. vaðmál, voð. 

munkar 501, 752, 763. — munkar 
at fingeyrum 250, 251. — munk- 
ar (at Þverá) 308, 312, 320. 
321, 322, 486. — förumunkari 
grámunkar, prestmunkar 715, — 
munkaklaustr 501, 855, 856. 

Munkalíf, Munklíf, Munklííi (Mikj- 
alsklaustr) í Björgvin 191, 330, 
331, 350, 351, 357, 358, 644, 
701, 721. — Munkalífsbréfabók 
191, 649, 701. 

Munkaþverá í Eyjafirði, Munka- 
þverárklaustr, klaustr at fverá, 
staðrinn at Munkaþverá, fverár- 
staðr, Þverárklaustr (sbr. f verá) 
70, 73, 88—92, 317, 320—322, 
485—487, 488, 650, 789. 

munnlaug 276, 527, 549, 551, 555, 
562. Sjá kirkja. 

múrar kirkju, sjá kirkja. 

Murnavöllur litli og stóri undir 
Eyjafjöllum 870. 

muri ecclesiæ 704,716 (sbr. múrar). 

mús, mp 518, 545, 557. 

musca 512. 

musteri 711. 

múta 288. 

mutilatio membrorum 145, 724. 
Mydalr í Mosfellssveit 64. 
Mýdalr í Noregi 414. 
Mýdalr (Mýrdalr) í Vestr-Skapta- 

íellssyslu 738, 741, 742. ~ Mýr- 

dalssandr 741. 
mylnur 153, 722. 
Mylnutjörn í Tungusveit 373. 
Mýrar í Álptaveri 739. 
mpi 671. 

Mýri í Bárðardal 438. 

Mýri í Laxárdal í Suðrþingeyjar- 

sýslu 433, 434 (= Laxamýri).— 

Mýrarreki 434. 
Myrká í Eyjaíirði 488. 
myrkvastofa 181, 420, 684. 



Mælifell í Aðaldal í Jingeyjarsýslu 
434. 

Mælifell í Skagafirði 465, 488. — 
Mælifellsdalr 373. 

mælihlass 302. — mælihlass töðu 
302, 456. 

mælikeröld 198, 345, 894. 

mælir: xíj. álnar í mælum til Odda 
frá Vakrstöðum 88. — ix. mæla 
land á ÞorkötlustÖðum 361. — 
þrimalingr (= þrír mælar = 
sáld) í jörðu á Húsatóptum 377. 
Sbr. akr, korn, sáld, sældingr. 

mær 203, 285, 287, 292, 348, 349. 
383, 392, 395, 517, 564, 573, 
624, 749, 760, 803, 811, 833, 
838. — fátæk mey eðr kona 
292. — slæm mey eðr kona 292. 
— XX. hundraða mær 292. 

Mærðin í Noregi 281, 282. 

Mööruhólar í Héraði (Öræfum) 
776. 

Möðruvaller 449, sjá MÖðruvellir. 

Möðruvellingar 90. 

Möðruvellir í Eyjafirði 281—282, 

379, 449-450, 488. — Möðru- 
* vallaarfr 280, - Möðruvalla- 

mál 379. — Möðruvallaréttarbót 

(RéttarspiIIir) 380. • 
Möðruvellir í Hörgárdal, Möðru- 
vallaklaustr 300, 305, 306, 309, 
310-314. 442, 455, 488, 579, 
858. — bræðr á Möðruvöllum 
312. - Möðruvallamál (1326) 
579. 

MÖðruÖxl, sjá Móðuöxl, 
Maungutættr (tóptir) í Meðallandi 
872. 

mörr (sbr. slátr) 672. — ^^^^^ 
mör (= magr blóðmör) 738. — 
XX. iðr feita mörs í f ykkvabæ 
(1340) 738. 

Mörk undir Eyjafjöllum hin efsta 
676, 683, 684. — Miðmörk 683, 
684, 870. - Miðmerkrhjáleiga 
870. - Stóramörk (= efsta 



REGISTR. 



1025 



Mörk) 684, 870. - Synsta Mörk 
683. — Merkreignir 684. — 
Merkrlén 684. — Merkrmáldagi 
676, 684. — Merkrþing 870. Sbr. 
Markarfljót. 

Mörk á Landi í Rangárþingi 695. 

Mörk á Síðu 781, 782. 

mörk á blæju 708. 

inörk lýsis (sbr. pund): vj. merkr 
lysis 464. — vij. merkr lýsis 

468. — ix. merkr lýsis 436. 
mörk reykelsis464, 693, 698, 741, 

— mörk alt saman vax og reyk- 
elsi 440, 667. - hálf .iv. mörk 
vax og reykelsi 482, 779. — iv. 
merkr alt saman vax og reyk- 
elsi 435. — • hálf .v. mörk reyk- 
elsis 696. — V. merkr reykelsi 
442. — vj. merkr vax og reyk- 
elsi 665. — vax og reykelsi vij. 
nierkr 471. — viij. merkr vax 
og reykelsi 769. — x. merkr 
vax og reykelsi 449. — xiij. 
merkr. vax og reykelsi 786. — 
XV. merkr vax og reykelsi 456, 
708. — XX. merkr vax og reyk- 
elsi 454. (Sbr. iij. aurar, sex 
aurar reykelsi, sjá eyrir). 

^Örk vax isbr. mörk reykelsis): 
hálf mörk vax 773. — mörk vax 
4:36, 473, 477. — mörk vax fyrir 
eyri 170. — ij. merkr vax 666, 
741. — hálf .iij. mörk vax 62! 

eyrir fátt í .iij. mörkum vax 
^^7. — iij. merkr vax 62, 361, 

469. — iij merkr vax og reyk- 
elsi 440, 454, 667, 683. — hálf 

• » . * 

•"ij. mörk vax og reykelsis 482, 
779, 780. — iv. merkr vax og 
reykelsi 435, 464, 663, 694, 742. 

- V. merkr vax 66, 458, 467, 
661, 784. - vj. merkr vax 453, 
460, 472, 680, 687. - vj. merkr 
vax og reykelsi 665, - vij. 
nierkr vax 460, 685. — vij. 
inerkr vax og reykelsi 471, 677 



—678, 698. — viij. merkr vax 
685. — viij. merkr vax og reyk- 
elsi 769. — ix. merkr vax 115, 
458, 778. — X. merkr vax 449, 
741. — ixc í metfé lokið fyrir 
xij. merkr vax 691. — xiij. 
merkr vax 693. — xiij. merkr 
vax og reykelsi 786. — xv. 
merkr vax 698. — xv. merkr 
vax og reykelsi 456, 708. — 
xvij . merkr vax 465. — xx. 
merkr vax og reykelsi, leysa 
eyri hverja mörk 454. — xxx. 
merkr vax 451. — vax þrír fjórð- 
ungar og .v. merkr meðr reyk- 
elsi 442. — Sbr. ij. aurar, x. 
aurar, xiij. aurar vax (sjá eyrir); 
sbr. hálfr fjórðungr vax (fjórð- 
ungp); sbr. pund vax (pund). 
mörk(verðaura) 9, 63, 163, 199, 200 
-201, 205, 206, 234, 286, 289, 
429, 461, 470, 513, 519, 532, 
534, 535, 537, 540, 541, 543, 
544, 545, 550, 557, 571, 639, 
670, 710, 711, 788, 792, 796, 
800, 801, 803, 804, 806, 809, 
814, 822, 824, 829, 831, 834. — 
hálf mörk 63, 64, 199, 200- 
201, 234, 286, 333, 345, 383, 
384, 394, 402, 416, 450, 483, 
485, 519, 527, 530, 537, 538, 
539, 544, 549, 555, 562, 566, 
569, 570, 637, 640, 649, 688, 
697, 698, 699, 700, 710, 
786% 800, 801, 806, 814, 824, 
831. - hálf mörk brend 375. 

— hálf mörk norræn 711. — 
hálf mörk í bókum 430. - hálf 
mörk vaðmála fyrir tvævetran 
gelding 83. - hálf mörk vóru 
781. — hálf mörk af bænhúsi 
431, 438, 663>, 680, 687, 779. 

— hálf mörk af .ij. bænhúsum 
426. — hálf mörk af Hafgríms- 
stöðum 470. — úr Hólaþingum 
473, — af Hólum í Eystrahrepp 



1 



1026 



REGISTR 



662. — af Laugum í Ytrahrepp 
666. — úr tithlíð, af Reykjum 
og Styrsbrekku 670. — af Heiði 
742. — af Vík 742. — af Dal i 
Fljótshverfi 779. - mörk brend 
327. — niörk brend vegin 644. 

— mörk forn 419. — mörk silfrs 
forn 552. — mörk presti utan- 
garðs 437, 460, 463, 475. — 
mörk af bænhúsi 427, 477, 663. 

— mörk af .ij. bænhúsum 465, 
467. ~ xij. messur og mörk 
kaups fyrir 470. — mörk fyrir 
hvert högg 109. — mörk kirkju- 
tíund 472. — propiciatorium, er 
stendr mörk 433. — mörk leiga 
fyrir Ávíkrland 618, — mörkaf 
Vatnlausu 670. — (ártíðaskrá, 
formálabók) .ix. smábækr mörk 
775, — saltari sá, er stendr 
mörk 429. — merkr saltari 670. 

— merkrstykki skreiðar 1 32, 
134. — merkrmál 370. — ij. 
merkr 62, 65, 205, 258, 360, 
450, 464, 470, 501, 537, 542, 
569, 578, 673, 698, 743, 7S3, 
786, 787. — ij. merkr peninga 
þeirra, er nú ganga 644. — ij. 
merkr vöru 738, 779, 780. - 
ij. merkrí viröingarfé 451. — ij. 
merkr í bókum 785. — dalmatica 
og subtill .ij. merkr 775. — vatns- 
karl, munnlaugar ,ij. og vatns- 
ketill .ij. merkr 775. — ij. marka 
saltari 435. — ij. marka messu- 
klæði 439. — ij. merkr kirkju- 
tíund 476, 478. - ij. merkr 
presti heima 742. — ij. merkr 
presti utangarðs af .iv. bænhús- 
um 438. — ij. merkr af hálf- 
kirkju 741. — ij. merkr af iij. 
bænhúsum 467. — ij. merkr af 
Skipholti 669. — af Gnúpskirkju 
undir Eyjafjöllum 682. — af 
Hlíðarenda 686. — af Efra- 
Hvoli 690. - af Borgarfelli 739. 



— iij. merkr 197, 270, 513, 515, 
519, 527, 531, 532, 534, 585, 
538, 542, 543, 544, 556, 563, 
567, 571, 572, 573, 639. — iij. 
merkr forngildar 544. — þrjár 
merkr taldar 234, — iij. merkr 
peninga 376. — iij. merkr hvít- 
ar 331. — iij. merkr vaðmala 
fyrir .ij. kúgildi 83. — iij. merkr 
í bókum 778. — glóðarker -ij. 
og járnslika. iij. merkr 775. — 
tvö hross þriggja marka verð 
776. — iij. merkr kirkjutíund 
437, 441. — iij. merkr (tíða- 
kaup) heima 360, 438, 485, 783, 
784. — iij. merkr utan garðs 
426, 431, 435, 475, 479. — iij. 
merkr af Bjarnarstaðahlíð 464. 

— af Holti til Þykkvabæjar- 
klaustrs 738. — af Jórvík, Mýr- 
um. Söndum, Lyngum, Fagra- 
hlíð til Þykkvabæjarklaustrs 739. 

— af Erpstöðum til Kirkjubæjar- 
klaustrs 782. þriggja marka 
ómagi 433. — iij. marka mál 
370. — þrjár merkr í sekt, 
þriggja marka sekt 40, 42, 4:3, 
134. — íij. merkr að vilja ekki 
vinna eið að fé sínu 59, 126.— 
iij. merkr að gera eigi tíund á 
.xij. mánuðum (tíundarhald) 59, 
126, 127. - iij. merkr biskupi 
fyrir eínfaldan hórdóm 60. 
iij. merkr að hafa guðsifja s)nn 
að líkamslosta 60. — iij. merkr 
biskupi i eiðrof eöa skriptroföO. 

— iij. merkr meinsæri 60. 
iij. merkr að eta slátr á vafn- 
föstudag 61. - iij. merkr bisk- 
upi fyrir hvern dag, er niaðr etr 
két á langaföstu 61. - ^'^Í- 
merkr og xij. álnir utangarðs 
474. ^ hálf iiij. mörk utangarðs 
429, 436, 454, 457, 458, 473. - 
iiij. merkr 338, 383, 392, 431, 
500, 569, 570, 743, 834. - iuj' 



I 



REGISTB. 



merkr í bókum 669, 773. — 
kross með líkneskjum jafn- 
góðr fjórum mörjcum 743. — 
iiij. merfcr presti í tíðaoíTr 
577. — iiij. merkr kirkju- 
tiund 481. — iiij. merkr presti 
að lýsa kirkju 63, 64, — iiij. 
merkr presti heima (í leigu, fyrir 
heimilíssaung) 65, 113, 116, 
257, 260, 261, 407, 426, 427, 
429, 430, 431, 435^ 436, 437*, 
438^ 440, 441, 445, 449^ 450, 
451», 454^ 457, 458, 459», 460», 
46P, 462^ 463, 464, 466», 467», 
468», 469, 470, 472», 473, 474, 
475», 476, 478, 479, 480, 481, 
661, 663, 679, 680, 682, 684, 
687, 690, 694», 696, 742, 774, 
775, 785, 832. - iiij. merkr 
presti utangarðs 439, 459, 460, 
465, 468, 480. ~ iiij. merkr til 
Akra, sé þar eigi prestr 113. — 
iiij. merkr af .ij. útkirkjum 485. 

— iiij. merkr af .vj. bænhúsum 
428. — iiij. merkr af Klifshaga 
427. — af Úlfsstöðum 462. — 
af Ökrum 466. — af Seylu 467. 
^ af LýtingsstÖðum 465. — af 
Dal í Skagafirði 466. — af 
Skarði 472. — að hálfkirkjum 
472. — af Hofi 476. ~ af Þránd- 
arholti 667. — af efstu Mörk 
683. - af Ósi 739. — hálf. v. 
mörk 60. — hálf .V. mörk 
^tangarðs 435, 436, 441, 449», 
451«, 452, 463. 456, 464. - hálf 
fímta mörk fríð 486. — kaleikr 
fyrir hálfa .v. mörk 741. — v. 
inerkr 243. — v, merkv fyrir 
eitt högg 109. — hálf .vj. mörk 
Utangarðs 440. — vj. merkr 552. 

— vj, merkr brendar 123, 612. 

— vj. merkr í leigu utan garðs 
451, 462, 453, - vj. merkr af 
Skáldabæ 739. — vj. merkr í 
sakeyri 133. — vj. merkr bisk- 



1027 

upi að gera eigi tíund á öðrum 
.xij. mánuðum 59. — vj. merkr 
biskupi fyrir tvöfaldan hórdóm 
60. - hálf .vij. mörk 449, 477. 
— viij. merkr 401, 652. — viij. 
merkr brendar 781. — viij. 
merkr forngildar 722. ~ ix. 
merkr 243. — ix. merkr i sak- 
eyri 134. — ix. merkr prests- 
kaup 477. — x. merkr í bréfa- 
brot 788. — skuldir til .x, marka 
eðr .x. mörkum stærri 834. — 
xij. merkr að sverja fé sitt fjórð- 
ungi minna en er 59. — xij. 
merkr að gera eigi tíund á .iij. 
tólf mánuðum 59. — xiij. merkr 
243, 472, 691, 727. 834. - viij. 
örtugar og .xiij. merkr fyrir iiij. 
högg samfleytt 109. — xv. 
merkr brendar 331. — xv. 
merkr i norrænu silfri 331. — 
XV. merkr í kaup fyrir kirkju- 
garðshreinsan 134. — xx. marka 
397. — xL. marka 224. — L. 
fornra marka 375. — Lx. marka 
727. — c. marka 727. 

Mörtunga á Síðu 781, 782. 

möt, sjá mat, mát. 

Nábúar 440 (sbr. nágranni). 
náðhús (á Upsum 1318) 458. 
náðarbréf 195. 
nafnbætr 765. 
nágranni 422. 

Nappaveliir, sjá Hnappavellir* 
Narfadóttir : Ingveldr. 
Narfason: Marteinn, Snorri, Þórðr, 
forlákr. 

Naríi biskup í Björgvin (1278— 
1304) 175, 185, 191. 350 (sbr. 
Nerue). 

Narfi príór á Skriðuklaustri 776. 
náskyldir menn : framfærsla þeirra 
293. 

natalis, natalis domini 103, 142» 
792, 796, 808-809, 827, 829. 



1028 



BEGISTR 



nativitas domini 280, 847, 852. — 
nativitas sanctæ Mariæ, sjá 
Maria. 

Náttfaravík(r) við Skjálfandaflóa 
. 91, 92. 43P, 434, 437, 439,487, 
861. 

náttrekstr búsmala 773. 
naui!gan til eiðs 197, 
nauðgan til legorðs 220. 
naufragium 304. 

Naumudalr 859. — Naumdælafylki 
859. 

náungi 589, 841. 

naust (sbr, skipsuppsát) Gaulverja 
og Loptsstaðamanna 671. — 
naustgerð við árós í Súgandafirði 
575. 

Naustá í Gnúpasveit í Norðrþing- 
eyjarsýslu 311, 313, 314. 

Naustahólmr á Rosmhvalanesi 77. 

Naustaós (Naustárós) í Suðrþing- 
eyjarsýslu 9J, 487. 

nausttópt hin eystri í Náttfaravík- 
um 92. 

Naustvíkr á Ströndum 617. 
nauta 160. 

Nauteyri við Skaptá 873. 

Nauthús undir Eyjafjöllum 870. 

nautnan hrossa 421—422. 

nautpeningr: kýr 153, 198, 199, 203, 
286, 301-302, 531, 714, 735 
—736, 751, 762. — merktar, 
ómerktar, ókannaðar kýr 751, 
762. - kirkjukýr 531, 570. - 
leigukýr 153, 203. — kýrleigur 
(sbr. kúaleigur) 751.— málnytu- 
kýr 531. - kýrlag 153. — kýr- 
eldi 301—302. - kýrfóðr 739, 
740, 774, 782. — Þorlákskýr í 
Skarði (1332) 695. - fang úr 
kú 286. — naut 745. - nauts- 
húðir 235. — verðlag á naut- 
peningi (arðruxi, graðungr, kýr, 
kvíga, naut, uxi, öldungr) 169 
—171, — vetrungaeldi (fóðr) 
377, 485, 664, 740, ^81, 782, 



874. — nautbeit 671. — geld- 
nautaeldi 301-302. — nautsfóðr 
738, 739. — geldnauta afrétt 
682. — XV. yxna höfn gamalla 
776. - nautarétt 681. — ung- 
neyta rekstr 773. — kýr (ein) 
1269: á Búrfelli 63. — í Kirkju- 
bæ í Vestmannaeyjum 66. — í 
Mýdal 64. - 1274: í Flatey 
á Breiðafirði 114. — 1286: á 
Hvoli í Saurbæ 259. - 1313: 
með Eiði í Mosfellssveit 377. — 
1317: á Kaldaðarnesi 407. - 
1318: í Blöndudalshólum 473. 

— á Breiðabólstað í Vatnsdal 
478. — á DraflastÖðum 441, — 
á Hjaltabakka 475. — á Hólum 
í Eyjafirði 451. — í Kaupangi 
449. — í Nesi í Aðaldal 436. 

— á Ríp 467. — á Stað í Kinn 
436. — á Víðimýri 466. — 1332: 
i Eyvindarmúla 686, — á Keld- 
um 693. — 1340: á Dyrhólmum 
742, - ij. kýr, 1286: á Felli í 
Kollafirði 257. - 1313: á Nesi 
í Selvogi 378. - 1318: í Ár- 
skógi 454. — á Eyjardalsá 438. 

— í Málmey 459. — á Skútu- 
stöðum 430. — 1327: á Hóli í 
Bolungarvik 616. — 1331: í 
Bræðratungu 669. — í TungU- 
felli 667. —1332: á Ámúlastöð- 
um (j+j) 685. — í Klofa 695. 

— í Mörk efstu undir Eyjafjöll- 
um 684. — í Snjallshöfða 697. 

— 1383: áEyri í Skútilsfirði 700. 

— 1343: í Borgarhöfn 770. — 
á HnappavöIIum 773. — iij. kýr, 
1269: í Villingaholti 62. - 1317: 
á Felli í KoIIafirði 407. — 1318: 
á Bergstöðum 473. — í Goðdöl- 
um 464. ~ í Hvammi í Miðfirði 
481. — á Presthólum 426. — á 
Reykjum í Tungusveit 465. — 
á Sauðanesi 425. — á Tjörn á 
Vatnsnesi 480. - á faungla- 



bakka 445. — 1331: í Reykja- 
dal 666. —1332: í Eystra-Skarði 
693. — í Næfrholti 694. — 1343: 
á Lómagnúpi 777. — iv. kýr, 
1269: í ferney 64. — 1318: 
1 Flatey á Flateyjardal 441. — 
á Hofi á Skagaströnd 469. — 
á Illugastöðum 440. — í Vestr- 
hópshólum 480. - í Víðidals- 
tungu 478. — á f'verá í Laxár- 
dal 431. — á Þverá í Skagafirði 
461. — 1331: á Hofi í Eystra- 
brepp (iij+j) 662. - á Torfa- 
stöðum 669, — 1343: á Búlandi 
783. — v. kýr 735—736, 1269: 
í Haukadal 62. - 1286: í Aðal- 
vík 260. — í Haga (>v. kúfjár*) 
259. — í Snóksdal 257. — 1317: 
í Tröllatungu408. - 1318: áÁs- 
geírsá47a - í Höfðaí Höfðahveríi 
446. - í Reykjahlíð 429. — á 
Svalbarði í Þistilsfirði 426. - 
á Undenfelli 477. - 1324: á 
Stað í Súgandafirði 475. —1327: 
.í Sælingsdalstungu 633. — 1331: 
í Steinsholti 663. - í Villinga^ 
holti (eða vj) 661. - 1343: í 
Ásum 785. — á Hofi í Álpta- 
íírði 769. - vj. kýr c. 1274(?): 
á Reykhólum 120. — 1286: í 
l^jarnarböfn 257. — 1318: á 
^rýtubakka 445. - í Miklabæ í 
^lönduhlíð 461. — á Spákonu- 
felli (v+j) 469, 470. — 1327: 
\ Árnesi 617, — 1332: i Árbæ 
í Holtum 698. — á Krossi 685. 

- 1343: á Breiðá 773. — á 
Kálfafelii íFijótshverfi 779, 780. 
" vij- kýr, 1274: í Tröllutungu 
119- - 1307: í Krýsuvík 361. 

- 1318: í Bólstaðarhlíð 472.— 
] Hvammi í Laxárdal 468. — 
a Stað í Hrútafirði 484. — á 
Víðivöllum 462. - 1324: í 

577. - 1332: á Ás- 
olfsskála 684. - viij. kýr, 1318: 



á Garöi í Keiduhverfi 427. — á 
Gnúpi í Miðfirði 483. — í Saur- 
bæ í Eyjafirði 451. - 1331: í 
Haukadal 667. — 1332: í Stein- 
um 680. — á Stóruvöllum 696. 

— 1340: á Höfðabrekku 741. - 
í Snóksdal (eða xuij) 736. — 
1343: á Kálfafelli í Hornafirði 
771. - ix. kýr, 1318: á Hofi á 
Höfðaströnd 460. — 1346: á 
Söndum í Dýrafirði 832. - x. 
kýr, 1315; í Görðum á Akranesi 
403. - 1332: i Kálfholti 698. — 
í Skógum 677. - xj. kýr, 1318: 
á Skinnastöðum 427. - 1343: 
í Hoffelii 770. — xij. kýr, 1306: 
á Gilsbakka 359. — 1318: á 
Barði 458. — í Grímstungum 
476. — í Laufási 448. — á 
Tjörn í Svarfaðardal 457. — 
1324: í Otradal 576. - 1332: 
í Dal undir EyjafjöIIum (xj+j) 
683. - c, 1336: í Kirkjubæ í 
Tungu 708. — 1340: á Sólheim- 
um 743. — 1783: í Hólmaseli 
873. — xiij. kýr, 1318: á Hálsi í 
Fnjóskadal 439, — á Mælifelli 
465 1331: í Hlíð í Biskups- 
tungum 670. — 1332: í Ytra- 
Skarði 695. — xiv. kýr, 1318: 
á Grenjaðarstað 433. — á 
Hrafnagih 453. - 1327: áSkarði 
á Skarðsströnd 635. — xv. kýr, 
1274: á Skarði á Skarðsströnd 
117. — 1318: á Staðarbakka 
482. — 1343: á Rauðalæk 776. 

— xvij. kýr, ■ 1318: á Melstað 
482. — xviij. kýr, 1318: á Hös- 
kuldsstöðum 471. — xx. kýr, 
1274: á Staðastað 114. — 1326: 
í Holti undir Eyjafjöllum 581. 

— 1331: í Gaulverjabæ 671. — 
1332: á Breiðabólstað í Fljóts- 
hlíð (xvj+iv) 687, 689. - xxj. 
kýr, 1270: í Vallanesi 83. — 
1318: í Múla í Aöaldal (xx+j) 



1030 



REGíSTR. 



484, 435. — á Völlum í Svarf- 
aðardal 455. — xxij. kýr, 1318: 
á Breiðabólstað í Vestrhópi 479. 

- 1332: í Holti undir Eyjafjöll- 
um 681. — xxiv. kýr, 1318: á 
Felli í Sléttuhlið 459. — hálfr 
þriði lugr kúa, 1332: í Odda 
691. — XXX. kóa, 1270: í Odda 
86. — þrjár kýr hins fimta tigar 
1840: heima í íykkvabæ í Veri 
738. — Liij. (xL+x oc iij) kýr, 
1343: í Kirkjubæ á Síðu 781. — 
iiij. kálfar, 1318: á Grenjaöar- 
stað 433. — 1332: á Breiðaból- 
stað i Fljótshlíð 687. — v. kálfar 
1331: i Gaulverjabæ 672. — 
hálfr þriði tögr kálfa, 1340: í 
fykkvabæ í Veri 788. — xxvj. 
kálfar, 1343: í Kirkjubæ á Síðu 
781. — kvígur 751, 762. - vetr- 
gömul kvíga, 1318: í Höfða í 
Höfðahverfi 447. — ij. kvígur 
tvævetrar, 1318: á Stað í Kinn 
436. — vetrungar 874. — vetr- 
gamalt naut, 1318: áEyjardalsá 
438. — ij. naut vetrgömul 1318: 
á Grenjaðarstað 433, — í Saur- 
bæ í Eyjafirði 451. — iij. naut 
vetrgömul. 1318: í Laufási 448. 

- á Mælifelli 465. — á Vöilum 
í Svarfaðardal 455. — vj. naut 
vetrgömul, 1318: í Múla 484.— 
1331: í Gaulverjabæ 672. -vij. 
naut vetrgömul, 1332: á Breiða- 
bólstað í Fljótshlíö 687. - hálfr 
þriði tögr vetrgamalla nauta, 
1340: í fykkvabæ í Veri 738. 

— xij. oc XX. vetrgömul naut, 
1343: í Kirkjubæ á Síöu 781. - 
ij. naut tvævetr, 1318: í Múla 
434. — á Völlum í Svarfaðar- 
dal 455. — iij. naut tvævetr, 
1318: í Saurbæ í Eyjafiröi 451. 

— 1331: i Gaulverjabæ 672. — 
1832: á Breiöabólstaö í Fljóts- 
hlíð 687. — XV. yxn tvævetr. 



1340: í fykkvabæ í Veri 738. 

— naut þrévett, 1331: í Gaul- 
verjabæ 672. — graðungr, 1274: 
á Skarði á Skarðsströnd 117. — 
1306: á Gilsbakka 359. - 
graðungr tvævetr 1318: á VöII- 
um í Svarfaðardal 455. — iij. 
geldnaut tvævetr og ellri, 1343; 
í Kirkjubæ á Síðu 781. — hálft 
þriðja hundrað í geldum naut- 
um, 1318: á Halsi í Fnjóskadal 
439. — iij. kúgildi geldra nauta, 
1318: á Breiðabólstað í Vestr- 
hópi 479. - ix. kúgildi geldra 
nauta, 1274: á Staðastað 114. — 
X. kúgildi nauta, 1331: í Hruna 
665. — yxn ellri en tvævetr 
xix, 1340: í Þykkvabæ í Veri 738. 

— uxiþrévetr, 1318: áGrenjaðar- 
stað 433. — í Múla 434". — uxi 
fjögurra vetra, 1318: á Sauðanesi 
425. - í Saurbæ í Eyjafirði 451. 

— ij. yxn fjögurra vetra, 1332: 
á Breiðabólstaö í Fljótshlíð 687. 

— uxi .V. vetra, 1832: á Breiðaból- 
stað i Fljótshlíð 687. — vj. vetra 
gamall uxi ekinn, 1336: í Kirkju- 
bæ i Hróarstungu 708. 

navigium 160. 

navis {sbr. skip) 104, 143, 144, 

302-304. 
nef: húskarl til .ij. nefja 365. 

skutilsveinar til .iij, nefja 365. 
nefnd 172. 645. - nefndarmenn 

262, 371. — nefningar 365. 
Nefrlost, sjá Næfrholt. 
negotium 105, 145, 802, 303, 610. 
Neistastaðatorfa í f jórsárdal 865. 
Nellandensis episcopus 608, 610. 
Nerue, sjá Narfi. 
Nes i Aðaldal 486—436, 488. 
Nes hjá BÚIandi í Skaptártungu 

(Litla-Nes) 872. 
Nes hjá Ásum í Skaptártungu 872. 

Nes í Héraði (Öræfum; = Svína- 
nes?) 776. — Nesmenn 776. 



REGISTR. 



1031 



Nes í Höfðahverfi 447. — Nesland 
447. 

Nes í Holtum í Rangárþingi 87. 

Nes á Rosmhvalanesi 79. 

Nes í Selvogi 123, 362, 377— 

378, 863. — Nesþing 123. 
Nes = Snæfellsnes 714. 
nes fyrir austan Bása áMelrakka- 

slétlu 313. 
Nesheimr í Noregi 850. 
Nesjarteigr á Grenjaðarstað 431. 
Nesvatn á Skaga nyrðra 250. 
i^et 114, 153, 537. - netleg (net- 

lög) 79. 

Nicholas, Nicholaus, Nichulas, 

Nichulaus, sjá Nikulás. 
Nið, á í Noregi 158. — Niðarbakki 

158. 

Niðarós (Nidrosia, Nidrosiensis) 
í frándheimi 21, 94, 95, 100, 
101, 125, 128, 137—140, 141, 
143, 144, 146, 147—149, 150, 
154, 156-158, 160, 174, 175, 
176, 185, 190-191, 192, 235, 
236, 242, 252, 263, 264, 
265, 266, 267, 270, 271, 272, 
275, 278, 279, 322, 323, 325, 
326, 328, 336, 351, 353, 
378, 379, 381, 382, 384, 386. 
387, 388, 389, 397, 398, 399, 
494, ðOl, 502, 506, 510, 514, 
544, 556. 563, 566, 567, 570, 
^'71, 573, 606, 607, 608, 609, 
610, 614, 623, 624, 625, 628, 
630, 638, 642-644, 701, 702, 
705, 709, 710, 711, 713, 714, 
'715, 716. 718, 719, 724, 728, 
747, 748, 749, 836, 847, 848. - 
Niðaróss capitulum 154, 624. — 
canonici Nidrosienses 102, 121, 
141, 146. — civitas Nidrosiensis 
323, 607. — conventus Nidrosi- 
ensis 715. - dignitaíes Nidrosi- 
ensis ecclesiæ 505. - diocesis 
^Jjdrosiensis 607. - ecclesia 
Nidrosiensis, Niðarósskirkja 21 



—23, 101-107, 121—122, 141, 
142, 144, 148, 149, 185, 191, 263, 
272, 323, 326, 351, 505, 506, 
624, 702, 709. — Niðaróss erki- 
biskups ríki (dæmi) 175, 185, 
328, 353, 388, 501, 628, 630, 
705, 709. — Nidrosiensis archi- 
episcopus 100—107, 502—506. 

— metropolis Nidrosiensis 502 
—505. — prédikaralifnaðr í 
Niðarósi 715. — prelati Nidrosi- 
enses 121, — provincia Nidrosi- 
ensis 103,' 143, 351, 352, 388, 
499, 702, 703. - sedes Nid- 
rosiensis 505, 701. 

níðingsgjöld 416. 
níðingsverk 109. 

Nikulás Broddason í Flatatungu 

857. 

Nikulás dæstingr 281. 

Nikulás Illugason 867. 

Nikulás lögmaðr 331. 

Nikulás í Löxu 729. 

Nikulás hinn helgi biskup af Mirrea 
4. 64, 83, 95, 98, 119, 189, 192, 
259, 358, 434, 436^ 444, 446, 
454, 464, 465,- 471, 476, 574- 
575, 652, 653, 862. — Nikulás- 
kirkja í Bjarnarhöfn 257. — á 
Dyrhólmum (eða: Michaels) 742. 

— á Gilsbakka 358. — í Glsesi- 
bæ 454. — í GoðdÖlum 464. — 
í Grímstungum 476. — á Holta- 
stöðum 471. — á Káifafelli í 
Fljótshverfi 778, 779. - íKirkju- 
bæ í Vestmannaeyjum 66, 192. 

— á Lómagnúpi 777. — á Mæli- 
felli 465. — í Odda 86, 88, 95, 
98, 690—691. — í Skarði hinu 
eystra 693. — í Skógum 675, 
677. - í Svínadal 784. - á 
Söndum í Dyrafiröi 832. — á 
íÞóroddstöðum í Kinn 4, 436. — 
Nikulásmessa 29, 129, 341, 360, 
406, 409, 420, 694, 652, 670, 
725, 766, 784, 786. — Nikulás- 



1032 



REGISTR. 



messuaptann 725. — Nikulás- 
messudagr 341. — Nikulássaga 
Bergs ábóta Sokkasonar 574— 
575. 

Nikulás Oddsson í Kalmannstungu 
íenn á lífi 1288) 139, 267. 

Nikulás páfi hinn 111.(1277-1280) 
160. 

Nikulásson : Árni, Bjarni, Pétr, 

Forsteinn. 
níu vikna fasta 85, 418, 429, 447, 

454, 460, 462, 594, 812. 
Nípr 75, sjá Gnípr. 
Njáll í Miðbæli undir Eyjafjöllum 

678-679. . 
Njáll Kráksson, Njálssonar í Stein- 

um 679. 

Njáll Sigmundarson í Skógum (d. 

1236) 84, 85, 676. 
Njáll forsteinsson prestr, líklega 

í Miðbæli 678-679. 
Njálsson: Krákr, Skeggi. 
Njálsstaðir á Skagaströnd 471. — 

Njálsstaðamenn 471. 
Njarðvík(r) í Gullbringusýslu (Niar- 

vijk) 65-66, 76, 79, 81. - 

Njarðvíkingar 78. 
Njóska-, sjá Fnjóska-. 
njósnarmenn 151. 
nona, nonæ 599, 650. 
nónhelgir dagar 391. 
nónmessa 697. 
Norðanfari (blað) 874. 
Norðfjörðr í Noregi 504. 
Norðrfjörðr (Norðfjörðr) í Trékyllis- 

vík 622, 623. 
Norðfjörðvar í Noregi 859. 
Norðlendingafjóröungr 68, 374, 375, 

494. — Norðlendingar, Norðl- 

ingar 342, 343, 354, 355, 495. 
Norðmenn 147, 174, 175, 185, 189, 

190, 196, 339, 347, 371, 415, 

499, 501, 611, 623, 673, 749, 

760. 

Norðmæri í Noregi 859. — Norð- 
mærafylki 859. 



I Norðrárdalr í Mj'rasýslu 359, 833. 
Norðrárdalr, þangað skógarítak frá 

Melstað 482. 
Norðrárdalr í Skagafirði 461 (Norðr- 

árárdalr). 
norðrhöf 160. 
Norðrlönd 715. 

Norðrsker á Breiðafirði 117, 635. 

Noregr, Norwagia, Norvegia. Nor- 
veia 101, 106, 107, 108, 121— 
122, 139-142, 144, 147, 149- 
150, 156, 158, 171, 172, 175, 
184, 187, 188, 189, 190, 196, 
204, 235-237, 239, 240, 251, 
252, 253, 255, 262, 268, 269, 
273, 275, 280, 281, 282, 283, 
293, 295, 302, 304, 324, 326, 
328, 330, 332, 333, 334, 336, 
336, 337, 339, 343, 347, 348, 
350, 355, 356, 357. 358, 363, 
364, 368, 372, 379, 381, 383, 384, 
385, 386, 387, 390-392, 400, 
404, 405,411, 413, 414, 418, 419. 
421, 489, 491, 514, 555, 570, 
571, 573, 579, 581, 610, 632, 
644, 646, 647, 649, 651, 660, 
673, 701, 703, 706, 717, 719, 
721, 722, 727, 765, 787, 833, 
845, 847, 857-859, 870. — dux 
Norvegiæ 304. — fylkjatal í 
Noregi 859. — Noregs ríki, Nor- 
egs konungs ríki, regnum Nor- 
vegiæ 166, 172, 175, 188, 196, 
364, 381, 385, 391, 419, 610, 
717, 847. — Noregskonungr, 
rex Norvegiæ 100—107, 139, 
140, 190, 236, 302, 328, 489— 
492, 845. — féhirðsla Noregs- 
konungs 859. 

noricanus (norrænn): vj. oræ nori- 
canæ 304. 

Normanni 303 (sbr. Norðmenn). 

norrænn 179, 214, 217, 433, 451, 
453, 455, 456, 626. 630. - nor- 
ræn mállyzka 863, - norrænhgt 
móðurmái 493. - hálf mörk 



REGISm 



1033 



norræn 711. — norrænt silfr 

331. — norrænir skrúðreflar 463. 

— norrænn varningr 333, — 

norrænn viðr 664. 
nót, nætr 117, 153, 637, 708. — 

fertugar nætr kópheldar 117, 

635. — nótargögn 537. 
notarius 384, 386, 406, 707. 
nóttin helga (Jólanóttin) 289, 331, 

539, 644, 831. 
Novales(?) 608, 610. 
novitius 715 (sbr. ungbróðir). 
nunnur 186, 591, 763, 763. - 

nunnuklaustr 188. 
nuntius, nuntii (sbr. legáti, legatus) 

143, 302, 506, 507, 608, 609, 

610, 717. 
Núpá í fjórsárdal 867. 
^úpr í Eystrahrepp (Stóri-Núpr) 

867, sbr, Gnúpr, 
^npstaðr, sjá Lómagnúpr. 
ííúpufell í Eyjafirði 450, 488. 
öýársdagr 851, 852, 855, 856. 
íiji stýll 852. 

%lendi í Hrafnagilsþingum í Eyja- 

firði 453. 
^:?mæli 490. 

^yt, nytjar 261, 470, 531, 620, 
^^13, 746, — þarflegar nytjar 
713. — landsnytjar 744, 836. — 
þaranytjar 620. — fjörunytjar 
sjá fjara. 

^^i^ngar, nýbreytni 254, 356, 613. 

^íefrholt í Rangárþingi 87, 691, 
^94. Sbr. Nefr (Næfr) lost. 

^^frlost, sjá Næfrholt. 

^^Pa, næpur 153. 

næsta bræðra (þriði liðr) 597. Sbr. 
fendsemi. 

^^íat, oblata, oflat 30, 33, 35, 
Ö13, 526, 548, 555, 562, 598. 
^99, 604, 605. 

^blauðr Hallvarðsson, Einarssonar, 

skolameistara á Hólum 322. 
t>blauðr Végarðsson 322 



óbótamál 60, 108—112, 113, 207, 
369, 370, 420. — óbótamenn 
110, 111-112, 209, 224, 420, 
421. — börn óbótamanna 110, 
112. — góz óbótamanna 420.— 
óbótaverk 108--112, 420. 

Oceanus 160. 

octaua ascensionis 796, 829. — 
octaua assumptionis beatæ vir- 
ginis 796, 829, 848. — octaua 
festi corporis Christi 796, 829. 

— octauæ epiphaniæ 792, 796, 
809, 827, 829. — octauæ beatæ 
virginis 279. ~ octaua natiui- 
tatis domini 280, 852. — octaua 
natiuitatis beate Marie virginis 
30. — octaua prioris festi Svit- 
huni 189. 

ódáðaverk 183, 586. 

óðal 173, 199, 206, 291, 330, 331. 

— óðalsbálkr 291. — óöalsbrigði 
291, 383. 

Oddar í Meðallandi 855, 872, — 

Oddahverfi 872. 
Oddason: Haldór, forgils. 
Oddbjarnarkelda í Grindavik 246, 

248. 

Oddgeir forsteinsson biskup í Skál- 
holti (1366—1381) 361, 512, 568, 
676, 684, 770, 771, 784, 870, 
873. — Oddgeirsmáldagar 676, 
770, 771. 

Oddgeirshólaskógr í Þjórsárdal 
865, 

Oddi á Rangárvöllum, Oddastaðr 
84, 86—88, 92-93, 94-100, 
241, 690-692, 867, 369. — 
Oddaskógar í f*jórsárdal 867. — 
Oddastaðarskógar í Búrfellshálsi 
í f jórsárdal 866. — Oddaverjar, 
Oddverjar 96, 99. — trans- 
scriptum Oddense 690. 

Oddný kona Glaumbæjar-Rafns o^ 

Bratts 461. 
oddr: með oddi ok eggju 207,209, 

210. 



\ 



Oddr Einarsson biskup í Skálholti 
(d. 1630) 67, 68, 72, 124, 245, 
361, 424, 567, 568, 569, 716, 

. 743, 769, 779, 865, 867, 869. — 
máldagabók hans í LundúnUm 
873. 

Oddr Eysteinsson prestr (1270) 88. 
Oddr Hranason (Hérason) á Snæ- 

fellsnesi (um 1280) 164. 
Oddr Jónsson frá Vatnsfirði klaustr- 

haldari á Reynistað 273, 275, 

292, 399, 412, 415, 422, 567, 

638. 

Oddr Klemetsson á Sauðanesi 708, 

726, 786. 
Oddr prestr, er gefr Skálholts- 

kirkju reka á StrÖndum 785. 
Oddr Sigurösson lögmaðr 72. 
Oddr Svartsson prestr í Holti undir 

Eyjafjöllum 581, 641, 642. 
Oddr Þorkelsson prestr k Hofi í 

Vopnafiröi (d. 1620) 67. 
Oddr Þorvarðsson, f órarinssonar, 

riddari (d. 1301) 331. 
Oddsklauf í Meðallandi 873. 
Oddsson:. Arni, Hjarni, Gottskálk, 

Guðlaugr. Hrafn, Nikulás. 
Oddsstaðir á Melrakkasléttu 308, 

320, 426. — Oddsstaðaósar 426. 

— Oddsstaðareki 308. 
Óöinsdagr 339, 420, . 760. — ösku- 

óöinsdagr 723. 
Odœnus, sjá Auðun. 
óðr maðr 223, 224, 393. — óðs 

manns verk 223. 225. — óðs 

manns víg 225. 
Ódæluhóimr í Laxá í Pingeyjar- 

sýslu 431. 
Ofanleyti, fyrir ofan leyti, í Vest- 

mannaeyjum 66, 68, 691. 
Ófeigr i Aöaldal 5. 
Ófeigr í Reykjahlíð .429. 
Ófeigsfjörðr á Ströndum 623, 785. 
Ófeigshellir í Suðrþingeyjarsýslu 

91, 436, 487. 



Ófeigsstaöir í Ljósavatnshreppi 
í Suðrþingeyjarsýslu 436. 

officeran, at officera 792, 795, 803, 
808, 822, 827, 829. 

officialis 104, 105, 277, 303, 630, 
631, 645, 704, 707, 719, 734. 
Sbr. ármaðr, umboðsmaðr. 

officium, officium pastorale, offici- 
um sacerdotale 123, 135, 137, 
160, 276, 278, 351, 500, 501, 
515, 519, 521, 533, 536, 539, 
545, 546, 552, 556, 557, 558, 
607, 629, 632, 704, 707, 716, 
800, 804, 805, 812, 817, 818, 
820, 825. 

offr, offran, tíðaoffr 57, 127, 148- 
149, 186, 252, 326, 327, 528, 
520, 542, 566, 586, 616, 751, 
792, 793, 795, 801, 802, 808, 
814, 816. 817. 822. 827. 829, 
842. 

ófriðr 176, 184, 515, 587. 
ófrítt (fé) 464, 577, 769. 
ofríki 181, 184, 495, 584, 587, 
588. 

ofrkapp 529, 549. 
ofsvæsi 338. 
oftekja 182. 

ofvald. ofrvald 188, 801, 824, 
831. 

Ófæra í Austfjörðum 83. 
ógildr 207, 209, 417. 
ógnan 706, 712, 758. 
ójöfnuðr 715. 

okr (sbr. usura) 25, 31, 56-58, 
94, 127, 128, 150, 177, 219, 223, 
226, 231, 244, 523, 547, 559, 
591, 749, 750, 751, 762, 8l8, 
819, 844. - okrkarlar 26, 57, 
127,' 513, 520, 531, 550, 552, 
567, 590, 597, 752. — ákvæði 
um okr 56—58. 

ókvæðisorð 544. 

óL V. högg af ólu 596, 601. 

Óladóttir: Steinunn. 

Ólafr Álfsson 647. 



Ólafr Einarsson 734', 735, 766— 
767. 

Ólafr Eiríksson í Suðr-Múlasýslu 
851, 856. 

Ólafr Geirmundarson 373. 

Ólafr Haldórsson skrífstofustjóri 68. 

Ólafr Haraldsson hinn helgi Nor- 
egs konungr (d. ] 030), Olaus 
rex, heilagr Ólafr, Olaus sanctus. 
beatus Olaus 48, 62, 65, 97, 
101, 103, 104, 113, 117, 119, 
140, 142, 144, 149—150, 151, 
156—158, 172, 189, 230, 252, 
258, 326, 327, 329, 405, 409, 
444, 453, 455, 468, 469^ 485, 
506, 662, 689, 787. — Ólafs 
kirkja, kirkja heilags Ólafs 156 
—157, 327. — Ólafskirkja á Ás^ 
ólfsskála 682. — á Búlandi 783. 
— í Grímsey 441. — á Gunn- 
steinsstööum 485. — á Hoíl á 
Skagaströnd 469. — í Hvammi 
i Laxárdal 468. — á Höföa- 
brekku 741. — á Kálfafelli 1 
Hornafirði 771. — í Kálfholti 
698. - á Krossi 685. - í Lög- 
mannshlíð 453. ~ á Skúmsstöö- | 
um 690. — í Snjallshöföa 
697. - á Stóranúpi 662. - 
á Stóruvöllum 696. — í Vatns- 
firði 97, 99. ~ á VöUum j 
Svarfaöardal 455. — á faungla- 
hakka 444. - limina Olai 108, 
104, 142, 144. — locus sancti 
Olai, staör hins heilaga Ólafs 
150, 151, 507. — forsögn fyrir 
niinni Ólafs konungs 329. — 
Ólafsmessa 286. 360, 410, 671. 
^ Ólafsmessu aptann 391. — 
Ólafsmessa fyrri, Ólafsmessu- 
^agr fyrri 30, 153, 174, 279, 
^78, 648, 733, 746, 788. - Ólafs- 
^essu aptann fyrri 391. — 
ólafsmessa síðari 425, 699. — 
Ólafsvaka 646. — Ólafsyöku 
aptann 646. — Ólafsvöku aptann 



fyrri 344, 406. - Ólafsvöku 
aptann síðari 646. — Ólafstollr 

196. 

Ólafr Haraldsson á Lofstöðum 281, 
'282. 

Ólafr Hjaltason biskup á Hólum 

(d. 1569) 225, 227. 
Ólafr Hjörleifsson ábóti á Helga- 

felli 84, 85. 
Ólafr Jónsson 361. 
Ólafr karl i Harðangri 646. 
Ólafr kæjumágr 375—376. 
Ólafr Loptsson í Vestr-Skaptafells- 

sýslu 851. 
I Ólafr maðr Margrétar dóttur Jóns 

skarts 726. 
Ólafr melbyggi 281, 282. 
Ólafp prestr í Goðdölum, stranda- 
glópr 464, 465, 674, 701 (líklega 
alt einn maðr). 
ÓlafrRagnheiöarson af Steini, stall- 
ari Noregskonungs (d. 1299) 265, 
266, 267, 268. 
Ólafr Rögnvaldsson biskup á Hól- 
um (1458-1494) 2, 424, 861.- 
máldagabók hans (Rauðskínna) 
2, 424, 861. 
(ílafr á Skíöastöðum 647. 
Ólafr Snjólfsson 647. 
Óíafr spjóti 309. 

Ólafr erkibiskup i Uppsölum (d. 

1330) 715. 
Ólafsdalr í Saurbæ í Dalasýslu 

118. 577. 
Ölafsdóttir: Helga. 
Ulafsey á Breiöafirði 117, 635. 
Ólafsey önnur á Breiðafirði 116. 
Ólafshús undir Eyjafjöílum 870. 
Ölafsson: Árni, Audþi (Oddi?), 
Eggert (Briem), Einar, Erlendr, 
Haukr, ívar, Jón, Runólfr, Sig- 
urðr. 

Ólafsvellir á Skeiöum 866. 
Olaus, Olavus, sjá Ólafr. 
olbogi 597, 604. 
óleigis Sandhólaferja 681, 691. 



1036 



REGISTR 



1 



Olensis episcopuR 608, 611,=Hol- 
ensis, sjá Hólar í Hjaltadal. 

olean, olían 11, 12, 14, 16-19, 
276, 277, 365, 529, 533, 549, 
551, 758, 792, 793, 796, 798, 
802, 804, 808, 809, 814, 816, 
822, 823. 826, 827, 828, 829, 
844. — oleunarkaup 11, 12, 14, 
16-19. 

oleum, oleum sanctum 26, 31, 35, 
37, 265, 516, 556. 564, 810. 

ólærðir menn -265, 266, 267, 298, 
798, Sbr. leikmenn, 

ólög 254, 356. 

ómagi, ómagar 63, 64, 120, 200, 
208, 210, 285, ' 286, 293, 294, 
295, 296, 297. 298, 344, .349, 
391, 393, 478, 653, 793, 802, 
814. — handbjargarómagi 393. 
— dæmdr ómagi 293, 295, 296, 
297, 298. — ij. missira ómagi 
793, 802. — ij. missira björg 
fyrir hvern ómaga 814. — kven- 
gildr ómagi 63, 64, 120, 433, 
469, 470, 661, 679. — þriggja 
marka ómagi 433. — ómagaeyrir 
10—19, 210, 285. — fjárhald 
ómaga 208, 344 (shr. ómaga- 
eyrir). — ómaga framfæri 293, 
295-297, 793, 802, 814. — 
rangfærsla ómaga 286. — ómaga- 
lögboð 653. — ómagalaust fé 
287. — ómagamót 293, 295, 
297. — ómagavíg 416. — ómaga- 
vist 120, 770. 

ómegð 349, 395, 602. — hörn í 
ómegð 349, 395. 

omelia, sjá homilia. 

ómenskumenn 289, 295, 297. 

oraculum apostolicæ sedis 236. 

orationes 516, 556, 715, 720. - 
orationum suffragia 715, 720— 
721. 

Orchadia 845. Sbr. Orkneyjar. 
orð réttnæm 793, 805, 815. — tví- 
ræð orð 291. — vitnisfast orð 



291. — heilög orð 508, 509, 
510. 
orðfleygt 223. 

ordinanzia Kristjáns IV. 568, 569. 
ordinarius 352. 
orðkrókar 418. 

ordo, ordines 500, 506, 606—608, 
610, 703, 704, 715. -• ordo cleri- 
corum 703. — ordines sacri 500, 
704. — ordo domorum hospitalis 
sancti Johannis Jerosolomitani 
606. — ordo domorum hospi- 
talis sanctæ Mariæ Theutonico- 
rum et Calatravensis 606. — ordo 
prædicatorum 715. — ordo prse- 
dicatorum de Figiaco 608, 610. 

oræ 303 (sbr. eyrir). — sex oræ 
noricanæ 304. 

órétlr 234. 

Orfvisey 312, sjá Örfirisey. 

Orgumleyði, sjá Örgumleiði. 

Orkdælafylki í Noregi 859. 

orknadráp (seladráp) í Lambeyj- 
arósi í Héraði (Oræfum) 774. 

Orkneyjar 499. 501, 624, 721, 
864. Sbr. Harka(Horta)densis, 
Orchadia. 

Orlandus Cianchochti 237. ' 

Ormarsá í fistilsfirði 347. 314, 
320, 321. 

Ormarslón við fistilsfjörð (Orm- 
aslon, Vrmaslon) 90, 307, 312, 
314, 315, 426, 486. — Ormars- 
lónsreki Hólastaðar 307. — 
Munkaþverárklaustrs 90. 
Möðruvallaklaustrs 312. 

Ormr Ásláksson biskup á Hóluni 
(1342—1356) 305, 310, 785, 788, 
789, 833—836, 847, 856-858. 

Ormr á Breknum 281. 

Ormr Einarsson í Grindavík 246, 362. 

Ormr Einarsson frá Hofstöðum 
(veginn 1519) 246. 

Ormr Hafþórsson prestr í Gaul- 

verjabæ 671. 
Ormr Jónsson Svínfeningr 642. 



t 



BEGISTR. 



1037 



Ormr kafli 502. 

Ormr í Leifsgarði 281, 282. 

Ormr Starkaðarson á Stað í Hrúta- 

firði 484. 
Ormr Þórisson svarti, kaupmaðr á 

íslandi 375. 
Ormr Ögmundarson 443. 
Ormsdóttir: þóra. 
Ormsson: Hákon, Jón. 
Ormsstaðir á Skarðsströnd 636. 
Ormsvatn í Kolbeinsstaðaþingum 

113. — Ormsvatnseingi 113. 
ornatus ecclesiæ 845. 
Orný C0ddn:ý) 674 (kona Glaum- 

bæjar-Rafns?). 
Orrostuhólmr á Breiðalirði 116. 
Ortolis 608, 610. 
Orvieto 235, 236. 

ós (á fingeyrasandi) 733. — ós 
fram undan Kirkjubólsborg á 
Rosmhvalanesi 77. — ós í 
Fjörðum í Suðrþingeyjarsýslu 
446. — ós hinn forni, fornasti 
ós á Melrakkasléttu 90, 308, 
312, 321, 432, 486. — ós hinn 
nýi 322, 486. — ósar (Skjálf- 
andaíljótsós og Laxárós) 436. 

Ös á Akranesi 403. 

Ós (ós?) í Arnarnesi 403. 

Ós í Bolungarvík 616. 

Os (=z Laxárós) í Suðrþingeyjar- 

, syslu 431. 
9^ á Langanesi 425. 
Os í Meðallandi 739, 871—872. - 
, Ósrúst 872. 
Os í Mosfellssveit 377. 
Ösabakki í Meðallandi (farinn af 
, fyrir 1550) 740, 872. 
Osabær í Álptaveri 872. — Ösa- 

iiEejarhálsar 872. 
Ósfjara 577. 

ósiöir (sbr. abusio) 588, 632, 749. 
óskil 367, 393. — óskilamenn 6— 
^ 10, 538, 573. 
óskírðir menn 225. 

^ipi. lal. n. B. 



Ósland á Skaga nyrðra 250 (sbr. 
nú Ós). 

Óslandshlíð í Skagafirði 460. 

Ósló (Osloensis) í Noregi (sbr. Aslo, 
Asloensis) 152, 154, 157, 175, 
185, 191, 25L 252, 255, 275, 
332, 336, 351, 358, 387, 388, 
414, 415, 421, 491, 492, 499, 
501, 510, 511, 651, 652, 653, 
702, 705, 709, 713, 722, 723, 
833, 834, 845, 846. 

Óslækr, er fellr úr Eggversvatni á 
Melrakkasléttu 90. 

ósóknardagar (ósærir dagar) 126. 

Óssmelar á f ingeyrasandi 727, 
728. 

ostr 153. — osthleifr (ostleifr, vst- 
hlæf. osthlæf) 88, 688. - hálfr 
fjóröungr, fjórðungr osts 88, 
118, 691, 740. — hálf vætt osts 
88, 739. — vætt osts 88. — 
fjórðungr osts eða tveir hluíir 
fjóröungs smérs 195. — ostgjald 
af öllum bæjum í Héraði (Öræf- 
um) milli sanda (1343) til Rauða- 
lækjar 776. — ostgjald til Odda 
88, 691. - ostgjald til Þykkva- 
bæjarklaustrs 739—740. — ost- 
gjald i Garpsdalsþingum 118. — 
osttollr til Viöeyjarklaustrs 194 
— 195. — osttollr um alla Bitr- 
una 409. — osttollr í Skútu- 
staðaþingum 430. — osttollr í 
Lundarbrekkuþingum 438. — 
osttollr í Málmey 459. — ost- 
tollr til Breiðabólstaðar í Fljóts- 
hlíð 688. 

Ostvatnbholt (ostvazhollt, ostuatz- 
hollt) á Landi í Rangárþingi 86 
(sbr. nú Austvaðsholt). 

ótónuð bók 466. 

Otra(r)dalr í Arnarfiröi 576. 

Ótryggsson: Hallr. 

Óttar bróðir Hrómundar 647. 

Óttar lögmaðr 378, 379. 

Óttar á Lyngi 379. 

66 



1038 



REGISTR. 



óttusaungr 64, 260, 373, 464, 479, 
525, 548, 554, 560, 561, 668, 
672, 699, 793, 805, 806, 816, 
819, 823, 826, 827. — óttu- 
saungr de tempore 806. — óttu- 
saungsbók, sjá kirkja. 

óvandi, óvani, óvenja 182, 188, 

213, 266, 276, 585, 588, 602, 
625, 626, 645, 711, 811. — forn 
óvandi 266. 

óvígðir menn 292, 598. 
óvizka: ástunduð óvizka 630. 
Oxahryggr, sjá Uxahryggr. 

Páíi, páfinn, papa, papi 28, 32, 
33, 123, 130, 154, 160, 161, 175, 
181, 183—184, 187, 212, 213, 

214, 222, 231, 233, 235, 236, 
251—254, 322, 325, 388, 391, 
508, 528, 566, 584, 586, 587, 
588, 589, 591, 592, 608, 609, 
610, 611, 612, 626, 627, 630, 
713, 715, 717, 724, 729, 748, 
758, 759, 760, 820, 836, 847, 
852. — páfa bann, páfans bann 
28, 32, 35, 44, 181, 212, 213, 
214, 231, 254, 325, 528, 584, 
587, 589. — páfa boð, páfans 
boð 180, 187. — páfabréf 21- 
23, 121—122, 161. 183, 213, 
235—237, 251—256, 587, 588, 
606—611, 847—848. — dómarar 
skipaðir af páfanum 588. — de- 
claratio páfans 612. — páfalegt 
embætti 626. — forboð páfans 
528, 566, 758. — at fara á páf- 
ans fund 28, 32, 33. — páfa- 
garðr 35, 160, 528, 590, 592, 
606, 608, 609, 758, 760, 847. — 
páfagóz 612. — páfans heiðr 
508. — lausn af páfa 587. — 
legátar, sendiboðar páfans 609, 
713, 717, — leyfi páfans 820, — 
páfaleg privilegia, privilegia af 
páfanum 705, 729. — páfans 
(páfalegar) skipanir 253, 630, 



760. — páfastóll 606. — páfa- 
legt sæti 626, 627. — tekjur páf- 
ans 717. — páfatíund 388, 611, 
612, 717, 747. - vald páfans, 
páfalegt vald, vald páfalegs sætis 
609, 626, 627. — páfalegt vernd- 
arbréf 154. — pápiska 569, 

Páfastaðir í Skagafirði 301, 398. 

pakkavaðmál 718. Sbr. íslenzkt 
vaðmál. 

Páll 727. 

Páll,"sveinn Árna biskups Helga- 
sonar 363. 

Páll Bárðarson kanceler og síðan 
erkibiskup í Niðarósi (d. 1346) 
37, 50, 51, 551, 561, 623, 652, 
701, 702, 705, 709, 710, 716, 
718, 719, 728, 747, 748, 749, 
790, 793. 

Páll Brandsson á Möðruvöllum 379. 

Páll Brynjólfsson bóndi á Sand- 
lækjarhjáleigu í Gnúpverjahreppi 
(1615) 867, 869. 

Páll Gíslason alþingisskrifari ÖSO, 
643, 

Páll Gunnlaugsson 867, 

Páll Hallsson prestr á Eyri, bróðir 

Gunnsteins 89. 
Páll klerkr 339, 340, 652. 
Páll bóndi í Hoffelli 770. 
Páll Pálsson í Hoffelli seint á 16. 

öld 770. 

Páll Pálsson prófastr í Hörgsdal 
780. 

Páll postuli 65, 119, 135, 136, 
178, 186, 266, 521, 546, 559, 
645, 672, 731, 732, 818, 847. — 
commemoracio Pauli 266. 
Páls kirkjaá Keldum 692-693. 
— Pálsmessa 169, 789—790. 

Páll prestr í Kirkjubæ í Hróars- 
tungu 708. 

Páll Styrkársson ritari Noregs kon- 

ungs 723. 
Páll Vídalín lögmaðr 201, 204, 251, 
273, 275, 324, 354, 421. 



REGISTR. 



1039 



Páll forsteinsson af Hvalsnesi 

(Hvalsnesingr) 88, 245. 
Páll prestr nyrðra, líklega sami 

og Páil forsteinsson 726, 789. 
Páll forsteinsson prestr 373. 
Páll forsteinsson prestr, ef til viU 

sami maðr 730, 744, 766, 767. 
pallklæði í Kirkjubæ í Tungu (c. 

1336) 708. — pallklæöi um- 

hveríis Miklustofu og Ábótastofu 

í f ykkvabæ (1340) 737. 
pallr: vígslupallr, sjá vígsla. 
pálmadagr 410. — pálmasunna 

379. — pálmasunnudagr 470, 

793, 817, 826. 
Pálmi Pálsson kandidat í Reykja- 

vík 62, 856. 
Pálsdóttir: Ingibjörg. 
Pálsson: Andrés, Eyjólfr, Gregorius, 

Páll, Pálmi, Ögmundr. 
panis 601, Sbr, brauð. 
papa, sjá páfi. 

Papafjörðr í Austr-Skaptafellssýslu 
769. — Papafjarðarós 769. 

Parentes 601. Sbr. foreldrar. 

Parietes 704. Sbr. múr, veggr. 

Parochiale jus 192. 

Pascale gaudium 280. 

Páskar 36, 40, 43, 46, 61, 127, 
133, 224, 256, 410, 418, 429, 
430, 437, 443, 444, 445, 447, 448, 
451, 452, 453, 458, 460, 464, 
465, 466, 468, 473, 479, 519, 
529, 534, 538, 549, 566, 598, 
600, 605, 640, 757, 786, 791, 
792, 793, 795, 796, 797, 799, 
801, 802, 808, 809, 811, 815, 
816, 817, 821, 822, 823, 826, 
827, 828, 830, 850. — páska- 
apíann 519, 529, 566. - 
Páskadagr 256, 276, 280. 396, 
409, 410, 485, 529, 530, 534, 
Ö38, 549, 552, 666, 677, 596, 
603, 640, 672, 692, 709, 769, 
787, 795, 796, 797, 799, 800, 
801, 809, 811, 814, 822, 823, 827, 



829, 830, 842. annar dagr í 
páskum 529, 566, 792, 799, 809, 
814, 823. — mánudagr í pásk- 
um 827, - páskanótt 606. — 
páskatími 796, 809, 822, 829. — 
verkdagar í páskum (í páska- 
viku) 600, 606, — páskavika39, 
40, 42, 43, 64^ 65, 66, 83, 114, 
115% 118', 119, 129, 132, 259, 
260, 367, 383, 470, 597, 600, 
603, 606, 697, 803, 809, 812, 
827. 

pastorale officium 351. 

pater noster 25, 30, 39, 41, 42, 
48, 52. 132, 133, 134, 136, 195, 
276, 520, 546, 553, 558, 596, 
597, 598, 600, 601, 602, 603, 
605. 606, 625, 630, 756, 798, 
807, 811, 817, 841, 842. 

patena, patína 599, 604, 792, 795, 
803, 808, 822, 827, 829. 

patronatus: jus patronatus 142. 
patronus kirkju 713. 

Paulus, sjá Páll. 

Paus, Hans 162, 201, 204, 212, 
228, 229, 290, 324, 337, 339, 
348, 363, 368, 381. 

pax domini 279. 

Paxedes virgo (rangt),sjáPraxedes. 

peccatum, peccata 352, 353, 521, 
546, 559, 704, 818. 

pecunia (sicca) 389, 610, 718, 748. 

pell: aUarisklæði af pelli 117, 258, 

466, 635, 637. — handh'n með 

pell 680. - hökull af pelli 117, 

433, 472, 669, 781. - hökull 

búinn með pell 442. — kantara- 

kápur með pell (af pelli) 117, 

442, 635, 637, 680. — pellskápur 

433, 4;J6, 447, 460, 462. — 

messuklæði af pelli 442. 
penæ(poenæ)pecuniariæ. sjá fépínur. 

peningarl9, 52, 61, 153, 178, 186, 
198, 220, 223, 234, 277, 291, 
331, 345, 354, 357, 369, 392, 
418, 542, 631, 644, 657, 660, 

66* 



1040 



EEGISTR. 



726, 766, 789, 811.— hver pen- 
ingr fjár 61, 223. — peningar 
er nú ganga 644. — peningr 
talinn 234. — enskir peningar 
331, 542. 644. — fríöir peningar 
766, 767, — fríðleiki peninga 
789. — lausir peningar, lausa- 
peningar 19, 301. — leigup^n- 
ingar 19. — Pétrspeningar 717. 

— peninga krafa 657. 

pent, pentan 631, 724, 791, 795, 
797, 798, 815, 826, 828. - pent- 
ur 731. Sbr. málari. 

pentecoste {sbr. hvítasunna) 453. 

— ebdoma pentecostes 495. 
penuria 715. 

peregrinatio 708. — peregrini 103, 
142, 144. Sbr. pílagrímr. 

perjurium 103, 142. 

petea af silki 363. 

Petrus, sjá Pétr. 

Pétr Abo, bróöir 723-724, 

Pétr Andrésson riddari 366. 

Pétr (Petrus) Gervasii legáti 717. 

Pétr Guðlaugsson 848. 

Pétr Guöleiksson 330, 

Pétr Haldórsson lögmaðr 744, 858. 

Pétr í Krunka 271. 

Pétr Marteinsson prestr á Gilsbakka 
848. 

Pétr af Mediolan 251, 252. 

Pétr Kikulásson biskup á Hólum 
(1391-c. 1402) 12, 13. 424,593. 
' — Pétrsmáldagal)ók 424. 

Pétr (Petrus) Philippi erkibiskup í 
Uppsölum 715. 

Pétr postuli, sanctus Pelrus 62, 
65, 118, 119, 185, 136, 160, 182, 
192, 194, 282. 323, 444, 453, 
460, 466, 471, 474, 521, 546, 
559, 585, 615, 616, 636. 637, 
646, 672, 718, 728, 733, 734, 
784, 818, 847. ~ census Petri 
718. — denarius Petri 748. 
Petrus ad cathedram 728, 846. 

— ad vincula Petri, festum sancti 



Petri ad vincula, Petrus ad vin- 
cula 102, 433, 696. ~ Pétrs- 
kirkja á Ámúlastöðum 686. — 
í Dal undir Eyjafjöllum 682— 
683. — á Einarsstöðum 437. — 
á Eyri í Seyðisfirðl 616. - í 
Geldingaholti 467. — í Gunnars- 
holti 692. - á Hálsi í Fnjóska- 
dal 439. - á Hofi á Höfðaströnd 
460. — á Hrafnagili 453. — fyrir 
ofan leyti í Vestmannaeyjum 66. 

— í Krossholti 113. — á Leiru- 
bakka 694. - í Mörk undir 
EyjafjöIIum 684. — í Næfrholti 
694. - á Staðarfelli 636-637. 

— á Svínavatni 474. - í Ögri 
615. — Pétrsmessa 325, 360, 
789. — Pétrsmessudagr 637. - 
Pétrspeningar (sbr. denarius 
Petri) 717. — Petrstollr (Sbr. 
census Petri) 192, 194. 

Pétr (Petrus) presbyter 255, 
Pétr Steingrímsson, sjá Pétr Mar- 
teinsson. 

Pétr Sæmundsen verzlunarstjóri 
13, 

Pétr lögmaðr í Víkinni 281, 282. 
PéLr Þorsteinsson, Gunnhyltings, 
692. 

Pétr í Æðeyju, riddari 646. 

Pétrsdóttir: Ása. 

Pétrsson: Bárðr, Björn, Jón. 

Pharensis episcopus 610. Sbr. 
Farensis, Ferensis, Færeyjar. 

Philippus,s já Filippus. 

pignus (s])r. veð) 303. 

pílagrímr, pílagrímar 150, 1^^' 
177, 187, 230, 231, 520, 530, 
539, 545, 550, 558, 565, 806, 
807. - pílagrímar hins heilaga 
forláks biskups 230. - pí^*" 
grímsferðir 539, 841. 

Pílatus hinn pontverski 749. 

piltar 811. 

pína, pínur (sbr. poena, pena) 53» 
138, 151, 180, 181, 183, 186, 



REGISTR 



1041 



187, 217, 233, 244, 255, 256, 
276, 278, 499, 500, 501, 502, 
515. 521, 532, 533, 543, 546, 
550, 551, 556, 558, 563, 567. 
572, 583, 584, 587, 588, 590, 
592, 593, 614, 626, 627, 628, 
629, 630, 632, 639, 705, 706, 
710, 711, 713, 754, 760, 764, 
804, 818, 825, 838, 841, 843, 
844. — pína afsetnings em- 
bættis og kirkju, pína embættis 
629, 754, 764, 820. — banns- 
pína, bannsetningarpína 183, 
187, 499, 532, 533, 550, 551, 
572, 583, 587, 588, 590, 593, 
627, 706, 753, 758, 760, 761, 763, 
764, 804, 806, 807, 817, 820, 
825, 843. — sjá fépínur (fé). — 
útle^ðarpína 255, 256. 

Píningarvottr 409. 

í*íningsdómr 645. 

Píslardagr 409. 

Pistillj pistlar, sjá kirkja. — pistill 
ad Ephesios 178. 

Pítallagör kross 637, 864. 

Plebani 105, 144, 389. 

Poena, pena (sbr. pína) 303, 352, 
533, 536, 702, 716, 748, 804, 
812. — poena unius ore 303. — 
poenæ pecuniariæ (sbr. fépínur) 
143. — poena suspensionis (pri- 
vacionis) officij et beneficij 533, 
536, 551, 716, 804, 812. 

poenitencia, penitencia (sbr. skript) 
^8^42, 134—135, 189, 601.606, 
703, 704, 715. 

Poenitenciarius, penitenciarius 544, 
754, 764. 

Pondus laste 304. 

Pons (sbr. brú) 302. 

Pontifex 190. — summus pontifex 
717. — jus pontificale 192, 702. 
— pontificatus 20, 22, 189, 190, 
^23, 608, 609, 610. 848. 

Populus 102, 141, 190, 716, 847 
-848. 



porcio ecclesiæ 578, 631, 679, 716. 
Sbr. kirkjutíund (tíund). 

possessiones 101—102, 507, 607, 
704, 705, 744. 

postuli, postular (sbr. apostolus) 
178, 179, 182, 186. 537, 585, 
624, 721, 733, 734, 746, 802, 
863. — Sbr. Andrés, Bartho- 
lomeus, Filippus, Matthías, Páll, 
Pétr, Thomas, postular. -postula 
kirkja 239, 673. — postula 
kirkja í Miklagarði í Eyjafirði 
452. — postulamessa, postula- 
messur 39, 133. — postula- 
messudagar 537. — tveggja post- 
ula messa 457, 746, 802, — post- 
ullegt sæti í Roma 235, 254. — 
postullegt vald 53, 322. — post- 
ulatjöld í fykkvabæ í Veri 
(1340) 737. 

potestas 607, 701, 703, 847. - 
potestas apostolica 847. — po- 
testas ecclesiasticæ censuræ 607. 

— potestas secularis 703. 
pottr, pottar 708. 
Praxedes virgo 482. 

prebenda (præbenda) 389, 632, 712. 

— vextir af prebendum 632, 712, 

— prebendaria 702. — preben- 
darius 702. 

predicatores, prædicatores, 715. — 

predicatores de Figiaco 608, 610. 
prédikan, prédikanir 176, 275, 583, 

710, 716, 758, 837. - prédikun- 

arstóll 872. 
prédikarar, prédikarabræðr 336, 

759. — priores provinciales 

prédikara 759. — prédikaralifn- 

aðr í Niðarósi 715. 
preláti, sjá prælatus. 
prepeditio canonica 507. 
presbyter 48, 135, 255. 
presentur (sbr. gjöf,gjafir) 150,159. 
Prestbakki (Prestsbakki) á Síðu 780. 
Presthólar 426, 488, sjá Hólar i 

Gnúpasveit. 



1042 



REGISTR. 



Presthús á Eosmhvalariesi 77, 78. 

prestr, prestar, prestmenn, prests- 
skyld, prestsvist (sbr. clerici, 
klerkr, kennimaðr) 24 — 36, 42, 
44, 45, 47, 83, 85, 113, 114, 115, 
117, 118, 120, 123, 127, 138, 
158-159, 160, 161—162, 176, 
177, 178, 184, 186, 188, 192— 
194, 196, 197, 204, 212, 239, 
257, 258, 259, 260, 261, 264, 
267, 275—279, 325, 327, 328, 
331, 354, 360, 364, 365, 366, 
379, 403, 408, 409, 411, 418, 425, 
427, 428, 429, 430, 433, 434, 
435, 436, 437, 438% 439, 440', 
441, 442, 444, 445, 447, 448, 
449, 450, 451. 452, 453, 454% 

- 456, 457, 458, 459, 460», 461% 
462% 463, 464% 465% 466, 
467% 468% 469, 470, 472, 
478, 474, 475, 476, 477, 478, 
480, 481, 482, 483, 485, 490— 
491, 500, 501, 507, 508, 513— 
520, 522—573. 588, 593, 599, 
600, 604, 611, 615, 616, 617, 
628, 629, 630, 632, 634, 636, 
639, 640, 641, 649, 650, 662% 
663, 665, 666, 668, 669, 670% 
672, 673-675, 677, 679, 680, 
681, 683, 684, 686, 687, 
688, 690, 694, 696, 697, 698, 
699, 701, 706, 710—712, 714, 
720, 724—726, 730, 733. 734, 
736, 740, 741, 742, 743, 
744, 746, 751, 754, 756, 758, 
762, 764, 768, 769, 770, 771, 
772, 773, 774, 775. 777, 778, 
779, 783% 784, 785, 787, 788, 
789, 791-793, 795-798, 800- 
820, 821-829, 830, 833, 838, 
839, 841, 842, 843, 844, 848, 
850, 851, 853, 868. — prestar 
sveri leíkmÖnnum eigi eið 24, 
31 — 32. — at sækja prest með 
hesti 672. — maðr fylgi (með) 
presti 457, 641, 800, 824. - at 



fæða prest með manni og hesti 
um vetr 411. — bæjarprestr. 
sjá bær. — fjórðungsprestr 544. 
— fylkisprestr 544. — heima- 
prestr, heimilisprestr, prestr 
heimilisfastr, prestr at heimili, 
prestr at heimilishúsi 62, 63, 
64, 65, 66, 113, 118, 119, 257, 
258, 259, 260, 261, 397, 403, 
407, 408, 427, 444, 459, 464, 
465, 481, 483, 577, 616, 634, 
637, 651, 661, 667, 682, 694, 
695, 699, 832. — hægindisprestr 
540. ~ höfuðprestr 277, 500, 
535, 536, 540, 542, 569, 710, 
721. — kapelluprestr, sjá kap- 
ella. — kirkjuprestr 176, 791, 
829. — leiguprestr 612. — sókn- 
arprestr, sjá sókn. — saung- 
prestr 480. — undirprestr 500. — 
ölmusuprestr 480, — prestsborð 
531. — prestadómr 338. — 
prestsdóttir 517, 557, 564. — 
prestaeiðr 507. — prestlegt 
(prestsins, presta) embætti 276, 
277, 533, 551, 629, 804, 842, 
843. — formæli prests 520. — 
frillur presta, sjá frilla. — hand- 
bók presta, sjá handbók. — 
prestkaup (sbr. alin, eyrir. 
hundrað, mörk) 62, 63, 64, 65, 
66, 83, 113, 114, 115, 234, 257, 
258, 260, 261, 378, 396, 409, 
425, 427, 429% 431, 438, 439, 
440, 441, 442, 444, 445, 449% 
450, 451, 452, 453, 454% 456, 
457, 458, 459% 460% 461% 462*. 
463, 464, 465, 466, 467, 468% 
469, 470, 472, 473, 474, 475, 
476, 477, 480, 485, 513, 577, 
615, 616% 617, 634, 661, 662, 
663, 679, 680, 682, 683, 684, 
686, 687, 690, 694% 696, 697, 
741. 742% 743. 771, 772, 773, 
774, 775, 783, 784, 785, 832. - 
klæðnaðr presta 25, 31, 532, 



REGISTR. 



1043 



550, 568, 804. — prestamót, 
prestastefna 28, 192, 511, 515, 
518, 534-536, 537, 541—544, 
556, 563, 564, 567, 569, 571, 
639, 706, 712, 795, 800. — prest- 
munkr 715. — prestarenta 612. 

— saurlífi presta 22-37, 43- 
47, 133-137, 805. - skipanar- 
bréf prests 843. — prestskapr 
571, 800. — prestsson 517, 557. 

— prestasilfr 544. — prestssókn 

570. — preststaka 531 534, 570, 

571. — preststekja 327. — 
preststíund, sjá tiund. 

pretium 303, 389, 606, 702. 

prettlaus kaup 208. 

prim, prima de tempore 525, 548, 

. 554, 560, 561, 819. 

primsigning 516, 545, 556, 557, 
564, 611, 810, 840. 

princeps 140, 147, 190. 

principalis persona (málsaðili) 47. 

Príor 186, 326, 336, 606, 608, 609, 
610, 759, 766, 767. 

privilegium, privilegia 101 — 106, 
121, 140, 141, 142, 146, 161, 
182, 183, 252. 269, 500, 501, 
585, 586, 703, 705, 724, 729. 

procurator, procuratores 140, 146, 
388, 701, 704, 714, 716, 717, 
718, 748. — procurator capi- 
tuli 714. — procurator præposi- 
torum 704. 

Próf, prófan 161, 177, 199, 201, 
207, 210, 228, 229, 344, 373, 
646, 717, 729, 730, 743, 744, 
l'^ö, 758, 850. - lagapróf, lög- 
legt próf 653, 745. — próflaust 
mál 838. 

profanatio ecclesíarum 103. 

profastr, prófastar (sbr. præpositus) 
25, 43, 45, 46, 47, 126, 131, 
157, 196, 203, 255, 265, 273, 
276, 365, 366, 592, 593, 614, 
707, 713, 758, 800, 838. pró- 
fastr erkibiskups 838. - stipts- 



prófastr 629. — ármenn pró- 
fasta, vicarij prófasta 713, 758. 

— umboð prófasts 614, 800. — 
umboðsmenn prófasta 707. — 
útheimtumenn prófasta 707. — 
prófastsdæmi 53, 196, 204, 256, 
262, 271, 414, 641. 707, 801, 
824. 

professio 136, 191, 501. 
próvendur (sbr. prebendae, pre- 

bendur) 53, 326. 
próventa 269—270, 638, 767. - 

próventumaðr 270, 329 705. — 

— próventusamningr 169—270. 
prologus Jónsbókar 171. 
proprium 501. 

provincia 100—107, 143, 351, 352, 
388, 499, 702, 703. - provincia' 
Nidrosiensís 143, 851, 388, 702. 

— concilium provinciale 388, 
499, 702, 747, 748. 

præceptor 607. 

prædium, prædia 389, 704. 

præfacio, sbr. kirkja. 

prælacio 137, 703, sbr. ecclesia. 

prælatus, preláti 121, 146, 192, 
237, 352, 363, 389, 390, 606, 
609. — prælati claustrales 389. 

— prælati ecclesiarum 237, 704. 
præpositura 704 (sbr. prófasts- 

dæmi). 

præpositus 606, 704. — exactores 
præpositorum 704. — procura- 
tores præpositorum 704. 

psaltari, saltari, psalterium 132, 
184, 464, 538. — at syngja 
psaltara 39, 40, 46. — saltara- 
saungr 41 — 42. — Daviðssaltari 
136. 

puer 601. 

Puli (sbr. nú Pula) í Holtum í 

Rangárþingí 691. 
pulsatio campanæ celebritatis 303. 

pulvis (aska) 512. 

pund 154, 159, 161, 327, 363, 



1044 



REGISTR. 



403, 469, 636, 669, 696, 742. - 
pundari 79. Sbr. lýsi, vax. 
pungr 276. — Sbr. huslpungr, sjá 
kirkja. 

urificatio sanctæ Mariæ 808, 829. 
Sbr. kyndilmessa. 

pusan (sbr, giptingar) 533, 551, 
754, 758, 764, 804, 820, 888. — 
at pusa hjúnskap 754. — pusan 
fyrir kirkjudyrum 758. — pus- 
anarmessa, pusaðarniessa 533, 
551, 764, 764, 804, 812, 820. - 
pusadeveizla 838. 

púta, pútur 382, 385. — pútuson 
383, 392. 

pynding 179, 182, 186, 213, 240, 
584. 

pyttr (landamerki) 166. 

Quadreda 826 (sbr. hálfr mánuðr). 
quarta feria 601 (sbr. miðvikudagr). 
questio (kæra) 141. 

Ráð: ráð, ráðspjöll kvenna 285, 
292. — ráð beztu manna 719. 
- frænda ráð 206—207, 209, 
348, 418. — biskups ráií 745. — 
ráö bræðra 725. — ráð hirö- 
stjóra og hirðarinnar 765. — 
ráö heilagrar kirkju 639. — ráð 
prests 798, 819. — ráð, ráða- 
neyti 337, 350, 367, 645, 646, 
647, 648, 649, 652, 719, 765, 
857, 858. — ráð ríkisins, ríkis- 
ráð 496-498, 719,858. 

Raðarfoss í Noregi 281. 

ráðgjafi, ráðgjafar 213, 253, 254, 
255, 691. 

ráðsmaðr, ráðsmenn, ráðamenn 
182, 254, 333, 507, 509, 584, 
585. 591, 633, 674, 675, 712, 
734, 746, 766, 767. — ráösmaðr 
á Hólum 674, 675, 746, 766- 
767. ~ ráðsmaðr í Skálholti 
734, 851, — ráðsmannseiör í 
Skálholti 509-510. — spítala- 



ráðsmaðr í Gaulverjabæ 507. — 
ráðsmannsstél.t 633. 
ráðning 596, 598, 600, 601, 603, 
605. 

Ráfa (sbr. nú Rófa) í Miðfirði 483. 
Rafn (sbr. Ramn), sjá Hrafn. 
Rafnkelsstaöir í Hrunamannahrepp 
634. 

Rafnsey {Rafsey, sbr. nú Hrappsey) 

á Breiðafirði 686. 
Rafnshellir, sjá Hrafushellir. 
Ragna Bárðardóltir 397. 
Ragnheiðarson (Ragnríðarson) : 

Ólafr. 

Ragnheiðr Jónsdóttir 857. 
Ragnhildr móðir meistara Herjólfs, 
frú 413. 

rakstr skeggs og krúnu klerka 532, 

550, 804. 
Ramn, sjá Hrafn. 

rán 57, 165, 175. 187, 188, 21B, 

230, 233, 255, 401, 402, 523, 

554, 566, 586, 587, 654, 801, 

824, 831. — kirkjurán (sbr. 

sacrilegium) 745. — lagarán 657. 

— ránsmenn 26, 175, 187, 221, 

420, 752, 763. - ránssök 175, 
187. 

Rangagjögr í Grindavík 75, 361, 

362. 

Rangárvellir 675. — Rangárvalla- 

sýsla, Rangárþing 343, 676, 679, 

854, 869. 
rangindi 187, 195, 256, 415, 419, 

587. — rangindi lénsmanna 415. 
rangvirðing 214. 
rani (sbr. rimi) 850. 
rannsak, rannsókn 177, 197, 199, 

205, 227, 338, 357. 
Rannshellir, sjá Hrafnshellir. 
Ránríki í Noregi 859. 
raptr, raptar 333. — raptviðr, sjá 

viör, 

rasura (á skrá) 619. 

Rauðá, Rauðará í Þjórsárdal 866. 

Rauðagnúpr (Rauðignúpr) á Mel- 



REGISTR. 



1045 



rakkasléttu 308, 311, 313, 315, 

320, 322, 432, 486. 
Rauðaskíða (rétt: Rauðaskriða. sbr. 

Jóns og Pétrsmáldaga) á Skaga 

nyrðra 471. 
Rauðiháls (Rauðháls) í Mýrdal 742. 
Rauðilækr í Héraði (Öræfum) 773, 

774, 775—777. 
Rauðilækr hinn eystri (efri) í Holt- 

um í Rangárþingi 86, 698. — 

Rauðilækr hinn ytri (neðri, syðri) 

86, 698. 

Rauðimelr í Hnappadalss^ýslu 113 
—114. 

Rauðseyjar á Breiðafirði 636. 
Rauðskinna (máldagabók og galdra- 

bók) 424. 
Rauðsskógr (Rauðdalsskógr i Vilch- 

insbók) í Hofstaðalandi í Reyk- 

hólasveit 577. 
Rauðúhellar (Roðahellar) í Héraði 

(Öræfum) 776, 
Rauf á Tjörnesi 316, 318, 433. — 

Raufarreki 316, 318. 
Rauf í Trékyllisvík 622^ 
Rauf, rekamark Staðar í Súganda- 

firði (sama örnefni?) 575. 
Raufarberg (Raufaberg, sbr. nú 

Rauðaberg) í Fljótshverfi 739, 

778. 

Raufarhöfn á Melrakkasléttu 90, 
307, 312, 314, 315, 321, 426, 
432, 486. ~ Raufarhafnarreki 
90, 307. 

Raumariki í Noregi 153, 859. 

Raumsdalr í Noregi 859. 

Raun, sjá hraun. 

Raunadalr (sbr. Hraunadalr), sjá 

Raupnadalr. 

í^aupnadalr (Rjúpnadalr?), Rauna 

(Hrauna)dalr á Skaga nyrðra 250 
—251. 

raust {■=: atkvæði) 148-149. 
rautt 329, 532, 550, 804. - rautt 

skinn 329. 
Raymundus 601, sjá Reymundus. 



Raynutius Runsini 237. 
Raynutius Venture 237. 
receptio sanguinis et corporis (do- 

mini) 526, 548, 555, 562. 
rector, rectores: rectores capella- 

rum 389, — rectores ecclesiarum 

704. — rector Electensis dio- 
ceseos 608, 610. — rector ec- 
clesiæ de Novalibus 608, 610. 

redditus capituli 388. ■ — redditus 
ecclesiastici 388, 389. — reddi- 
tus episcopalium canonicorum 
388. 

Refasveit í Húnavatnssýslu 835. 

reflar 708. Sjá kirkja. 

refsing, refst 173, 174, 199, 
200, 233, 286, 325, 339, 357, 
393, 533, 551, 722, 765, 804, 
834. 

Refsiaðir í Landbroti, sjá Erp- 
staðir. 

Refstaðir i Vopnafirði 318. 
regalia 107. 

regina 845 (sbr. drottning). 

regla (klerka), heilög regla 240. — 
heilög regla á Reynistað 398, 
735—736. — heilög regla í Viðey 
832. — reglubróðir 789. — regl- 
umenn, reglumunkar 353, 501, 

705, 706. - reglusystir 705. 
regnum 100 - 107, 141-147, 190, 

191, 235-237, 302—304, 328, 
352, 610, 652, 717. — regnum 
Norveiæ (Norvegiæ) 610, 717. — 
regnum Gociæ, Sveciæ, Norveiæ, 
610. — barones regni 145. — 
defensio regni 144. ~ leges 
regni 142. — principes regni 
147. 

reið: spellreiðar á hrossum 422. 
— sbr. yfirreið biskups 325. — 
reiðskjóti 38. — skjótr (reið- 
skjóti): at fella skjót 126. — 
reiðskjótafall við biskup 126. 

reiða, at gefa fólki reiðu 792, 809, 
825, 827. 



1046 



REGISTR 



reiða. reiðsla, at reiða (sbr. af- 
reiösla): reiða af hval 124. — 
reiða fyrir hálft heimaland .xxx. 
hundraða 113. — reiðsluhluti í 
jörðu 436. 

Reiðaíjörn á Tvídægru 359. 

reiði, skipreiði 153, 364, 537, 735. 

Reiðolfsþveitír) í Stafangri í Noregi 
644. 

reiknan, reikningr, reikningskapr 
196, 327, 357, 607, 647, 650. — 
skuldareikningr 727, 

Reipavatn á Hiútafjarðarheiði 359. 

rekar, rekamörk, rekaskrár, (sbr. 
fiskreki, fjara, grasnautnar- 
reki, hvalreki, matreki, renn- 
ingar, trjáreki, viðreki) 834. — 
rekar Árness 617, — Asgeirsár 
479. - Ass í Kelduhverfi 428. 

— Auðkúlu 474. — Breiðár 772 
-773. - Eyrar í Bitru 409. — 
Eyrar i Seyðisfirði 616. — Flata- 
tungu 462. — Garða á Alpta- 
nesi 361— 362. — Garða áAkra- 
nesi 403. — Garðs í Kelduhverfi 
427. — Gaulverjabæjar 671. - 
Gilsbakka 359, — Gizurar galla 
317, — Grenjaðarstaða 308, 
309, 320, 431—433. - Gríms- 
eyjar 441—442. — Grýtubakka 
445. — Gunnsteinsstaða 485. — 
Hafrafellstungu 426. — Haga á 

■ BaröastrÖnd 259. — Háls 1 
Fnjóskadal 439. — Helgafells- 
klaustrs 116, 164. — Hjalta- 
bakka 476. — Hnappavalla 774. 

- Hofs í Álptafirði 768. — Hóla 
í Hjaltadal 304 -310, 317—319, 
708. — milli Hornafjarðar og 
Hjörleifshöfða 641—642. — Húsa- 
víkr á Tjörnesi 428. — Hvamms 
í Lcixárdal 468. — Hvamms í 
Vatnsdal 476. — Höfða í Höfða- 
hverfi 446. — Höskuldsstaða 
471. — Ingjaldshvols, Kjalvegs 
og frándarstaða 165. — Jör- 



undar biskups forsteinssonar 
og Sigurðar úr Hlíð 315-317. 

— Kefíavíkr undir Jökli 849. - 
Krýsuvíkr 361.^ Laufáss 447. 

— Márstaða í Vatnsdal 475. — 
Miklabæjar í tílönduhlíð 461. — 
Múla 308, 309, 320, 431, 432, 
434. — Muiikaþverárklaustrs 88 
-92, 320—822, 486—487. — 
Mælifells 465, - Möðruvalla- 
klaustrs 310—314. — Presthóla 
426, — Rauðalækjar 776. — 
Reykhóla 120. — Reynistaðar- 
klaustrs 766—767. — Rosthvel- 
inga 76—80. — Sauðaness 425. 

— Silfrastaða 462. — Skálholts- 
staðar 67—76, 618, 621-623, 
785. — Skarðs á Skarðsströnd 
117, 635. — Skinnastaða 320, 
426. - Skóga undír Eyjafjöll- 
um 677. — Snóksdals 258, 736. 

— Spákonufells 469—470. — 
Staðar í Hrúlafirði 484. - Staðar 
í Steingrímsfirði 261. — Staðar 
í Súgandafirði 575. - Staða- 
staðar 114. — Stafafells 769.— 
Strandarkirkju í Selvogi 123—^ 
125. — Sælingsdalstungu 633. 

— Tjarnar á Vatnsnesi 481. 
Tröllatungu 119, 408. — Unden- 
fells 477. — Valla í Svarfaðar- 
dal 455. — Vallaness 83. — 
Vatnsfjarðar 618—621. — Vestr- 
hópshóla 480. - Viðeyjar- 
klaustrs 81, 245-248, 832. — 
Víðimýrar 466. — Víðivalla í 
Skagafirði 461. - fóroddstaða 
436. — Þykkvabæjarklaustrs 740, 
851-856. —Þaunglabakka 443- 
444. Sbr.nafnhvers þessara 
staða um sig. — smáreki245, 
246. - stórreki 403. — Reka- 
bálkr Jónsbókar 173. — reka- 
bréf 641—642. — rekageymsla 
642, — rekagögn 708, — reka- 
kaup 766—767, — rekamaðr 



V 



REGISTR. 



1047 



642. — rekamörk 432, 446, 616, 
618, 641—642. — rekpartar fyrir 
austan Skaga 735— 736. — reka- 
skipti Rosthvelinga 76—80. — 
rekaskipti á Skaga nyrðra 492. 
— rekaskrá Jóns biskups skalla 
(1374) 2. — rekaströnd 164. — 
rekasölur 766—767. 
Rekavík bak Látrum á Hornströnd- 
um 619. 

rekkja (sbr. hvíla, sæng): hundraðs- 
rekkja 425. — rekkjuklæði 119, 
480, 649, 665. — rekkjuklæði til 
kúgiidis 119. 

rekstr : lambarekstr 4, 434. — 
ungneyta reksír 773, — nátt- 
rekstr búsmala 773. 

rekstr (embættisrekstr) syslumanna 
356. 

reliquiæ (sbr. helgir dómar) 280, 

512, 687, 769, 770, 778. Sbr. 

festum reliquiarum. 
Hemundus, sjá Reymundus de 

Ponna forti. 
renningar (sbr, reki) 120, 164, 261, 

484. — rekar og renningar 120, 

165. 

renta, rentur (sbr. ávöxtr, tekjur, 
vöxtr) 515, 543, 556, 563, 612, 
632, 711, 712, 831, 858. — bisk- 
ups renta 858. — prestarenta 
612. — renta vicarij 712. 

Renus (Rín) 723. — vinum de Reno 
(Rínarvin) 423. 

Requies æterna 30, 798. 

rétt (fjárrétt) 124, 671. — nauta- 
rétt 681. - réttarhald 688. 

réttarbót, réttarbætr 11, 15, 108 
—112, 155, 158, 161—163, 168, 
173, 174, 196, 200, 201, 203- 
204, 270, 272, 273, 275, 283, 
288-299, 332-333, 336-341, 
342-345, 347—349, 355, 356, 
363—371, 379-^387, 390—395, 
399-402, 404-406, 411-414, 
415—420, 421—422, 489, 514, 



563, 566, 645, 648-649, 651— 
652, 764—766, 787-788, 845- 
846, 859—860. — konunganna 
lögteknar réttarbætr 355, 356. 

— Herjólfsréttarbót, þræturéttar- 
bót 411—414. - Möðruvalla- 
réítarbót, Réttarspillir 380. — 
réttarbætr Magnúsar konungs 
lagabætis 108—112, 161—163. 

— réttarbætr Eiríks konungs 
Magnússonar 196-206, 272- 
275, 282—298. — réttarbætr 
Hákonar konungs háleggs 332— 
333, 336-341, 342—345, 347— 
349, 363—366, 367-371, 379— 
387, 390-395, 399—402, 404— 
406, 411—414, 415-420, 421— 
422. — réttarbætr Magnúsar 
konungs Eiríkssonar 648 — 649, 
651—652, 664—666, 787—788, 
845- 846, 859-860, 874. — 
réttarbót um arftöku ofl. 379— 
386. — um arftöku ættleiðinga 
411-414. — um áþéttisorð 291. 

— um bréfabrot 399-402. — 
um eiða 15, 418. — um félags- 
gerð hjóna 347—349, 395. — 
um forkaupsrétt konungs 161 — 
163. — um framfærslu 289— 
298. — um skuldir handgeing- 
inna manna 839—341. — um 
hefndarverk 416—417. — um 
heitingar 336—339. — um hér- 
aðsfleyg mál (bygðarrymt) 369 
—371. — um heytoll 292. — 
um hross 421-422. - réttar- 
bætr við Jónsbók 282-288, 342 
—345, 390—395. — um Kristin- 
réít ofl. 272—273, 342-345, 
404—406. — um það, sem land- 
inu er nytsamlegt 416. — um 
lausamenn 859-860, 874. — 
um lénsmanna rangindi 415— 
420. — um lögþingissókn 371, 
386—387. — um óbótamál 108 

— 112. — um óðalsbrigði 291. — 



um »prófasta« 203—206. — um 
ráðspjöU kvenna 292. — um 
skyldur og réttindi klerka 363 - 
366, — um ranga sök 417, 566. 

— um >stefnufalU 200-203.— 
um löglega stefnda menn 417 — 
418. — um það, að sýslumenn 
geri rétt 367—369. — um sýslur 
ofl. 664 — 666. — um verzlun 
832 333, 845-846. - um verzl- 
unarskuldir 648-649, 787-788. 

— um víg ungra manna 416. — 
um vitnisburð ungra manna 291 
-292. — um vörufals 651— 
652. - um þýfsku 416. 

réttarfar 286. 

réttari 109, 182, 200, 286, 296, 
344, 383, 384, 402. 585, 588. 

réttindi 149—150, 155, 163, 172, 
187. 191, 239, 241, 255, 268, 
274, 327, 338, 357, 363, 364, 
366, 383, 384, 385, 387, 391, 
401, 406, 420, 496, 589, 627, 
658, 706, 732, 834, — landsrétt- 
indi 354. — réttindi heilagrar 
kirkju 191, 253. - réttindi 
klerka 155. — réttiudi konungs 
150. — réttindi þegnanna 364, 

réttlausir menn, réttlaus mál 292, 
294, 627. 

réttnæm orð og gerðir 793, 805, 
815. 

réttr forn og nýr 491. — landsins 
réttr, lands réttr 196, 355, 
381, 390. - biskups réttr 370. 

— réttr heilagrar kirkju löO, 
165, 500, 532, 588, 629, 719. — 
réttr konungs 366. — réttr krún- 
unnar 765. — réttr kvenna 292. 

— tvöfaldr réttr 645. — v. hund- 
raða réttr 292. Sbr. róttlaus. 

réttsýni, réttsýnis (sbr. gagnsýni, 
sjónhending) 92, 250, 309, 373, 
484. 

rex, reges (sbr. konungr) 100 — 107, 
139—147, 190-191, 236, 302, 



328, 703, 845. — juramentum 
regis 191. 

reyðar (ræydar), reyðarhvalir 345, 
346, 786. 

Reyðará á TjÖrnesi 428, 

ReyðarfjörÖr í Suðrmúlasýslu 768. 

Reyöarvatn á Rangárvölium 87. 

reykelsi (sbr. eyrir, mörk) 62, 435, 
440, 442, 449, 451, 454, 456, 
458, 464, 471, 482. 665, 667, 
.98, 694, 696, 698, 708, 741, 
769, 779, 780, 786. — xx. merkr 
vax og reykelsi, leysa eyri 
hverja mörk 454. — reykelsis- 
buökur með kopar smeltr 709, 

Reykhólar á Reykjanesi í Rarða- 
strandarsýslu 120, 619. 

Reykhverfingar í Suðrþingeyjar- 
sýslu 433. 

Reykir í Riskupstungum 670. 

Reykir í Skagaíirði 726. 

Reykir á Tjörnesi 433. 

Reykir í Tungusveit í Skagafirði 
372-373, 465-466, 488. 

Reykjadalr fremri í Ísafirði 621. 

Reykjadalr í Suðrþingeyjarsýslu 
437, 862. 

Reykjahlíð við Mývatn 429—430, 
488. 

Reykjaholt í Borgarfirði 241, 358. 

— Reykhyltingar 622, 623. 
Reykjaholt í fjórsárdal 865. 
Reykjanes við Reykjarfjörð 620. 
Reykjanes í Steingrímsfirði 116, 

261. 

Reykjadalr í Hrunamannahreppi 
666. 

Reykjarfjörðr á HornstrÖndum 620. 
Reykjarfjörðr í Vatnsíjarðarþing- 
um 621. 

Reymundus de Penna í'orti 216. 

Reynifell á RangárvÖlIum 688. 

Reynines, Reynisnes í Skagafirði. 
Reynistaðr, Reynisness staði', 
staðr í Reyni(s}nesi, Reynistaðar- 



KEGISTB. 



1049 



klaustr 800—302, 397—399, 466, 

488, 735-736, 766—767, 864. 
Reynines í Suðrþingeyjarsýslu (= 

Gjögr austanmegin Eyjaíjarðar- 

mynnis) 443. 
Reynir í Mýrdal 740, 741—742. - 

Reynisþing 874. 
Reynivellir í Fellshverfi í Horna- 

íirði 771. 
Reynivellir í Kjós 82. 
Reynsliólar í Miöfirði (í Jónsmál- 

daga Reykehólar ; í Pétrsmáldaga 

Reynihólar) 482. 
riddari, riddarar 214, 366, 372, 

496. 

Rif á Melrakkasléttu 90, 432, 486. 

— Rifsreki 90, 432. 

Rif á Skaga nyrðra 249, 250, 269. 

- Rifsland 250. 

Rif á Snæfellsnesi 165. 
Rifkelsstaðir í Eyjafiröi 485. 
Rifsker á Reykjanesi í Stranda- 

sýslu 408. 
ríkir menn, ríkismenn, ríkisfólk, 

hinir ríkari menn 628, 640, 754, 

789, 844. 
ríkisráð , ríkisins ráð 496 —498, 

719, 858. 
ríkisstjóri 510. 

rikisstjórn 159, 273, 381, 390, 420, 
510. 

rimi fyrir ofan Þórugarð (f*ver- 

garð) 850. 
I^ingheimr í Noregi 341. 
Ringver, sjá Hringver. 
Ríp í Hegranesi 467, 488. 
ns 652. Sbr. hrísgrjón. 
ntningar, heilagar ritningar 277, 

799, 813. 
rjáfr 277. Sbr. kirkja. 
íjómi 870. 

ííjúpnadalr, sjá Raupnadalr. 
Riuiey, eign Hjaltabakka kirkju 
475. 

Róardalr, Róarsdalr. sjá Hróars- 
dalr. 



róðr 519, 545, 558, 565, 572, 805, 

817, 825. — útróðr 391. - út- 

ræði 854. 
Rófstaðir, sjá Hrófstaðir. 
Rogn i Noregi 341. 
Rognaldus lendr maðr norrænn 

(sbr. Rögnvaldr) 106. 
rógr 235, 419, 521, 539, 546, 558, 

558, 573, 807, 817. 
Rói kórsbróðir í Niðarósi 20. 
rolla (skrá) 208. 

Róma, Rómaborg 46, 160, 181, 
213, 235, 322, 323, 606, 608, 
609, 847. — Rómakirkja, Róma- 
borgarkirkja 181, 213, 583, 584. 

— Rómakirkjuhirðir 583. — hei- 
lög Rómverja kristni 180, 583. 

— Rómaskattr 61, 233, 234, 
544. — Romana curia 237, — 
Romana ecclesia 237, 607, 609. 

— Romanus pontifex 101 — 105, 
106. 

Rosmhvalanes, Rosmhvalnes, Rost- 
hvalsnes 76, 78, 81. — Rost- 
hvelingar, Rosthvelnesingar 76, 
78. — rekaskipti Rosthvelinga 
76—77. — hvalskipti Rosthvel- 
inga 78—80. 

ross, sjá hross. 

Rosthvalsnes, Rosthvelingar, sjá 

Rosmhvalanes. 
rostungstennr 235, 
Rótabakkar undir Eyjafjöllum 870. 
Rúöuhólmr (Rauðuhólmr) 3. 
Ií.úfey(ar) á Breiðafirði 117, 635, 

636. - Rúfeyjarhólmr 117, 635. 
rúgr 153. 

rúmhelgir dagar 29, 40, 42, 115, 
116, 129, 410, 601, 603, 803. - 
rúmhelgar 774. — rúmheilagt 
479, 481. 

rúnar 750, 762, 843. — lifrúnar 
749, 750. 

runnar (skógarrunnar) 866. 

Runólfr ábóti í Múnklifi 380, 331, 
350, 351. 



1050 



REGISTK 



Runólfr Ólafsson ábóti í Viðey 80, 

81, 194, 195, 245. 
Runólfr prestr. umboðsraaðr Jóns 

biskups Haldórssonar {~ Runólfr 

anima?) 717, 720, 724, 725. 
Runólfr Sigmundarson ábóti í 

Þykkvabæ í Veri 92, 166—167, 

237, 238, 267, 269. 
Runólfsson: Arni (sbr. Brynjólfs- 

son), Sveinn, ÍÞorlákr. 
rúst 870. - bæjarrústir 872. 
Rygjafylki i Noregi 859. 
rykti 369, 371. — stórmæla (stór- 

mála) rykti 369, 371. 
ræðismaðr 729, sbr. ráðsmaðr, 
Ræland 281. 

rætr (rótartré) 321,486. Sbr.viðr. 

^rööra* 866. 

Rögnuson: Bergúlfr. 

Rögnvaldr lendr maðr í Noregi 

145, 154. Sbr. Rognaldus. 
Rögnvaldsson: Jón, Ólafr, 
röndóttr, röndótt 25, 532, 550, 804. 

Sabbata 601. 

Sabinensis 703, 706, 713, 724. Sjá 
Vilhelmus. 

sacerdos 137, 212, 353, 512, 703, 
704, 713, 715, 716. - officium 
sacerdotale 135, 800, Sbr. prestr. 

sacramentum, sacramenta 47, 135, 
276, 277, 507, 630, 710. 711, 
757, 831. — sacramentisbæn 
507. 

sacrarium 29, 276, 527, 528, 549, 
551, 555, 562, 563, 566, 797. Sbr. 
sacrarium munnlaug, sjá kirkja. 

sacrificium 528, 549, 551, 563, 

sacrilegium 103, 135, 142, 232, 
704, 707, Sbr. kirkjurán. 

sacrista 326. 

sacristia 350. 

sáð 153, 544. — helmingarsáð frá 
Eiði til Viðeyjar 377. — sáðjörð 
í Reykjanesi í Vatnsfjarðarþing- 



um. Sbr. akrland, körn, mælir, 

sáld, sældingr. 
Sadorensis episcopus 608, 611. 
safn (= fjallsafn) 666. 
sagnameistarar 493. 
Sagnes, sjá Sandnes. 
sakaráberi 199, 201, 223. 
sakeyrir 108—109, 133, 134, 207, 

209, 222, 369. 509, 765, 834. 
sakferli, sakaferli 159, 387.. 
saktal 126. - Saktal Jónsbókar 

859. 
saladagar 421. 
sálastefnur 393, 660. 
sálubót 151, 241, 336. 
sálugjafir 94, 183, 197, 202, 209, 

425, 450, 451, 463, 490, 586, 

689. 

sálumessa 63, 119, 446, ^53, 479, 
485, 514, 542, 543, 556, 563, 
566, 634, 683, 697, 794, 799, 
803, 813. 

sálutíðir 118, 481, 514, 543, 556, 
568. 

sáluvers 30. 

sáld, sjá sældingr. 

sálmar 215, 514, - sálmar Davíös 

215. 

Salomon Gyðingakonungr 41, 4:2. 

Salomon biskup af Osló (1322— 
1351) 510, 511, 702, 705, 709. 

Salomon Þóraldason 378. 

salt 164. — salt vígt 26, 31, 35. 

- saltbrenna á Máná á Tjörnesi 
90, 487, — saltkatlar 153. 

salt (= saltíiskr og saltsilungr): 
xij. aurar í salti frá Vík í Mýr- 
dal til Þykkvabæjarklaustrs 738. 
— V, vættir salts af Hrísey tu 
Munkaþverár 486. - viij. vættir 
salts af Arnanesi (sbr. Arnar- 
drangr) til Kirkjubæjarklaustrs 
782. — saltbelgir iiij. frá Ofan- 
leiti til Odda 88, 691. 

saltari, sjá psaltari. 

Salthöfði í Öræfum 773. 



REGISTK. 



1051 



Saltnes í Norðrþingeyjarsýslu 309, 
311, 863. — Saltnesgarðr 309, 
311. 

Saltvík við Skjálfandaflóa 316, 318. 

Saltvík í Hrútafirði 484. 

^álún 708. Sjá kirkja. 

salve sancta parens 280. 

sambúð líkamleg 752. 

samdrykkja 536, 541. 

samganga, samgangr 204, 278, 

764, 803, 820, 838. — sam- 

gaunguöl 754. 
samkoma á haUst 59. — samkoma 

til tíundarskiptis 126. 
samkomudrykkja 536. 
samkunda 340, 422, 536. 
samlag við konu 38. 
sammæli 719. Sbr. samþykt. 
samneyti 38, 180, 212, 213, 215, 

216, 217, 218, 219, 232, 254, 

590, 600, 794, 803, 843. — sam- 

neyti við dauða menn 794, 803 
samningr, sami 241, 253, 263, 

266, 323, 325, 349, 642, 718, 

719, 729, 849, 857. 

samræði við konu 44-45, 588, 
603. 

Sámstaðir ytri í Fljótshlíð 687. 
Sámstaðir í Hvitársíðu 369. - 

Sámstaðamenn 359. 
samsseti 216. 

samtak, samtök 354, 355, 357, 
857. ~ samtök og sáttmáli ís- 
lendinga 355. 

samvist likamleg 752, 873. 

samvizkualdr 519, 545, 558. 565, 
807. 

samþykt, samþyktir 28, 154, 334, 

354, 355, 383, 499, 509, 533, 
Ö50, 572, 591, 594, 640, 649, 
650, 675, 719—720, 795, 804, 
825, 838. — Sbr. alþingis- 
saniþykt. — almúgans samþykt 
334. — Áshildarmýrarsamþykt 

355. bóndasamþykt 355. - 
samþykt íslendinga um að 



vernda landsréttindi íslands 355. 

— kirkjuþings samþykt 225. — 
samþykt ríkisins ráðs 719. 

sancta septimana 48. 

sanctus 189, 190. 

Sandá (Sauðá) í fistilsfirði 69, 73, 

307, 313, 314. — Sandárós 

(Sauðárós) 69, 73. 
Sandabólsskógr, sjá Sauðabóla- 

skógr. 

Sandafell í Þjórsárdal 866, 868. 
Sandar (=: Breiðamerkr og Skeið- 

arár sandr) 776. 
Sandar í Dýrafirði 832. 
Sandar undir Eyjafjöllum 683. 
Sandar i Meðallandi 739, 872. — 

Sandahólmar í Kúðafljóti 871. 
Sandártunga {-ur) i Þjórsárdal 865, 

867, 868, 869. 
Sandatunga í Þjórsárdal 867. Sbr. 

Sandártunga. 
Sandeyjar á Breiðafirði 118, 862, 
Sandeyri á Snæfjallaströnd 615. 
Sandfell í Axarfirði 309. 
Sandfell í Öræfum 775, 777. — 

Sandfellingar 776. 
Sandgerði á Rosmhvalanesi 77, 

78. — Sandgerðingar 77. 
Sandgil á Rangárvöllum (fór af 

fyrir foksandi nálægt 1760) 87, 

88, 693. 

Sandgil (sanngil) á Langaness- 

ströndum 72, 75. 
Sandhaugar í Bárðardal 439. 
Sandhólaferja við Þjórsá 681,691. 
Sandhólar á Tjörnesi 91, 487. — 

Sandhólareki 487. 
Sandhólar í Saurbæjarhrepp í Eyja- 

fjarðarsýslu 451. 
sandhóll 854. — sandhólmi 870. 

— sandhraun 853. 
Sandhöfði í Héraði (Öræfum) 774. 
sandkross, rekamark Sauðanes- 

kirkju 425. 
Sandlækjarhjáleiga i Gnúpverja- 
hreppi 867, 868. 



1052 



REGISTR 



Sandlækjarlorfa í fjórsárdal 867. 
Sandlækr íSauÖlækr) undir Eyja- 

fjöllum 85, 681. 
Sandnes í Kaldaðarneshreppi í 

Strandasýslu 261, 
Sandnes, rekaítak Reykhóla í Barða- 

strandarsýslu (hið sama?) 120. 
sandr fyrir austan Geil i Tungu- 

sveit 373. 
Sandr (Ingjaldssandr) í ísafjarðar- 

sýslu 360. 
Sandr í f istilsfirði 69, 73. - Sands- 

endi 69, 73. 
Sandr í Kelduhverfi 427, 428. 
Sandr viö Skjálfandaflóa 91, 431^ 

487. 

Sandshorn i Fjörðum i Suðrþing- 

eyjarsýslu 445. 
Sandsík í Skagafirði 745. 
Sandvatnshlíö á Biskupstungna af- 

rétti 669. 
Sandvík í Bárðardal 438. 
Sandvík eystri í Grindavík 76. 
Sandvík í Grímsey 486. 
Sandvík á Hornströndum 620. 
Sandvík (Sauðvík) á Skaga nyrðra 

462. 

Sandvík í Suðr-Múlasýslu 72, 75. 
Sandvíkingr, sjá Sandvíkrskógr 
868. 

Sandvíkrskógr í fjórsárdal 866, 
868. 

sanguinis effusio 134. 
sannanarmenn 47, 658. 
sár 207, 209, 286, 354, 417. 
sár (ílát) 276, 822. — skírnarsár 

276, 822. Sbr. kirkja. 
Saraceni 184, 587. 
sáta (heys) 444, — sæti 684. 
satanas 810, 

Satangrensis (shr. Stafangrensis) 

episcopus 610. 
satisfactio 724. 

sátt, sætt. sáttargerð, sætíargerð 
100-106, 139-155, 158, 177, 
194, 274, 323, 324, 325, 327, 



341, 510, 643, 646, 659, 660, 
718, 729, 794, 803, 831, 839. — 
sættargerð konungs og erkihisk- 
ups um takmörk valds konungs 
og klerkdómsins 100-106, 139 

— 15o. — sætlargerð Lafranz 
hiskups og Guömundar ábóta 
um tíundamál Þingeyraklaustrs 
580. — launsættir 510. - sætt- 
arrof 643. 

sáttmálar Islendinga við -Noregs- 
konung: Gamli sáttmáli 333, 496, 
863. — sáttmáli viö Eirík kon- 
ung Magnússon (1280), nú ekki 
til 164. - sáttmáli við Hákon 
konung hálegg (1302) 333—336. 

— sáttmálatilboð íslendinga við 
Magnús konung Eiríksson (1320) 
496—498. — Shr. samtök og 
sáttmáli íslendinga (1306 eða 
1375) 355 (= Árnesingaskrá). 

Sauöá (>Sandhá<) í Þistilsfirði 307, 
313. 

Sauðabólsskógr í Héraði (Öræfum) 
777. 

Sauðadalsá á Vatnsnesi 481. 
Sauðadalr, jörð í Húnavatnssýslu 
482. 

Sauðadalr, dalr í Húnavatnssýslu 
475. 

Sauðanes á Langanesi69, 73, 306^ 
425, 488, 726, 785-786. — 
Sauðanes hið syðra 425. — • 
Sauöanesmenn 434. 

Sauöanes við Súgandafjörð 576. 

Sauöholt í Meðaílandi 873. 

Sauðhúsvöllr undir Eyjafjöllum 
683. 

sauðpeningr: verð hans 169 — 1^0 
(forustugeidingr, geldingr. lamhs- 
gotur, lambgymbrar,rútar,sauðir, 

ær). — sauðir, sauðfé af Öllu 
tagi 163, 285, 377, 431, 447, 
617, 665, 671, 689, 738, 745.- 
vetrgamlir sauðir 439, 448, 451, 
464, 465, 475, 479, 483, 667, 



REGISTR. 



1053 



687, 688, 691, — tvævetrirl 
sauðir 667, 687, 708, 776, 779, 
780. — þrevetrir sauðir 672, 
776, — gamlir sauðir 469, 672, 

688, 691. — sá er á vj. sauði 
at vetri taki einn melrakka á 
.xij. mánuðum 299. — afgipt 
sjálfdauðs sauðfjár, ef nýtt er 
126. - sauðahöfn 85, 247, 681, 
832. — ásauðr, ásauðarkúgildi, 
ær (sbr. kúgildi) 62, 63, 66, 86, 
114. 117, 119, 120, 257, 259, 
260, 361, 378, 404, 408, 426, 
427^ 433, 434, 435, 436, 438, 
439, 440, 441, 442, 445, 446, 
447, 448, 451, 453, 455, 458, 
459, 460^ 461, 462, 463, 464, 
465^ 466, 468^ 469, 471, 472, | 
473", 475, 477», 478^ 479, 480^ 
481, 482^ 483, 484, 575, 577, 
581, 617, 633, 635, 661, 662, 
663, 666, 667^ 668, 669^ 670, 
671, 677, 680, 681, 683, 684, 
685^ 686, 687, 691, 693, 
694, 695% 696, 697, 698', 700, 
708, 714, 738, 741, 743, 768, 
770', 771, 773% 776, 777, 779, 
780, 781, 783, 7Sð. — ær loöin 
og lembd 688. — lömb, sjá 
lamb. — gymbrar 448. — vetr- 
gamalt fé 436, 455, 482, 672, 
708, 781. — búfé, sjá bú. — 
forustusauðir 359, 708. — geld- 
fé, geldær, sjá geldfé. — geld- 
iögar 88, 403, 738, 781. — vetr- 
gamlir geldingar 114, 442. - 
tvævetrir geldingar 83, 86-88, 
^47, 455, 688, 779, 780. — geld- 
ingar gamlir 86—88, 455, 688, 
779, 780. — geldingahöfn 776. 

hrútar, sjá hrútr. — sauð- 
Peningr c. 1269: á Búrfelli 83. 
~~~ á Kirkjubæ í Vestmannaeyj- 
um 66. — í ViUingaholti 62. — 
1270: i Odda 86. — í Vallanesi 
83. - til Viðborðs frá Einiholti 



83. — 1274: á Reykhólum 120. 

— á Skarði á Skarðsströnd 117. 

— á Staðastað 114. — í Trölla- 
tungu 119. — c. 1286: i Bjarn- 
arhöfn 257. — á Eyri í Skutils- 
firði 260. — c. 1306: á Gils- 
bakka 359. — c. 1307: í Krýsu- 
vík 361. — c. 1313: á Nesi í 
Selvogi 378. — c. 1315: á Eyri 
í Kjós 404. — í Görðum á Akra- 
nesi 403. — 1317: í Tröllatungu 
408. — 1318: í Ábæ í Skaga- 
firði 463. — á Barði 458. — 
á Bergstöðum 473. — í Blöndu- 
dalshólum 473. — í Bólstaðar- 
hlíð 472. — á Breiðabólstað í 
Vatnsdal 478. — á Breiðaból- 
stað í Vestrhópi 479.— áEyjar- 
dalsá 438. — í Flatey á Flat- 
eyjardal 441. — í Garði í Keldu- 
hverfi 427. — á Gnúpi í Mið- 
firði 483. — í Goðdölum 464. — 
á Grenjaðarstað 433. - í Gríms- 
ey 442. — í Grímstungum 477. 

— á Grýtubakka 445-446. - 
á Hálsi í Fnjóskadal 439. — 
á Hjaltabakka 475. — á Hofi á 
Höfðaströnd 460. — á Hofi á 
Skagaströnd 469. — á Hrafna- 
gili 453. — i Hvammi í Laxár- 
dal 468. — i Hvammi í Miðfirði 

481. — í Höfða í Höfðahverfi 
446. — á Höskuldsstöðum 471. 

— á Illugastöðum 440. — í 
Kaupangi 449. — í Laufási 448. 

— í Málmey 459. — á Melstað 

482. - á Miklabæ í Blönduhlið 
461. — á Miklabæ í óslands- 
hlíð 460. — X Múla 434. - á 
Mælifelli 465. — á Nesi í Aðal- 
dal 435. - á Reykjum í Tungu- 
sveit 465. — í Saurbæ í Eyja- 
firði 451. - á Sjáarborg 468.— 
á Skinnastöðum 427. — á Spá- 
konufelli 469. - á Staðarbakka 
482 — á Stað i Hrútafirði 484. 

67 



- á Svalbarði í f istilsfirði 426. 

- á Tjörn á Vatnsnesi 480. — 
á Undenfelli 477. — í Vestr- 
hópshólum 480. — í Víðidals- 
tungu 478. — á Víðimýri 466. 

- á Víðivöllum 462. — á Völl- 
um í Svarfaðardal 455. — á 
fóroddsstöðum 436. — á Þaungla- 
bakka 445. — c. 1324: í Garps- 
dal 577. - á Stað í Súganda- 
firði 575. — 1326: í Holti undir 
Eyjafjöllum 581. - 1327: í Ár- 
nesi 617. — á Skarði á Skarðs- 
strönd 635. — í Sælingsdals- 
tungu 633. - c. 1331: í Bræðra- 
tungu 669. — í Gaulverjabæ 
671—672. - í Haukadal 667. — 
í Hh'ð í Biskupstungum 670. — 
á Hofi í Eystrahrepp 662. — í 
Hruna 665. — í Reykjadal 666. 

— í Steinsholti 663. — á Torfa- 
stöðum 669, — í Tungufelli 667. 

— í ViUingaholti 661. ~ c. 1332: 
á Ámúlastöðum 685. — í Árbæ 
698. — á Breiðabólstað í Fljóts- 
hlíð 687, 689. — í Dal undir 
Eyjafjöllum 683. — í Eyvindar- 
múla 686. — í Holti undir Eyja- 
fjöllum 681. - í Kálfholti 698. 

— í Klofa 695. - á Krossi 685. 

— í Miðbæli 679. — í Mörk 
(efstu) undir Eyjafjöllum 684.— 

— í Næfrholti 694. — í Odda 
691, — í Skarði eystra 693. — 
í Skarði ytra 695. — í Skógum 
677. — í Snjallshöfða 697. — 
í Steinum 680. — á StóruvÖU- 
um 696. — 1333: á Eyri í 
Skutilsfirði 700. — c. 1336: á 
Kirkjubæ í Tungu 708, — 1340: 
á Höfðabrekku 741. — á Reyni 
741. _ á Sólheimum 743. — á 
fykkvabæ í Veri 738. — c. 
1343: í Asum 785. — í Borgar- 
höfn 770. — á Breiðá 773. — á 
Búlandi 783. — á Hofi í Álpta- 



firði 768. — í Hofsfelli 770. — 
á HnappavöIIum 773, — á Kálfa- 
felli i Fljótshverfi 779, 780. - 
á Kálfafelli 1 Hornafirði 771. - í 
Kirkjubæ á Síðu 781. — áLóma- 
gnúpi 777. — á Rauðalæk 776. 
— sauðgjald til Breiðabólstaðar í 
F]jótshlíð 688. — sauögjald til 
Fells í Kollaíirði 258. — sauðgjald 
til Odda 86-87, 691. — ærgjald 
úrÆðeytilVatnsfjarðar 620. 
Sauðungshamrar undir Eyjafjöllum 
85, 681. 

Sauðungsnes undir Eyjafjöllum 85, 
681. 

Saurar í Helgafellssveit 116. 

Saurar í Laxárdal í Dalasýslu 633. 

Saurar í Strandasýslu 407. 

Saurbæjarfjara 633. 

Saurbær(inn) í Dalasýslu 717. 

Saurbær í Eyjafirði 451 , 488, 649, 650. 

Saurbær á Kjalarnesi 64, 80, 404. 

Saurbær í Kolbeinsdal í Skaga- 
fjarðarsýslu 301. 

Saurbær í Vatnsdal í Húnavatns- 
sýslu 476, 477. 

Saurbær á Vatnsnesi 481. 

Saurlátr, ey á Breiðafirði 116. 

saurlífi, saurlifnaðr (sbr. adulte- 
rium, fornicatio, hórdómr. karl, 
kona, kvikindi) 25, 30, 135, 805, 
837. - saurgan af blíðlæti við 
konu 598, 604. — saurgan af 
þykkleik við karla 604. - at 
drýgja skömm meö karlmanni 
eða skynlausum skepnum 1 1 
— saurgan af höndum sjálfs sin 
598. — saurgan af höndum 
annars karlmanns 598, 604. - 
saurgan af boruðu tré 604. — 
saurgan af hörðu tré 598. — 
sauruglega getinn 628. 

saurlífismenn 26. 

Saurlækr í Aðaldal 434, 

Saurteigr í Saurbæjarlandi í Gríms- 
tungnaþingum 476. 



REGISTR 



1055 



Saurveisa á Melrakkasléttu 313. 
Saurveisnalækr (Saurvesnalækr. 

Saurvessnalækr, Saurvestalækr, 

Saurvestnalækr) í Norðrþingeyj- 

arsýslu 69, 73. 
Saxahvoll undir Jökli 115, 410, 

411. 

Scalahult, sjá Skálholt. 
Scalholtensis 718, 723, 730, 731. 

Sbr. Scalotensis, sjá Skálholt. 
Scalotensis 190, 191, 192, 608 

610, 748, sjá Skálholt. 
Scaniæ rex 845. 
scaramuccia 329. 
Scarensis episcopus 608, 610. 
schipdracht 302. Sbr. skip. 
Schorcialupi (Schorciasupi) 237, 

862. 

scriptum, scripta 189, 190, 237, 
323, 539, 704, 707, 717, 718, 
847. 

Sebastianushinnhelgi403. — festum 
Sebastiani 458. — Sebastianus 
kirkja 1 Görðum á Akranesi403. 

— Sebastianusmessa 696. 
secretum. secreta 523, 792, 796, 

809, 829. 

segl 153, 176, 364. — landvarnar- 
segl 364. 

seiðr: at magna seið 604. — at 
seiða tröll 223. 

Seila í Skagafirði 467, 857. Sbr. 
Sayla (Seyla). 

sekt, sektir (sbr. eyrir, mörk) 58, 
134, 152, 156, 157, 200, 207, 
210, 225. 227, 256, 284, 
285, 294, 298, 345, 364, 365, 
366, 383, 387, 390, 394, 401, 
402, 406, 419, 420, 532, 539, 

540, 544, 552, 654, 655, 656, 
657, 658, 793, 801, 805, 815, 
S24, 831, 860. — full sekt 860. 

— lagasekt 200, 401, 402, 655. 

— sektahandsal 294. •— sekta- 
laust 287, 345, 391, 392, 536, 

541, 800, 824. 



sel, sjá selför. 

Sel (Seljaland) í Flóa 671. 

Sel í Meðallandi (eyðijörð, óbygð 

fyrir eða um 1550) 781. 782, 

873. Sbr. Selkrókr. 
Sel, Oddakirkjujörð á Landi 86. 
Selá í Skefilsstaðahreppi í Skaga- 

íirði 301. 
Selá í Steingrímsfirði 407. 
Selá í Vopnafirði 72, 75. 
Selaklettr á Eyrarbakka 75. 
Selalón á Eyrarbakka 75. — Sela- 

lónsklettr 75. 
Selalækr á RangárvöIIum 87. 
Selaós á Langanesi 306. 
Selárdalr í Arnarfirði 246, 650, 

700. 

Selbúðir í Landbroti (sbr. uú Segl- 
búðir) 781, 782^ 

selför: at vera í seli 166. — at- 
lega fjár at seli 744. ~ sel- 
för Akreyinga 82. — selför og 
selgjörð frá Eyhildarholti í 
Selshaga 744. — selför frá 
Gaulverjabæ á Neðravöll 671. 
— selför frá Grenjaðarstað til 
Kringluvatns og í Skarði 431.— 
selför á Mársstöðum og upp 
með Leirá frá Görðum á Akra- 
nesi 403. — sel Haukagilsmanna 
359. _ selför frá Helgastöðum 
í Hörgsdal 436. — selför frá 
Hjaltabakka í Sauðadal 475, 
selför frá Laufási á Flateyjar- 
dalsheiði 447. — seljaland Sám- 
staðamanna 359. — selför frá 
Sauðanesi hjá Balafelli 425. — 
sel frá Seljalandi undir Eyja- 
fjöllum 870. - selför frá Staða- 
stað í Duggusdal 134. — selför frá 
Vallanesi í Eyvindardal 83. — 
selför frá Viðey í f ormóðsdal 
247. — selför frá ferney í 
Starrdal 64. — selför frá Þránd- 
arstöðum í Búrfellsdal 166. 

Selhagi, sjá Selshagi. 

67* 



1056 



REGISTR. 



Selientes:crastinum Selientium 454. 

Sbr. Seljumannamessa. 
selja (seljutré) 321,486. Sbr. viðr. 
Selja í Noregi 721. 
Seljaá í Kjós 82. 

Seljaland undir Eyjafjöllum 683, 
870. — Seljalandsá 683. 

Seljatunga í Hvítársíðu 359. 

Seljavatn (sbr. nú Selvatn) á Skaga 
nyrðra 250. 

Seljumannamessa 443—444, 456, 
646. Sbr. Selieutes. 

Selkrókr í Meðallandi 873. Sbr. Sel. 

Sellón, ey á Breiðafirði 116. 

selr, selir (sbr. foca, nót, orkn) 
153, 376. — selabátr 635. — 
útseladráp 768. — selskinn 235. 

— selskinn á bók 435, 436, 
437, 443. — selskinnsband á 
bók 424. — selveiðr, selveiði 
fyrir Akranesi i Miklaholtshrepp 
114. — í Álptafirði í Suðr-Múla- 
sýslu 768. — í Hópsósi í Húna- 
vatnssýslu 376. — í Húnavatns- 
ósi 475. — í Lóni í Skaptafells- 
sýslu 769. - í:Skersundi 620. 

— í (Skjálfanda)fljóti 431. — 
í l*ernuvík og á Hvallátrum 615. 

Selshagi í Bólstaðarhliðarhreppi í 

Húnavatnssýslu 744—745. 
Selsker 377. 

Selsker fyrir Akranesi í Miklaholts- 

hreppi 114. 
Selstaðir í Selvogi 124. 
Selvík á Skagaströnd 471. 
Selvíkrskógr (-ar; Selviðarskógr er 

rangt) Viðeyjarklaustrs 247,248. 
Selvogr í Árnesþingi 123—124. — 

Selvogsmenn 123. 
seminis effusio 134. 
Sendingarvík í Suðrþingeyjarsýslu 

317, 318. Sbr. Senningarvík. 
Senningarvík í Suðrþingeyjarsýslu 

91, 443, 445. Sbr. Sendingarvík. 
Septem dormientes 718, 
Septem fratres 717. 



sepultura 501, 704, 712. 

serkr: messuserkr 599, 604. Sbr. 

kirkja, messureiða. 
Serksson: Auðun, Bárðr, 
sermo 712. Sbr. kirkja, 
sermon Jóns biskups Arnasonar 

um Kristinrétt 273. 
Sernginensis episcopus 610. 
Setberg undir Eyjafjöllum 870. 
Setberg í Eyrarsveit 257. 
Setberg í Hornafirði 770. 
Setbergsklettr 1 Suðrþingeyjarsýslu 

92. 

setningar, helgar setningar, setn- 
ingar heilagra feðra, setningar 
heilagrar kirkju 185, 188, 213, 
625, 628, 629, 707, 711, 712. 

setstofa 646. 

setstokkar 535. 

séttareiðr 163, 402. 

séttungr 69, 70, 72, 73, 74, 7^, 
76, 91, 92, 245, 258, 261, 307, 
309, 310, 311, 313, 314, 3l8, 
319, 322, 330, 408, 425, 428, 
432, 439, 465, 486, 619, 620, 
736. 

Sevinastaðir (sbr. nú Sæunnar- 
staðir) á Skagaströnd 470. 

sex dægra (fasta) 85, 598, 605. 

sexta feria (sbr. föstudagr) 601. 

sextán daga hald 792, 793, 801, 
805, 809, 814, 816, 817, 822, 
823, 826, 828, 830—831. 

sextándi hluti i hval 116. 

Seyðisfjörðr í ísafirði 616, 620. 

Seyla, sjá Seila. 

Síða (hérað) í Vestr-Skaptafells- 

sýslu 298, 783, 784, 852. 
Síða í Vestrhópi 479. 
siðaskipti 411. 

siövani, siðvenja 148, 176, 177, 19l> 
213, 239, 241, 252, 253, 254, 
287, 327, 496, 627, 645, 725, 
729. 

sif, sifjar, sifskapr, sifjaðr 26, 27, 
29, 31, 60, 133, 200, 206, 210, 



BEGISTR. 



1057 



328, 517, 530, 557, 564, 570, 
691, 597, 598, 602, 752, 753, 
754, 755, 756, 763, 798, 803, 
820. 838, - sifkona 517. — 
sifjaspell 60, 135, 382, 763. Sbr. 
frændsemi, guðsifjar. 

Sigfússon: Sæmundr. 

Sighvatr^ rekaeigandi með norð- 
austr-ströndum (= Sighvatr 
Hálfdánarson?) 310, 311, 314, 
863. 

Sighvatr Hálfdánarson frá Keldum 
riddari (d. 1303) 95-100, 125, 
265—267, 304, 305, 314, 863. 

Sighvatr á Leirhólum 406. 

Sighvatr Vigfússon landi, kórs- 
bróðir í Niðarósi 20, 106, 146, 
154, 322—323. 

Sighvatsdóttir : Steinvör. 

^ighvatsnautr, skógr fykkvabæjar- 
klaustrs í Langanesi 740. 

Sighvatsson: Einar, Jón, Sigurðr, 
Sturla, f órðr. 

sigillum, sigilla 147, 189, 191, 194, 
304, 363, 390, 674, 702, 705, 
"^IS, 848. — sigiUi munimen 
304. 

Siglufjörðr í Eyjafjarðarsýslu 374, 
375. — Siglufjarðará 374. 

S|glugrímsey á Breiðafirði 116. 

Siglunes í Eyjafjarðarsyslu 443. 

S;gluvík á Hornströndum 620. 

Sigmundarson: Indriði, Njáll, Run- 
, ólfr, Sveinbjörn. 

Sigmundr Einarsson ofíicialis í 
_ Skálholti og príor í Viðey 734. 

^gningar 26, 31. 35, 841. 

Signarr biskup af Færeyjum (1320 

— c. 1341) 499, 502-506, 510, 
864. 

signet 851. 

Sigriðarhólmr á Breiðafirði 117, 
635. 

Sigríðarstaðaós í Húnavatnssýslu 
728. 

Sigríðr systir í>óru 358. 



Sigríðr Styrkársdóttir 357, 358. 
Sigríðr Sveinsdóttir 673. 
Sigtún á Staðarbygð í Eyjafirði 
453. 

Siguatr, sjá Sighvatr. 
Sigurðardóttir : Þórunn. 
Sigurðarson, sjá Sigurðsson. 
Sigurðarstaðir í Bárðardal 438. 
Sigurðarstaðir á Melrakkasléttu 

432. 
Sigurðr 727. 

Sigurðr, er gefr til Vallakirkju 

456. 

Sigurðr Ásgeirsson í Grindavík 
362. 

Sigurðr Bergsson á LeysingjastÖð- 

um í Dalasýslu 717. 
Sigurðr Bjarnarson 305, 707—708. 
Sigurðr Bjarnarson 744. 
Sigurðr Björnsson lögmaðr (d. 

1723) 56, 129, 139, 568. — lög- 

bók hans 129. 
Sigurðr Erlingsson tafsi erkibiskup 

í Niðarósi (1230-1252) 241. 
Sigurðr Eyjólfsson 165, 
Sigurðr Grímsson 746. 
Sigurðr Guðmundarson úr Hlíð 

(Lögmannshlíð) lögmaðr 305, 306, 

307, 308, 309, 315-317, 318, 

320. 

Sigurðr Guðmundarson yngri lög- 

maðr 587. 
Sigurðr Gunnarsson prófastr á 

Hallormsstað (d. 1878) 874. ^ 
Sigurðr Jónsson prestr á Grenjað- 

arstað (d. 1590) 89, 293. — Sig- 

urðarregistr 89, 320, 424. 
Sigurðr Jónsson, norrænn 367. 
Sigurðr Jónsson prófastr í Holti í 

Önundarfirði (d. 1730) 273, 275, 

638. 

Sigurðr kanunki í Björgvin 714. 
Sigurðr kórsbróðir i Niðarósi 20. 
Sigurðr Ólafsson prestr á Refstöð- 

um (1602-^1629) 67. 
Sigurðr prestr (norrænn) 281. 



1058 



REGISTR. 



Sigurðr prestr ræðismaðr í erki- 

biskupsgarði 729. 
Sigurðr Sighvatsson lögmaðr íOrkn- 

eyjum 721. 
Sigurðr seltjörn, Sighvatsson hins 

auðga 84, 450. 
Sigurðr Þorvaldsson 88. 
Sigurðsson, Sigurðarson: Ásbjörn, 

Auðfinnr, Finnbjörn, Guðmundr, 

Haraldr, Jón, Oddr, Sturla, 

Sveinn, Sverrir, íórarinn, í*or- 

gils. 

Sigvaldadóttir : Ástríðr. 

Sigvaldi kórsbróðir í Niðarósi 20. 

Sigvarðr kórsbróðir í Niðarósi 106. 

Sigvarðr féttmarsson biskup í Skál- 
holti (1238—1268) 635, 650. 

Sigvattus, sjá Sighvatr. 

sík hjá Neslandi 447. 

Sílalækr í Laxárdal í Suðrþingeyj- 
arsýslu 481. 

silfr 57, 157, 168, 178, 197, 198, 
199, 200, 235, 327, 329, 331, 
383, 542, 544, 552, 701, 722. — 
enskt silfr 722. — norrænt silfr 
331. — smátt silfr 157. — stórt 
silfr 157. - brent silfr 178, 
327. - skírt silfr 831. — smíðað 
silfr 722. — hálfr örtugr silfrs 
542. — eyrir silfrs 198, 205. - 
eyrir brenz silfrs fyrir .vj. aura 
168. — xij. aurar silfrs 701, — 
hálí mörk silfrs 199, 200, 383. 

— mörk silfrs forn 552. — iij. 
merkr silfrs 197. — viij. merkr 
brendar 781. — xv. merkr silfrs 
norrænar 881. — prestasilfr 544. 

— silfrslátta, silfrsláttr 153, 157. 

— textus og apocalipsis silfr- 
búin 62. — silfrflingja á kant- 
arakápu 689. — silfrhirðsla, er 
geymt er í corpus domini 474. 
~ huslker með silfr 85, 681, 
779, 780. — silfrkaleikar 66, 
114, 257, 261, 359, 403, 427, 
439, 463. - silfrker 468, 740. 



— plenarius silfrbúinn 463. — 
propiciatorium af silfri 456. — 
rós af silfri 781. - silfrrós góð 
728. — skrín með silfr 683, 709. 

— skurn silfrbúin 781. — altar- 
issteinn silfrbúinn 775. — texta- 
búnaðr með silfr 686. — þjón- 
ustuhús af silfri 471, 480. — 
þjónustuker úr silfri 440, 452. 

Silfrastaðir í Blönduhlíð í Skaga- 
firði 462, 488, 857. Sbr. Sylfrek- 
staðir. 

silki: ein petea af silki 363. — 
altarisklæði af silki 117, 258. 
378. — höklar af silki 442, 781. 

— silkimerki 474. — silkipungr 
446. 

Símon postuli 614. 

Símon mágr Bóthildar 332. 

Símon Þorsteinsson prestr 345. 

Símonarson: Indriði. 

simonia (symonia) 94, 108, 142, 

353, 354. — simoninispeningr 53. 
Siuguatr, sjá Sighvatr. 
Siugurdr, sjá Sigurðr. 
Sixtus páfi (papa) hinn helgi (2^'^ 

—259) 409, 430. — festum Sixti 

papæ 430. 
sjálfdæmi 643. 

Sjálfkvíar milli Hólms og Gufu- 
skála á Rosmhvalanesi 76. 

sjálfsmorð 110, 111, 207, 223, 225, 
581, 550. 

sjómenn 160, 860. 

sjónhending 3, 4, 75, 76, 77, 82, 
164—166, 359, 484, 621, 736. 

Sjóvarborg í Skagafirði 467-^68. 
Sbr. Borg. 

sjöttareiðr, sjá séttareiðr. 

skaði 294, 338, 402, 589, 627, 710, 
759, 788, 846. — skömm og 
skaði 294, 338. — fullréttisskaði 
402. - skaðabót 283, 287. 

skafnar skrár og bréf 805, 310, 
830, 619, 728. — at skafa letr 



REGISTR. 



1059 



(skipanir) af bókum 182. 254, 

591, 595, 647. Sbr. rasura. 
Skafrofa, teigr Ásskirkju i Keldu- 

bverfi 429. 
Skagafjörðr 345, 346, 460, 726, 

729, 730, 744, 836. 
Skagi á Akranesi 403. 
Skagi (Garðsskagi) 77. — Skaga- 

fles 77. 

Skagi í Húnavatns- og Skagafjarð- 
arsýslu 46P, 462% 469, 492, 
753, 756. — Skagaströnd 469. 

Skál í Hornafirði 770. 

Skál á Síðu 782—783. — Skálar- 
hraun 855-856. 

Skálá í Sléttuhlíð 673—674. 

Skálaholt, sjá Skálholt. 

Skálahvammr í Lóni í Austr- 
Skaptafellssyslu 769. 

Skálaland í Presthólahreppi 426. 

Skálaues á Melrakkasléttu 313. 

Skálarey á Breiðafirði 116. 

Skálavik í ísafjarðarsýslu 576, 
S64. — Skálavíkrgnúprí?) 576, 
864. 

Skálavík við Skötufjörð 620, 62L 
Skáldabær í Álptaveri (sbr. nú 

Skálmarbær) 739, 740. 
skáldskaparmál 287. 
Skáley í Laxá í Suðrþingeyjar- 

sýslu 434. 

Skálholt,Skálaholt(Schalholt,Skala- 
^ol<i, Scalahult, Scalholtensis, 
Scaloholtensis, Scalotensis), Skál- 
íioltskirkja (ecclesia Scalholten- 
SJS), Skálhoitsstaðr í Biskupstung- 
23, 46, 63, 66, 67-76, 94, 95, 
100, 123-125, 138, 159, 
161, 175, 185, 189, 190, 19l] 
192, 237, 238, 241, 242, 243, 
262, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 270, 271, 275, 278, 323- 
^25, 381, 333, 354, 355. 361, 
362, 363, 403, 409, 505, 506, 
507, 508, 509, 510, 511, 512, 
614, 555^556, 563, 566, 579, 



582, 592, 594, 596, 608, 610, 
612, 614, 618, 621-623, 634, 
635, 637, 638, 645, 672, 673, 
676, 717, 718, 720, 721- 
724, 730, 731, 733, 734, 747, 
748, 772, 774, 775,' 785, 787, 
789, 790, 796, 800, 815, 822, 
823, 825, 830, 845, 847, 851, 
865—869. — Skálholtsannálar 
333, 595, 789, 851. — Skálholta 
biskup, biskup af Skálholts- 
kirkju 46, 94. 96, 98, 100, 264, 
267, 268, 324, 325, 362, 409, 
504-506, 507, 509, 510, 511, 
555, 563, 566, 610, 623, 723, 
724, 730, 731, 734, 747, 789, 
822, 847. — Skálholtsbiskups- 
dæmi, Skálholtsbiskupsríki, Skál- 
holtsstikti 11. 72, 125,128-129, 
242, 268, 279, 324, 325, 356, 
363, 423-424, 511, 672, 743.— 
Skálholtsbók hin eldri (forna, 
góða, betri) 28, 129, 147, 171, 
174, 175, 192, 275, 353, 501, 
513, 612, 629. - Skálholtsbók 
hin yngri 28, 37, 147, 174, 251, 
612, 794. — electus Scalhol- 
tensis 502—503. — máldagabækr 
Skálholtsstóls 423-424, 676 
(brunnar). Sbr. máldagi. — ráðs- 
maðr í Skálholti 734, 851. — 
ráðsmannseiðr í Skálholti 509 — 
510. - Registrum Schalholtense 

67. — Registr Skálholtsstaðar 

68, 94. — rekar Skálholtsstóls 
67-76, 124—125, 618, 621— 
623, 785. - Skálholtsskilmálar 
355. — stúkan í Skálholti 263. 

skáli á VíðÍYöUum (1340) 730. — 

í f ykkvabæ i Veri (1340) 737. 

skáli (fiskiskáli) 431. - skálagerð 

425, 836. 
Skáli á Langanesi (Skálaland) 71, 

74. 

Skálmarbær í Álptaveri 871. — 



1060 



BEGISTR 



Skálmarbsejarhraun 871. Sjá 

Skáldabær. 
Skálmholt, kirkjujörð frá Breiða- 

bólstað í Fljótshlíð 687. 
Skammá á Tvidægr-Q S59. 
Skammbeinsstaðir í Holtum 87, 

88, 662, 691. 
Skammhéðinsnes á Melrakkasléttu 

90, 312, 313, 322, 486. 
Skammstaðir í Héraði (Öræfum) 

776. 

Skánar (Skáni) konungr 833, 858. 
Skaptá á Síðu 780, 855, 856, 872. 

— Skaptáreldr (1783) 783, 853, 

872, 873. ~ Skaptáreyrar 873. 
Skaptafell í Héraði (Öræfum) 774. 
Skaptafellssýsla, Skaptafellsþing, 

Skaptárþing 298, 337, 768, 853, 

855, 871. — lysing Skaptafells- 

sýslu 853. 
Skaptárdalr á Síðu 739, 871, 872. 
Skaptárnes (í Skaptártungu) 739, 

872. 

Skaptártunga í Vestr-Skaptafells- 
sýslu 740, 783, 784, 854. 

Skapti Bergsson prestr (h'klega í 
Miklaholti) 714, 848. 

skaran: at skara bókrauðu skinni 
329. 

Skárastaðir í Aðaldal 434. 

Skarð í Gnúpverjahrepp í Árnes- 

sýslu 662. 
Skarð, selstaða frá Grenjaðarstað 

431. 

Skarð í Fnjóskadal 789. 
Skarð undir Jökli 849. Sbr. Hraun- 
skarð. 

Skarð hið ytra á Landi 676, 687, 

695—696. 
Skarð í Langadal (Geitaskarð) 472. 
Skarð í Meðallandi 739, 872, 873. 

— Skarðsá 872. — Skarðsmenn 

873. — Skarðsmýri 873. 
Skarð á Mýmm 577—579. Sbr. 

Sygnaskarð. — Skarðsmenn 578. 



Skarð híð eystra á Rangárvölluni 

87, 88, 637(?), 675(?), 688, 693. 
Skarð á Skarðströnd 117, 634— 
636, 650. — Skarðsbók 110, 
147, 162, 171, 185, 200, 203, 
323, 337, 367, 512, 513, 701, 
787. 

Skarð í Öræfum 774. 
Skarðsá í Bleiksmýrardal 453. 
Skarðsá í Sæmundarhhð 301, 398. 
Skarðshlíð undir EyjafjöUum 676, 
677. 

Skarðskinn, afrétt frá Viðey 247, 
248. 

Skarðsströnd í Dalasýslu 634, 635, 
636, 650. 

Skarfanes á Landi 696. 

Skarfasker á Breiðaíirði 117. 

Skarfshóll í Miðfirði 482. 

skarpr fiskr (harðfiskr) 620. Sbr. 
skörp skreið. 

skattr 243, 287, 335, 365, 391, 
393, 588, 787, 788, 844, 859, 
860. — réttir skattar 844, — 
kaupskattr 532, 588. — Róma- 
skattr 233, 234, 544. - skatt- 
bændr á íslandi (1311) 373— 
375. — skattgjöf 497. - skatt- 
lofan íslendinga (1320) 497. 
skattlönd 332, 333, 845-846. 

Skaunafylki 859. 

skegg (sbr. krúna) 532, 550, 804. 
Skeggi Bollason í Skógum 676. 
Skeggi Njálsson í Skógum (d. 1262) 

84, 677. 
Skeggjadóttir: Hildr, 
Skeggjason; Eyjólfr. 
Skeggjastaðir á Langanesströndum 

71, 74. 

Skeggjastaðir á Rosmhvalanesi 78. 
Skeggjastaðir í Staðarsveit á Snæ- 

fellsnesi 114. 

Skeið (Skeiðsland), eyðijörð á Pegj- 
andadal í SuðrþingeyjarsýslU 
(sbr. nú Skeiðarkot) 434. 

Skeiðarmúli i Isafjarðarsýslu 621. 



REGISTR 



1061 



skeifa: sexboruð skaflaskeifa, sjá 

hestajárn (hross). 
Skeljafell í f jórsárdal 866, 868. 
Skeljahamar á Melrakkasléttu 90. 

— Skeljahamarsósar 90, 862. 
skemdarvíg 109, 764, 765. 

sker með Dalahólm í Miðdölum í 
Dalasýslu 736. — sker, er Vatns- 
fjarðarkirkja á 620. 

skermusk (sbr. scaramuccia) 329. 

Skersund 620. 

Skíða í Noregi 281, 282, 347. 
Skíðastaðir i Skagafirði 647. 
Skíðastaðir í Laxárdal í Skaga- 

fjarðarsýslu 301. 
Skíðastaðir í Tungusveit 373. 
skil, vera í skilum 549, 573, 699. 

— skilamaðr 198, 205. 
skildagi 157, 208, 217, 266, 277, 

395, 501, 660, 705, 711, 735, 
736. 

skilgetin börn 197, 204, 344, 382, 
384—385, 395, 399, 844. - skil- 
getinn faðir 393. — skilgetin 
móðir 385. — skilgetinn (eig- 
innar konu) sonr 58, 413, 414. 

— skilgetinn ættleiðingarsonr 
393. — skilgetinn sonarsonr 199, 
205. 

skillingr (skildingr) 538. — enskir 
skiUingar (shillings) 544, 552. 

skilmáli 348, 711, 730. - skilmáli 
við Noregs konung 498. — Skál- 
Holts skilmálar 355. 

skilnaðr, skilnaðr hjóna 211, 399, 
529, 539, 549, 753, 763, 797, 
802, 820, 838, 840. — skilsmál 
94. 

skilríki 382, 385, 393, 543, 544, 
593, 629,' 660, 727, 744, 746, 
754, 764, 820, 849, 850. — full 
skilríki 754, 764. — skilríkir 
inenn 198, 203, 205—206, 211, 
267, 344, 382, 383, 385, 392, 
649, 744, 759. - ósMlrikir menn 



382, 385. - skilrík (skilvís) 
vitni 346, 418. 
skinn: at skara bók rauðu skinni 
329. — bukkskinn norræn 375. 

— geitskinn 375. — v. dekra 
huda jslenzkra. halfan þridia 
dekor islenzkra bvkskinna 375. 

— kattaskinn 171. — lamba- 
skinn 171. — kvrhúð 171. - 
öldungshúð 171. — skinn (fóðr) 
undir slopp 463. Sbr. húð, sel- 
skinn. 

Skinnalón á Melrakkasléttu 90, 314, 
321, 432, 486. — Skinnalónsós 
90. — Skinnalónsreki 90, 314. 

Skinnastaðir í Axaríirði 307, 308, 
309, 312, 320, 322, 426-427, 
486, 488. — rekaskrá Skinna- 
staða 320. — Skinnastaðabók 

364, 582, 825. 

skip (sbr. bátr, búza, karfi, sela- 
bátr) 114, 152, 153, 156, 178, 
184, 194, 243, 287, 335, 355, 

365, 544, 552, 617, 637, 649, 
708, 722, 723. 788, 834, 853, 
857. — vj. skip gangi árlega af 
Noregi til íslands 335, 497. — 
skip erkibiskups 152. — • skip 
konungs 156. — skip staðarins 
í Skálholti 243. — skip áttært 
117. — kúgildisskip 65. — fjög- 
urra hundraða skip 433. — 
skipbrot 184, 587. - skipadráttr, 
schipdracht 152, 157, 302, 365. 

— skipaíé 197, 204. — skipa- 
gángr til íslands 335, 497. — 
skiphald 854. — skipshlutr 153. 

— skipshöfn 166, 671. — skipa- 
leigur 153. — skipreiði 537. - 
skipruðning, skiparuöning 126, 
234. - skipstaða 82. — _upp- 
sátr, skipauppsátr 77, 429. — 
skipstjórnarmaðr, skiparil53,178 
184, 394, 587. — skipviðir 587. 

— viðskip 287. 
Skipagil í Kjós 82. 



1062 



REGISTR 



skipan (at hval; sbr. hvalr) 69, j 
73, 312, 315, 316, 322, 428, 
486. 

skipan, skipanir 58 — 61, 174, 175 
—178, 180, 182, 184, 185, 187, 



188, 


192, 


193, 


195, 


196, 


210- 


211, 


213, 


219, 


225, 


241, 


243, 


253, 


254, 


255, 


266, 


275, 


279, 


288, 


291, 


293, 


295, 


296, 


297, 


298, 


325, 


326. 

# 


327, 


345, 


351. 


364, 


366, 


381, 


383, 


384, 


386, 


387, 


394, 


395, 


413, 


414, 


419, 


498, 


499, 


500, 


510- 


-514, 


520, 


530, 


540, 


545, 


550, 


551, 


555, 


556, 


561, 


563, 


564, 


566, 


567, 


568- 


'571, 


582, 


585, 


591, 


594, 


596, 


611, 


612, 


613, 


614, 


623, 


625, 


628, 


630, 


632, 


637, 


638, 


640, 


702, 


705, 


706, 


709, 


710, 


712, 


713, 


719, 


720, 


733, 


748, 


749, 


751, 


760, 


762, 


764, 


765, 


788, 


789, 


790, 


793, 


805, 


808— 


810, 


814, 


816, 


823, 


826, 


827, 



828, 834, 836, 840. - alsherjar- 
skipan 511, 623. — skipan bisk- 
ups (biskupa) 568, 638, 751, 
762. — skipan erkibiskups 499, 
511. — skipan heilagra feöra 
225, 840. — forn skipan 151. — 
skipan heilagrar kirkju 564, 810. 
— lögteknar skipanir713. — páfans 
(páfaleg) skipan 253, 630, 760. 

— skipanir, er menn gera fyrir 
sál sinni 150. — yíirskipan 181, 
584. — skipanarbréf 624, 843, 

— skipanabækr 713. — skipanir 
Árna biskups f orlákssonar 23 
—37, 42-43, 49-51, 51—52, 
123, 128-129, 192-194, 279— 
280. — skipan Jóns erkibiskups 
(1280) 174—188. — skipanir 
Jörundar erkibiskups 275—278. 
351—354. — skipanir Eilífs erki- 
biskups 498-502, 510-674, 
623-633. — skipanir Jóns bisk- 
ups Haldórssonar 582—594, 611, 



! 611—612, 612-614. — skipanir 
Páls erkibiskups 702—707, 709— 
714, 748—764. — skipan Jóns 
biskups Sigurðarsonar 789—831. 
— skípan Arna erkibiskups 
Einarssonar 836—844. 
Skipavík á Tjörnesi 316, 318, 319. 
Skipholt í Hrunamannahrepp 664, 

669. 
skiptagerð 673. 

skiptitíund 18, 613, 614, 639 799, 
822. Sbr. tíund. 

skírdagr 39, 42, 46, 132, 592, 798. 

skírn, heilög skírn, skírníng, skír- 
ing 25, 30-31, 35, 48—49, 
50—51, 133, 180, 224, 276, 365, 
481, 513, 515, 516, 517, 519, 
520, 535, 540, 545, 556-558, 
563-565, 567, 571, 583, 611, 
639, 640, 710, 749, 755, 756, 
757, 761, 792, 794, 795, 798, 
799, 800, 802, 803, 805, 808, 
809, 810, 811, 813, 814, 816, 
817, 821, 822, 823, 824, 825, 
827, 829, 830, 839, 840. — 
endrskírn barna 794, 798. — 
óskirt barn 515, 519, 556, 558, 
563-565, 571, 756, 757, 794, 
798, 805, 817, 821, 824, 825, 
839. - óskírðir menn 225. - 
heimaskírn 840. — hrákaskírn 
25, 30, 798, 811. — skemri skírn 
25—26, 30-31, 35, 810. - 
skírnardreglar 50. — skírnarem- 
bætti 276. — skírnarklæði 26, 
31, 35. — skírnarkufl 810. — 
skíringarnafn 761. — skírnar- 
fontr, skírnarketill, sjákirkja. — 
skírnarsár 276, 822. 

skírsla 227, 539. 

Skjaldabjarnarvík á Ströndum 617. 

Skjaldbreið undir Jökli 849. 

Skjaldúlfr kórsbróðir í Ósló 20—21. 

Skjálgsson: Þorsteinn. 

skjóða 276. 

skjól fyrir fé 434. 



REGISTR. 



1063 



skjóla, skjólur 168, 169, 708. 

Sbr. kerald, ketiU (katlamáls- 

skjóla). 
skjótr (reiðskjóti) 126. 
skóföt 38, 734. - skóklæði 38. 
Skógar (Skógaland) í Hrófbergs- 

hreppi í Strandasýslu 119, 408. 
Skógar í Axarfirði 320, 426. — 

Skógareki 426. 
Skógar undir Eyjafjöllum 691. — 

Skógar eystri 676, 677. - Skógar 

ytri 675—677. - Skógaeignir 

676. — Skógalén 676. 
Skógar í Hvammssveit 633, 684. 
Skógfell hið neðra milli Voga og 

Grindavikr 76. 
Skógliraun, sjá Hraun í Fljóts- 

bverfi. 

skógr, skógar 683, 722, 769, 771, 
772, 884, 865- 869. — at hafa 
til .X. vætta í skógi (á Hálsi í 
Fnjóskadal) oc svo timbr sem 
þarf 439. — skógar til fjárhúsa 
(í Hruna) 664. — skógaheiíi, 
skóganöfn 865—869. — skógar- 
leigur 153. — skógamörk 865. 
— skógarrót uppblásin 871. — 
skógr í Bláfelli undir Eyjafjöll- 
um 683. — hríshögg í Borg frá 
Garpsdal 577. — skógr í Branda- 
landi á Síðu (brunninn í Skaptár- 
eldi 1783) 852. — draghris í 
Búðardal í Meðallandi 854. - 
skógar, skógarfleki í Fnjóskadal 
489—440, 446. — skógar með 
Geirsbrekku 360. — skógar Haga- 
kirkju á Barðaströnd 259. — 
teigr í Kerrbrekkuskóg 616. — 
samviðunarskógr frá Viðey í 
Hraunum í Gullbringusýslu 247, 
248. ^ skógar Hrunastaðar 
(Hellisskógar, Álptavellir, Þor- 
steinshöfði, Maríuhrís, Knausi) 
665. ^ skógar í Húsafellshrauni 
fyrir norðan (Norðlinga) íljót 
ftá Gilsbakka 359. — kolskógr í 



Jökulkelduskógi 621, - hrísrif 
undir Jökli í hrauni og um 
Stapa 166. — skógr í Kallbak á 
Látraströnd 451. — kúgildi í 
Krossskógum i Eyviijdardal í 
Suðr-Múlasýslu(frá Vallanesi) 83. 

— skógr í eyjum á Kúðafirði 
854, — skógar i Langanesi (til 
fykkvabæjarklaustrs) 740. — 
skógarteigar í Langanesi (undír 
Eyjafjöllum) til Miðbælis 679. - 
skógar í Lóni í Austr-Skaptafells- 
s;!?slu: skógarhögg í Skálahvammi 
og skógarteigr í Stifningablíð til 
Stafafells 769. — skógartópt í 
LuciuhÖfða 666. — skógr í Lækj- 
ardals landi í Axarfirði 426. — 
hálfs hundraðs skógr í Mánafelli 
íil fóroddsstaða 436. — skógr 
MÖðruvalIa í Eyjafirði 449. — 
viðirif í Naustvíkum á StrÖndum 
617, 864. — skógr í Norðrárdal 
482. — c. raptviðar í Rauðsskóg á 
Reykjanesi frá Garpsdal 577. — 
skógarteigr í Sandvatnshlíð til 
Haukadals 669. — skógartópt 
(til Viðeyjar) í Selvíkrskógum 
247, 248. — skógar í Skálar- 
hraunum (sbr. Brandaland) 855, 
856. — skógar í Skálmarbæjar- 
hraunum í Alptaveri 871. — 
skógr í Skarði hinu ytra 695. — 
skógar í Skoradai 64, 247, 248. 

— kolskógr (frá Kálfafelli í Fljóts- 
hverfi) í Skorum (Núpstaðarskóg- 
um) 778, 779. — skógr Breiða- 
bólstaðar í Fljótshlið hjá Stapa 
689. — hríshögg í Staðarholt í 
Garðslandi í Aðaldai 4. — skógr 
í Trostansfirði 576. — (skógar) 
teigar i Valahrísum 434. — Jarl- 
staðateigr i Valahrisum 436. — 
hrís milli Vindelsgarðs og Stapa 
á Skagaströnd 470. — skógar í 
Þjórsárdal (Austrskógar Árnes- 
sýslu) 865—869. — vij. skógar 



1064 



REGISTB. 



(teigar) í fórsmörk 85, 681. — 
skógar í Öræfum (Héraði): hrís- 
högg í Breiðárland 773. — skóg- 
artópt hjá Björgum og í Hrúta- 
felli 774. — hríshögg, viðarhögg 
í Hólaland 771, 773. — skógr í 
Kvískerjalandi milli Kambskarðs 
og Vattarár 773. — skógr út frá 
Sauðabólsskógi íil Möðruhóla og 
allar (skógar) tungur yíir Sauða- 
bólsskógi 776. — skógarteigar 
milli Skriðu og Rauðahella 776. 

— Sbr. hrís. kolgerð, víðir, viör. 
skokkr á hníf (sbr. hjölt) 6, 7, 8, 10. 
skóli 326. - skólaklerkr 326—327. 

— skólameistari 322, 827. 
Skona konungr 845. 
Skoptahólmr á Breiðafirði 116. — 

Skoptahólmsklettr 116, 
Skorradalr í Borgarfirði 64, 247, 

248, 403. 
Skorur eystri og vestri (eyslra og 

vestara fjall í Núpstaðarskógum) 

778, 779. 
skot 213. — skot (í hval) 79, 269. 

— skothluti (í hval) 311, 312, 
316, 317, 318. 319. — skotmanns- 
hlutr, skotmannshluti (= skot- 
hluti) 69, 73, 79, 80, 91, 249, 250, 
269, 311, 314, 315, 316, 317, 
319, 321, 427, 432, 486. — skot- 
mannshlut varðveiti landeigandi 
80. — skothvalr 308, 309, 320. 

— skotmannshvalr 307. 
skreið 132, 134, 153, 154, 176, 

187, 301, 407, 411, 443, 480, 
482, 486, 498, 672, 681, 691, 
728, 729, 740. — tíu tigir skreiðar 
691. — merkrstykki skreiðar 
132, 134. — vætt skreiðar fyrir 
.xij. álnir 442. — skörp skreið 
176, 600. — konungsskreið 154. 

— matskreið 729. — tíunda- 
skreið 154. — skreiðartíund 153. 

— skreiöartollr 430. Sbr. fiskr. 
skriða, skriður 200, 206. 



Skriða í Aðaldal 1, 2, 3—5. 
Skriða (Skriðuklaustr) í Fljótsdal 

396, 776. 
Skriða hin mikla í Héraði (Öræfum) 

776. 

Skriðnafell í Suðrþingeyjarsýslu 92. 
Skriðufell í Gnúpverjahrepp 865^ 
869. 

Skriöulækr í Grýtubakkahrepp 446. 

skript (sbr. poenitencia, penitencia) 
25, 30, 37, 38—42, 45, 46. 59— 
61, 132, 133, 134, 139, 181, 197, 
204, 220, 224, 227, 264, 291, 
292, 411, 513, 519-525, 535, 
540, 545—548. 553, 554, 558- 
560, 565, 567, 572, 592, 596— 
606, 621, 628, 629, 638, 641, 
648, 698, 707, 713. 715, 752, 
753, 756, 757, 759, 762, 764, 792, 
795, 797, 801, 805, 806, 807, 
808, 811, 812, 816, 817, 818, 
819, 820, 821, 824, 827. 829, 
831, 838, 839,844. — berskript 
797. - endalaus skript 598, 600, 
606. - fuU skript 605, 838. — 
leynd skript 797. — hinar leingsíu 
(stærstu) skriptir 606. — Lítil 
skript, hinar smærri skriptir 598, 
599, 600, 603, 605. - óskript- 
aðir menn 519, 545, 558, 565, 
805, 817, 825. - skriptir fyrir 
hórdóm 39—40. — slórskriptir 
527, 555, 562, 572, 639, 706. — 
stórskriptamenn 508, 592. — 
íorláksskriptir 596. — æfinleg 
skript 39, 41, 42. — iij. vetra 
skript 597, 602. — iv. vetra 
skript 132, 597, 602. - v. vetra 
skript 597, 602, 603. — vj. vetra 
skript 597, 602. — vij. vetra 
skript 132, 596—698, 602. — 
viij. vetra skript 596, 597, 601, 
602. — ix. eðr. x. vetra skript 
596, 601, 602. — xiv. vetra 
skript 133. — skriptaboð Árna 
biskups f orlákssonar 37—42, 



REGISTR 



1065 



131, 861. — skriptaboð Hóla- 
biskupa, Jörundar, Laurentius og 
Egils 130—138. — skriptaboð 
Jóns biskups Haldórssonar 596 
— 606. — skriptaboð Þorláks 
biskups helga 37, 596, 601, 605. 

— skriptborin synd (misgjörð), 
at skriptbera synd 513, 520—522, 
523, 524, 525, 546, 547, 548, 
553, 558, 559, 560, 561, 572, 
749, 750, 752, 757, 762, 806, 
807, 808, 817-819. — skripta- 
dóttir 133. — skriptafaðir 38, 
631, 752, 763. - skriptagangr 
181, 276, 513, 523, 547, 553, 
559, 583, 752, 759, 762, 806. 
807, 817, 818, 819, 839, 844. - 
skriptamaðr 131, 133. — skripta- 
mál 57, 126, 196, 204, 244, 354, 
513, 514, 519, 520, 522, 524, 536, 
546, 548, 553, 554, 558—560, 
565, 567, 569, 572, 749, 759, 806, 
807, 817, 818, 819, 863. — leynd 
(leynileg) skriptamál 196, 204. 

— skriptroíi, at rjúfa skriptamál 
60, 567, 569, 572, 806, 819. 

skrúðklæði 170, 285. 
Skröblustaðir í Svarfaðardal 456. 
skröksögur lö7. 

Skuggabjörg í Höfftahverfi 447. 

Skúlason: Haldór, Þorlákr. 

skuld, skuldir 154, 195, 198, 218, 
255, 274, 284, 286, 326, 339- 
341, 356, 393, 394, 523, 648, 
649, 650, 654, 657, 674, 751, 
762, 787, 788, 834, 841. — skuld- 
laust fé 287. - stórskuldir 725. 

— skuldir .X. merkr. eör. x. 
mörkum stærri 834. — x. hundraða 
skuldir 674. - skuldir kaup- 
manna 286, 356, 788. — skuldir 
íslendinga við kaupmenn 648— 
649, 787-788. —skuldaheimtíng 
723, 834, 841. — skuldamál 656. 

— skuldalyktingar (lokningar, 



slokningar, slekkingar) 394, 751. 

— skuldunautr 344. — skulda- 
reikningr 727, 751. — skulda- 
staðir 789. — skuldskeyting 
722. skuldahjón, skuldahjú, sjá 
skylda. 

Skúli Ingason prestr, ráðsmaðr 

Hólastóls 581. 
Skúli, norrænn maðr 282. 
Skúli Magnússon landfógeti 421. 
Skúmsson: Jón. 

Skúmsstaðir í Landeyjum 87, 88, 
690. — Skúmstaðafjara 88. 

Skúmstunga (-ur) í Þjórsárdal 866, 
868. 

Skúmuhellir i Strandasýslu 617« 

Skurð-Grímr, sjá Grímr Skútuson. 

skurðr (klæða) 532, 550, 804. 

skurðr (hvals), hvalskurðr 69, 73, 
305, 308, 316, 317, 318, 319, 
320. — einn skurðr 69, 73, — 
skuðr eins manns 311, 315. 

Skurðr(inn) í Meðallandi 855, 872, 
873. — Skurðbær í Meðallandi 

872, 873. 
Skutilsfjörðr í ísafjarðarsýslu 260, 

699, 700. 
skutilsveinar 104, 144, 152, 365. 
Skútuson: Grímr, Ingimundr, 
Skútustaðir í Suðrþingeyjarsýslu 

430, 488. 
skyld (sbr. ískyld, prestr, prest- 

skyld) 396. — skyld í land 

(heimaland) 410, 464. 
skylda (til kirkju) 774, 785, — 

Sbr. lýðskylda, þegnskylda. 
skyldardagr 327. 

skyldmenni, skyldir menn 289, 647, 

757. Sbr. frændsemi. 
skylduhjón, skuldahjón, skuldahjú 

218, 633, 844. 
Skymstaðir, sjá Skúmsstaðir. 
skyr: xxx. fjórðungar skyrs 687. 

— tunna skyrs 672. — hálf fjórða 
tunna skyrs 738. — skyrker 873. 



REGISTR. 



1066 

skæðatollr um alla Bitruna 409. — 
í Lundarbrekkuþingum 438. 

skömm (líkamleg saurgan) 113. 

skömm og skaði 294, 338. 

SkÖrð í Húsavíkrhreppi íSuðrþing- 
eyjarsýslu 317, 318, 319. — 
Skarðakirkja 317, 318, 319. 

Skörðugil ytra í Seiluhreppi í 
Skagafirði 301, 398. 

SkötufjÖrðr við Isafjörð 616. 

slátr 29, 61, 63, 109, 129, 270. — 
limr slátrs 109. — iij. hundruð 
í slátrum 678. — v. hundruð í 
Slátrum 735, 736. — slátrtollr 
konungs í Björgvin 109. 

slátta, sláttur, sláttr: sláttur á 
Álamýri 165. — meö Lurkanslæk 
166. — í Hvolsland i Fljóts- 
hverfi 779, 780. 

Sleðhrjótr í Jökulsárhlíð 83. — 
Sleðbrjðtsmenn 83. — Sleðbrjóts- 
sandr 708. 

sleittan, sleittrlegr dáraskapr 329. 

Slétta 90, 320, sjá Melrakkaslétta. 

Sléttadalr (nú Sléttárdalr) í Húna- 
vatnssýslu 471, 474. 

Sléttárdalr á Skagaströnd 471. 

slím 711. 

Slítandastaðir (þrennir)í Staðarsveit 
á Snæfellsnesi 114. 

sloppr, sloppar 276, 536, 541, 792, 
793, 795, 800, 805, 808, 809, 
822, 823, 826, 829, ~ yfirsloppar 
276, 536, 541. Sjá kirkja. 

slý 434. 

Slý í Meðallandi 781, 782. 
slægjur (sbr. slátta) 870. 
Smáhamrar í Steingrímsfirði 408. 
smáhólmar þrír á Breiðafirði, er 
Helgafellsklaustr á 116. 

smalamaðr 291. 
smali (búsmali) 434. 
smálönd 447. 

Smámöl á Melrakkasléttu 313. 
smátollar 115. 

smíði, smíðar 154, 171. — flat- 



smíði 171, — vörusmíði 171. — 
smíðað silfr 722. — smíðaleiga 
612. 

smiðr, smiðir 612. — grjótsmiðir 
157. — gullsmiðr 701. — stein- 
smiðr 178. — trésmiðr 157. 

smjör 57, 176, 195, 284, 442, 446, 
480, 482, 485 (opt), 644, 672, 
687, 691, 738, 740, 742, 782. — 
laupar smjörs 375, 644. — smjör- 
laupr 176. — tveir hlutir fjórð- 
ungs mjörs eða fjórðungr osts 
195. 

smurning 26, 31, 35, 516. 
Smyrlafell við Finnafjörð 71, 74. 
Snara Ásláksson lendr maðr í 

Noregi 333, 350. 
Snartarstaöir (Snartastaðir) í Gnúpa- 

sveit 309, 311, .315. — Snartar- 

staðareki 309, 311. 
Snjallshöfði (Sniallzhavfdi, Snellz- 

hofdi, SneiIIzhavfdi) á Landi 86, 

88, 697. 
Snjólfsson: Ólafr. 
snjór, bræddrsnjór 25, 31, 35, 516, 

798, 811, 839. — at moka snjó 

frá kirkju 442. — snjóalaus jörð 

850. 

Snóksdalr í Dölum 257-258, 736. 
Snorrason: Ásgrímr, forsteinn, 

forvaldr. 
Snorri 727. 

Snorri Andrésson í Bjarnarhöfn 

329, 849—850. 
Snorri hirðmaðr Noregskonungs 

281. 

Snorri bóndi á Hólmi á Rosmhvala- 
nesi 80. 

Snorri í Hvammi í Miðíirði 482. 
Snorri Jónsson í Gunnarsholti 692. 
SnorriNarfason,annaöhvort Skarðs- 

Snorri eða Snorri lögmaðr 120. 
Snorri Narfason prestr á Skaröi 

(Skarðs-Snorri d. 1260) 89, 120. 
Snorri Narfason lögmaðr (d. 1331) 

120, 635^ 636, 637. 



REGISTR. 



1067 



Snorri forleifsson (kyngir) ofíicia- 
lis í Skálholtsbiskupsdæmi 619. 

Snorri forleifsson 850. 

Snæbjörn Stephánsson, Gíslasonar, 
prestr í Odda 867. 

Snæfellsnes (Snefellznes) 114, 241, 
850, 858. 

Snæristaðir í Vatnsdal 477. 

societas (verzlunarfélag) 237. 

Sogn (Sognia) í Noregi 503, 859. 

Sokkason : Bergr. 

Sokki ívarsson 442. 

sókn, lagasókn 173, 198, 205. 263. 
265, 269, 369, 402, 491, 841. — 
at villa sókn 198, 205. — sóknar- 
laust 649. — fjársókn 199, 383, 
S84, 654, 657. - málsókn 229. 
— vélasókn 402. — sóknarmaðr 
(sýslumaör) 498. 

sóknarfólk, sóknarmenn 275, 515, 
518, 519, 523, 527, 529,' 535, 
536, 538, 541, 543, 545, 547, 
549, 555, 556-558, 560, 562, 
563-565, 569, 572, 573, 592, 
630, 639. 710, 791, 795, 797, 
798, 806, 807. 809, 815, 819, 
821, 828. 

sóknarkirkja 188, 197, 204, 418, 
528—530, 550, 556, 639, 641, 
759, 792, 795, 801, 802, 806, 
816, 822, 824, 825, 826, 827, 
829-831, 841. 

sóknarprestr 52, 58, 59, 177, 197, 
276, 513, 515, 519, 520, 528, 
536, 54], 543, 545, 556, 558, 563. 
565, 566, 573, 592, 593, 707, 
710, 757, 758, 759, 798, 799, 
807, 811, 813. 838, 843, 844. 

^ skal ráða um sumar, en dagr 
vetr 79. - áðr þriðja sól 
séaf himni 246. 

sólarsteinn 45L 668, 775. Sbr. kirkja . 
eyjar í Noregi 153. 
eyjarteigr á Grenjaðarstað 431. 
heiniar í Hrunamannahrepp 664. 

öolheimar ytri í Mýrdal 742-743. 



873. - Sólheimar eystri 743. 
— Sólheimasandr 691, 792, 805, 
814, 816, 826, 830, 874. 

Solveig húsfreyja í Búagarði 341. 

Sonakaupangr 764, 766. 

sorores (nunnur) 352, 703. 

spádómr 224. 

Spákonufell á Skagaströnd 261, 

469-470, 488. - Spákonuarfr 

251, 471, 475. — Spákonufells- 

menn 251. 
spámaðr, spámenn 625, 753, 763. 
Sparbyggjafylki í Noregi 859. 
Sparfwenfelt, Johannes G. 94. 
spell 277. 
spellreiðar 422. 
sperra (í húsi) 333. 
spiritus sanctus 135, 136—137, 

140, 352, 513, 517, 521, 545, 

546, 702, 818, 839. 
spíta: krismaspítur 800, 811. 
spítall, spítali 158, 507, 792, 796, 

803, 809, 822, 829, 845, — spí- 

tala ráðsmaðr 507. 
spizs 652. 

spjald, spjöld 626, 630. 
spjald (á bók) 439. — tréspjöld 
443. 

Spjaldhagadómr (1495) 379. 
spolia 724. Sbr. rán. 
spónn, spænir (matspænir) 781. 
spónn, tréspónn 526, 548, 555, 
562. 

sponsa 140, 211. 
Sporðr í Trékyllisvík 617. 
Staöa-Árni, sjá Árni Þorláksson 
biskup. 

Staðarbakki í Miðfirði (sbr. Bakki) 

423, 482—483, 488. 
Staðarfell (undir Staðarfelli) í Dala- 

sýslu 636-637. — Staðarfells- 

bók 11. — Staðarfellsþing 637. 
Staðarhóls-Páll 411. — Staðarhóls- 

bók 11, 290, 291, 293. 
Staðarholt í Aðaldal 4, 436. 
Staðarholt í Meðallandi 853. 



1068 



REGISTR. 



Staðarhorn = bæjarhornið á Staða- 

stað 850. 
Staðarstaðr 76 = Staðr í Grinda- 

vík. 

Staðarstaðr 114 = Staðr á Snæ- 

fellsnesi. 
Staðarsveit á Snæfellsnesi 850. 
staddi (úrskurðr) 719. 
staðr hins heilaga Ólafs 150, 151. 
staðr heilags forláks biskups 230. 
staðr, staðir: Staða-Arni, sjá Árni 

forláksson. — staðarbætr 440. 

— staðafé, staðarfé 267, 439, 581. 
Sbr. fé. — staðaforráð 52—55, 

261. — staðarforráð í Odda 92 
— 93. — staðarforráð í Odda og 
Vatnsfirði 94 - 100. — staðir og 
tíundir undir biskups vald 36. 

— staðamál 52-55, 62, 83, 92 
-93, 94-100, 239, 241, 251, 

262. 263, 264—268, 323, 423, 
621. — staðamenn, staðarmenn 
256,576. ~ staðarspell 427, 428, 
465, 678. — staðr á Gilsbakka 
358. — staðr í Grímstungum 477. 

— sbr. staðr í Grindavík. — sbr. 
Staðarfell. — staðr á Gunnars- 
stööum í Þistilsfirði 69, 73. — 
staðr í Görðum á Alptanesi 362. 

— staðr í Göröum á Akranesi 

263. — staðr á Hálsi i Fnjóska- 
dal 439—440. — staðr at Helga- 
felli, sjá Helgafell. — staðr á 
Hólum í Hjaltadal, sjá Hólar. — 
staðr í Holti undir EyjafjöUum 
84, 86, 581, 681, 682. — staðr í 
Holti í Önundarfirði 262. — staðr 
í Hruna 664—666. — sbr. Staðr 
í Hrútafirði. — staðr á Höskuld- 
stöðum 471. — staðr í Kinn 436. 

— staðr í Kirkjubæ á Síðu, sjá 
Kirkjubær. — staðr í Kirkjubæ 
í Tungu 708. — staðr i Krysu- 
vík 124-25, 361. — staör í 
Laufási 447. — staðr á Munka- 
þverá (þverá), sjá Munkaþverá. 



- staðr Odda 92-93. — í 
Otrardal 576. — staðr í Reykja- 
holti 241. - sbr. Staðr á Reykja- 
nesi. — staðr í Reyninesi, sjá 
Reynines. — staðr í Selárdal 
241. — staðr 1 Skálholti, sjá 
Skálholt. — staðr á Snæfellsnesi 
114, 241. — sbr. Staðr í Súgan- 
firði. — staðr á Söndum í Dýra- 
firði 832, — staðr 1 Viðey, sjá 
Viðey. — Vallastaðr í Svarfaöar- 
dal 446. — staðr at fingeyrum, 
sjá Þingeyrar. — staðr í Þykkva- 
bæ íVeri 737—740. - staðirnir 
(Grenjaðarstaðr og Múli) 308, 
309, 320, 431, 432. 
Staðr í Grindavík 76, 245, 246, 
248. 

Staðr í Hrútafirði 424. 483-485, 
488. 

Staðr i Noregi 271, 272. 

Staðr á Reykjanesi 650. 

Staðr í Reyni(s}nesi, sjá Reynines. 

Staðr á Snæfellsnesi (Ölduhrygg) 
114, 241. 

Staðr í Steingrímsfirði 621, 864. 
Sbr. Breiðibólstaðr. 

Staðr 1 Súgandafirði 575—576. 

Stafafell í Lóni 768—769. 

Stafangr (Stafanggir, Stavangria, 
Stafangrensis) í Noregi 105, 106, 
144, 145, 152, 154, 157, 175, 
185, 189, 191, 239, 275, 351, 
353, 499, 501, 502-506, 608, 
624, 630, 702, 705, 709, V^ö, 
845. 

Stafholt í Stafholtstungum 262. 
Stafn (Stafin) í Noregi 371, 372. 
Stafn (eyöijörð) í Skíðadal 455. 
Stafnes, sjá Starnes. 
Stakkaberg á Skarðsströnd 636. 
Stakkanes i Steingrímsfiröi 261. 
Stakkey á Breiðafirði 116. 
stakkskurðr 850. - tvítugr stakk- 

skurör 850. Sbr. torf. 
stallari konungs 265. 



REGISTR. 



1069 



Stálpagerði (sbr. nú Skálpagerði) í 

Eyjafirði 485. 
Stangasker á Breiðafirði 82. 
Stapaland í Vestr-Skaptafellssýslu 

738. 

stapi, stapar: stapar þrír 116. — 
stapi í Gnúpasveit 309. — stapi 
(= Arnarstapi) 166. — stapi (= 
Mávastapi á Skaga) 250. — stapi (= 
Vindelsstapi) 470. Sbr. fuglstapi. 

Stapi. skógarítak frá Breiðabólstað 
í Fljótshlíð 689. 

Starkaðarhólmar í Héraði (Öræfum) 
776. 

Starkaðarson : Ormr, fóroddr. 

Starkaðr prestr (Eymundarson?) í 
Kirkjubæ í Hróarstungu 708. 

Starmýringar í Álptafirði í Suðr- 
Múlasýslu 768. 

Starnes (Stafnes) á Rosmhvalanesi 
77, 79, 81. 

Starrastaðir í Mælifellsþingum í 
Skagaíirði 465. 

Starrdalr í Kjalarneshreppi 64. 

s^atutum, statut, statuta 28, 140, 
160, 174-175, 185, 188, 192, 
212, 221, 226. 231, 275, 279, 
^51, 352, 353, 498, 500, 501, 
'^ll, 514, 517, 518, 533, 534, 
^^^7, 545, 567, 568, 573, 582, 
^12, 630, 701, 702-706, 709, 
'^IO. 711, 712, 713, 748, 750, 
'^öl, 789, 790, 793, 794, 813, 
^14, 815, 828, 830. — biskupa- 
statuta 568, 790. - ólöglegar 
statútur fyrri biskupa 568. — 
slatuta provincialia 703, 705. — 
statuta regalia & provincialia 140. 
- statuta synodalia 703, 705. 
^^^r. skipan. 

^^^^r í hólmiíGuðmundarIóni306, 

álO, -434. — staur í mel 309. 
yeði 157^ 479^ 

Steðjubakki (sbr. Hunkubakkar) í 

vestr-Skaptafellssýslu 739. 872. 
^^efi^a. stefnur 157, 197, 198, 199, 
^ipi. lii. n. B. 



201—202, 22L 287, 333, 338, 
349, 364, 373, 390, 413, 417, 
418, 514, 532, 535, 536, 540- 
543, 550, 556, 563, 566, 572, 
632, 640, 655, 721, 728. 804, 
825, 838. 850, 856. - at stefna 
með lagaprófi 653. — stefna at 
orðfullu ok lögfullu 653, 654. — 
stefna at lögmáliréttu 654,656. — 
stefna til þings 655, 657. — stefna 
biskupa 157.— heimastefna.heim- 
stefna 296,654,657. — lagastefna, 
lögleg stefna 197, 198,390,653. — 
hálfs mánaðar stefna, xiiij. nátta 
stefna 198,654. — mánaðarstefna 
221. ~ xij. mánaða stefna 390. 

— Sbr. prestastefna. — Sbr. sala- 
stefnur. — stundarsíefna390.391. 

— utanstefna, ut'anstefning 335, 
356, 498, 856. — þingsstefna 176, 
356, 655. — stefnudagr 393, 418, 
654. — stefnufall 157, 200, 204. 

— stefnuforsögn 655. 
Steig í Mýrdal 742. 

Steinadalr í Kollafirði í Stranda- 

sýslu 258. 
Steinar undir Eyjafjöllum 85, 679 

-680. 

Steinastaðaskógr í fjórsárdal 866. 
Steindór, er gefr Helgastaðakirkju 

hökul 437. 
Steindór á Guðmundarlóni á Langa- 

nesi 310. 
Steindórsson: Jón. 
Steingrnnr Jónsson biskup 455, 863. 
Steingrímr (á Mel í Miðfirði) 482. 
Steingrímsfjörör í Strandasýslu 119, 

261, 407—408, 863. 
Steingrímsson ; Hannes (Johnsen), 

Pétr (sbr. Marteinsson, sem er 

rétt), 

Steinkross á Rangárvöllum 87. 
steinn. steinar 526, 548, 562, 791, 

795, 821, 828. Sbr, altarissteinn. 
steinn: vatnsker af steini 679. — 

steinsmiðr 178. 

68 



steinn sem landamerki: steinn í 
Harðbaksmöl, steinn i Hestanes- 
inöl 90, 308, 312. — stórír steinar 
í (Hrútafjarðar)háls brún 484. 

— grásteinn fyrir ofan mölina 
inn frá Hvaltjörnum 90. — 
steinn í Lambanesi 70, 71, 73, 
74, 306 (steinn hinn míkli). — 
steinn í Lónsósi á Langanesi 
306, 310, 434 (í Guðmundarlóni), 

— steinn í Melskarði 313. — 
steinn á Skagaströnd 470. — 

— steinar þeír, er íaka sjón- 
hending í Veðrafoss ]64. — 
steinn í Viðjarvík 75, 307, 318. 

— stór steinn, skógamark í 
í>jórsárdal 868. 

Steinn í Noregi 327. 

Steinn Grímsson í Haukadal 62. 

Steinólfr 647. 

Steinólfshólmar tveir á Breiðafirði 
116. 

Steinsholt í Gnúpverjahrepp 396— 

397, 663, 867, 869. — Steins- 

holtsskógr í fjórsárdal 865. 
Steinsholt (Steinholt) í Héraði 

(Öræfum) 776. — Steinshyltingar 

(Steinhyltingar) 776. 
Steinsmj'ri eystri (efri) í Meðal- 

landi 781, 782, 873. - Steins- 

mýri syðri 781, 782. — Steins- 

mýrarfljót 873. 
Steinsson: Hafliði. 
Steinstaðir í Tungusveit í Skaga- 

íirði 373. — Steinstaðavöllr 373. 
Steintó 71, sjá Steintún. 
Steiníún í Skeggjasíaðaþingum í 

Norðrmúlasýslu 71, 74. 
Steinunn Óladóttir, Svarthöfða- 

sonar 852. 
Steinvör Sighvatsdóttir á Keldum 

92, 96, 99. — Steinvararsynir 

(Loptr, Sighvatr, Sturla) 92. 
stekkjarmór 4. SJ)r. stökkr. 
Stephán Gíslason prestr í Odda 

(d. 1615) 869. 



Stephán Gunnarsson, Gíslasonar, 

ráðsmaðr í Skálholti (1589 og 

þar eptir) 124. 
Stephán Gunnlaugsson prestr i 

Saurhæ í Eyjafirði og síðan 

ábóti á Munkaþverá 649-650, 

788—789. 
Stephán Jónsson biskup í Skálholti 

577, 621, 772. 
Stephán kórsbróðir í Niðarósi 20. 
Stephán píslarvottr (Stephanus 

protomartyr) 257-258, 482, 736. 

— Stephanuskirkja á Melstað 
482. - í Snóksdal 257—258, 736. 

Stephánsson: Gunnlaugr, Jón, Snse- 

björn, Úlfr. 
sterlingi 236, 303. — denarii ster- 

lingorum 303. 
stífbarn (stjúpbarn) 761. 
Stifningahh'ð í Lóni í Austr-Skapía* 

fellssýslu 769. 
Stígr Jónsson á Ljósavatni 439, 

858. 

stika, stikur 394, 652. — réttar 
stikur 394. 

stika (merki) 854. 

stíkkhnífar 800. 

Stikuvik í Bitru 633. 

Stjórdælafylki í Noregi 859. 

Síjörnusteinn á Eyrarbakka 75. 

stofa 181, 535, 571, 721, 728. - 
Ábótastofa í fykkvabæ í Veri 
(1340) 737. — málstofa 282, 351, 
372, 413. — matstofa bræðra í 
f ykkvabæ (1340) 737. — Mikla- 
stofaí Þykkvabæ (1340) 737.— 
myrkvastofa 584. — setstofa646. 

— stofuhurð 535, 571. — stofu- 
tjöld í þykkvabæ 737. 

Stokkseyri í Árnessýslu 75. 

Stokkseyringr, skógr í fjórsár- 

dal 867, 868. 
stola 536, 541, 599, 604. Sja 

kirkja. 

stóll 152, 180, 502. - stólsmáldagi 
I 778—779. - stólsráðsrnaðr 509. 



REGISTR. 



1071 



stórbrotamenn 567, 569, 592. 
stórbylisjörö 870. 
stórefni 382. 

stórglæpir 527, 529, 583, 625, 752, 

754, 763. 
stórhlutir, stórirhlutir 326, 600,797. 
stórhöfðingi 756. 

Stórkonugröfí þjórsárdal 866, 867, 
868. 

stórmál, stórmæli 172, 200, 206, 
223, 369, 871, 375, 529, 539 
549, 569, 761, 805. — stórmæli 
bygðarfleyg 369. — stórmæla 
(stórmála) rykti 369. - 

Stórólfshvoll, sjá HvoII neðri. 

stórskript, sjá skript. 

stórskuldir, sjá skuld. 

stórsyndir 752. 

Stóruvellir á Landi, sjá Vellir á 
Landi. 

Stoxeyringr, sjá Stokkseyringr. 

Storm, Gustav, prófessor 222, 864. 

Straglastaðir á Rosmhvalanesi (sbr. 

ívarshús) 78. 

■Strandarbarmr í Noregi 357. 

Strandarhali í Landeyjum 87. 

Strandarholt í Meðallandi 872. - 

Strandarholtsós 872. 

Strandarhöfuð í Landeyjum 87, 691. 

^trandir í Strandas^ slti 618, 622, 785. 

Strandsel í Ögrsþingum 1 ísafirði 615. 

Stranguinensis episcopus 608. 

Straumfjarðará í Hnappadalssvslu 
848. 

Straumhólmr(Stromholmr) áBreiða- 
firði 116. 

Straumlóná Melrakkasléttu 90, 308, 
'^12, 313, 314, 315, 432. - 

Straumlónsós 90, 308, 312. 314, 
•^16, 432. ' ' . ' 

Strauniiand á Lista í Noregi 350. 



O 



51. 



Straumsnes í Lóni í Austr-Skapta- 

l^'ilssýslu 769. 
streingr (skipskaðall) 722. 
Strmdafylki í Noregi 859. 



Strjóna í Eiði í Noregi 330, 331. 

Strönd í BjÖrgvin 415. 

Strönd 456 = Árskógarströnd. 

Strönd 119=: Galmaströnd í Stein- 
grímsfirði. — Strandar lönd 119, 

Strönd 76 = Vatnsleysuströnd. 

Strönd í Landeyjum 87. 

Strönd í Selvogi 123-125, 361, 
362. — Strandar hluti í hvalreka 
361. — Strandarkirkja 123—125, 
361. — rekaskrá (máldagi) 
Strandarkirkju 123—125, 361. — 
— Strandar landl24. — Strandar 
menn 124, 361. — Strendr 
(= Strandarmenn) 124. — Temp- 
lum Strandense 124. 

Stúfaholt í Holtum í Rangárþingi 
88. 

stúka(n) í Skálholti 263. 

stuldr (sbr. þjófnaðr) 57, 135, 187, 
188, 230, 231, 233, 286, 392, 394,. 
416, 523, 547, 554, 559, 565, 
597, 598, 603, 653, 751, 762,, 
801, 818, 824, 831, 844. — 
stuldr til einnar örtugar 109. — 
kirkjustuldr 187, 230, 231. 

Sturla, rangæskr maðr 138, 139. 

Sturla Arngrímsson íLágey (1311) 
740. 

Sturla Hálfdanarson frá Keldum 
98. 

Sturla Jónsson, Pétrssonar, herra 
331, 

Sturla Sighvatsson á Grund 89. 
Sturla Sigurðarson 484. 
Sturla þórðarson lögmaðr 2, 123, 
243 (?) 

Sturla prestr á fóroddsstöðum 436. 
Sturli Geirsson 451. 
Sturluhlaup úrKötlu (1311) 853,854. 
Sturluson: ÍÞórðr. 

Stykkishólmr, ey á Breiðafirði 116. 
Styrkárr, prestr norrænn 271, 323. 
Styrkársdóttir: Sigríðr. 
Styrkársson : Erlendr, Hafrbjörn. 
. Páll. 

68* 



1072 



EEGISTR. 



Styrmir Kárason prestr hinn fróði 
85, 

Styrsbrekka í Biskupstungum 670. 
stöðuU 671. 

Stöðulslækr í þistilsfirði 69, 78. 

stökkr (— stekkr) 671. 

Staung í ÍÞórsmörk 85, 681. — 

Stangarskógr 85, 681. 
stöpuU (turn á kirkju) 239. 
Stöpull,Reynistaðarklaustrsjörð301j 

398. ' 

suhdjákn 524, 527, 547, 549, 555, 

560, 591, 753, 763, 806, 819, 

820. Sbr. djákn. 
subsidium, subsidium terræ sanctæ 

161, 236, 237, 607, 609, 610 

715, 717. 
subtile 845. Sbr. kirkja. 
subventio terræ sanctæ 237, 
Suðreyjar 326. 

Suðrlönd á Skarðsströnd 117. 
Suðrnes í Gullbringusýslu 362. 
suffraganeus, episcopus suffraga- 

iieus, frater suffraganeus 122, 

190-191, 351, 702, 747. 847, 

848. Sbr. lýðbiskup. 
Súgandaey á Breiðaíirði 116. 
SúgandafjÖrðr í Isafjarðarsýslu 360, 

575. 

Súlnahamar við Sveinungsvík í 
þistilsfirði 90. Sbr. SúlnahÖfn. 

Súlnahöfn við Sveinungsvik (Súlu- 
hafnir, Súluhöfn) (sbr. Súlna- 
hamar) 90, 307, 312, 320, 321, 
486, 

Súlnastapi á Hornströndum' 620. 
Súlufell í Héraði (Öræfum) 774, 
Súluhafnir (Suluhöfn), sjá Súlna- 
höfn. 

Súlur i Grýtubakkahreppi í Suðr- 
þingeyjarsýslu 446, 455. 

sumardagr (fyrsti) 451. — sumar- 
mál 349. — miðsumar 442, 469^ 

Sumarliðason : Eiríkr, Sveinn. 

Sumarliði á Snæfellsnesi 850, 

summa festa 132. Sbr. festum. 



Summa Remundi de Penna forti 
de penitenlialibus 216, 601. 

Sund í Höfðahverfi 446, 864. 

Sundfjörðvar i Noregi 859. 

Sundhlíð, eyðijörð í Grímstungna- 
þingum (Snúðhlíð í Jónsmáldaga 
og Pétrsmáldaga; sbr. SmiðshóII í 
jarðabók Árna Magnússonar) 476. 

Sunnlendingar 355. — Sunnlend- 
ingafjórðungr 62, 63, 374, 375, 
792, 805, 814, 816, 826, 830. 

Sunnmæri í Noregi 859. — Sunn- 
mærafylki 859. 

sunnudagr 26, 41, 132, 133, 134, 
275, 280, 331, 332, 418, 510, 
536, 541, 573, 606, 710, 733, 
801, 824, 831, 838. 

Surtla (bók = MSt. 59. 4to) 9> 
14, 17. 

suspensio, pena suspensionis, su- 
spensus 499, 500, 501, 515, 5lS 
—519, 533, 536, 543, 545,550- 
552, ,556-558, 565, 632, 704, 
804, 805, 812, 817, 825. Sbr. 
privacio. 

Svalbarð á Svalbarðsströnd 448—- 
449, 488, 857. - ■ Svalbarðsbók 
171. — Svalbarösfeögar (Magnús 
þorkelsson og Jón) 202, 203. " 
Svalberðingar 399. 

Svalbarð í þistilsfirði 425—426, 
488. - Svalbarðsá 68, 73. " 
— Svalbarðsárós 68, 73. 

Svalbarði 857 = Svalbarð á Sval- 

barðsstrÖnd. 
Svangar í Skorradal 403, 
Svarbólsgrafir í Geiradal 577. 
svardagi (sbr. eiðr) 177, 272, 520, 

546, 553, 558, 658, 659, 707, 744, 

745, 759, 804, 807, 817, 825. 
svarðreip 862. Sbr. funes baie- 

narum. 

Svarfaðardalr í Eyjafjarðarsýslu 
456. 

Svarfaðarklettr á Breiðafirði 117, 
635. 



i 



REGISTR. 



1073 



Svartá í Tungusveit íSkagafirði 373. 
Svarthamar á Tjörnesi 428. 
Svartskinna (bók ~ MSt. 27. 4to) 
2, 68, 95. 

Svartsson: Magnús, Oddr. 
Svecia 610, 845. 

Sveinatunguskógr Snóksdalskirkju 
736. 

Sveinbjarnarson : Eiríkr. 

Sveinbjörn Sigmundarson Súð- 
víkingr 618. 

sveinn, sveinar 157, 363, 544, 552, 
722. 732, 747, 811, 834. — bisk- 
ups sveinn 508. — sveinn erki- 
biskups 544. — heimulegr sveinn 
732. — klerkasveinar 365. — 
skutilsveinn 144, 152, 365. 

Sveinn gulli 281, 282. 

Sveinn (nyrðra) 674. 

Sveinn Jónsson kaupmaör 644, 
645. 

Sveinn Runólfsson í Fljótshverfi 

(1615) 779. 
Sveinn son Sigríðar Sveinsdóttur 

673. 

Sveinn Sigurðarson 673. 
Sveinn Sumarliðason 379. 
Sveinn Sveinsson í Vopnafirði 

(1618) 318. 
Sveinn prestr á Tjörn í Svarfað- 

ardal 457. 

Sveinn (á Völlum i Hólmi) 466. 

Sveinn (þórisson) langr, herra 345. 
346. 

Sveinsdóítir: Sigríðr. 
Sveinsson: Brynjólfr, Jón, Ög- 
ínundr. 

Sveinungsvík við þistilsfjörð 90, 

-07, 312, 317, 321, 486. 
sveit (hérað) 270, 443, 444, 593, 

860. — sveitarmenn 443. 
^verð Lannsetningar 176, 187. 
Sverisvöllr (Særivöllr í Pétrsmál- 

t^aga) í Grytubakkahreppi 446. 
^verrir Sigurðarson Noregskonungr 

108, 172. 



Sverrisson: Hákon, Ketill. 

Svertingr dans 281. 

Svertingsstaðir í Aungulstaðahreppi 
í Eyjafirði 442. 

Svíar 367, 510, 579, 644, 646. 647. 
649, 651, 673, 701, 719, 721, 
722, 727, 833, 845, 857. - Svía- 
ríki 847. — Svíþjóð 491, 859. 

— Svíakonungr, sjá Svíar. 
Svignarkleif (sbr. Sygnakleif) á 

StrÖndum 261. 
Svignaskarð, sjá Sygnaskarð. 
svín 215, 224, 287. — verölag 

svína (grísir, sýr) 170. — grísa- 

gylt 617. — gylíur með grísum 

575, 738. 
Svíná (sbr. nú Purka) í Náttfara- 

vik 91, 431, 439, 487. 
Svínadalr í Skaptártungu 784, 872. 
Svínafell í Héraði (Öræfuni) 774. 

— Svínfellingar 778, 779. 
Svínafell í Hornafirði 770. 
Svínalækr við Mjósyndi fyrir Flat- 

eyjardal 91. 
Svínanes í Héraði (Öræfum) 77é. 
Svínasker á Breiðafirði 117. 
Svínavaín 1 Húnavatnss^slu 251, 

474, 488. ~ Svínvetningar 250. 
Svínbjúgr í Miðdölum í Dalasýslu 

736. 

Svíney á Breiðafirðí 636. 

Svíþún (Svithunus) liinn helgi 189, 
199, 288, 649. — Svíþunsdóm- 
kirkja 189. — Svíþúnsvökudagr 
288. 

Sygnafylki i Noregi 859. 
Sygnaskarð á Mýrum 577—579, 
864. 

Sylfreksstaðir, sjá Silfrastaðir., 
symonia, sjá simonia. 
syndajátningar for^ögn 49; 
syndalausn 189, 699. 
syndicus 748. 

synodus 507, 515, 535, 536, 541, 
703, 78.9, 790, 791, 795, 796, 



814, 815,821,825,826,828, 830. 
— synodalia 749. 

sýra: sýruker 671. 

Sýrnes í Suðrþingeyjarsýslu 91. 

sýsla 126, 194, 262, 325, 340, 345, 
357, 362, 387, 394, 419, 583, 
649, 764, 765, 788. — biskups 
sýsla 126. — sýslubréf 383. — 
sýslugjöld 765. — sýslumenn 
139, 150, 151, 152, 162, 182, 
195, 197, 198, 199, 201, 205— 
206, 240, 252, 253, 270, 273, 
275, 276, 290, 298, 334, 335, 
338-340, 344—347, 356, 357, 
364, 366-369, 371, 383—386, 
390—393, 394, 419, 497, 588, 
590, 627, 645, 646, 648, 649, 
715, 716, 723, 765, 834, 853, 
855, 856, 863. — lónsmenn, um- 
boðsmenn, sýslumanna 197, 649. 

syslkin andleg 50. Sbr. guðsifjar. 

systr (nunnur): systr í Reynistað- 
arklaustri 301. — reglusystir 
705. — systraklaustr 186, 354, 
501, 706. — systraklaustr at 
Stað í Reyninesi 300. — systra 
lag 186. — systralifnaðr 354. 

Systrastapi við Skaptá 780. 

Syvardus, sjá Sigvardus, Sigvarðr. 

Syvatus, sjá Sighvatr. 

sæ (= silki; sbr. frakkn.: soie); 
kantarakápa af gulu sæi 635. 

Sæbjörn, lendr maðr 333. 

Sæbjörn prestr í Kirkjubæ í Tungu 
708—709. 

Sæból á Ingjaldssandi í ísafjarðar- 
sýslu 360. 

Sæból í Reykjarfirði á Ströndum 
620. — Sæbólsreki 620. 

sækjandi (sakar) 231, 284, 292, 333. 

sældingr i jörðu á Húsatóptum í 
Grindavik 377. Sbr. korn. 

Sælingsdalr í Dalasýslu 633. — 
.Sælingsdalstunga 633-634, 716— 
717. Sbr. Tunga í Sælingsdal. 

Sæluhöfn í Alptaveri 853. 



r 

I Sæluvik í Alptaveri (sbr. Sæluhöfn) 

853, 855, 856. 
Sæmundr (um daga Jörundar bisk- 

ups) 307. 
Sæmundr Haraldsson í Odda 96, 99. 
Sæmundr Magnússon Hólm prestr 

á Helgafelli 853, 855. 
Sæmundr Sigfússon hinn fróði 

prestr í Odda 96, 98. 
Sæmundarson: Björn, Jón, 
sæng 737. — hundraðssæng456. — " 

sængrklæði 737. — hálft þriðja 

hundrað í sængrklæðum 698. 
særi 253, 539. — séttarsæri 539. 

— tylftarsæri 652. Sbr. eiðr. 
særingar (exorcismus) 26, 31, 35, 

861. 

Sævarland í pistilsfirði 307, 313, 

434. — Sævarlands rekar 307, 

313, 434. 
sök: raung sök 417, 514, 543, 556, 

563, 567, 570, 638. 
söl 117, 671. — sölvafjarall7. - 

sÖlvanám 671. 
Söley á Breiðafirði 116. 

E 

Sölmundr í Eyvindarmúla 686. 
SÖlmundarholt í Þjórsárdal 867. 
Sölmundarson: Kári. 
söluvoðir 674, 691. Sbr. vaðmál. 
Sölvi Guðlaugsson á Snæfellsnesi 



850. 












SÖrlastaðir í 


Fnjóskadal 486. 




saungr 


62, 


63, 64 


, 113, 


159, 


161, 


188, 


239, 


279, 


327, 


448. 


466^ 


482, 


513, 


519, 


524, 


525, 


528, 


529, 


531, 


533, 


534, 


536, 


537, 


539, 


541, 


547, 


548, 


551. 


554, 


556, 


560, 


561, 


563. 


566, 


569, 


594, 


596, 


597, 


598, 


599, 


600, 


601, 


602, 


603, 


604, 


605, 


606, 


624, 


635, 


636, 


641, 


664, 


668, 


669, 


670, 


672, 


673, 


682, 


683, 


684, 


685, 


686, 


690, 


696- 


-697, 


698, 


699, 


700, 


758, 760, 


771', 


772, 


779, 


783, 


784, 


786, 


792, 


793, 


797, 


799, 


801, 


802, 


804, 



KEGISXR. 



1075 



805, 806, 812, 813, 814, 816. 
817, 819, 820, 823, 824, 826 
827, 828, 831, 882, 838, 842. - 
aptansaungr 706, 793, 805, 8C9. 
816, 823, 826 827. - lágasaungr 
276. Sjá kirkja. — Sbr. óttu- 
saungr. — skyldusaungc 578. — 
yfirsaungr 840. — Sbr. tíðasaungr. 
— Sbr. burtsaungr, — sauughús 
29, 63, 537, 761, 803. — sanghús- 
dyr 29, 761, 763. 

Sörkvir Andrésson 350^ 351. 

Sj9yla, sjá Seila. 



Taða 283, 284, 292, 302, 456, 740. 
- brottfærsla íöðu 283. — mæli- 
blass töðu 302, 456. — iv. 
vættir í töðuklyfjar 740. Sbr. hey. 

tágar 710. 

íakfal 157, 

takmark 443, 446, 617, 622, 865. 
takset 303. — taksetning 157, 364. 
talentum farinæ 303, 304. 
^angahorn (Svínalækjartanga) á 

Langanesi 71, 74. 
Tannstaðir í Hrútafirði 483. 
^annssynir492. — Tannssona reki 

492. 

^aska, töskur 800. 
taumar (valds) 626. 
^autra (Tötra) klaustr íþrándheimi 
323. 

tecta: sarta tecta ecclesiœ 716. 

teigar 83, 426,428,429, 431, 
^^^, ,439, 461, 470. — þriggja 
^iundraða teigr 83. — íeigr í 
^^ógij skógarteigr, sjá skógr. 
í Pljótshlíð 686-687. 
■^^igi- undir Hvestu í ísafjarðar- 
sýslu 619. 

Teigsvarða milli Vatnsfjarðar og 

.^eylíjarfjarðar 621. 
temar: fiskr geingr í teina (= háf 

1 kistu) 578. 
Teilr Glúmsson í Grindavík 362. 



Teitr Teitsson prestr 734. 
Teilsson: Teitr. 

*ekia, tekjur 536, 541, 631, 717, 
724, — presttekja (taka) 327, 550, 
571. — tekjur páfa 717. 

telging, at telgja, at tálga 526, 548, 
562, 800, 811. - at telgja kris- 
maspítur 800, 811. — at telgja 
spónu 526, 548, 562. - tegldr 
viðr 314, 315. 

templum domini 801, 810, 811. 

temporalia 352. 

terminarius (förumunkr) 715. 

terminus 160. — terminus peremp* 
torius 748. 

terra sancta 161, 236, 237, 610. 
— subsidium terræ sanctæ 161, 
236. 237. 610, — subventio terræ 
sanctæ 237. 

testamentum, testamenta (sbr. sálu- 
gjöfj 58, 94, 103, 142, 177, 181, 
183, 187, 207, 230, 231, 235, 
326, 389, 584, 586, 62S, 631, 
759, 844, 845. — testamenta 
pecuniaría 389. — testamentum 
Ara prests á Svalbarði 425. — 

r 

testamentum Asu konu Lopts 
þórðarsonar 457. — testamen- 
tum Eyjúlfs fööur þorsteins lög- 
manns 445. — íesíamentum 
Magnúsar konungs Eiríkssonar 
og Blaunku drottningar 845. — 
testamenlum Sigurðar Seltjarnar 
450. — testamentum þorgils af 
Guðmundarstööum 450. 
testimonia 323, 353, 390, 702, 705, 
718. 

testis, testes 304, 323. 
Teutonici 303. 

Theodaldinus dictusMangialmachus 
237. 

Theodorus píslaivotír 433. ~ The- 

odorusmessa 433. 
theoloneus 303, 304. — ratio íheo- 

lonei 303. 
thesaurarius 326, 327. 



1076 



KEG3STR. 



Thettleuus de Bocwalde 304. 

Thomas erkibiskup af Kantara- 
byrgi 129, 481, 576, 664. - 
Thomaskirkja í Hvamnii í Mið- 
firði 481, — Thoinasmessa 29, 
129, 271, 272. — Thomasmessa 
fyrir Jól 463. — Thomasmessu- 
dagr 271, 272. 

Thomas postuli 427. 

Thomas prestr 409. 

Thorbergus dictus lande 323. Sbr. 
þorbergr landi. 

Thorbergus Roari (þorbergr Hróars- 
son) 323. 

Thorfindus, sjá þorfinnr. 

Thorfumus, sjá þorfinnr. 

Thorias cancellarius, Thorias Ha- 
quini 106, 145. Sbr. þórir Há- 
konarson (biskupsson). 

Thorlacus, sjá þorlákr. 

thorus ecclesiæ 704. 

Thurgillas, sjá þorgils. 

Tiburtius & Valerianus 350. 

tíðir, helgar tíðir 63, 133, 176, 232, 
233, 366, 397, 407, 410, 433, 
452, 459, 464, 529, 536, 537, 
541, 549, 593, 595, 604, 612, 
613, 632, 672, 697, 752, 793, 
802, 805, 809, 814, 823, 826, 
827, 831. — tíðaatstöður 232. - 
tíðabækr 536, 541,791,795,800, 

808, 816, 821, 829. Sbr. kirkja. 

— tíðagataBálkastaðamanna 484. 

— tíöagjörð 184, 587, 695. — 
tíðagjörð de corpore Christi 595. 

— líðahald 29, 129, 365, 803. - 
heimilistíðir 62, 65, 66, 113, 
115^ 118% 119, 257, 259, 378, 
444. — Jólatíðir 410. — tíða- 
kaup 360, 400. Sbr. prestr, 
prestskaup. — tíðalestr 793, 805, 

809, 823, 826, 827. - tíðaoffr 
577, 634, 699, 700, 787, 793, 
802, 814, 817. sálutíðir 118, 
481, 514, 543, 556, 563. - tíða- 
sókn 407,680,831. — tíðasaungr 



1 604, 793, 805, 809, 823, 826, 
827. - tólf mánaða tíðir 635. 
Sbr. kirkja (bækr). 

Tidæman af Lybyku 646. 

tiglhiis 158. 

tignir menn 840. — tiginna manna 
börn 840. 

tilgjöf 287, 348. 

tillögur (til prests) 444. 

tiltala (tilkall) 849, 869, 

tímatal íslenzkt að fornu 852. 

limbr úr Hálsskógi í Fnjóskadal 
439-440. 

Timbrlækr í f jórsátdal 868. 

tin: Maríuskript með tin 741. 

Tindar áSkarðsströnd 635, 650, 651. 

Tindasker á Breiðafirði 116. 

Tiílingasker í Náttfaravíkum 92. 

tíund, tíundir (sbr. decima) 36, 59, 
150, 151, 153—154, 158, 160, 
161, 177, 182, 187, 192—194, 
199, 224, 230, 231, 235, 236, 
241-244, 266, 273, 274, 277, 
346, 364, 388, 490, 494-496, 
534, 539, 544, 585, 597, 611, 
612, 613, 628, 640, 642-643, 
717, 728, 729, 747, 791, 795, 
797, 802, 808, 815, 816, 821, 
822, 827, 828, 829, 831, 844, 
858, 859. — biskupstíundir 192, 
194, 858. Sbr. tíundamál. 
biskupstíund úr Árneshreppi til 
Skálholts 618. — tíund bónda 
402. — tíundareindagi H, 
14, 16-19, ~ einföld tíund 613. 
— eyristíund 472, 473, 495. - 
fasteignatíund 791, 795, 797. - 
fisktíund, fiskatíund 153, 192. — 
fisktíund í Kirkjubæ í Vest- 
mannaeyjum 66. — fiutnings- 
tíund 612. — tíundargerð 11, 12. 
14, 16-19, 59, 94, 151, 230, 
273, 274, 728, 729, — tíundar- 
hald 126, 127, 793, 802, 814, 
817, - heimatíund, heimamanua 
tíund 62, 63, 64, 65, 85, 113, 



REGISTR. 1077 



115, 257, 360, 378, 386, 402— 
403, 404, 474, 578, 668, 672, 
682, 684, 398, 699, 787. — hval- 
tíund 1£3, 345—347, 407, 443, 
612—614. — Jórsalatíund 123, 
161, 236. — kaupeyristíund 729. 

— kírkjutíund 54, 66, 192, 193, 
194, 277, 396, 397, 407, 643. 
668. — tíundarlag 411. — at 
leyna tíund (sbr. tíundarsvik) 
597. - ííunda(r)mál 231, 579- 
581, 642—643, 784. — páfatíund 
388, 61L 612, 717, 747. ~ vj, 
ára tíund 388. — skiptitíund 613, 
614, 639, 700, 793, 802. - 
tíunda(r)skipti 207, 209, 613. — 
tíundaskiptafundr 126. — ííunda- 
skreið 154. skreiðartíund 153. 

— tíundarskylda 367. — smá- 
- tíundir 490. ~ tíundarsvik 59. 

— tvöföld tíund 613. — ullar 
tíund 153. — tíund af veiðiskap 
66. — tíund af heilagra daga 
veiðum 345-347,495,612—614. 

— tíund Þórðar Hallssonar og 
Jóns lögmanns Einarssonar 266, 
862. — tíund í Aðalvík 261. — 
á Ámúlastöðum 685. - í Árbæ 
698. — í Árskógi 454. — á 
Ásóifsskála 682. — ÍÁsum 785. 

— á Auðkúlu 474. — á Barði 
4Ö9. — á Bergstöðum 473. — 
í Bjarnarhöfn 257. — í Blöndu- 
dalshólum 472. — í Bólstaðar- 
hlíð 472. — í Borgarhöfn 771. 

— áBreiðahólstað í Vatnsdal 478. 
^ á Breiðahólstað í Vestrhópi 
4S0. — í Bræðratungu 669. — 
í Búðardal 651. — á Búrfelli 60. 

— í Dal undir Eyjafjöllum 683. 
~~ á Dyrhólmum 742. — á 
Einarsstööum 437. — á Eyjar- 
dalsá 438. — Eyjóifsstöðum 396. 

— á Eyri í Bitru 409. — á Eyri 
í Kjós 404. — á Eyri í Seyðis- 
firði 616. — Eyri í Skutilsfirði 



260, 700. — í Eyvindarmúla 686. 

— í Fagranesi 468. — á Felli í 
Kollafirði 258. — í Flatatungu 

463. - íFIatey441. — í Garps- 
dal 118, 577. - í Geldingaholíi 
467. — á Gnúpi í Gnúpverja- 
hrepp 663. — á Gnúpi í Mið- 
firði 483. - í Goðdölum 464. 

— í Grímsey 442. — í Grims- 
tungum 477. — á Grjóteyri 402 
-403. — á Grund í Eyjafirði 
453. — á Grýtubakka 445. - 

— í Gunnarsholti 692. — á 
GunnsteinsstÖðum 485. — í 
Görðum á Akranesi 403. — á 
Hálsi í Fnjóskadal 440. — á 
Helgastöðum 437. — á Hjalta- 
bakka 475. - í Hlíð í Biskups- 
tungum 670. — á Hofi í Goðdölum 

464. — á Hofi á Skagaströnd 
469, — á Hofi í Öræfum 775. — 
í Hofsfelli 770. — á Hóli í Bol- 
ungarvík 617. — í Hólmi í Skaga- 
firði 466. — á Holtastöðum 472. 

— í Holti undir Eyjafjöllum 
682. - í Hólum í Eyjafirði 451. 

— á Hrafnagili 453. — á Hrísum 
672. - í Hruna 664. — i 
Hvammi í Laxárdal 468, 469. — 
í Hvammi í Miðfiröi 482. - í 
Hvammi í Norðrárdal 833. — 
í Hvammi í Vatnsdal 476. - í 
Höföa í Höfðahverfi 447. — á 
Höskuldsstöðum 471. — á Ingj- 
aldshvoli 411. — á Kálfafelli 
í Fljótshverfi 779. — á Kálfafelli 
í Hornafirði 771. — í Kaupangi 
449. — á Kirkjubóli i Langadal 
615. - á Kirkjubóli í Skutils- 
firði 699-700. - í Kirkjubæ á 
Síðu 782. - í Krossholti 113. 

— á Krossi 685. - í Laufási 
447, á Lómagnúpi 778. — 
á Lundarbrekku 438. - í Lög- 
mannshlíð 454. - í Málmey 459. 

— á Márstöðum 475. — á Mel- 



stað 482. — í Miðbæli 679. — í 
Miklagarði 432. — í Miklabæ í 
Óslandshlíð 460. — í Múla 435^ 

— í ^MycIal 64. — á Möðruvöll- 
um i Eyjafirði 450. -— á Neðra- 
hvoli 689. — í Nesi í Selvogi 
378. — íNjarðvík66. — í Núpu- 
felli 450. — í Otradal 576. — 
á Rauðalæk 777. — í Reykjadal 
666. — á Reykjum 1 Tungusveit 
468. — á Reyni 741. - á Ríp 
467. — á Saxahvoli 115. - á 
Setbergi 257. ~ á Silfrastöðum 
458. - á Sjóarborg 468. — í 
Skarðiytra 695-696. — á Skarði 
á Skarðsströnd 635, 636. — í 
Skjaldabjarnarvík617.— áSkúms- 
stöðum 690. ~- í Snóksdal 736. 

á Spákonufelli 470. — á 
Staðarbakka 483. — á Staðar- 
felli 637. — á Stað í Hrútafirði 
484. — á Stað í Súgandafirði 
576. — í Stafafelli 769. - í 
Steinsholti 397, 663. — í Steinum 
680. — á Stóruvöllum 696. — 
á Svalbarði í EyjafirÖi 449. — 
á Svínavatni 474. — í Sygna- 
skarði 578. — á SæbóH 360. — 
í Sælingsdalstungu 633. — á 
Söndum í Dýrafirði 832^ — í 
Teigi 687. - á Tjörn í Svarf- 
aðardal 457. — á Tjörn á Vatns- 
nesi 481. — á Torfastöðum 670. 

— Tröllalungu408. — áUnden- 
felli 477, 478, - á Upsum 458. 

— í Vallanesi 83. — á Vatn- 
lausu 65. — á Viðborði 83, — 
í Víðidalstungu 478. — á Víði- 
mýri 467. — í ViUingaholti 62. 

— á Völlum í Svarfaðardal 456. 

— í Þerney 64. — á ÍÞórodds- 
stöðum 436. — á þverá í Skaga- 
firði 461. — á þaunglabakka 
448. ~ í Ögri 615. 

Tjaldarstaðir (Tjaldastaðir) áRang- 
árvölium 87, 88, 688, 693. 



tjaldstaðr 245. 

tjara 154. — tjörutunna 442. 

Tjarnahverfi eystra og vestra í 
Suðrþingeyjarsýslu 436. 

Tjarnargarðr í Aðaldal 3, 4. 

Tjarnarmenn í Aðaldal 3, 4. 

Tjarnes í IsafjarÖarsýslu 620. 

Tjarnir innri í Eyjafirði 485. — 
Tjarnir ytri 485. 

Tjarnir á Melrakkasléttu 432. 

tjöld : tjöld um Abótastofu í 
þykkvabæ (1340) 737. — tjöld 
um Miklustofu 737. — tjöld um- 
hverfis skála 737. — postula- 
tjöld 737. Sbr. kirkja. 

Tjörfastaðir á Landi 86. 

tjörn. tjarnir: tjarnir í Hellisdal 
359. — tjarnir í Lambadal 359. 
- tjörn milli Straumlóns og 
þorbjarnarstaða 314, 316. 

Tjörn í Aðaldal 3. 

Tjörn á Skaga nyrðra 250. — 
Tjarnar land 250. 

Tjörn í Svarfaðardal 442, 457, 489. 

Tjörn á Vatnsnesi 475, 480- 481,489. 

Tjörnes í þingeyjarþingi 89, 90, 
305, 317, 318, 443, 487. 

Tófason: þorgeir. 

Toletanum concilium 53, 

Tólga í Noregi 145, 154, 240. 

tóIffeðmingríorfs^Se^ — tólffeðm- 
ingr viða 436. Sbr. torf. 

tólftungr 70, 73, 116,306,310,311, 
314, 361, 408, 434, 436, 620. — 
hálfr tólftungr 125. 

tollr, toUar 192, 194—197, 365, 
459, 501, 588, 626, 627, 712, 
844. — almennir tollar 365. — 
allir toUar (til kirkju) 438. 
tollar í Grímsey 442. Sbr. dýra- 
tollr, fiskatollr, gjaftollr, bey- 
tollr, lausamannstollr, IjóstoHr, 
Ólafstollr (Ólafr Haraldsson), ost- 
tollr (ostr), Pétrstollr (Pétr post- 
uii), skæðatollr, smátollar. 

tópt, tóptir, tættr 872. - tópt út 



REGISTR. 



1079 



frá Sandsenda í fistilsfiröi 69, 
70. 73. — tópt á Langanesi 425. 
— tóptarústir 872. Sbr. tuft. 

Tómasson (Tumason): BjÖrn, Haldór, 
þorsteinn. 

torf, 4, 436, 734. — tólffeðmingr 
torfs 436. — iij. tólffeðminga 
skurðr 4. — torfskurðr 4, 166, 
250, 260, 436, 453. 577, 620, 
665, 745, 746, 747. — torfverk 
665. — torfvöllr 850. — Sbr. 
létorf. 

torf {= mór): at grafa torf 4. 

torfa (skógartorfa) 866. 

torfa milli þverár og Fnjóskár, 

þingmannalækjar og Markdælar 

439. 

Torfalækr á Ásum í Húnavatns- 

þingi 475. 
Torfason: Jón, þormóðr, þorsteinn. 
Torfastaðir 
-670. 



tíu álna tré 71, 74, 



Biskupstungum 669 



91. — 

v. álna tré 245. — vj. álna tré 
832. — tré, er því eru leingri 
en .vj. álna at bolexi megi setja 
fyrir framan 403. — tré skemri 
en .XX, feta 436. - Sbr. kefli. 
— Sbr. kjörtré. — trésmiðir 157, 
trjáreki, sjá viðr, viðreki. 

trecentenarius: iij trecentenarii de 
burello 718. 

Trékyllisey i Trékyllisvík 618, 622, 

623. 

Trékyllisvík á Ströndum 617, 618. 
triennium 533, 550-551. 
trinitas 174, 280, 351, 352, 369, 
505. 595. — trinitatisdagr 466. 

- trinitatismessa 339, 351. 387. 

— trinitatisvika 443, 460, 595. 
Trossadalshæð á Tjörnesi 317, 318, 

319. 

Trostansfjörðr í Barðastrandarsýslu 
576. 



Torfastaðir (sbr. nú Kot) í Gríms- i Trúðudalr í Kollafirði (þrúðardalr) 



tungnaþingum í Vatnsdal 476, 
477. 

Torfastaðir í Jökulsárhlíð 708. 
Torfdæl í Grýtubakkahrepp 455. — 

Torfdælalækr 446. 
Torflækr í Staðiirsveit á Snæfells- 

nesi 850. 
Torflækr á Melrakkasléttu 90. Sbr. 

Gegnislækr. 
Torfmýrar (torfmýrar?) milli Hvals- 

ness og Starness 81. 
Torfmýri í Bakkalandi í Hruna- 

mannahrepp 665. 
Torfunes í Ljósavatnshreppi 436. 

Torfustaðir í Miðfirði 369, 
Trandilsstaöir í Steingrímsfirði 261. 
translacio sancti Thorlaci 355. 594. 
transscriptum, transcripta (bréfa) 

161, 593, 649, 743, 769, 853, 

856, 857, 873. 
tré 7,1—74, 526, 548, 598, 604, 

671, 854. — tvítug tré 778, 779. 

— xij. álna tré og stærri 71, 74. 



258. 

Trugillus. sjá þorgils. 

trúlofan 520, 546, 553, 558, 753, 

759, 763, 807, 817, 820, 838. 
trúnaðareiðr 506. 707. 
trygðareiðr 508. 
trygðrofi 225. 
tröð (fyrir fé) 671. 
tröll: at seiða tröll 223. — at 

vekja upp tröll 224. — at eta 

mat með trölli 224. — tröll ríðr 

mönnum eða búfé 223. 
Trölladalshæð, sjá Trossadalshæð. 
Tröllatunga 119, sjá Tunga í Stein- 

grímsfirði. 
tuftir 158. Sbr tópt. 
tún 4, 245, 867, 870. - tún girt 

görðum 873, — túngarðr 3. - 

heimatún 4. - helgi túns 208. 
Túnbergensis, sjá Túnsberg. 
Tundrastaðir í Hvalvatnsfirði í 

Suðrþingeyjarsýslu (sbr. nú Tind- 

riðastaðir) 446. 



1080 



REGISTR 



tunga: at skera tungu úr höfði 

manns óbótaverk 110, 111. 
tungur inn í gil frá Höfðaskógi í 

þórsmörk 85, 681. 
Tunga 717, sjá Sælingsdalstunga. 
Tunga, Tungurnar báðar í Sandár- 

tungu landi í þjórsárdal 867. 
Tunga í Axarfirði (Hafrafellstunga) 

309, 310. — Tungureki 309, 310. 
Tunga stóra og litla í Bárðardal 

438. 

Tunga í Biskupstungum 668—669, 

Sbr. Bræðratunga. 
Tunga í Grímstungnaþingum í 

Vatnsdal 477. 
Tungan litla í Holtum í Rangár- 

þíngi 86, 698 (Litlatunga). — 

Tunga hin meiri 698. . 
Tunga í Hvílársíöu 359. — Tungan 

litla 359. 
Tunga í Landbroti 781, 782, 874. 
Tunga (= Tungusveit) í Skaga- 

firði 465. 
Tunga á Skagaströnd (sbr. Skrapa- 

tunga) 470, 
Tunga í Skuíilsfirði 260. 
Tunga syðri og ytri í Staðarsveit 

á Snæfellsnesi 114. 

. Tunga íSteingrímsfirði(Tröllatunga) 

119, 407-409, 863. 
Tunga í Sælingsdal (Sælingsdals- 

tunga) 633-634, 846. 
Tunga á TjÖrnesi 431. — Tungu- 

reki 431. — Tunga hin ytri 317, 

319. — Tunguland 317, 319. 
Tunga á Vatnsnesi 480, 481. 
Tunga í Víðidal (Víðidalstunga) 478. 
Tungufell í Hrunamannahrepp 666 

-667. - 

Tunguháls í Skagafjarðarsýslu 464. 
Tungunes á Asum í Húnavatns- 

sýslu 835. 
Tungur yfir Sauðabólsskógi 1 Hér- 

aði (Öræfum) 776. 
Tunguskógr í þjórsárdal 867. 



Tungusveit í Skagafiröi 373. Sbr 
Tunga. 

Túnheimr í Noregi 272. 

tunna, tunnur 159,161,672,708,738. 

Túnsbergi í Noregi (Túnberg), 94, 
139, 141, 149, 155, 274, 282, 
288, 339, 342, 345, 347, 349, 
367, 369, 395, 411, 413, 415, 
709, 714. — Tunsbergishús 413. 
— Túnbergis féhirðsla 859. 

tveggja postula messa (Philippi et 
Jacobi) 29, 129, 746, 802. 

tvíelnt lérept 170. 

tvímælt, hafa (eta) tvímælt 29, 38, 
129, 594, 595, 802. 

tvíræð orð 291. 

tvítugr maðr, mær og kona 203, 
206, 383, 393, 598, 603. 

tylftareiðr 369. — tylftarsæri 652. 

týsdagr 350, 379, 383, 413, 646. 

tyslingasteinn, sjá þysklingasteinn 

töfrar 749, 750. — töframenn 753, 
763. 

tönn, tennr (rostungstennr) : huslker 
með tönn, krismaker með tönn, 
tannbuðkr, skrín með tönn og 
silfr, þjónustuker með tönn. 
Sjá kirkja. 

Ulfarsfell í Helgafellssveit 672. 
Úlfljótsvatn á Melrakkasléttu 314. 
Úlfr Stephánsson ábóta á Munka- 

þverá 789. 
Úlfr f óraldason 413. 
Úlfstaðir í Blönduhlíð 462. 
Úlfsstaöir í Landeyjum 688. 
Úlfsvatn á Tvídægru 359. — Úlfs- 

vatnsá 359. 
ull 153, 170, 171. - ullartíund 153; 
Ullingsvangr í Harðangri í Noregi 

510. 

ulna (sbr. alin) : xL, Lij, LxxiJ 
ulnæ de burello 718. 

umboö 173, 195, 196. 204, 285, 
287, 288, 362, 401, 402, 415, 
523, 532. 550. 567, 572, 614, 



REGISTR 



1081 



629, 640, 641, 646, 649, 650, 674, 
708, 725, 728, 728-729, 752, 758, 
763, 800, 801, 804, 824, 825, 
849. — í umboöi Hólabiskups 
708. — umboð Skálholtskirkju 
618, — umboð staðar á Helga- 
felli 849. — umboð capituli 727 
—728. — umboð kirkjunnar 629, 
758. — umboð á leikmenn 532. 

— umboð klerka 513. — umboð 
sóknarprests 758. — umboð pró- 
fasts, sjá prófastr. — umboðs- 
bréf 618, 701. — umboðsmaðr, 
umboðsmenn 59, 152, 153, 154, 
■155, 158, 163—164,' 194, 197, 
199, 205, 225, 230, 240, 254, 
270, 27L 288, 289, 338, 365, 
366, 367, 370, 371, 392, 393, 
402, 419, 564, 649, 707, 712, 
721, 723, 732, 80.4, 805, 812, 
831. 834, 857, 860. - umboðs- 
menn biskupa 30, 32, 34, 43, 
58, 110, 111, 194, 225, 230, 
370, 371. 495, 804, 805, 812, 
831, 857. — umboðsmaðr Skál- 
bolísbiskups 46, 622. — umboðs- 
menn kanunka 712. — umboðs- 
menn capiíuli 154. — umboðs- 
menn kirkjunnar 225, 517, 564. 

— löglegr umboðsmaðr konu 
292. — umboðsmaðr konungs 
152, 163—164, 225, 270, 271, 
288, 371, 398, 402, 732, 860. — 
umboðsmenn prófasta 707. — 

— umboðsmaðr sýslumanns 367 
—369, 649. ~ umboðsmaðr 
Viðeyinga 80, 81. 

umgangr kirkju (atrium) 707. 

urngaungumaðr fyrir commune 712. 

ummerki, ummörk 431, 772. 

Unaðsdalr á Snæfjallaströnd 620. 

^ndanfærsla 227, 338, 371, 382, 
386. 

undanrenna 872. 

Undenfell (Undinfell, Undinfellt) í 
Vatnsdal 477-478, 489, 727. 



undir Felli í Kollaíirði, sjá Fell i 

Kollaíirði, 
undirbiskup (sbr. lýð fciskup) ]85 

244, 253, 624. 
undirprestr 500. Sbr. prestr. 
ungbróðir (sbr. novitius) 715. 
ungir menn 286, 291. — vitnis- 

burðr ungra manna 291. 
Unigenitus 847. 
Upplönd í Noregi 158. 
upprekstr (fjár á afrétt) 82. 
Uppsalir í Hvolhrepp 87, 688. 
Uppsalir í Landbroti 781, 874. 
Uppsalir í Svarfaðardal 455. 
Uppsalir í Svíþjóð 606, 608, 610, 

715. 

Uppselingar (>Uppnesingar<) á 

Kosmhvalanesi 77. 
' uppsprettur (ár) 664. 

uppstigningardagr 39, 443, 594, 
596, 603, 792, 805, 814, 816, 
826, 830. 

Upsir í Svarfaðardal 457—458, 
489. — Upsateigr 457. 

urbs vetus (Rómaborg) 236, 237. 

Urðaheiði í Axarfirði 310. 

urðir i Svarfaðardal 450-457, 489. 

úrskurðr biskups 230, 708. — erki- 
biskups úrskurðr 94 — 100. — 
lögmanns úrskurðr 276, 356, 
372-373, 376, 653, 659, 661, 
716-717. — ættleiðsluúrskurðr 
406. 

usuræ (sbr. okr) 103, 142. 
utansóknarmenn 518, 519, 545, 

558, 565, 807. 
utanstefningar, utanstefnur 335, 

356, 498, 856. 
útarfar 348. 
útboð af íslandi 262. 
útbú 612, 781. 
úteyjar 443. 
útfall óss 733. 
útgerð búzu til íslands 746. 
Útblíð í Biskupstungum 670. 
útistöður, at standa utan kirkju 



1082 



REGISTR 



27, 31, 33, 41, 42, 46, 508, 567, 
598, 600, 752, 763, 793, 817, 
823, 826, 838. 

útjarðir 490, 671, 677. 

útkirkja (sbr. annexia) 685, 791, 
793, 802, 805, 808, 816, 817, 
823, 827, 829. 

útlagi, útlagr, útlægr 52, 60, 61, 
109, 415, 416, 420, 590, 794, 
803, 811, 860. - útlegð 203, 219 
-221, 223, 224, 225, 234, 239, 
255, 256, 289, 590, 591. — út- 
legðarmál 234, 794, 803. — út- 
legðarpína 255, 256. 

útlenzkir (útlendir) menn. útlend- 
ingar 151, 163, 332, 333, 402, 
530. 539, 550, 806, 831. — út- 
lendir kaupmenn 652, 788, 846, 
846. — útlenzkar vetrsetr 372. 

Útlönd undir Eyjafjöllum 681. 

útróðr 391. — útræði 854. 

útsetning af kirkju, sjá kirkja. 

Útskálar á Rosmhvalanesi 77, 78. 
79. 162. 733—734. — Útskálaós 
77. 

úttekt 726. 

útvöxtr, útvextir 85, 681, 682. 
Uxahryggr (Oxahryggr) á Rangár- 

völlum 88. 691. 
UxastaÖir í Laxárdal í Suðrþing- 

eyjarsýslu (sbr. nú Mj^rarsel) 

91, 487. — Uxastaðareki á 

Sandi 91, 487. 
uxi ekinn .vj. vetra gamaR 708. 

Sbr. arðruxi, nautpeningr, 
uxor 211, 212, 601. — uxor mo- 

nialis 212. Sbr. eiginkona, 

Vacca (sbr. kýr) 389, 

Vað í Skriðdal í Suðr-Múlasýslu 83. 

Vaðlaþing 162, Sbr. Vöðlaþing. 

váð, sjá voð. 

váði, sjá voði. 

vaðmál 57, 83, 123, 130, 104, 599, 
604, 644, 645—646, 651, 718, 
722, 729. — vaðmál jafnlangt at 



jaðri ok hrygg 168, 646. — upp- 
tæk vaðmál 646. — íslenzka vað- 
mál 718. — pakkavaðmál 718. — 
alin vaðmáls Jórsala tíund bónda 
123, — V. álnir mórends vaðmáls 
fyrir eyri 168, — vj. álnirvaðmáls 
87. — vj. álnir vaðmáls fyrir eyri 
168. — eyrir vaðmáls Jórsala- 
tíund prests 123. — xij. álnir 
vaðmáls lögleiga 284. — xij. 
álnir vaðmáls at slá niðr kaleik 
599, 604. — XX. álnir vaðmáls 
667. — vj. aurar vaðmála 88. 
— xij, aurar vaðmála 88. — 
hálf mörk vaðmála eða tvæ- 
vetr geldingr 83. — merkrvoð 
457. — iij. merkr vaðmála fyrir 
ij. kúgildi 83. — hundrað vað- 
mála 451, 456, 457, 644, 670, 
692. — vj. hundruð vaðniála 
451, — XV. hundruð vaðmála 
frá í slandi 375. — hafnar (hamnar) 
vaðmáljhafnarvoðir 171,375,433', 
645, 718, 722, 746. — hálftannað 
(hundrað) í hafnarvoð 427. — 
vöruvirðar haínar voðir 746. — 
söluvoðir 674, 691. — vaðmála- 
gerð 645—646. — vaðmálsklæði 
734. — Sbr. bragðarváð, burel- 
lum, munaðarvoð, voð. 
vágir, sjá vogir. 

Vakrstaðir í Rangárþingi 88, 691. 
Vakrstaðir á Skagaströnd 470. 
Valagil í Eyvindardal í Suðr-Múla- 

sýslu 83. 
Valagnúpar á Reykjanesskaga 75^ 

80, 245, 246, 248. 
Valahrís (í Aðaldal í Suðrþing- 

eyjarsýslu?) 434, 436, 
Valdalækr á Vatnsnesi 481. 
Valdavík í Vopnaíirði 75. 
valdsmenn 159, 182, 213, 343, 

371, 419, 497, 584, 585. 626, 

627, 630. 
Valerianus 350. Sbr. Tiburtius. 

Valgerðr 727, 



Valgerðr Erlendsdótlir hins sterka 

Ólafssonar 377, 378. 
Valgerðr á Grund í Eyjafirði 453. 
VaJgerðr í Gunnarsholti 692. 
Valgerðr kona þorsteins Hafrbjarn- 

arsonar 684. 
Vallanes í Fljótsdalshéraði 67, 83 

—84, 396. 
valir. 207. — valveiðar 244. 
valslaungur 213. 

Valþjófsstaðir iGnúpasveit íNorör- 
þingeyjarsýslu 309, 311. — Val- 
þjófsstaðareki 309, 311. 

Vámúlastaðir, sjá Vomúlastaðir. 

vandamenn 138. 

vandi (venja) 153, 288, 326. — 

forn vandi 364, 366. 
vanhagir hinir stærstu 606. 
vani 273, 274, 277, 364, 588, 591, 

614, 652, 711, 846. — fornvani 

364, 652. 
vanrétti 588, 589, 658. 
vanýfli 603. 

vara, vörur, varningr 57, 163, 262, 
303, 333, 402, 404, 469, 651— 
652, 727, 729, 735, 736, 746, 
788, 789,' 860, 874. — falsaðr 
varningr 651--652. — norrænn 
varningr 333. — upptækr varn- 
ingr 338, 652. — varningr vest- 
falskra kaupmanna 404. — hálfr 
iv. eyrir vöru 688. v. aurar 
vöru 739. — vj. aurar vÖru 436, 
442, 688. — ix. aurar vöru 
781. — X. aurar vöru 258, 377, 
485, 738, 739. — xij. aurar vðru 
738, 779, 780. — xiiij. aurar 
vÖru 440. — hálf mörk vöru 
78P, 874. — ij. merkr vöru 
480. — iij. merkr. vöru 466, 
738. — hálf .V. mörk vöru 464. 

— vj. merkr vöru 467. — c. 
vöru 63, 64, 377, 445, 468, 472, 
473, 476, 650, 668, 682, 683, 
685, 689, 727, 777, 784, 788. — 

— c. vÖru og .vj. aurar 782. 



— c. vÖru og xiij. álnir 458. — 
hálft annað c. vöru 670. — cc. 
vöru 377, 479, 576, 617, 714, 
738% 769. — cc. vöru og vj. 
aurar 456. — cc. vöru og xij. 
aurar 460. — ccc. vöru 408, 
459, 462, 483, 692, 738\ - 
ccc. vöru fyrir skip og nætr og 
griðung 637. — ccc. vöru og 
.xviij. aurar 481. — ccc. vÖru 
og hálf mörk 786. — cccc. vÖru 
451, 477, 678, 708. - v. hund- 
ruð vöru 407, 409, 449, 735— 
736, 746. — vj. hundruð vöru 
736. — vij.hundruð og mörk vöru 
484. — viij. hundruð vÖru 469. 

— ix. hundruð vöru 472. — 
hálft .X. hundrað vöru 477. — 
X. hundruð vÖru 431. — xiij. 
hundruð vÖru og hálf mörk 637. 

— xiiij. hundruð vöru 636. — 
XV. hundruð vöru 460. — xvj. 
hundruð vÖru 482. — xx. hund- 
ruð vöru 789. — xxj. hundrað 
vöru 462. — vöruvoö 645. 

varða, vörður 3, 4. — varða á 
Brimnesi 70, 74. — varöa á 
Háfabökkum 306, 310, 425. — 
varða á Haganesi 90. — varða 
milli Straumlóns og þorbjarnar- 
staða 314, (>varði«) 316. — varða 
hjá tíðagötu Bálkastaðamanna 484. 

varðhald 181, 584. 

Varir á Rosmhvalanesi 78. 

Varmarhlíð (Varmarlid, sbr. nú 
Varmahh'ð) undir EyjafjÖllum 
84, 681. 

Varmidalr á Rangárvöllum 87, 

varnaðarbréf 400—401, 422-423, 

733—734. 
vatn, vatnsveitingar 850. — atvatna 
á eingjar 3. — at taka vötn upp 
3, 779, 780. — vatnagarðr.3, 4. 

— vaínshlið 3. — Sbr. vötn. 
vatn (til drykkjar) 245. — vatns- 

taka í Króksbrunn í Garði 77. 



1084 



REGISTR. 



vatn (til föstu, messureiðu og 
skírnar) 24, 25, 29, 515, 516, 
526-528, 536, 538, 548, 549, 
551, 555, 556, 561, 562, 563, 
564, 599, 600, 604, 757, 761, 
794, 797, 798, 801, 811, 812, 
821, 823, 839, 840, 841. — at 
vígja vatn, vígt vatn 25, 30 
798, 801, 811, 812, 841. — sætt 
vatn 516, 556, 564, 811. — 
þrenn vötn 548, 561. ~ vatnan, 
at valna, vatnfasta, fasta við 
vatn ok brauð 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 46, 50, 127, 132, 134, 
598, 600, 752, 763, 800, 824. — 
vatnföstudagr 61. — vötnunar- 
nált 132. — sbr. aqua. 

Vatn {= Múlavatn í Aðaldal) 430, 
434. 

Vatn (Elliðavatn) fyrir neðan Heiði 
377. 

Vaínadair í Súgandafirði 575. 
Valnaheiði, selstaða frá Staðastað 
114. 

Vatnahverfi i Húnavatnssýslu 470, 
Vatnlausa í Biskupstungum 690. 
Vatnlausa á VatnsIeysustrÖnd 65. 
Vatnsdalr í Húnavatnssýslu 330, 

476, 478, 494, 579, 580, 643. - 

Vatnsdalsá 494. 
Vatnsdalr í Fljótshhð 688. 
Vatnseingi (vatnseingi ?) á ^ Skaga 

251. 

Vatnsendi fyrir neðan Heiöi 377. 
Vatnsfirðingar 638. 
Vatnsfirðingr (Einar) 99. 
Vatnsfjörðr í Isafjarðarsýslu 94 — 

100, 241, 292, 618-621, 622. — 

Vatnsfjarðarbréf (skjöl; 619. 
Vatnsgröf í þjórsárdal 867. 
Vatnshlíð í þingeyjarsýslu 434. 
Valnsholt í Staðarsveit á Snæfells- 

nesi 164. 
Vatnskatlar fyrir innan Fagradal 

76. 



Vatnsnes í Húnavatnssýslu 330, 
475, 476, 480. 

Vattará í Héraði (Öræfum) 773. 

Vattey, eign Grenjaðarstaða 431. 

vax (shr. cera, cere, eyrir, fjórðungr, 
mörk, pund) 62, 66, 115, 159, 
327, 361, 363, 403, 435, 436, 
440, 442, 444, 445, 447. 449, 
451, 453, 454, 456, 458^ 459, 
460^ 464, 465, 467. 469, 471, 
472, 473, 477, 482, 652, 661, 
663^ 665, 666, 667, 669, 670, 
678, 680, 688, 685^ 687, 691, 
693, 694, 696, 698, 708, 741^ 
742, 769, 773, 778, 779, 780, 
784, 786. — mörk vax fyrir eyri 
170. — ixc í metfé lokið fyrir 
xij. merkr vax 691. — vaxkerti 
24, 27, 29, 810. - vaxljós 599, 
604. — vaxtollr 66, 697. — 

Vébjarnarson : Hallvarðr. 

vectigalia de una navi de Yslandia 
104, 143. 

veð 174, 329, 533, 551, 751, 762, 
804. — lögveð 329. — veðlaus 
leigukýr dauð 203. 

veðr, vfiðrátta 391, 410, 841. — 
veðrfastr 544. 552. 

Veðrafoss á Snæfellsnesi 164. 

vefr 117. — heiðneskr vefr skín- 
andi 723. 

Végarðr kórsbróðir í Niðarósi 20, 
271; 

Végarðsson: Óblauðr. 

veggr, veggir 277, 707. 

vegr: almannavegr 286. — færir 
vegir 286. — vegabót 286. — 
vegfarandi maðr 520, 530, 545, 
550, 558, 565, 806, 807. 

veiðr, veiði. veiðar, veiðiskapr 77, 
81, 114, 117, 207, 246, 285, 298 
-300, 394, 612, 613, 614, 639, 
793, 802. — heilagra daga 
veiðar, sjá lielgr. ~ annara 
daga veiðar 614. — sbr. álpt- 
veiðar, fálkaveiðar, fiskveíði, 



REGISTR 



1085 



hvalveiði (hvalr), laxveiði, mel- 
rakkaveiðar, selveiði, valveiöar. 

— veiði í Blöndu 475, 835, 836, 
864. — veiði í Fitjá í Víðidal 

• 478, 479. - veiði í Gljúfrá 578 
-579. — veiði í Laxá litlu í 
Hreppum 664. — veiði í Laxá í 
þingeyjarsýslu 434 (sbr. laxveiði). 

— veiði í Miðá í| Dölum 736. — 
veiði í Straumfjarðará 848— 849. 

— veiðigarðr (í á) 578. — veiði- 
gpgn 475. — veiðivatn 872. — 
tíund af fiski og veiðiskap á 
Vestmanneyjum 66. 

Veiðilausa í Strandasýslu 269. 
Veita (Veit) í Hvolslandi í Fljóts* 

hverfi 779, 780. 
Veitulækr 1 Staðarsveit á Snæfells- 

nesi 850. 
veizla: pusaðarveizla 838, 
veizlukirkja 326, 543. 
veizlumaðr 433. 
vélasókn 402. 
velboriiir menn 590. 
véllaus kaup 208. 
Vellankatla á Melrakkasléttu 428. 

— Vellankatía eystri 308 (Katla), 
311, 426, 432. — Vellankatla 

. vestri 311, 432. - Kötlurekar 
308. 

Vellir í Aðaldal 4. 
Vellir stóru og litlu í Bárðardal 
438. 

Vellir undir Eyjafjöllum (sbr. nú 

Vallatún) 84, 681. 
Vellir í Fljótsdalshéraði 396. 
Vellir í Hólmi í Skagafirði 466. 
Vellir á Landi í Rangárþingi 696 

-697. ^ Vellir hinir eystri 88. 

— Vellir hinir ytri 88. - Sbr. 
Stóruvellir. 

Veliir í Eyjafirði 451. 

Vellir í Svarfaðardal 446, 455— 

456, 489. 
velum (sbr. segl) 160. 
Vendome á Frakklandi 217, 

Dlpl. Iil. I[. B. 



venenum 609, 

venja, venjur 149, 150, 151, 182, 
187, 196, 253, 271, 544, 585, 
852. — forn venja 544. — lands- 
venja 346. Sbr. siðvenja, vandi, 
vani. 

Ver (Álptaver) í Vestr-Skaptafells- 
sýslu 166, 237, 238, 267, 268, 
851. 

ver (fiskiver) 394. - fuglver 834. 
Veradalr í Noregi 379. 
Verdælafylki í Noregi 859. 
vergangsmenn 289. 
verjandi (sakar) 198, 205, 230. 
verkdagar (i páskum, páskaviku) 

600, 606. 
verkfæri, verksfæri 83, 742. 
verkmaðr 284. 

Vermslaland (sbr. nú Varmaland) 
í Skagafirði 301, 398. 

Vermslalækr í Jingeyjarsýslu 428. 

Vermundr (nyrðra) 674. 

vernd, vernd kirkjunnar, vernd 
pílagríma, vernd ríkisins 150, 
152, 177, 181, 183, 187, 230, 
231, 252, 586, 589, 591, 706, 
722, 834. — verndarbréf 148- 
149, 154, 722—723, 733—734. 

— páfaleg verndarbréf 154. — 
verndarmenn 253, 254, 625. 

vers, versus 217, 218, 233, 625, 
766, 841. Sbr. Maríuvers, sálu- 
vers. 

verzlan (sbr. mercatura) 302—304, 
332-333, 335, 356, 497—498, 
644—646, 648—649, 651-652, 
787—788, 845-846. 

vespera 537, 538, 703. 

vestfalskr 404. - Vestfælingar 404. 

Vestfirðingar 343, 355. - Vest- 
firðingafjórðungr 374, 375. - 
Vestfirðir 262, 360, 497, 596. 

Vestfold í Noregi 859. 

vestibulum ecclesiæ 704. 

vestis, vestes: vestis candida 810. 

— vestespreciosæ 846, Sbr. klœði, 

69 



1086 



REGISTR. 



Vestmannaeyjar 66, .88, 191, 192, 

740, 851. 
Vestreyjar í Jökulsárhlíð 708. 
Vestrheiði í Seyðisfirði í ísafjarða- 
, sýslu 616. 

Vestrhólmar í Laxá í Suðrþing- 

eyjarsýslu 434. 
Vestrholt í Holtum 88, 691. 
Vestrholt synstu undir Eyjafjöll- 

um 84, 85, 681. — Vestrholta- 

fjara 84, 681. 
Vestrhóp í Húnavatnssýslu 479, 

480. 

Vestrihús, hjáleiga frá Dyrhólum í 
Mýrdal 742. 

vetr 15, 197, 199, 203, 224, 278, 
284, 285, 292, 299, 325, 331, 
344, 345, 372, 378, 383, 394, 
406, 411, 421, 442, 443, 511. 
596-598, 601—603, 648, 719, 
728, 732, 740, 744, 745, 757, 
761, 793, 800, 804, 809, 811, 
814, 816, 823, 826, 828, 846, 
855. - vetrnætr 300, 340, 444, 
671, 691, 742. — vetrseta, vetr- 
setur 302, 367, 372, 831. — út- 
lenzkar vetrsetur 372. — þýð- 
iskar vetrsetur 367. — vetrsetu- 
staðr 831. 

Vetrsel undir Eyjafjöllum 870. 

Wexionensis episcopus 608, 610. 

viaticum 526. 549, 565, 562, 805. 

vicarius, vicarii 277, 326, 327, 389, 
536, 632, 712, 713, 759. — vi- 
carii canonicorum cathedralium 
ecclesiarum 389. — vicarii ple- 
banorum 389. — vicarii prófasta 
713. - renta vicarii 712. 

vice, vices 135, 136, 137, 277, 
711, 724. 

viðarhlass 392. Sbr. viðr. 

Viðborð í Hornaílröi 82—83. 

Viðey með Sundum, staðr i Viðey, 
Viðeyjarklaustr 76, 80-81, 194 
-195, 244—248, 377, 730, 731, 



831—832. - ViðeyjarbréfSL — 
Viðeyingar 80, 245, 361. — um- 
boðsmaðr Viðeyinga 80. 

Víðidalr (Viðadalr) 578. 

Víðidalsá í Húnavatnssýslu 479. 

Viðidalstunga í Víðidal (sbr. Tunga 
í Vlðídal) 478, 479. 

Víðiker í Suðrþingeyjarsýslu 438. 

Víðimýri í Skagafirði 466-467. 

Víðivellir í Blönduhh'ð i Skagafirði 
461—462, 489, 729, 730. 

Viðjarvík (»vidare vijk*, »vidar- 
vik<, >videyarvijk<) í Norðrþing- 
eyjarsýslu 68, 73, 75, 307. — 
Viðjarvíkrós 68, 73. 

ViÖkunnarson : Erlingr. 

Viðnes (sbr. nú Víðines) með Sund- 
um 64. 

víðir: víðirif í Naustvíkr 617, 864. 

Sbr. skógr, viðr. 
viðr, viðir (sbr. hrís, kefli, kjörtré, 

renningar, selja, skógr, tré, víðir) 

71, 74, 91-92, 116, 124, 154, 187, 
245-248, 431, 436, 441, 462, 

475, 478, 482, 485, 486, 487, 663. 
733, 738, 832. — viðr tveggja 

; álna miUum sniða 75. — Öxar- 
tálguviðr 124. — stórviðr þau 
tré, er meiri eru en x. álnir 91. 

— c. í viði 478. — vj. hundruð 
í viðum 441, 475. — sbr. borð- 
lægr viðr, borðviðr, eldiviðr, 
kirkjuviðir, norrænn viðr, rætr, 
skipviðir, tegldr viðr, viðskip, 
vínviðr. — raptar, raptvíðr 441, 
454, 462, 577. — viðarhlass 392. 

— viðarhögg (sbr. skógarhögg) 
771. — viðarrif (sbr. hrísrif) 
359, sbr. víðirif. — viðreki, við- 
arreki, viðrekar, viðarrekar 71, 

72, 74, 75, 76, 77,. 83, 90—92, 
116, 119, 124, 245-248, 261, 
306-322, 361, 362, 408, 425, 
426, 428, 431, 432-433, 435, 
436, 439, 446, 465, 462, 475, 

476, 477, 479, 481, 486-487, 



REGISTR, 



1087 



617, 620, 622, 623, 633, 671, 
728, 785. - viðrekastúfr 314, 
316. 
viðreldi 153. 

viðrnefni: auðmaðr, Einar. — 
brattr, Auðun. — búti, Þórðr. — 
dans, Svertingr. — dós, ívar. — 
dæstingr, Nikulás. — flikkr, Þórir, 

— frosti, Arnór. — galli, Gizur. — 
. galti, þorsteinn. — gullháls, Gíæð- 

ir. — gulíi, Sveinn. — gús,ÁsIákr. 

— háleggr, Hákon. — hestakorn, 
Auðun, — horn, Arni. — hugr, 
Jón. — hvalfjós, Vígdís. — hvítr, 
Jón, — Islendingr, Jón. — kaíli, 
Ormr. — kakali, Þórðr. — Kana- 
Bárðr. — karl, Ólafr. — kaza, 
Ketill. — Kœjukona, Guðrún. — 
Kæjumágr, Ólafr. — landi. Sig- 
hvatr, Þorbergr. — langr,Sveinn, 
Þorkell. — langstakkr, for- 
steinn. — leppr, Loðinn. — nnel- 
byggr, Ólafr. — murtr, Jón. — 
mussa, Kolbeinn. — ofsi, Eyj- 
ólfr. — ostr, Arndór, — páfi, 
Marteinn. — rans, Árni. — rá- 
sveinn, Gunnar. — rauði, Auðun, 
Jón. — reimr (hreimr), forleifr. 

— rófa, Ivar. — selbyggr, 
Bjarni. — selíjörn, Sigurðr. — 
skalli, Jón. — skart, Jón. — 
skógr, Brandr. — skrúfr, Hall- 
varðr. — skræpir, Loðinn. — 
sláttUsveinn, Bárðr. — snota, 
Bárðr. — spjóti, Ólafr. — straumr, 
ívar. — Svalberðingr, Eyjólfr. 

— svarti, Ormr. — sæna. Er- 
lendr. — trandill, forkell. — 
tvískafinn, Jón. — úlfaldi, Gunn- 
ar. — vaði, Ami. — Vatnsfirð- 
ingr, Einar. — Voga-Björn. 

Víövík í Skeggjastaðaþingum í 
Norðr-Múlasýslu 71, 74. — Víð- 
víkrá 71, 74. 

Viennense concilium 610, 630, 712. 

víg 109, 174, 209, 225, 416, 598. 



— maðr veginn á heimili sínu 
109. — ómagavíg 416. — óðs 
manns víg 225. — skemdarvíg 
764-765. — vígaferli 174. 
Vigdís hvalfjós (á Spákonufelli) 
470. 

Vigíús Erlendsson, hirðstjóri 379. 
Vigfús Gunnsleinsson í Garpsdal 
861. 

Vigfús Hannesson, sýslumaðr í Ár- 

nessýslu 123. 
Vigfús Illugason dómkirkjuprestr í 
. Skálholti 865, 867. 
Vigfús Jónsson prófastr i Hítardal 

736. 

Vigfús Leifsson á Skarðsströnd 
636. 

Vigfússon: Sighvatr. 

Viggjar í f*rándheimi 494, 495. 

Vígi lögmaðr í Skíðu í Noregi 281, 
282, 347. ■ 

vigilia, vigiliæ, vigiliur 63, 65, 66, 
141, 259, 260. — vigiliudagar 
85, 596, 597, 601, 696. — vigilia 
apostolorum Simonis et Judæ 
614. — vigilia assumptionis 
beatæ virginis 280. — vigilia 
beati Laurentii 141. — vigilia 
nativitatis domini 280. — vigiliu 
dægr 603. 

Vígleikr Auðunarson (prestsson) 
stallari Noregskonungs (d. 1280) 
94, 146,154. 

Vígleikr Bárðarson 397. 

Vigr, ey fyrir Lóni i Austr-Skapta- 
íellssjslu 769. 

vigsla, vigslur (sbr. consecracio) 
181, 508, 524, 527, 540, 543, 
547, 548, 549, 554, 555, 560, 
562, 569, 572, 589, 591, 626, 
629, 632, 705, 706, 712, 720, 
747, 750, 752, 761, 763, 791, 
792, 795, 798. 805, 806, 808, 
816. 819, 821, 822. 829, 861-, 
852. — biskupsvígsla 761. — 
hjónavígsla 277, 328, 540, 573, 

69* 



1088 



REGISTR 



591, 639, 792, 795, 798, 802, 
803, 808, 812, 816, 822, 829. - 
vigsla Agnesar (Jórunar) til 
abbadísar í Kirkjubæ 852. — 
vígsla Eyjólfs Pálssonar ábóta í 
fykkvabæ 851. — vígsla Gríms 
Skútusonar til biskups í Skál- 
holti 502—506. — vigsla Jóns 
bisfcups Haldórssonar 511. — 
vígsla Jóns biskups Sigurðar- 
sonar 747. — vígsla Orms bisk- 
ups Áslákssonar 785 — 786. — 
vígslumáldagar, sjá máldagi. — 
vígslupallr 181, 584, 640. — 
vígðir menn 514, 556, 563, 591, 
598. — vígð oblata 526, 548, 
555, 562. - óvígðir menn 292, 
598. 

Vigvatsson (Vigvarsson, sbr. Sig- 

hvatsson): Jón. 
Vík í Blönduhlíð í Skagaíirði 461. 
Vík á Flateyjardal 91. 
Vík, Kristfjárjörð frá Hvammi í 

Vatnsdal 330. 
Vík í Landbroti 781, 782. — efri 

Vík 782. - syðri Vík 739. 
Vík í Lóni í Austr-Skaptafellssyslu 

769. - Víkrfjara 769. 
Vík í Myrdal 738, 742. — Víkar- 

skógr 740. 
Vík (sbr. Naustavík) í Suðrþing- 

eyjarsýslu 436. 
Vík út frá Stað í Reyninesi 864. 
Vík á Vatnsnesi 481». 
Vík i ÍÞjórsárdal 866. 
vika: dymbil{daga)vika, efstavika, 

gagndaga (gangdaga) vika, helga 

vika, hvítasunnu vika, páskavika, 

trinitatisvika. — viij. vikna 

verk 4. 
Víkin í Noregi 158, 281, 
Vlkingslækr á Rangárvöllum (far- 

inn af 1811) 87, 88. 
Víkingsstaðir, Vallaneshjáleiga 83. 
Víkr á Skaga nyrðra 248—250, 



492. — Víkalönd 248-250, 465, 
492. — Víkahluti (í hval) 250. 

Víkr í Þingeyjarsýslu 4. 

Vilbaldr Dofnaksson landnámsmaðr 
853. 

Vilborg 647. 

Vilborg húsfreyja f*órðar bónda í 
Tungu í Steingrímsfirði 408. 

Vilchin biskup í Skálholti {1394- 
1406), Vilchinsbók, Vilchinsmál^ 
dagi 64, 66, 67, 68, 72, 76, 246, 
248, 359, 360, 361, 408, 409, 
410, 423, 576, 577, 578, 618, 
619, 676, 677, 678, 679, 680, 
682, 683, 684, 689, 692, 694, 
697, 698, 699, 733, 737, 741, 
742, 743, 768, 769, 770, 777, 
778, 780, 783, 784, 814, 833, 
870. 

Vilhjálmr Finsen hæstaréttardóm* 

ari (d. 1892) 290, 

Vilhjálmr kardinali af Sabina 
(Sabinensis) 175, 187, 391, 703, 
706, 713, 809. — leyfi Vilhjálms 
391-392. 

Vilhjálmr biskup af Orkneyjum 
(1310— 1327 eða leingr) 499,501, 
624, 630, 864. 

villa, villur (trúarvilla) 94, 150, 
177, 180, 187, 207, 209, 213, 
224, 225, 230, 231, 583, 750, 
762. — fjandans villa 750, 762. 
~ viUumenn 180, 181, 224, 
531, 550, 583, 608, 750, 753, 
768, 843. — villumanna mál 
583. — villutrúarmaðr 606. ~ 
villustigr 583. 

ViIIingadalr á SkarðsstrÖnd 117. — 
ViIIingadalsá 117. 

Villingaholt í Flóa 62—63, 661. 

vín, vinum 30, 33, 159, 161, 512, 
536, 538, 599, 604, 652, 723, 
800, 842. — rautt, hvitt, sætt 
vín 723. — vinum consecratum 
512. — vinum de Reno (Rínar- 



REÖISTR. 



1089 



vín) 723. — vinum simplex 512. 

— vínviðr 709. 

Vincencius djákni hinn he]gi 189, 
433, 851. — Vincenciusmessa 
433. 

Vindás í Fellshveríi í Hornafirði 
773. — Vindásfjara 773. 

Vindás í Kjós 81-82. 

Vindás í Selvogi 125. 

Vindel (= Vindhel; sbr. nú Vznd- 
hæll) á Skagaströnd 470. — 
Vindelsgarðr 470. 

Vingulmörk í Noregi 859. 

vinnufólk 509. — vinnumenn 178, 
208, 270, 286, 612, 680, 862. - 
ij. missira vinnumenn 270, 286. 

— vinnumanna leigur 612. 
vinum. sjá vín. 

violatores ecclesiarum vel cimi- 

teriorum 134, 
virðing á hrossum 421. 
virðingarfé 259, 427, 433», 440, 

448, 451, 708. 
virgo, beaía virgo (Maria) 135, 

189, 279, 280, 702, 714, 796, 

827, 829. 
visitazia, visitaciones 325, 496, 

575—577, 702. — visitatores Is- 

landíæ 494. Sbr. yfirreið. 
vist 270, 294, 295, 349. — ij. 

missira vist 270. — vistfastir 

menn 294, 295. 297. 
Vita patrum 216. 

vitafé 289, 290, 293,294,295,296, 
297, 300. 

Vitalis píslarvottr 266, 744. — 
festum Viíalis martyris 266, 744. 

Viterbium 21—23. 

vitium, vitia 351, 801, 811. 

vitlausir menn 842. 

vitni 44, 138, 163, 187, 197, 198, 
199, 202, 205, 210—211, 221, 
230, 269, 282, 284, 285, 286, 
288, 289, 291. 329, 333, 340, 
346, 358, 367, 382. 385, 391, 
402, 417, 418, 518, 533, 550, 



557, 564, 572-574, 593, 649, 
653, 654-661, 730, 794, 803, 
804, 825,. 849, 850. — vitni 
góðra manna 655, 657, 660. — 
vitni lögréttumanna 661. — vitn- 
isfast 291, 385, 393. — guðs 
vitni 46, 654, 655, 657, 660. — 
vitnisbær maðr 197, 394, 584. 
Sbr. falsvitni, heimiliskviðarvitni, 
heimsóknarvilni, Ijúgvitni, 

vitnisburðr 207, 211, 291, 342, 
350, 358, 413, 513, 594, 614, 
629, 645, 646, 652, 656, 657, 
674, 713, 717, 719, 720, 729, 
734, 746, 846, 869. — vitnisburðr 
til landsbygðar 207. — vitnis- 
burðr ungra manna 291. 

Vitnisklettr 3, 

vitundarmaðr 658. 

Vivariensis canonicus 717. 

voð (váð) 645. — sbr. bragðarvoð, 
hafnarvoð, munaðarvoð, vaðmál, 
vöruvoð. 

voðaverk 225. 

vog, vogir 57, 198, 345, 394, 645. 

Sbr. vættr. 
Voga-Björn (við Mývatn) 430. 
Vogar í Noregi 414. 
Vogar í Gullbringusyslu 76. 
Vogr í milli Hvalsness og Star- 

ness 81. 
Vogr í Selvogi 124—125. 
Vogr á Rosmhvalanesi 361. — 

VogsIÖnd 80. — Vogsmenn 80. 
VoknafjÖrðr, sjá Vopnafjörör. 
Volabú í Noregi 406. 
Vomúlastaðir í Landeyjum 87, 685, 

r 

688. Sbr. Amúlastaðir, Vámúla- 

staðir. 
vonarvölr 292, 393. 
vopn 58, 184, 214, 234, 287, 294, 

573, 587, 600. — vopnaburðr í 

kirkju 126, 127. 
Vopnafjörðr 67, 318. 
Vors í Noregi, sjá Vörs. 
vottar: votta ábyrgð 205. — sbr. 



1090 



REGISTR. 



dómsöguvottar, festarvottar, for- 
taksvottar, kaupvottar. 

votum, vota 103, 142, 703. — 
votum sacrosanctum 138. — 
votum peregrinationis 703. 

vætt (vett, viett, viætt; sbr. íiskr, 
hvalr, matr, ostr, skreið, smjör) 
69, 73, 78-80, 124-125, 169— 
171, 292, 345, 346, 428, 431, 
432, 434, 441-442, 443—444, 
447, 456, 479, 480, 481, 482, 
485, 486, 487, 017, 620, 644, 668, 
687, 691, 739, 740, 742, 782, 
786. - viij. fjórðunga vætt 169, 
171. — átta vætta vætt{!) 311. 
— vætt blástrjárns 169. — vætt 
fellujárns 169. — vætt ullar 
171. — vætt skreiðar fyrir .xij. 
álnir 442. — x. vættir í skógi 
439. — iv. vættir í töðuklyfjar 
740. — hálf húsvætt (»huol- 
uætt.) mjöls 672. 

vættr (vogir) 198. 

Vöð í Staðarsveit á Snæfellsnesi 
850. 

Vöðlaþing 343, 344. Sbr. Vaðla- 
þing. 

Völlr efri í Flóa 671. — Völlr 

neðri 671. 
Völlr hinn efri í Hvolhrepp 87. 
völlr 3, 671. — völlrinn í Skinna- 

lóni 314. — vallarhUð 4. 
vöndr: v. högg af vendi 596, 601. 
vöndull (heys) af sátu 444. 
vör hin forna á Skaga nyrðra 471. 
Vörðuhóll 3. 

Vörðuvað á Villingadalsá á Skarð- 

strönd 117. 
vörn, varnir 379. — landvörn, 

landvörð 154, 157, 288, 364, 

367. 

Vörs í Noregi 341, 502, 859. 
vöruvoð, sjá vaðmál, voð. 
vörzlumaðr 267. 
vötn ráða (landamerkjum) 850. 
vötn í Búrfellsdal 166. 



Vötn á Biskupstungna afrétt 669. 
Vöttr, eign Grenjaðarstaða 430. 
vöxtr, vextir (sbr. ávöxtr, renta) 
632, 712. 

Yfirboð biskups 354. — yfirboð 
leikmanna 177. — yfirboðar 
217, 231, 232. 

yfirdómari, yfirdómsmaðr 222, 713. 

yfirgangr 278. 

yfirgirnd 241. 

yfirkápa 540. 

yfirklæði 532, 550, 804. 

yfirmenn 276, 583, 588. 

yfirreiðir biskupa (sbr. visitazia) 
61-65, 82, 83, 325, 396, 424, 
618-619, 650, 676, 737, 768, 
832-833. 

yfirsaungr, sjá saungr (söngr). 

yfirsloppr 276, 536, 541. Sbr. 
sloppr (sjá kirkja). 

yfirskipan 181, 584. 

yfirvald 371. 

ýki 291. 

ymbrudagr, sjá imbrudagr. 

Yrjar (Yrsar) á Landi 1 Rangár- 

þingi 696. 
Yrlygsey á Breiðafirði 116. 
Yslandia, sjá ísland. 
Ytribær á Síðu 781, 782. 
Ytri-Garðar, sjá Yztu-Garðar. 
Ytri-Langamýri í Húnavatnssýslu 

846. 

Yztaból í Náttfaravik 431. 
Yztabæli undir Eyjafjöllum 740. 
Yztibær í Hrísey á Eyjafirði 486. 
Yztu-Garðar í Staðarsveit á Snæ- 
fellsnesi 850. Sbr. Ytri-Garðar. 

t^angskurðr 671. 
þaranytjar 620. 

Þaravík á Tjörnesi 316, 318, 319. 

þegnar 157, 270, 274, 283, 333, 

334, 356, 364, 365, 366, 

369, 495, 496, 765, 793, 805, 

815. — meðþegn 356. — rétt- 



REGISTR. 



1091 



indi þegnanna 364. — þegn- 
gildí 834. — þegnskylda 262, 
173, 182, 335, 355, 356, 497, 
498, 585, 765. — þegnskylda 
konungs 162, 173. — forn þegn- 
skylda 356. 

ÍÞeistareykir í Helgastaðahrepp í 
Suðrþingeyjarsýslu 434. 

þénustufólk 509. 

í*erney á Kollafirðí í Kjalarnes- 

þingi 64—65. 
jÞernusker í Grýtubakkahreppí 446. 
f ernuvík víð ísafjörð 615. 
féttmarsson: Sigvarðr. 
þil, þili 513, 528, 549, 551, 563. 

— þilhús 873. Sbr. at þilja 

náðhús. 

þing 139, 172, 175, 176, 178, 185, 
187, 193, 194, 196, 198, 205, 
221, 238, 239, 244, 253, 266. 
284, 286, 294, 356, 364, 369, 

370, 371, 382, 383, 384, 628, 
653, 655, 656, 657, 710, 712, 713, 
747, 857. — sbr. biskupaþing, 
kirkjuþing. — atfaraþing 198, 
205, 383, 384, 655. — fjórðungs- 
þing 343, 355, 371. — héraðs- 
þing 370. — hreppstjórnarþing 
286. - lögþingi 197, 371, 386, 
387. — manntalsþing 286. — 
manndrápsþing 286. — þriggja 
hreppa þing 356. — örvarþing 
727. — þingbók 298. — þingför 
172, 195. — þingfararbálkr (Jóns- 
hókar) 172, 200, 201, 206, 298, 
299, 417. — þingfararkaup 194, 
195, 243, 335, 428, 691. - þing- 
há 196, 639. — þínghús, þing- 
húsgerð 287. — þinglagsaurar 
(»þijngiigsaurar<!) 65. — þing- 
menn 59, 200, 263, 286, 370, 

371, 653, 657. — innanþingsmenn 
(sbr. þinghá) 370. — dómr þing- 
manna 653, 657. — eldi þing- 
manna 59, 286. — fjórðungr 
þingmanna 370, 371. — virðing^ 



þingmanna 657. — þingstaðr 
(réttr) 655. — þingstefna 176, 356, 
655. - þingstefnuforsögn 655. — 
þingstöð (í Þingey) 437. — þing- 
tak 128, 334, 356, 491. — þing- 
tekin lögbók 405. — þingu- 
nautr 276, 418, 710, — þing- 
víti 287. 

þing (prests) 118, 127, 360, 425, 
426, 433, 447, 519, 527, 572, 
573, 577, 791, 795, 800. 821, 
828. — heimaþing 664. — þinga- 
fólk 811. 

þing ígripir) 747. 

fingey í Skjálfandafljóti í þing- 
eyjarsýslu 431, 436. — í*ing- 
eyjarþing, Þingeyjarsýsla 344, 
863. 

fingeyrar (Þingeyri) í Húnavatns- 
þingi, f ingeyraklaustr, staðr á 
fingeyrum, monasterium Thing- 
eyrense 248-251, 270, 376, 
475, 494-495, 579-581, 642— 
644, 727—728, 732, 733, 735, 
766—767, 835—836. — fing- 
eyrasandr 476, 727, 732. 

Þingmannalækr í Fnjóskadal 439. 

ÞingvöIIr í Helgafellsveit 116. — 
fingvallarhólmr á Breiðafirði 
116. 

fistilsfjörðr í Norðrþingeyjarsýslu 
68, 73, 75. — Þistilsfjarðará 
307. — Þistilsfjarðarárós 307. — 
Þistilsfjarðarárós hinn forni 313. 

f jasmóarslétta í Noregi 397. 

fjóðólfshagi í Holtum í Rangár- 
þingi 86. 

fjófagil í fjórsárdal 866. 

þjófr, þjófar 173, 208, 225, 235, 
284, 294, 295, 383, 392, 420. — 
f jófabálkr (Jónsbókar) 173, 200, 
291, 299. — þjófafærsla 208. - 
þjófnaðr (sbr. stuldr) 658. — 
þjófsök 284, 295. 

þjónusta, prests þjónusta, heilög 
þjónusta 26, 31, 35, 40, 65, 175, 



1092 



BEGISTR. 



185 




195 


216 






277 


280 


411 


4-15 




501 


509 


524 


527— 




5,S4— 




5S8 


541 


547 


fi4Q 




559 


555 


560 


562 


565 

fjyjfj^ 


567 


5fíQ 


572 


583, 


589, 


599, 


624 


626 

\J£j\Jf 


- 627, 


628, 


639, 


640, 


698, 


705, 


710, 


711, 


720, 


731. 


750, 


762, 


791, 


795, 


797, 


805, 


806, 


808, 


815, 


819, 


821, 


827, 


828, 


837, 


839. 


— þjónustubann 


133, 


134, 



275, 343, 606. - at vígja þjón- 
ustu 538, 549. — þjónusta stór- 
brotamanna 567. — þjónustu- 
taka, þjónustutekja 40, 264, 599, 
600, 603, 605, 606, 797. 
þjónustumenn 152, 178, 179, 187, 
244; 256, 334, 442, 590, 843, 
844. 

fjórsá 374, 691, 867, 869. — 
Þjórsárdalr í Árnessyslu 865. — 
fjórsárholt í Gnúpverjahrepp 
869. 

Jjóssá, sjá fjórsá. 
f jótsá, sjá fjórsá. 
þokkabót 294, 296. 
fóra, líklega kona eða systir Finns 

Bjarnarsonar 377, 378. 
Í*óra Ormsdóttir móðir Kára 164. 
í*óra húsfreyja Snorra lögmanns 

Narfasonar 635, 637. 
f óra kona Styrkárs 358. 
f óraldason : Hjarandi, Salomon, 

Úlfr. 

f óraldr á Hamri 281. 

íórarinn Bergsson 470. 

í*órarinn Eiríksson pentur (málari) 

723—724, 731. 
fórarinn Hrólfsson í Hörgsholti 

666. 

í*órarinn, auðugr maðr í Húna- 

vatnsþingi 250. 
fórarinn Illugason 867. 
f órarinn Sigurðarson biskup í 

Skálholti (1363—1364) 619, 634, 

769. 



Þórarinsson : Böðvar. Marteinn, 

fórðr, í*orvarðr. 
Þórarinsstaðir í Hrunamanna- 

hreppi 664. 
fórarna húsfreyja Arnórs frosta 

674—675. 
5orbergr landi kórsbróðir í Nið- 

arósi 20, 322. 
forbergsson: Auðun, Haldór. 
Þorbjarnarson : Brandr. 
forbjarnarstaðir á Melrakkasléttu 

314, 316, 432. 
forbjörn Arnórsson í Höfn 307, 

312, 313, 316, 426. 
forbjörn Geirmundarson í Skógum 

676. 

Jorbjörn HÖgnason í Selvogi 124, 
361. 

Þorbjörn Ingimundarson bóndi í 

Búðardal (um 1234—1243 eða 

leingr) 117. 
forbjörn prestr í Kálfholti í Rang- 

árþingi 699. 
forbjörn bóndi í Klofa (Klofa-þor- 

björn) 695, 870, 
f*orbjörn prestr próventumaðr á 

þingeyrum 269—270. 
forbjörn þorsteinsson prestr i 

Kirkjuvogi 699. 
f órðarholt í þjórsárdal 867, 869. 
fórðardóttir: Járngerðr. 
Þórðarlækr í Staðarsveit á Snæ- 

fellsnesi 850. 
fórðarson: Böðvar, Einar, Gunn- 

steinn, Jón, Loptr, Sturla, þórðr, 

Þorkell. 
f'órdís á Spákonufelli 470. 
Í'órðr Bergþórsson bóndi 714. 
f órðr búti í Otradal 576. 
Pórðr Flosason, Jón&sonar 850, 

858. 

Þórðr á Grund í Eyjafirði, Uklega 

ÍÞórðarson kakala 453. 
fórðr Guðmundsson lögmaðr (d. 

1609) 67, 72, 772. — dómabók 

hans 772. 



REGISTR 



1093 



þórðr Guðmundsson prestr (íSkál- 

holti 1499) 86. 
pórðr Guðinundsson á Skarðsströnd 

636. 

þórðr Hallsson riddari á Möðru- 
völlum (d. 1312) 266, 267, [282, 
862. 

pórðr Háreksson (við M^vatn)430. 
þórðr í Haukadal í Biskupstungum 
668. 

þórðr Henriksson sýslumaðr 867. 
þórðr (í Hvammi í Vatnsdal) 476, 
þórðr Jónsson, prests í Görðum 

þórðarsonar 362. 
þórðr ábóti í Jónsklaustri í Björg- 

vin 644, 

þórðr Narfason í Sælingsdalstungu 
89. 

þórðr prestr 409. 

þórðr Sighvatsson kakali 453, 864. 
þórðr Sturluson á Stað á Snæfells- 

nesi 89, 164. 
þórðr Sturluson prestr (d. 1283) 

158—159, 
þórðr bóndi í Tungu í Steingríms- 

firði 408. 
þórðr þórarinsson úr Laufási 

(Laufæsingr) 443. 
þórðr þórðarson Skálholtsráðs- 

maðr, skrifari Árna 94, 774. 
þórðr þorsteinsson af Hvalsnesi, 

bróðir Páls 88. 
þórðr þorsteinsson prestr í Vill- 

ingaholti (d. 1705) 95. 
þórðr þorvaldsson, Kjartanssonar, 

Vatnsfirðingr hinn eldri 96, 99. 
þórey, er getr um í rekaskrá 

Munkaþverárklaustrs 89, 92. 
þorfinnr kórsbróðir 106, 146, 154. 
þorfinnr biskup af Hamri í Noregi 

(1278—1285) 175, 185, 191,251, 

252, 255. 
þorgarðr á Haugum 332. 
Þorgarðsdóttir: Bóthildr. 
Þorgeir Bjarnarson 88. 



þorgeir Grímsson bóndi í Holti 
undir Eyjafjöllum 84, 86. 

þorgeir Hákonarson 331. 

þorgeir Tófason prestr 369, 384, 
386, 401, 406. 

þorgeir príor af þingeyrum 766— 
767. 

þorgeirsdóttir: Ellisif. 
þorgeirsfjörðr í Suðrþingeyjarsýslu 

92, 446, 455. — þorgeirsfjarðar- 

höfði 446. 
þorgerðr húsfreyja á Gunnsteíns- 

stöðum í Langadal 728. 
þorgils Böðvarsson skarði 2. 
þorgils af Guðmundarstöðum 450. 
þorgils Gunnsteinsson, þórissonar 

861. 

þorgils Oddason á Staðarhóli 861. 
þorgils Oddason prestr 850. 
þorgils Sigurðsson, skrifari Árna 

123, 774. 
þorgils biskup í Stafangri (1254 — 

1276) 106. 
þorgilsdóttir: Arngerðr, Hallbera. 
þorgilsson: Einar, Kolbeinn. 
þorgrímr Einarsson auðmanns á 

Stað í Síeingrímsfirði 621, 622, 

864. 

þorgrímr bóndi á EinarsstÖðum437. 
þorgrímr Haldórsson (í Grindavík) 
245. 

þorgrímsson: Einar. 
þorgrímsstaðir á Vatnsnesi 479. 
þórhallason: Magnús, þorlákr. 
þórhallr 745. 

þórhallsstaðir í Forsæludal í Gríms- 

tungnaþingum 477*. 
þórir Aronsson kórsbróðir 728, 729. 
þórir flikkr 281. 

þórir Hákonarson (biskupsson), 
canzeler Noregskonungs (d. 1317) 
94, 106, 145, 154, 158. Sbr. 
Thorias Haquini. 

þórir Haraldsson ábóti á Munka- 
þverá (1298-1323) 494-495. 

þórir klerkr 281, 282. 



1094 REG 

þórir kórsbróðir í Ósló 20—21. 
þórishólmr á Breiðafirði 116. 
þórisson: Bjarni, Gunnsteinn, Jón, 

Ormr svarti, Sveinn, þorvaldr. 
þorkell Einarsson ábóti á Helga- 

felli (1328-1344) 714. 
þorkell langr 745. 
þorkell Magnússon 744. 
þorkell Markússon á Skarðsströnd 

636. 

þorkell prestr á Mælifelli 465. 
þorkell prestsson 281. 
þorkell á Rælandi 281. 
þorkell trandill prestr (d. c. 1118) 
494. 

þorkell þórðarson 578—579. 
þorkelsson; Jón, Magnús, Oddr. 
þorkelsstaðir í Landeyjum 87. 
þorkrókshólmr, er Grenjaðarstaðr á 
431. 

þorkötlustaðir i Grindavík 76, 361. 
þorlákr Loptsson ábóti í þykkva- 

bæ í Veri (1314—1354) 851. 
þprlákr Narfason lögmaðr 283, 

298. 

þorlákr Runólfsson biskup í Skál- 
holti (1118-1133) 11. 

þorlákr Skúlason biskup á Hólum 
(1627-1656) 424, 489, 674. 

þorlákr þórhallason hinn helgi, 
biskup í Skálholti (1178-1193), 
Thorlacus sanctus, heilagr þor- 
lákr, hinn sæli þorlákr 48, 62, 
63, 113, 118, 119, 230, 259, 
355, 360, 378, 396, 407. 408, 
409, 469, 509, 576, 594, 596, 
599, 601, 604, 664, 671, 672, 

. 733, 734, 869. - þorláksdagr 
469. — þorlákskirkja á Eyjólfs- 
stöðum 396. — í Klofa 695. — 
þorlákskýr (í Skarði 1332) 695. 
— þorláksmessa 29, 129, 668, 
787, 788, 792, 805, 814, 816, 
826, 830. — þorláksmessa fyrir 
Jól 396. — Translacio sancti 
Thorlaci 355, 594. — pílagrímr 



hins heilaga forláks 320. — 

þorláksskriptir 596. 
þorláksson: Arni, Guðbrandr, Ket- 

ill, Magnús. 
þorlaugardys á Skagaströnd 471. 
þorleifa móðir Oddnýjar 461. 
þorleifr Arason prófastr á Breiða- 

bólstað í Fljótshlíð 774. 
þorleifr Bergþórsson prestr 858. 
þorleifr Ketilsson hreimr, lögsögu- 

maðr 88. 
þorleifr biskupsefui í Skálholti 20 

---2L 

þorleifr Magnússon sýslumaðr á 

Hlíðarenda 855. 
þorleifr prestr nyrðra (ef til vill 

sami og þorleifr Bergþórsson) 

789. 

þorleifsson : Björn, Einar, Jón, 
Snorri. 

þorleifsstaðir á Rangárvöllum 87, 
688. 

þorljótr prestr 321, 486. 
orljótr, er getr um í rekaskrá 

Munkaþverárklaustrs 89, 90, 92, 

861 (= þorljótr á Einarsstöðum?). 
þorljótr bóndi á Einarsstöðum í 

Reykjadal (enn á hfi 1254) 89. 
þormóði' Torfason sagnaritari 251, 

324, 334, 337, 339, 348, 381, 

405, 410. 
þormóðsdalr í Mosfellssveit (bygð 

farinaffyrir 1500)247, 248, 377. 
þormóðsey á Breiðafirði 116. — 

þormóðseyjarklettr 116. 
þórnes í Helgafellssveit 116. — 

þórnessþing 331, 343. 
þorný húsfreyja þorgeirs Gríms- 

sonar í Holti 86. 
þóroddr Starkaðarson á Snæfells- 

nesi 164. 
þóroddsstaðir í Hrútafirði 483, 484. 
þóroddsstaðir 1 Kinn 436. 
þóroddsstaðir á Rosmhvalanesi 77. 
þórólfshólmar fjórir á Breiðafirðill6. 
þórólfsson : þrasi. 



REGISTR. 



1095 



þorp 588. 
f>orp á Galmansströnd í Stranda- 
sVslu 407. 

■ 

J^orri: fyrsta vika þorra 284. 
þórsdagr 331, 367, 379, 394, 510, 

528, 566, 723, 789. — helgi 

þórsdagr 331. Sbr. fimtudagr. 
f>orskafjörðr 374. — forskafjarð- 

ará 374. — í*orskafjarðarþing 

343. 

Jórsmörk undir Eyjafjöllum 85, 

659, 681. 
Jjorsteinn 310. 

f>orsteinn Björnsson prestr á Út- 

skálum 162. 
f>orsteinn á Búrfelli í Árnesþingi 

63. 

f>orsteinn í Klofa 870. 
forsteinn Einarsson 733. 
Jíorsteinn Eyjólfsson lögmaðr 445. 
fíorsteinn galti 442. 

forsteínn Hafrhjarnarson 684. 
f>orsteinn Haldórsson á Hvoli í 

Hvolhrepp (d. 1273) 92. 
{>orsteinn Hallsson í Teigi í Fljóts- 

hlíð 687 {= séra forsteinn 

Hallsson?). 
f>orsteinn Hallsson prestr (í Teigi?) 

687. 

Þorsteinn biskup af Hamri (1288— 

1305) 275. 
forsteinn prestr á Hofi á Skaga- 

strönd 469. 
Þorsteinn prestr á HöskuldsstÖð- 

um 471. 
Jorsteinn Jónsson prestr 743. 
Þorsteinn Kolbeinsson Auðkýlings 

á Holtastöðum 492, 766—767, 

835. 

Jorsteinn langstakkr 250. 
Þorsteinn Magnússon sýslumaðr á 

íykkvabæjarklaustri 855. 
Þorsteinn bóndi á Márstöðum í 

Vatnsdal 733. 
Þorsteinn Nikulásson Gunnhylt- 

ingr 692. 



forsteinn prestsson 644. 
forsteinn prestr í Skálholti 331. 
|>orsteinn Skjálgsson prestr 714. 
|>orsteinn Snorrason böllóttr ábóti 

á Helgafelli 849. 
{>orsteinn Torfason prestr í Goð- 

dölum 464, 
f>orsteinn Tumason (ekki Ánsson, 

sbr. Péírsmáldaga) 470. 
^orsteinn Tumason, Kolbeinssonar 

470. 

^orsteinn Tumason nyrðra (um 
1330-1340) 305, 707-708. 

l>orsteinn í Túnheimi 272. 

í>orsteinsdóttir: Guörún, Hallbera. 

|>orsteinsgarðr í Meðallandi 872. 

|>orsteinshöfði í Tungufellslandi í 
Hrunamannahrepp 665. 

í>orsteinsson : Ásgrímr, Benedikt, 
Bjarni, BÖðvar, Einar, Eiríkr, 
Eyjólfr, Geir, Grímr, Gunnlaugr, 
Hannes, Jörundr, KetíII, Kol- 
beinn, Njáll, Gddgeir, Páll,Pétr, 
Símon, ÍÞorbjörn, Þórðr, 

J>orsíeinssíaðir í Höfðahverfi 447. 

Jjórugarðr í Staðarsveit á Snæ- 
fellsnesi 850. Sbr. þvergarðr. 

fórugnúpr í Hvolhrepp 687. 

|»6runarey, er Grenjaðarstaðr á 
431. 

f>órunn Eyjólfsdóttir húsfreyja {á 

Stað í Hrútafirði) 485. 
|>órunn Sigurðardóttir 373. 
í>orvaldr Björnsson sýslumaðr í 

Húnavatnssýslu 869. 
f>orvaldr Helgason prestr í Holti í 

Önundarfirði 262. 
f>orvaldr Jónsson umboðsmaðr 

yfir rekum Hólastaðar (1618) 

318. 

J>orvaldr (í Lögmannshlíð) 454. 
J>orvaldr Magnússon prestr 746. 
|>orvaldr Snorrason í Vatnsfirði (d. 

1228) 95, 96, 99. 
í>orvaldr bróðir frá Viðey (d. 1349) 

730-731. 



1096 



REGISTR 



forvaldr þórisson lendr maðr 358. 
í*orvaldsdóttir: Herdís. 
í*orvaldsson : Einar, Gizur, Hrafn, 

Jón, Sigurðr, Jórðr. 
forvaldsstaðir (f*orvarðsstaðir) í 

Miðfirði í Norðr-Múlasyslu 71, 74, 
íorvarðr Erlendsson lögmaðr 379. 
forvarðr prestr i Flatatungu (Gríms- 

son?) 463. 
íorvarðr prestr nyrðra (Grímsson?) 

674, 726. 
forvarðr Grímsson prestr nyrðra 

730, 744. 
í*orvarðr, auðugr maðr í Húna- 
. vatnsþingi 249—250, 492. 
forvarðr íórarinsson riddari (d. 

1296) 125, 138, 159. 
forvarðsson: Erlendr, Oddr. 
forskar í Noregi 350. 
þrándarholt í Gnúpverjahrepp 662, 
■ 865. 

frándarlækr (þrondarlökr) á Skaga 

nyrðra 250. 
þrándarstaðir undir Jökli 116, 165 

—166, 849. — þrándarstaðamenn 

166. 

í>rándartjörn (þrondartiörn) á Skaga 

nyrðra 251. 
í>rándheimr í Noregi 147, 161, 

240, 494, 859. 
|>rándr Krakason Gulaþingslögmaftr 

406, 649. 
frándvelhngr í þjórsárdal 866. 
þrasason: Geirmundr. 
f>rasi fórólfsson hinn gamli í 

Skógum 676. 
þrenning (heilög) 624, 710. 
þreskjöldr 535, 571. 
f reskoldr (þreskaulldr, þreskuldr, 

þreskalldr, þroskulldr) í Miðdöl- 

um í Dalasýslu 258, 736. 
þrettándi dagr Jóla 594. Sbr, epi- 

phania domini. 
þriði dagr í föstugang 822. — þriði 

dagr fyrir öskudag 792, 796, 

802, 809, 816, 822, 830. 



þriðjungr 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 77, 78, 83, 91, 92, 116, 119, 
124, 170, 171, 245, 246, 249, 
250, 258, 261, 310, 311, 314, 
330, 361, 408. 425, 428, 431, 
433, 434, 436, 446, 447, 478, 
481, 486, 492, 620, 768, 785. — 
þriðjungafé 746. — þriðjunga- 
féiag 347. 

þrimalingr (= þrír mælar) í jörðu 
377. Sbr. korn, mælir, sældingr. 

þrot 393. 

frúðr frú (á Grund), ef til vill kona 
herra Lopts Hálfdánarsonar 453. 

^rætureki (þrettu reki, þrættv reki) 
í þistilsfirði 307, 313. 

fræturéttarhót (~ Herjólfsréttar- 
bót) 411, 413. 

frætuteigr í Strandasýslu 116, 408. 

Þröngibás í Trékyllisvík 785. 

þúfa á nesinu fyrir austan Bása 
á Melrakkasléttu 313. — þúfa á 
Háfabergi í Jistilsfirði 307, 313. 

— þúfa hjá Hellissúlum 313. — 
þúfa, er ber við ílífsfjall 320. 

— þúfa,takmörk Sæbólsþinga 360. 
fúfnaklettr á Breiðafirði 116. 
fúfur (sbr. nú þúfa) á Landi 88. — 

þúfnafjara 88. 
þungar skyldugir kirkjunni 632, 

633, 712. 
þungs stéttar menn 211. 
þúnsberg 94. Sjá Túnsberg. 
þurfamenn 444. 

þurfasta, þurr matr, hafa þurt, eta 
þuran mat, fasta þurt 38, 39, 
40, 41-42Í 43, 61, 129, 600, 
802. Sbr. vatnfasta. 

þuríðr frú (á Neðrahvoli í Hvol- 
hrepp) 689. 

þveingir, innsiglaþveingir 726, 730, 
746, 766. 

þverá í Blönduhlíð í Skagafirði 

460-461, 489, 729—730, 744- 

745, 835. — þverármál 744. 
þveráíEyjafirði(=Munkaþverá)485, 



REGISTR 



1097 



fverá í Fnjóskadal 439. 
J>verá í Hallárdal í Húnavatnssýslu 
471. 

í»verá í Hvalvatnsfirði 446. 
í>verá í Laxárdal í Suðrþingeyjar- 
sýslu 2, 4, 430—431, 489, 861. 

— fverárfundr 2,4, 861. 
f>verá á Síðu 781, 874. 
J>verá í Svarfaðardal 456. 
|>verárdalr í SteingrímsfirÖi 119. 
Í»verárgrund í Skagafirði 729— 730. 

(= Yzta-Grund). 
þverárklaustr, f verárstaðr, sjá 

Munkaþverá, 
fverárvötn í M^rasýslu 359. 
þverárþing 343. 

|>vergarðr í Staðarsveit á Snæfells- 
nesi 850. Sbr. þórugarðr. 

í»verlækr í Holtum í Rangárþingi87. 

þvínganir klerka 495, 501. 

Í>vottá í Álptafirði i Suðrmúlasýslu 
768. 

þvottdagr 41. 

þyðiskar vetrsetr 367. — þýðeskt 
land 723. 

fífiteigr á Hálsi í Fnjóskadal 439. 
þýfska 416. 

þykkleikr við karla 604. 

f ykkvibær í Landeyjum 88, 688. 

— Þykkvabæjarfjara 88. 
Þykkvibær í Landbroti 782. 
í»ykkvibær í Veri, fykkvabæjar- 

klaustr, staðr í þykkvabæ 166. 

238, 737-740, 741, 851-856, 

871, 872. 
þyrmsl 188, 204, 232, 344, 761, 

801, 824, 840. — þyrmsl, þyrmsl- 

Ur í bænhúsum 641, 801, 824, 

831. — þyrmslur á kirkjum 232, 

244. — vanþyrmsla 603. 
í^ysklingasteinn (tysklingasteinn) 

iiailli Hólms og Gufuskála áRosm- 

livalanesi 76. 
Þökk: þak ok afwsa 399. 
Þöuglabakki í Fjörðum í Suðr- 

þingeyjars^^slu 91,443—445,447, 



489. — þaunglabakkamenn 446. 
— þaunglabakkareki 91, 443— 
444. 

Ædificium 716. 
Æðey á ísafirði 620. 
Æðey í Noregi 646. 
æði 220, 226, 393. 
æfintyr 493. 

Ægisíða í Holtum í Rangárþingi 86, 

Æindriði, sjá Indriði. 

ær, sjá sauðpeningr. 

Ærlækr í Axarfirði 309, 310, 313, 
426. - Ærlækjarklauf 320. — 
Ærlækjarreki 309, 310, 313, 426. 

Æsa hin auðga á Hólmlátri 166. 

Æsuberg, sjá Esjuberg. 

Æsustaðir i Eyjafirði 450. 

Æsutj Örn miUi Ingj aldshóls og 
þrándarstaða undir JÖkli 165. 

ætt, ættir 298, 632, 838. — ætt- 
hagi 198, 205. — ættkvísl 382, 
385. — ættartala 653. 

ættleiðing, ættleiðsla 202, 393, 406, 
413, 414, 660, 661. — ættleiðingar- 
capitulum 413, 414. — ættleiðslu- 
bréfsforsögn 660—661. — ætt- 
leiðsluúrskurðr 406. — ættleið- 
ingr 411, 413, 414, 660. - ætt- 
leiddr frilluson 202. — ættleið- 
ings sonr skilgetinn 393. 

Ofundarbót 294, 296, 297, 402. 
Ögmundarson: Finnr, ívar, Jón, 
Ormr. 

Ogmundr Guðmundarsou bróðir á 
Helgafellí 849. 

Ögmundr bóndi á Lóti i Noregi 
504. 

Ögmundr Pálsson biskup í Skál- 

holti 86, 94, 676, 772. 
Ögmundr Sveinsson 443. 
Ögmundargerði milli Hvalsness og 

Starness á Rosmhvalanesi 81. 
Ögr í ísafirði 615-616. 
Ögr í Helgafellsveit 116. 



1098 



REGTSTR 



Ögvaldsnes í Noregi 323,325,386,387. 
öl: samgaunguöl 754. 
Ölgögn 153. 
ölhús 536. 541. 

Olduhryggr á Snæfellsnesi 114. 

Oldurif á Eyrarbakka 75. 

Ölkelda í Staðarsveit á Snæfells- 
nesi 114. 

Öllvíkr í Noregi 721. 

ölmusa, ölmusur 39, 42, 130, 287, 
335, 336, 393, 490, 522, 623, 
537, 546, 547, 554, 559, 648, 
751, 762, 818, 819, - ölmusu- 
gerð 39, 41, 42, 837. 844, - öl- 
musumenn 65, 490, 746. 

Ondvert nes (Ondverðarnes) undir 
Jökli 115. 

Orfirisey {>Orfvisey«, >Erpisey«, 
>Aurfyrisey*) á þistilsfirði 308, 
312, 316, 486. 

Örfiriseyjar í Dalasyslu 117. 

Örgumleiði (Orgumleydi), hólmr í 
Svarfaðardal 457. 



Örn (Arni) Guðmundarson 674, 869. 
örnefni 865, 867. 

örskot 853, 855, 856. — örskots- 

helgi 284. 
örtug, ertog, örtugr 109, 542, 544, 

652, 665. — hálfr örtugr silfrs 

542. — stuldr til einnar örtugar 

109. 
örvarþing 727, 

Öræfi(n) í Austr-Skaptafellssýslu 

772, 773, 774, 873. 
öskudagr, Öskuóðinsdagr 46, 592. 

723, 792, 796, 802, 809, 816, 

830. 

0x481. — öxartálguviðr 124. Sbr. 

bolöx. / I 

Öxará á þingvelli 855. — lögrétta 

við Öxará 855. — Öxarárþing 

369, 580, 869. ' 
Öxná í Húnavaínssýslu 479. 
Oxnadalr í Eyjafjarðarsýslu 487. 
Öxnafell í Eyjafirði 450. — Öxna- 

fellsbók 223, 234, 496. 



Athugasemd við regíslrið 



Biskupsbrekkur; rétíara: Biskupsbrekka. 
cera og cere hefði átt að standa í einni klausu. 
frú. þar á að bæta við: frú þrúðr 453. 

Gísli Hákonarson lögmaðr. það stendr, að hann sé dáinn 
1648, en á að vera 1630, 48 ára gamall. 

hos est corpus meum, les: hoc est o. s. frv, 

sólarsteinn. þar hefði mátt Læta við: Sbr. á latínu solarium 
(= sólúr), sem mun án efa vera hið sama. 

au fyrir framan ng og nk er optast hér í registrinu; þó er ekki 
full samkvæmni í því, og má sumataðar íinna að ritað er ö; en með 
hvorum hætíinum sem ritað er, þá er allra slíkra orða að leita á 
þeim stað, er þau skyldu staðið hafa rituð með Ö. 



t 



,-4 



I 



í 

I 

■ 




t 



■ 



